DIPLOMATARIUM  ISLANDICUM. 


ÍSLENZRT  FORNBRÉFASAFN, 

SEM  HEFIR  INNI   AÐ   HALDA 

BRÉF  OG  GJÖRNÍNGA,  DÓMA  OG  MÁLDAGA, 
OG  ADRAR  SKRÁR, 


ER  SNERTA 


ÍSLAND  EÐA  ÍSLENZKA  MENN. 


6EFIÐ   UT 

AF 


HINU  ISLENZKA  BOKMENTAFÉLAGI. 

ÞRIÐJA  BINDI 
1269-1415. 


KAUPMANNAHOFN. 

í    PRENTSMIBJC    S.    L.    MÖLLERS. 
1896. 


Formáli. 

Jtað  eru  þrjú  ár  síðan  II.  bindi  Fornbréfasafnsins  var  lokið, 
en  þá  var  einnig  lokið  við  prentun  á  öllum  texta  þessa  bindis, 
sem  nú  kemr  hér  síðasta  hepti  af.  Að  það  hefir  ekki  orðið 
fyrri,  kemr  af  ýmsum  ástæðum,  sem  óþarfi  er  hér  að  greina 
frá.  Frá  hinu  vildi  eg  heldr  skýra,  að  registr  við  þetta  bindi 
er  gert  á  svipaðan  hátt  og  hin  fyrri  registr,  og  að  sömu  menn- 
irnir  hafa  unnið  að  því  og  registrinu  við  ÍI.  bindið.  Helir 
Ólafr  cand.  phil.  Davíðsson  saf'nað  alveg  til  hluta  og  orða 
registrsins  og  hefir  alla  ábyrgð  á  tilvitnunum  þar,  en  eg  heíi 
gert  registrið  yfir  staðanöfn  og  manna,  og  sett  alt  registrið  í 
þá  heild,  sem  það  er  í.  J>að  sem  helzt  hefir  verið  breytt  til 
frá  fyrri  registrum  er  í  því  fólgið,  að  nokkrum  nýjum  deildum 
hefir  verið  aukið  við  (t.  a.  m.  búsgagn,  húsbúnaðr,  húsakynni, 
klæði,  klæðnaðr  ofl.),  og  er  það  á  minni  ábyrgð;  ennfremr  að 
ýms  orð  hafa  ekki  verið  tekin  upp,  nema  þar  sem  þau  hafa 
oinhverja  ákveðna  og  sérstaka  þýðingu  að  efninu  til,  og  hefir 
það  verið  Olafs  verk  að  ákveða  það  um  leið  og  hann  safnaði 
tilvitnunum;  það  er  hið  þriðja,  að  sumar  deildir  registrsins,  er 
minni  háttar  eru,  hefi  eg  ekki  sundrliðað,  en  eingri  tilvitnau 
er  þar  fyrir  slept,  svo  að  alt  er  að  því  leyti  jafnfult  (sjá  t.  d. 
bænhús).  Er  þetta  gert  fyrir  stuttleika  sakir,  og  til  þess  að 
komast  bjá  óþarfakostnaði. 


IV  FORMÁLI. 

Um  registr  þessa  bindis  skal  þess  enn  getið,  að  ártöl  þau, 
sem  eg  hefi  víða  sett  í  svigum  aptan  við  mannanöfn,  tákna  að 
jafnaði,  að  þeir  menn  komi  fyrir  í  Fornbréfasafninu  á  þeim  ár- 
um,  sem  til  eru  færð.  f>ó  er  sumstaðar,  en  ekki  alstaðar,  frá 
því  vikið,  ef  frekara  er  kunnugt  um  mennina  eptir  annálum 
eða  öðru.  Vera  má  að  einhver  smáósamkvæmni  kunni  að  finn- 
ast  í  registrinu  í  rithætti  og  um  tilvísanir  frá  einu  orði  til  ann- 
ars,  þótt  eg  vænist  þess,  að  þær  sé  ekki  bagalegar  til  muna1), 
enda  vildi  eg  afsaka  alla  slíka  miskviðu  með  því,  að  registrið 
hefir  verið  samið  af  mikilli  skyndingu,  að  miklu  leyti  á  þessu 
ári  jafnhliða  því,  sem  eg  hefi  og  gert  tvö  önnur  nokkuð  illvíg 
registr  um  leið:  við  Ártíðaskrárnar  sem  prentað  er,  og  við  IV. 
bindi  Fornbréfasafnsins,  sem  prenta  á  næsta  ár.  |>að  er  sjálf- 
sagt,  að  það  mun  ekki  vera  kallað  mjög  andríkt  starf  að  semja 
registr,  en  svo  vildi  eg  þó  kveðið  hafa,  að  einginn  gerir  það 
sofandi,  né  með  höndurnar  í  vösunum.  Meiri  níðvinnu  getr 
varla,  og  í  slíku  registri  sem  þessu,  kemr  svo  mart  fyrir  vafa- 
samt,  að  þar  við  þarf  allan  athuga,  einkum  við  manna-  og 
staðanöfnin.  Að  greina  rétt  í  öllu  milli  allra  manna,  er  sam- 
nefnt  eiga,  eða  sjá  hverir  af  þeim  er  einn  og  sami  maðr,  sem 
koma  fyrir  í  þessu  safni,  er  svo  vandasamt,  að  eg  þori  eingan- 
veginn  að  áb.yrgjast,  að  mér  hafi  tekizt  það,  en  sú  er  þar  bót 
í  máli,  ef  bót  skal  kalla,  að  það  getr  einginn,  nema  þeir,  sem 
þora  að  staðhæfa  alt  það  um  forn  tíðindi,  sem  þeim  dettr  í 
hug.  Staðanöfnin  eru  þó  ennþá  viðsjárverðari.  J>ar  stendr 
maðr  opt  uppi  alveg  ráðalaus,  því  að  einginn  landsuppdráttr, 
jarðabækr  né  nafnaskrár  hrökkva  neitt  til,  en  hinsvegar  getr 
maðr  altaf  átt  á  hættu,  að  kunnugir  menn  á  hverjum  einstök- 
um  stað  út  um  alt  land   reki  mann    í   vörðurnar.     f>að,    sem 


')  Eg  skal  geta  þess,  að  nöfnum,   er  að  eptirnafni  hafa  Sigurðsson 
(— arson),  Guðmundsson  (— arson)  eða  því  um  líkt  er  raðað  með  vilj 
saman,  hvort  sem  eignarfallseudingin  er  ar  eða  s  í  bókinni. 


FORMÁLI.  V 

skást  hefir  dugað  mér,  eru  sóknarlýsingar  prestanna,  aem  nú 
eru  í  safni  Bókmentafélagsins,  og  þó  ekki  til  hlítar.  f>að  er 
svo  mart  smátt  bæði  í  bréfum  og  máldögum,  að  eingir  geta 
þekt  það,  nema  gagnkunnugir  menn  á  hverjum  stað,  fjárinenn, 
rekamenn  og  ábúendr  jarðanna,  ef  hin  fornu  örnefni  annars 
haldast.  Biskupinn  á  Islandi  gæti  gert  mart,  sem  óþarfara  væri 
en  það,  að  gangast  fyrir  því  við  klerkadóminn,  að  fá  nákvæmar 
skýrslur  um  öll  órnefni  í  kirknamáldögunum,  sem  svo  væri 
lagðar  við  skjalasafn  biskupsdæmisins.  |>að  væri  ekki  einungis 
frdðlegt  fyrir  staðlýsing  landsins,  heldr  og  hagfelt  fyrir  alla 
staðarhaldara  síðar  meir. 

Um  fráganginn  á  Fornbréfasafninu  þarf  eg  ekki  mart  að 
segja,  en  þess  vænist  eg,  að  útgáfa  þess  sé  áreiðanleg  í  öllu 
því,  sem  verulegt  er  og  máli  skiptir  og  því  mega  allir  hlíta. 
En  að  láta  sér  detta  í  hug,  að  ekki  finnist  í  því  einhverjar 
stafvillur,  er  óvitum  einum  ætlandi,  enda  hefi  eg  aldrei  hugsað 
mér  svo  hátt,  því  það  hefir  eingum  tekizt  enn,  það  eg  veit  til, 
í  slíkum  ritum,  og  það  er  því  síðr  hugsanlegt  hér  en  annars- 
staðar  sem  hraði  mikill  hefir  verið  heimtaðr  á  útgáfunni,  en 
ritið  hins  vegar  krefr  meiri  tíma  og  rannsóknir  til  undirbún- 
ings  en  nær  nokkurt  annað  rit,  því  að  heimildirnar  standa  svo 
dreifar,  að  einginn  veit  hvenær  alt  er  rannsakað  eða  fundið, 
sem  til  er.  Mart  hefi  eg  og  orðið  að  láta  prenta  eptir  af- 
skriptum  annara  manna  bæði  í  þessu  bindi  og  hinum,  sem  út 
eru  komin,  og  sum  handrit,  sem  ekki  eru  hér  við  hendina,  en 
mikið  hefir  verið  úr  prentað  í  safninu,  bæði  í  þessu  bindi  og 
hinura,  hefir  mér  ekki  verið  léð  svo  leingi,  að  eg  hafi  getað 
borið  prófarkir  saraan  við  þau.  Hvorutveggja  verðr  og  hver  sá 
að  hlíta,  er  þetta  safn  gefr  út;  hjá  því  verðr  ekki  komist.  Enn 
er  sumt  í  þessu  bindi,  sem  eg  hefi  orðið  að  lesa  prófarkir  af  á 
meðan  eg  var  í  öðru  landi,  og  gat  því  ekki  borið  saman  við 
frumrit  hér  í  prentuninni.      Eiugu  að  síðr   hefi    eg   þá  von  að 


VI  FORMÁLI. 

minn  frágangr  á  safninu  sé  hér  um  bil  eins  vandaðr  í  heild 
sinni  og  á  öðrum  samskonar  sðfnum,  t.  a.  m.  á  Fornbréfasafni 
Norðmanna,  sem  íslendingum  stendr  næst  og  merkilegast  er 
allra  útlendra  Fornbréfasafna  fyrir  ísland.  En  svo  vandað  sem 
það  er  í  alla  staði,  held  eg  mér  sé  þó  dhætt  að  segja  það,  að 
þau  bréi  sé  teljandi.  sem  í  því  standa  og  eg  hefi  látið 
prenta  og  átt  kost  á  að  bera  saman  við  frumritin,  að 
ekki  finnist  í  þeim  einhverjar  smástafvillur.  en  vitanlega 
flestar  svo  sem  þýðingarlausar.  Alveg  hið  sama  er  að  segja 
um  fyrsta  bindi  af  íslenzku  Fornbréfasafni,  sem  Jón  Sigurðs- 
son  gaf  út.  £>að  er  áreiðanlegt  í  öllu  því,  sem  verulegt  er,  en 
í  því  smáa  og  óverulega,  svo  sem  stafsetningu,  er  ýmsislegt 
ósamkvæmt  handritunum,  þó  hann  hafi  annars  ætlað  sér  að 
fylgja  stafsetning  handritsins  í  því  og  því  skjalinu,  auk  þess 
sem  hann  hefir  alveg  búið  til  rithátt  á  sumum  skjölunum.  Mæli 
eg  þptta  hvorki  honum  til  vanza  né  mér  til  afsökunar,  heldr 
til  þess  að  ljóst  mætti  verða,  að  hver  skynsamr  maðr  leggr  í 
slíku  riti  sem  þessu  mesta  áherzlu  á  það,  sem  verulegt  er,  og 
heldr  stafsetningu  frumritanna  að  svo  miklu  sem  þarf,  án  þess 
að  úr  því  verði  stafsetningarhégdmi,  og  þeim  hætti  mun  eg 
fylgja,  hvort  sem  eg  á  leingr  eða  skemr  við  þetta  safn  hér  eptir.1) 
J>að  er  ekkert  tiltökumál  þótt  öllura    þorra  á  íslandi  þyki 


')  Eg  mun  sjálfr  einhvern  tíma  síðar  meir  birta  í  einhverju  bindi 
þessa  safns  leiðréttingar  þær  við  það,  sem  eg  hefi  gefið  út  af  safninu, 
er  mér  virðist  þörf  á.  í  þetta  skipti  vil  eg  geta  þessara :  II,  584  þeir 
1.  þeim;  bls.  2264  >biskupsvígslu  og«  á  að  falla  niðr;  bls.  7183  — 
7192  á  að  leiðrétta  á  þá  leið,  að  frumritið  að  Leiðarhólmskrá  vitnar 
ekki  í  samninginn  ,0,e  1337,  en  afskript  Jóns  lögmanns  (AM.  240. 
4to)  gerir  það  þar  á  móti,  þótt  mér  hafi  sézt  yfir  það,  þegar  þetta  var 
ritað.  —  Af  >gefnu  tilefni*  skal  eg  geta  þess,  að  prentari  Fornbréfa- 
safnsins,  J.  V.  Möller,  heíir  gefið  frágangi  mínum  á  handnti  því  að 
safnir.u,  er  hann  hefir  frá  mór  feingið  til  prentunar  þenna  vitmsburð: 


FORMÁLL  VII 

Fornbréfasafnið  nokkuð  þurt  ákomu,  en  á  hinu  átti  eg  síðr  von, 
að  flestir  skynsamir  og  mentaðir  menn  skildi  ekki,  hvað  þýð- 
ingarmikið  það  er  að  fá  það  gefið  út.  En  þó  hefi  eg  heyrt 
einmitt  ýmsa  af  hinum  svo  kölluðu  lærðu  eða  latínuskólageingnu 
mönnum  mæla  svo,  að  þeir  vissu  ekki  til  hvers  það  væri,  og 
gæti  eg  bezt  trúað  því,  að  skynsamir  alþýðumenn  skildu  það 
betr.  Eg  skal  nú  ekki  hafa  langan  formála  um  það,  að  koma 
mónnum  í  skilning  um  þetta,  en  hins  skal  eg  geta,  að  allir 
menn,  sem  nokkuð  skynja,  vita  það,  að  það  er  ekkert  rit  til, 
sem  er  eins  áríðandi  fyrir  sögu  landsins  á  fyrri  öldum  í  öllum 
greinum,  að  gefið  sé  út  eins  og  Fornbréfasafnið.  Á  meðan 
fornskjöiin  liggja  óprentuð,  er  alveg  ómögulegt  að  vita  eða 
skrifa  nokkuð  til  hlítar  um  hag  landsins  eða  sögu  langt  fram 
eptir  öldum.  Jafnvel  hinir  lærðustu  menn  hafa  um  einstök  efni 
misstigið  sig  af  því  þeir  gátu  ekki  þekt  þær  heimildir  allar, 
sem  til  eru,  vegna  þess  þær  voru  ekki  prentaðar.  Ogafhverju 
öðru  kemr,  að  menn,  sem  annars  eru  vel  að  sér  og  nota  það, 
sem  til  er  prentað,  rita  þó  svo  um  þá  kafla  úr  sögu  landsins, 
sem  safn  þetta  er  ekki  enn  prentað  fyrir,  að  gagnlaust  er  til 
frambúðar?  Jafnóðum  og  safninu  miðar  fram,  birtir  svo  yfir 
liðnum  öldum,  að  þar  verðr  skýr  vegr,  sem  áðr  var  varla  rat- 
ljóst,  og  þoki  safninu  það  fram,  sem  því  nú  hefir  gert  um  hin 
síðustu  ár,  getr  hver  miðlungsmaðr  um  miðbik  næstu  aldar 
vitað  það  heima  hjá  sér  fyrirhafnarlaust,  sem  hinir  lærðustu 
menn  nú  vita  alls  ekkert  um.  A  hina  hliðina  hefir  safnið  hina 
mestu  þýðingu  fyrir  fasteignir  um  alt  land,  bæði  opinberar  og 
þær,  sem  einstakir  menn  eiga.  Um  íslenzkt  mál  hefir  og  safn 
þetta  hina  mestu  þýðingu,  ekki  einungis  til  fróðleiks,  heldr  má 


>Handrit  það,  sem  þér  hafið  látið  okkur  fá  til  prentunar  af  íslenzku 
Fornbréfasafni,  hefir  verið  skyrt  skrifað  og  gott  að  setja 
eptir  því.« 


VIII 


FORMÁLI. 


—  þótt  sumt  sé  að  varast  —  af  því  læra  mart,  sem  notagott 
mætti  vera  þann  dag  í  dag  í  höndum  þeirra,  sem  með  kunna 
að  fara,  einkum  þó  fyrir  lagamálið  nú  á  dögum,  sem  enn  vantar 
mikið  á  að  sé  búið  að  ná  sér  aptr  eptir  þá  meðferð,  er  það 
hefir  feingið  á  hinum  síðari  öldum ;  og  fallegri  er  dómsályktunar 
forsögnin  forna:  >J>ví  er  það  vor  (minn)  dómur  o.  s.  frv.<  heldr 
en  það  form,  sem  nú  tíðkast:  »því  dæmist  rétt  að(!)  vera«, 
því  að  það  er  rangt  mál  með  öllu,  og  ætti  að  vera,  skyldi  því 
halda:  »því  dæmist,  að  rétt  sé«. 

Eg  þarf  hér  hvorki  að  nefna  þau  söfn  né  einstaka  menn, 
er  greitt  hafa  enn  fyrir  mér  við  safn  þetta,  því  það  kemr  alt  í 
sama  garð  og  við  II.  bindið,  þótt  nokkurra  minnist  eg  fleiri, 
en  þakkað  vildi  eg  hafa  þeim  öllum.  Sérstaklega  verð  eg  þó 
að  geta  þess,  að  bæði  Carlsbergssjóðr  og  Kenslumálaráðuneytið 
danska  veittu  mér  hér  um  árið  styrk  til  að  rannsaka  ýms 
handritasöfn,  svo  sem  á  Einglandi,  sem  bar  æðimikinn  árangr 
fyrir  Fornbréfasafnið,  og  sér  þess  nokkur  merki  bæði  í  þessu 
bindi  og  hinu  IV.,  sem  þegar  er  prentað  að  texta  til. 


Kaupmannahöfn  á  gamlaársdag  1896. 


Jón  porkehson. 


Röð  og  eíni  bréfanna. 


Bls. 

1.     [1269].     Máldagi  Dalskirkju  undir  Eyjafjöllum  ....  1 

'2.     [um  1270].     Rekaskrá  Skálholísstaðar  á  Norðrströndum  2 

3.  [um  1275].     Máldagi  Krýsuvíkrkirkju 3 

4.  [Um  1285].    Rekaskrá  Grundar  í  Eyjafirði 3—4 

5.  [um  1290].    Ættartala  Hauks  lögmanns  og  Steinunar .  5—8 

6.  1308,  3.  Okt.     Máldagi  Hvammskirkju  í  Hvammssveit.  8—9 

7.  1309,  23.  Júní.     Landamerki  Vatnshlíðar  og  Vatnsskarðs  9-^10 

8.  [um  1310].    Ættartala  Jóns  Pétrssonar  og  Jporleifs  haga  10 — 13 

9.  [1312].    Fjarðatal  á  íslandi ,  13-17 

10.  [1312].    Tylftatal  umhverfis  ísland 17—20 

11.  [1312].     Biskupatal  í  Niðarósserkibiskupsríki  hið  forna  20—27 

12.  [1312].    Ábótatal  á  íslandi  hið  forna 28-31 

[f>ar  með  fylkjatal  í  Noregi  og  konungatal   á 
Norðrlöndum]. 

13.  [1315].    Máldagi  Saurbæjarkirkju  á  Kjalarnesi  ....  31—32 

14.  [um  1320  eða  síðar].     Skrá  um  lögmannstoll    ....  33—34 

15.  [um  1336  eða  síðar].    Norskt  biskupatal 35—39 

16.  [um  1350].    Norskt  biskupatal 39—45 

17.  [um  1350    eða    síðar].    Biskupatal    Björns   á    Skarðsá 

eptir  fornri  íslenzkri  bók 45 — 53 

[f>ar  með  eyjatal  á  Orkneyjum  og  Færeyjum]. 

18.  1351.    Flosadómr  um  veiði  Helgafellsklaustrs  í  Straum- 
fjarðará 53—54 

19.  1351,  10.  Júni.    Landamerki  Bakka  og  Lækjar  í  Víð- 
víkrsveit 54 — 55 

20.  1351,  14.  Júlí.    Klemens  páfi  VI.  leyfir  Ormi  Hólabisk- 

upi  að  taka  sér  skriptaföður 55—56 

21.  1351,  9.  Aug.    Kaup-  og  landamerkjabréf  fyrir  Hólum 

á  Skagaströnd 56—57 

22.  1351,  23.  Aug.    Skipan  Ólafs  erkibiskups  í  Niðarósi  .  57-65 


X  RÖÐ    OG  EFNI  BRÉFANNA. 

23.  1352,  31.  Jan.    Kaupbréf  um  Barð  í  Fljótum  og  fleiri 

jarðir 65—66 

24.  1352,  1.  Febr.     Bréf  um  Úlfsdali 66-67 

25.  1352,  18.  Sept.     Norrænt  bréf.  er  getr  Oddgeirs  biskups 
J>orsteinssonar 67 

26.  [1352].     Máldagi  Saurbæjarkirkju  á  Hvalfjarðarströnd.  67-68 

27.  1352.     Máldagi  Garðarkirkju  á  Akranesi 68—69 

28.  [1352].    Máldagi  Bessastaðakirkju  á  Álptanesi .    .    .    .  69—70 

29.  1352.    Máldagi  Beynivalla  í  Kjós 70—71 

30.  1353,  14.  Jan.     Vitnisburðr  um  veiði  frá  Staðarbakka 

í  Bláhyl 71 

31.  1353,  9.  Marts.     Bréf  Orms   biskups   um    kennimanna 

skyld  á  Giljá 71—72 

32.  1353,  25.  Marts.      Bréf  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar 

um  sakeyri  konungs 72 — 73 

33.  1353,  27.  Apr.     Bréf  um  landamerki  Ennis  og  Lækjar, 

Grafar  og  Bakka  í  Skagafirði 73—75 

34.  [1353].     Bréf  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar.  að  íslend- 

ingar  sé  hlý"ðnir  kirkjunnar  formönnum 75  —  76 

35.  1353.    Máldagi  Skarðs  á  Landi 77 

36.  1354,  17.  Marts.     Kaupbréf  fyrir  Spákonufelli  ....  77—78 

37.  [1354].     Máldagi  Hvamms  í  Norðrárdal 78 

38.  [1354].    Máldagi  Hvolskirkju  í  Saurbæ 79 

39.  [1354].     Máldagi  Staðarhólskirkju 79-80 

40.  [1354].     Máldagi  Staðarfellskirkju 80 

41.  [1354].    Máldagi  Staðastaðar 80-81 

42.  [1354].    Máldagi  Miklaholtskirkju 81—82 

43.  [1354].    Máldagi  Haffjarðareyjar 82—83 

44.  [1354].     Máldagi  Hítarnesskirkju 83-84 

45.  [1354].     Máldagi  Hítardalskirkju 84 

46.  [1354].     Máldagi  Staðarhraunskirkju 85 

47.  [1354].     Máldagi  Álptártungukirkju 85 

48.  [1354].     Máldagi  Akrakirkju  á  Mýrum 86 

49.  [1354].     Máldagi  Hjörseyjarkirkju 86-87 

50.  [1354].    Máldagi  Álptanesskirkju  á  Myrum 87 

51.  [1354].     Máldagi  Borgarkirkju  á  Mýrum 88 

52.  [1354].     Máldagi  Stafholtskirkju 88-89 

53.  [1354].     Máldagi  Kaldaðarnesskirkju  í  Bjarnarfirði  .    .  89—90 

54.  1354,  18.  Júlí.    Máldagi  Fells  í  Kollafirði 90—91 

55.  1354.     Máldagi  Selárdalskirkju 91—92 

56.  1354,  30.  Júli.    Skipan  Gyrðs  biskups  um  prédikanir  ofl.  92—95 

57.  1354.     Skipan  Gyrðs  biskups  um  prests  og  kirkjutíundir 

til  Staðastaðar  frá  Kolbeinsstöðum 95—96 


RÖD   OG   EFNI   BRÉFANNA.  XI 

58.  1354.     Biskupstíundareikningr     í    Stranda-    og   Norðr- 
ísafjarðarsýslu 96 

59.  1354.     Máldagi  og  rekaskrá  Desjarmyrarkirkju  í  Borg- 

aríirði  eystra 96—98 

60.  1354,  19.  Okt.      Bréf   Magnúsar    konungs   Eiríkssonar 

um  Kristinrétt 98—99 

61.  [1354].     Bréfságrip  um  Vatnsholt  í  Staðarsveit ....  99 

62.  [1355].     Máldagi  Sauðafellskirkju 99—100 

63.  [1355].     Máldagi  Kvennabrekkukirkju 100 

64.  [1355].     Máldagi  Vatnshorns  í  Haukadal 100—101 

65.  [1355].     Máldagi  Hjarðarholtskirkju 101—102 

66.  [1355].     Máldagi  Hvammskirkju  í  Hvammssveit    .    .    .  102 

67.  [1355].     Máldagi  Sælingsdalstungukirkju 103—104 

68.  [1355].     Máldagi  Ásgarðskirkju 104 

69.  [1355].     Máldagi  Eyrar  í  Álptafirði 104—105 

70.  1355.     Bekaskrá  Helgafellsklaustrs 105-106 

71.  [1355]      Máldagi  Bjarnarhafnarkirkju 106—107 

72.  [1355].     Máldagi  Öndverðareyrarkirkju 107  —  108 

73.  [1355].     Máldagi  Setbergskirkju 108 

74.  [1355].     Máldagi  Fróðárkirkju 108—109 

75.  [1355].     Máldagi  Saxahvolskirkju 109 

76.  [1355].     Máldagi  Knarrarkirkju 110 

77.  [1355].     Máldagi  Máfahlíðarkirkju 110—111 

78.  1356,  10.  Marts.     Kaupbréf  um  Ingjaldshól 111—112 

79.  1356.     Bréf  Innocentius  páfa  VI.  með  Jóni  biskupi  skalla  1 13 

80.  [1356].     Máldagi  Snjófuglsstaða 113 

81.  [1356].     Máldagi  Gaulverjabæjar 113-114 

82.  [1356].     Máldagi  Bræðratungukirkju 114—115 

83.  [1356].     Máldagi  Ólafsvalla 115 

84.  1356,  10.  Dec.     Norrænt  bréf,  er  getr  Oddgeirs  biskups 
þorsteinssonar 115 — 116 

85.  1357,  7.  Nóv.     Dómr  visitatorum    um  laxastangan  frá 
Grenjaðarstað  í  Laxá 116—120 

86.  1358,  19.  Júlí.     Samningr  Gyrðs  biskups  og  leikmanna  120—122 

87.  1358.     Máldagi  Beykholtskirkju 122—123 

88.  [1358].     Máldagi  Bæjar  í  Borgarfirði 123—124 

89.  [1358].     Máldagi  Fitjakirkju 124 

90.  [1358].     Máldagi  Hvanneyrarkirkju  í  Borgarfirði   .    .    .  125 

91.  [1358].     Máldagi  Grjóteyrar  í  Andakíl 125—126 

92.  [1358].     Máldagi  Sanda  í  Dýrafirði 126 

93.  1358,  4.  Sept.     Gyrðr  biskup  skipar  Svínafell  í  Horna- 

firði  til  Hofíells 126—127 

94      1368,  24.  Okt.     Kaupbréf  um  Beppisá  í  Ólafsfirði    .    .  127 


XII  RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFAXNA. 

95.  1359,  23.  Apr.     Skipan  Gyrðs  biskups  um  ljóstolla  ofl.  128—130 

96.  1359,  15.  Maí.     Bréf  Gizurar  galla  um  reka  á  Vatns- 

nesi 131 

97.  1359,  31.  Maí.     Staðfestingarbréf  Jóns  biskups  skalla 

um  kennimannaskyld  á  Giljá 131—132 

98.  1359,  3.  Júní.     Úrskurðr  Jóns  biskups  skalla  um  lax- 

veiði  í  Laxá  fyrir  Hjaltabakkalandi 132  —  133 

99.  1359,  4.  Sept.     Úrskurðr  Jóns  biskups.skalla  um  laxa- 
stangan  og  netjadrátt  frá  Grenjaðarstað  í  Laxá  .    .    .  133  —  134 

100.  [um  1360].     Skrá  um  reka  Böðvars  prests  þorsteins- 

sonar 134-135 

101.  [um  1360].      Skrá    um    reka    Vatnsfjarðarkirkju  fyrir 

austan  Geirhólm 135—136 

102.  [um  1360].    Afhending  Reykholtsstaðar 136 

103.  [um  1360].      Landamerki    Breiðabólstaðar    á  Skógar- 

strönd 137 

104.  [um  1360].     Bréfságrip  um  Indriðastaði  í  Skoradal.    .  138 

105.  [um  1360].     Bréfságrip  um  Hrossholt  í  Eyjahrepp  .    .  138 

106.  [1360].     Bréfságrip  um  jörðina  Bakka  í  Helgafellssveit  138—139 

107.  [um  1360].      Skrá    um    landamerki    Hraunskarðs    og 
Gufuskála  á  Snæfellsnesi 139—142 

108.  1360.    Dómr  um  rétt  og  ráðspjöll  kvenna 142 

109.  1360,  2.  Jan.     Kaupbréf  um  Holtastaði    og   Flugumýri  142—144 

110.  1360,  12.  Maí.     Kaupbréf  um  Sel.  Akrey  og  Fáskrúf .  144-145 

111.  1360,   20.   Júli.      Samningr    Jóns    biskups    skalla    og 

Gyrðs  biskups  um  gullkaleik 145  —  146 

112.  1360,  27.  Okt.     Úrskurðr  Snorra  officialis  þorleifsson- 

ar  um  árlegt  ærgjald  frá  Æðey  til  Vatnsfjarðar  .    .    .  146 — 148 

113.  [um  1360].     Biskupatal  á  íslandi  eptir  Stokkhólmsbók  148—150 

114.  [um  1360].     Ábótatal  á  íslandi  eptir  Stokkhólmsbók  .  150—154 

[115-149.    1360—1389.    Máldagar  Jóns  biskups 
skalla  fyrir  Hólabiskupsdæmi  155 — 178] 

115.  1360.     Sauðanessmáldagi 155—156 

116.  1360.     Svalbarðsmáldagi 156—157 

117.  1360.     Presthólamáldagi 157 

118.  1360.     Hafrafellstungumáldagi 157 

119.  1364.     Bólstaðarhlíðarmáldagi 157—158 

120.  1360.     Bergstaðamáldagi 158—159 

121.  1360.     Blöndudalshólamáldagi 159 

122.  1360.     Svínavatnsmáldagi 160 

123.  1360.    Auðkúlumáldagi 160 

124.  1360.     Márstaðamáldagi 161 

125.  1360.     Grímstungnamáldagi 161—162 


RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA.  XI  ii 

126.  1360.     Undanfellsmáldagi 162 

127.  1360.     Máldagi  Ásgeirsárkirkju 162—163 

128.  1360.     Víðidalstungumáldagi 163 

129.  1360.     Staðarbakkamáldagi 164 

130.  1360.     Gnúpsmáldagi  í  Miðfirði 164—165 

131.  1360.     Staðarmáldagi  í  Hrútafirði 165—166 

132.  1360.     Melsmáldagi  í  Miðfirði 166 

133.  1360.     Hvammsmáldagi  í  Miðfirði 166—167 

134.  1360.     Breiðabólstaðarmáldagi  í  Vestrhópi 167—168 

135.  1360.     Vestrhópshólamáldagi 168—169 

136.  1360.     Tjarnarmáldagi  á  Vatnsnesi 169 

137.  1360.     Gunnsteinsstaðamáldagi 169 

138.  1360.    Holtastaðamáldagi 170 

139.  1360.     Höskuldsstaðamáldagi 170-171 

140.  1360.     Spákonufellsmáldagi 172 

141.  1360.     Hofsmáldagi  á  Skagaströnd 172 

142.  1360—1389.     Sjóvarborgarmáldagi 172—173 

143.  1360.     Hvammsmáldagi  í  Laxárdal 173—174 

144.  1360.     Fagranessmáldagi 174 

145.  1360.     Glaumbæjarmáldagi 174-175 

146.  1360.     Víðimýrarmáldagi 175 

147.  1360.    Reykjamáldagi  í  Tungusveit 175-176 

148.  1368.     Mælifellsmáldagi 176 

149.  1360.    Gcðdalamáldagi 176-177 

150.  1361,  18.  Júní.      Réttarbót  Magnúsar  konungs  Eiríks- 

sonar  um  verzlun 178—179 

151.  1361,  25.  Júní.     Próventubréf  Árna  Bárðarsonar.    .    .  179—181 

152.  1361,  18.  Aug.      Úrskurðr    Snorra    officialis    þorleifs- 

sonar  um  osttoll  til  Viðeyjarklaustrs 181  —  182 

153.  1362.     Bréfságrip  um  Hraunsfjörð 182 

154.  [1363  eða  fyrr].     Skrá  um  illa  daga 183-184 

155.  1363,  22.  Febr.     Testament  Benedikts  Kolbeinssonar  .  184—186 

156.  1363,  4.  Marts.    Kaup-  og  landamerkjabréf  um  Efsta- 

Fell 186-187 

157.  1363,  16.  Aug.     Dómr  um  fjörumörk  Holts  undir  Eyja- 

fjöllum  og  Breiðabólstaðar  í  Fljótshlíð 188—189 

158.  [um  1363].    Fjörumark  Breiðahólstaðar  í  Fljótshlíð.    .  189—192 

159.  1363.     Saurbæjarmáldagi  á  Rauðasandi  .    ......  192—193 

160.  1363.    Hagamáldagi  á  Barðaströnd 192—194 

161.  1363.     Brianslækjarmáldagi 194 

162.  [1363].     Flateyjarmáldagi 194—195 

163.  1363.     Múlamáldagi  á  Skálmarnesi 195 

164.  [1363].     Staðarmáldagi  á  Reykjanesi 196 


XIV  RÖÐ  OG  EFNI   BRÉFANNA. 

165.  [1363].     Laugardalsmáldagi  í  Tálknafirði 196—197 

166.  [1863].     Gnúpsmáldagi  í  Dýrafirði 197 

167.  [1363].    Eyrarmáldagi  í  Arnarfirði 198 

168.  1363,  17.  Aug.      Þórarinn    biskup    staðfestir  máldaga 
Kirkjubóls  í  Skutulsfirði 198—199 

169.  1363,  21.  August.     Fórarinn  biskup  staðfestir  úrskurð 

Snorra  officialis  um  ærgjald  úr  Æðey  til  Vatnsfjarðar  199  —  200 

170.  1363,  8.  Nóv.     Bréf  um  ljóshval  í  Hópsós 200—201 

171.  1364.     Ágrip  af  próventubréfi  Haldóru  þorvaldsdóttur  201 

172.  1364,  21.  Jan.      Bréí  Jóns^biskups  skalla  um  veiði  í 

Hópsós 202 

173.  1364,  20.  Júlí.      ívar  Hólmr    skipaðr    innheimtumaðr 
páfatíunda  á  eyjunum  í  Niðarósserkibiskupsríki   .    .    .  203 — 205 

174.  1365,  2.  Febr.     Heitbréf  Norðlendinga 205—207 

175.  1365,  20.  Apr.     Bréf  um  Hutðarbak  á  Kólkumy"rum   .  207 

176.  1365,  15.  Maí.     Vitnisburðarbréf  um   páfatíundargjald 

af  íslandi 208 

177.  1365,  1.  Júlí.     Vitnisburðarbréf  um  upplestr  konungs- 

bréfa  á  íslandi 208—209 

178.  1366,  13.  Apr.     Kaup-  og  landamerkjabréf    um    Kálf- 

árvelli  á  Snæfellsnesi 210 

179.  1366,  31.  Aug.   Úrskurðr  Snorra  officialis  forleifssonar 

um  lambeldi  til  Vatnsfjarðar 211 

180.  1367,   13.  Maí.      Vitnisburðr    þorbjarnar    Högnasonar 

um  máldaga  og  eignir  Strandarkirkju 212 

181.  1367,  19.  Maí.     Máldagi  Viðeyjarklaustrs 212-214 

182.  [1367].     Skeggjastaðamáldagi 214.    235 

183.  [1367].    Refstaðamáldagi 235-237 

184.  1367,  17.  Júlí.    Vallanessmáldagi 237-238 

185.  [1367].    Hjaltastaðamáldagi 239 

186.  [1367].     Klyppstaðamáldagi 239-^240 

187.  [1367].     Kristfjármáldagi_á  Arneiðarstöðum 240 

188.  [1367].    Eydalamáldagi 241 

189.  [1367].     Bjarnanessmáldagi 241-242 

190.  [1367].     Hoffellsmáldagi 242—243 

191.  [1367].     Kálfafellsmáldagi  í  Fellshverfi 243-244 

192.  [1367].     Kristbúsmáldagi  á  þverá  á  Síðu 214 

193.  [1367].     Kristbúsmáldagi  í  Dalbæ  í  Landbroti  ....  245 
193.    [1367].     Kristbúsmáldagi  í  Uppsölum  í  Landbroti    .    .  245 

195.  [1367].     Skálarmáldagi  á  Síðu 246 

196.  [1367].     Búlandsmáldagi  í  Skaptártungu 346 

197.  1368,  16.  Apr.     Samningr  um  veiði  í  Húnavatni.   .    .  246—247 


RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA.  XV 

198.  1368,  17.  Juní.     Vitnisburðarbréf  um  biskupsgisting  á 
hálfkirkjum 247—248 

199.  1868.     Lundarmáldagi  í  Reykjadal 148—249 

200.  [1368].     Heynessmáldagi  á  Akranesi 249—250 

201.  1369, 1.  Febr.    Kaupbréf  um  Hof  í  Vatnsdal,  Vatnsenda 

og  Hálsa  í  Skoradal 250—251 

202.  1369,  14.  Júní.    Úrskurðr  Einars  Gilssonar  um  veiði  í 

Hópsós 251—252 

203.  1369,   21.    Júlí.     Úrskurðr    Jóns     biskups    skalla    um 
Risamyri 252-253 

204.  1369,  11.  Sept.      Vottaleiðslubréf   um   ítök   og  landa- 

merki  Marðargnúps 253—254 

205.  1369,  28.  Dec.     Samningr  Orms  Snorrasonar   og  Sig- 

ríðar  Torfadóttur 254—255 

206.  1370,  10.  Júní.     Hvalsnessmáldagi 256—257 

207.  [um  1370].      Skipan   Oddgeirs  biskups  Þorsteinssonar 

um  staði,  presta  ofi 257 — 258 

208.  [1371].     Skógamáldagi  undir  Eyjafjöllum 258 

209.  [1371].     Eyvindarhólamáldagi 258—259 

210.  [1371].     Borgarmáldagi  undir  Eyjafjöllum 259 

211.  [1371].     Miðbælismáldagi  undir  Eyjafjöllum 260 

212.  [1371].     Steinamáldagi  undir  Eyjafjöllum 260—261 

213.  [1371].     Skálamáldagi  undir  Eyjafjöllum 261-262 

214.  [1371].     Dalsmáldagi  undir  Eyjafjöllum 262-263 

215.  1371.     Kirkjulækjarmáldagi 263 

216.  [1371].     Lambeyjarmáldagi 263—264 

217.  [1371].     Eyjarmáldagi  í  Rangárþingi 264 

218.  [1371].     Keldnamáldagi 264-265 

219.  [1371].     Leirubakkamáldagi 265-266 

220.  [1371].     Fellsmúlamáldagi 266 

221.  [1371].     Ármáldagi  á  Rangárvöllum 266-267 

222.  [1371].     Kálfholtsmáldagi 267-268 

223.  [1371].     Breiðabólstaðarmáldagi  í  Fljótshlíð 268-270 

224.  1371,  8.  Aug.     Transskript 270 

225.  1371.  1.  Sept.     Kaupbréf  um  Hnútstaði 271 

226.  1371,  1.  og  2.  Okt.      Samningr    um    landamerki  milli 
Miklabæjar  og  Reykja  og  um  veiði  í  Jökulsá   ....  271—272 

227.  1371,  6.  Dec.     Bréf  um  landamerki  Víðivalla  og  Reykja 

í  Tungusveit  og  um  veiði  i  Jökulsá 273 

228  1372,  28.  og  29.  Jan.  Bréf  um  Rúteyjarstrandar  reka  273-274 
229.    1372,  25.  Apr.     Kaup-  og  landamerkjabréf  um  Hara- 

staði  í  Vestrhópi 274—275 


XVI 


RÖÐ   OG   EFM  BREFANXA. 


230.  1373,  25.  Apr.      Kaupbréf    fyrir    Saaðanesi  og  Syðri- 
Knjúkum 275—276 

231.  1373,  27.  Aug.     Vitnisburðarbréf  um  Ólofarparta.    .    .  276—277 

232.  1374.     Rekaskrá  Hólastaðar  í  Hjaltadal  (Rekaskrá  Jóns 
biskups  skalla) 277-285 

233.  1374.     Rekaskrá  Hólakirkju  i  Ólafsfirði 285—286 

234.  1374,  21.  Aug.     Gjafabréf  Magnúsar    konungs  Eiríks- 

sonar  til  Skúla  Þórðarsonar 286—287 

235.  1374.  1.  Okt.     Skrá  um  eignir  Hólastaðar  í  Hjaltadal.   287—290 

236.  1375,  16.  Febr.     Máldagi  Krýsuvíkrkirkju 290-291 

237.  1375,  22.  Febr.     Kaupbréf    fyrir    Fellsmúla    og  Kerl- 
ingardal 291-293 

238.  1375,  13.  Marts.    Samþyk'arbréf  Hákonar  konungs  upp 

á  gjafir  Magnúsar  konungs  smeks  til  Skúla  þórðarsonar  294 

239.  1375,  14.  Marts.     Kaupbréf  fyrir  Hólum  í  Eyjafirði  og 
Auðbrekku 294—296 

240.  1375,  25.  Marts.     Samþyktarbréf    um    sölu    á  Skriðu- 

landi  í  Yxnadal 296 

241.  1375,  28.  Apríl.     Viðrkenningarbréf  Hákonar  konungs 

um  skuld  til  Tideke  fan  Lyne 297 

242.  1375,  19.  Maí.     Afsalsbréf  fyrir  Skriðulandi  .    .    .    .-.  297—298 
343.    1375.  10.  Júní.     Helgafellsréttarbót 299—300 

244.  1375,  20.  Júní.     Árnesingaskrá  (sjá  II,  354—357)    .   .  300 

245.  1375,  1.  Aug.     Hagamáldagi  á  Barðaströnd 300—301 

246.  1375,  7.  Aug.     Skipan   Oddgeirs    biskups   um    tíundir 

af  Svíney  til  Skarðs  á  Skarðsströnd 301 — 303 

247.  1375,  17.  Aug.     Úrskurðr  Oddgeirs  biskups  um  ómaga- 

vist  í  Hítardal 303—304 

248.  [1375].     Hvammsmáldagi  í  Norðrárdal 304—305 

249.  [1375J.     Haffjarðareyjarmáldagi 305 

260.    [1375].     Hofstaðamáldagi  í  Miklaholtshreppi 305 

251.  [1375].     Kvennabrekku  mádagi 305—306 

252.  [1375].     Skipan   Oddgeirs   biskups   um  vín  og  messur 

presta  á  aðal-  og  útkirkjum 306 — 307 

253.  1376.  5.  Mai  eða  15.  Sept.     Vitnisburðr  um  rekamörk 

milli  Húseyjarsands  og  Sleðbrjótssands 307 — 308 

254.  [1376].     Biskupatal  eptir  Rímbeglu 308—310 

255.  [1376].     Ábótatal  eptir  Rímbeglu 310—312 

256.  [1377],  13.  Jan.     Bréfságrip  um  Botn  og  þóristaði  .    .   312—313 

257.  [1377?].     Afsals- og  landamerkjabréf  um  Horn  í  Helga- 
fellssveit 313—314 

258.  [1377].     Bréfságrip  um  jörðina  Hamar 314 

259.  [1377].     Bréfságrip  um  Keflavík  á  Snæfellsnesi    .    .   .  314 


RÖÐ   OG  EFNI  BRÉFANNA.  XVII 

260.  [1377].    Kaupbréfságrip  um  Grunnasundsnes   og  Hóla 

í  Helgafellssveit 315 

261.  [1377].     Afsalsbréfságrip  um  Ingjaldshól  og  Kjalveg   .  315 

262.  1377,  15.  Marts.     Kaupbréf  fyrir  Höfða,  Lambanesi  og 
Reykjum 315—316 

263.  1377,    5.   Maí.      Kaupbréf   um   Mánaskál    og   Syðstu- 

Vallá   .   .    .- 316—317 

264.  1377,  4.  Júní.     Kaup-  og  landamerkjabréf  um  Lýtings- 

staði  og  Hofsjarðir 317—319 

265.  1377,  13.  Júní.     Úrskurðr  um  reka  Vatnsfjarðarkirkju 

á  Almenningum 318  —  320 

266.  1377,    29.   Júní.      Oddgeir    biskup    staðfestir    úrskurð 

þenna  og  máldaga  Vatnsfjarðarkirkju 320—321 

267.  1377,  8.  Aug.     Úrskurðr  Jóns  biskups  skalla  um  Hafn- 

arlönd 321-322 

268     1377,  15.  Okt.     Kaupbréf  um  Saxahvol  og  Vatnsholt.   322—324 

269.  [1377].     Holtsmáldagi  í  Önundarfirði 324—325 

270.  [1377].     Ögrsmáldagi 325 

271.  [1377-78].     Máldagi  Helgafellsklaustrs 325—329 

272.  1378,  12.  Aug.     Kvittunarbréf  fyrir  porcio  á  Mýrum  í 
Dyrafirði 329 

273.  [13781.     Hraunsmáldagi  í  Dýrafirði 330 

274.  [1378].     Gnúpsmáldagi  í  Dýrafirði 330—331 

275.  1378,  22.  Aug.     Kaupbréf  um  Torfuvík  og  Gunnarstaði  331—332 

276.  1378,  4.  Okt.     Kaupbréf  og  landamerkjabréf  um  Auð- 
ólfsstaði  og  Sólheima  í  Sæmundarhlíð 332—334 

277.  1378.     Samþyktarbréf  Oddbjargar  abbadísar  á  Stað  um 
meðlag  með  Ingibjörgu  Örnólfsdóttur 334 

278.  1379,  13.  Jan.     Kaupbréf  fyrir  Álandi  í  Þistilsfirði.    .  335 

279.  1379,  23.  Janúar.  Gjafabréf  fyrir  Gilsstöðum  í  Vatnsdal  335—336 

280.  1379.  16.   Apr.   og  21.  Maí.      Afsalsbréf    um   jörðina 
Sævarland  í  Laxárdal • 336 — 337 

281.  1379,  12.  Maí.     Máldagi  Eingeyjarkirkju 338—339 

282.  1379,  24.  Júlí.     Úrskurðr  um  landamerki  Hvamms  og 
Móbergs  í  Langadal 339 

283.  1379.     Máldagi  Víkr  (Reykjavikr)  kirkju  á  Seltjarnar- 

nesi 339—340 

284.  [1379].     Máldagi  Kálfatjarnarkirkju 340 

285.  [1379].     Vitnisburðr  um  reka  Kálfatjarnarkirkju  .    .    .   340—341 

286.  1879.     Vitnisburðr  um  máldaga  ogreka  Viðeyjarklaustrs  341 

287.  [1379].     Saurbæjarmáldagi  á  Kjalarnesi 341—342 

288.  [1879}.     Máldagi  Kirkjubóls  á  Rosmhvalanesi   ....   342—343 

289.  [1379].     Máldági  Laugarvatnskirkju 343 


XVIII  RÖÐ   OG  EFNI   BRÉFANNA. 

290.  [1379].     Máldagi  Suör-Reykja  í  Mosfellssveit 343 

291.  [um  1380?J.      Vitnisburðr    um    landamerki    Gaular    í 
Staðarsveit 344 

292.  [um  1380?].      Landamerki    Hofstaða    og    Lágafells    í 
Miklaholtshreppi 344—346 

293.  [um  1380].     Landamerki  Lágafella  beggja 346 

294.  [um  1380].     Landamerki  Lágafells  og  Elliða 246—347 

295.  [um  1380?].    Landamerki  Saxahvols  og  Öndverðarness  347 

296.  [um  1380].     Vitnisbrrðr    um    veiði    í    Kópatjörnum  á 
Snæfellsnesi 348 

297.  [um  1380?].     Landamerki  vmsra  jarða  á  Skógarströnd  348—349 

298.  1380,    18.  Febr.      Lögmannsúrskurðr    um    gjafir    Ás- 

gríms  prests  Guðbjartssonar 349—350 

299.  1380,  23.  Marts.     Afsalsbréf  fyrir  Álandi  í  þistilsfirði  350-351 

300.  1380,  3.  Apr.     Kaupmálabréf    fórðar    Bessasonar    og 
Járngerðar  Gilsdóltur 351—352 

301.  1380,  11.  og   12.  Júní.      Dómr   um    skuldaskipti    séra 
þorsteins  Jónssonar  og  séra  Bjarna  þorgrímssonar.    .  352 — 353 

302.  1380,  29.  Júní.      Samþykt    á    próventugjörningi    Jóns 

prests  Bjarnasonar  við  Reynistaðarklaustr 354 

303.  1380,    9.    Júlí.       Afsalsbréf    fyrir    Syðstu-Vallá    gegn 

kenslu  til  prests 354—355 

304.  [1380].     Ljósavatnsmáldagi 355-356 

305.  1380,  17.  Dec.     Próventugjörningr  Jóns  prests  Bjarna- 

sonar  við  Reynistaðaklaustr 357 — 358 

306.  1381,    18.  Febr.     Testamentisbréf    Ögmundar    kanoka 
Ólafssonar 358 

307.  1381,  21.  Febr.     Afsalsbréf  um  Vík  í  Flateyjardal  .    .  359 

308.  1381,  13.  Dec.     Afsalsbréf  fyrir  nokkrum  hluta  í  Ból- 
staðarhlíð 359—360 

309.  1382.    Eydalamáldagi 360 

310.  1382,  22.  Júlí.     Afsalsbréf  um  Akr  á  Kólkumýrum.    .  360—361 

311.  1382,  27.  Okt.     Réttarbót  Ólafs    konungs    um    toll  ís- 
landsfara 361—362 

312.  1382.  30.  Dec.     Gjafabréf  um  Kristnes 363 

313.  1383,  3.  Marts.    Afsalsbréf  um  Staðarfell 364—365 

314.  1383,  5.  Apríl.     Testamentisbréf  Einars  Eiríkssonar    .  365-367 

315.  1383,  26.  Aug.     Réttarbót  Ólafs  konungs  um  verzlun 
fátækra  og  toll  íslandsfara 367 — 371 

316.  1383,  6.  Nóv.     Bréf  um  skipti   þeirra  séra  Jóns  þórð- 
arsonar  og  Oddbjargar  abbadísar  á  Stað 371—372 

317.  1384,  2.  Maí.     Kaup-  og  landamerkjabréf  um  Hraun- 
hafnarbakka  á  Snæfellsnesi 372—373 


RÖÐ  OG   EFNI   BRÉFANNA.  XIX 

318.  1384,  6.  Maí.     Samningr  um  Giljá  og  Beinakeldu    .    .   373—374 

319.  1384,  8.  Maí.     Samningr  um  rekaskipti  með  Brekkna- 

jörðum  á  Skaga 374—375 

320.  1384,  24.  Maí.      Kaupbréf   um    Skáney    og    Hamra    í 
Reykholtsdal 376 

321.  1384,  10.  Júlí.     Dómr  um  kaup  á  Ásgeirsám   ....  376-378 

322.  1384,  10.  Dec.      Afsalsbréf  fyrir  Geitaskarði    og  Bul- 
ungarnesi " 378—379 

323.  [1384].  Vitnisburðr  um  landamerki  Gnúps  í  Eystrahrepp  379—381 

324.  1385,  26.  Janúar     Bréf  um  Álfgeirsvelli 381 

325.  1385.  28.  Janúar.     Vitnisburðr  um  áreið  á  landamerki 

Gnúps  í  Eystrahrepp 382 

326.  1385,  11.  Febr.    Afsalsbréf  um  Víðidalstungu  ofl  jarðir  382—384 

327.  1385,  23.  Apr.     Kvittun  um  andvirði  Staðarfells  ...  384 

328.  1385.  23.  Apr.     Transskript 394—385 

329.  1385,  29.  Júní.      Bréf  um  að   Gunnar  þorkelsson  fær 
f>ingeyra  stað  jörðina  á  Hæli 385—386 

330.  1385,  30.  Júní.     Transskript 386 

331.  1385,  12.  Nóv.     Transskript 386—387 

332.  1386.     Máldagi  Tjarnar  í  Svarfaðardal 387 

333.  1386,  15.  Jan.      Úrskurðr  um    reka    Hvammskirkju  í 
Laxárdal 387-389 

334.  1386,  15.  Jan.     Vitnisburðarbréf   um    reka    Hvamms- 

kirkju  í  Laxárdal 389—390 

335.  1386,  13.  Febr.     Bréf  Jóns  biskups  skalla   um  aðtekt 

á  Hvammskirkju  reka 390—391 

336.  1386,  12.  Júní.    Testament  |>orsteins  lögmanns  Eyjólfs- 

sonar 391-392 

337.  1386,  14.  Júlí.     Gjafabréf  fyrir  Hálsi  í  Svarfaðardal    .  392—393 

338.  1386,  14.  Júlí.     Afhendingabréf  um  Fell  í  Kinn  .    .    .  393-394 

339.  1386.     Afhending  Kálfholtskirkju 394—395 

340.  1386.     Bréfságrip  um  Miðgarða  í  Staðarsveit    ....  395 

341.  1387,  1.  Jan.     Afsalsbréf  um  Háls  í  Svarfaðardal  .    .  395—396 

342.  1387,  14.  Febr.     Afsalsbréf  um  torfskurð  í  Bakkaland 

í  Öxnadal • 396-397 

343.  1387,  24.  Júlí.     Afsals-  og  ítaksbréf  um  Finnstaði  .    .  397—399 

344.  1387,  27.  Nóv.     Afsalsbréf  fyrir  hálfurn  Vatnsfirði  .    .  399-400 

345.  1387.     Hofsmáldagi  í  Öræfum 400-401 

346.  [1387].     Máldagi  Eystri-Ása  í  Skaptártungu 402—403 

347.  [1387].     Teigsmáldagi  í  Fljótshlíð 403 

348.  [1387].     Eyvindarmúlamáldagi  í  Fljótshlíð 404 

349.  [1387].     Fíflholtsmáldagi  í  Landeyjum 404 

350.  [1387].     Klofamáldagi  á  Landi 405 


XX  RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFA\NTA. 

351.  [1387].     Ráðsmannsreikningr  á  Hólum  í  Hjaltadal   .    .  405—407 

352.  1388.     Ráðsmannsreikningr  áHólum  um  jarðabyggingar  407 — 412 

353.  1388.     Kúgildareikningr  ráðsmanns  á  Hólum     ....  412—413 

354.  1388.     Ráðsmannsreikningr    á  Hólum    um    vinnuhjúa- 

kaup 413—419 

355.  1388.     Eydalamáldagi 419 

356.  1388,  8.  Jan.  Jarðaskiptabréf  um  Höfða  á  Höfðaströnd 

ofl.  jarðir 419—421 

357.  1388,  15.  Febr.     Afsals-  og  landamerkjabréf  um  Ból- 
staðarhlíð 421—423 

358.  1388,  21.  Febr.      Landamerki    Harrastaða    og    Finns- 

staða  á  Skagaströnd 423 — 424 

359.  1388,  29.  Febr.  Jarðaskiptabréf  um  Sævarland  og  Bakka  424 

360.  1388,  13.  Marts.     Jarðaskiptabréf  um   Heiluland,  Ás- 
grímsstaði  og  Skíðastaði 425 — 426 

361.  1388,  25.  Apr.     Afsalsbréf  fyrir  Syðri-Völlum  í  Miðfirði  426—427 

362.  1388,  10.  Maí.     Afsalsbréf  fyrir  Fæti  í  Seyðisfirði   .    .  427—428 

363.  [1389].      Ráðsmannsreikningr    á    Hólum    um    vinnu- 
mannakaup 428 

364.  [1389].     Ráðsmannsreikningr  á  Hólum    um   viðartillag 

til  staðarjarðanna 429—431 

365.  1389.     Bréfságrip  um  Bláfeld  og  Böðvarsholts  reka    .  431 

366.  1389,  28.  Apr.     Transskript 432 

367.  1389,  20.  Maí.    Dómr  um  verzlun  manua,  sem  hrökt- 

ust  til  Grænlands 432—441 

368.  1389.  29.  Júní.     Margrét  drottning  staðfestir  náðir  og 
privilegia  veitt  Jakobi  Björgynjarbiskupi  af  fyrri  kon- 

ungum 441 — 442 

369.  1389,  7.  Dec.      Afsalsbréf    um  Gauksstaði    og  Foss    á 

Skaga 442—443 

370.  1389,  29.  Dec.      Vitnisburðr  um  farveg  Svartár,  veiði 

í  henni,  Blendingi  og  Blöndu 443—444 

371.  [um  1390].     Landamerki  Hólahóla  á  Snæfellsnesi    .    .  444—445 

372.  1390.     Bréfságrip  um  Kálfárvelli 445 

373.  1390.    Bréfságrip  um  Hrís  í  Helgafellssveit 445 

374.  1390.     Ljósavatnsmáldagi 445—447 

375.  1390,  18.  Febr.     Falsbréf  um  landamerki  Gnúps,  Al- 

viðru  og  Gerðhamra  í  Dýrafirði 447 — 448 

376.  1390,  6.  Marts.    Jarðaskiptabréf  um  Illugastaði,  Hrafna- 

gil  og  Sneis 448—449 

377. l)  1390.  4.  Maí.     Kaupbréf  um  Varðgjá  í  Eyjafirði  .    .    .  449—450 


')  Röð  bréfanna  hefir  haggazt  svo  í  útgáfunni,  að  hlaupið  er  yfir 


RÖÐ   OG  EFNI   BRÉFANNA.  XXI 

378.  1390,  21.  Maí.      Skrá    um    eignir    Kálfafellskirkju    í 
Fljótshverfi 450-451 

379.  1390,  23.  Aug.     Afsalsbréf  um  Svalbarð  á  Svalbarðs- 

^irönd 452-453 

380.  1390.     Afsalsbréf  fyrir  Hóli  á  Svalbarðsströnd.    .    .    .  453-454 

381.  1391.     Gjafabréf  Sölva  prests  Brandssonar  til  Brands 

sonar  síns 454—455 

382.  1391,  24.  Febr.     Afsalsbréf  fyrir  Syðri-Látrum,  Kaðal- 
stöðum  og  Grundarrekum 455—456 

383.  1391,  24.  Febr.    Kaupbréf  um  Nautabú  í  Tungnsveit  ofl.  456—457 

384.  [1391].     Skrá  um  Grundarreka  í  Eyjafirði 457—458 

385.  1391,  24.  Febr.     Reka  og  ítakaskrá  Espihóls  í  Eyjafirði  458—459 

386.  1391,  6.  Apr.     Bréf  kardinala,  að   Pétr  Nikulásson  sé 
skipaðr  biskup  á  Hólum 459—461 

387.  1391,  25.  Aug.     Afsals-  og  landamerkjabréf   um    Sól- 

heima  í  Sæmundrrhlíð 461—462 

388.  1391,  9.  Okt.     Bréf  um  íiskatolla  í  Bolungarvík  ...  463 

389.  1391,   25.   Nóv.       Vitnisburðr  ,um     farveg     Svartár    í 
Svartárdal 463—464 

390.  [um  1391  eða  síðar].     Skipan  Pétrs  biskups  Nikulás- 

sonar 464—476 

391.  1392,  3.  Jan.     Afsalsbréf  um  fiskatolla  í   Bolungarvík  476 

392.  1392,  22.  Marts.    Afsalsbréf  um  Mjófadal  í  Laxárdal.   477-478 

393.  1392,  17.  Apr.     Afsalsbréf    um    Bjargastaði  í  Miðfirði 
(Eyrnýjarbréf)    .    .    .    .    7 478—479 

394.  1392,  18.  Apr.     Vitnisburðr  um  handlagning  Úlfstaða 

til  Jóns  biskups  skalla 479-480 

395.  1392,  5. — 9.  Júní.     Skiptabréf  eptir  Arngrím  þórðar- 

son  á  Marðargnúpi 480—481 

396.  1392,  7.  Júní.     Skrá  um  eignir  Reykholtskirkju    .    .    .   481—483 

397.  1392.     Vitnisburðr  Einars  þrasa  um  landamerki  Þránd- 

arholts  og  Hæls  í  Flókadal 483 

398.  1392,  13.  Dec.    Skiptabréf  Björns  Brynjólfssonar  milli 

barna  sinna 484 — 485 

399.  1393,  13.  Apr.    Transskript 485 

400.  1393,  2.  Maí.     Afsalsbréf  um  Kristnes  í  Eyjafirði    .    .  485—486 

401.  1393,  8.  Maí.     Úrskurðr   þorsteins  lögmanns  Eyjólfs- 

sonar  um  verndarbréf  Orms  Hólabiskups 487 

402.  1393,  8.  Maí.     Kauphréf  um  Marbæli  í  Öslandshlíð     .  488—489 

403.  1393,  12.  Maí.     Afsalsbréf  um  Rófuhól 489 


377,  en  390  er  tvisvar,  svo  að  tala  bréfanna  verðr  rétt  ei  að  síðr,  en 
Nr.  378—390  á  að  færast  fram  um  eitt  set  hvert. 


XXII  RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA. 

404.  1393,  1.  Okt.     Staðfesting  Pétrs  biskups  á  Dipl.  Isl.  II. 

Nr.  519 489—490 

405.  1393,  19.  Nóv.  Vitnisburðr  um  ílag  í  Ásláksstaði  í 
Kræklingahlíð 490 

406.  1393,  31.  Dec.     Afsals- og  landamerkjabréf  um  Hrafna- 

björg  í  Hörðadal 491-492 

407.  1393—94.     Bréfságrip  um  Skjaldabjarnarvík 492—496 

408.  1394,  11.  Jan.    Próvenlusamningr  Loðins  Skeggjasonar 

við  Ingibjörgu  Abbadís  á  Reynistað 496 — 498 

409.  1394,  13.  Jan.  Pétr  biskup  Nikulásson  samþykkir 
undanfarandi  samning 498—499 

410.  1394,  15.  Jan.  Próventusamningr  Jóns  Eyjólfssonar 
og  Helgu  Loðinsdóttur  við  Sveinbjörn  ábóta  á  þing- 
eyrum 499-500 

411.  1394,  16.  Marts.    Kvittunarbréf  um  andvirði  Sauðár    .  500-501 

412.  1394,  24    Apr.     Handsalsbréf  um  ey  þá,  er  liggr  fyrir 

Syðri-  og  Ytri-Eyjar  landi  á  Skagaströnd  [Falsbréf]    .  501  —  502 

413.  1394,  26.  Maí.     Skrá  um  eignir  Reykholtskirkju  .    .    .  502—503 

414.  1394,  26.  Maí.  Afsals-  og  landamerkjabréf  um  Hall- 
fríðarstaði  í  Hörgárdal 503 — 504 

415.  1394,  6.  Júlí.      Kvittunarbréf    Sveinbjarnar    ábóta    til 

Jóns  Eyjólfssonar 504 — 505 

416.  1394,  23    Aug.     Kvittunarbréf  Pétrs  biskups  Nikulás- 

sonar  um  ílag  í  Ásláksstaði 505—506 

417.  [1394].     Skrá  um  eignir  Staðarfellskirkju 506 

418.  [1394].     Visitaziubréf  Pétrs  biskups  á  Hólum    ....  506—507 

[419 — 498.     Máldagar  Pétrs  biskups  Nikulássonar 
fyrir  Hólabiskupsdæmi]. 

419.  1394.     Urðamáldagi ■ 511—512 

420.  1394.    Vallamáldagi  í  Svarfaðardal 512-513 

421.  1394.     Tjarnarmáldagi  í  Svarfaðardal 513-514 

422.  1394.     Upsamáldagi 514—515 

423.  1394.     Árskógsmáldagi 515—516 

424.  1395.     Möðruvallamáldagi  í  Eyjafirði 516—517 

425.  1394.     Bakkamáldagi  í  Öxnadal 517—518 

426.  1399.     Bægisármáldagi 518—519 

427.  1394.     Silfrstaðamáldagi 519—520 

428.  1394.     Glæsibæjarmáldagi 520—521 

429.  1394.     Auðbrekkumáldagi 521 

430.  1394.     Laugalandsmáldagi 521—522 

431.  1394—1399.     Lögmannshlíðarmáldagi 522—523 

432.  1394.     Grundarmáldagi  í  Eyjafirði 523-524 

433.  1394.     Saurbæjarmáldagi  í  Eyjafirði 524—525 


434. 

1394. 

435. 

1394. 

436. 

1394. 

437. 

1394. 

438. 

1395. 

439. 

1394 

440. 

1399. 

441. 

1399. 

442. 

1394. 

443. 

1394- 

444. 

1394- 

445. 

1394. 

446. 

1395. 

447. 

1399. 

448. 

1394. 

449. 

1394. 

450. 

1394. 

451. 

1394. 

452. 

1394. 

453. 

1394. 

454. 

1394. 

455. 

1394. 

456. 

1394. 

457. 

1394. 

458. 

1394. 

459. 

1394. 

460. 

1394. 

461. 

1394. 

462. 

1394. 

463. 

1394. 

464. 

1394. 

465. 

1394 

466. 

1394. 

467. 

1394. 

468. 

1394. 

469. 

1394. 

470. 

1394. 

471. 

1391. 

472. 

1394- 

473. 

1394. 

474. 

1394. 

475. 

1394. 

476. 

1394. 

RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA.  XXIII 

Djúpadalsmáldagi 525 

Hólamáldagi  í  Eyjafirði 525  —  526 

Myrkármáldagi.    .    ■ 526—527 

Gnúpufellsmáldagi 527-528 

Höfðamáldagi  á  Höfðaströnd 528 

&  1463.     Ríprmáldagi 529 

Sjóvarborgarmáldagi   .    .    .    .    • 529—530 

Reykjamáldagi  í  Tungusveit 530—531 

Mælifellsmáldagi 531—532 

-1399.     Höskuldsstaðamáldagi 532-533 

-1399.     Svínavatnsmáldagi 533—534 

Víðivallamáldagi 534—535 

Melstaðarmáldagi 535 — 536 

Staðarbakkamáldagi 536—537 

Gnúpsmáldagi  í  Miðfirði 537 

Víðidalstungumáldagi 538—540 

Undenfellsmáldagi 540 — 541 

Grímstungnamáldagi 541  —  542 

Auðkúlumáldagi 542  —  543 

Blöndudalshólamáldagi 543 — 544 

Bergstaðamáldagi 544  —  545 

Bólstaðahlíðarmáldagi 545 

Gunnsteinsstaðamáldagí 546 

Holtastaðamáldagi 546 — 547 

Vestrhópshólamáldagi 547—548 

Hvammsmáldagi  í  Miðfirði 548 

Staðarmáldagi  í  Hrútafirði 548—549 

Ásgeirsármáldagi 549 — 550 

Tjarnarmáldagi  á  Vatnsnesi 550—551 

Hofsmáldagi  á  Höfðaströnd 551 

Spákonufellsmáldagi 551—552 

&  1420.     Presthólamáldagi 552—553 

Sauðanessmáldagi 554—555 

Einarsstaðamáldagi 555—556 

Pverárkirkjumáldagi 556 

Skútustaðamáldagi 557 

Nessmáldagi .    . 557—558 

Eyjardalsármáldagi 558 

-1399.     Ljósavatnsmáldagi 559 

Lundarbrekkumáldagi 559—560 

Hrafnagilsmáldagi 560—561 

Knappstaðamáldagi 561 

Fellsmáldagi  í  Sléttuhlíð 561—562 


XXIV  RÖÐ   OG   EFXI    BRÉFaNXA. 

477.  1394.     Fagranessmáldagi 562—563 

478.  1394—1399.     Goðdalamáldagi 563—564 

479.  1399.     Glaumbæjarmáldagi 564 

480.  1395.     Miklabæjarmáldagi 564-566 

481.  1394.     Laufássmáldagi 566—568 

482.  1394.     Höfðamáldagi  í  Höfðahverfi 568—569 

483.  1394  (1397).     Svalbarðsmáldagi  á  Svalbarðsströnd  .    .  569—570 

484.  1394.     Grýtubakkamáldagi 570—571 

485.  1394—1399.     Draflastaðamáldagi 571-572 

486.  1394.     Hálsmáldagi  i  Fnjóskadal 572-573 

487.  1394.     HJIgastaðamáldagi 573—574 

488.  1394.     Staðarmáldagi  í  Kinn 574—576 

489.  1394  &  1406.     Múlamáldagi 576—578 

490.  1394.  1399  og  1406.     Grenjaðarstaðamáldagi 578—582 

491.  1394.     Húsavíkrmáldagi 582—584 

492.  1394.     Reykjablíðarmáldagi 584—585 

493.  1394.     Garðsmáldagi  í  Kelduhverfi 585 

494.  1394  &  1399.     Ássmáldagi 585—586 

495.  1394  &  1520(?).     Skinnastaðamáldagi 586—588 

496.  1394.     Svalbarðí-máldagi  í  J>istilsfirði 588—589 

497.  1394.     Hafrafellstungumáldagi 589 

498.  1394.     Illugastaðamáldagi 590 

499.  1394.     Víðidalstungumáldagi 592—595 

500.  1395,  17.  Apr.     Vitnisburðr  um  skógarítak   frá  Hross- 

holti  í  Kolbeinsstaðaland 595 

501.  1395,  20.  Apr.     Afsalsbréf  um  Ytri-Dal  í  Eyjafirði  og 
ítakabréf  Stokkahlaða 595-596 

502.  1395.     Rekaskrá  Hvolskirkju  í  Saurbæ 596—597 

503.  1395.     Skrá  um  leigumála  á  jörðum  Viðeyjarklaustrs .  597  —  598 

504.  1395.     Skrá  um  jarðir  þær,  er  komið  hafa  undir  Við- 
eyjarklaustr  síðan  Páll  ábóti  kom  til 598 

505.  1395,  2.  Júli.     Máldagi  Höskuldsstaðakirkju 599—601 

506.  1395.     Rekaskrá  Höskuldsstaðakirkju 601 

507.  1395,  5.  Júlí,     Kaupbréf  fyrir  Bakka  og  Læk    ....  601—602 

508.  1395,  5.  Júlí.       Landamerki   Bakka,    Lækjar    og  fyrir 

Syðri  og  Ytri-Brekkna 603-604 

£09.    1395,  18.  Sept.     Gjafabréf  fyrir  Brúarlandi 604 

510.  1395.  23.  Okt.    Afsalsbréf  fyrir  Grund  í  Eyjafirði    .    .  604—605 

511.  1396,  2.  Maí.     Skrá  um  eignir  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

þá  er  Pétr  biskup  Nikulásson  bjóst  til  skips 606 — 614 

512.  1396,  27.  Júní,     Skipan  Vilchins  biskups 615-616 

513.  1397,  27.  Apr.     Kaupmálabréf  Vigfúsar  ívarssonar  og 
Guðríðar  Ingimundardóttur.    .    .    .    • 616 — 617 


RÖÐ   OG   EFNI   BREFANNA. 


XXV 


514.  1397,  6.  Maí.     Vilnisburðr  um  landamerki  Tjarnar  og 

Garðs  í  Aðaldal 617—618 

515.  1397,  12.  Maí(?).      Dómr    um   erfðamál    í    Húnavatns- 

þingi 618—619 

•516.    1397,  15.  Aug.     Kaupsamningr    um    Skáney    í    Reyk- 

holtsdal • 619 

517.  1397,  9.  Sept.       Kaupbréf    og    landamerkjabréf     um 
Krossanes,  Skriðuland  og  Hallfríðarstaði 619 — 621 

518.  1397,  1.  Nóv.     Afsals-  og  ítakabréf   um    Holtastaði    í 
Langadal  [falsbréf] 621-623 

519.  1398,  2.  Febr.    Afsalsbréf  fyrir  hálfri  Grund  í  Eyjafirði  623-624 

520.  1398,  28.  Febr.     Afsalsbréf  um  Kalmanstungu  ofl.  .    .   624-626 

521.  1398,  26.  Marts.     Umboðsbréf  Steinmóðar   prests  þor- 
steinssonar  til  handa  Jóni  bónda  Björnssyni     ....  626—627 

522.  1398,  29.  Marts.     Úrskurðr  Steinmóðar  officialis  þor- 
steinssonar  um   mál  Erlends  Bergþórssonar,    er    setið 

hafði  heimildarlaust  á  ótekinni  jörðu  Möðruvallaklaustrs  627—629 

523.  1398,  11.  Júní.     Vitnisburðr  um    mat    á    sekt  Erlends 
Bergþórssonar 629—630 

524.  1398.     Lögmanns  úrskurðr    um    landamerki   Hróbergs 

og  Víðivalla  í  Steingrímsfirði 630-632 

525.  1398.     Skrá  um  góz  það,    er  Pontianus  Ólafsson    tók 

við  og  átti  Oddr  Ásbjarnarson 632 

526.  1398.     Rekaskrá  Helgafellsklaustrs 632-634 

527.  1398.  21.  Júlí.     Transskript 634—635 

528.  1398,  7.  Okt.     Afsals-  og  ítakabréf  um  Gunnarsholt  á 
Rangárvöllum 635—636 

529.  1398,  28.  Okt.     Afhendingarbréf  fyrir  Yztahóli  í  Sléttu- 

hlíð  til  Hólastaðar 636—637 

530.  1398,  9.  Nóv.      Vitnisburðr    um    kaup  og  landamerki 

Hrísa  í  Helgafellssveit 637—638 

531.  1398,  10.  Nóv.     Afsals-  og  landamerkjabréf  um  Bessa- 

staði  í  Fljótsdal  og  Torfastaði  í  Vopnafirði 638—639 

532.  1398,  17.  Dec.     Afsalsbréf  fyrir  Svínavatni  á  Ásum   .  648 

533.  1399,  19.  Jan.     Próventusamningr  Arnórs  prests  Jóns- 

sonar  og  Ingibjargar  abbadísar  á  Stað 640 — 641 

534.  1399,    13.   Marts.      Steinmóðr    prestr    endrnýjar    um- 
boðsbréf  sitt  Nr.  521 641—642 

535.  1399,  7.  Apr.     Afsals-  og   ítakabréf    um    Laugaland  í 
Hörgárdal 642—643 

536.  1399,  16.  Apr.      Umboðsbréf    handa    þorsteini     svart 
Hallssyni  yfir  Knappstöðum  í  Fljótum 643—644 


XXVI  RÖÐ  OG   EFNI  BRÉFANNA. 

537.  1399,  16.  Apr.     Porsteinn  svartr  kaupir  hálfa  Knapp- 

staði 644 

538.  1399,  29.  Juní.     Landamerki  Molastaða  í  Fljótum   .    .   644-645 

539.  1399.     Hvammsmáldagi  (afhending)  í  Norðrárdal .    .    .  645 

540.  1399.     Bréfságrip  um  Böðvarsholtsreka 646 

541.  1399.  9.  Júlí.  þorsteinn  lögmaðr  Eyjólfsson  staðfestir 
máldaga  Helgafellsklaustrs 646 

542.  1399,  26.  Júlí.     Afsalsbréf  um  Efra-Hvol  í  Rangárþingi 

og  fleiri  jarðir 646—648 

543.  1399,  10.  Sept.      Úrskurðr    Óla    officialis    Svarthöfða- 

sonar  um  reka  Vatnsfjarðarkirkju  á  Almenningum.    .  648—649 

544.  1399,  31.  Dec.  Afsals-  og  landamerkjabréf  um  Ytri- 
Laungumýri  í  Húnavatnsþingi 649 — 650 

545.  [um  1400].     Skrá  um  eignir  Helgastaðakirkju   ....   650—651 
546     [um  1400].  Máldagi  og  landamerkjaskrá  Hafrafellstungu  651  —  652 

547.  [um  1400].     Kirkjureikningr  á  Eyri  í  Skutulsfirði     .    .  652 

548.  [um  1400].     Skrá  Holtastaðakirkju  um  Spákonuarf  .    .  653—654 

549.  1400,  7  Sept.  Afhendingarbréf  jarðanna  Grísarár  og 
Nýlendis 654—655 

550.  Fyrir  1401  og  síðar.     Máldagi  Skarðskirkju  á  Skarðs- 

strönd  (Ormsmáldagi) 655—659 

551.  1401.  Umboðsbréf  Orms  Snorrasonar  til  handa  ólafi 
Guðmundssyni 659—660 

552-    1401,  12.  Jan.     Afsalsbréf  um  Fell  í  Kollafirði     .    .    .  660—661 

553.  1401,  22.  Marts.     Dómr  um  Dalsskóg  í  Eyjafirði.    .    .  661-664 

554.  1401,  9.  Apr.  Handlagning  Óttars  Bjarnarsonar  við 
Orm  Snorrason  um  tuttugu  hundruð,  er  hann  ætti  hjá 
Reynistaðarklaustri 665—666 

555.  1401.  13.  Apríl.  Ormr  Snorrason  gefr  allsvaldanda  guði, 
hans  signuðu  móður  og  öllum  heilögum  mönnum  það 

fé.  er  Óttar  Bjarnarson  handlagði  honum 666 

556.  1401,  2.  Júní.     Ættleiðslubréf  Einars  prests  þorvarðs- 

sonar  til  handa  börnum  sinum 666—667 

557.  1401,  3.  Júní.  Steinmóðr  officialis  úrskurðar  löglega 
fimtarstefnu  um  Dalsskóg,  þótt  hún  færi  fram  á  langa- 

föstu 668 

558.  1401,  1.  Júlí  þorsteinn  lögmaðr  Eyjólfsson  úrskurðar 
löglega    ættleiðing   Einars    prests  þorvarðssonar    (Nr. 

556).    .    .- 668—669 

559     1401,  27.  Aug.     Gjafabréf  Margrétar  drottningar  Val- 

demarsdóttur  (ágrip) 669 

560.    1401,  10.  Okt.     Falsbréf  um   hálfkirkjuna  i   Alviðru  670 


RÖÐ   OG   EFNI   BRÉPANNA. 


XXVII 


561. 

562. 
563. 

564. 
565. 

566. 

567. 

568. 

569. 
570. 

571. 
572. 

573. 

574. 

575. 
576. 

577. 


578. 


579. 


580. 


581. 


582. 


583. 


1401,  30.  Nóv.      Sálugjafabréf    (testament)    Margrétar 
Porvald^óttur 670—671 

1401.  Transskript 671-672 

1402,  8.  Marts.    Bréf  Augustinus  de  Undinis  um  skripta- 

föðurleyfi  handa  Vigfúsi  ívarssyni  ofl 672—673 

1402,  6.  Maí.    Landamerki  Valadals  í  Skagafirði.    .    .  673—674 
1402,    17.    Júní.      Úrskurðarbréf  $>orsteins    lögmanns 

Eyjólfssonar  um  ferju  á  Jökulsá  í  Öxarfirði 674—676 

1402,  13.  Nóv.     Reikningskapr    séra    þórðar    þórðar- 

sonar  og  Valdísar  Helgadóttur 676 — 678 

1402,  20.  Nóv.      Kaupmálabréf    Jóns    Gunnlaugssonar 

og  þóru  Ketilsdóttur 678-679 

1402.  29.  Nóv.     Kaupmálabréf  Brands  Sölvasonar  og 
Guðlaugar  Ketilsdóttur ...   679—680 

1402,  25.  Dec.     Heitbréf  Reykdælinga  í  svartadauða  .  680—681 

1403,  4.  Jan.     Kaupbréf  um  Sigluvík  ofl 681-682 

1403,  16.  Jan.     Heitbréf  Eyfirðinga  í  svartadauða   .    .  682—683 
1403.  28.  Júlí.     Vottorð  um   að   Ytriey  á  Skagaströnd 

væri  gefin  Þingeyraklaustri 683—684 

1403,  8.  Dec.     Sálugjafabréf  (testament)  Haldórs  prests 
Loptssonar 684—688 

1404,  30.  Júní.    Vitnisburðr  Narfa  lögmanns  um  eign- 
armannslýsing  að  Haga  á  Barðaströnd 688  —  689 

1404.  Alþingissamþykt  um  vinnufólk  og  fiskimenn.    .   689—696 
[1404].    Erindisbréf  Margrétar  drottningar  handa  Eiríki 
konungi  af  Pommern  á  Noregsför 696—697 

1405,  1.  Apr.      Skipan   Vilchins  biskups  til  séra  þor- 
steins  Svarthöfðasonar    að  dæma   í  umboði    sínu    um 

hestgrip  undan  söðli  Vermundar  ábóta 697—698 

1405,  26.  Apríl.     Lýsing  Kristínar  Björnsdóttur  að  hún 

hafi  feingið  Jóni  Sigmundssyni  Hænuvík  í  þjónustulaun  698 

1405,  16.  Júní.     Vitnisburðr  um  handlagning  á  Haga 

á  Barðaströnd 699—700 

1405,    25.  Júní.      Sálugjafabréf    Bjarnar    Einarssonar 

Jórsalafara 700-703 

1405,  25.  Júlí.      Vidisse  Jóns   ábóta    í    Þykkvabæ    af 

Dipl.  Isl.  II,  Nr.  514 703—704 

1405,  26.  Júlí.    Vitnisburðr  um  jarðaskipti  þorgils  Jóns- 
sonar  og  Ingunar  Brynjólfsdóttur,  Benedikts  Brynjólfs- 

sonar  og  Bjarnar  Einarssonar 704  —  705 

1405,  17.  Okt.      Kaupmálabréf   Arnodds  Brandssonar 

og  Sigríðar  Guðmundsdóttur 705—706 


XXVIII  RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA. 

584.  1406,  5.  Febr.    Afsals-  og  landamerkjabréf  um  Kirkju- 
hvamm  í  Miðfirði 706—708 

585.  1406,   28.  Marts.      Staðfesting    Vermundar    ábóta    og 
officialis  á  fyrri  skipunum  um  sóknaskipti  milli  Kross- 

holts  og  Akra 708—709 

586.  1406,  8.  Maí.     Vitnisburðr  um  testament  Steinmóðar 

prests  þorsteinssonar 709 — 710 

587.  1406,  19.  Maí.     Afhending  Grenjaðarstaða 710-711 

588.  1406,  22.  Maí.     Landamerki  Seylu  í  Skagafirði    .    .    .  711—713 

589.  1406.  25.  Maí.     Arfskipti  eptir  Gunnar  Eyjólfsson   .    .  713  —  714 

590.  1406,  9.  Dec     Falsbréf  um  Skálá 714—715 

591.  1407,  28.  Jan.     Vitnisburðr,    að  Kelduland  væri  gefið 
Hóladómkirkju 715-716 

592.  1407,  26.  Maí.     Afhendingarbréf  um  Grisará  í  Eyjrfirði  716 

593.  1407,  30.  Júní.    Vitnisburðr  um  skuldaskipti  Filippusar 

og  þórðar  Gíslasona 716  —  717 

594.  1408,  26.  Apríl.     Afhending  Reynistaðarklaustrs   .    .    .  717—719 

595.  1408,  28.  Maí.     Afsalsbréf  fyrir  Finnsstöðum  á  Skaga- 

strönd 719 

596.  1408,  29.  Nóv.    Vitnisburðr,  að  Kelduland  væri  gefið 
Hóladómkirkju 719—720 

597.  1409,  19.  Apr.     Vitnisburðr  um  gipting  þorsteins  Ólafs- 

sonar  og  Sigríðar  Björnsdóttur  á  Grænlandi  ......  720 — 721 

598.  1409.  6.  Júní.     Vítnisburðr  um  kaup  á  jörðunum  Hvoli 

í  Vestrhópi  og  Tungufelli  í  Svarfaðardal 721  -  722 

599.  1409.  3.  Julí.     Úrskurðr    Odds    lögmanns    þórðarsonar 
um  flutning    á    konungs    gózi   til  Noregs    með    kaup- 

skipum  frá  íslandi 722—723 

600.  1409,  7.  Júlí.   Úrskurðr  hins  sama  um  samskonar  efni  723 — 725 

601.  1409,  13.  Júlí.     Transskript 725—726 

602     1409,  13.  Sept.     Transskript 726 

603.  1409,  16.  Okt.     Vitnisburðr  um  peninga  þá,  er  Guðrún 
Sæmundardóttir  erfði  eptir  þórð  prest  þórðarson.    .    .  726 — 727 

604.  1409,    16.    Nóv.      Afsalsbréf    um    hálft    Brúarland    í 
Deildardal 727—728 

605.  [1410].     Bréfságrip  um  Hellu  og  Örlögsstaði 728 

606.  [um  1410].      Vitnisburðr  um  landamerki  Sælingsdals- 

tungu 728—729 

607.  [um  1410].     Vitnisburðr  um  sömu  landamerki ....  729 

608.  1410,  10.  Marts.     Jón  biskup  í  Skálholti  staðfestir  Nr. 

585 730—733 

609.  1410.  3.  Apr.      Lögmannsdómr  um  arf  eptir  Guðrúnu 
þorgilsdóttur 733 — 734 


610. 


611. 

612. 
613. 
614. 
615. 
616. 
617. 

618. 
619. 
620. 
621. 
622, 
623. 

624. 
625. 

626. 

627. 
628. 


629. 
630. 


631. 
632. 

633. 
634. 

635. 
636. 

637. 


RÖÐ   OG  EFNI   BRÉFANNA.  XXIX 

1410,  19.  Júní.  Vitnisburðr,  að  Hálfdan  Einarsson  gæfi 
Katli  syni  sínum  Nes  í  Höfðahverfi   í  testamentisgjöf 

sína 734-735 

1410,  31.  Dec.  Vitnisburðr  um  eignarrétt  að  Haga  á 
Barðaströnd 735—736 

1411,  10.  Nóv.     Dómr  um  Hagamál  á  Barðaströnd  .    .  736—737 

1411,  10.  Nóv.     Vitnisburðr  i  Hagamáli 737—738 

1411,  17.  Nóv.     Vitnisburðr  um  Nr.  615 738 

[1411,  17.  Nóv.]     Vitnisburðr  um  Hagamál 739 

1411,  18.  Nóv.     Vitnisburðr  í  Hagamáli 740—741 

1411.  16.  Dec.  Logi  prestr  Stígsson  leggr  hálfan 
Torfalæk  til  Reynistaðarklaustrs 741 

1412,  12.  Febr.     Transskript 742 

1412,  22.  Júní.     Vitnisburðr  í  Hagamáli 742—743 

1412,  22.  Júní.     Dómr  um  Hagamál 743—744 

1412,  23.  Júní      Vitnisburðr  í  Hagamáli 744-745 

1412,  1.  Júlí.     Alþingisdómr  um  Hagamál 745—746 

1412,  2.  Júlí.      Rafn  Guðmundsson  lögmaðr  staðfestir 

Nr.  622 746-747 

1412,  25.  Aug.     Transskript 747-748 

1412,  21.  Okt.      Afsalsbréf  fyrir  Hleiðrargarði  í  Eyja- 

firði 748—749 

1413,  21.  Júlí.     Jón  biskup  í  Skálholti  staðfestir  mál- 

daga   Viðeyjarklaustrs  (Dipl.  Isl.  II.  Nr.  119)    ....  749—750 

1413,  10.  Okt.     Vígslubréf  Árna  biskups  Ólafssonar    .  750-751 

1413,  28.  Okt.  Illugi  Björgólfsson  gefr  fimtigi  hund- 
raða  í  forgipt  með  dóttur  og  frændkonu  sinni  til  Reyni- 
staðarklaustrs, 751 — 752 

1414,  30.  Jan.     Transskript 752—753 

1414.  8.  Apr.     Kaup-   og  ítakabréf  Sökku    og  Skálda- 

lækjar  í  Svarfaðardal,    Klifshaga,    Hafrafellstungu    og 

þverár  í  Öxarfirði 753—754 

1414,  23.  Apríl.     Vitnisburðr  um  Brúarland 755—756 

1414,  11.  Maí.      Vitnisburðr    um    brúðkaup    þorsteins 

Ólafssonar  og  Sigríðar  Björnsdóttur  á  Grænlandi.    .    .  756 

1414,  28.  Sept.     Transskript 757 

1415,  4.  Apr.      Kvittun    fyrir   andvirði  Hvilftar   í  Ön- 

undarfirði 758 

1415,  20.  Maí.     Mat  á  staðnum  á  Mel  í  Miðfirði  .    .    .  758—759 
1415,  1.  Júní.    Dómr  um  skuldamál  Ásgeirs  Árnasonar 

og  Sveins  Hallvarðssonar 759—760 

1415,   19.  Júlí.     Vitnisburðr,   að  Ingunn  Gunnarsdóttir 


XXX  RÖÐ   OG   EFNI   BRÉFANNA. 

hafi  gefið  Árna  biskupi  ólafssyni    umboð    yfir  Hvals- 

nesi 760—761 

638.  1415,  22.  Aug.  Vitnisburðr  um  viðskipti  Benedikts 
Brynjólfssonar    og    Margrétar    Eiríksdóttur    við    Arna 

biskup  Olafsson 761—762 

639.  1415.  5.  Sept.     Verndarbréf  Eiriks  konungs  af  Pomm- 

ern  handa  Jóni  Hólabiskupi  og  Hóladómkirkju .    .    .    .   763-764 

640.  1415,  7.  Okt.  Vigfús  ívarsson.  móðir  hans,  kona  og 
börn  eru  tekin  undir  bænahald  heilags  Thomæ  í 
Kantarabyrgi  á  Einglaudi 765-766 

641.  1415,  5.  Nóv.     Próventugjafabréf  Odds  lepps  Þórðar- 

sonar  til  Árna  biskups  Ólafssonar 766 

642.  1415,  8.  Nóv.  Bréf  Jóhannesar  hertoga  af  Bedford  til 
Eiríks  konungs  af  Pommern  um  óskunda  enskra  þegna 

á  íslandi 766-768 

643.  [1415.  28.  Nóv.].  Skýrsla  Jakobs  Oslóar  biskups  og 
Andresar  de   Lossen  um  fiskiveiðar    og  verzlun  á  Is- 

landi 768—769 

644.  1415,  28.  Nóv.  Henrik  Einglakonungr  hinn  sjötti  bannar 
þegnum  sínum  að  fara  til  fiskiveiða  til  íslands    .    .   .  769 — 770 


DIPLOMATAKIUM  ISLANDICUM. 

1.  [1269]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Dal  undir  Eyjafjöllum  [er  Arni  biskup 
f>orláksson  setti]. 

Arið  1269  setti  Arni  biskup  þorláksson  Magnús  bróður  sinD  á 
Dal.  (Bps  I,  716);  kynni  þessi  máldagi  að  vera  frá  þeim  tíma.  AM. 
263.  Fol.  bls.  30  skr.  1598  og  er  áfast  við  brot  af  Oddamáldaga  frá 
1270  og  er  ekki  ný  lína;  fyrirsögn  við  hvorttveggja  í  sameiningu 
er  -Garnall  maldagi».     þessi  máldagi  er  víst  eldri  en  sá  frá  1332. 

fetta  er  partur  af  dalsmaldaga1). 

prestur  annar  skal  sýngia  heima  huern    loghelgann 

dag.  allar  tijder.  enn  annar  prestur  skal  syngia  j  brautt  log- 
helga  daga.  þar  skal  vera  messa  huern  dag  a  xij  manudum  oc 
allar  tijder.  suo  at  alldrege  skal  missa  ne  einnar.  tuær  messur 
skulu  vera  vm  langa  fostu  drottins  daga  a  mille.  oc  vigilia 
defunctorum.  oc  annan  huern  dag  vmm  iola  fostu  hid  siallnazta. 
oc  vmm  imbrodaga  alla.  oc  iafnann  er  vigilia  messa  ergiortil. 
þadan  skal  syngia  tolf  salumessur  j  hinn  nædra  dal  a  xij. 
manudum.  kirkia  a  oblæta  jarn  tuenn.  guduefiar  pell  oc  margar 
lau3a  bækur. 

þadann  skal  syngia  i  hina  yzto  mork  huern  dag  helgann 
oc  giallda  .iiij.  merkur  preste  oc  xl  vetta  heýs  oc  færa  j  dal. 
a  þorgeirsstodum  skal  syngia  tolf  messur  or  dal  oc  giallda 
preste  halfa  mork  vadmala.  j  midmork  skal  syngia  tolf  salu 
messur  oc  giallda  xviij.  alner  bonda  þeim  sem  byr  j  dal.  ecki 
er  skyllt  ad  fæda  prest  med  þessum  messum. 


')  á  spássíu. 

Dipl.  Isl.  III     B. 


2  SKÁLHOLTSSTAÐR.  1275. 

2.  [ura  1270J. 

RekaSKRÁ  staðarins  í  Skálholti  á  norðrströndum. 

Landsb.  268.  4to  bl.  155a  skr.  1601.  þessi  skrá  er  áðr 
prentuð  í  Dipl.  Isl.  II,  24,  en  þar  er  þessi  afskript  ekki  notuð: 
þykir  því  réttast  að  prenta  hana  hér,  af  því  að  hún  er  elzt  þeirra 
afskripta  sem  nú  eru  til  af  skránni.  í  bréfabók  Gisla  biskups  Oddssonar 
eru  ein  tvö  eptirrit  af  þessari  skrá,  en  ekkert  kemr  þar  nýtt  fram. 

|>essa  reka  oc  hualvonir  [a  stadrinn]  j  skalhollti. 

[þria  hlu]te  j  þistilsfirde  fra  steine  þeim  er  stendur  j 
vidiar[vik]rar(!)  ose  oc  til  sualbardzaar  oss  fiordungur  j  h[ual] 
huort  hann  er  fluttur  eda  rekur  hann  oc  gardz  reka  fra 
dalnum  vestasta  oc  til  saurneisnalækiar(!)  attungur  j  hual  med 
sama  mote  j  millum  saurveisnalækiar  oc  stodvlzlækiar  oc  allar 
hualvoner  j  mille  stodulslækiar  oc  gotuvijkur  aull  fluttning  fra 
gotuvijk  vestanverdri  oc  til  sandaar  oss.  þria  hlute  j  halfum  hual 
med  þessum  ollum  hualvonum  aa  hann  skipan  aa  huðlum  vtan 
landeigande  aa  eirnn  skurd  oc  vj  vætter  j  blashual(!)  j  millum 
holknaar  oss.  oc  hafralonz  aar  er  fimtunga  skipte  aa  hual  skal 
þriinur  fimtungum  skipta  j  vij  stade.  enn  þrir  af  vij  lagu  til 
gunnarzstada  oc  aa  stadurinn  þá  iij  halfa  oc  rada  fyrir  skot- 
mans  hlut  ad  helmingi.  balfann  fluttning  j  millum  laxarossens 
fornna  oc  hafralonzaar.  j  þria  stade  skal  skipta  hual  j  millum 
toftaar  fra  sandzenda  oc  hafralonzaar  liggur  eirnn  þridiungur  til 
kirkiunnar  aa  saudanese.  oc  annar  til  hallgeirsstada  tueim  hlut- 
um  huals  þeim  er  epter  eru  skal  skipta  j  þridiunga  aa  stadur- 
inn  þann  eirnn  hlut  oc  saa  er  vid  hann  aa.  þessa  reka  aa(!)  fra 
husatoft  þessi  oc  til  fossaar  fiordung  j  hual  oc  þui  minna  ad 
stadurinn  at  mukaþueraa.  aa  halfann  atiauda  partt  fra  steini 
j  lambanese  fyrir  loni  oc  j  millum  [deildarskeria  oc  graps- 
tiarnar1)  halfur  hualur  suo  sem  til  tekst  millum  deilldarskeria 
oc  grapstiarnar :  tolftungur  ur  þridiungi  fiordungur  ur  þridi- 
ungi 2) 

')  [strykað  ót  í  handritinu;  *J  hér  vantar  í  máldagabókina. 


1285.  KRÝSUYÍK.    —    GRTIND   í   EYJAFíRDI.  3 

3.  [um  1275]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Krýsuvík. 

JSig.  143.  4to  bls.  365  á  pappír  c.  1600  (Garðabók).  Mál- 
dagi  Krýsuvíkr  er  áðr  prentaðr  í  safni  þessu  (II,  193)  og  heimfærðr 
til  1307;  er  sá  máldagi  fyllri,  en  að  mestu  eru  þeir  samhljóða  í 
því,  sem  báðir  hafa.     Jpessi  mun  því  vera  frá  dögum  Staða-Árna. 

Krysevijk. 
Mariukirckia  j  krijsuvijk  a  heimaland  alltt.  Herdijsarvijk. 
ix  mæla  land  a  þorkotlustðdum.  halfann  hualreka  j  Raunnese1) 
millum  Rangagiogurs  og  marckz  vid  Bedstædinga.  og  einga2) 
grasnautn  med.  þria  hlute  hvalz.  enn  videyingar  fiordung.  Enn 
fra  mijgande  grof  til  kirkiufiðru  eiga  stader  j  skalhollte  og 
krijsevijk.  helming  hvalz  oc  vidar  oc  alla  grasnautn.  Krijsuvijk 
á  allan  Reka  á  kirkiufioru.  enn  frá  kirkiufiðru  og  til  markz  vid 
Herdijsarvijk  á  stadurinn  j  skalhollte  helmijng  vidar.  vid  Krijsu- 
vijk.  þridiung  hualreka  eigu  bader  stader  saman  til  markz  vid 
strandarmenn.  enn  fiordung  hvals  vid  stadarmenn  til  vogz. 
halfann  tolftung  hvalz  j  krijsuvik  j  [stadar  hlutum3)'. 


4.  [um  1285]. 

Rí:kaskrá  Grundar  í  Eyjafirði  um  Tjörnes. 

Landsb.  122.  4to  bls.  15  — 16  á  ,pappír  skrifað  af  séra  Vig- 
fúsi  Jónssyni  í  Hítardal  nál.  1770.  Á  undan  þessu  stendr  í  bók- 
inni  «Hólamáldagi»  frá  1296  (Dipl.  Isl.  II,  161).  Veit  eg  þessa 
skrá  nú  hvergi  finnast  nema  í  þessu  pappírshandriti,  og  tók  eg  fyrst 
eptir  henni  sumarið  1889,  sem  eg  var  á  íslandi,  og  sá  strax  að 
hún  mundi  vera  forn.  En  einginn  hægðarleikr  er  þó  að  árfæra 
hana  með  vissu,  heldr  að  ágizkan.  Jón  lögmaðr  sá  sem  hér  er 
nefndr  mun  án  efa  vera  Jón  lögmaðr  Einarsson.  Hann  var  lögsögu- 
maðr  1267  og  1269—70,  og  lögmaðr  1277—94  og  er  skrá  þessi 
sett  hér  miðjavega  á  það  tímabil.  Örnólfr  sá,  sem  hér  er  getið 
um,  hygg  eg  muni  vera  Örnólfr  Jporvarðsson  í  Miklagarði,  sem  þar 
er  getið  1253  og  hefir  líklega  lífað  fram  um  1280—90.  En  Hallr 
lögmaðr  Jónsson  er  alt  óvissara  hver  er,  því  að  ekki  þekkist  nú  neinn 
lögmaðr  með  því  nafni.  Er  því  annaðhvort,  að  þessi  maðr  hefir 
verið  kallaðr  lögmaðr  að  auknefni  (sbr.  athgr.  séra  Vigfúsar),  ellegar 
þá  að  þetta  er  Hallr  Jónsson  af  Möðruvöllum  —  um  annan  getr 
ekki  verið  að  tala  sem  verið  hafi  lögmaðr  eða  lögsögumaðr  —  og 
hafi  hann  þá  verið  lögmaðr  eða  lögsögumaðr   svo  sem  eitt  ár,  þó  að 

])  Rumnese(!)  hdr.;     2)  eingia,  máld.  1307    (sbr.   Dipl.  Isl.    II,    Nr. 

193);  3)  [strandar  hluta,  máid.  1307. 

1* 


4  GRUND   í   EYJAFIEÐI.  1285. 

það  sé  nú  ókunnugt.  Hallr  á  Möðruvöllnm  var  á  lífi  1262.  en 
fyrir  1274  virðist  hann  vera  dáinn.  Kaup  þeirra  Jóns  lögmanns 
og  hans  hefði  því  átt  að  fara  fram  fyrir  1274,  en  bréfaðr  gat 
kaupgjörningrinn  verið  löngu  síðar.  En  líklegast  er  að  Hallr  sá, 
sem  hér    er  nefndr  hafi  verið  að  auknefni  kallaðr  lögmaðr. 

þessa  Reka  aa  Grund  i  Eýiafyrde  aa  Tiðrnnese  sem 
hier  seger. 

Fyrer  Hringvers  jordu  fiordung  i  vidreka  og  i  hualreka. 
og  betra  er  ad  hafa  en  an  ad  vera. 

J  Tungureka  ytre  helming  hvalz.  hvort  sem  helldur  er 
fiuttur  edur  rekur  med  oIIubq  gðgnum  og  skotmanns  hlut. 

allan  Reka  og  fiutning  fyrir  Hallbiarnarstodum  med  ollum 
gðgnum  og  skotmanns  hlut.  nema  alnar  kefle. 

Firer  isolfsstodum  attung  i  hvalreka  og  vidreka  med  oll- 
um  gðgnum. 

Fyrer  Hole  áttung  med  ðllum  gðgnum  og  i  odru  lage 
tveir  hluter  attungs  med  ollum  gðgnum  og  skotmanns  hlut  og 
vidreka. 

J  Kalvijk  og  i  Diupavijk  halfa  fiutninga  og  so  hvalreka  og 
vidreka  med  skurdum  og  skothlut. 

vijk  og  skipavijk  fyrir  Hole.   fiordung    i    hvalreka 

og  vidreka  og  flutningar  með  skurdum  og  skothlut. 

J  furuvijk  helming  oskerdann.  er  Jon  logmann  hafde  af 
emolfe  og  halfan  helming  og  fiordung  ur  fiordunge  med  ðllum 
gðgnum  og  skotmanns  hlut  og  vidreka. 

J  sandholareka  halfan  flutning  og  halfur  hvalreke  og  vid- 
reke  med  skurdum  og  skothlut. 

Hafde  Eg  Jon  logmadur  þessa  Reka  alla  med  kaupe  af 
Halle  Jonssyne  lðgmanne1). 


')  Athugs.  séra  Vigfúsar.  «NB.  Hallr  Jónsson  finst  ekki  í  lög- 
mannatalinu  og  því  er  þetta  rangt,  nema  þessi  Hal  r  hafi  að  aukanafni 
verið  kallaðr  lögmaðr  eins  og  Kolbeinn  jarl  í  Áma  biskups  sögu  cap. 
12  og  Borgarkirkjumáldaga  fyrir  norðan.  Eðr  hver  skyldi  þessi  Jón 
lögmaðr  vera?  Ekki  Jón  Jónsson  eðr  Jón  Sigurðsson,  þar  þeir  áttu 
aldrei  með  Grund,  og  ei  veit  eg  hver  þessi  Jón  lögmaðr  hafi  verið. 
En  þessa  lögmenn  með  Jóns  nafni  hefi  eg  fundið  í  fyrri  tíð: 

Jón  Einarsson   1269  til  1300. 

Jón  þorsteinsson  1340. 

Jón  Guttormsson  skráveifa  1360  eðr  61  og 

Jón  Sigmundsson  1510». 


1290.  ÆTTAKTALA  HAUKS   OG   STEINUNAR.  5 

5.  [um  1290]. 

Ættartala  Hauks  lögmanns  iErlendssonar    og  Steinunar  konu 
hans,  samin  af  Hauki  lögmanni  sjálfum. 

AM.  281.  4to  á  pappír  bls.  205—206,  og  er  án  efa  tekin  eptir 
Hauksbók,  skr.  c.  1680.  AM.  738.  4to  bl.  29-30  á  pappír  c.  1680 
eptir  Hauksbók.  Aptan  við  ættartölu  Hauks  stendrhér:  «Haukur  Er- 
lindsson  seigist  skrifad  hafa  þessa  ættartölu-.  Kafli  úr  þessari 
ættartölu  er  í  AM.  115.  8vo  með  hendi  Björns  á  Skarðsá  og  að 
nokkru  í  AM.  415.  4to. 

Ættartalan1). 
Adam  var  first  skapadur  allra  manna  j  verölldinne.    hann 
uar  skapadur  i  dalnum  Ebron  og  nidur  settur.  þa  er  hann  var 
burt  rekinn  vr  paradijsu.  hann  atti  xxx  sona  oc  xxx  dætra  adra 
enn  cain.  Abel  og  Seth. 

hann  var  fader  Enos. 

fodur  cainan. 

fodur  Mahalael2). 

fodur  fareth3). 

fodur  Enoch. 

fodur  Matusalem. 

fodur  lamech. 

fodur  Noa.  [honum  baud  gud  ad  giora  orkina4). 
hans  son  var  Japhet.  er  hlaut  þennann  þridiung  veralldar 
er  nu  byggium  vier.  þa  er  þeir  brædur  skiptu  med  sier  epter 
Noa  fodur  sinn.  Japhet  bygde  austur  [j]  Rucia6).  þar  sem 
heiter6)  kiænugardur7).  fra  honum  er  mannfolk8)  komid.  allt  þat 
er  bygger  þennann9)  veg  Gricklandshafs. 

hans  son  var  javan. 

fadir  zekim10). 

fodur  ciprus11). 

fodur  cretus. 

fodur  chelius. 

fodur  saturnus  i  krit. 

fodur  jupiter. 


')  Nockud  lijtil  ættartala  738;  2)  Malaleel  738;  3)  Dareth  738;  4) 
[sl.  738;  5)  Ruscia  738;  6)  heita  738;  7)  kiænugardar  738;  8)  margt  folk 
738;  5)  þann  738;   ,0)  Zekun,  281;  Rekun  738;  u)  Ciprur  738. 


6  ÆTTARTALA   HAUKS   OG   STEINUNAR.  1290. 

fodur  Dardanus. 

fodur  Erconij1). 

fodur  Eroas. 

fodur  ilus. 

fodur  laomedon2). 
fodur  priamus.  hofudkonungs  i  Troio  fodur  þeirra  Ectors. 
Munon  edur  menon  hiet  kongur  i  Troio.  hann  átte  Troiau3) 
dottur  Priami  hafudkonungs. 

þeirra  son  var  Tror.  er  vier  kðllum  þor. 

hann  var  fader  loritha. 

fodur  Hericedei4). 

fodur  vingeþor. 

fodur  vingenir. 

fodur  Moda. 

fodur  Magi. 

fodur  sescep. 

fodur  Bedvig. 

fodur  Athra. 

fodur  Heremeth6). 

fodur  skialld[un.  er  vier  kollum  skiolld6). 

hans  sonur  var  Biaf  er  vier  kollum  Biar. 

hans  sonur  Gudolfur. 

hans  sonur  finnur. 

hans  sonur  frialafur.  er  vier  kollum  fridleif. 

hann  atti  þann  son    er  vaden  hiet.  þann7)  kðllum 

vier  odinn. 

skiolldur  var  sonur  odinz. 

fodur  fridleifs. 

[fodur  fridfroda8). 

fodur  herleifs. 

fodur9)  havardz  handrama. 

fodur  froda. 

fodur  vermundar  hinz  vitra. 

fodur  olofar. 


')  Exconij  738;  2)  Laomenon  738;  3)  Trioanu  738;  4)  Heriredej  738, 
5)  Neremeth,  281,  738;  6)  [ar  738;  7)  hann  738;  8)  [sl.  738;  9)  fader, 
281. 


1290.  ÆTTARTALA   HAUKS   OG  STEINUNAR.  7 

modur  froda  fridsama. 
fodur  fridleifs. 
fodur  froda  hins  frækna. 
fodur  Jngiallds  starkadarfostra. 
fodur  Hrærekz  slaungvanbauga. 
[fodur  froda. 
fodur  Haldanar. 

fodur  Hrærekz  hðggvanbauga1). 
fodur  Haralldz  hilldetannar. 
fðdur  solga2). 
fodur  Rolfs  fra  am3). 
fodur  Biarnar. 
fodur  Eivindar  austmannz. 
fodur  Helga  hins  magra. 
fodur  Jngiallz. 
fodur  Ejulfs  Rugu4). 
fodur  vijgaglums. 
fodur  vigfus. 
fodur  Bergs. 
fodur  steinunar. 
modur  þorsteins  Ranglatz5). 
fodur  Gudrunar. 
modur  Hollu. 
modur  flosa. 
fodur  valgerdar. 
modur  herra  Erlends. 
faudur  Hauks6). 
Annar    son  Haralldz  hilldetannar  var  Hrærekur  fadir   þor- 
olfs  [vaganefs7). 

fodnr  [vemundar  ordlokarz8). 

fodur  valgardz. 

fodur  Rafns  hinz  heimska. 

fodur  Jðrundar  goda. 

fodur  vlfs  aurgoda. 

fodur  Svartz. 


l)  [sl.  738;  2)  Hðlga  738;  3)  áne  738;  4)  Ruggu  738;  5)  Ranglata(!) 
738;  6)  hér  bætir  738  við:  «Haukur  Erlindsson  seigist  skrifad  hafa  þessa 
ættartölu-;  7)  [sl.  738;  8)  [gardars    738. 


8  HVAMMR  I  HVAMMSSVEIT.  1308. 

fodur  Lodmundar1). 
fodur  sigfus. 
fodur  Sæmundar  froda. 
fodur  Loptz. 
fodur  Jons. 

fodur  þeirra  Pals  biskups    og   Sæmundar    og  Orms 
Breidbælings2)  oc  Sigurdar. 
fodur  Jons. 
fodur  salgerdar. 
modur  steinunnar  konu  Hauks. 


6.  3.  Oktober  1308.  i  Hvammi. 

JtIáldagi    Hvamms    kirkju   í    Hvaramssveit,    er    Árni    biskup 
Helgason  setti,  þá  er  hann  vígði  kirkjuna. 

Landsb.  268.  4to  bl.  32a  — b  skr.  1601.  sbr.  Vilchinsmáld. 
Arni  biskup  Helgason  vígir  sanikvæmt  annálum  Hvammskirkju  um 
haustið  1308. 

Huammur  j  huammzsueit. 

Kirkian  j  hvamme  er  helgud  gudi  allzvalldannda  oc  sælli 
gudz  modur  marie.  johanne  baptista.  petri  oc  johanne  postul- 
um.  olafi  konungi  oc  þorlaki  biskupi.  marie  magdalene  oc  oll- 
um  gudz  helgum  monnum. 

kirkiann  a  lannd  a  akre  oc  efra  huamm  oc  enng  j  ásgardz 
lanndi. 

vj  kugilldi.  hesta  ij.  ccc.  voru. 

þetta  á  hvn  jnnan  sig.  kluckur  iiij.  krossa  ij.  annann  bu- 
inn.  enn  annann  smelltann.  messuklædi  oc  kalek.  slopp  oc 
kantara  kápu.  iij.  alltaraklædi.  máriuskript.  peturz  skript  jo- 
hannis  baptist§.  glerglugg.  xij.  mannada  tijda  bðkr.  oc  þo  eigi 
eptir  skipan.  fonntklædi.  elldbera.  mvnnlogar  ij.  kerttistikur  iij 
glodaker.  biarnnfell.  merki  ij.  messijnngarker  ij.  bialla  lijtil. 
lijka  krák  tiolld  vmhuerfis  kirkiu.  baksturjarnn  sæmilig. 


•)  Godmundar(!)  738;  2)  Breiddælings  281,  738. 


1309.  VATNSSKARÐ   OG   VATNSHLÍÐ.  9 

þa  er  herra  arnne  biskup  výgdi1)  kirkiu  j  huamme  iiij 
nottum  eptir  michaelzmessu  lagde  hann  til  kirkivnnariiij.  bæi. 
ketilzstadi  oc  hol.  Rádbardahollt  oc  teig.  skylldu  þeir  menn 
sem  á  þessum  fyrr  nefndum  londum  bua  greida  j  huamm  tij- 
unnd  oc  tolla  oc  allar  naudsynniar  æfinnliga.  þeir2)  sem  af 
kirkiu  skulu  veitast  oc  suo  sonngur  thil  bænhusa.  lagde  jon 
bondi  sueinsson3)  skylld  j  lannd  sitt  glerarskoga.  ost[t]oll  fiord- 
ung  ostz  eda  eyre  oc  vndir  þvij  nafnne  gafu  adrir  honndr  ost- 
toll  thil  kirkiunnar.  þeir  ed  landeigendur  voru  jnnann  þijnnga 
sem  jon  gaf.  játte  jon  herra  biskupe  tueggia  kennemauna  skýlld 
eptir  þuij  sem  verid  hafdi  fyrr  j  huamme.  prestz  oc  diákns4). 


7.  23.  Juni  1309.  á  Skörðum. 

Tveir  prestar  votta  um  úrskurð  Guðmundar  lögmanns  Sig- 
urðarsonar  um  landamerki  milli  Vatnshlíðar  og  Vatnsskarðs  í 
Skagafirði  eptir  eiðfestum  vitnisburðum  gamalla  manna. 

Eptir  afskript  einni  á  pappír,  er  eg  hefi  í  hóndum,  eigi  allgamalli; 
er  aptan  á  hana  skrifað:  «Samhlioda  orginalen  Testerar 

Thorleifur  Briniulfsson  Claus     H.  Joasson 

Profastur  j  Skagafirdi». 

Nafnið  Jakob,  sem  kemr  fyrir  hér  í  bréfinu,  mun  hafa  verið  fá- 
gætt  á  Islandi  um  1300,  en  bréfið  er  þó  víst  óyggjandi;  á  orðíæri  þess 
eru  og  eingar  þær  misfellur,  sem  ekki  mætti  hugsa  sér  að  stófuðu 
frá  þvi  að  haggazt  hefði  gegnum  afskriptir;  þó  er  orðið  velnefndr 
hér  dálítið  kynlegt,  en  það  getr  verið  mislestr  eða  misritan  fyrir 
fyrir  nokkuð  annað.  svo  sem  fyrrnefndr,  eða  títtnefndr.  þetta  bréf 
er  elzt  allra  íslenzkra  bréfa,  sem  er  dagsett  og  árfært  og  vér  enn 
þekkjum,  og  þekti  eg  það  ekki  er  eg  ritaði  það,  sem  stendr  í  Dipi. 
Isl.  II,  372.  Páll  prestr  þorsteinsson,  sem  hér  er  nefndr,  þekkist 
frá  góðu  bréfi  1311  (Dipl.  Isl.  1.  c).  þar  er  nefndr  Haraldr  Sig- 
urðarson  og  kynni  það  að  vera  sami  maðr  og  sá,  sem  hér  er  nefndr 
Haraldr  Sigmundarson. 

Aullum  mðnnum  [þeim]  sem  þetta  brief  siaa  edur  heira.  senda 
paull  prestr  þorsteinsson  oc  jon  prestr  ormsson  Quediu  Guds 
oc  sijna.  kunnugt  giðrandi  at  sub  anno  gracie  (Dillesimo  tre- 
centisimo  noiio.  nærsta  dag  fyrir  jons  CDesso  baptistæ  aa  vatn- 
skardi  oc  vatnshlijd  aa  skðrdum  á  areidarstefnu  med  tilneínd- 
um  grðnnum.  fyrir  Gudmundi    lðgmanni.    vorum    vit    hiaa.    at 

')  1308  samkv.  annálum;  3)  þeir,  hdr.;  3)  Jón  Sveinsson  dó  1355 
(ann.)  og  hefir  hann  því  orðið  gamali  maðr  og  búið  leingi  í  Hvammi; 
4)  hér  kemr  í  handritinu  viðbót  frá  dögum  Gyrðs. 


10     ÆTTARTALA  PÉTRS  JÓNSSONAR  OG  ÞORLEIFS  HAGA.      1310. 

nefndr  lðgmadr  tok  sofallinn  eýd  af  joni  þorvallds[s]yne.  Har- 
alldi  Sigmundarsýni.  oddi  jakobssyni  oc  þorkðtlu  sistur  hans. 
sem  öll  voru  med  forelldrum  uppalin  og  sijdan  hðfdu  greindar 
jardir  setid  um  siotier  ara  hlaup.  at  su  væri  landeign  vatns- 
skards  til  thessar[a]  ummerkia.  at  austan.  milli  fialls  oc  vatn- 
skards.  stendur  Raudkolluholl  aa  argilsbarminum  a/stan  sneiding 
þann  er  liggur  upp  ur  lestahuammi.  at  holinum  upp  i  nafna- 
kletta.  þaa  riettsýn[i]s  upp  Dyaskalar  barm  eystri  sionhending  aa 
fellit.  raada  þa  leiningadrðg  ofan  i  skardsaa.  at  vestan  rædr 
lækr  saa  merkium.  sem  fellur  ur  litla  krokskardi  milli  vatn- 
skards  og  vatnshiidar.  at  nedan  rædr  vatnskardsaa  vestr  ad 
læk  er  kiemr  ur  vatnshlydar  vatni  og  fellr  i  vatnskardsaa. 

Enn  landeign  vatnshlijdar  Baada  lestagaut[u]r  vestur  med 
vatnenu  allt  vestr  ifir  arnarvatnslæk  i  so  kallat  storagriot.  þaa 
siondeilldarstefna  vestur  i  kalfatiðrn.  þadan  sem  vðtn  renna 
vestur  i  læk  er  fellr  nordann  ur  storakrokskardi  og  sijdan  sem 
vðtn  addraga  nordr  ur  þvi.  og  ofan  eptir  Reikiaskardi  giegnt 
aadr  sógdum  merkium  mots  vit  litla  krokskard.  at  so  fðllnu 
profi  dæmdi  velnefndr  lðgmadr  Gudmundr  þetta  obrigdanlega 
eign  jardanna  vatnskards  og  vatnshlijdar  eptir  þvi  sem  svarid 
var.  Og  til  sanninda  hier  um  setium  vit  ockar  jnnsigi  fyrir 
þetta  brief  aa  sama  stad  ari  oc  degi  sem  íýr  hermir. 


8  [um  1310]. 

Ættartala  Pétrs  Jónssonar  og  Jporleifs  ens  haga  Eyvindarsonar. 

AM.  748.  4to  bls.  26.  aptan  við  brot  af  Eddu.  skb.    frá    14. 
öld.     Prentuð  að   nokkru  leyti  í  Sturl.  Oxford.  II.  399—400. 

Adam  var  fadir  seth. 
fodvr  enos. 
fodvr  kainans. 
fodvr  CDalalie. 
fodvr  phared. 
íodvr  enon. 
fodvr  matvsalem. 
fodvr  lamech. 
fodvr  noa. 

Noe  var  fader  jafeds. 
[fodvr]  iaphans. 


1310.      ÆTTARTALA  PÉTRS  JÓNSSONAR  OG  ÞORLEIFS   HAGA.      11 

fodvr  zechimms. 

fodvr  ciprvs. 

fodvr  cretvs. 

todvr  celivs. 

fodvr  satvrnvs  i  krit. 

fodvr  iupiter. 

iodvr  dardanvs. 

fodvr  erikonij. 

fodvr  ereas. 

fodvr  jlivs. 

fodvr  lamedon. 

[fodvrj  priami  havfvdkonvngs  i  troio. 

fodvr  þeirra  ectoris  oc  alexandri. 
CDvnon  edr  mennon    het  konvngr  einn   i   troio   hann  atti 
troam  dottur  priami  konvngs. 

þeirra  son  var  tror  er  vær  kavllvm  þor. 

hann  var  fadir  lorika. 

hans  son  het  eredei. 

hans  son  vengeþoR. 

hans  son  var  vingener. 

hans  son  meda. 

hans  son  magni. 

hans  son  sesep. 

hans  son  bedvic. 

hans  son  attra. 

hans  son  trinam. 

hans  son  eremeth. 

hans  son  skialldvn.  er  vær  kavllvm  skiolld. 

hans  son  Biaf  er  vær  kavllvm  biar. 

hans  son  Godolof. 

hans  son  finnr. 

hans  son  frialaf.  er  vær  kavllvm  fridleif. 

hans  son.odinn. 

hans  son  skiolldr. 

fadir  fridleiis. 

fodvr  fridfroda  er  red  fyrir  danmavrkv  þa  er  kristr 
var  borenn. 

frodi  var  fadir  herleifs. 


12    ÆTTARTALA  PÉTRS  JÓNSSONAR  06  ÞORLEIFS  HAGA.      1810. 

fodvr  havars  handrama. 

fodvr  froda  en9  frækna. 

fodvr  vermvndar  vitra. 

fodvr  olofar. 

modvr  froda  fridsama. 

fodvr  fridleifs. 

fodvr  froda  frækna. 

fodvr  ingiailz  starkadarfostra. 

fodvr  hræreks.  slavngvandbavga. 

fodvr  froda. 

fodvr  halfdanar. 

fodvr  hræreks  hnoggvandbavga. 

fodvr  harallz  hillditannar. 

fodvr  hræreks. 

fodvr  þorolfs  voganefs. 

fodvr  vemvndar  ordlokars. 

fodvr  valgards. 

fodvr  hrafns  heimska. 

fodvr  iorvndar  goda. 

fodvr  vlfs  avrgoda. 

fodvr  svartz. 

fodvr  lodmvndar. 

fodvr  grims. 

fodvr  svertings. 

fodvr  vigdisar. 

[CDodvr]  s[t]vrlv  j  hvammi. 

fodvr  snorra  froda  i  reykiabollti. 

fodvr  þordisar. 

[CDodvr  steijnvnar1). 

CDodvr  ingibiargar2). 

CDodvr  jons3). 


')  Árni  Magnússon  og  Guðbrandr  Vigfússon  lesa  Guðrúnar,  en  það 
er  tæplega  rétt.  Jón  frá  Grunnavík  les:  Sigríðar,  sem  einnig  er  rangt. 
Jón  Sigurðsson  vill  lesa  eins  og  hér  er  gert.  Faðir  Steinunar  mun 
hafa  verið  Oddr  Ólason  á  Söndum,  svo  að  hún  hefir  verið  hálfsystir 
herra  Rafns.  Steinunamafnið  er  einmitt  í  þeirri  ætt;  2 )  Pétr  var  maðr 
Iugibjargar,  en  hver  faðir  hennar  var  er  óvíst;  3)  séra  Jón  Pétrsson  átti 
Hallkötlu  dóttur  herra  Rafns.  þeirra  börn  Pétr,  herra  Sturla  og  Stein- 
unn,  er  Guðmundr  átti  þorsteinsson,    Skeggjasonar. 


1312.  FJARÐATAL.  13 

fodvr  petvrs. 
Hvamstvrlv    son    var    oc    sighvatr    oc  þordr  oc  sveinn  oc 
dætr  helga  oc  vigdis. 

helga  var  CD[odir]  þeirra  egils  solmvndar  sonar  oc  gydv. 
vigdisi  atti  Geller  at  brianslæk. 

þeirra  d[ottir]  var  þordis  er  atti  oisli  markusson  oc  þor- 
vnn  er1)  atti  eyvindr  pfrestrj  þorarinsson  f[adir]  þorleifs  ens 
haga2). 

[stvrla  j]  hvami. 

fadir  [helgv. 

CDodvr]  gydv  [solmvndardottvr]. 

CDodvr  [helgv. 

CDodvr  herra]  ketils3). 


[kvelldvljbr  v[ar 

fadir  skall]agrims. 

[fodvr  egils]. 

fodvr  þor[steins. 

fodvr  h]riflv. 

[todvr  skvla]. 

fodvr  þor[dar. 

fodvr]  bavdvars. 

[fodvr  gvdn]yiar. 

CDodur  [sighvats  oc]  snor[a]. 


9.  [1312]. 

FjarðatlA  á  ísiandi. 

AM.  415.  4to  bl.  lb— 2a,  skinnbók  rituð  hér  um  bil  1312; 
þar  með  er  afskript  Arna  Magnússonar;  rifið  er  úr  skiunbókinni, 
svo  að  fylla  verðr  út  það  sem  vantar  í  fjarðaskrána  eptir  yngri 
afskriptum,  (AM.  731.  4to  með  hendi  Björns  á  Skarðsá).  Fjarðatal 
þetta  er  gefið  ágætlega  út  í  riti  Dr.  Kálunds  Bidr.  til  en  hist.- 
topogr.  Beskr.    af    Island    II,    359-72    og  er    hér    fylt  það  sem 

')  það  sem  nú  kemr  er  ritað  áspáseíu  hægra  megin;  2)  þorleifr  hagi 
dó  15.  Maíl315.  það  sem  nú  fer  eptir  er  ritað  á  spássíu  vinstra  megin, 
og  er  hún  nærskorin  mjög;  3)  herra  Ketill  þorláksson  dó  7.  Okt.  1342. 
Myramannaætt,  sem  hér  er  rakin  niðr  til  Sturlunga,  er  þrædd  á  sama 
hátt  og  í  Hauksbók. 


14  FJARÐATAL.  1312. 

vantar    í    skinnbókina    á    sama    hátt    og     þar    er    gert.  J>að     er 

einnig  prentað  í  Sturl.  Oxf.  1878  II,  474,  en    ekki    fylt  til    fulls. 

það  kann  að  vera  nofckru  eldra  en  skinnbókin,  en  valt  er  að  geta  á 
hvað  gamalt  það  kann  að  vera. 

[þessi  ero  fiarðanðfn  a  jslandi. 
J  ajstfiðrðvm. 
Finna  fiðrðr. 
CDiðfiðrðr. 
vapnafiðrðr. 
Borgarfiðrðr. 
Loðmvndarfiðrðr. 
Seyðarfiðrðr. 
COiovafiðrðr. 
Norðfiðrðr. 
Hellisfiðrðr. 
viðfiðrðr. 
Gerpir. 
Eskifiðrðr. 
Reyðarfiðrðr. 
Faskrvðsfiðrðr. 
Stððvarfiðrðr. 
Breiðdalsfiðrðr. 
Berofiðrðr. 
Alptafirðir.  ij. 
Lonafiðrðr. 
papafiðrðr. 
Horn. 

Skarðsfiðrðr. 
Hornafiðrðr. 
£essir  ero  j  svnnlendinga  fiorðvngi, 
Stakks  fiðrðr. 
Hafnarfiðrðr. 
Kollafiðrðr. 
Hvalfiðrðr. 
Grvnna]f[iorðr]. 
[Borgar]f[iorðr]. 
[f>ess]ir  fir[ði]r  ganga  af  borgarfirði  ok  [hverfa  j    vestfirð- 
inga  fiorðvng. 


1312.  FJARDATAL.  15 

Stravmfiðiðr. 
Hafrsfiðrðr. 
Stravmsfiðrðr. 
Snæfellsnes. 
Breiðifiðrðr 
Kirkiofiðrðr. 
Grvndarfiðrðr. 
amv]ndarf[iorðr]. 
[v]rthvalaf[iorðr]. 
kolgrafaf[iorðr]. 
hram  f[iorðr]. 
OOiova  f[iorðr]. 
vigra  ffiorðrj. 
Alpta  f[iorðr]. 
hvams  f[iorðr]. 
Gelld  f[iorðr]. 
[Gils]  f[iorðrj. 
[krojgs  f[iorðr]. 
[þ]orska  f[iorðr]. 
divpa  f[iorðr]. 
Gvfo  f[iorðr]. 
kolla  f[iorðr]. 
kvigindis  f[iorðr]. 
Skalmar  f[iorðr]. 
vattar  f[iorðr]. 
kerlingar  f[iorðr]. 
kialka  f[iorðr]. 
valtz  f[iorðr]. 
vaðill.  Barð. 
patrex  f[iorðr]. 
Talkna  f[iorðr]. 
fors  f[iorðr]. 
Reykiar  f[iorðr]. 
Trostans  f[iorðr]. 
Geirðiofs  f[iorðr]. 
Arnar  f[iorðr]. 
dýra  f[iorðr]. 
Avnvndar  f[iorðr]. 
svganda  f[iorðr]. 


16  FJARÐATAL.  1312. 

Skvtils  f[iorðrJ. 
Alpta  f[iorðr]. 
Seýðis  f[iorðr]. 
hestz  í[iorðr]. 
Skotu  f[iorðr]. 
CDiova  f[iorðr]. 
vatz  [fiorðr]. 
Reykiar  ffiorðr]. 
jsa  [fiorðr]. 
Kallda  lón. 
jokvls  [fiorðr]. 
Leiro  [fiorðr]. 
Rafns  [fiorðrj. 
Lóna  [fiorðr]. 
Rangali. 
veiðilajsa. 
xorð  f[iorðrj. 
horn. 

Fvro  f[iorðr]. 
þ[ar]alatr  f[iorðr]. 
Reykiar  f[iorðr]. 
Biarnar  ffiorðr]. 
drangar. 

Eývindar  {[iorðr]. 
Ofeigs  f[iorðr]. 
Jngolfs  f[iorðr]. 
Norð  i[iorðr]. 
Trekýllis  vik. 
Reykiarf[iorðr]. 
veiðilajs. 
Biamar  f[iorðr]. 
Steingrims  f[iorðr]. 
kolla  f[iorðr]. 
Bitro  f[iorðr]. 
Rvta  f[iorðr]. 
fessir  ero  i  norðlendinga  fiorðvngi. 
CTDið  f[iorðr]. 
vatna  f[iorðr]. 


1312.  TYLFTATAL.  17 

skaga  ffiorðr]. 
Siglo  f[iorðr]. 
Heðius  f[iorðr]. 
olafs  f[iorðr]. 
Eýia  f[iorðr]. 
þorgeirs  f[iorðr]. 
Sk[ialfandi  fiorðr]. 
o[xar  öorðr]. 
þ[istils  fiorðr. 
Langanes]. 


10.  [1312]. 

Tylftatal  umhverfis  ísland. 

Tylftatal  þetta  er  til  í  mörgum  afskriptum  og  er  áðr  prentað 
í  Dr.  Kálunds  Bidr.  til  en  hist.-topogr.  Beskr.  af  Island  II,  373 
—  75,  og  lætr  hann  þá  skoðan  uppi,  að  þessi  skrá  kunni  að  stafa 
að  einhverju  Jeyti  frá  söfnum  Hauks  lögmanns  Erlendssonar,  og  það 
tel  eg  ekkert  efamál  að  þetta  er  mjög  fornt,  þótt  óvíst  sé  að  árfæra. 
En  tylftatalið  árfæri  eg  þvíhértil  1312  að  það  er  alveg  af  sama  tagi 
og  fjarðatalið  og  að  sínu  leyti  mjögsvipað  skattbænda  skránni  frá  1311 
(Dipl.  II,  205),  svo  að  vel  má  það  vera  að  þetta  stafi  að  einhverju 
frá  sama  fróðleikssafuara.  Að  öðru  leyti  verðr  þetta  að  eiga  sig, 
og  getr  hver  haft  um  það  þá  skoðun,  er  honum  sýnist,  og  má  vera 
að  þetta  sé  enn  eldra,  en  hér  er  sett. 

A. 

AM.  194.  8vo  bl.  27b  skb.  c.  1380;  AM.  281.  4to  bls.  189 
á  pappír  c.  1680. 

Or  noregi  fra  stadi  er  iiij  dégra  sigling  til  féræyia.  ænn 
þadan  þriGia  til  [jsland]z  [j]  austfiordu  til  horns. 

[Sua  er  sagt  at  vmhvuerfis  jsland  se  vij  [dægra]  sigling 
ath  [hjraudum  byr  oc  skiptiz  sua  sem  þ[ar|f.  [þvi  at  eigi]  ma 
eitt  vedr  hafa1). 

Dægr  sigling  fra  h[orn]i  til  hiorléfs  haufda. 

ðnnur  til  reykian[ess]. 


')  [þetta  stendr  í  194  á    öðrum    stað,    en    á    auðsjáanlega    í    raun 
réttri  hér  heima.    281.  sl.  hingað  að. 

Dipl.  Isl.  III.  b.  2 


18  TTLFTATAL.  1312. 

þridia  til  bardz. 
fiorda  til  horns  hins  v[estara]. 
[fimta]  til  skaga. 
setta  til  langanes. 
si[aun]da  til  horns1). 

Vm  endilangt  jsland  ero  taldar  xx  daglæidir  a  sumarsdegi 
ænn  iiij  vm  þuert. 

Siau  dægra  sigling  er  fra  jslandi  til  noRegs  mids2). 


AM.  193.  8vo  á  pappír  skr.  c.  1620.     Rithætti  handritsins  er 
hér  eigi  haldið ;  hann  er  sýndr  áðr  í  Dipl.  Isl.  II,  205. 

Fra  horni  fyrir  avstan  er  kðllvð  tylft  siavar    oc   til   vest- 
mannaeyia. 

ij.  a  reykianes. 

iij.  a  snæfellsnes. 

iiij.  vndir  barð. 

v.  a  hornstrandir. 

vj.  a  vatnsnes. 

vij.  a  skaga. 

viij.  a  siglvnes. 

ix.  a  latr. 

x.  a  tiðrnes. 

xj.  a  langanes. 

xij.  ajstr  vndir  [horn  j  norðfirði]. 


AM.  67.  8vo  bl.  19—20  skr.  1664  á  pappír.     þar  á  spássíu 
hefir  Árni  Magnússon  lagt  saman  viknafjöldann  (132). 


')  ÁM.  281.  4tobætir  hér  við:  og  era  ij  tilfter  i  dægur  sigling.  14 
tilfter  hafa  nockrer  reiknad  vm  hverfis  Jsland  riettleidis  ad  sigla  fyrer 
hvert  nes;  *)  þá  kemr  um  vegaleingdir  erlendis. 


1312.  TYLFTATAL.  19 

Tilftter  i  krijngum  jsland. 

1.  fra  horne  i  hornafyrde    oc   j    Jngolfzhofda   oræfen   xij 
vikur  siofar. 

2.  fra  Jngolfzhofda  til  hiorleyfshðfda  a   mille   Allttavers1) 
oc  myrdals  xij  vikur. 

3.  fra  hiorleyfshofda  oc  j  þiossar  oz  xij.  vikur. 

4.  fra  þiossaros  oc  ad  drypttarsteine2)   a    iteykiarnese  xij 
vikur. 

5.  fra  drypttarstejne2)  oc  ad  ondverdarneze  vndir  snæfells 
jokle  xij  vikur. 

6.  fra  andverdarnese  oc   [ad]   straumzneze   fyrer   nordan 
raudasand  xij  vikur. 

7.  fra  straumznese  oc  á  hornstrander  xij  vikur. 

8.  fra  hornstrondum  oc  á  vatznes  xij  vikur. 

9.  fra  vatznese  oc  vnder  vlfdalafioli3)  xij  vikur. 

10.  fra  ulfdalafiollum2)  oc  a  langanez  xij  vikur. 

11.  fra  langanese  oc  a  horn  j  nordfyrde  [xij  vikur]. 
[12.  fra  Horne  j  Nordfirde  og  til  Hornafiardar  xij  vikur]. 

oc  er  þa  farid  vmm  kryng. 


I>. 

AM.  281.  4to  bls.  207—8  á  pappír  skr.  c.  1680.  þó  að 
þetta  sé  ekki  hið  eiginlega  tylftatal,  er  það  þó  samkynja  og  læt  eg 
það  því  fylgja  hér. 

So  seigia  vitrer  menn  ad  vr  Norege  fra  stadi  sie  vij  dægra 
sigling  til  Horns  á  austanverdu  Jslandi. 

enn  fra  sniofellsnese  iiij  dægra  sigling  til  hvarfsins  a 
Grænlande. 

af  Norege  skal  jafnan  sigla  j  vestur  til  Hvarfs  á  Grænlandi. 
oc  er  þa  siglt  fyrir  nordan  Hialtland  þvi  ad  eins  ad  allgod  sie 
sioíarsýn.  enn  fyrir  sunnan  færeyar.  so  ad  sior  er  j  midium 
hlijdum.  enn  so  fyrir  sunnann  Jsland  ad  hafa  af   fugl  oc  hval. 

fra  Reykianese  á  sunnannverdu  Jslandi  er  þriggia  dægra 
haf  til  tfllduhlaups  á  jrlandi  j  sudur.  enn  fra  langanese  á 
nordanverdu  Jslandi  er  iiij  dægra  haf  til   Sualbarda.    nordur  j 

')  Allttaness(!)  hdr.;  a)  =á  Dýptarsteini;  3)  í  handritinu  stendr  Ulf- 
alldafjöll(!). 

2* 


20  BISKUPATAL.  1312. 

hafsbotn.  enn  dægursigling    er  fra  kolbeinseý  nordur  til  Græn- 
landz  obigda1).  . 

11.  [1312]. 

Biskupatal  í  Niðarósserkibiskupríki  hið  forna. 

A. 

[Biskupatal  Hauks], 

AM.  415.  4to  bl.  llbskinnbókskr.  aðvísuc.  1312;  AM.  258b. 
8vo  afskript  Árna  Magnússonar  af  415.  því  sem  stendr  í  horn- 
klofum  hef  eg  bætt  við. 

í>esser  hafa  verit  archibiskupar  i  niþarosi. 

Sigvrðr2)  [1022—1031]. 

Grimkell3)  [1015—1032]. 

Jon4)  [c.  1035— c.  10491. 

Rvðolfr5)  [c.  1050—1052]. 

Ragnarr  [c.  1052—1060]. 

ketill  [c.  1060—1070]. 

asgætr6)  [c.  1070— c.  1090]. 

sigvrðr  [c.  1090— c.  1110]. 

aðalbrikt  [c.  1110— c.  1120]. 

simon  [d.  c.  1140]. 

JvaR7)    [skrauthanzki   Kálfsson   hins   ranga,   verðr 

')  þessi  athugasemd  fylgir  í  bandritinu: 

þennann  garnlann  Jslendskann  Ke[i]kning  96  vikur  vndan  Snæfells- 
jokle  og  til  Hvarfsins  §  Grænlandi(!),  þo  Eiriksstefna  se  miklu  stittre,  enn 
vppa  hvarfid  ad  sigla  er  ohættast  lyka  hiedan  sem  vr  Norege  vtan  vegna 
okunnugleika  ad  hallda  styst  nær  Eirekzstefnu  et  cetera. 

')  Sigurðr  biskup  ríki  (Jón  Signrðr)  var  hirðbiskup  ólafs  könungs 
Tryggvasonar  995  —  1000,  og  hafði  Ólafr  konungr  haft  hann  með  sér  frá 
Englandi;  eptir  fall  konnngs  fór  hann  til  Svíþjóðar  og  var  þar  leingi 
kristniboði.  Hér  mun  þó  varla  vera  átt  við  haun,  heldr  mun  þetta  vera 
Sigurðr  hirðbiskup  Ólafs  konungs  helga;  getr  hans  fyrst  1022,  og  á 
lífi  er  hann  enn  1031  (Flat.  II,  189,  369,  373);  3)  Grímkell  biskup  var 
systurson  Sigurðar  biskups  ríka,  og  hirðbiskup  Ólafs  konungs  helga; 
hann  var  enn  á  lífi  í  Aug.  1032  (Flatb.  I,  516;  II,  375);  *)  Jón  biskup 
hefir  verið  biskup  á  dögum  Magnús  konungs  góða.  1  Flatb.  I,  516  er 
hann  talinn  fjórði  biskup  í  þrándheimi,  og  er  það  rétt,  þegar  Sigurðr 
ríki  er  talinn  með;  5J  Roðúlfr  biskup  var  á  íslandi  c.  1030—1049  (Islb. 
kap.  8;  Bps  I,  65).     Hann  dó  1052. 

8)  Flateyjarbók  (I,  516)  segir  Ásgaut  systurson  Grímkels  biskups,  og 
fær  það  vel  staðizt.  Hitt  getr  ekki  staðizt,  er  segir  á  sama  stað,  að 
hann  hafi  verið  þriðjí  biskup  í  þrándheimi.  Ásgautr  hefir  augsýnilega 
verið  á  dögam  Ólafs  konungs  kyrra;  a)  íslendingr.  Hann  virðist  ekki 
vera  orðinn  biskup  1139  (sbr.  Hkr.  Ungersútg.  bls.  374—35;  Mork.  219); 


1312.  BISKTJPATAL.  21 

biskup  c.  1140]. 

Reiþan  [d.  1151]. 

Jon  [Birgisson  1152—1157]. 

Eysteinn  [Erlendsson  1161  —  1188]. 

Eirikr  [ivarsson  1188—1205]. 

þorir  [hinn  víkverski  1205-1214]. 

GvtHormr  [1215—1224]. 

petr  [Brynjólfsson  1225—1226]. 

þorir  [þrænzki  1227—1230]. 

sigvrðr  [tafsi  Erlingsson   1230—1252]. 

savrli  [1252-1254]. 

EinaR  [Gunnarsson  1255—1263]. 

hakon  [1265—1267]. 

Jon  [rauði  1267—1283]. 

Jorvndr  [1288-1309]. 

Eilifr  [korti  Árnason  1309—1332]. 
xxv. 
i  biorgýn. 

Biarnarðr1)  [eptir  1070]. 

Sveinn  [c    1100]. 

COagni2)  [d.  c.  1130]. 

ormr3)  [c.  1130—c.  1139]. 

sigvrðr  [c.  1139—1156]. 

Nikoláss4)  [Pétrsson  1156— c.  1161]. 

Pall  [1156—1194]. 

CDarteinn  [1194-1216]. 

havarðr  [1217—1224]. 

arni  [1226—1256]. 

petr  [1256— 1270]6). 

Narvi  [1278—1304]. 
xij. 
j  stafangri. 

Eeinallr  [d.  1135]. 

J)  Bjarnharðr  biskup  var  á  íslandi  c.  1051—1070  (Islb.  kap.  8;  Bps.  I, 
65);  2)  Sbr.  Hkr.  Ungersútg.  b!s.  679,  701;  3)  Hin  bisknpatölin  nefna 
hann  Óttar,  og  á  hann  að  hafa  verið  íslendingr  (sbr.  B  og  Keyser  den 
norske  Kirkes  Hist.  I,  169);  4)  Nikulás  var  meðbiskup  Páls  biskups  til 
c.  1161;  5)  Hér  er  hlaupið  yfir  Askatin    1270-1277. 


22  BISKUPATAL.  1312- 

jon  [Birgisson  1135— 1152]1). 

petr  [1152— c.  1160]. 
amundi  [c.  1160-c  1172J2). 
Eirikr  [ívarsson  skrauthanzka  c.  1172— 1188]8). 
I  Niall  [11884)— 1207]. 

heinrekr  [1207—1225]. 
askell  [1226-1254]. 
þorgils  [1254—1276]. 
arni  [1277—1303]. 
x. 
i  avslo. 

asgajtr  [c.  1075J. 
þorolfr  [c.  1080]. 
aslakr  [c.  1090]. 
Geiraldr  [c.  1100]. 

kolr  islenzki  [þorkelsson  c.  1100— c.  1120]. 
petr  [c.  1120— c.  1140]. 
vilhialmr  [c.  1140—1157]. 
þorsteinn  [1157—1169]. 
Helgi  [1170—1190]. 
Nicholass  [Árnason  1188  — 1225]6). 
Ormr  [1226—1244]. 
RagnaR  [1244—1247]. 
Hakon  [1248— 1265]6). 
Andres  [1267—1287]. 
Eývindr  [1288—1304]. 
xvi. 
i  hamri. 

arnhallr  [varð  biskup  í  Hamri  1152]. 
•orrnr  [orðinn  biskup  1164]. 
RagnaR  [d.  c.  1189]. 

þorir  [orðinn  biskup  1190,  d.  1196—97]. 
JvaR  [skjálgi  1197—1221]. 
hallvarðr  [1221—1231]. 


>)  Jón  varð  erkibiskup  1152;  2)  Ámundi  biskup  dó  1183;  3)  Eirikr 
varð  erkibiskup  1188;  4)  Flatb.  11,633;  5)  Flatb.  II,  633;  III,  83;  •)  Hákon 
varð  erkibiskup  1265. 


1312.  BISKUPATAL.  23 

Pall  [1232—1251]. 

Petr  [1253—1260]. 

Gillibert  [1263-1277]. 

þorfinnr  [1278—1285]. 

Jorvndr  [1286— 1288]1). 

þorsteinn  [1288—1305]. 
xij. 
i  kirkiovagi. 

vilhialmur  [hinn  gamli;  varð  bÍ8kup  c.  1102,d.  1168  . 

vilhialmr  [1168—1188]. 

Biarni  [Kolbeinsson,  d.  1222]. 

Jofreyr  [1223—1246]. 

Heinrekr  [1247—1269]. 

Petr  [1270—1274]. 

Dolgfinnr  [1286—  1 309]. 
vij. 
j  færeyiom. 

Gvðmvndr  [c.  1120]. 

CDathevs  [d.  1157]. 

svemn  [d.  1212]. 

Savrkvir  [1216—1237]. 

Bergsveinn  [d.  1244]. 

petr  [1246—1266]. 

Gavti  [1267—1268]. 

Erlendr  [1269—1308]. 
viij. 
j  skalahollti. 

jsleifr  [Gizurarson  1056—1080]. 

gízvr  [ísleifsson  1080—1118]. 

þorlakr  [Runolfsson  1118—1133]. 

CDagnvs  [Einarsson  1134 — 1148]. 

Klæingr  [þorsteinsson  1151—1176]. 

Thorlakr  [hinn  helgi  þorhallason  1178—1193]. 

Pall  [Jónsson  1194—1211]. 

CDagnvs  [Gizvrarson  1213 — 1237]. 

Sigvarðr  [þéttmarsson  1238—1268]. 


J)  Jörundr  varð  erkibiskup  1288. 


24  BISKUPATAL.  1312. 

arni  [þorlaksson  1269—1298]. 
arni  [Helgason  1304—1320]. 

xj. 
at  holvm. 

Jon  [hinn  helgi  ögmundarson  1106—1121]. 

ketill  [þorsteinsson  1122—1145]. 

Biorn  [Gilsson  1147—1162]. 

Brandr  [Sæmundarson  1163—1201]. 

Gvðmvndr  [góði  Arason   1203—1237]. 

Botolfr  [1238-1246]. 

heinrekr  [Kársson  1247— 1260] x). 

Jorvndr  [þorsteinsson  1267 — 1313]. 
viij. 
a  grgnlandi. 

Eirikr  [1112— 1121]2). 

haraldr  [1124— 1150]3). 

Jon  kvarr  [1150— 1187]4). 

Jon  smýrill  [1188—1209]. 

Helgi  [1212—1230]. 

Nicholas  [1234—1242]. 

Olafr  [1246-1280]. 

þorðr  [1288—1314]. 
viij5). 


B. 

Biskupatal  Stokkhólmsbókar. 

Stockholm.  Isl.  5.  Fol.  bl.  59a— b.  skinnb.  c.  1360  og  er  þetta 
alt  ritaö  með  einni  hendi.      A  virðist  að  vísu  ekki  liggja  til  grund- 


')  Hér  er  hlaupið  yfir  Brand  biskup  Jónsson  1263—1264;  ')  Land- 
náma  (Isl.  s.  I,  331)  nefnir  ólaf  Grænlendingabiskup  c.  1060;  *)  =  Arn- 
hallr.  Hann  fór  til  Noregs  1150  og  vildi  eigi  fara  aptr  til  Grænlands. 
Hann  varð  biskup  í  Hamri  1152;  4)  Annálar  kalla  hann  Jón  kút; s)  Hinu- 
megin  á  blaðinu  þar  sem  biskupatalið  stendr  (bl.  lla),  er  þessi  klausa 
með  hendi  c.  1400: 

Hann  magni  er  nockut  malugur  til  sinna  yfirbodara  ok  alldra.  er 
ongum  heill  ok  eci  sier  sialfum. 


1312.  BISKUPATAL.  25 

vallar  fyrir  þessu  biskupatali,  en  þau  eru  bæði  gerð  alveg  samtíða. 
svo  að  bezt  fer  á  að  láta  þau  fylgjast  að.  Biskuparöðin  í  Niðarósi 
geingr  leingra  fram  í  A  ogendar  þar  með  Eilífi  korta(1309 — 1332), 
en  hér  með  Jörundi  [1288 — 1309].  En  Óslóar  biskupar  ganga  hér 
leingra  fram  og  endar  röðin  með  Helga  (1304 — 1322),  en  þar  með 
Eyvindi  (1288—1304);  sömuleiðis  ganga  hér  Stafangrs  biskupar 
leingra  fram  og  endar  röðin  hér  með  Katli  (1304  —  1317),  en  þar 
með  Árna  (1277-1303). 

J  þrandheimi  var  fýrstr  lýðbiskup.  sigurdr. 

þa  Grimkell. 

þa  jon. 

þa  Rudulfr. 

þsa  Ragnarr. 

þa  ketill. 

þaa  asgautr. 

þa  sigurðr. 

þa  sigurdr  monacus1). 
J  Nidarose  var  fýrstr.  adalbrict. 
þaa  simvn.  hann  kom  fyrst  tiund  aa  noregh2). 
hreidarr  var  hinn  fýsti  eRkibiskup  j  noreghs  konungs  Riki. 
hann  kom  æigi  til  stols  sins.  þviat  hann  andadiz  j  sudrlondum. 
þa  er  hann  for  heim  fra  ui[g]slu. 

Jon  var  fyrstr  eRkibiskup  j  nidarose. 

þaa  eysteinn. 

þaa  eirekr. 

þa  þoreR. 

þa  Guthormr. 

þa  petr. 

þa  þoreR. 

þa  sigurdr  tafse. 

þa  saurli. 

þa  EinaR  smiorbackr. 

þa  hokon. 

þæ,  jon  Raudr. 

þa  jorundr  [1288—1309]. 
J  oslo  uar  fyrstr  &sgautr  biskup. 

þa  þorhallr3). 

J)  þessum  sleppir  A;  2)  hér  hleypr  skinnbókin  yfir  ívar  skrauthanzka 
Kálfsson;  3)  þórólfr,  A. 


26  BISKUPATAL.  1312. 

þaa  aslackr. 

þa  geirarðr1). 

þa  kolr. 

þa  petr. 

þa  vilbiaalmr. 

þa  þorsteinn. 

þa  helgi. 

þa  Nicholais. 

þa  ormr. 

þa  þorckell2). 

þa  hakon. 

þaa  andres. 

þa  eymundr3). 

þsa  helgi  [1304—1322]. 
J  seliu  var  fýrstr  Biarnardus  biskup. 

þa  magnus4). 

þaa  sveinn6). 

þa  ottaR  jslendingr6). 

þa  sigurdr. 

þa  Nichulaas. 
[J]  Býorgýn  uar  fýrstr  paall  biskup. 

þa  CDarteinn. 

þaa  halluardr7). 

þa  arni. 

þa  petr. 

þai  ascatinn. 

þa  arni8)  [1305—1314]. 

þaa  narfui  [1278—1305]. 
J  stafangri  var  fyrstr  Reinhallrbiskup. 

þaa  jon. 

þa  petr. 

þa  amundi. 

þaa  eireckr. 

þa  niaill. 

þa  heinrekr. 


*)  Geiraldr  A;  2)  Ragnarr  A;  3)  Eyvindr  A;  4)  A  hleypr  yfir  Magnús 
en  setr  eptir  Svein:  Magna;  5)  sum  önnur  biskupatöl  hlaupa  yfir  Svein; 
6)  Ormr,  A  og  er  rangt;  7)  Hávarðr  A;  8)  hér  er  röðin  skökk  og  á  Narfi 
að  standa  á  undan  Árna.     A  hleypr  yfir  Ascatin. 


1312. 


BISKUPATAL. 


27 


þa  ascell. 

þa  þorgils. 

þaa  arni. 

þa  ketill  [1304— 1317J1). 
J  færeýium  var  fyrstr  Gudmundr  biskup. 

þa  (Datheus. 

þaa  hroi. 

þaa  sueinn. 

þaa  sorckuir. 

þaa  Bergsueinn. 

þaa  petr. 

þaa  Gauti. 

þaa  erlendr  [1269—1308]. 
J  orckneyium  var  fyrstr  vilhimlmr2). 

þa  iofreýrr. 

þa  hiorfi8). 

þaa  heinreckr. 

þa  petr. 

þaa  Dolgfinnr  [1286-1309]. 
A  Grænlandi  var  fýrstr  Eireckr  biskup. 

þaa  arnhalldr. 

þa  jon. 

þa  helgi. 

þa  nicholas. 

þa  olafr. 

þaa  þorðr  [1288—13141. 


')  Hamarsbiskupar  eru  ekki  taldir  í  skinnbókinni;    2)  hér  er  hlaupið      f 

í  skinnbókinni  yfir    Vilhjálm    annan    d.  1188    og  Bjarna  Eolbeinsson  d. 

1222;  ')   =  Herui    í  biskupatali  Björns  á  Skarðsá   (1350),    og    er   hans 
ekki  getið  annarstaðar. 


28  ÁBÓTATAL.  1312. 

12.  [1312]. 

Abótatal  á  íslandi  hið  forna  (Hauks  lögmanns). 

AM.  415.  4to  bl.   llb  skb.  c.  1312  og   kemr    þetta    beint    á 
eptir  Biskupatalinu1). 

£essir  hafa  abotar  verit. 
at  þingeýrvm. 

vilmvndr  þorolfsson  [1133—1148]. 

Asgrimr.  [d.  1161]. 

þorbiorn.  [varð  ábóti  1162]. 

karll  jonsson.  [1169-1181,  1187—1207]. 

kari  Bvnolfsson.  [1181—1187]. 

þorarinn  Sveinsson.  [1207—1255]. 

vermvndr  nialsson.  [1255—1279]. 

Biarni.  [Ingimundarson  1280—1299]. 

hæskvldr.  [1300—1309]. 
at  mvnka  þvera. 

Nikvlass  hallbiarnarson.  [d.  1159]. 

Biorn  glvmsson.  [1161 — 1181]. 

hallr  Ram[n]sson.  [1184—1190]. 

EÍnaR  nialsson.  [d.  1196]. 

ormr  skeggiason.  [d.  1222]. 

ketill  hallzson.  [d.  1229]. 

arni  hialltason.  [1229—1252]. 

Eyiolfr  branzson.  [1254—1293]. 

liotr.  [1293—1296]. 

þorir  haraldzson.  [1298-1323]. 
i  þykkvabæ  i  veri. 


')  Hér  kemr  eptir  ábótatalið  í  skinnbókinni  konungatal  á  norðrlönd- 
um  og  þar  með  fylkjatal  í  Noregi  (sbr.  Dipl.  Isl.  II,  532),  og  læt  eg 
það  fylgja  hér  neðanmáls. 

Ragnar  loðbrok. 

Sigurðr  ormr  i  avga. 

Aslaug.  Sigurðr  hiortr. 

Ragnildr. 


1312. 


ÁBÓTATAL. 


29 


THorlakr  hinn  helgi.  [príor  1168;  ábóti  1170 — 1175]. 
Gvðmvndr  bialbason.  [1178—1197]. 
jon  loptzson.  [1197—1224]. 
hallr  Gizvrarson.  [1225—1230]. 
arnor  avzvrarson.  [1232—1247]. 
Brandr  Jonsson.  [1247—1262], 
Rvnolfr  sigmvndarson.  [1264 — 1307]. 
loðmvndr.  [1307-1313]. 
viðey. 

ArnoR  helgason.  [1247—1249]. 
Rvnolfr  olafsson.  [1250—1299]. 
andreas  dreingr.  [1305 — 1325]. 


noregs  konvngar. 
Haralldr  harfagri. 
Eirikr  bloðæyx. 
Hakon  goði. 
Haralldr  grafelldr. 
Hakon  jarll  enn  Riki. 
Olafr  tryggvason. 

Eirikr  jarl.  Sveinn  jarl  ok  hakon  jarl. 
Olafr  hinn  helgi.  haralldzson. 
knvtr  hinn  Riki. 
Sveinn  alfivuson. 
CDagnus  Riki  Olafsson. 
haralldr  hinn  harðraði. 
Magnus  hinn  goði. 
01af[r]  hinn  kyRÍ. 
CQagnus  berfættr. 


Hakon  þorisfostri. 

Sigurðr  jorsalafari.  Eysteinn.  Olafr. 

Haralldr  gilií. 

Magnus  blindi. 

Jngi.  Sigurðr.   Eysteinn, 

Hakon  herðibreiðr. 

Magnus  erlingsson. 

Sverrir  Magnusson. 

Hakon. 

Jngi.  erlingr.  steinvn  philipus. 

[Hakon  galinn. 

Hakon  vngi*). 

Magnus  hinn  goði. 

Eirikr  Magnus. 

Hakon  Magnus.  [1299—1319]. 


Hreinafylki. 

Vingvlraork. 

Vestfolld. 

Egðafylki 

Rygiafylki. 

Havrðafylki. 

Sygnafylki. 


[Fylkiatal]. 

Firðafylki. 

Svnnraærafylki. 

Ravmdælafylki. 

Norðraærafylki. 

Orkndælafylki . 

Gavldælafylki. 

Steindælafylki. 


*)  [þannig 


30 


ÁBÓTATAL. 


1312. 


at  helgafelli. 

avgmvndr  kalfsson.  [d.  1187]. 
þorfinnr  þorgeirsson.  [1187 — 1216]. 
ketill  hermvndarson.  [1217—1220]. 
hakell1)  OOagnvsson.  [1226—1244]. 
Olafr  hiorleifsson.  [1258—1302]. 
Gvðmvndr  þorvarðzson.  [1305 — 1308]. 
þorðr  Gvðmvndarson.  [1308—1324]. 


Stiorndælafylki. 

Skavnafylki. 

Verdælafylki. 

Spárbyggiafylki. 

Eynafylki. 

Navmdælafylki. 


Ragnar  loðbrok. 

Sigvrðr  ormr  i  avga. 

Havrða  knvtr. 

Gormr  hinn  gamle. 

haralidr. 

Sveinn  tiygvskegg. 

Knvtr.  Riki. 

havrða  knvtr. 

Magnns  Riki  Olafsson. 

Sveinn  Vlfsson. 

haralldr.  hein  S[veins]s[on]. 

knvtr.  helgi  S[veins]s[on]. 

Olafr  S[vein8]s[on].  viij.  ar. 


Haleygiafylki. 

Ravmariki. 

Hringariki. 

Heinmork. 

Gvðbrandzdalir  et  cetera. 

þessir  ero  danakonvngar. 

Eirikr  eygoði  S[veins]s[on].  viij.  ar. 

NicHolass  S[veins]8[on].  xxx.  [ar]. 

Eirikr  eymuni  .iij.  ar. 

Eirikr  lamb.  v.  ar. 

Sveinn  Sviðandi.  viij.  ar. 

Valdemarr.  xxv.  ar. 

knutr.  xx.  ar. 

Valdemarr.  xxxix.  ar. 

Eirikr.  ix.  ar. 

Abel.  iij.  ar. 

Cristofoms. 

Eirikr. 

Eirikr  Eiriksson  [1286—1319]. 


Ragnarr  loðbrok. 

Biorn  jarnsiða. 

Eirikr  biarnarson. 

Eirikr  Kæfilsson. 

Emundr  ok  Biorn  at  havge. 

Eirikr  emvndarson. 

Biorn  80nr  hans  .1.  ara. 

Eirikr  sigrsæli  ok  Olafr, 

Olafr  sænski. 

Avnvndr  jakob. 


l)  þannig  skinnb.  og  hleypr  yfir  Hall  Giznrarson  1221—1225. 


1215.  SATJRBÆR  Á  KJALARNESI.  31 

j  saurbæ. 

þorkell  skvmsson.  [d.  1203]. 

Eyiolfr  halzsson.  [vígðr  1206;  dó  1212]. 
j  hitardal. 

Hreinn  styrmisson.  [1166—1177]. 

hafliþi  þorvalldzson.  [d.  1201]. 
ok  þessir  varo  læsir  hia. 

þorsteinn  [d.  1224]. 

lambkaR.  [d.  1249]. 

Rvnolfr.  [d.  1237]. 


13.  [1315]. 

Máldagi  Saurbæjarkirkju  á  Kjalarnesi  [er  Arni  biskup  Helga- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  49a — b  skr.  1601.    þetta  mun  vera  mál- 


Emvndr  Olafsson. 
Steinkell. 
Hakon. 

Jngi  Steinkelsson  ok  hallsteinn  ok  blotsveinn. 
Jngi  ok  philippus  hallsteinssynir. 
Rggnvalldr  sonr  Olafs  nes.  konungs. 
Kolr  blotsveinsson.  hann  kolloðv  saiarEirik  arsæla. 
Savrkvir  kolsson. 
Eirikr  helgi  eatvarðarson. 
Magnus  heinreksson. 
karll  Savrkvisson. 
knvtr  eiriksson. 
Savrkvir  karlsson  xij  ar. 
Eirikr  knvtzson  ix  ar. 
jon  Savrkvisson. 
Eirikr  Eiriksson. 
Valderaarr  Birgisson. 
Magnus  birgisson. 
Birgis  Magnusson  [1291-1319]. 
Eptir  Konungatalið  kemr  .Langfeðgatal  fra  noa  til  varra    konunga- 
-ug  er  rakið  niðr  til  Haralds  hárfagra  og  Hörðaknúts. 


32  SAURBÆR  Á  KJALARNESI.  1315. 

dagi  Árna  biskups  Helgasonar  (sbr.  Dipl.  Isl.  1,401).  Máldagi  þessi 
stendr  í  máldagabókinni  fornu  meðal  máldaga  frá  tímum  Gyrðs  biskups, 
en  augljóslega  er  hann  eldri,  og  hefir  Gyrðr  líklega  tekið  hann  upp 
hér  um  bil  óbreyttann  úr  máldagabók  Arna  Helgasonar  eins  og 
Grjóteyrarmáldaga  (Dipl.  Isl.  II,  222). 

Saurbæfr]. 

Sá  er  máldagi  kirkiunnar  j  saurbæ  á  kialarnesi  ad  þar 
skal  liggia  til  kirkiu  x  hunndrad  þriggia  alnna  aura  j  saur- 
bæiarlanndi  slijkra  sem  gannga  j  kialarnesþijngi. 

þar  fylgia  oe  x  kýr  oc  gridungur  tvævetur  oc  kugilldis 
ross  iij.  er  j  haustlagi  c  voru.  hunndradz  ketill.  xij  manada 
tijdabækur  oc  þrenn  messufot.  gylltur  silfurkalekur  sa  er  stendur 
nærri  ix  aurum.  alltaraklædi  iiij.  sloppur  oc  kanntara  kapa. 
skrijn  oc  baksturjarnn.  krossar  iiij.  peturz  lijknneski  oc  mariu 
lijknneski.  tabulum  fyrir  alltari.  jons  liknneski  oc  mariulijknn- 
eski.  vnndir  krossi  yfir  alltari.  glodaker  og  elldbera.  kertti- 
stikur  iij  oc  ein  brotin.  sacrarium  munnlog.  skijrnnar  saar  oc 
ketil.  eirnn  lektara.  handbækur  ij.  abreidsl.  tiolld  vonnd  vmm- 
huerfis  kirkiu.  glergluggr.  kluckur  vj  oc  hin  siounnda  brotin. 
bokakista  og  merki.  hanndklædi  ij  oc  j  budkur. 

Su  er  afskylld  þessa  fiar  ad  þar  skal  vera  prestur  og  messa 
alla  lóghelga  daga  oc  vm  lannga  fostu.  oc  ymmbrudaga.  annar 
huer  ottu  sonngur.  messa  annann  huernn  dag  hid  sialldnasta. 

bru  skal  hallda  a  blikdalza  þar  milli  fiallz  oc  íioru.  er  sa 
vill  sem  j  saurbæ  býr.  þetta  er  medalmadvR  meigi  bera  halfa 
vætt  á  baki  sier  j  lognni.  oc  hafa  fatækann  omaga  þar  til  sem 
a  er  gior.  enn  ef  votnn  taka  af  bruna  eda  fellur  af  fyrir 
fyrnsku  sakir.  þa  skal  lukast  half  mork  hin  fyrstu  missere  enn 
[mork  onnur1)  enn  xij  aura  hin  þridiu.  enn  sijdann  skal  hafa 
kuenngilldann  omaga  þar  til  sem  á  er  gior. 

í>ar  liggia  tijundir  til  millum  blikdalzár  oc  eilyfsdalzar 
nema  af  eyri  og  vr  mýdal  ef  þar  bua  landeigenndur.  skulu 
þeir  taka  heima  tijund  sijna  oc  allra  hiona  sinna.  enn  ef  leig- 
lenndijngar  bua  þar  eda  hiabudarmenn  þa  skal  j  saurbæ 
gialldast  tijunnd  þeirra  oc  hiona  þeirra.  ef  þau  giora  skipt- 
ijnngar  tijunnd.  kirkian  á  mark  fe  er2). 

')  [meir  kemur(!),  hdr.;   2)  þannig  endar    máld.    á    miðri    blaðsíðu  í 
miðri  línu  og  kemr  næsti  máldagi  strax  á  eptir. 


1320.  LÖGMANNSTOLLR.  33 

14.  [um  1320  eða  siðar]. 

Skrá  uin  lögmannstoll. 

AM.  200.  4to  bls.  44  á  pappir  skr.  1702.  Næst  á  eptir 
þessu  í  handritinu  kemr  klausa  ura  það,  að  lögmannstolli  þessum 
sé  nú  (1702)  breytt  með  lögum  1688.  Samkvæmt  Grágás  (Kon- 
ungsbók.  Finsensútg.  1,  209)  fékk  lögsögumaðr  árlega  t  í  kaup  af 
lögréttufé  tvö  hundruð  álnir  vaðmála  (=  240  álnir).  Á  íslenzkum 
tjárlögum  er  lögmannstollr  síðast  tilfærðr  1878—79  og  er  þá  tal- 
inn  954  kr.  hvort  árið.  I  verðlagsskrám  1877  —  78  er  meðalverð 
allra  meðalverða  á  öilu  landinu  69  kr.  697/s  eyris  (hundraðið); 
hefði  því  lögsögumannskaup  eptir  Grágás  orðið  það  ár  139  kr. 
393/4  eyris  í  nú  gildandi  peningum.  Járnsíða  kveðr  ekkert  á  um 
kaup  lögsögumanns,  og  eptir  að  Jónsbók  gerðist  lög  í  landi  virðist 
lögmanns  kaup  hafa  verðið  allóvíst  (Sbr.  J.  Arn.  Isl.  Retterg.  Kh. 
1762  bls.  495;  B.  Thorsteinsson:  Om  Kongelige  og  andre  offent- 
lige  Afgifter,  samt  Jordebogs  Indtægter  i  Island  Khavn  1819,  bls. 
75 — 76;  og  nokkuð  óljóst  alt  fram  að  1688,  er  lögmanustolli  var 
breytt  með  konungsbréfi  7.  April  (Lovsaml.  f.  Isl.  I,  471)  og  er 
þar  talið,  að  hið  forna  lögmannskaup  hrykki  ekki  orðið  fyrir 
kostnaði;  var  því  lögmannskaupið  bætt  á  þann  hátt,  að  hann  átti 
að  fá  af  hverjum  bónda  árlega  tvö  fiskvirði  eða  4  skildinga  danska 
og  af  hverjum,  sem  tíundaði  hundrað  eða  þar  yfir  eitt  fiskvirði  eða  2 
skildinga  og  af  þeim  er  byggju  á  hálflendu  eða  væri  húsmenn  og 
og  heíðu  eina  kú  eða  fleiri  áttu  þeir  að  fá  eitt  fiskvirði.  Með  amt- 
mannsbréfi  6.  Júlí  1696  var  það  ákveðið  að  sýslumenn  skyldu  inn- 
heimta  lögmannstollinn,  og  var  það  enn  fremr  áréttað  með  konungs- 
bréfi  14.  Apríl  1759  (Lovs.  f.  Isl.  III,  352—53).  þegar  alþingi 
var  lagt  niðr  1800  og  lögmannsembættið  þar  með  tekið  af  rann 
logmannstollr  í  rikisfjárhirzluna.  Með  skattalögunum  14.  Dec.  1877 
var  lögmannstollr  afnuminn.  þá  var  á  fjárlögum  1878  —  79  eins 
og  áðr  er  getið  lögmannstollr  áætlaðr  954  kr.,  en  eptir  þessari 
gömlu  skrá  og  meðalverði  allra  meðalverða  yfir  land  alt  í  verðlags- 
skránni  1877 — 78  væri  tollrinn  hér  um  bil  upp  á  eyri  1045  kr. 
48  aurar  eða  lögmannskaup  sunnan  og  austan  453,  04  og  norðan 
og  vestan  592,  44.  það  er  vandséð,  hvað  grein  þessi  er 
gömul,  en  hitt  er  nokkurn  veginn  víst  að  hún  er  töluvert  forn  og 
getr  verið  mjög  gömul.  það  er  fyrst  til  merkis  þar  um,  að  hand- 
ritið  kallar  hana  «gamla»  og  er  það  orð  sjaldan  í  handritum  sett 
við  annað  en  það,  sem  er  fornt;  þó  getr  út  af  því  brugðið,  og  hér 
gæti  það  í  sjálfu  sér  einungis  verið  sett  til  aðgreiningar  frá  hinum 
nýskipaða  lögmannstolli ;  annað  er  það  samt  sem  bendir  á  að  þetta 
muni  vera  ritað  eptir  fornu  handriti  og  það  er  orðið  hirðstjóri  og 
getr  það  verið  mjög  fornt.  það  fiust  að  vísu  ekki  haft  um  æðstu 
valdsmenn  konungs  á  Islandi  fyrri  eu  í  konungsbréfi  frá  10.  Júní 
1320  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  342)  og  úr  því;  þó  er  eingin  efi  á  að  það 
sé  eldra.    í  bréfi  íslendinga  til  Magnúss  konungs  lagabætis  1275  um 

Dipl.  I»l.  III.  B.  3 


34  LÖGMÁNNSTOLLR.  1320. 

Kristinrétt  eru  íslenzkir  tignarmenn  nefndir  «öll  hirðin  sú  sem  í 
Skálholtsbiskupsdæmi  er»  (Dipl  Isl.  II,  57),  og  er  mjótt  á  milli 
þess  og  hirðstjóranafnsins.  Nafn  þetta  var  fast  og  ætið  haft  um 
hina  æðstu  vaídsmenn  fram  á  miðja  15.  öld,  en  þá  kemr  reik  á 
það;  koma  þá  jafnframt  nöfn  sem  fóviti,  hófuðsmaðr  o.  s.  frv.;  er 
þetta  á  reiki  enn  á  fyrra  hluta  16.  aldar,  en  frá  því  á  síðara  hluta 
aldarinnar  og  alla  17.  öld  út  voru  þeir  ætíð  nefndir  höfuðsmenn, 
bífalniugsmenn  eða  því  um  líkt,  en  aldrei  hirðstjórar.  Eitt  er  það 
enn  sem  bendir  á  að  þetta  sé  fornt,  og  það  er  orðið  vísaeyrir,  og 
jafnvel  það,  að  afskrifarinn  misritar  það  visseyrer,  bendir  á  að  það 
geti  varla  verið  hans  samsetning,  heldr  að  honum  hafi  verið  orðið 
ókunnugt,  og  munu  menn  alment  hafa  verið  búnir  að  týna  því  á 
17.  öld.  Skrá  þessi  getr  vel  að  öllu  efni  verið  frá  öndverðri  14. 
öld  og  það  þykir  mér  sennilegast  og  því  heimfæri  eg  hana  til  hér 
um  bil  1320,  þegar  hirðstjóra  nafn  kemr  fyrst  fyrir,  því  svo  gömul 
getr  hún  verið,  og  alllíklegt  er  að  snemma  hafi  verið  sett  einhver 
ákvæði  um  kaup  lögmanna,  því  að  það  er  ekki  sennilegt.  að  þeir 
hafi  látið  það  dumma  svo  leingi.  að  þeir  ekki  feingju  vissu  fyrir  því, 
hvað  þeir  ætti  að  hafa  fyrir  snúð  sinn,  og  tel  eg  þessa  skrá  merki- 
lega  þótt  hún  sé  ekki  leingri  en  hún  er.  Rithættti  handritsins  er 
ekki  haldið. 

Gamalt  lðgmannskavp  ok  Iðgmannstollr. 
Sva  mikill  lðgmannstollr  a  at  lvkaz  af  jslandi. 
af  norðlendingafiorðvngi  halft  firata  hvndrað. 
af  avstfirðinga  fiorðvngi  balft  þriðia  hvndrað. 
af  svnnlendinga  fiorðvngi  halft  fioiða  hvndrað. 
af  vestfirðinga  fiorðvngi  halft  fiorða  hvndrað. 
af  kongs  visaeyri1).  j.  hvndrað  vndir  greiðslv  hiiðstiora. 
þetta  til  samans  reiknaz  fimtan  hvndrvð. 

')  visseyrer,  hdr.;  í   skrá   urn    lögmannstoll    frá    hér    um    bil    1700 
(IBfél.  125A.   4to)  stendr  þetta  orð  ekki,    heldr   er  þar  komið    í    staðinn 
sakeyrir.     þessi  skrá,  sem  þó  er  að  efni  eldri  en  1688,  hljóðar  svo: 
þetta  er  lðgmanns  kaup. 

ad  logmadr  taki  jafnmikid  þijngfararkaup  sem  allir  logrettumenn  j 
huorium  flordungi  huortt  sem  er  eirn  logmadur  edur  ij  a  landinu  og 
og  tacist  af  þijngfararkaupum,  ef  ei  vinst  til,  xvic  huorium  þeirra  ad 
auk  nefndarmanna,  þa  tacist  af  kongz  sakeytnm  vnder  afgreidslu  hird- 
stiora  tecur  hirdstiore  þad  af  þijngfararkaupum  sem  auk  er  þess  sem 
logrettumenn  taka  og  logmenn.  Enn  annann  skatt  á  konungur,  vtann 
ei  vinnist  logrettumonnum  sem  firr  seigir.  —  Af  bréfi  Heinreks  Mæðings 
frá  10.  Júlí  1488  virðist  sem  hvor  lögmanna  hafi  átt  að  taka  flmtán 
hundruð  í  kaup  (Safn  II,  183—84)  og  er  það  helmingi  meira  en  hér  er 
mælt;  bendir  það  einnig  á  að  þessi  ákvæði  hér  sé  fornari. 


1336.  BISKDPATAL.  35 

15.  [um  1336  og  siðar]. 

Norskt  biskupatal  frá  fyrra  hluta  14.  aldar. 

AM.  258b.  8vo  skinnblað  lasið,  ritað  «circa  annum  Christi 
1336»  (AM.)  með  yngri  viðbótum.  þar  með  afskript  Árna  Magnús- 
sonar.  Hefir  molnað  mikið  úr  blaðinu  síðan  að  hann  ritaði  það 
upp.  Arni  lýsir  handaskiptum  á  blaðinu  með  mikilli  nákvæmni. 
Blað  þetta  var  fyrrum  bundið  framan  við  Gulaþingslög  AM.  62.  4to, 
sbr.  NgL.  IV,  553—556. 

fæssar  hafva  biskupar  verett  j  nidarosi. 

Sigvrdr.  [Sigurðr  ríki  hirðbiskup  Ólafs   konungs    Tryggva- 

sonar  995 — 1000,  eða  Sigurðr  hirðbiskup  Ólafs    konungs  helga 

1022-1031]. 

Grimkæll  [hirðbiskup  Ólafs  konungs  helga,  1015 — 1032]. 

Jon.  [c.  1035— c.  1049]. 

Rodulfuer.  [c.  1050—1052]. 

Ragnar.  [c.  1052—1060]. 

Ketill.  [c.  1060—1070]. 

asgautr  [c.  1070— c.  1090]. 

Sigurdr  [c.  1090— c.  1100]. 

Sigurdr  [c.  1100-c.  11101. 

adalbrittr  [c.  1110— c.  1120]. 

simon  [d.  c.  1140]. 

Jwar  [skrauthanzki  Kálfsson  hins  ranga,    íslendingr,  á 

lífi  1139]. 

Ræidr.  [d.  1151]. 

Heda[nJ  fra  ærkibiskupar. 

Jon  ærkibiskup.  [Birgisson  1152 — 57]. 

Eystæin.  [Erlendsson  1161—1188]. 

Eirikr.  [Ivarsson  1188—1205]. 

þorar.  [hinn  víkverski  1205 — 1214]. 

Guthormr.  [1215—1224]. 

Peter.  [Brynjólfsson  1225—1226]. 

þorar.  [hinn  þrænzki  1227—1230]. 

Sigurdr.  [tafsi  Erlingsson  1230—1252]. 

Solli.  [1252—1254]. 

Einar.  [Gunnarsson  [1255 — 1263]. 

Hakon.  [1265—1267]. 

Jon.  [rauði  1267—1283]. 

3* 


36  BISKDPATAL.  1336. 

Jorundr.  [1288—1309]. 

Eilifuer  [korti  1309—1332]. 

Paall  [Bárðarson  1333—1346]. 

A[rne  vaði  Einarsson  1346 — 1349]. 

0[lafuer  1350—1368]. 
[J  hamri]. 

Arnaldr.  [varð  biskup  í  Hamri  1152]. 

Ormar.  [orðinn  biskup  1164]. 

Ragnarr.  [d.  c.  1189]. 

þorar.  [orðinn  biskup  1190,  d.  1196-97]. 

Jwar.  [d.  1221]. 

Halwardr  [1221—1231]. 

Pall  [1232—1251]. 

Peter  [1253—1260]. 

Gillibert  [1263— (1277)]. 

þorfinnr  [1278—1285]. 

Jorundr  [1286—1288]. 

þorstæin  [1288—1305]. 

Jngælldr  [1306—1315]. 

B[oto]lfuer  [1315—1320]. 

Hallfuardr.  1320—1349]. 

[M]a[gnus  d.  1380]. 
[J  oslo]. 

Asgautr.  [c.  1075]. 

þorulfuer.  [c.  1080]. 

aslakr.  [c.  1090]. 

Geirardr.  [c.  1100]. 

kollar.  [c.  1100— c.  1120]. 

Peter.  [c.  1120— c.  1140]. 

vilhialmr.  [c.  1140—1157]. 

þorstæin.  [1157—1169]. 

Hælgi.  [1170—1190]. 

Nichulas.  [1188—1225]. 

0[rma]r.  [1226—1244]. 

þor[kæ]ll.  [d.  1248]. 

Hak[on.  1248—1265]. 

and[res.  1267—1287]. 

Euijndr.  1288—1304]. 

Hæl[ghi  1304-1322]. 


1336.  BISKUPATAL.  37 

[Salomon  þoraldason  1322—1351]. 
[j  biorgvin]. 

Biernardr.  [eptir  1070]1). 

magne.  [d.  c.  1130]. 

ottarr.  [c.  1130— c.  1139]. 

sigurdr.  [c.  1139    -1156]. 

Nichulas.  [1156— c.  1161]. 

Pall.  [1156—1194]. 

COartæin.  [1194—1216]. 

Hauardr.  [1217—1224]. 

Arne.  [1226—1256]. 

P[et]er  [1256—1270]. 

[Ascatin.  1270—1277]. 

[Narue.  1278—1304]. 

[Ar]ne.  [1305-1314]. 

A[u]d[finnr.  1314—1330]. 

Hakon.  [1330—1342]. 

þostæin  [1343—1350]. 

[G]ilibrict.  [1350—1370]. 

[Benedictus.  1371]. 

Ja[k]ob.  [1372—1406]. 
[J  8taí]angre. 

Keinaldr.  [d.  1135]. 

Jon.  [1135—1152]. 

Peter.  [1152— c.  1160]. 

Amunde  [c.  1160— c.  1172,  d.  1183]. 

Eirikr  [c.  1172—1188]. 

Niall.  [1188—1207]. 

Henrekr.  [d.  1225]. 

Askæll.  [1226-1254]. 

þorgills  [d.  1276]. 

Arne  [1277—1303]. 

Ketill  [1304—1317]. 

Hakon.  [d.  1322]. 

Eirikr.  [1322-1342]. 

gudthormar.  [1343—1350]. 


')  Hér  telr  forna  talið  næst  eptir  Svein. 


38  BISKUPATAL.  1336. 

arne'). 

giurdhar  [Asláksson,  varð  biskup  í  Stafangri  1354]. 

.  .  .  stein2). 

[Olafujar.  [1381—1402]. 

Hackon.  [1402—1427]. 
J  orknóyum. 

Vilialmr.  [c.  1102-1168]. 

Vilialmr.  [1168—1188]. 

Biarne.  [d.  1222]. 

Jofrðyr.  [1223—1246]. 

Hæinrekr  [1247—1269]. 

Petr  [1270—1274]. 

Dolfinnr.  [1286—1309]. 

Vilialmr.  [1310—1327  eða  leingr]. 

vilialmr.  [1369  eða  fyr  —  1383]. 

eystein. 

vinaldr8). 
J  færðyium. 

Gudmvndr.  [c.  1120]. 

(Dartæin.  [d.  1157]. 

Roe.  [vígðr  1162]. 

Suæin.  [d.  1212]. 

Suærkuir.  [1216-1237]. 

Bærgsuæin.  [d.  1244]. 

Nicholas4). 

Gaute.  [1267—1268]. 

Erlæn[dr  1269—1308]. 

Loden.  [d.  1316]. 

S[ig]nar.  [vígðr  1320,  d.  c.  1341]. 

[Hajuardr.  [1343-1348]. 
J  sfkalhollte]. 

Jslæifuer.  [1056—1080]. 

Gyzur.  [1082—1118]. 


')  Hér  eru  öll  biskupatölin  á  reiki,  en  rök  eru  til  að  Sigfreðr  var 
biskup  í  Stafaugri  1352;  2)  Bótólfr  var  næstr  biskup  á  undan  ólafi  og 
kominn  fr  hann  að  stóli  1361.  Getr  verið  að  þessi  hafi  verið  milli 
hans  og  Gyrðs;  3)  þessi  þrjú  síðustu  nöfn  rituð  með  yngri  hendi;  ')  Forna 
skráin  kallar  hann  Pétr. 


1336.  BISKUPATAL.  39 

CDagnus  [1134— 1148]1). 

þorlakr  [1118-1133]. 

klðngr  [1151-1176]. 

þorlakr  hin  hælgi.  [1178—1193]. 

Paall  [1194-1211]. 

(Dagnus.  [1213—1237]. 

[Siguar]dr  [1238—1268]. 

[arn]e  [1269— 1298].2) 

Ormr  [1320]. 

J[on.  1322—1339]. 
[J  holum]. 

Jon  hin  hælghi  [1106—1121]. 

Kæitill  [1122-1145]. 

Biorn  [1147—1162]. 

brandr  [1163—1201]. 

Gudmundr  [1203—1237]. 

Botolfuer  [1238—1246]. 

Hæinrekr  [1247-1260]. 

Brandr  [1263—1264]. 

Jorundr  [1267-1313]. 

audun  [1313—1322]. 

lafranz  [1323- 1331]3). 

ormar.  [1342—1355]. 
[J  gðrdum]. 

Eirikr  [1112—1121]. 

arnaldr  [1124-1150]. 

Jon  [1150—1187]. 

Jon  [1188—1209]. 

Hælghe  [1212—1230]. 

Nicholas  [1234-1242]. 

Olafuer  [1246-1280]. 

þordr  [1288—1314]. 

arne.  [1314—1343]. 

')  rugluð  röð;  a)  hér  er  hlaupið  yfir  Árna  biskup  (Heigason);  3)  Hér 
er  hlaupið  yfir  Egil  biskup  Eyjólfsson,  og  nafn  Orms  hefir  verið  ritað  með 
yngri  hendi. 


40  BISKUPATAL.  1350. 

16.  [um  1350  og;  siðarj. 

Norskt  biskupatal  frá  miðri  14.  öld. 

AM.  309.  Fol.  bl.  89b— 90.  (sbr.  NgL.  Ví,  487)  og  er  það 
forn  Eiðsifjaþingslögbók  (skr.  1325);  AM.  253b.  8vo  með  hendi 
Árna  Magnússonar.  Eptir  því  sem  ráða  er  befir  aðalstofn  þessa 
bisknpatals  verið  ritaðr  nálægt  1350,  en  síðan  hefir  það  verið 
aukið.     Prentað  í  P.  A.  Munchs  Saml.  Afh.  II,   592—94. 

pæssar  hafua  biskupar  verit  i  Niðaros. 
Sigurðr  [1022—1031]. 
Grimkæll  [1015-1032]. 
Jon  [c.  1035— c.  1049]. 
Rodulfuer  [c.  1050-1052]. 
Ragnar  [c.  1052—1060]. 
Ketill  [c.  1060—1070]. 
Asgautr  [c.  1070— c.  1090]. 
Sigurðr  [c.  1090— c.  1100]. 
Sigurðr  [c.  1100— c.  1110]. 
Adalbrigttr  [c.  1110— c.  1120]. 
Simon  [d.  c.  1140]. 
Jwar.  [verðr  biskup  c.  1140]. 
Ræðar.  [d.  1151]. 
Hedan  fra  ærkibiskupar. 

Jon  ærkibiskup  [1152—1157]. 

ðystæin  [1161—1188]. 

Eirikr  [1188—1205]. 

þorar  [1205—1214]. 

Gutthormr  [1215—1224]. 

Peter  [1225—1226]. 

þorar  [1227—1230]. 

Sigurðr  [1230—1252]. 

Solli  [1252—1254]. 

Einar  [1255— 1263] . 

Hakon  [1265—1267]. 

Jon  [1267—1283]. 

Jorundr  [1288—1309]. 

Eilifuer  [1309—1332]. 

Paall  [1333—1346]. 

Arne  [1346—1349]. 


1350.  BISKDPATAL.  41 

Olafuer  [1350—1368]. 

þrondr.  [1368—1381]. 
J  Hamri. 

Arnalðr  [1152— c.  1163]. 

Ormar  [getið  um  hann  1164]. 

Ragnar  [d.  c.  1189]. 

þorar  [c.  1190—1196-7]. 

Jwar  [d.  1221]. 

Haluarðr  [1221—1231]. 

Pall  [1232—1251]. 

Peter  [1253—1260]. 

Gillibertr  [1263—1277]. 

þorfinnr  [1278—1285]. 

Jorunðr  [1286—1288]. 

þorstæin  [1288—1305]. 

Jngiællðr  [1306—1315]. 

Botolfuer.  [1315—1319]. 

Haluarðr  [1320—1349]. 

[Olafuer  1349—50]. 

Hafuarðr.  [1351—1369.] 

Magnus.  [1369—1381]. 
J  oslo. 

Asgautr  [c.  1075]. 

þorolfuer  [c.  1080]. 

Aslakr  [c.  1090]. 

Geirarðr  [c.  1100]. 

Kollar  [c.  1100—1120]. 

Peter  [c.  1120— c.  1140]. 

Vilialmr  [c.  1140—1157]. 

þorstæin  [1157—1169]. 

Hælghi  [1170,  d.  1190]. 

Nichulas  [1188—1225]. 

Ormer  [1226—1244]. 

þorkæll  [d.  1248]. 

Hakon  [1248—1265]. 

Anðres  [1267—1287]. 

Eiuinðr  [1288—1304]. 

Helgi  [1304—1322]. 

Salomon  [1322—1351]. 


42  BISKDPATAL.  1350. 

Sigfriðir  [1352—1358]. 

Hallwarðr  [1361—1371]. 

Jon  primus[1372 — 13851. 

oystein  [1386—1407]. 

Jacopper  [1407—1420]. 

Joon  secundus  [1421 — 1453]. 

Guner  Holk  [1453—1482]. 

Nicolaus  Kalib  [1482—1489]. 

Herlacus  Kornyngh  [1489—1505]. 

Andreas  Mws  [1506—1521]. 

Johannnes  Mule.  iste  submersus  fuit  apud  Jutland. 

Johannes  Reff  de  capitulo  Nidrosiensi. 
J  BÍorgwÍD. 

Biernarðr  [eptir  1070]. 

Magne  [d.  c.  1130]. 

Ottar  [c.  1130— c.  1139]. 

Sigurðr  [c.  1139—1156]. 

Nichulas  [1156— c.  1161]. 

Pal!  [d.  1194]. 

Martæin  [d.  1216]. 

Hauarðr  [1217—1224]. 

Arne  [1226—1256]. 

Peter  [d.  1270]. 

Askatin  [1270—1277]. 

Narfue  [1278—1304]. 

Arne  [1305—1314]. 

Audfinnr  [1314—1330]. 

Hakon  [1330—1342]. 

Thorstein  [1343— 1350]. l) 

Gisbert  [1350—1370]. 

Benedictus  [1371]. 

Jakopper.  [1372—1406]. 
J  Stafangre. 

Reinalðr  [d.  1135]. 

Jon  [1135—1152]. 

Peter  [1152— c.  1160]. 

Amunde  [c.  1160— c.  1172]. 


')  Obitus  Thorstani  episcopi  2.  Mai  (1350).  NgL.  IV,  732. 


1350.  BISKUPATAL.  43 

Eirikr  [c.  1172-1188]. 

Niall  [1188—1207]. 

Henrekr  [d.  1225]. 

Askæll  [1226—1254]. 

þorgills  [d.  1276]. 

Arne  [1277—1303]. 

Ketill  [1304—1317]. 

Hakon  [d.  1322]. 

Eirikr  [1322-1342]. 

Guthormr  [1343— 1350]1). 

Giurdir  [1354— 1355]2). 

Botolfr.  [1361—1381]. 
J  orkðnyium. 

Vilialmr  [c.  1102—1168]. 

Vilialmr  [1168—1188]. 

Biærne  [d.  1222]. 

Jofrðyr  [1223—1246]. 

Hæinrekr  [d.  1269]. 

Peter  [1270—1274]. 

Dolfinnr  [1286—1309]. 

Vilialmr  [1310—1327  eða  leingr]. 

Vilialmr  [1369  eða  fyr  —  1383]. 
J  færðyium. 

Gudmunðr  [c.  1120]. 

Martæin  [d.  1157]. 

Roe  [vígðr  1162]. 

Suæin  [d.  1212]. 

Suærkuir  [1216—1237]. 

Bærgsuæin  [d.  1244]. 

Nicholas3). 

Gauti  [1267—1268]. 

Erlænðr  [1269—1308]. 

Loden  [d.  1316]. 

Signær  [1320— c.  1341]. 

Gæfuarðr  [1343—1348]. 

Arne4). 


J)  dó  7.  Jan.  1350  í  svartadauða  (NgL.  IV,  732);  ')   ebr.  NgL.    IV' 
487;  3)  Surn  hin  hafa:  Pétr  4)  ekki  nefndr  annarstaðar. 


44  BISKUPATAL.  1350. 

Arne  swælæ.  [um  1363]. 
J  skalhollte, 

Jslæifuer  [1056—1080]. 

Gyzur  [1082—1118. 

Magnus  [1134— 11481). 

þorlakr  [1118- 1133]. 

klðngr  [1151—1176]. 

þorlakr  hin  hælgi  [1178—1193]. 

Paal  [1194—1211]. 

Magous  [1213—1237]. 

Sighurðr  [1238—1268]. 

Arne  [1269-1298]2). 

Grímr  [1321]. 

Jon  [1322—1339]. 

Jon  [1339— 1341]3). 

Giurdr  [1349— 1360]4). 

Othgeirr  [1366—1381]. 

Mikiall.  [1383—1390]. 
J  Holom  a  Jslaude. 

Jon  hin  hælghi  [1106—1121]. 

kætill  [1122-1145]. 

Biorn  [1147—1160]. 

Branðr  [1163—1201]. 

Gudmunðr  [1203—1237]. 

Bololfuer  [1238—1246]. 

Hæinrekr  [1247—1260]. 

Branðr  [1263—1264]. 

Jorunðr  [1267—1313]. 

Audun  [1313— 1322J. 

Lafranz  [1323— 1331].5) 

Ormær  [1342—1355]. 

Jon  [1358-1391]. 
a  grðnlande. 

Eirikr  [1112—1121]. 


')  rugluð  röð;  2)  hér  vantar  Árna  biskup  (Helgason);  s)  hér  er  hlaupið 
yfir  Jón  biskup  (Sigurðarson);  4)  Hér  er  hlaupið  yfir  þórarinn  biskup; 
*)  hér  er  hlaupið    yfir    Egil  biskup. 


1350-  BISKUPATAL.  45 

arnaldr  [1124-1150]. 
Jon  [1150—1187]. 
Jon  [1188—1209]. 
Hælghe  [1212—1230]. 
Nicholas  [1234—1242]. 
Olafuer  [1246—1280]. 
þorðr  [1288—1314]. 
Arne  [1314—1343]. 
Alfuer  [1365—1378. 


-    17.  [um  1350  og  síðar]. 

Biskupatal  Björns  á  Skarðsá  eptir  fornri  íslenzkri  bók. 

AM.  258b.  8vo  á  pappír  með  hendi  Björns  Jónssonar  á  Skarðsá 
skr.  c  1640.  Björn  segir  sjálír  að  þetta  biskupatal  hafi  verið 
ritað  á  bók  fyrir  pláguna  1350,  en  síðan  hefir  verið  bætt  við  það 
eptir  á  og  sumt  af  Birni  sjálfum. 

J  Oslo  j  norege  hafa  þessir  Biskupar  verid  sijdann  christni 
kom  i  noregi. 

1.  ásgautur.  3.  áslákur. 

2.  þorolfur.  4.  Geirall. 

5.  Karl.  Hauksbok  nefnir  hier  Kol  biskup  hinn  is- 
lendska  enn  ecki  Karl1). 

6.  Petur.  13.  Hákon. 

7.  vilhiálmur.  14.  Andries. 

8.  þorsteirn.  15.  Eývindur. 

9.  Helgi.  16.  Helgi. 

10.  Nichulás.  17.  Salomon. 

11.  ottar.  18.  Sigfredur. 

12.  þorkiell.  19.  Hallvardur. 

J)  þetta  sýnir  að  Björn  hefir  ekki  farið  í  upphafi  eptir  AM.  415. 
4to,  heldr  virðiat  sem  hann  hafi  haft  þá  skinnbók  til  hliðsjónar,  því  að 
hún  nefnir  ein,  þess  er  nú  þekkist,  Kol  íslenzka  (Dipl.  lsl.  III,  11  A); 
mun  því  þessi  skinnbók  hafa  verið  partr  Hauksbókar  á  dögum  'Björns, 
svo  að  þetta  styrkir  ætlan  þeirra,  er  álíta  að  þessi  skinnbók  stafi  frá 
Hauki. 


46  BISKUPATAL.  1350. 

20.  Jon.  24.  Jon. 

21.  Eysteirn.  25.  Gunnar. 

22.  Jacob.  26.  Nichulas. 

23.  Sverer.  27.  Hiorleifur. 

28.  Andries  mus  Anno  1514. 

29.  M.  Hans  mule  Anno  1524  drucknadi  undir  Jot- 
landi  med  tueijmur  Riddurum  og  kom  þá  frá 
þrandheime  og  var  vijgdur  og  ordineradur  til 
Osloarstiktiss. 

30.  M.  Jens  Ref  Biskup  Anno  1544.  hann  var  sá 
fyrsti  Evangeliskur  superintendens  i  Oslo  og  Ham- 
arsstikti, 

31.  Franz  Burrig.  34.  m  mich(!)  clauson. 

32.  Jens  nielsson.  35.  m  nich.  Glostrup. 

33.  andries  dal. 

J  Hamars  stikti  i  noregi  hafa  þesser  Biskupar  verid 
Og  hefir  Nicholaus  cardinalis  sem  var  i  noregi  ao  1152  vigdt 
þann  fyrsta  Biskup  til  Hamarsstiktis  Arnalld  sem  kominn  var 
af  Grænlandi.  og  þar  kafdi  verid  Biskup.  og  var  kominn  til 
noregs  og  villdi  ecki  til  Grænlands  aptur.  hvad  ad  skiedi  longu 
sijdar  enn  ennur  stikti  voru  i  noregi  stiktud. 

1.  Arnalldr.  13.  jngialldur. 

2.  Ormur.  14.  Botolfur. 

3.  Ragnarr.  15.  ballvardur. 

4.  þorer.  16.  magnus. 

5.  jvar  17.  Sigvardur. 

6.  hallvardur.  18.  arnbiðrn. 

7.  páll.  19.  petur. 
8-  petur.                            20.  Gunnar. 

9.  Gilbrict.  21.  Karl  sigvardsson. 

10.  þorfinnur.  22.  hermundur. 

11.  jðrundur.  23.  Karl  jemte. 

12.  þorsteirn.  24.  Magnus  anno  1513. 
J  stafángre  j  norege  hafa  þesser  Biskupar  verid. 

1.  Reinhalld.  hvorn  ad  kong  haralldur  Gilli  liet 
heingia  saklausann.  og  hafdi  hann  fæddur  verid  j 
Einglandi. 


1350.  BISKUPATAL.  47 

2.  Jon.  hann  var   sá    fýrsti  Erkibiskup  i  nidarose 
eda  j  þrándheime. 

3.  var  petur.  10.  árne. 

4.  amundi.  11.  kietill. 

5.  Eyrekur.  12.  Eyrekur. 

6.  niáll.  13.  Gottormur. 

7.  henrikur.  14.  árne. 

8.  áskiell.  15.  olafur. 

9.  þorgíls. 

16.  Botolfur  sem  fyrst  liet  samanskrifa  stiktissens 
Registur  og  alls  kirkiu  gors(!). 

17.  Hákon. 

18.  audun  Eyvindsson.  hann  hafdi  ádur  verid  pre- 
dikare  kong  Eyreks  af  Pommern.  hann  forbetr- 
adi  miog  kirkiur  i  pllu  þessu  stikte  i  sijna 
tijd.  hann  hafdi  hrutzhpfud  firir  sitt  vapen. 

19.  hiet  hakon.  21.  Alfur. 

20.  Sigurdur.  22.  Eilifur. 

23.  hoskolldur  hoskulldsson.  hann  var  sidan  tecinn 
her    med    odrum    Biskupum     Anno    1514    i 
Biorgvin. 
Superintendenter. 

1.  fyrst  herra  Jon  Guttormsson  sá  fyrsti  Evangeliski  super- 
intendens  i  Stafangri  1537  ordineradur.  uppsagdi  sijnu 
Embætti  1557. 

2.  var  herra  Jens  Riber  Anno  1557.  obijt  1571  sem  var 
gamall  madur.  og  hafdi  ádur  leingi  verid  Biskup  i  færeyium 
og  hlaut  ad  Rijma  þadann  spkum  ofridar  sem  franskir  sio- 
reyfarar  giordu. 

3.  var  m.  Jprgen  Eyreksson  anno  1571.  obiit  1.  Juni  anno 
1604. 

4.  me[i]stari  Lauritz  clausson  scalio(?)  anno  1605.  deydi 
1627. 

5.  m.  Thomas  carlzson  vegner  anno  1627. 


J  Bjorgvin  hafa  þesse   Biskupa   npfn    fundist   á    eirne  js- 
lendskre  bok.  jnn  til  þess  stora  eda  svarta  dguda  (sem  þá  kall- 


48  BISRXJPATAL.  1350. 

adist)  anno  1350  og  hinna  annara  npfn    hafa    fundist  j  pdrum 
bokum. 

1.  Biarne  Eingelskur. 

2.  Sueirn. 

3.  Magne. 

4.  otthar. 

5.  Sigurdur. 

6.  Nichulas. 

7.  Páll. 

8.  Marteirn. 

9.  Hávardur. 

10.  Arne. 

11.  Pietur. 

12.  Askatin.  Askatius(!)  anglus  ordine  12us  conse- 
cratus  1271. 

13.  Narvi.  Narvo  consecratus  1278. 

14.  Arne.  [Sigurðarson]. 

15.  Arnfinnur  consecratus  1313  obijt  1329  [=  Auð- 
finnr  Sigurðarson]. 

16.  Hákon  [þórisson]  deyde  1341. 

17.  þorsteirn  consecratus  1342. 

18.  Gisbert. 

19.  Benedict. 

20.  Jácob  vixit  1378. 

21.  Asláknr  [Harniktsson  Bolt]. 

22.  Arnaidur. 

23.  Oláfur. 

24.  þorleifur  [Olalsson]  1450. 
26.  Andries  1455. 

26.  Oláfur. 

27.  Finnur. 

28.  Hans  Teisti  1474. 

29.  Andor  1506. 

[30].  oláíur  1522.  Hann  var  ecki  fánginn  med  hin- 
um  pdrum  Biskupum  1535  helldur  flutti  hann 
austur  fra  Biprgvin  á  eitt  prestzliene  sem  heiter 
vos  og  almuginn  tok  hann  þar  vnder  sitt  for- 
svar.  hvar  hann  og  deydi  og  er  þar  grafinn. 


1350.  BISKUPATAL.  49 

Superintendentes. 

Meistare  nabel  petursson  firstur  Evangeliskur  Biskup. 

Jens  skelderup. 

Meistare  anders  foes. 

M.  anders  Kolding  obi[i]t  1615. 

Anno  1568  befir  herra  Jðrgen  Lycke  aiddari  sem  j 
þann  tijma  ferdadist  upp  i  noreg  Epter  kongs  bij- 
falningu  látid  kasta  molldu  of'ann  i  grofina  yfer 
s[ancte]  oláfs  kongs  lijki. 

Um  Biskupa  og  Erkibiskupa  sem  verid  hafa  j  nidarose. 

J  tijd  hinns  h[eilaga]  olafs  var  first  herra  Sigurdur  Biskup 
i  nidarose  svo  og  sijdann  Biskup  Grijmkjell.  sem  liet  upp  taka 
S[ancti]  oláfs  Jijkama  og  kistuleggia  og  yfer  alltarid  setia. 

Eptir  hann  hafa  þesser  Biskupar  verid  þar. 

1.  Jon.  7.  Sigurdur. 

2.  Rodolfur.  8.  adalbrict. 
2.  Ragnar.                        9.    simon. 

4.  kietell.  10.  ivar. 

5.  ásgautur.  11.  hreidar. 

6.  Sigurdur. 

Erckebiskup  i  nidarose  anno  1153  var  Biskup  Jon  i  staf- 
angri  kalladur  til  þrandheims  sticktiss  og  skickad  Erkibiskups- 
sæti  j  sama  stickti  af  pávans  legata  nicolao  cardinal  og  Biskup 
Jon  var  af  honum  vigdur  sa  firsti  Erchibiskup  i  þrandheime. 

Eptir  hann  hafa  þesser  Erchibiskupar  verid. 

1.  Eysteirn  anno  1160.  12.  Jorundur  1309. 

2.  Eyrekur  anno  1184.    13.  Eilijfur  1396  (rangt)1). 

3.  þorer  anno  1211.        14.  páll  1338. 

4.  Guttormur  anno  1215.15.  arne  1341. 

5.  petur  1228.  16.  oláfur. 

6.  þorer  12342).  17.  þrandur  1364. 

7.  sigurdur  12342).         18.  niculás  1369. 

8.  sorli  1256.  19.  vinalldur. 

9.  Einar  1258.  20.  askell  1402. 

10.  Hakon  1267.  21.  aslákur  1429. 

11.  Jon  1286. 


*)  þetta  orð  stendr  í  hdr.,  og  eru  ártölin    mjög  vilt  á    þessurn   stað 
eins  og  víðar  hjá  Birni;  2)  þannig. 

Dipl.  1*1.  in    b.  '* 


50  BISKUPATAL.  1350. 

þetta  Eptir  jslendskri  Bok  fyrskrifad. 
Nu  þesser  epterfilgiandi  Epter  arild  Hvitfeld  etc.1). 

J  orkneyium  er  eirn  Biskupsstoli  i  kirkiuvogi  og  hafa 
þesser  epter  skrifadir  Biskupar  verid  a  Orkneyium  sijdann  fyrst 
þar  var  vid  kristinne  tru  tekid.  og  jnn  til  þess  stora  manfallz 
sem  skedi  1350: 

1.  Raudolfur.  [Roðúlfr  c.  1050,  sbr.  Keyser  I,  158]. 

2.  Rodserning2)  [c.  1100]. 

3.  vilhialmur  [d.  c.  1168]. 

4.  vilhialmur  [d.  1188]. 

5.  Biarne  [d.  1222]. 

6.  Jofreyr  [1223-1246]. 

7.  Herui3)  [c.  1246—47]. 

8.  Henrik  [d.  1269]. 

9.  Petur  [1270—1274]. 

10.  dolgfinnur  [1286—1309]. 

11.  vilhialmur  [1310— 1327]4). 

12.  vilhialmur  [d.  1383]6). 

Jpesser  Biskupar  hafa  verid  j  færeyium  fra  þvi  fyrsta  sem 
þar  var  christni  tecinn  og  jnn  til  þeirrar  storu  plágu. 

')  þeira  bisknpum,  sem  Björn  tekr  eptir  Huitfeld,  er  slept  hér. 

J)  Boðsernings  finst  ekki  getið  í  öðrum  biskupatölum;  s)  sbr.  Bisk- 
upatal  Stokkhólmsbókar  (1312)  =  Hjörfi;  4)  eða  leingr;  5)  í  þessu 
handriti  Björns  á  Skarðsá  er  eyjatal  á  Orkneyjum,  sem  hann  hefir  tekið 
eptir  hinni  fornu  bók  frá  c.  1350,    og  er  það  allraerkilegt.     það  er  svo: 

þesse  eru  Eya  ngfn  j  orkneyium. 

1.  Rinarzey1).  7.     Vesturey6). 

2.  Sandey').  8.     Eigilzey*). 

3.  Papey').  9.     hrossey6). 

4.  Straumsey4).  10,  Grossey7). 

5.  Sudey5).  11.  Eiginn  helga6). 

6.  færey5).  12.  Vigur8). 


*)  Rínarsey  eða  Rínansey  (Orkneyinga  saga);  2)  sjá  Orkneyinga  s.; ')  Papey 
hin  litla  og  Papey  hin  meiri  ndhd  í  Orkn.;  4)  sjá  Orkn.;  5)  Súðey  og  Færey 
eru  ekki  nefndar  í  Orkn.  En  Suðey  hér  raun  vera  ritvilla  fyrirGuðey  (sbr. 
Hákonarsögu  garala);  6)  sjá  Orkn.;  7)  Ekki  nefnd  í  Orkn.,  neraa  ef  það 
kynni  að  vera  misskr.  fyrir  Rólfsey;  8)  ekki  nefnd  í  Orkn.;  9)  Damisey 
eða  Daminsey  í  Orkn. 


1350.  BISKUPATAL.  51 

1.  Gudrnundur  [c.  1120]. 

2.  mattis  [d.  1157]. 

3.  krol(!)  [=  hroe  vígðr  1162]. 

4.  Sveirn  [d.  1212]. 

5.  sorkver  [d.  1216—1237]. 

6.  petur  [varð  biskup  1246]. 

7.  Gauti  [1267—1268]. 

8.  Erlendur  [1269—1308]. 

9.  lodinn  [d.  1316]. 

10.  signar  [vígðr  1220,  d.  c.  1341]. 

11.  Giafvardur  [1342]. 

12.  havardur.  [1343— 1348] l). 


13.  Gárekzey6).  19.  Grimsey15). 

14.  Daminzey9).  20.  kalfaey8). 

15.  giálpandisey8).  21.  færey8). 

16.  hinz  ey8).  22.  dúnorey8). 

17.  kolbeinzey8).  23.  flatey8). 

18.  Borgarey8).  24.  Rggnvalldzey6), 

25.  Dtiney  edur  diney8)  hun  liggur  á  petlandzfirdi. 

Orkneyiar  lyggia  nordan  undir  skotlandi  og  hialltlandi.  sem  er  nær 
midt  á  raill[i]  noregs  og  Orkneyia. 

')  1  þesgu  handriti  er  einnig  eyjatal  og  kirkna  á  Færeyjum,  sem 
Björn  segir  gert  vera  fyrir  1350,  en  Björn  hefir  skotið  inn  í  það  klaus- 
um.     það  er  svo: 

Færeyiar  eru  tueggia  daga  sigling  vest  nordvestur  fra  Bigrgvin  i 
noregi  (nær  meir  enn  á  midiu  sundi  milli  BiQrgvinar  og  Hálogalandz). 

þessi  eru  Eyia  nöfn  j  færeyium  og  kirknafiðldi, 

Sudurey  þar  voru  8  kirkiur.  og  enn  nu  7. 

A  þeirri  storu  Ey  Dimon  var  ein  kirkia  ad  fornu.  þar  byr  eirn  bondi 
sem  árliga  gelldur  konungi  j  landskylld  60  dala  virdi.  Hun  tekur  hatt 
upp  ur  sio  og  verdur  ecki  upp  komist  nema  j  ij  stgdam  og  þo  ecki  ut- 
ann  med  lijfzhættu.  ftnn  qvennfolk  verdur  ad  vaddraga  upp.  Enn  uppa 
Eynni  kunna  ad  fodrast  1000  fiár. 

á  Skufey  er  ein  kirkia. 

á  Sandey  er  og  ein  hgfudkirkia  og  liggia  6  kirkiur  undir. 

a  hestey  er  og  ein  kirkia. 

Straumey  liggur  vestast  milli  Eyanna.  og  ero  þar  ij  prestar.  og 
hefur  hvor  þeirra  6  kirkiusoknir.  þar  er  þorshpfn  sem  rettliga  ma  hgfn 
heita.  þvi  þar  er  ecki  j  Qdrum  stad  hpfn  sem  menn  megi  ohættir  vera 
a  firir  storme.  a  þessare  Ey  er  Biskupsstollinn  j  kirkiubæ.  sem  er  alijka 
og  eitt  þorp  eda    kaupstadar   korn.   þar    hefur  Biskup   Hilarius    stofnad 

4* 


52  BISKUPATAL.  1350. 

Aller  þesser  Biskupar  hafa  verit  a  Grænlandi  jnn  til  þeirrar 
storu  plágu. 

A  Grænlandi  hefur  verid  eirn  Biskupsstoll  eda  sæti  og  heitir 
j  Gðrdum. 

1.  Eirekur. 

2.  Arnalldur  hann  for  til  noregs  aptur  anno  christi  1150 
og  villdi  ecj  aptur  til  Grænlandz  og  vard  hann  þá  firsti  biskup 
i  Hainarsstikti  i  noregi  anno  1152. 

3.  Jon  kotur  var  biskup  a  Grænlandi  i  arnalldz  tijd  anno 
1150  deydi  anno  1177. 

4.  Jon  deydi  anno  1200. 

5.  Helgi  deydi  1230. 


eina  kirkiu  fordum  daga.  buorier  rriurar  þar  siast  enn  nu  ofullkomnader. 
og  þar  siast  iij  Eiskupa  grafir.  Sá  seinaste  Biskup  sem  þar  hefur  setid 
var  salugi  herre  Jens  Ribere.  huor  ed  var  sa  fyrste  Evangeliski  Biskup 
sem  þar  j  landid  kom.  og  var  þar  margt  ár.  allt  til  þess  hann  var 
mórgum  sinnum  rændur  af  frrjnskum  sioreyfurum.  og  bann  vard  gamail 
madur.  þvi  gaf  hann  sig  þadan  til  keupinnhafnar.  og  þadann  var  hann 
sfiickadur  til  stafangurz  stiktiss  Anno  1556  j  stadinn  herra  Jons  Guttorms- 
sonar  sem  af  var  settur  sijnu  Biskupsdæmi.  Sijdann  hafa  profastar  haft  þad 
umdæmi  þar  i  Eyiunum.  og  nu  er  þar  eirn  præpositus  ad  nafni  þorolfur. 
Skolameistarinn  befur  eina  soka  þar  i  Eynne  og  'i  soknir  a  gdrum 
Eyunum. 

J  vogum  eda  vogeyum  ero  4  kirkiur. 

Myckenesi  ij  kirkiur. 

Rulzey  j  kirkia. 

j  austurey  voru  ádur  10  kirkiur.  Enn  nu  ero  þar  7  soknir.  bun  er 
nær  7  mijlur  um  kringiss.  og  var  profa6tzsetur  i  þeim  tijma  sem  Bisk- 
upar  voru  j  Eyiunum. 

Karlzey  hefur  ij  kirkiui. 

kniiey  j  kirkiu. 

midey  eina  kirkiu. 

Bordey  eina  kirkiu. 

auk  þessara  ero  þar  ngckurar  smaeyiar  þar  eirn  bær  er  j  svo  sem 

Gautey  austur. 

Gautey  vestur  kallast  nu  Godey. 

þesse  Eyianpfn  og  khkna  voru  skrifud  firir  mikla  þad  mannfall  sem 
þar  skedi  Anno  1350.  nu  eru  færi  kirkiur  enn  j  pavadomenum. 


1351.  HELGAFELLSKLAUSTR.  53 

6.  Nichulas  deydi  anno  1242. 

7.  Olafur  vigdur  til  Biskups  anno  1246    og  kom    þar   til 
landzins  1247  og  deydi  1280. 

8.  þordur    vijgdur   til    Biskups    anno    1288   og   kom    til 
landzins  anno  1289. 

9.  Arne. 

10.  Jon  skalli  vigdr  1342. 


18.  1351.  á  Helgafelli. 

Tóle  manna  dómr  útnefndr  af  Flosa  prófasti  Jónssyni  og 
Guðmundi  sýslumanni  Snorrasyni  um  veiði  Helgafellsklaustrs  í 
Straumfjarðará  (Flosadómr). 

AM.  264.  4to  bls.  8  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  7-8  skr. 
c.  1660  (Jón  Steindórsson);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1541  og  Nr. 
1625.    Prent.  í  JPét.  Tímarit  I,  40—41.    þar  er  skakt  ártal  1391. 

Domur  sira  Flosa  wm  ixc  sekt  abuand[a]  a  Faskrudarbacka1). 

Jn  nomine  Domini  amen. 

Var  þesse  domur  sijra  Flosa  Jonssonar  profastz  oc  Gud- 
mundar  snorrasonar  syslumanz.  oc  þeirra  xij  manna  er  þeir 
nefndu  til  med  sier  j  millum  þeirra  herra  þorsteins  abota 
Snorrasonar  og  stadarinz  ad  Helgafelle  oc  Ara  Grijmssonar  ga 
Faskrudar  backa  er  þar  bio  þa.  Dæmdu  þesser  firnefnder  menn 
stadnum  oc  herra  abotanum  ixc  med  þessum  frijdleika  firi  þad 
ad  hann  hafdi  farid  j  veide  stadarinz  ad  Helgafefle  j  straum- 
fiardarsa.  j  þeirra  banne  er  attu.  oc  þesse  fyrrnefnd  aa  var 
suarenn  stadnum  j  millum  fiallz  oc  fiauru  framm  umm  budar 
hamar2).  voru  þessi  saul  a  logd  ad  giallda  ad  næstum  fardaug- 
um  ku  oc  cc  vauru  oc  færa  heim  til  Helgafellz.  annad  sal  skal 
giallda  aa  Faskrudarbacka  hundradz  grip  oc  hundradz  hross. 
þridia  sal  ad  hauste  cc  j  slatrum  aa  Faskrudarbacka.  [fiorda 
sal  ad  audru  vore  cc  frijd  m  Faskrudarbacka8).  oc  ad  [fýlludu  oc4) 
fram  komnu  [skýlldu  þeir5)    alsattum  sattir  um  þetta  mal.    og 

')  þannig  252;  eingin    íyrirsögn  í  264;    2)  hamra  252;    3)    [sl.  252; 
4)  [fnlln  252;  ")  [sl.  252. 


54  BAKKI  OG  LÆKR  í  VIÐVÍKRSVEIT.  1351. 

til  sanninda  hier  umm  [setium  vær  firnefnder  domzmenn  vor 
jncigle  firer  þetta  domzbrieff  ed1).  giaurtt  var2)  ad  Helgafelle 
anno  Domini  [cio  ccc  lj3). 


19.  10.  Juni  1351.  i  Miklabæ. 

Areið  og  vottaleiðsla  Arngríms  officialis   um    landamerki  mill- 
um  jarðanna  Bakka  og  Lækjar  í  Viðvíkrsveit. 

AM.  orig.  dipl.  II,  2,  frumbréfið  á    skinni;    afskrr.    í    Bisk.  2. 
Fol.;  Landsb.  107.  4to  379. 

Arejdar  brief  officialis  Arngrims  um  landamerke  a  millum 
backa  og  lækiar4). 

í>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  ger- 
um  uer  ion  þorleifsson  vandradr  biarnarson  hermundr  arnorson 
ok  ion  þorkelsson  kunnigt  at  ueruorumi  hia  at  herra  arngrimr 
hola  kirkiu  officialis  reid  a  landamerki  bakka  ok  lækiar  uit 
stadarins  iardir  takandi  uatta  er  sua  heita  gudmundr  hallason 
biorg  asgrimsdotter  þorsteinn  liotzson  þorsteinn  skidason  huerir 
at  soru  fullan  bokar  eid  at  þaj  hefdi  þar  hia  uerit  at  skufr 
palsson  keýpti  iardirnar  bakka  ok  læk  at  gudrunu  rognualldz 
dottur  med  þessum  ummerkium  at  riettsýni  upp  ur  uotabergi  i 
utanuerdan  efra  kýrhollz  enda  uæri  mark  milli  grafar  og5) 
bakka  ok  gata  su  er  liggr  sudr  epter  efra  kýrhollti  allt  i  buga- 
læk  ueri  mark  milli  kýrholltz  ok  bakka.  slýialækr  er  ofan  fellr 
af  eýuindarbrekkum  ok  allt  i  bugalæk  ueri  mark  milli  kýr- 
hollz  ok  lækiar.  uajrdur  þær  sem  standa  a  eýuindarbrekkum 
firi  sunan  slýialæk  ok  or  þeim  riettsýni  sudr  i  brekku  mark 
milli  enniss  ok  lækiar  riettsýni  ofan  ur  brekku  marki  i  klofa 
steina  er  standa  æstan  i  lonsasi  uæri  mark  milli  narfastada  ok 
lækiar  steinn  i  grenshollti  oc  annar  a  uestanuerdum  lonsasi 
ok  ur  þeim  steini  riettsýni  ofan  i  nordanuerdan  fagrabás  uæri 
mark  milli  lons  ok  bakka.  lajgdu  þaj  þat  ok  i  sinneid  at  sira 
skuli  ingason  radsmadr  holastadar  ok  skufr  pallson  er  keypt 
hafdi  nefndar  iardir  bakka  ok  læk  ok  gudrun  rognualldz  dottir 

')  [et  cetera  264;  2)  vantar  í  264;  ')  [1300.  jn  primo(!)  252;  4)  aptan 
á  með  hendi  frá  17.  öld;  5)  þannig,  skb. 


1351.  PÁFABRÉF.  55 

er  sellt  hafdi  ridu  oll  a  þessi  sajmu  landamerki  oll  fyrr  greind 
ok  sogdu  þeim  þa  ellztu  menn  er  þar  uoro  uit  þorkell  magn- 
usson  ok  helgi  biarnarson  at  þeir  uissu  iardirnar  med  þessum 
fýrr  greindum  ummerkium  bakka  ok  læk  keýptar  hafa  uerit  ok 
at  þessum  profum  teknum  sagde  herra  amgrimr  med  fullum  laga- 
orskurdi  oll  fýrr  greind  landamerki  bakka  ok  lækiar  uit  allar  stad- 
aiinsiardir  fyrr  nefndar  obrigdiliga  halldaz  eiga.  Ok  til  sannynda 
her  um  settum  uær  fýrr  nefndir  menn  uor  innsigli  firi  þetta  bref 
giort  a  miklabæ  i  oslandzhlijd  næsta  dag  firi  festum  barnabe 
apostoli.  þa  er  lidit  var  fra  higatburd  uars  herra  iesu  christi 
þushundrad  þriu  hundrad  fimmtigir  ok  eitt  aar. 

Fyrir  bréfinu  hafa  verið  fjögur  innsigli,    en    þau    eru    nú  öll  dottin 
frá,  og  ekki  eptir  nerna  förin. 


20.  14.  Juli  1351.  i  Avignon. 

Klemens  páfi  VI.  leyfir  Ormi  Hólabiskupi  að  taka  sér  skripta- 
föður,  sem  á  efstu  stund  megi  leysa  hann  af  öllum  syndum. 

Dipl.  Norv.  VII,  229,  228,  VI.  186,  62  eptir  skjalabók 
Klemens  páfa  (Cl.  comm.  an.  X,  lib.  IV). 

Clemens  episcopus  servus  servorum  dei  venerabili  fratri 
ormero  episcopo  Holensi  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Prouenit  ex  tue  deuocionis  affectu  quo  nos  et  Romanam 
ecclesiam  reuereris  ut  petitiones  tuas  illas  presertim  que  anime 
tue  salutem  respiciunt  ad  exaudicionis  gratiam  admittamus. 
Hinc  est  quod  nos  tuis  supplicationibus  inclinati  ut  confessor 
tuus  quem  duxeris  eligendum  omnium  peccatorum  tuorum  de 
quibus  corde  contritus  et  ore  confessus  fueris  semel  tantum  in 
mortis  articulo  plenam  remissionem  tibi  in  sinceritate  fidei 
unitate  sancta  Romane  ecclesie  ac  obediencia  et  deuocione  nostra 
uel  successorum  nostrorum  Romanorum  pontificum  canonice 
intrancium  persistenti  auctoritate  apostolica  concedere  ualeat 
deuocioni  tue  tenore  presencium  indulgemus.  Sic  tamen  quod 
idem  confessor  de  hijs  de  quibus  fuerit  alteri  satisfactio  im- 
pendenda  eam  tibi  per  te  si  superuixeris  uel  per  heredes  tuos 
si  tunc  forte  transieris  faciendam  iniungat,  quam  tu  uel  illi 
facere  tenamini  ut  prefertur.    Et  ne  quod  absit  propter  huius- 


56  HÓLAR   Á    SKAGASTRÓND.  1351. 

modi  gratiam  reddaris  procliuior  &á  illicata  imposterum  com- 
mittenda  uolumus  quod  si  ex  confidencia  remissionis  huius- 
modi  aliqua  forte  committeres  quoad  illa  predicta  remissio  tibi 
nullatenus  suffragetur.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat 
hanc  paginam  nostre  concessionis  et  dispensationis  infringere.  uel 
ei  ausu  temerario  contraire.  Siquis  autem  hoc  attemptare  pre- 
sumpserit,  indignationem  omnipotentis  dei  et  beatorum  Petri  et 
pauli  apostolorum  eius  se  nouerit  incursum. 

Datum  Auinione    .ij.  jdus    Julij    pontificatus    nostri   anno 
decimo. 

[Samhljóða  bréf  feingn:  Salomon  biskup  í  Osló,  Jón  skalli  Græn- 
lands  biskup  Eiríksson,  er  síðar  varð  biskup  á  Hólnra,  Hávarðr  biskup 
í  Harnri,  Sigurðr  Hafþórsson,  Ögmundr  Finnsson  og  Loðinn  þórisson 
kanoki] 


21.  9-  August  1351.  við  Einarshöín. 

þoRSTEiNN  Gunnarsson  fær  síra  Einari  Hafliðasyni  til  fullrar 
eignar  jörðina  Hóla  á  Skagaströnd  með  gögnum  og  gæðum  og 
tilgreindum  landamerkjum. 

A. 
AM.  orig.  dipl.  Fasc.  II,  1  frumbréfið  á  skinni. 

Bref  um  Hoola  a  Skagaströnd1). 
Ek  þorsteinn  gvnarsson  kennvmzt  med  þessv  minv  opnv 
brefe  ad2)  eg2)  hefer  feingit  sira  einare  haflidasyne  til  fvllrar 
eignar  jordena  hola  a  skagastravnd  j  spakonufellzþingvm  med 
avllvm  gavgnvm  ok  gi§dvm  sem  jordvnne  hefer  fylgt  ok  eg2) 
vard  fremst  eigande  ad  ordenn  med  þessvm  rekvm  ok  vm- 
merkivm.  vr  anne  rgdur  kelldan  mille  sp[a]konvfellz  ok  Igkr  vt 
or  henne  til  siofar  enn  gardur  firi  ofan  havfdan  ok  eiga  þo 
holar  halfa  beit  j  havfdanum  enn  holamenn  hallda  vpp  gard- 
envm.  holar  eiga  teig  firi  vtan  Igkenn  enn  sp[a]konvfell  torf- 
skvrd  sem  þarf  j  hola  jord,  spakonvfell  a  fimmtvng  j  reka  inn 
fra  l§knvm  enn  holar  fimtvng  vt  fra  I§knvm  vid  spakonvfell 
gegntt  markgardenum  erv  ok  svdur  fra  havfdanvm  oll  jofnn  sam- 


')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  J)  þannig,  skbr. 


135  í.  SKIPAN   ÓLAFS   ERKIBISKTJPS  57 

lavg  at  holar  eiga  fimtvng  j  reka  vmm  kringes  havfdan  enn  spa- 
konvfell  fimtvng  j  rekanvm  svdur  fra  ad1)  anne.  eiga  holamenn 
at  geyma  alla  rekana.  hefer  eg1)  ok  fvlla  peninga  vpp  boret  firi 
greinda  iord  af  nefndvm  sira  einare.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
setta  eg1)  mitt  jnnsigle  firi  þetta  bref  giortt  vid  einarshavfn 
n§sta  dag  firi  lavrencius  messv  þa  lidit  var  fra  burd  krist[s] 
þvsvnd  þriv  hvndravd  fimtiger  ok  eitt  ar. 

Fyrir  bréfinu  hefir  verið  eitt  innsigli,  sem  nú  er  dottið  frá. 


Stockholm.  Isl.  membr.  Nr.  5.  8vo  bl.  25a.  þetta  skr.  c.  1570 
—  80,  ef  til  vill  með  hendi  séra  Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ, 
pví  að  í  þessu  handriti  er  Gottskálksannáll  líklega  með  hans  eigin- 
hendi  og  ef  til  vill  ýmislegt  fleira. 

00.  iijc.  1.  j.  ar. 

í>essi  ero  landamerki  j  milli  spakonvfellz  oc  hola  aa  skagn- 
strond. 

furst  vr  anne  rædr  kelldan  millj  spakonvfellz  oc  lækr  vt 
vr  henne  til  siofar  er(!)  gardr  fyrir  ofan  hofda  oc  eigaþa  holar 
halfa  beit  j  holanvm(l).  enn  holamenn  halldi  vpp  gardinum. 
holar  eiga  teig  fyrir  vtan  lækin.  enn  spakonvfell  torfskvrd  sem 
þarf  j  hola  jord.  spakonvfell  m  fimtvng  j  reka  jnn  fra  læknvm. 
en  holar  fimtvng  vt  fra  læknvm  vid  spakonvfell  gegnt  mark- 
gardinvm.  ero  oc  svdr  fra  hofdanum  aull  jofn  samlog.  at  holar 
eiga  fimtung  j  reka  umkringiz  hofda.  en  spakonufell  fimtvng  j 
rekanum  svdr  fra  at  anne.  eiga  holamenn  at  geyma  alla  rekana. 


22.  23.  August  1351.  i  Mðarosí. 

Skipan  Ólafs  erkibiskups    í  Niðarósi,  *gerð  með  ráði    nokkurra 
lýðbiskupa  og  klerkmanna. 

Bartholiniana  VI,  E  bls.  736-45  (afskript  Árna  Magnússonar 
eptir  skinnbók  frá  14.  öld,  sem  nú  er  glötuð);  AM.  36.  8vo  (af- 
skript  gerð  fyrir  Árna  Magnásscn).  þessi  skipan  er  prentuð  í 
Norges  gl.  Love  III,  301—306  og  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I, 
530-36.  Jón  Garðabiskup,  sem  hér  er  nefndr,  er  Jón  Eiríksson 
skalli,  er  síðar  varð  biskup  á  Hólum  (1358—91).     Hann  var  fyrri 

2)  bannig,  skbr. 


58  SKIPAN   ÓLAFS  ERKIBISKUPS.  1351, 

biskup  í  Grænlandi.  Oddgeir  þorsteinsson  kanoki,  sem  hér  getr 
um,  er  sá  maðr  hinn  sami  og  Oddgeir  biskup  í  Skálholti  1366  —  81. 
Skipan  þessi  styðst  að  mörgu  við  ýmisiegt  í  skipununum  Eilífs  erki- 
biskups  (Dipl.  ísl.  II,  344,  355,  382). 

Jn  nomine  domini  amen. 

Olauus  dei  patientia  archiepiscopus  Nidrosiensis,  Gisbertus 
Bergensis,  Havardus  Hamarensis,  Johannes  Gardensis,  ejusdem 
gratia  ecclesiarum  episcopi,  Nidrosiensis  ecclesiæ  suffraganei,  uni- 
versis  Christi  fidelibus,  per  Nidrosiensem  provinciam  constitutist 
salutis  æternæ  gaudium  in  filio  virginis  gloriosæ. 

Cum  ex  debito  pastoralis  officii,  probibere  vitia,  persvadere 
virtutes,  ac  animarum  saluti  salubriter  providere  tenemur,  nec 
non  utilia  quæque  subditos  docere,  et  mores  actusque  eorun- 
dem  in  melius  reformare:  sollicitudine  præhabita  diligenti;  ne, 
si  quidquam  de  grege  dominico,  nostro  regimini  commisso,  per 
nostram  incuriam  seu  negligentiam  fuerit  deperditum,  subditor- 
um  sanguis  de  nostris  manibus  per  districtum  judicem  requira- 
tur.  nos  in  hoc  præsenti  concilio  residentes,  ac  juxta  sacrorum 
canonum  statuta  de  subditorum  excessibus  corrigendis  et  mori- 
bus  eorum  in  melius  reformandis,  ac  animarum  profectibus, 
tractantes,  patrem  misericordiam  imprimis  suppliciter  implora- 
mus,  ut  ipse  in  hiis  exsequendis  ex  suæ  benignitatis  inundantia 
salubriter  compleat,  quod  nostra  modicitas,  nisi  ipso  opitulante* 
non  præsumit;  et  ut,  ipso  initiante  ac  consum[m]ante,  ad  finem 
debitum,  quod  coepimus,  ejus  auxilio  perducere  valeamus. 

1.  Jn  nomine  igitur  sanctæ  et  individuæ  trinitatis,  patris 
et  filii  et  spiritus  sancti,  inprimis  statuimus,  præcipimus  et 
mandamus,  ut  clerici,  quorum  conversationem  castitate,  mode- 
stia,  pudicitia,  sobrietate,  temperantia,  ac  cæteris  virtutum 
exercitiis  convenit  adornari,  contemplationi  sint  et  orationi 
dediti;  quia  ad  sortem  domini  sunt  electi;  contentiones,  lites 
et  rixas,  ac  cæteras  insdentias,  hone3tati  derogantes  clericali, 
procul  abjicientes,  sic  evitent,  ut  omnipotenti  deo  cujus  servitiis 
specialius  deputantur,  digne  valeant  famulari.  Quantus  enim 
horrendi  criminis  usus  frequens,  ymo  verius  frequentia  dampna- 
biliter  usitata,  quod  dolentes  referimus,  quosdam,  immo  plures, 
quamvis  ad  nostram  et  patriæ  verecundiam  hæc  dicamus  inviti, 
Noricanæ  provinciæ  presbyteros  ac  clericos  alios  excæcavit:  qui, 
propriæ  salutis  et  juramenti  sui  immemores,  immunditiæ  fætori- 


1351.  SKIPAN   ÓLAFS   ERKIBISKUPS.  59 

bus  turpiter  insudantes,  non  solum  sibi  focarias  simpliciter 
adjugentes  et  in  curiis  suis  publice  detinentes,  verum  etiam, 
quod  execrabilius  et  dampnabilius  est,  eas,  pactis,  donationibus, 
vel  aliis  fidelitatis  promissionibus  intervenientibus,  convocatis 
ad  hoc  earum  consanguineis,  ad  instar  laycorum  sibi  impu- 
denter  associant  et  conjungunt,  quamvis  enim  nostri  præde- 
cessores  exhortationibns,  monitionibus  et  processibus  diversis, 
etiamsi,  proch  dolor,  illorum  loboris  fructus  nullus  vel  modicus 
ostendatur;  nos  tamen  adhuc  sic  inhoneste  viventium  invete- 
ratis  malitiis  novis  volentes  remediis  obviare,  statuimus,  ut 
quicumque  presbyter  vel  clericus  in  sacris  ordinibus  constitutus, 
maxime  beneficium  ecclesiasticum  optinens,  cujuscumque  fuerit 
status,  officii,  dignitatis,  prærogativæ  vel  honoris,  qui  post 
monitionem  sibi  a  dyocesano  suo  factam,  in  domo  sua  et  ex- 
pensis  tenuerit  vel  habuerit  concubinam,  juxta  statutum  piæ 
memoriæ  domini  Elavi  archiepiscopi  prædecessoris  nostri,  pæna 
pecuniaria  puniatur,  quam  si  minus  timuerit,  suspensionis,  ex- 
communicationis,  vel  privationis  sententiis  percellatur.  Hiis 
vero,  qui  pactis  vel  donationibus,  ut  præmissum  est,  sibi  con- 
cubinas  associaverint,  in  dimidietate  fructuum  beneficiorum 
suorum  per  annum  multentur,  gravius,  si  suo  dyocesano  visum 
fuerit,  puniendi. 

2.  Jtem  huius  sacri  approbatione  concilii  statuimus,  ut  bona 
beneficiatorum  decedentium  dum  modo  non  sint  a  bonis  eccle- 
siarum  distincta,  hæredibus  eorum  absentibus  per  dyocesanos 
locorum  vel  eorum  procuratores  ad  hoc  specialiter  deputatos, 
donec  inter  ecclesiam  et  hæredes  clerici  decedentis  justa  fiat 
bonorum  divisio,  sub  fideli  custodia,  absque  subtractione  qua- 
libet  vel  fraude,  conserventur,  hæredibus  vero  advenientibus, 
statim,  ut  prætactum  est,  justa  fiat  bonorum  divisio  inter  illos. 
Laici  vero,  prædictam  conservationem  in  grande  ecclesiarum 
dispendium  sibi,  occasione  jurisdictionis  secularis,  vendicantes, 
per  mensem,  si  a  dyocesanis  requisiti  non  destiterint,  ingress- 
um  ecclesiæ  sibi  noverint  interdictum.  quod  si  prædictam 
pænam,  quod  absit,  animo  sustinuerint  indurato,  eo  ipso  senten- 
tiam  excommunicationis  incurrant. 

3.  Jtem  presbiteris,  curam  animarum  habentibus,  omnem 
vagandi  et  discurrendi  extra  suas  parrochias  cum  ex  hoc  quan- 
doque  populus  eis  commissus  officio  debito  defraudetur,  ac  ani- 


60  SKIPAN  ÓLAFS  ERKIBTSKUPS.  1351. 

marum  non  modica  immineant  pericula,  cupientes  adimere  fa- 
cultatem,  prohibemus,  ne  quis  parrochialis  presbyter  extra 
suam  parocbiam,  absque  sui  prælati  vel  eius  locum  tenentis 
licentia  speciali,  seu  evidenti  necessitate,  nisi  alium  ydoneum  pres- 
byterumejusdemdyocesis,  quiinterimvices  et  officium  suum  debite 
peragat  et  attente,  loco  sui  relinquat,  notabiliter  se  absentare 
præsumat;  statuentes,  ut  quicumque  presbyter  extra  suam 
parrochiam  per  quindenam  continue,  nisi  unam  supradictarum 
seu  aliam  justam  et  legitimam  absentiæ  suæ  causam  probare 
potuerit.  compertus  fuerit  commorari,  marcam  Noricanam  solvere 
teneatur;  si  vero  extra  dyocesin  illicentiatus  abcesserit,  ut  præ- 
dictum  est,  in  marca  puri  condempnabitur  ipso  facto. 

4.  Jtem  quoniam  [qui]  abjectis  vestibus  proprio  congru- 
entibus  ordini,  alias  assumere  et  in  publico  portare,  rationabili 
causa  cessante.  præsumit,  professorum  prorogantiæ  ordinis 
ilfius  se  reddit  indignum,  juxta  concilium  viennense,  inhibemus 
ne  quis  clericus  virgata  vel  partita  veste  aut  alias  quam  cano- 
nes  præcipiunt  formata,  publice  utatur,  prout  canonicam  vitare 
voluerit  ultionem. 

5.  Jtem  quia  hiis  temporibus,  quod  dolenter  referimus, 
defectu  personarum  exigente,  ad  regimen  animarum  simpliciores 
et  ignari  plerumque  assumuntur,  statuimus,  ut  superiores 
juniores  presbyteros  instruant  de  cæteris  officiis  et  maxime  de 
canone  missæ,  sacramento  baptismatis,  atque  extreme  unctionis, 
officio  sepulturæ  et  aliis  ad  officium  presbyteri  spectantibus; 
et  super  præmissis  sæpius  examinent  diligenter,  ut  sic  ad  eorum 
devotam  diligentiam  cæteri  gaudentes  concurrant,  in  cantica 
laudum  consurgant,  et  omnium  corda  et  vota,  ora  et  labia, 
ympnos  persolvant  letitiæ  salutaris.  psallet  fides,  spes  tripudiet. 
exultet  caritas,  devotio  plaudat,  jubilet  chorus,  puritas  jocunde- 
tur  cum  singuli  alacri  animo  pronaque  voluntate  conveniunt 
sua,  ymo  christi  officia  laudabiliter  exsequendo. 

6.  Ceterum  statutum  piæ  recordationis  domini  Arnonis 
archiepiscopi,  prædecessoris  nostri,  in  quo  quasi  omnium  prior- 
um  statuta,  resecatis  superfluis,  sunt  collecta,  quoad  omnes 
capitula,  clausulas  et  articulos,  præsentis  auctoritate  concilii 
innovamus,  approbamus  et  ratificamus.  Cuius  statuti  quasdam 
singulares  clausulas.  aliquibus    utilibus   de    novo   additis,   sub 


1351.  SKIPAN   ÓLAFS  ERKiBlSKUPS.  61 

pænarum  adiectione  in    modum  qui   sequitur    decrevimus    mu- 
niendas. 

7.  Statuimus  ergo  seu  statutum  declaramus,  quod  pres- 
byteri,  cæterique  ecclesiarum  rectores  et  præpositi,  tam  clericos 
quam  laicos  diligenter  doceant,  de  veneratione  eucharistiæ  et 
credulitate;  ut  cum  inter  manus  sacerdotis  in  officio  altaris 
levatur,  vel  a  presbyteris  per  plateas  aut  quemcumque  locum 
portatur  ad  infirmos,  depositis  caputiis  et  pileis,  nudis  et  ex- 
tensis  manibus,  flexis  genibus  adoretur.  Quam  quidem  evchari- 
stiam  a  presbiteris,  indutis  superpelliciis,  velatam,  sub  mundo 
velamine;  cruce,  candela  accensa,  cum  tintinnabulo  et  aqua 
benedicta  præcedentibus,ad  infirmos  præcipimus  deportari,  nisi 
locorum  impedierit  distantia,  aut  rationabile  obstiterit  impedi- 
mentum;  et  tunc  in  munda  bursa  sive  pera  circa  collum 
presbyteri  reverenter  cum  libro  et  stola  deferatur,  atque  in  loco 
mundo  hoc  quod  superfuerit  diligenter  observetur. 

8.  Præterea  statuimus,  ut  nullus  sacerdos  vel  clericus  in 
sacris  ordinibus  constitutus,  qui  usque  ad  extremum  vitæ  suæ 
in  concubinatu  notorio  compertus  fuerit  perdurasse,  ad  sepul- 
turam  infra  muros  ecclesiæ  sine  dispensatione  episcopi  ad- 
mittatur,  et  quicumque  tales  in  ecclesia  scienter  sepelierit,  ad 
arbitrium  dyocesani  puniatur. 

9.  Jtem  statuimus,  ut  presbyteri,  curam  animarum  ha- 
bentes,  doceant  vel  docere  faciant  parrochianos  suos,  tam  senes 
quam  juvenes  nescientes,  symbolum  et  orationem  dominicam, 
cum  salutatione  beatæ  virginis;  et  frequenter  ipsos  examinent 
de  prædictis;  et  maxime  in  confessionibus  eorum:  debitam 
pænam  addiscere  renitentibus  infligentes;  de  fide  catholica  et 
eius  articulis,  de  baptismo  et  eius  effectu,  aliisque  ecclesiasticis 
sacramentis,  de  septem  mortalibus  peccatis,  et  de  pænis  ge- 
hennalibus  pro  eis  debitis  evitandis. 

10.  Jtem  cum  scriptum  sit,  ut  a  quo  quis  defendi  tene- 
tur,  ab  eodem  non  debet  inpugnari,  præsentis  auctoritate  con- 
cilii  statuimus,  ut  clericus,  cuiuscumque  status  ordinis  vel 
dignitatis  existat,  qui  procurat  a  rege  vel  seculari  potestate, 
directe  vel  indirecte,  manifeste  vel  occulte,  contra  justitiam  se 
tueri,  quominus  pro  suis  excessibus  a  suo  judice  ecclesiastico 
corripiatur,  ipso  facto  sententiam  excommunicationis  incurrat. 

11.  Jtem  statuimus,  ut  quicumque  clericorum,  contra  jus 


62  SKIPAN   ÓLAFS   ERKIBISKUPS.  1351. 

et  libertatem  ecclesiæ  cathedralis,  vel  honorem  episcopalis  digni- 
tatis,  advocaverit,  vel  conspirationem  fecerit,  eo  ipso  excom- 
municationis  sententiæ  subjacebit. 

12.  Jtem  statuimus,  quod  claustra  monialium  sub  diligenti 
custodia  et  firma  clausura.  præcipue  de  nocte,  observentur,  nec 
clericos  vel  laicos,  religiosos  vel  seculares,  post  earum  vesperas, 
ad  se  ingredi  permittant,  nisi  urgens  necessitas,  evidens  utilitas 
id  exposcat;  et  tamen  non  in  locis  vel  horis  suspectis. 

13.  Jtem  prohibemus,  ne  quis  indiscretas  indulgentias 
pronunciet,  sive  pronunciare  præsumat. 

14.  Jtem  statuimus,  ut  in  monasteriis  quibuscumque 
nullus  pretio  vel  pactione  recipiatur  in  fratrem  vel  sororem, 
nec  in  præbendarios  vel  præbendarias,  sine  suorum  dyocesanorum 
consensu.  quod  si  factum  fuerit,  sit  irritum  et  inane.  contra 
facientes  vero  et  consentientes  juxta  arbitrium  dyocesani 
puniantur. 

15.  Jtem  statuimus,  ut  si  quis  laicorum  causas  ad  eccle- 
siasticum  forum  spectantes  (quæ  sunt  heæ:  omnes  causæ 
clericorum,  quando  inter  se  litigant  vel  a  laicis  impetuntur, 
sive  agatur  ex  contractu  vel  quasi,  seu  delicto  vel  quasi;  item 
causæ  matrimoniorum,  natalium,  juris  patronatus,  decimarum, 
votorum,  testamentorum,  maxime  quando  agitur  de  legatis 
ecclesiis  et  piis  locis  et  religiosis,  tuitio  peregrinorum  visitant- 
ium  limina  beati  olaui  et  aliarum  ecclesiarum  cathedralium 
in  Norvegia  et  eorum  causæ  possessionum  ecclesiarum,  symoniæ, 
fornicationis,  adulterii,  incestus,  perjurii,  usurarum,  sacrilegii 
hæresis,  et  aliæ  consimiles,  quæ  ad  ecclesiam  spectant  mero 
jure)  contra  [comjpositionem  inter  regnum  et  ecclesiam  olim 
initam,  et  juramento  hinc  inde  firmatam  scienter,  in  contemp- 
tum  ordiniariorum,  examinandas,  discutiendas  vel  difiniendas 
sibi  assumpserit,  vel  qui  clericum  invitum  ad  forum  traxerit 
seculare,  vel  de  rebus  ipsorum  vel  ecclesiarum,  ipsis  irrequi- 
sitis  vel  contradicentibus,  judicaverit,  ipso  facto  sententiam 
excommunicationis  incurrat. 

16.  Jtem  si  quis  in  clericum,  monachum  vel  conversum, 
virginem  sacram  vel  conversam,  vel  in  aliam  religiosam  per- 
sonam,  cuius  religio  approbata  est,  manus  violentas  et  temerarias 
injicit,    ipse  ligatur  a  canone:  similiter  et  is,  cuius  auctoritate 


1351.  SKIPAN   ÓLAFS   ERKIBISKTJPS.  63 

et    mandato    illud    fit,    nisi    mandatum    integrum  revocaverit, 
íitem]  qui  tam  temerario  mandato  præsumpserit  obedire. 

17.  Jtem  et  ille  latam  a  canone  sententiam  incidit,  qui 
cum  potest  clericum  defendere  a  violentia  et  injuriosa  manuum 
injectione,  et(!)  non  defendit;  quod  verum  est  de  eo,  qui  dum 
ratione  potestatis  vel  officii,  prohibere  [potest]  et(!)  manifesto 
facinori  desinit  obviare. 

18.  Jtem  si  potestas,  consules  et  rectores,  balivi  et  alii 
officiales  laici  civitatum  et  aliorum  locorum,  angarias  et  ex- 
actiones  indebitas  ecclesiis,  clericis,  aut  eorum  possessionibus 
inferant,  et  jurisdictionem  sev  auctoritatem  prælatorum  evacua- 
verint,  nisi  moniti  desistant,  tam  ipsi  quam  ipsorum  fautores 
€xcommunicationis  sententiæ  latæ  per  canonem  se  noverit 
subjacere. 

19.  Jtem  ille,  qui  alicui  supradictorum  succedit,  post 
mensem  ecclesiastica  censura  percellitur,  nisi  infra  duos  menses 
post  ipsorum  excessum  [taliaj  sui  predecessoris  emendaverit; 
quia  ipso  eo  facto  eidem  intelligitur  consentire. 

20.  Jtem  illi,  qui  contra  libertatem  ecclesiasticam  statu- 
unt,  nisi  statuta  edita  et  in  scriptis  redacta  infra  duos  mensas 
post  ipsorum  puplicationem  de  libris  suis  capitularibus  dele- 
verint,  excommunicationis  sententia,  lata  a  canone,  innodantur. 

21.  Jtem  statutorum  ipsorum  scriptores,  nec  non  pote- 
states,  consules  et  rectores,  et  conciliarii  locorum,  si  secundum 
ea  judicare  præsumpserit,  vel  in  formam  redegerint  judicata; 
similiter.  si  coösuetudines  servaverint  vel  servari  fecerint,  contra 
iibertatem  ecclesiæ  introductas,  excommunicationis  sententiam 
flon  evadant. 

22.  Jtem  matrimonia  clam  contrahentibus  triennalis  pæni- 
tentia  inponatur,  sacerdotes  vero,  tales  conjunctiones  non  pro- 
hibentes  atque  debitas  denunciationes  requisiti  obmittentes,  ac 
talibus  contractibus  interesse  non  caventes,  per  triennium  ab 
-officio  suspendantur,  et  gravius,  si  culpæ  qualitas  postulaverit, 
puniantur. 

23.  Qui  vero,  vivente  uxore,  scienter  cum  alia  contraxerit, 
vel  e  contrario:  excommunicationi  subjaceat  ipso  facto;  a  qua, 
nisi  tanquam  pro  simplici  adulterio  satisfecerit,  nullatenus 
absolvatur. 


64  SKIPAN   ÓLAFS  ERKIBISKUPS.  1351. 

24.  De  contrahentibus  autem  secundas  nuptias  statutum 
est,  quod  vir  vel  mulier  ad  secundas  nuptias  transieus  benedici 
non  debeat,  cum  alias  fuerit  benedicta,  ne  injuria  fiat  huius- 
modi  sacramento.  Et  presbiteri,  qui  scienter  secundas  nuptias 
benedixerint,  per  suum  dyocesanum  a  suspensionis  sententia, 
quam  incurrunt  vel  hactenus  incurr[er]ant,  absolvi  possunt,  et 
super  executione  ordinum  ac  retentione  beneficiorum,  per  eos- 
dem  libere  dispensari. 

25.  Jtem  clerici  beneficiati  decedentes  ecclesiis  a  quibus 
iructus  levaverunt,  decimam  partem  bonorum  per  ecclesiam 
requisitorum  in  ultima  dispositione  relÍDquant;  quod  si  renue- 
rint,  ad  jus  commune  duximus  recurrendum. 

26.  Jtem  statuimus,  quod  canonici  existentes  in  studio 
de  suorum  sententia  prælatorum  integre  præbendarum  suarum 
fructibus  gaudeant;  set(!)  vicaria  et  cætera  omnia  ecclesiæ  de- 
bita  de  fructibus  ad  communem  mensam  spectantibus  dedu- 
cantur.  Et  quicumque  procurator  mensæ  communis  ante  ter- 
minum  pnte(!)  procurationis  seu  dispensationis  suæ  ad  requisitio- 
nem  procuratorum  absentium,  vicarias  sev  onera  non  solverit, 
eo  ipso  ab  ingressu  ecclesiæ  sit  suspensus. 

27.  Jtem  ut  canones  latæ  sententiæ,  per  quos  excommuni- 
cationis  sententiam  ipso  facto  quis  incidat,  semel  in  anno  in 
ecclesiis  cathedralibus,  ac  etiam  in  aliis  majoribus  ecclesiis,  in 
vulgari  puplicentur,  et  puplicationem  singulis  annis,  qui  in 
dictos  canones  indciderint,  pulsatis  campanis,  candelis  accensis, 
excommunicati  genaliter  nuncientur. 

28.  Jtem  quicumque  clericus,  qui  cuiquam  contra  eccle- 
siam  in  subversionem  ecclesiasticæ  libertatis  patrocinium  præ- 
stiterit,  vel  inpugnantibus  eandem  ad  hoc  auxilium  vel  con- 
ciJium  inpenderit,  ipso  facto  sententiam  excommunicationis 
incurrat. 

29.  Jtem  quicumque  res  vel  bona,  in  ecclesiis  vel  cimi- 
teriis  custodiendi  causa  reposita,  furtive  vel  violenter  rapuerit 
vel  extraxerit,  vel  alias  immunitatem  ecclesiæ  qualitercumque 
violaverit,  vel  hos  fieri  mandaverit,  excommunicationis  sententia 
ipso  facto  sit  ligatus. 

30.  Jtem  volumus  quod  ad  jejunium  vigiliæ  beati  Mathiæ 
et  ipsum  festum,  tempore  bissextili,  antiqua  ipsius  ecclesiæ 
consuetudo  observatur. 


1352.  BAEÐ  í  FLJÓTUM   0.   FL.   JARÐIR  65 

Jn  quorum  omnium  evidentiam  et  fidem  pleniorem,  cum 
sigillis  nostris  discreti  viri,  domini  Arno  Ketilli,  in  procuratorio 
venerabilis  in  christo  fratris  nostri,  domini  salomonis  dei  gratia 
episcopi  Asloensis,  Barderus  Eindridi  et  Thorphinus  Eirici  Nid- 
rosiensis,  Arno  Thorstani  Asloensis,  odgarus  Thorstani  et  Both- 
ulphus  Asberni  Bergensis,  Petarus  Eindridi  et  Thoras  Thorkilli 
stawangrensis,  Barderus  Beronis,  Hamarensis:  ecclesiarum  cano- 
nici,  ipsarum  ecclesiarum  capitulorum  procuratores,  sua  sigilla 
præsentibus  affixerunt.  Actum  Nidrosiæ  .x.  kal.  Septembris 
anno  gratiæ  00°.  ccc°.  li°. 


23.  31.  Januar  1352.  að  Höfða. 

Ormr  Hólabiskup  selr  Böðvari  presti  f>orsteinssyni  jarðirnar 
hálft  Barð  í  Fljótum,  Saurbæ  og  hálfa  Dæli  fyrit  jarðirnar 
Lambanes  og  Hvanneyri  og  gaf  biskup  «í  misskakka»  tuttugu 
hundruð. 

ÁM.  orig.  dipl.  Fasc.  II,  4  frumbréfið  á  skinni  með  hendiséra 
Einars  Hafliðassonar. 

bref  vm  lambanæs  ok  huannEýræ  ok  halfuan  vidræka 
fraa  holæ1). 

Ormr2)  med  guds  naad  biskup  aa  holum  sender  ollum 
monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra.  q[vediu]  G[uds] 
ok  sina. 

ver  vilium  ýdr  kunnikt  gera  at  sub  anno  gracie  CD°. 
ccc°.  1.  secundo.  at  hofda  in  festo  agnetis  secundo.3)  seldum  ver 
sira  bauduare  þorsteins  syne.  þessar  jardir  holastadar  er  sua 
heita.  bard  halft  i  fliotum.  saurbæ.  oc  halfa  dæle.  med  ollum 
þeim  gognum  ok  giædum  sem  þessum  jordum  hafa  fýigt  at 
fornu  ok  nýiu.  Her  i  mote  gaf  nefndr  sira  bauduarr.  þesse  lond. 
lambanes  ok  huanneýre  med  Rekum  ok  skoghum  ok  ollum 
þeim  hlunnendum  ok  endemorkum  sem  hann  vard  eigande  afc 
med  fýrr   greindum   jordum.    gafum    ver    honum    ofuan    aa   j 


')  Aptan  á  bréfinu  með  annari,  þó  fornri,  hendi;  a)  Orm',  skb.;  3)  = 
28.  Janúar. 

Dipl.  Isl.  m.  b.  5 


66  ÚLFSDALIR.  1352. 

misskakka  iardanna.  tuttughu  hundrad.  þau  sem  hann  var  oss 
skylldugr1)  adr  j  Reiknings  brest.  skillde  bauduarr  ser  aftr2)  at 
taka  sinar  iardir  iafngodar.  ef  varir  efterkomendr.  vilia  eige 
þetta  kaup  hallda.  ok  til  sannynda  vm  sagdt  kaup.  settum  ver 
firi  þetta  bref  vart  jnnsigle  er  gort  var  aa  holum  tueim  natt- 
um  firi  purificacionem  beate  virginis.  ok  medr  þui  at  ek  bauduarr 
prestr  med  geingr3).  þessu  kaupe  ollu  sonnu  ok  Rettu  ok  her 
a  ofuan  lagda  ek  vpp  vidr  minn  herra.  orm  biskup.  halfan  vid- 
reka  fra  hole.  þui  setta  ek  ok  firi  þetta  kaupmalabref  mitt 
jnnsigle  med  jnnsiglum.  sira  þordar  prests  eyiulfs  sonar.  jons 
þorleifssonar.  Eiriks  skidasonar.  huerir  nalægir  voru  þessu 
landakaupe4). 

Innsigli  þórðar  prests  (THORDR  PRESTR)    er    fyrir    bréfinu.      Hin 
eru  dottin  frá,  og  þveingirnir  einir  eru  eptir. 


24.  1.  Februar  1352.  á  Hólum. 

Böðvar  prestr  f>orsteinsson  afhendir  Ormi  biskupi  á  Hólum 
upp  í  reikningsbrest  þriðjung  í  Úlfsdölum  í  Fljótum,  svo  að 
allir  Úlfsdalir  eru  nú  ítölulausir  eign  Hólastaðar. 

AM.  orig.  dipl.    Fasc.    II,    3    frumbréfið    á    skinni. 

Bref  vm  þridiungh  j  jordina  vlfsdalæ  vt  or  fliotum6). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra    sendir 


J)  skylldug',  skb.;  *)  aft\  skb.;  3)  geing',  skb.;  4)  aptan  á  bréfið  er 
skrifað: 

a)  á  hægra  helming  með  hendi  frá  c.  1580:  Huaneyre  er  XXc; 
lambaness  XLc:  þui  er  opinbert  hallft  bard  XXXc.  og  dæla  land  hallft 
er  eydikot  miog  litid  j  heimalandi  bardz:  saurbær  Xc:  hier  hefer  byskup 
lagt  a  niille  XXc  ofan  aa  bard.  hier  af  er  angliost:  ad  halft  bard  er  hier. 
halfur  kaupahlute,  enn  ecki  allur. 

b)  á  vinstra  horn  með  hendi  Guðbrands  biskups:  þetta  bref  [erj 
vitne  vm,  at  halft  Bard  er  XXXc,  enn  ecki  LX,  þviat  ei  var  logmal  j 
þann  tijma,  ad  selia  eda  reikna  kirkiu  hluta  j  jordum,  huort  hann  var 
meire  eda  minne. 

5)  Aptan  á  bréfinu  með  annari,  enn  þó  fornri,  hendi. 


1352.       PÁFATÍUND. —  SAURBÆR  Á   HVALFJARÐARSTRÖND.      67 

bauduarr  prestr  þorsteinsson  q[vediu]  G[uds]  ok  sina  kunnikt 
gerande  at  ek  hefer  lokit  j  reiknings  brest  minum  virdulighum 
herra  orme  biskupe  þridiungh  j  vlfsdolum  med  ol[l]um  gognum 
ok  giædum  til  ok  fioru.  þeim  sem  ek  vard  eighande  at.  ero  nu 
allir  vlfsdalir  jtolulausir  holastadar  eign.  ok  til  sannynda  vm 
sua  gort  setta  ek  firi  þetta  bref  mitt  jnnsigle  gort  a  f)olum  ju 
festo  brigide  virginis  anno  domini  OD°  ccc°  1°  secundo. 
Innsiglið  er  dottið  frá,  og  þveingrinn  einn  eptir. 


25.  18.  Sepember  1352.  i  Björgvin. 

«Gapitulum  ecclesie  Bergensis*  og  tSigwardus  Yvari  et  Od- 
gerus  Thorstani,  canonici  et  collectores  decime  triennalis»  gera 
kunnugt,  að  auk  þess,  sem  á  fyrra  ári  hafi  verið  lokið  í  páfa- 
tíund,  hafi  þeir  sökum  manndauða  (causa  mortalitatis  nimie 
=  svartadauða)  ekki  feingið  meira  goldið  en  250  mörk  og 
hálfu  betr  í  gjaldgeingum  norrænum  smápeningum,  ellefu  pund 
og  fimm  skilldinga  sterlings,  einn  regalis,  þrjú  smá  gyllini  og 
og  tvö  mörk  silfrs  (cum  tribus  parvis  florensis  et  duas  marchas 
argenti)  einni  örtug  fátt  í,  og  ekki  frekara,  og  af  Pétrspeningum 
hafi  þeir  feingið  27  mörk  í  gjaldgeingum  smápeningum  norræn- 
um  og  fjóra  skildinga  betr  og  níu  denarios  sterlings.  «Datum 
Bergis  anno  domini  millesimo  trescentesimo  quinquagesimo  se- 
cundo.  in  crastino  beati  Lamberti  episcopi  et  martiris*. 

Bréfið  kemr  íslandi  að  því  leyti  við,  að  hér,  er  nefndr  Odd- 
geir  þorsteinsson,  er  síðar  varð  bisfcup  í  Skálholti.  [Dipl.  Norv.  1, 
333  eptir  skjalabók  Innocencius  páfa  VI  (ann.  I)  á  páfagarði  í 
Róma]. 


26.  [1352]. 

Máldagi  kirkjunnar  í    Saurbæ  á    Hvalfjarðarströnd    [er    Gyrðr 
biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  47b—  48a  skr.  1601.  Gyrðr  biskup 
setti  kanokareglu  í  Viðey  1352;  er  þá  nógu  líklegt  að  hann  hafi 
visiterað  syðra,  sem  hann  og  að  vísu  hefir  gert. 

5* 


68  GARÐAR   Á    AKRANESI.  1352. 

Saurbæ[r]. 
Kirkiu  j  saurbæ  fylgia  xj  kýr.  þriár  oc  xx  ær.  þrijrhestar. 
fimm  gelldfiár  kvgilldi.  xx.  hunndrad  j  metfie.  þrenn  messu- 
klædi  oc  ij  hokla  lausa.  iij  sloppa.  ij  alltaraklædi.  ij  kanntara 
kápu[r].  krossar  iiij.  mariu  skript  oc  johannis  baptiste  og  olafs 
skript.  kerttistikur  iij.  vatzketill.  glodaker.  baksturjarnn.  merki 
ij.  xx  bækur. 


27.  1352.  i  Görðum. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Görðum    á  Akranesi    [er    Gyrðr    biskup 
ívarsson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  48a— b  skr.   1601. 

[Gardar  a  akranesej. 

*)Anno  domini  CD°  ccc°  1°.  ij°.  reiknnadist  ad  gefist  hafdi 
kýrkiunni  vxi  fiog[ur]ra  vetra  gamall  oc  eitt  ross  hunndradz 
vertt. 

Jtem  halft  fimmta  hunndrad  j  vadmálum.  hundradz  lag  j 
lerepti.  hunndradz  lag  j  vidi. 

Suo  margar  voru  kyrkiu  bokur  j  gordum  er  þordur  branndz- 
son  tok  med.  gudzspiallabok.  per  anni  circulum  oc  þar  med  gra- 
duale  med  not[um]  de  dominicis  oc  þar  medLsequencie  de  dominicis. 
messubækur  ij  per  anni  circulum  ad  lesi  oc  song  oc  notat  per 
usum.  messubok  ad  lesi  fra  paskum  oc  thiljolafostu.  desanctis 
oc  ad  messudogum  til  Jacobz  messu  á  sumarid.  sequenciubok. 
legenndubðkur  ij  per  anni  circulum  de  dominicis.  adrar  ij  per 
annvm  de  sanctis.  lága  sonngua  bok  at  cotidianis  oracionibus" 
oc  xvij.  missis2)  pro  defunctis.  graduale  per  usum  notat.  sonng- 
bok  fra  jolafðstu  til  páska.  martirilogium  cum  ymnnario.  capi- 
tularius.  lága  sðnngua  bok  fornn.  sonngbok.  secundum  ordinem 
frá  tryn[i]tatisdeigi  ad  sonng  oc  ad  dominicvm  oc  de  sanctis  fra 
jonsmessu  baptiste  oc  til  anndresmessu.  oc   þar    med   þorlakz- 


')  «þesse  maldage  synist  vera  gyrdirs  biskups»  (á  spássíu  með 
hendi  séra  Vigfúsar  í  Hítardal).  þessi  máldagi  kemr  beint  á  eptir  öðr- 
um  miklu  eldra  (frá  c.  1315,  sjá  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  223);  2)  missa,  hdr. 


1352.  BESSASTAÐIR.  69 

sonngur  oc  hystoria  de  corpore  christi  ad  sonng  og  lesi  alla 
octauam  oc  krossles  bædi  haust  oc  vor.  dauidz  psalltarar  ij. 
lorencijus  saga.  sonngbok  eptir  ordine  fra  paskum  oc  til  jola- 
fðstu  ad  dominicum.    summa  xx  bækur. 

kirkian  a  glerglug[g]  lestann  vatzketil.  lijka  abreidsl.  lijka 
krák.  eimn  mesijnngar  lammp.  vatnnz  stðckul.  jnnlas  fyrir  kirkio. 
páskakertti  af  tre.  iij  rodukyrtla  oc  eirnn  hladbuinn1)  oc  silfur- 
bellti  vmm  krossinn.  lijknneski  marie  oc  johannis  buinn. 
lijknneski  lorencijus. 


28.  [1352]. 

Máldagi    Maríukirkju    á    Bessastöðum    á  Álptanesi   [er  Gyrðr 
biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  49b—  50a  skr.  1601.  þetta  er  Bessa- 
staðamáldagi  G^rðs  biskups  frá  1352  (sbr.  Safn  II,  617,  séra  Jón 
Haldórsson).      I  Vilchinsbók  er  kirkjan  nefnd  Nikuláskirkja. 

Bessastadir. 

J>essi  er  maldagi  máriukirkiu  a  bessastodum  ad  hun  á 
þridiunng  j  lanndi.  nijtian  kyr.  fimm  tijgir  asauda  [oc]  tvo  oc 
gridung.  hesta  fimm. 

tiolld  vonnd  vmm  kirkiu.  þrenn  messuklædi  ad  aullu  oc 
eirnn  hokul  lðsann  med  alltaris  duk  oc  corporalis.  alltarisstein 
oc  skrijn.  alltaraklædi  iij  oc  kaleka  ij.  munnlog.  glodaker. 
kerttistikur  iij.  lektaraduk.  klockur  v.  lesbækur  allar  og  messo- 
bækur.  sloppaij.  bokakistu.  psalltara  ij.  rodukrossa  iij.  kanntara 
kapur  iij.  vonndar.  mariu  skript.  nicholas  lijknneski.  ij  stiga. 
mariu  lijkneski  oc  jons  vnndir  krossi  yfir  alltari.  merki  ij. 
legtara  ij  oc  stol. 

f>ar  liggia  vnndir  xviij  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitollum. 

kirkian  a  gelldfiar  rekstur  j  grafarlannd  j  lambatungur. 

J>essi  er  skulld  a  fie  þessu  at  þar  skal  vera  prestur  oc 
diáknn  oc  kuenngilldur  omagi  sá  er  sier  vinnur  alla  reidu  oc 
sie  vr  kyne  sveinbiarnnar. 

fessi  fe  brostu2)  kirkiunni   ad    bessastodum   af   brynhilldi 

')  hlad  kun(!),  hdr.;  a)  þannig  hdr. 


70  REYNIVELLIR  í  KJÓS.  1352. 

holltakonu1).  x  ær  og  ein  kyr.  sagdi  hon  at   juar  holmr    hefdi 
ei  lokid  henne. 


29.  1352.  á  Reynivöllum. 

Máldagi   Reynivallakirkju    í  Kjós,    er  Gyrðr    biskup   ívarsson 
setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  50b— 51a  skr.  1601. 

Reyneweller. 

Anno  domini  CD°.  ccc0.2)  1°.  secundo  a  þridia  are  biskups- 
doms  virdugligs  herra  gyrdz  med  gudz  n&d  biskupz  j  skal- 
hollte  so  sem  hann  kom  a[t]  reynevollum  j  sinni  visitacione 
reiknadist  suo  mikid  gotz  þad  er  kirkian  átte. 

Jnn  primis  vij  manna  klædi  med  hoklum.  iij  kalekar.  þriar 
kanntara  kapur.  ein  med  pell.  avnnur  med  lynvef.  þridia  med 
salun.  vj.  anntependia  til  vtalltara.  fimm  anntependia  til  ha- 
alltaris.  vj.  alltarisdukar.  iiij.  sloppar.  tabulum  fyrir  alltare  oc 
brijk  medur.  smelltur  kross  oc  skrijn.  glodarker.  baksturjarn. 
glodaker(!)  elldbere.  vijgdz  vatz  ketill.  iij  kerttistikur.  ein  am- 
pulla.  ein  sacrarij  munnlog.  tiolld  vmhuerfi[s]  kirkiu.  og  ad 
auk  steintialld  oc  hrijnnga  refil[l].  eitt  fonntklædi  oc  skirnarsar. 
mariu  skript  oc  nicholas  skript  oc  gRaduale  cum  sequencijs. 
iij  lesbækur  j  are  per  anni  circulum  de  sanctis  oc  de  tempore. 
songbokur  per  anni  circulum  tuær  Euanngeliorum.  martyij- 
logium.  capituliarius(!)  oc  enn  nockrar  fornar  bækur  þær  sem 
litit  skolu.  fiorar  samhrijngiur.  ij  smaklockur  oc  ein  vtiklocka. 

a  kirkian.  allt  heima  lannd  oc  eina  vtjord  er  heitir  j  sornne. 
þridiung  j  laxafossi  oc  særliga  siovarfoss3).  Bollstædijnnga  hyl. 
kiosar  sker.  fiogara(!)  tiga  sauda  beit  j  mula  lannd.  lamba  hofnn 
j  eilyfsdal.  ellefu  tigum.  ij  manada  beit  gomlum  saudum  j 
sanndfellz  hlijd  oc  skiolgard  j  vinndaslanndi  oc  kastar  skurdur.  er 
annar  kastar  skurdur  j  eyiarlannd.  þridie  til  valldastada.  xij 
rossa  beit  j  þufu  lannd.  vj  j  eyrar  lannd. 


')  Holti  þorgrimsson  hirðstjóri    dó    1348;  2)    cccc(!)  hdr.;  s)  ,/'i  línu 
auðir  neðst  á  bls.     þó  sýnist  ekki  vanta  í. 


1353.  STAÐARBAKKÍ.   —   GILJÁ.  71 

seautian    kýr.   xij    ær.    viij    ross.   ij    hundrat  j    metfe.  ij 
hunndrad  j  vidum.  fiordung  vax. 
ij  presta  skylld  og  diakns. 


30.  14.  Januar  1353.         á  Breiðabólstað- 

Einar  prestr  Hafliðasson    tekr    eiða   af   fjórum   mönnum  um 
veiði  í  Bláhyl. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  2892  «Epter  originalbrefi  fra  Stadarbacka 
kirkiu  i  Midfirde,  accuratissime»  (AM.).  Var  með  norsku  bandar- 
lagi ;  á  efstu  spássíu  stóð  með  hendi  c.  1480:  «alla  laxueidi  j 
blahyl  j  uestura»  (úr  máld.  kirkjunnar).  Með  afskr.  liggr  athugas. 
AM.  um  frumbr.     Frumbréfið  var  enn  á  Staðarbakka  1858. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  gere 
ek  Eýnarr  prestr  hafiidason  kunnikt  at  sub  anno  gracie  CD°. 
ccc°.  1°.  iij°.  thýrssdaghinn  næsta  efter  epiphaniam  domini1)  a 
stadarbacka  j  midfirde.  soru  þeir  sighvatr  hallzson.  ok  eýiulfr 
steinsson  sua  fallinn  eið  firi  mer.  at  þeir  vissu  at  minne  veiðr 
var  j  blahýliar  fosse  j  sumar  ok  eð  fyrra  sumar  en  efter  vana 
ok  likendum.  at  slikri  laxueide  sem  var  annars  stadar.  ok  hun 
hefer  aðr  verit  j  sagdre  veidestðd.  Jtem  soru  þau  þrandr  ok 
groa  jons  dotter  at  sua  sem  sira  þoruarðr  kom  til  blahýliar 
med  sinum  monnum  ok  ætlade  at  fara  j  hýlinn.  lyste  hann 
þui  firi  monnum  at  fiskarnir  voru  j  burt  fældir  af  manna 
volldum  or  fyrr  sogdum  hyl.  ok  til  sannýnda  her  vm  setta  ek 
firi  þetta  bref  mitt  jnsigle  er  gort  var  aa  breiðabolstað  jn 
octaua  epiphanie  anno  suppra  dicto. 


31.  9.  Marts  1353.  á  Ho'lum. 

Ormr  biskup  Ásláksson  úrtekr  alla  kennimanns  skylld  á  Giljá, 

eignarjörð  |>ingeyraklaustrs. 

AM.  280.  4to  bls.  152—53    með    hendi    Hákonar    Ormssonar 
um  1640  eptir  Bessastaðafrumbréfum ;  AM.  Dipl.  afskrr.    Nr.    478 

3)  =  8.  Janúar. 


72  KONUNGSBRÉF.  1353. 

(eptir  280.  4to);  Landsb.  107.  4to  bls.  9.    Prentað  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  201—202. 

Giliar  Breff  1353. 

011um  mðnnum  þeim  sem  þetta  breff  siá  edur  heyra. 
sennder  Ormur  med  Guds  myskun.  Byskup  á  Holum  kuediu 
Guds  og  sijna. 

aff  þui  ad  herra  Arngrimur  abote  ad  þingeyrum  heffur 
keipt  wnder  stadinn  til  æffenlegrar  eignar  jðrd  er  heiter  Gila 
og  huðr  er  stadnum  hardla  hentlig  til  afftekta  og  laugligrar 
eignar.  þui  vilium  vier  stadnum  til  n&da  og  oendanligs  frelsis 
wrtaka  alla  kiennemans  skylld  sagdre  jðrdu  æffenlega  hiedan- 
aff.  suo  at  þar  skal  einge  kirkiu  iskylld  vera.  og  til  sannenda 
hier  vm.  settum  vier  vort  jnsigle  fyrer  þetta  breff.  er  giðrt  var 
á  Holum  laugardag  næsta  íyrer  Gregorius  messu.  Anno  Domini 
millesimo  trecentesimo  qvinqvagesimo  tertio. 


32.  25.  Marts  1353.  i  Bághús. 

Bréf  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar  |um  að  menn  á  íslandi 
gjaldi  hirðstjóra  jafnmikla  peninga  í  sakeyri  konungs  sem  þeir 
hafa  goldið  biskupum  eða  þeirra  umboðsmönnum  fyrir  okr  og 
rangar  tíundargerðir. 

AM.  351.  Fol.  bls.  132—33  skb.  c.  1360;  AM.  126.  4to 
bls.  262—63  skb.  c.  1380;  AM.  128.  4to  bls.  145  skb.  þetta  skr.  c. 
1500;  AM.  136.  4to  bls.  205—206  skb.  c.  1500  (Skinnastaða- 
bók).  Bréf  þetta  er  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  435  —  36 
(eptir  351)  með  latínskri  þýðingu.  og  á  dönsku  er  það  prentað  í 
Jonsbogen  Kh.  1763  bls.  396—  97.  það  er  til  í  mörgum  af- 
skriptam. 

magnus  konungs  [bref]. 

COagnus  með  Guðs  miskunn  [noregs.  ok  suia  ok  skaneý 
konungr  sendir  ollum  monnum  aa  jslande  quediu  guds  ok  sina1). 

Ymissir  goðir  menn  af  islandi  ok  sua  j  noregi  hafa  teð  oss. 
at  bændr  ok  Rikir  menn  her  æ2)  landinu  hafa  skylldugir  worðit 

J)  [126,  128;  et  cetera  351;  2)  j  126,  128,  136. 


1353.  KONUNGSBRÉF.  73 

biskupum  bæði  norðan  landz  ok  sunnan  goðz  ok  peninga  bæði 
firi  okr  ok  tiundargiorðir  vRettligar  er  kirkiunnar  formenn1) 
hafa  þa2)  vm  kærða.  þo  at  þar  hafi  æigi  opinbeR3)  orskurðr  aa 
fallit  sakir  [vndandrattar  wið4)  oss.  þuiat  wer  ættim5)  halfa 
sektina. 

Nu  af6)  þui  at  [wer  vilium7)  með  eingu  moti  slika  vhlýðni 
þolaz  laata  krununnar3)  vegna.  vilium  wer  oc  bioðum  fullkomliga 
yðr  ollum  samt9)  ok  sérliga  huerium  huat  manna  sem  hver10) 
er.  sa  er  firi  [okr  sakir  ok1  ')  tiundarmaal  hefir  sina  peninga  wt  latið 
wið  biskupa  eðr  þeirra  vmboðsmenn  at  anduarða12)  ok  vpp  luka 
hirðstiora  várum  her  sua  mikit  goðz  sem  þer  lukit  kirkiunni. 
ok  hafit  þetta  gort  innan  þriGia  manaða.  eða  Rað  firi  gort  sua 
at  honum  nægi  váRa  vegna.  siðan  þér  hafit  sed  edur13)  heyrt  þetta 
waart  bref.  eðr  synir14)  honum  með  lðgmanz  hiaueru  [profa- 
fullt16)  skilriki  at  þer  erut  saklausir  með  oss  her  vm.  ok  hafit 
þat  gort  innan  þersa  tima.  En  huerr  af  yðr  er  æigi  gerir  sua 
skal  suara  oss.  [viij.  ertogum16)  ok  xiij.17)  morkum  j  brefabrot. 

Bioðum  wer  hirðstiora  várum  her  at  stefna  huerium  firi 
oss.  þeim  er  æigi  vill  þetta  várt  boð18)  standa.  xij.  manaða 
stefnu  til  baagahws  með  sinu  profi  ok  skilriki.  skulum  wer  sua 
at  sia  at  þeim  ok  oðrum  til  viðsionar  werði19)  oss  þuilikan 
vRétt  at  gera. 

þetta  bref  war  gort  aa  baaghus20)  [annan  dagh  psaska21) 
aa  þritugta  ok  fiorða  aari  Rikis  várs  ok  jnsiglat  oss  sialfum 
hiawerandum. 


33.  27.  April  1353.  á   Holum. 

Areiðargerð  og  vottaleiðsla  Orms  biskups  á  Hólum  um  landa- 
merki  Ennis  og  Lækjar,  Grafar  og  Bakka  í  Skagafirði. 

')  vmbodsmenn  126,  128,  136;  2)  þar  126,  128:  3)  openberligur 
126,  128;  4)  [vndirdraz  medr  128;  5)  attum  126,  128;  6)  medrl26,  128; 
7)  [oss  ber  126,  128;  8)  kirkiunnar  351;  9)  saman  126,  128;  10)  hver 
b.  v.  126,  128;  u)  [okr  sakir  ok  sl.  351;  ,2)  anduarði  351; 
'*)  sed  edur  b.  v.  126,  128;  14)  syna  126,  128;  •*)  [fullt  prof  ok  126, 
128;  »•)  [atta  avrtvgvm  128;  17)  þ[r]ettan  128;  18)  hallda  skuli  b.  v. 
128;  19)  vera  351;  20)  bagahuse  126,  128;  21)  [126,  128,  136;  sl.  351. 


74  ENNI,  LÆKR  OFL.  1353. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  II.  5  frumbréfið  á  skinni  með  hendi  séra 
Einars  Hafliðasonar. 

landamerki  milli  ennis  ok  lækiar1). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra.  Gerum 
ver  broder  arngrimr  med  guds  naad  abote  aa  þýngeyrum.  Einarr 
haflidason.  þorleifr  berdorsson.  boduarr  þorsteinsson.  prestar.  ok 
ok  einarr  gilsson  kunnikt.  at  sub  anno  gracie.  CD°  ccc°  1°  iij°. 
jn  crastino  beati  Johannis  episcopi  Holensis2).  vorum  ver  i  hia 
at  virduligr  herra  herra  ormr  biskup  Reid  aa  landamerke 
mellum3)  enniss  ok  lekiar.  grafuar  ok  bakka  till  stefndum  arn- 
geire  skufssyni.  er  sagdar  jarder  atte  till  moz  vidr  hola- 
stada[r]  jarder  firrgreindar.  liet  herra  biskup  lesa  bref  þor- 
st[ei]ns  bonda  gudmundarssonar.  med  hans  hanganda  jnsigle 
heilt  ok  vskrapat.  j  hueriu  tiaz  ma  hans  sogn  ok  vitnisburdr 
vm  firrgreindra  jarda  landamerke.  handlagde  arngeirr  firrgreind- 
um  herra  biskupe  at  þessi  hans  soghn  skillde  sua  fullmæl  j 
alla  stade  sem  hann  hefde  sialfr  suarit.  Jtem  sor  einarr  þor- 
biarnarson.  sua  fallinn  eid  at  hann  munde  at  lodmundr  brandz 
son.  bio  j  enne  atte  ok  sellde  herra  jorunde  biskupe  ok  sua 
adr  ok  sidan  heyrde  hann  enne  eignat  ofuan  at  læk  ok  braut. 
vt  j  eýuindar  breckur  þar  sem  vpp  snýrr  braut  aa  breckur.  ok 
þetta  hafde  enne  atolulaust  medan  hann  visse.  nam  hann 
þessa  sina  soghn  af  ser  ellre  monnum  fodur  sinum  ok  þorde 
slappa  er  bio  aa  narfastodum.  oc  firer  honum  jllhughe  gurpr. 
jtem  sor  snorre  skulason.  sua  fallinn  eid  at  haun  var  ihia  at 
þorgeirr  skarfr  ok  biarne  Reggstade  soru  þesse  landamerke 
mellum3)  lækiar  ok  enniss  herra  jorunde  biskupe  hiaueranda  at 
fornu  vetrbraut4)  sudr  till  marks  vidr  brecku.  bar  þeim  herra 
biskupe  ok  arngeire]  adrnefndum  ok  eighe  saman  vm  fioru 
mork  mellum3)  backa  ok  grafuar.  jtem  stefnde  herra  biskup 
nefndum  arngeire  medr  þui  skilrike  ok  profue  sem  hann  till 
hefde  heim  aa  hola  friadaghinn  jn  crastino  CDarci  ewangeliste. 
ok  hann  þar   kominn    j    sagdan    stefnu    dagh.    aan    nockorum 


x)  Aptan  á  bréfinu  raeð  annari  en  þó  fornri  hendi;  þar  er  og  önnur 
álíka  gömul  áskript:  bref  vm  ['andamerki]  enne[s]  lekia[r]  grafuar  ok 
bakka;  2)  =  24.  Apr.;  3)  þannig;  4)  vet'braut,  skbr, 


1353.  RÉTTARBÓT. 


75 


vitnum  edr  gognum  þaa  at  sinne.  baud  herra  biskup  oss  fyrr- 
nefndum  monnum  punkta  meta  ok  maata.  huorra  prof  oss 
litiz  framarr  ganga.  herra  biskups  ok  kirkiunnar  aa  holum.  edr  þat 
sem  arngeirr  hafde  adr  framleitt  sinna  veghna.  En  medr  þeirre 
skynseme  ok  vite  sem  gud  hefer  oss  liet  syndizst  oss  ollum 
samt  framarr  ganga  gogn  ok  vitne  herra  biskups  ok  kirkiunnar 
aa  holum.  helldr  en  firrsagdz  arngeirs.  sakir  fyrndar  ok  skilrikiss 
vattanna  ok  likenda  af  dyrleik  jardanna.  ok  til  sannynda  her 
vm  settum  ver  firer  þetta  bref  vart  jnsigle.  gort  aa  holum.  v°. 
kalendas  maij.  anno  domini.  00°.  ccc°.  1°.  iij°. 

Fiinm  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu.  enn  eru  nú  öll  dottin  frá,  og 
að  eins  eptir  þveingirnir  frá  innsiglum  Arngríms  ábóta,  séra  Böðvars  og 
Einars  Gilssonar,  en  hinir  eru  farnir  og  með  þeim  rifið  skarð  í  neðri 
spássíu  bréfsins. 


34.  [1353]. 

Réttarbót  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar  um  að  íslendingar 
sé  hlýðnir  kirkjunnar  formönnum,  og  að  þeir  gangi  ekki  undir 
neinar  sektir  framar  en  Kristinréttr  vottar. 

AM.  350.  Fol.  bls.  156—58  skb.  skr.  1863  (Skarðsbók);  AM. 
351.  Fol.  bl.  262—64  skb.  c.  1360;  AM.  157B.  4to  bls.  57  skb. 
c.  1460;  AM.  135.  4to  bls.  6-7  skb.  þetta  skr.  c.  1490—1500. 
Hér  er  réttarbótin  frá  1309  á  undan.  Réttarbótin  er  prentuð  áðr 
í  Norges  gl.  L.  III,  194;  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  I,  430—31 
(eptir  AM.  351.  Fol.)  með  latínskri  þýðing;  á  dönsku  í  Jonsbogen 
Kh.  1763  bls.  391—94.  Ártal  þessar  réttarbótar  finst  í  eingu 
fornu  handriti  og  það  eitt  er  víst  um  aldr  hennar  að  hún  er  eldri 
en  1363,  því  að  það  ár  er  Skarðsbók  skrifuð.  Sumir  hafa  ætlað 
að  hún  væri  svar  upp  á  kæru  Norðlendinga  frá  1319  (Dipl.  Isl. 
II,  Nr.  337)  og  hefir  það  líklega  vakað  fyrir  Finni  biskupi,  þegar 
hann  árfærir  réttarbótina  til  1322  (Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  383;  sbr.  I, 
424),  og  Magnúsi  konferenzráði  Stephensen,  sem  heimfærir  hana  til 
1320  (MSt.  13.  4to  bls.  311).  En  fyrir  þessu  er  þó  einginn  fótr, 
því  að  bréf  Magnúsar  konungs  f'rá  10.  Júní  1320  (Dipl.  Isl.  II,  342) 
er  einmitt  svar  upp  á  Norðlendingabréfið.  Finnr  biskup  segir  líka 
á  öðrum  stað  (IBfél.  221.  4to)  að  þessi  réttarbót  hafi  verið  send 
til  íslands  laungu  eptir  daga  Hákonar  háleggs,  og  það  þykir  mér  söunu 
næst.  í  skinnb.  Gl.  kgl.  saml.  3269B.  4to,  sem  hefir  allar  íslenzkar 
réttarbætr,  sem  eru  eldri  en  1330  eða frá  því  ári  og  er  vér  nú  þekkjum,  er 


76  RÉTTARBÓT.  1353. 

þessi  réttarbót  ekki,  og  bendir  það  á,  að  hún  sé  yngri  en  það 
ár.  Eptir  mínu  áliti  erekki  hægt  að  heimfæra  þessa  réttarbót  öðru- 
vísi  en  til  ársins  1353;  getr  Einar  prestr  Hafliðason  þess,  að  þá 
hafi  bændr  (þeir  er  utan  var  stefnt  1350)  komið  út  með  konungs- 
bréf,  að  biskupar  fremdi  engar  nýungar  á  alþýðu,  eins  og  hér  getr 
einnig  um;  hafði  þá  leingi  stað  deila  milli  leikmanna  nyrðra  og 
Orms  biskups,  en  nú  lauk  henni,  og  konungr  hafði  kynt  sér  mála- 
vöxtu;  er  því  harla  líklegt  að  hann  hafi  þá  sent  til  íslands  réttar- 
bótina  frá  1309,  því  að  þar  var  tekið  fram  hvað  klerkdómrinn 
mátti  fara  og  hverjum  skyldum  hann  var  háðr.  Við  þetta  kemr  og 
vel  heim  efni  bréfsins  frá  25.  Marts  1353,  að  konungr  vill  að 
ekki  dragizt  fremr  úr  hömlu  að  lúka  sér  sakeyri  en  biskupi.  Að 
konungr  býðr  mönnum  hér  að  hlýða  kirkjunnar  formönnum  í  því, 
sem  skynsamlegt  er,  er  náttúrlegt.  enda  hafði  konungr  gefið  Ormi 
biskupi  allstyrkt  verndarbréf  1346;  en  nú  hefir  hanu  líklega  litið 
nokkuð  Öðruvísi  á  málin,  er  hinir  beztu  bændr  nyrðra  höfðu  tjáð 
honum  alla  vöxtu  þeirra. 

R[éttar]  B[ót]  CD[agnúss]  Kfonungs]1). 

(Dagnus  með  Guðs  miskunn  noiegs  konungr  etcetera. 

Vær  bioðum2)  yðr  fullkomliga  með  þersu  uaru  brefi  at  þer 
seð  kirkiunni3)  aa  islandi  ok  hennar4)  formonnum  lýðnir  ok 
eptirlatir.  i  ollu  þui  er  þer  eigit  þeim  skynsamliga  at  luka.  enn 
furbioðum  uer  fullkomliga.  ollum  þegnum  uarum  undir  nockurar 
sektir.  eðr  aalogur  at  ganga  framaR  en  cristinsdoms  rettr 
uattar. 

Bioðum  uer  syslumonnum  uarum.  handgengnum  monnum. 
ok  lðgmonnum  at  þer  styrkit  þegna  vára  til  lagha  ok  rettinda 
eptir  þui  sem  uattar  skipan  uirðuligs  herra  Hakonar  konungs 
moður  foður  uars.  er  sua  byriar. 

[Hér  kernr  réttarbót  Hákonar  konungs  háleggsl309:  þcnna  hátt  hæfir 
Byslumonnum  uaruru  o.  s.  frv.     Dipl.  Isl.  II,  Nr.  196]5). 

[Vitit  fur  uist.  ef  þer  gerit  oðru  uis  at  þer  skolot  sæta 
uaRÍ  sannri  ubliðu.  ok  a  þat  ofan6).  suara  oss  fullu  brefa  broti. 

Datum.  et  cetera7). 

')  vm  alogur    kennemanna  351;    2)  bidinm  157;*  3)  kirkium   157;  4) 
þeirra  157;     5)  i  157  og    135    er    einungis    upphaf  réttarbótarinnar  frá 
1309  tekið  upp  í  þessa  réttarbót,  en  í    135  stendr  hún  næst    á  undan 
heilu  lagi;  •)  ad,  b.  v.  157;  T)  [sl.  351. 


1354.  SKARÐ  Á    LANDT.    —   SPÁKONUFELL.  77 

35.  1353.  i  Skarði. 

Máldagi  Mikkjálskirkju  í  Skarði   á    Landi,    er    Gyrðr   biskup 
ívarsson  setti. 

AM.  263.  Fol.  bls.  26  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  18b 
skr.  1601.  þessi  máldagi  er  ritaðr  áfastr  aptan  við  Skarðsmáldaga 
Jóns  biskups  Haldórssonar  1332  (Dipl.  Isl.  II,  441),  og  visitatíu- 
máldaga  Gyrðs  um  Rangárþing  mun  að  öðru  leyti  vera  að  finna  í  við- 
aukum  við  Rangárþingsmáldaga  Jóns  biskups  Haldórssonar  (Dipl.  Isl. 
II,  418—45). 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  1°.  iij°.  j  visitatione  herra  gyrdz 
biskups  gaf  sæmundur  j  skarde  þar  kirkiunne  vpp  alla  þa  skoga 
halfva  sem  skardz  skogar  voru  kallader.  ef  þeir  hefde  eighe 
adur  fylgt  ad  fornu.  hiaverandum  brodur  eysteini.  sira  [Eyulfur 
paalsson').  sira  ormur  hðksson.  sira  sygurdur  hallzson.  þordur 
logmanne2). 


36.  17.  Marts  1354.  á  Holum. 

Ormr  Hólabiskup  kaupir  eignarhlutann  í  Spákonufelli  með  gögn- 
um  og  gæðum  af  Ormi  presti  |>orkelssyni  fyrir  lausafé. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  II,  6,  frumbréfið  á  skinni.  Innsiglin, 
sem  hafa  verið  þrjú  fyrir  bréfinu,  eru  öll  dottin  frá  og  þveingirnir 
einir  eru  eptir. 

Spakonufialsbref  [vegna  Holakirkiu  sem  vitne  ber  þat  er 

afgomul  eign  Holakirkiu  enn  ecki  þyngeyra3). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr  hðyra  gerum 

ver  arngrimr  aabote.   einarr   haflidason  jon    helghason   prestar 

kunnikt  at  ver  vorum  j    hiaa   ok   hðyrdum    aa   kaup   virduligs 

herra  herra  orms  med  guds    naad  biskups  aa  holum  af  annaire 

haalfu.  en  af  annarre  sira   orms   þorkelssonar4)    siaande   handa- 

tðke  þeirra  med  suo  firer  skildu  kaupe    at    herra    ormr  biskup 

kðypte  af  nefndum  sira  orme  eignar  luta  j    spaakonufelle    med 

ollum  gognum  ok  gðdum  þeim  sem  þui    landi   hafua   fylgt  at 

J)  Eyjólfr  ábóti  í  Veri,  d.  1378;  að  Eyjólfr  er  hér  að  eins  nefndr 
sira,  en  ekki  ábóti,  sýnir  að  Gottskálksannáll  hefir  rétt  að  mæla,  að 
hann  hefir  ekki  orðið  ábóti  fyrri  en  1354  (sbr.  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  528). 
2)  [þannig;  3)  fyrirsögnin  er  aptan  á  bréfinu;  frá  [  er  bætt  við  með  hendi 
Guðbrands  biskup3  eða  annari  svipaðri  samtíða  hendi;  4)  afannarre,  bætir 
skbr.  hér  við,  en  því  er  ofaukið. 


78  HVAMMR  í   NORÐRÁRDAL.  1354. 

fornu  ok  nyu  ok  hann  vard  eigande  ath  firer  þriaa  tighe 
hundrut  voru  ok  hafnarvaada.  skal  hann  taka  x  hundrut  vnder 
eireke  bonda  aa  skidastodum  ok  ofuan  aa  xx  hundrut.  af  land- 
skyldum  j  skagafirde.  skal  ormr  prestr  aabyrgiaz  lagha  Riftingar 
aa  laande1)  en  biskups  vmbodsmadr  haldi  til  skila  doms.  ok  til 
sannynda  her  vm  settum  ver  fyrrnefnder  menn  firer  þetta  kaup- 
maalabref  vaar  jnnsigle  er  gðrt  var  aa  holum.  anno  domini  00°. 
ccc°.  1°.  quarto.  decimo  vj°  kalendas.  aprilis. 


37.  [1354]. 

Máldagi    Maríukirkju    í   Hvammi    í    Norðrárdal    [er    Gyrðr 
biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  28a  skr.  1601.  Eptir  Vilchinsbók,  sem 
eiginlega  hefir  Oddgeirsmáldaga,  er  þetta  Gyrðsmáldagi.  Sbr.  Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  516. 

Hvammur  j  nordrardal. 

CDariu  kirkia  j  huamme  j  nordrardal  a.  xx.  kugilldi  oc  j. 

hun  a  lannd  a  holi.  oc  froda  einngi. 

kluckur  iiij.  kerttestikur  ij.  glodaker.  tiolld  vmmhuerfis 
sig.  fonntzvmmbunad.  verkfære  ad  gRafa  lijk.  munnlogar.  ij. 
alltaraklædi  ij.  messuklædi  c.  verd.  kalek.  glerglugg.  eirnn  allt- 
aris  stein.  corporalia.  mariuskript.  skijrnnar  ketil.  oc  vatz  ketil. 
merki. 

þar  liggur  thil  kyrkiu  tijvnnd  heima  manna.  oc  af  xx. 
bæium  odrum. 

þar  liggia  thil  viij  bænhus  oc  taka  vj  aura  af  hueriu. 

þar  skal  vera  prestur. 

Jtem  iij  ross  oc  ku.  ij  bokur.  c.  voru. 

þetta  lagdi  hallur2)  thil  kyrkiunnar  j  huamme.  þorlákz 
lijkneski.  alltaris  klædi  med  silki  oc  lausann  slopp  oc  kapu. 
bok.  proprium  de  sanctis  a  svmarid. 

')  þannig,  skbr.;  ')  =  Hallr  Kolbeinsson  í  Vilch.,  en  ekki  Hallr 
Svarthöfðason  (sbr.  ár  1399). 


1354.  HVOLL   OG   STAÐARHÓLL   í   SAURBÆ.  79 

38.  [1354]. 

Máldagi    Maríukirkju    að    HvoJi   í    Saurbæ   [er  Gyrðr  biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  30a  skr.  1601. 

Huol  j  saurbæ. 

CDariu  kirkia  at  huoli  j  saurbæ  a  verdmarskelldu  j  huols 
laondi. 

vj  kyr.  ccc  vadmala.  kross  einn.  merki.  glodaker.  elldbera 
oc  baksturjarnn.  kerttistikur  ij.  messuklædi  ein  oc  slopp.  Tiolld 
slijk  sem  þau  eru.  alltaraklædi  ij.  med  dukum.  munnlðgar 
brot.  c.  j  bokum.  kluckur  iiij.  skirnarsá  med  fontz  vmm- 
bunadi.  mariu  skript  fornna. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur. 

þangad  liggur  tijvnnd  oc  lysitollur  af  viij.  bæivm  oc  hálf 
tiund  vr  oláfs  dal.  enn  oll  ónnur  skyllda  thil  huolz. 

Hvn  a  midhvsa  lannd  oc  settvng  j  hvalreka  med  ennis 
lanndi  oc  fyrir  brecku  lanndi  millum  hundzvordu  oc  stiga. 
enn  þridiung  j  vidreka  milli  hvnndzvordu  oc  kyrkiulækiar. 


39  [1354]. 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Staðarhóli  í  Saurbæ    [er  Gyrðr   biskup 
ívarsson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  30a— b  skr.   1601. 

Peturs  kirkia  á  stadarholi  á  heima  [land]  halft  oc  þuerdal 
allann.  fiordung  j  hualreka  ok  vidreka  millum  merkilækiar  oc 
hellu  þeirrar  sem  nordur  er  frá  sanndvijk  oc  alldrei  fiarar 
fyrir.  halfann  hualreka  med  eyre  j  jnngolfsfirdi.  oc  xviij.  ku- 
gilldi.  messuklædi  ij.  ad  aullu  oc  eirnn  haukul  lauzaun.  kaleka 
ij.  kluckur  vj  oc  ein  bialla  glodaker  ij.  oc  elldbera.  alltara 
klædi.  vij.  dukar.  v.  kanntara  kapu  med  baldikinn.  oc  adra 
med  lettum  kosti.  lijkakrák.  kross  yfir  alltare  med  lijkn- 
eskium.  mariu  skript.   oc    peturz    skript   oc    kross  sæmeligann 


80  STAÐARFELL.  —  STAÐASTAÐR.  1354. 

vatzketil.  tiolld  vmmhuerfis  kirkiu.  paxblad  sæmiligt.  messufata 
kistu.  kerttistikur  ij  med  jarnn  oc  iij.  med  kopar.  merki  ij.  oc 
biarnnskinn.  ccc.  j  bokum. 

þangad  liggia  xiij  bæir  ad  tijvnndum  oc  lysitollum. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  heimilisfastir. 


40.  [1354]. 

Máldagi  Staðarfellskirkju,  er  Gyrðr  biskup  ívarsson  setti. 

AMaen.  Dipl.  afskrr.  Nr.  1514;  Landsb.  Nr.  101.  4to  bls. 
353  (=  C7);  Landsb.  107.  4to  bls.  416.  Prentaðr  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  106—107  með  latínskri  þýðingu.  í  Vilchinsbók 
stendr  ekki  klausa  Vilchins  sú,  sem  hér  er,  heldr  er  þar  bætt  aptan 
við  Gyrðs  máldaga,  sem  þar  er  að  aðalefninu  orðréttr,  klausu  frá 
1451;  sýnir  þetta  hvað  Vilchinsbók  er  hæpin. 

Vier  gýrdur  med  gudz  myskvn  biskup  j  skalhollte  heilsar 
ollvm  godvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra 
medvr  gudz  kuediv  oc  vorri.  kvnigt  giorandi  at  vier  hofum 
stadfest  medur  samþycke  arnolfs  ionssonar.  svo  fallinn  mal- 
daga  kirkivnnar  vnnder  stadarfelli  sem  hier  fylger. 

Jn  primis  aa  kirkian  xc  i  heima  lanndi.  xx  kvilldi.  xijc  voro 
virtt.  enn  firi  jnnann  sig  kalek  ok  tiolld  vm  kirkiv.  smelltan 
kross.  skrin  oc  brik  ýfer  alltare.  messoklædi  ein  oc  hokuli  till 
annara  messoklæda.  kluckur  vij.  mariv  skript.  peturs  skript. 
þorlaks  skript.  ij  krossa  fornna.  alltarisklædi  ij  med  pell.  oc 
duka.  oc  ij  alltarisklædi  fornn.  mvnlavg.  Glodarker  oc  elldbere. 
kerta  hialmur.  oc  kerta  stikur  ij.  kantara  kapa  med  pell.  oc 
onnvr  af  salvni  oc  slopp. 

þangat  liggia  vnder  xx  bæer  at  tivndvm  oc  lýsistollvm.  vj 
bænhus  oc  vj  avrar  af  hveriv. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

aller  þeir  menn  sem  hafa  malnýtv  i  stadarfellz  þingum  eiga 
at  luka  þangat  mals  miolk  aa  peturs  messo  dag1). 


41.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju  að  Stað  á  Snæfellsnesi  [er  Gyrðr  biskup 
Ivarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  39a— b.  skr.  1601.    Staðarbrenna  1357,. 
og  brann  alt  nema  kirkjan  (Gottsk.,  Flat.). 

')  Hér  kemr  laung  viðbót  frá  1394  í  hdr. 


1354.  STAÐASTAÐR  —  MIKLAHOLT.  81 

Stadastadur. 

CDariukýrkia  ad  stad  a  snæfellsnese  a  heimalannd  allt  med 
gognum  oc  giædum. 

hun  a  veidi  alla  j  stadara. 

hun  a  gamla  holm. 

hun  a  reka  allann    millum  deilldarhamars  oc  hrafnzhellis. 

hun  a  oc  birtueinngiar.  gelldfiár  rekstur  j  kolgrafafiord. 
selsker  af  akranese.  stodhrossa  beit  a  baularuollum.  gelldneýta 
rekstur  á  vatnnzheidi. 

þessar  a  hun  jardir. 

Krossa  tuo.  Arnnartungu. 

Brecku.  forss.  Aulkelldu. 

Grof.  Hol.  slitanndastade. 

Arnnes.  Tradir.  Tungur.  ij. 

Lon  halft.  halfa  Gufuskala. 

|>etta  a  hun  j  kuikfe.  x.  kyr.  iiij.  ær  og  xx.  þriv  naut  vetur- 
gomvl.  hunndradshesta  ij.  xiiij  hunndrad  j  metfe.  voruvirtt. 

f>etta  á  kirkian  jnnann  sig.  storann  kross  gylltann  med 
lijkneskium.  mariu  skriptir.  ij.  fornnar  kluckur  v  oc  hannd- 
klucku  hina  vj.  kaleka  ij  smá.  oc  hinn  þridia  gýlltann  storann. 
fiora  pellz  hockla  med  tuennum  messuklædum.  fornnan  pellz- 
hokul  oc  ij.  fustanns  hockla  med  tuennum  messuklædum.  tuo 
lereptzhockla  lausa.  Tafibýrdijngs  hokul  fornnann  med  felitlum 
mes[s]uklædum.  eina  dalmatiku  fornna  med  lerept.  pellz  kapur 
ij  oc  huijta  kapu  med  bunadi.  sloppa  iij.  fimm  antepenndia  oc 
eru  þar  j.  ij.  med  pell.  glodaker.  vatzketil.  sacrarium  munnlog. 
messufata  kistu.  fonntvmmbunijnng.  kerttistikur  ij.  bakstvr- 
jarnn  ij.  xj.  hundrud  j  bokum. 

þar  liggur  vnndir  halfkirkia  a  gaul  oc  liggur  þo  tijvnnd 
thil  stadar. 

þar  liggia  thil  v  bæinhus(!)  oc  takast  vj.  aurar  af  hueriu. 

Til  tijvnnda  oc  allra  tolla  liggia  thil  kirkiunnar  tuæ[i]r 
bæir  og  fioruthigir. 


42.  [1354]. 

Máldagi  Jóns  kirkju    skírara   í  Miklaholti    [er    Gyrðr   biskup 
ívarsson  setti]. 

Dipl.  Isl.  III.  B.  " 


82  MIKLAHOLT.   —  HAFFJARÐAREY.  1354. 

Landsb.  268.  4to  bl.  39b— 40  skr.  1601. 

Mycklholltt. 

Jons  kirkia  Baptistg  j  Mýcklahollte  a  heima  [land]  allt. 
þufnna  lannd.  hafurzfell.  Hommla(!)  hollt.  keflavijk  hálfa.  tialldurz 
eyiar.  reka  a  hommlubarda.  reka  fra  forslæk  vt  vmm  leýnijnngar 
at  helmijnngi  vid  skognesijnnga.  tadnnasker  halft  oc  hellu 
sker  hálft.  og  ketilz  sker  halft.  rostgðrd  oc  salltgðrd  j  skogar- 
nesland  og  akurgerdi.  nauta  afreit  a  flautur.  skog  j  lanngadal. 
hýli  ij.  j  straumfiardará. 

hun  a  jnnann  sig  9melltann  kross  oc  ij  krossa  adra. 
kluckur  iiij.  oc  ein  brotin.  og  su  hin  fiorda  er  nidri  er  oc  þo 
brotin.  Tiolld  vmmhuerfis  kirkiu.  messufðt  fernn.  ccc.  kalekur. 
kertistika.  c.  sloppar  ij.  alltaraklædi.  iiij.  kápa.  fonntbunadur. 
kistur  ijc.  glodaker  ij.  munnlogar  ij.  Bækur  iiij.  c.  j  reflum  xij 
aurar.  baksturjarnn. 

Suo  mikid  j  kuikfie.  Atta  kýr,  ij  ær.  einn  saud  vetur- 
gammlann.  hross  ij.  cccc.  voru  eda  kuikfie.  oc  hid  fimmta 
ofrijtt. 

Suo  margir  liggia  þar  bæir  vnndir  til  tijunnda  oc  lysi- 
tolla  oc  heýtolla.  xxx.  eru  fýmm  bðnhus  af  þessum.  oc  takast 
vj  aurar  af.  iiij.  enn  xij  aurar  af  einu. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diaknn. 

ij  omagar  kuenngilldir. 

í>etta  tok  sijra  gunnar1)  af  Snorra  prest  j  stadarspioll.  vj 
ær  oc  ku.  vxa  þrevetrann  oc  ij  ær.  ij  hunndrad  frijd. 

ad  auki  þessa  a  nu  kirkiann  þriár  kýr  oc  x  hundrud  ofrijd. 
oc  þar  j  virtt  jonns  lijknneski. 


43.  L1354]. 

MáldaGI  Nikuláskirkju  í  Hafljarðarey  [er  Gyrðr  biskup  ívars- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  40b  skr.  1601. 


*)  »Sr.  Gunnar  GilsBon  fékk  Reykholt  1393,  en  séra  Jón  refr  Mikla- 
holt;  gæti  verið  þessi  séra  Gunnar  og  hafa  verið  lengi  í  Miklah.»  At- 
hugaseind  Jón  Sigurðssonar  (í  safni  sínu  376.  4to). 


1354.  HAFFJARÐAREY.   —  HÍTARNES.  83 

HaffiaRdareý. 

Nicholas  kirkia  j  hafsfiardareý  a  heima  lannd  allt.  holz 
lannd  allt.  eina  kv. 

hun  a  jnnan  sig  kluckur  iiij.  kross  smelltann  oc  skrijn 
lijtid.  alltarisklædi  iij.  oc  eitt  med  pell.  kalek.  messufot  ein.  dvk 
einn.  nicholas  skript.  kerttistiku  eina  brotnna  med  kopar.  kistu 
oc  laust  væit  yfir.  glodaker  oc  biollu  eina  smá.  kannttara 
kapu  eina. 

kirkian  á  eingiar  og  hagbeit  med  fialli  milli  rauns  oc  dý- 
lækiar.  j  homluholltz  lanndi.  lækiar  einngi  milli  blafennz  oc 
bugakelldu.  saudhðfnn  a  vetur  j  hausthusa  lannd.  moskyrdur1)  j 
torfvagi.  oc  seliagrofum. 

hausthusa  menn  eiga  ij  manada  beit  bufe  thil  feallz  j 
annad  mal.  og  varda  vid  einngivm. 

Stak[k]zskurdur  j  kolvidarnesi.  huertt  svmar. 

gelldfiár  rekstvr  a  flotiur1). 

vidarhogg  j  þijmus1)  skogvm. 

selveidur  j  gnupáros. 

skipshofnn  j  naustaholme. 

fiogur  hunndrud  j  bokum. 


44.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju    í    Hítarnesi    [er    Gyrðr   biskup    ívars- 

son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  41a  skr.  1601. 

Hijtarnes. 

CDariukirkia  á  Hitarnesi  a  heimalannd  allt  med  rekum  oc 
veidum  ad  helmijnngi  vid  krossholltz  kirkiu. 

hun  a  ein  saumun  reka  framm  fra  ballbiarnnarvordum  oc 
vpp  j  os. 

hun  a  .v.  kyr  og  naut  tuævætt.  xij  ær.  tueggia  marka 
ross. 

hunndrad  ofrijtt  jnnann  gátta. 

hun  a  smellta    kross.    mariu    skript    fornna.    messufot    ij 

')  Svo,  hdr. 

6* 


84  HÍTARDALR.  1354. 

vonnd.  elldbera  vonndann.  kerttistikur  ij.  alltaraklædi  ij.  sacra- 
rium.  munnlðg.  kluckur  fiorar  oc  ein  brotin. 


45.  [1354J. 

Máldagi  allra  heilagra  kirkju    í    Hítardal    [er    Gyrðr   biskup 
Ivarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  41a-b  1601.  1369  fauk  kirkjan  í 
Hítardal  (annáll  frá  Skálholti). 

HijtarDalur. 

Allra  heilagra  kyrkia  j  Hitardal  a  heimalannd  allt  med 
gognnum  oc  giædum.  knarrarnes.  tungufell.  alfta.  saura  lannd. 
vollu.  molldbrecku.  midskog.  ysta  skog.  Bruarhraun.  haga. 
hraunsmula.  Setuhraun.  onndurdtt  nes.  hellu  lond  ij.  Reka  á 
gomlu  eýre.  afreit  j  lanngavatnnsdal.  letorfnna  skvrd  j  hofstada 
íannd.  a  x  hesta.  laxaveidi  ad  helmijnngi  j  hafsfiardara.  Huolz- 
eýiar  halfar. 

hvn  á  vj  kýr  og  xx.  vxa  þrevetrann.  xj  naut  tuæuetur 
iij  veturgaumul.  fiora  kalfa.  hunndrad  asaudar  oc  iij  ær.  fimm 
tigi  gelldijnngz  oc  iiij  ad  auk.  med  rutum.  sextijgi  veturgam- 
allt  oc  eirnn  saud.  ix  ross.  oc  ,x.  kugilldi  j  audru  lagi. 

xviij.  c.  jnnann  gátta  j  metfe. 

j  mat  þriar  vættir  allt  samann  smiðr.  sex  fiordunga  mors. 
fiora  limu  kiotz.  xix  vndirmðrfa  kiotz. 

hvn  a  jnnann  sig  iiij  messuklædi  hin  betri.  iij.  hin  lett- 
are  med  hðcklum.  iiij  hocklar  hinu  betri.  v  sloppar.  kannttara 
kapur  iiij.  kaleka  ij.  smellta  kross.  skrijn  med  helgum  domum 
oc  enn  skrijn  med  tðnn.  mariuskript.  kross  med  þremur  lijkn- 
neskium.  kerttahialmm.  páxblad.  kerttistikur  iij.  glodaker.  merki. 
dalmatika  ein.  alltaraklædi  iiij.  kluckur  iij  oc  ein  bialla. 
spallack  med  nýum  dukum.  mes[s]ufata  kista.  borda  einn 
vonndann.  sacrarium  munnlog.  fontz  vmmbunnad.  brikarklædi. 
fordukar  ij.  j.  dukur  glitadur.  legtara  duknr  sprangadur.  vatz- 
ketill.  alltaristeinn  buinn.  x.  c.  j  bokum. 


1354.  STAÐARHRAUN.   —  ÁLPTÁRTUNGA.  85 

46.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju  undir  Hrauni  (Staðarhrauni)    [er    Gyrðr 
biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  42a  skr.  1601. 

Stadarhraun. 

CDariu  kirkia  vnndir  rauni  a  heima  lannd  allt. 

viij  kyr  oc  fiogur1)  kugilldi  asaudar.  vj  saudi  veturgammla 
oc  x  aura  hest  oc  eitt  gelldfiarkugilldi. 

fimm  hunndrad  jnnann  gatta  oc  lannd  j  eydi  vnndir 
brvarforsi. 

hun  á  máriu  skript  fornna.  messufot  ij.  oc  hokul  ad  auk. 
allttaris  stein.  kannttara2)  kapu.  kerrtistikur  iij.  kluckur  fimm. 
glodaker.  fontz  vmmbunnad.  alltaraklædi  ij.  xij  manada  tijda- 
bækur  per  usum  svngnnar. 

Af  ormi  presti  bresta  sex  saudir  oc  gelldfear  kugilldi. 


47.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Álptártungu    [er  Gyrðr  biskup    ívars- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  42a  skr.  1601. 

Alftatunga. 
COariu  kirkia  j  álftartunngu  a  x  hunndrad  j  heima  landi. 

niju  kugilldi  oc  c  voru. 

messufot  tueno.  kluckur  fiorar.  glodaker  oc  elldbera.  tiolld 
fanngalijtil.  sacrarium  munnlog.  kirkiukolu.  alltarisstein.  allt- 
arisklædi  ij.  fonntz  vmmbunadur.  kerttistiku  eina.  xij.  mán- 
ada  tijdabðkr  fornnar  et  non  secundum  ordinem. 

þangad  liggia  x  bæir  ad  tijundum  oc  lysetollum. 

þangad  skal  luka  vj  aura  af  rafnnkelzstodum  huertt  ár. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

')  »halft  fiorda»  fyrst  skr.  í  textaDum,  en  það  svo  leiðréttt  úti  á 
spássíu;  3)  kannttaru,  hdr. 


86  AKRAR.   —  HJÖRSEY.  1354. 

48.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju  að  Ökrum    á  Mýrum    [er  Gyrðr    biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268,-  4to  42b— 43a  skr.  1601. 
A  okrvm. 

CDariu  kirkia  at  aukrum  a  bálft  heima  land. 

x.  kugilldi  oc  þriu  hundrud. 

hafurstadi  halfa. 

tiolld  vonnd.  kluckur  iiij.  oc  eina  biollu.  alltaraklædi  ij 
med  dvkvm  oc  munnlog  oc  slopp  oc   glodaker. 

þar  skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  merkur. 

hun  á  mariuskript.  krossa  iij.  skrijn  med  helgum  domum. 
hokul  fennglijtinn. 

prestur  ad  okrum  skal  hafa  heýtolla  af  vj  bæium.  hann 
skal  oc  annast  naudsýniar  allar  fyrir  svnnann  kalfalæk  ef  naud- 
syn  krefur  allt  thil  hijtarár. 

bonndi  sa  er  byr  ad  aukrum  skal  hafa  tijund  allra  heima 
manna  oc  [af]  eireksstðdum  oc  jsleifarstðdum  oc  hualzeyium. 

þar  skal  grafa  alla  heimamenn  cc  fatœka  menn  þa  sem 
þanngat  er  hagra  at  fœra  enn  j  krosshollt.  af  niju  bæium 
fyrir  sunnann  hitará.  þeim  sem  vnndir  krossholltz  kirkiu 
liggia.  skal  fara  lijk  til  akra  jafnann  er  eij  er  vel  færtt  til 
krossholltz.  skal  þridiungur  leggiast  til  akra  af  þeim  lunnennd- 
um  sem  fylgia  lijkunum  af  þeim  baium.  huortt  sem  færd  eru. 
þar  skal  grafa  lijk  af  eiriksstodum  oc  jsleifarstodum  oc  vr 
huolzeyvm  oc  þadann  lysitollur  og1)  vági  j  skutilzeý. 

Jtem  gafst  til  kirkiunnar  hunndrad  voru  medan  haralldr 
prestur  var. 


49.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Hjörsey    á  Mýrum   [er   Gyrðr   biskup 
ívarseon  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  43a— b  skr.  1601. 

')  Svo  í  hdr. 


1354.  HJÖRSEY.  —  ÁLPTANES  87 

HioR9eý. 

Kirkia  j  hiðrseý  er  helgud  gudi  oc  gudz  modur  sancti 
marie  og  hinvm  heilaga  pali  postula.  hinum  sæla  þorlaki  bisk- 
upi  oc  ollum  gudz  helgum  monnum. 

hun  a  fiordunng  j  heima  lanndi  oc  annad  lannd.  er  ad 
selium  heitir. 

rj.  kýr.  lx.  asaudar. 

tiolld  vmhuerfis  kirkiu.  nema  vmm  sonnghus.  messuklædi 
tuenn.  kalek.  slopp.  oc  kanntara  kapu.  alltarisklædi  ij  med  glit- 
udum  dukum.  tuenn  brijkarklædi.  glodaker  oc  elldbera.  gler- 
glugg  med  lykneskium.  páls  lijkneski  oc  þorlaks.  kluckur  v. 
munnlogar  ij.  merki  j. 

þar  skal  vera  heimilizprestur  oc  luka  honum  iiij  merkur. 
taka  heima  tijunnd  sijna  oc  allra  heimamanna.  og  suo  fra 
selium.  er  þar  heimamanna  groftur  oc  fra  selium. 

kirkian  a  fiordung  j  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
fylgia  heima  lanndi  j  hiortseý1). 

Jtem  hefir  gefist  kirkiunni  ein  máriu  skript  oc  sequenciu 
bok  sæmilig. 


50.  [1354]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Álptanesi  á  Mýrum   [er  Gyrðr  bÍ3kup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  43b  skr.  1601. 
Alftanes. 

CDariu  kirkia  á  alftanesi  á  prestskýlld  j  lanndi. 

xij.  kugilldi.  j.  ross.  kalekur  oc  messufot.  j.  slopp.  kanntara 
kapu  oc  tijdabokur  þær  sem  eru.  alltaraklædi  ij  med  duckum. 
kross  smelltan  oc  mariuskript.  og  peturzskript.  tiolld  slijk  sem 
eru.  kross  kJæddan  oc  annann  oklæddann.  glodaker. 

þar  skal  vera  beimilisprestur  oc  taka  fiorar  merkur. 

þangad  liggia  xviij  boir  ad  tijunndum  oc  lýsitollum. 

Jtem  hefur  gefist  kirkiunni  hunndrad  voru.  medan  þordur 
tiosason  bio  þar2). 


])  þannig  hdr;  *)  Wilch.  ('Garðar  á  Akranesi»)  er  portio  reiknuð  «síðan 
þórðr  Flosason  kom  til». 


88  BORG  Á  MÝRUM.  —   STAFHOLT.  1354. 

51.  [1354]. 

Máldagi  Michaelskirkju  að  Borg  á  Mýrum  [er   Gyrðr   biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  43—44  skr.  1601.  Árið  1322  brann 
kirkjan  á  Borg  (Konungsannáll). 

Borg  a  mýrvm. 

Micha[ejlskirkia  at  borg  á  mýrum  á  xx  hunndradj  heima- 
lanndi. 

bun  a  nijutýge  asaudar.  x.  kyr. 

narfi  a  ad  luka  kirkiunni  iij  hunndrud  til  adbota. 

hun  a  kross  med  lijkneskium.  ij  mariu  skript[ir]  magdaleni(!) 
messufot  tuenn.  kalek.  glodaker.  kerttistikur  ij.  alltarisklædi 
ij.  met  dukum.  sacrarium.  kluckur  ij. 

þangad  liggia  ix  boir  ad  tyvnndum  oc  lysitollum  oc  half 
tyunnd  af  olvalldastodum. 

þar  skal  vera  prestur  og  diákn. 

Jtem  hefir  gefist  ccc  til  kirkiunnar  at  borg  sijdan  kolbeinn 
kom  þar1). 


52.  [1354]. 

Máldagi  Mkuláskirkju  í  Stafholti  [er  Gyrðr    biskup    Ivarsson 
setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  44a— b  skr.  1601. 

Stafhollt. 
Nicholaskirkia  j  stafhollti  a  heimaland  allt  med  gðgnum  oc 
giædum.  suarfhol.  biargastein.  hofstadi.  skoga.  laxhollt.  einngi- 
nes  og  reka  med  afreit  j  vestardal.  biarnnardal  allann.  fyrir 
ofann  melifellzgill.  afreit  j  hrodurbjargardal.  selfor  j  þuerárdal. 
hrijseý  a  hredavatnne.  eý  vid  huýtá.  þræley.  laxveidi  j  þuerá. 
oc  á  feriubacki.  ].  fiordunnginn. 


')  þetta  mun  vera  Kolbeinn  þorgilsson  (sbr.  Svignaskarðsmáldaga 
1325  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  360)  og  mun  þetta  vera  viðbót  Árna  biskups 
Ólafssonar,  því  að  Kolbeinn  þorgilsson  kemr  fyrir  í  bréfi  gerðu  í  Borgar- 
firði  18.  Maí  1417. 


1354.  STAFHOLT.  —  KALDAÐARNES.  89 

hon  á  ix  kýr  og  xviij  ær  oc  hest.    c.    j    ofrjidu.    vj    aura. 

jnnann  gátta  fimm  manna  messuklædi  ad  aullu. 
alltaraklædi  iij.  thil  haalltaris.  fiðgur  tii  vtallltara.  kaleka  ij. 
tijdabokur  xx  oc  psalltara  ij  vonnda.  kanntara  kapur  þriar 
vonndar.  kross  smelltann.  skrijn  med  helgum  domum.  storann 
kross  yfir  kor.  kluckur  vj  oc  biollur  ij.  tiolld  slijk  sem  eru. 
nicholas  skript.  jarnnstiku  stora.  kerttistikur  ij  med  kopar. 
elldbera.  glodaker.  vatzketil  oc  fonntz  vmmbunad.  lijkakrak. 

þangad  liggia  xiiij  oc  xx  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitollum. 

þar  skulu  vera  iij  prestar  og  diáknn  og  klerkur  sa  er  less 
j  ottusonngum. 

kirkian  m  þria  sloppa  oc  kanntara  kapu  er  sijra  helgi 
lagdi  til  oc  mariu  skript. 


53.  [1354]. 

Máldagi  Kaldaðarnesskirkju    í   Bjarnarfirði  [er    Gyrðr   biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  90—91  skr.  1601.  Máldaginn  er  eigin- 
lega  að  mestu  niáldagi  Arna  biskups  Helgasonar,  en  síðasta  klausan 
mun  vera  frá  Gyrð. 

Kalldadarnes  jd  vestra. 
Kirkia  j  kalladarnesi  var  vijgd  af  herra  arnna  Biskupi  vj° 
kalendas  dag  augusti1).  helgud  med  gudi  hinni  helgu  mey 
mario  oc  michael  archangelo.  og  hinum  heilaga  þorláki.  enn 
þessi  maldagi  var  þa  skipadur.  ad  thil  þessarar  kirkiu  skal 
vera  tijdasokn  af  Bæium  þeim  ollum  sem  eru  fýrir  vtann  sela 
og  nordur  thil  saurár.  kirkiutyunnd.  nema  hualtijunnd  af  kalld- 
bak.  af  ollum  Bæium  thil  selár  liggia  tijundir  thil  kalladarness 
kirkiu  oc  suo  fiskitollar  oc  lysitollar.  half  vætt  af  bæ.  oc  half 
vætt  af  huerium  fiskimanni  af  eyium.  nema  af  kallbak 
oc  kleifum  skal  greidast  þridiungur  vðttar.  Lammb  skal 
ala  a  bæ  huerium  heilagri  kirkiu  og  ábyrgist  sá  ad 
helmijngi  vid  aullu  er  elur.  a  kalladarnesi  skal  vera  prestur 
heimilisfastur  sa  sem  þar  syngi  heimilistijdir  oc  thil  þriggia 
bðnhusa.  ad  hamri.  j  Bæ  oc  j  kallbak.  taki.  vj.  aura  af  hueriu. 
enn  iiij  merkur  af  heima  kirkiu.  kirkian  a  land    er  gaf    rafnn 

J)  augusto,  hdr. 


90  FELL  í  KOLLAFIRÐI.  1354. 

thil  hennar  sem  heitir  biarnnarnes.  kyr  tuær  oc  hundrad  voru 
kluckur  iij  oc  slijkt  sem  þar  lá  adur  thil  bðnhusskýlldar.  lijk 
skal  færa  af  þessum  bæium  huertt  sem  helldur  vill  thil  stadar 
eda  kalladarness.  oc  skulu  taka  helmijng  huorir.  þad  er  med 
lijkum  gefst. 

Jtem  gaf  vermundur  kirkiunni  ku  oc  lagdi  thil  halfan  vid- 
reka  millum  holmslækiar  oc  hafnnarness.  fyrir  fiordunng.  kirkiu 
tijunndar  þann  sem  reiknadist. 


54.  18.  Juli  1354.  undir  Felli. 

Máldagi   Fellskirkju   í  Kollafirði,    er    Gyrðr   biskup   ívarsson 

setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  91a— b  skr.  1601.  Prentaðr  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  107 — 108  með  latínskri  þýðingu  og  er  þar  farið 
eptir  annari  afskript  en  268. 

Fell  j  kollafirdi. 

Wær  gýrdur  [med  guds  miskunn  biskup  j  Skalhollte  send- 
um  ðllum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  kuediu  guds  oc 
vora1). 

Ydvr  sie  kunnugt  ad  svb  anno  domini  CD°.  ccc°.  1°.  iiij0. 
xu0.2)  kalendas  augusti  suo  sem  vier  vorum  j  vorri  visitacione3) 
vndir  felli  j  kollafirdi.  skipudu  vær  so  fallinn  maldaga  med 
samþýcki  vermunndur  gudlaukzsonar  er  þa  atti  jordina  vnndir 
felli.  suo  sera  hann  batt  sig  vnndir  med  hanndabanndi.  hia- 
verunndum.  Brodur  eýsteini.  sijra  þorsteini  palzsyni.  sijra 
halfdani  guthormssyni.  Gudmundi  snorrasyni.  þorgilsi  steinolfs- 
syni  oc  morgum  odrum  godum  monnum  ad  nefnndri  kirkiu  sem 
her4)  seigir. 

jn  primis.  skal  þar  vera  heimilisprestur.  skal  bonndi  luka 
honum  iiij0.  merkur  huertt  ar  j  tijdarentu.  kirkia  a  huertt  ar 
saud  veturgammlann    or  steinum.  annann    fra5)  Liufustodum6). 


')  [et  cetera  268;     2)  12  (=  xii),  Hist.    Eccl.;    ')  vistitacione,    hdr.; 
4)  sl.  268;  5)  sl.  268;  6)  Gufustodam(!)  268. 


1354.  SELÁRDALR.  91 

þridia  or  fiardarhornni.  fiorda  a  Broddanesi.  fimmta1).  or  trudda- 
dal2).  lambaeldi  af  ollum  bæium  millum  hornns3)  oc  deildar. 
half  vætt  skreidar  af  huerium  bæ  millum  deildar  og  karhafnnar. 
tijunndir  a  millum  hornshaufda  oc  karhafnnar  oc  lysitollur. 

Jpadan  er  songur  til  fimm  bðnhusa  oc  takast.  vj.  aurar  af 
hueriu. 

kirkia  á  þriár  kyr  oc  fimm  hunndrud  voru. 

kirkia  a  jnnan  sig  kross  oc  Olafs  skript  og  tiolld  felijtil 
vmm  alla  kirkiu.  alltarisklædi  ij  oc  eirnn  hokul.  klockur  þriar. 
elldbera  oc  munnlog.  þanngat  er  ad  luka  vj  alnar  vadmalz  or 
hlijd  huertt  ar.  oc  til  sannenda  [her  um  settum  ver  vort  in- 
cigle  fyrer  þenna  maldaga  skrifadan  dag  ok  stad  sem  fyrr  seger4). 


55.  1354.  i  Selárdal. 

Máldági  Selárdalskirkju,  er  Gyrðr  biskup  ívarsson  setti. 
Landsb.  268.  4to  bl.  95b-96a  skr.  1601. 

Selardalur. 

Anno  domini  CDillesimo.  ccc°.  quinquagesimo  quarto  Reikn- 
adist  svo  fallinn  maldagi  kirkiunnar  j  selardai.  sem  hier  fylgir 
so  sem  herra  gýrdur  biskup  visiterade  vestfiordu. 

jn  primis.  a  hun  lond  oll  milli  lijkastapa  oc  hafragilz  hinz 
nord[a]ra  med  ollum  reka  vestann  til  nesskeria  skoga.  j  geit- 
þiofsfirdi  ad  helmijnngi  þa  sem  legid  hafa.  thil  sperdlalijdar  ad 
fornnu  millum  kollagautuar  oc  seliadalzar.  tyunnda  lut  j  hual- 
reka  á  kirkiuboli  j  kolmuladal.  huernn  veg  sem  a  lannd  ber. 
vtan  smahueli. 

fimtan  kýr.  halfan  fiorda  tðg  asaudar.  ij  naut  tuæuetur. 
hesta  iij. 

skip  fyrir  þriu  hundrud  oc  xvij  hundrud  j  metfe. 

kirkia  a  jnnann  sig  tiolld  vmmhuerfis  oc  steinklædi. 
messufot  fernn.  kanntarakapur    þiar.    sloppa    þria.    alltaraklædi 


')  or  fiardarhornni  settu  b.  v.  268;  2)  þrududal  Hist.  Eccl.;  3)  Hrauns 
Hist.  Eccl.;  4)  [sl.  268. 


92  SKIPAN  GYRÐS  BISKUPS.  1354. 

þrenn.  med  hueriu  alltari.  v  smellta  krossa.  mariuskriptir  ij  oc 
peturslijknneski.  kross  med  vnndirstodum  oc  skrijn.  silfurkaleka 
þria.  glerglugg.  glodaker.  elldbera.  griotker.  tijdagiorda  bœkr1). 
tolf  manuda  formejabok  oc  nicholas  sogu.  fornt  ker  j  jordu  oc 
eina  kistu. 

prestar  skulu  vera  ij  oc  syngia  huernn  dag  messu. 

kirkia  a  ordubok.  munnlogar  ij.  kerttistikur  iij.  Biarnfell. 
fonntklædi. 

þanngad  skal  lukazt  tijund  oc  lýsitollar  millum  galltarar 
oc  hafrngilz  hinnz  nerdra. 

prestar  skulu  vera  heima  badir  allar  hinar  hædstu  hatijdir 
ad  ollum  tijdum  oc  syngia  sijdan  j  brott  ef  þeim  lijkar. 

Skallagrijmur  lagdi  tbil  kirkiu  j  selardai.  atta  bækur.  for- 
malabok  og  michalz  sogu.  messijnngarketil.  vatnker.  steinklædi. 
biarnnfell  lytil.  messufata  kistu  olæsta.  boka  lectara.  bakstur 
jarnn. 

jtem  a  kirkian  hinn  tijunuda  huernn  aualann  fisk  af 
huerium  fiskimanni  þeim  sem  vt  r§r  j  kopavijk  oc  suo  af 
skipunum. 


56.  30.  Juli  1354.    i  Holti  i  Önundarfirði. 

Skipan  Gyrðs  biskups  Ivarssonar  um  prédikanir,  um  kirkju- 
vanrækt,  um  frillur  pre3ta,  um  bænhúsa  þyrmslur,  um  mat- 
gjafir  og  um  aflausnir. 

AMagn.  Nr.  351.  Fol.  bl.  123-24  skinnb.  skr.  c  1360;  AM. 
354.  Fol.  bl.  32a— 32b  skb.  c.  1400;  þessari  skipan  er  hér 
hnýtt  aptan  við  skipan  Gyrðs  frá  23.  Apr.  1359  og  inngangnum 
slept;  AM.  175A.  4to  bl.  41a  — b  skb.  c.  1400;  vantar  hér  framan 
af  statútunni  fram  í  §  2;  AM.  688C.  4to  bls.  1 — 2  skinnb  skr. 
1479;  AM.  136.  4to  bls.  281-82  skb.  c.  1480  (Skinnastaðabók); 
AM.  456.  12mo  bls.  180—83  skinnb.  c.  1480;  AM.  42A.  8vo 
bls.  217  skinnb.  c.  1480  (hér  er  að  eins  §  2,  4,  5  og  6).  ágrip 
eptir  351.  Skipan  þessi  er  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II. 
109 — 11  eptir  AM.  354.  Fol.  og  borin  saman  við  AM.  351.  Fol. 
og  fylgir  latínsk  þýðing.  Sbr.  skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar 
frá  26.  Júlí  1345  (Dipl  Isl.  II,  Nr.  513),  sem  er  aðalstofninn 
undir  þessari. 

')  borker(!)  hdr. 


1354.  SKIPAN  GYRÐS  BISKUPS.  93 

Vm  skipan  herra  gyrðz  biskups1). 
Anno  domini.  CD°.  ccc°.  1°.  qvarto  tertio2)  kalendas  augusti 
j  hollti  j  aunundarfirði  jn  sýnodo  skipaði  herra8)  Gyrðr  biskup 
með  Raaði  profasta  sinna  ok  annaRa  presta  þar  nær  werðndum. 
þau  statuta  ok  articulos  vm  allt  skalholltz  [biskupsdæmi4)  ok 
buðu  at  hallda  skylldu  sem  [her  fylgia6). 

1.  [Jn  primis6)  at  huerr  prestr  j  sinni  kirkiusokn  prediki 
firi  sinu  soknarfolki  aa  sunnudaga7)  ok  aa  haatiðisdaga7)  af 
heilagri  Irv  almenniligri  ok  hennar  articulis.  af  septem  sacra- 
mentis  ok  af  siau  hðfuðsýndum8).  himinrikis  fagnaðum.  ok 
heluitis  pinum9).  ok  at  þeir  menn  ýfir  bæti  sem  aðr  hafa  van- 
gleymt.  Credoih  deum  ok  pater  noster.  CDarie  vers.  barnskirnar 
orð.  Biði  ok  opinberliga  [firi  almenniligri  guðs  kristni  bæði  lærðum 
ok  leikum.  lifðndum  ok  fram  farandum  ok  synge10).  Deus  mise- 
reatur  ok  De  profundis  með  tilskipaðum  [orðum.  Lysi  ok  merki- 
liga11)  j  kirkiu  vm  heilagra  daga  halld  ok  fostu  tiða.  sua  ok 
vm  aartiðir  goðra12)  manna  sem  j  huerium  siau  nattum  til 
berr. 

2.  Jtem  [at  þeir  leikmenn  er  vanrækia13)  þria  drottins 
daga  samfast  at  bondi  ef  hann  er14)  heima  eðr  einnhuerr  af 
þeim  bæ  hans  vegna.  ef  eingi  forfðll  onnur  ganga  til  at  sækia 
tiðir  til  soknarkirkiu  sinnar.  skal  hann  luka  vmboðsmanni 
biskups16).  ij  aura.  sitia  þeir16).  vm  aðrar.  iij.  vikur  með  samri 
vanrækt  skulu  þeir  sialfsettir  wt  af  heilagri  kirkiu   [ok  hennar 


])  351;  Vm  skipan  136;  hvat  gyrdur  biskup  skipate  456;  Gyrdz 
biskups  scaioltensis  42;  2)  688,  136,  456;  sl.  351;  3)  sl.  688,  136,  456; 
4)  [biskups  kirkiudæmi  136;  5)  [furr  segir  (okj  hier  fylgir  6H8  (á  undan 
er  brot  af  skipan  Jóns  biskups  Sigurðs30nar  frá  1345);  s)  [Jtem  688  og 
354  og  byrjar  354  hér  og  sleppir  öllum  inngangnum,  nema  hvað  Árni 
Magnússon  hefir  ritað  hann  á  neðri  spássíu  í  skinnbókinni;  7)  dðghum 
354;  8)  af,  b.  v.  354,  688;  9)  pislum  354;  pinu  688,  136,  456;  ,0)  [firir 
lærdum  ok  leikum  liföndum  ok  daudum  (ðndudum  456)  ok  framlidnum 
salum  688,  456;  framlidnum  salum  136;  framlidnum  ok  synge  354;  ") 
[versum  ok  collectum.  þeir  skulu  ok  merkiliga  lysa  354;  12)  merkilegra 
354,  136;  merkiligra  godra  688,  456;  13)  at  sækia  tijdir  til  soknar  kirkiu 
sinnar  b.  v.  456;  14)  hér  byrjar  175;  45)  [ef  bonde  vanrðkir  þria  sunnu- 
daga  samfast  ef  hann  er  heima  ella  fari  hans  vegna  einnhuer  af  bæ 
hans  at  sækia  tidir  til  soknar  kirkiu  sinnar.  luki  354;   ls)  svo  b.  v.  354. 


94  SKIPAN  GYRÐS  BISKUPS.  1354. 

sacramentis1)  þar  til  er  þeir  taka  skript  sina  ok  lausn  ok 
sættaz  wið  heilaga  kirkiu2).  ok  luka  þar  til  j  sekt  vmboðs- 
manni  biskups  halfa  mork. 

3.  Jtem  at  huerr  [su  kona3)  sem  opinber  hefir  vorðit  ath 
barneign4)  með  presti  se  huergi  til  heimilis  j  hans  kirkiusokn 
ok  ef  hon  veit  þat  [skal  hon  æigi  dueliaz  aa  prestzins  heimili5). 
einni6)  nátt  leingr  [j  hans  náuist7)  forfallalaust.  ella  er  hon 
sialfsett  wt  af  heilagri  kirkiu  ok  hennar  sacramentis.  vtan  j 
lifshaska.  sua  framt  sem  hon  trulofar  at  bæta  við  heilaga 
kirkiu.  En  þer  konur  [sua  til  komnar8)  sem  eigu9)  iarðir  eðr 
hafa  Raðit  ser  heimili  j  [þessari  kirkiusokn  sem  prestarnir  eru 
þeirra  barna  feðr.  eðr  werðr  þeim  þangat  skipat10).  skulu  þær 
æigi  flytia11)  sitt  heimili  þar  firi.  En  þeir  profastar  sem  vitandi 
skipa  sua  prestunum  þeirra  barnfeðrum.  skulu12)  sialfsettir  wt  af 
þeim  heiðri  ok  vmboði  sem  þeir  hafa  af  biskupinum  [j  skalhollti13). 
þo  þeim  konum  vndan  teknum  sem  eigingiptar  eru.  eða  grun- 
semdarlausar  [af  illum  lifnaði14)  firi  trulofan.  eðr  langa  fra- 
ueru16). 

4.  Jtem  at  bænbws  þau  sem  biskup  lofar  saung  at. 
hafi  þuilikan  Rétt  at  ser  ok  þyrmslur  sem  aðrar  soknarkirkiur  sua 
at  huerr  sem  þaðan  tekr  góz  annars  mannz  með  stuld.  gripi. 
eðr  Ráni  eðr  nðckurskonar  ofualldi.  falli  sa  j  bann  af  sialfu 
werkinu. 

5.  Jtem  at  matgiðf'6)  lukizt  firi  þa  menn  at  eins  sem 
[prestr  eða  bondi17)  hallda  aa  sinn  kost  vm.  xij.  manaði  eptir 
skylldu  sinni.  og  sa  bunaðr  ma  æigi  þarnaz. 

')  [sl.  354;  ')  [sl.  175;  3)  [prestz  kona  456;  4)  barngetnade  354, 
175,  688,  136,  456;  8)  [firir  edr  duelst  175;  6)  eina  354;  7)  [j  bans 
þingum  edr  nauist  175;  sl.  354;  8)  [sem  svo  ero  til  komnar 
688.  136,  456;  9)  [sem  ser  eiga  354;  I0)  [þeirri  kirkiusokn  prestununi 
(sl.  354,  prestinum  136)  þeirra  barnfedrum  (-fodr  136)  verdr  til  skipat 
354,  175,  136,  688,  456;  ")  flyia  175,  688,  136,  456;  i2)  vera  b.  v. 
354;  ,3)  [sl.  354;  14)  [sl.  354;  15)  Eptir  §  3  skýtr  175  inn  í  þessari 
klausu: 

Jtem  ath  þar  lukizt  tiund  at  huerri  fastaeign  sem  liggur  j  sokn- 
inni  huar  sem  þeir  sitia  er  iardir  eigu  ok  er  at  þeim  loglig  heimta 
sem  a  jordu  byr  (sbr.  Nr.  57  hér  á  eptir). 

16)  matgiafir  175,  688,  136,  456;  ,7)  [prestar  ok  (edr  175)  bændr  354. 
175. 


1354.  PRESTSTÍUND   OG  KIRKJUTÍUND.  95 

6.  Jtem  at  j  þui  profastzdæmi  leýsiz1)  huerr  ok  taki 
skript  fyrir  brot  sin  sem  hann  brðt.  þo  at  j  [annars  vmboði2) 
kunni  opinbert  at  werða. 


57-  1354.  á  Kolbeinsstöðum. 

Skipan  Gyrðs  biskups   Ivarssonar  um    prests    og    kirkjutíundir 
til  Staðar  á  Ölduhrygg  og  Kolbeinsstaðakirkju. 

AM.  238.  4to  bl.  llla  skr.  c.  1570;  JSig.  143.  4to  bls. 
161  skr.  c.  1696;  Landsb.  115.  4to  I  bls.  188—89  (bréfasafn 
6éra  Jóns  Haldórssonar).    Prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  109. 

[bref  vm  tivnd  presta  og  kirkna3). 

Vier  girdur  med  gvdz  nad  biskup  j  skalhollti  heilsvm 
avllvm  monnum  j  kirkiv  soknn4)  ad  stad  aa  olldvhrvgg  og  aa 
kolbeinstodvm  med  gvdz  kvediv  og  vorri. 

Saker  þess  at  þat  er  bæde  fornt  lavgmal  og  nýtt  at  þar 
lvkizt  tivnd  af  hvorre  jord  sem  hvn  liggvr  j  soknnine  og  krist- 
inn  riettur  seiger  svo.  at  aa  þeim  er  riett  tivndar  heimta  sem 
aa  jordu  býr.  sa  sem  samþýcktur  hefur  verid  vm  skalholtz 
biskups  dæme  svo  af  lærdvm  sem  af  leikvm.  enn  ver  villivm 
med  avngvo  mote  þola  at  bændur  vr  odrum  kirkivsoknvm 
take  til  sin  þær  tivnder  sem  kirkivnnar  eiga  og  þeirra  maldagar 
standa  til.  epter  biskupanna  skipann.  þvi  biodvm  vier  ollum 
ýdur  og  sierhvorivm  sem  aa  adur  nefndvm  jordvm  bva.  j  fyr- 
nefndvm  kirkivsoknvm  aa  stad  og  kolbeinstodvm.  at  [þer]  lvkit 
þangat  arliga  presttivnd  og  kirkivtivnd  hvar  þeir  sitia  sem 
jardernar  eiga.  enn  þat  er  mogvligtt  at  þeir  luke  þeim  leigv 
þvi  minne  sem  þeir  lvka  kirkivnvm.  þetta  godz  vt  vnder  þeirra 


')  sækizt  175;  2)  umdæmi  688;  [odrum  stad  175;  3)  [Gjrders  Biskups 
bref  umm  Tjund  presta  og  kyrkna  1464(1),  143,  «Gyrders  Byskups  Skick- 
unar  Bref  um  Tijunder  Presta  og  Kyrkna  Anno  1364  (1354  puto 
rectius)*  115  og  bætir  við  á  spássíu:  «þetta  Datum  mun  rangt.  þvi 
Gyrder  Biskup  var  þa  daudur.  mun  eiga  ad  vera  1354.  þa  visiteradi 
hann  um  Vestfiordu«;  4)  soknum  143,  115. 


96  BISKUPSTÍUND.  1354. 

nafne.  Og  til  sanninda  [her  vm  settum  ver  vort  jnnsigli 
fyrir  þetta  bref1).  skrifat  aa  kolbeinstodum  [j  flysiuhuerfi2)  anno 
domini  [CD.  iij.c  liiij  ar3). 


58.  1354. 

Biskupstíundareikningr    í    Stranda-    og    Norður-ísafjarðar- 
sýslu. 

Landsb.  268.  4to  bl.  129a  skr.  1601.  í  raun  og  veru  mun 
þetta  vera  reikningr  um  biskupstíundir,  þó  að  það  sé  kallað  hér 
porcioreikningr. 

Vm  porcijoReiknnijnng. 
Anno  domini  (10°.  ccc°.   1°.  iiij    reiknnadist   quartta    [pars 
decime4). 

a  prestzbacka.  xiiij  aurar. 

á  eýre  j  bitru  xij  aurar. 

vnnder  felle  hunndrad. 

j  tunngu  mork. 

ad  stad  xij  aurar. 

a  kirkiubole  ij  hunndrud.  oc  half  mork. 

j  vatzfirde  fiorar  merkur. 

j  augre  hunndrad  [oc]  fiorar  merkur. 

&  eyre  j  seydisfirde.  xij  avrar. 

á  eyre  j  skutulzfirdi  mork. 

á  hole.  v.  aurar. 

j  hollte  ccc. 


59.  1354. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Desjarmýri  í  Borgarfirði. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  4391,  tvær  afskriptir  og  er  önnur 
þeirra  staðfest:      «Framann    og    ofannskrifad    er  ordriett  samhlioda 

•)  [et  cetera  238,  143;  2)  [et  et  cetera  238;  »)  [m  iiijc  lxiiij  ar(!) 
238;  1464(1),  143;  her  um  er  þetta  bref  skrifad  a  Kolbeinstodum  Anno 
domini  1364(0,  115;  4)  [ps  detime,  hdr. 


1354.  DESJARMÝRI.  97 

sinum  Original  sem  er  á  kalfskinn  med  aungvum  Jnsiglum  edur 
undirskriftum.  þad  vitna  underskrifader  med  sioum  underskriftum 
ad  Desiarmyre  þann  24.  Maij  Anno  1724.  porsteinn  Sigurdsson. 
Hávardur  Magnusson».  Hin  afskriptin  er  gerð  eptir  afskript  þor- 
steins  sýslumanns  fyrir  Árna  Magnússon.  Arni  segir  að  skráin  hafi 
verið  «aflðng.  teste  Sr.  Olafi  til  Mag.  Jons,  munnlega».  Önnur  af- 
skript  er  í  AM.  259.  4to  bl.  79-80  skr.  c.  1600. 

Desiarmyrarkirkiu  skrá1). 

Anno  Domini  CD.  ccc.  1.  iiij.  var  þetta  kvikfie  med  kirki- 
unne  aa  desiarmyre.  ij.  kyr  oc  xviij.  ær.  iiij.  sauder  veturgamler. 
hrutur  tvævetur.  naut  veturgamallt.  kalfar  tueir.  eitt  hross. 

kirkian  sa  land  allt  aa  desiarmyre  til  motz  vid  husuijk- 
inga.  so  sem  med  fornu  hefer  stadid.  og  allan  hrafnsdal  oc  ut 
til  motz  vid  hofstrandar  land. 

þridiung  i  vidreka  under  oxafalle. 

allann  vidreka  j  hellisvik  fra  drang  þeim  er  gegnt  stendur 
runuskala.  og  inn  til  þess  drangs  er  næstr  er  ut  fra  laxaa. 

Hualreka  i  Hellisvijk  oc  suo  huar  sem  kiemur  inn  til 
drangsins. 

vidreka  allann  oc  suo  hualreka.  j  mariubaas. 

Salltfiara  i  geitavijk  ut  aa  millum  lækia. 

Halfann  hvalreka  og  vidreka  vta  sande  nordann  fra  jokulsaa 
reka  og  austur  ad  Helgaa. 

jtem  á  kirkian  tveggia  manna  agaungu  aa  hval  j  kiosvijk. 

jtem  hun  aa  allann  vidreka  oc  halfann  hualreka  aa  eyre 
ut  fra  drang  oc  til  kambs. 

Hun  aa  niundu  hveria  vætt  j  hualreka  j  mariufioru  inn 
fra  laxaa. 

J>angad  liggur  tiund  af  aullum  bæium  j  mille  breidaviikr 
sydre  og  niardvijkur.  og  lambelde  a  hverium  bæ  oc  lysetollar  af 
ollum  þessum  bæium. 

Jtem  aa  kirkiann  fiskevist  ad  aullduhamre.  er  olafur  prestr 
liet  sveria.  oc  xxx.  sauda  haufn  j  hafnar  land  og  hellis  skiol 
er  olafr  prestr  liet  sveria.  Saudabeit  vt  a  sand. 

Jtem  aa  kirkian  attatye  sauda  beit  i  Haaukinn  i  ness  lande 
uppa  manud  oc  tueggia  hrossa  gaungu  i  backa  þyfe  og  taka  ei 
undann  folaulld. 


')  Utan  á  með  hendi  Árna  Magnússonar. 

Dipl.  Isl.   III.  B. 


98  TÍUNDIR  OG  KRISTINRÉTTR.  1354. 

Jtem  a  kirkiann    fiortan    fota  torfgrauf  j   jokulsaar    lande 
aarliga.  og  hun  aa  attundu  hueriu  uætt  j  hual  aa  uxafallsfioru. 


60.  19-  Oktober  1354.  i  Bjórgvin. 

Bréf  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar  um  tíundir  og  að  KrÍ3t- 
inréttr  Arna  biskups  skuli  hér  eptir  gilda  í  Hólabiskupsdæmi 
eins  og  á  Suðrlandi. 

IBfél.  221.  4to  bls.  508—509,  pappírshandrit  frá  18.  öld;  innfært 
hér  í  ritgjörð  Finns  biskups  um  Kristinrétt;  Steph.  Eiríkss.  Nr.  6 
4to  í  ritgjörð  Finns  biskups  um  Kristinrétt  með  spássíuglósum 
með  hans  hendi.  Bréf  þetta  er  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
I,  436 — 37  eptir  pappírsafskript,  er  Finnr  biskup  hafði  undir  hönd- 
um;  þar  með  fylgir  latínsk  þýðing.  Enn  fremr  er  það  prentað  í 
Lovsaml.  f.  Island  I,  33 — 34  eptir  pappírsafskript  í  Leyndarskjala- 
safni  Dana.    Bréf  þetta  þekkist  nú  ekki  í  neinum  fornum  handritum. 

Magnús  með  guðs  miskun  Noregs,  Svía  ok  Skáne  kóngr 
sendir  öllum  mönnum  í  Hólabiskupsdæmi,  þeim  sem  þetta  bréf 
sjá  eðr  heyra  kveðju  guðs  ok  sína. 

Vær  viljum  at  þér  vitið,  at  heiðrligr  herra  ok  várr  and- 
ligr  faðir  herra  Ormr  með  guðs  náð  biskup  á  Hólum  kom  ok 
kærði  fyrir  oss,  at  ýmsir  menn  í  hans  biskupsdæmi  vilja  ekki 
gera  sínar  tíundir  eptir  því,  sem  þeir  eru  guði1)  skyldugir  ok 
heilagri  kirkju  bæði  af  helgra  daga  veiðum  ok  öðrum  lutum, 
svá  ok  at  þér  vilið  eigi  láta  hann  hafa  visitationem  eptir 
kristnum  lagarétti.  Ok  af  því  vér  viljum  einkis  rétt  kreinkja, 
allra  sízt  heilagrar  kirkju  ok  hennar  formanna,  heldr  styrkja 
ok  staðiesta  tii  allra  góðra  hluta,  þá  er  þat  várt  fullkomligt 
boð  ok  sannr  vili,  at  þér  gerið  yðar  tíundir  á  hverju  ári  eptir 
lands2)  iögum  ok  kristindómsrétti,  eptir  því  sem  þér  vilið 
svara  íyrir  guði  ok  oss,  ok  haldið  biskupinum  visitationem  ok 
reiðskjóta,  eptir  þvi  sem  lögbók  váttar. 

Svá  viljum  vér  ok,  at  sá  kristindómsréttr,  sem  geingr 
sunnan  lands,  at  hann  gangi  um  alt  landit,  ok  fyrirbjóðum 
vér  hverjum  manni  eptir    öðrum  rétti    at    sækja,    nema    hverr 

')  enda  221,  6;  a)  landzens  6. 


1355.  VATNSHOLT.   —   SAUÐAFELL.  99 

sem  fyrinæmiz  ok  ekki  gerir  eptir  því,  sem  nú  höfum  vér  boðit, 
eðr  nokkurr  ónáðar  Hólabiskup  móti  frelsi  ok  rétti  heilagrar 
kirkju  vili  svara  oss.  viij.  ortugum  ok  .xiij.  mörkum  í  bréfa- 
brot,  ok  honum  fullrétti  sitt  tvíaukið  eptir  lögum  ok  dómi, 
eptir  sem  hans  varnaðarbréf  vátta,  sem  vér  höfum  honum  gefið. 
í>etta  bréf  var  gert  í  Bjórgvín  sunnudaginn  fyrstan  í  vetri 
á.  xxxvj.  ári  ríkis  várs.  Herra  Ormr  Eysteinsson  sekreteri  várr 
innsiglaði. 



61.  [1354]. 

Bréfságrip  um  Vatnsholt  í  Staðarsveit. 

AM.  252.  4to  bls.  53,  skr.  c.  1600;  AM.  430.  4to  bls.  13 
— 14  skr.  c.  1730  (séra  Jón  í  Hítardal);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
1548  og  Nr.  1630. 

Watnshollt1). 
Anno  Domini  m.  ccc.  [liv2)    sellde  Gyrder    bonde  og  kona 
hans  Jnga  herra  Asgrijme  abota  jðrdina  vatnshollt  firer  Suarff- 
hol  og  toku  a  mille  quijttun  firer  olðglega  medferd   a  Rekauid 
klðsturzinz. 


62.  [1355]. 

Máldagi  Egediuskirkju  að  Sauðafelli  [er  Gyrðr    biskup  Ivars- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  28a— b  skr.  1601.  Gyrðr  biskup  reið 
yfir  Vestfjörðu  1354  og  1355;  er  því  ekki  með  neinni  vissu  hægt 
að  segja  hverir  af  máldögum  hans  á  því  svæði  eru  frá  1354  og 
hverir  frá  1355,  geti  þeir  ekki  um  það  sjálfir,  en  hitt  er  víst,  að  þeir 
eru  allflestir  frá  öðru  hvoru  þessu  ári,  og  skiptir  það  litlu  hvort  er. 

Saudafell. 

Af  egidiuskirkiu    at  saudafelli   er    æfinlig    prests    skýlld  j 

heima  landi  oc  diaknnz. 

kýrkian  a  iiij  kyr.  ccc.  vadmala.  kluckur  ij.  fontzvmmbvnad. 

')  430;  ')  [xl.  v.,  hdr.  en  það  getr  ekki  staðist;  er  því  líklega  rétt 
það,  að  bréfið  sé  frá  1354.  Finnr  biskup  getr  upp  á  1364  Hist.  Eccl. 
Isl,  IV,  69,  sem  vel  gæti  staðizt. 


100         KVENNABREKKA.  —  VATNSHORN.         1355. 

kross  med  lijkneskium.  tvæimur  smám.  kerttistickur.  ij.  ræfil  vmm 
bior  j  sonnghuse.  alltarisklædi  iij.  blæia  ein.  glodaker.  elldbera. 

J>ar  eru  v  bænhus  oc  lukast  vj  aurar  af  hueriu. 

hon  a  oc  messuklædi.  paxspialld.  glerglugg. 

þar  liggia  thil  xv  bæir  ad  tyvndum  oc  lysitollum. 


63.  [1355]. 

Máldagi    Maríukirkju    að    Kvennabrekku    [er    Gyrðr    biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  28b  skr.  1601. 

Kvennabrecka. 

Mariukirkia  at  kuennabrecku  a  heimalannd  allt  oc  krijnglu 
oc  þyckua  skog  þann  henni  er  næstur. 

kyr  vj  oc  xij  ær.  kugilldis  ross. 

ij  tijdabækur  þriggia  marka  verdar.  ccc  voro  oc  hálf 
mork.  fiora  tijgi  alnna  hafnnarvada  fyrir  c.  ketil. 

lauk  eyolfur  prestr  thil  kugilldi  oc.  c.  j  heyui  oc  torfue. 

kyrkian  á  oc  ij  ker  oc  biortunnu.  messuklædi  ij.  aspiciens- 
bok.  messubækur  ij  fornar.  kijstu.  kalek.  alltarisduk.  ovijgd- 
ann.  alltarisklædi  ij.  oc  alltarisblæiu.  handklædi  ij.  gylltann 
kross  med  ij.  lijknneskium.  kross  obuinn.  þorlakz  skript.  refla. 
iij.  oc  steinklæde.  glerglupg.  kluckur.  iiij.  kerttistikur  ij.  elld- 
beri.  lijkakrakur.  lectarar.  ij.  paxblod.  ij.  merki.  kerttaklofi. 
fonntklædi  oc  sar.  paskakertte. 


64.  [1355]. 

Máldagi  Maríukirkju   að    Vatnshorni   í    Haukadal    [er   Gyrðr 
biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  29a  sk.  1601. 

Vatnzhornn. 
Kirkiann  ad  vatnnzhornne  j  haukadal  er  helgud  medgudi 
marie.  andree.  petro.  Olauo.  þorlakho. 


1355.  HJARÐARHOLT.  101 

hvn  a  xx.  c.  j  landi  oc  vmm  framm  iiij  kýr  oc  ccc  vad- 
mála.  kross  oc  alltarisbrijk.  mariu  skript  oc  peturs  skript. 
kluckur  iiij  oc  biollu  eina  oc  aunnur  brotinn.  glodaker.  sacra- 
rarium.  munnlog.  kalek  lijtinn.  alltaraklædi.  ij.  merki  oc  slopp. 
bokur.  ij.  alltarisdukur  ovijgdur. 

J>angad  liggia  xv  bæir  ad  tyvndum  oc  lýsetollum.  eru  v 
bænhus  oc  takast  vj  aurar  af  hueriu. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij  merkur. 


65.  11355]. 

Máldagi  Jöns  kirkju  skírara   að  Hjarðarholti    í    Laxárdai   [er 
Gyrðr  biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  29a— b  skr.  1601.  Fyrri  hluti  máldag- 
ans  er  forn,  en  síðari  hluti  hans  mun  vera  Gyrðs. 

Hiardarhollt. 

Kirkian  j  Hiardarhollte  er  vijgd  hinum  helga  johanne  baptista. 

[hun]  a  heima  land  allt  med  gognum  oc  giædum  þeim  er 
þar  fylgia. 

hun  á  spágilzstadi  oc  uislatzstade1). 

hun  a  halfa  veidi  j  laxa  millum  krokzlækiar  oc  streyngz 
fyrir  ofann  papa  enn  þadann  ein  saraann  vt  j  sio.  oc  vmm 
framm  molldskridu  hull2). 

þangad  liggia  thil  iij  oc  xx  bæir  ad  tijvnndum  oc  lysi- 
tollum  oc  osttollum.  skal  hann  verda  suo  mikill  sem  verdur 
vr  malz  miolk  af  sierhuerium  bæium.  þa  er  mest  er  miolk 
millum   petursmessu  oc  þorlakzmessu. 

Hun  a  selfor  j  kikase)  aullu  fie  sijnu.  stodhrossabeit  j 
þuerdal. 

Hvn  a  v  kugilldi  oc  hest  hid  sietta  kugilldi.  cccc.  vðru. 

Jtem  halft  annad  hunndrad  fyrir  malm  er  sijra  narfi8) 
lauk.  v.  hvnndrad  j  busgagne.  alltaraklædi  iiij.  á  háalltari.  eitt 
med  pell.    annad    med    silke.    ij    med    vef.    iiij    thil  vtalltara. 


')  mun  vera  =  Vígholtsstaðir;  a)  þannig  =  hyl;  ')  séra  Narfi  Gnð- 
mundarsfn  dó  1343  (Gottskálksannáll). 


102  HVAMMR  í  HVAMSSVEIT.  1355. 

messuklædi  ad  aullu  oc  ij  hoklar  lausir  vmm  framm.  annar 
med  pell.  annar  med  fustan.  kantara  kapa  oc  sloppur.  kalekur. 
messufata  kista  oc  ij  lutum  vætt  yfir  sacrarium  munnlðg. 
skirnar  sár.  smelltann  kross.  rodukrossar  iiij  med  tre.  mariu- 
skript.  jonz  lijknneski  baptistg.  laurencius  skript.  kerttistikur 
ij.  med  messijnng.  iij  med  jarnn.  kertta  hialm  af  jarnne  oc 
elldbera.  glodaker.  messijnngar  kolu.  tiolld  vmm  kirkiu.  oc  eitt 
merke.  vj  kluckur.  messijnngarketil.  fontz  vmmbunnyngur. 
stola  ij.  lecktara  ij.  glerglugg  eirnn.  grallara  einn  med  fornnum. 
hætti.  messubðkur.  ij.  per  annum  bædi  ad  dominicum  oc  de 
sanctis.  omelias  gregorij  xx  á  nor§nu.  fiorar  messubokur  med 
fornnumm  hætti.  bakstur  jarnn. 

þriar  kyr  gafust    thil    kyrkiunnar   sijdann    sijra    þorsteinn 
kom  thil.  oc  hunndradz  hross. 


66.  [1355]. 

Skrá  um  eignir  þær,   sem   gáfust   Hvamskirkju    í   Hvamssveit 
eptir  Jón  Sveinsson  andaðan. 

Landsb.  268.  4to  bl.  32b  skr.  1601. 

[Huammur  j  huammzsueit]1) 

J>etta  gafst  til  kirkiunnar  j  huamme  epter  jon  annd- 
adann2). 

attvngur  j  hualreka  oc  vidreka  med  ollum  gognum  oc 
giædum  j  áuikur  reka. 

kanntara  kapa  sæmilig  oc  mariu  liknneski  magdalene  þat 
sem  eij  kostadi  minna  enn  .x.  aura  j  noregi.  a  olof  þoriákzdottir 
þetta  huortueggia  til  at  fá  oc  iij.  merkurj  annari  grein  j  nock- 
uru  þuij  sem  kirkiann  þarf  jnnann  sig.  þriar  merkur  vax. 


')  þetta  er  skeytt  aptan  við  máldaga  Árna  biskups  Helgasonar  frá 
1308  (Dipl.  Isl.  III  Nr.  6),  og  svo  er  og  í  Vilchinsbók,  en  þar  er  viðbótin 
niiklu  leingri;  2)  Jón  Sveiusson  dó  1355  og  hefir  orðið  gamall  maðr  og 
búið  mjög  leingi  í  Hvammi,  því  að  1308  býr  hann  þar. 


1355.  SÆLINGSDALSTUNGA.  103 

67.  [1355J. 

Máldagi    Maríukirkju    í    Sælingsdalstungu    [er   Gyrðr    biskup 
ívarsson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  33a— b  skr.  1601. 

Sælijnngzdalz  tunnga. 

Mariukirkia  og  hins  heilaga  johannis  baptiste  j  sælijnngz- 
dalz  tunngo  j  dolum. 

þanngad  liggur  tijvnd  ðll  af  tuennvm  skogum.  leysijnngia- 
stodum.  holum.  lðgum  oc  salinngsdal.  groptur  oc  lysitollur  oc 
oll  skyllda  hid  sama. 

þanngad  gafst  á  þann  dag  er  kirkiann  var  vijgd  eyrirstollur 
af  þeim  bæum  er  fyrr  voru  nefndir. 

lannd  at  sðrum  liggur  thil  kirkiu  jtolulaust  med  ollum 
gognum. 

v.  kýr.  xij.  ær.  oc  c.  hest. 

vidreka  oc  hualreka  j  stikuvijk,  at  ágoda  fráteknum. 

kirkia  á  ekki  j  heima  lanndi. 

þar  á  at  vera  prestur  heimilisfastur  oc  syngia  til  asgardz 
huernn  dag  helgan.  ymmbrudaga  alla  oc  ij  daga  j  viku  vmm 
lannga  fostu.  midvikudaga  oc  faustudaga  vtann  fostudaginn 
lannga.  oc  luka  presti.  cc.  oc  sa  bonndi  sem  býr  j  ásgardi 
skal  foda  mann  med  presti  á  veturinn. 

prestur  skal  taka  heima.  iiij.  merkur. 

biskupsgistijnng  er  at  huorutuegiv  kyrkiunni. 

jon  bonde  j  huammi1)  gaf  thil  kirkiu  j  tungu  eyrirsvirde 
æfinliga  af  huerri  sinni  jordu  oc  skogar  heita.  á"  þann  hátt  at 
þar  skal  skrifast  ártijdir  fodur  hannz  oc  modur.  sealfs  hannz 
oc  tueggia  husfreygnna  hans  oc  seigiast  salumessa  æfinnliga  a 
artijdardag  huers  þeirra. 

kirkian  a  smelltann  kross.  jons  skript  baptistf.  mariu- 
skript.  glerglugg.  elldbera.  likakrak.  messuklædi  ein.  tiolld  vmm- 
huerfis  kirkiu.  kertistikur  ij.  munnlogar  ij.  glodaker  oc  slopp. 

ártidardag  huernn  fodur    oc  modur  jsleifs  bonnda    vr    Ss- 

')  «Vid.  infra  hvar  hann  kallast  Jon  Isvaldsson  enn  synest  þo 
vera  Jon  Sveinsson  sern  getnr  [i]  Hvamsmaldaga  næst  fyrir  framan  hier». 
Athngasemd  í  hdr.  (með  hendi  séra  Vigfúsar  í  Hítardal). 


104  ÁSGARÐR.  —  EYRI  í  ÁLPTAFIRÐI.  1355. 

gardi  skal  seigast  salumessa   j    tungu.    oc    suo    banns.    þegar 
bann  anndast. 

sijdann  gáfust  thil.  ec.  leýfdi  minn  herra  at  þar  skylldi 
kaupast  med  kalekur  sæmiligur  ella  messuklædi.  eij  verre  enn 
þessu  suare. 


68.  [1355]. 

Maldagi  kirkjunnar  í  Asgarði  [er  Gyrðr  biskup  ívarsson  setti]. 
Landsb.  268.  4to  bl.  33b  skr.  1601. 

Asgardur. 

Kirkia  j  ásgardi  á  x  hunndrud  j  lanndi  fimm  kýr  oc  xij 
ær.  hæst. 

hun  á  vidreka  nordur  hia  enne.  millum  skridu  oc  bænhus- 
lækiar.  ein  vid  sig.  settung  j  hualreka  millum  stiga  oc  hunndz 
vordu. 

hun  á  glerglugg.  oláfs  skript.  krossa  ij.  kerttistikur  ij. 
alltaraklædi  ij.  glodaker.  munnlogar.  ij.  alltarisblæiur  ij.  kluckur 
iiij.  stoll  oc  legtara.  bokur.  ij.  c.  verdar.  merki  eitt.  alltaris- 
steinn  laus. 


69.  [1355]. 

Máldagi  Marteinskirkju  á  Eyri  í  Álptafirði  [er  Gyrðr    biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  34a— b  skr.  1601. 

Eýre  eda  narfeýre. 

Marteins  kirkia  a  eyre  j  álftafirdi  á  xx  hunndrada  eyiar.  xj 
kyr.  xj.  hunndrad  j  metfe.  skipum  eda  busgagni  eda  hvsbun- 
ijnngi. 

þanngad  liggia  tijvnndir  af  holmlátre  oc  ðrlogsstodum  oc 
af  ollum  bævm.  þar  á  medal.  nema  bonnda  tijunnd  j  lannga- 
dal  hinum    ytra.  þess  er  femestur    er  j    dalnum.    enn  þadann 


1355.  HELGAFELLSKLAUSTR.  105 

skal  giallda  thil  eýrar  þriar  merkur  a  huerium  misserum  huart 
sem  heimilis  prestur  er  j  lanngadal  eda  eigi. 

Thil  eyrar  á  at  giallda  fiordung  ostz  huer  bonndi  sa  er 
þijnngfararkaupi  a  ad  giegnna  j  eyrarþijnngum. 

songur  er  á  holmlatur  oc  a  backa  thil  drannga  oc  j  oxnneý. 
j  lanngadal  oc  karstadi. 

kirkian  á  tiolld  vmhuerfis  sig.  kluckur  vj.  kalek.  kantara- 
kapu  og  slopp.  alltaraklædi.  iiij.  kerttestikur  iiij.  bokur  iiij. 
messuklædi.  tannskrijn  med  helgum  domum  oc  krossa  þria. 
mariuskript.  marteins  skiipt.  fonntz  vmmbunat.  lijkakrak.  merki 
ij.  beinstockull.  munnlogar  ij. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

baxturjarnn.  glerglugg  sæmiligann. 


70.  1355. 

RekaSKRÁ  Helgafellsklaustrs,  er  Gyrðr  biskup  ívarsson  setti. 

AM.  263.  Fol.  bls.  104  papp.  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to 
bl.  107b  —  108b  skr.  1601.  Jcn  hvammr,  sem  hér  er  nefndr  mun 
vera  sami  maðr  og  Jón  Sveinsson  í  Hvammi,  er  opt  kemr  við 
máldaga.  Sigurðr  lögmaðr  Guðmundarson  samþykti  þessa  rekaskrá 
1358  (sjá  ár  1398). 

gamall  maldage1). 

Anno  Domini  CD°  ccc°  1°  v°. 

l>essa  reka  a  stadurinn  ad  Helgafelli. 

A  mvnadarnesi  fiordvng  j  ollum  reka.  oc  fiordvng  j  ollvm 
agoda.  ad  afteknu  þuesti  oc  beinum.  med  balfum  fiordungi.  og 
ad  auk  kiortre  j  þrætvteig. 

A  melvm  hinn  sextandi  hlutur  j  hval. 

J  millvm  skardz2)  oc  knarrarness.  allann  vidreka.  enn  til 
aarooss  hualreka  ad  þridiunge.  og  j  odro  lage  settvng  j  hval- 
reka  milli  knarrarness  oc  aarooss.  er  þordur  narfason  gaf. 

Attungur  j  hualreka  oc  vidreka  ollum.  med  agoda  oskerdan 
fra  Ravf  oc  til  knarrarness.  er  jon  hvammur  gaf.  skilur  reka- 
mark.  sa  hinn  jnnre  forvadi  er  geingur  j  sio  vt. 


*)  á  epássíu  263;  Helgafellzrekar  268;  2)  skaga  268. 


106  HELGAFELLSKLAUSTR.   —   BJARNARHÖFN.  1355. 

[a  Reykianesi1)  fiordvng  j  hvalreka.  og  vidreka  oskerdann 
med  agoda. 

J  Akurvijk  fra  krosshamre  til  raudalækiar  halfur  hualreki 
oc  vidreki. 

J  [Rifskerium2)  ad  giogre  attungur  j  hualreka. 

J  kersvoge  attungur  j  ollvm  reka. 

Ad  kambi  attungur  j  ollum  hualreka. 

J  [veydileysv3)  oc  Rekavijk  allann  reka  oskerdann. 

Tolftungur  j  Birgisvijk  j  hvalreka  ollvm.  oc  settvngur 
vidreka. 

Attung  j  kalldbak  oc  saura  reka  allt  millum  kolbeinsar 
oss  ok  kallbaks  ooss. 

Ad  kleifum  fiordvng  j  ollvm  hvalreka  agodalausann  er 
hromvndur  jngimundarson  gaf. 

J  kleifarvijkum  allan  hvalreka.  oc  allann  vidreka. 

J  [Eyinni  ytre4)  halfur  hualreki  oc  suo  j  kasarholmi  oc 
Arfva  sker. 

Attungur  j  hvalreka  j  Asparvijk. 

Attungur  j  hvalreka  j  Biarnarnesi. 

J  Bæ  j  steingrimsfirde.  halfur  hvalreki.  oc  þridivngur 
vidreka. 

A  dranganese  fiordvcg  j  ollvm  reka. 

J  þorpum  millum  grundar  oc  karahafnar.  at  helmijnge  vid 
Tvngustad  hinn  xij5j  hlut  j  ollvm  hvalreka.  A  kirkia  vr6) 
hvamme  fyrst  ad  taka  af  hinn  tolfta. 

millum  hafnarness  oc  holslækiar.  helming  vidreka. 

A  kollafiardarnese  settvng  j  hualreka. 

J  Basvm  halfann  allann  reka  mille  ruteýiarkleifar  oc 
merkihamars. 

J  hlydarlandi  attvngur  j  hvalreka. 


71.  [1355]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Bjarnarhöfn  [er   Gyrðr  biskup  ívars- 
son  setti]. 

>)  [j  reykiaoee  268;    ')  [ribskerium   268;    •)  Yatzleyso    268;    *)   [ey 
hinne  vt  268;  5)  tolftfa]  268;  6)  j  268. 


1355.  BJARNARHÖFN.    —   ÖNDVERÐAREYRI.  107 

Landsb.  268.  4to  bl.  36b  skr.  1601. 

Biarnnarhðfnn. 

Nicholaskirkia  j  biarnnarhofnn  á   lannd  á  gudnýarstðdum. 

viij  kyr.  xxx  asaudar  oc  hest.  skog  j  hrijsdal.  kros[s]  oc 
mariu  skript.  slopp  oc  kanntara  kápu.  kalek.  kluckur  fiorar  og 
bialla  ein.  mes[s]uklædi  ein.  alltaraklædi  iij  med  dukum.  merki 
ij  og  glodarker.  x  aurar  j  bokum.  glerglugg  eirnn.  fontz  vmm- 
bunijngur. 

þanngad  liggia  tijunndir  og  lysetollur  af  ix  bæium. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur. 


72.  [1355]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Öndverðareyri  [er  Gyrðr  bisknp  ívars- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  37a— b  skr.  1601. 

Onndvrdareyre. 

(Dariukirkia  a  onndurdre  eýre  á  halft  heimalannd  med 
þeim  jordum  odrum  sem  þar  fylgia.  tuo  hluti  j  þordijsarstod- 
um.  halfann  afreit  j  kolgrafarfirdi.  halft  selsker. 

hun  a  oc  grafar  sannd  halfann. 

hun  a  oc  ij  kugilldi  og  ij  hunndrud  voru.  xj,  kýr.  oc. 
c.  hest. 

halfann  reka  á  þernnu  sanndi. 

þetta  á  hun  jnnann  sig.  kluckur.  vj.  messuklædi  ij.  oc 
gudvefiarhokul  fornnann  med  betum1).  kalek.  alltaris  stein  buinn. 
kerttestikur.  ij.  af  messijnng  alltaraklædi.  ij.  felijtil.  Lesbðkur. 
per  anni  circulum.  songbokur  ij.  fornn  messubok  fra  advenntu 
domini  oc  enndist  til  domine  jn  tua.  martirilogium.  hanndbok 
med  fornum  hætte.  texta  reidustoll.  merki. 

þessa  hlute  gaf  jngimundur  bondi  kirkiunne.    mariu  skript. 
og  kross  med  lijkneskium.  oc  annann  kross    minna  yfir  alltari. 

þanngad  liggia  ix  oc  xx  bæir  at  tijundum  oc  lysitollum. 

þar  skulu  vera  prestar  ij. 

')  þannig. 


108  SETBERG.  —  FRÓÐÁ.  1355. 

Sueinn  Bonndi1)  a  at  luka  kirkiunni  hunndradz  grip  jnn- 
ann  sig. 


73.  [1355J. 

Máldagi  Krosskirkju    á    Setbergi    [er    Gyrðr    biskup  ívarsson 

settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  37b— 38a  skr.  1601. 

SethBerg. 

Krosskirkia  at  Setbergi  a  heimaland  allt  og  kuernna. 
hamra  land.  niju  hunndrad  j  spearrar  lanndi.  melrackaey. 

atta  kýr  og  ij  asaudar  kugilldi.  cccc.  j  voruvirdum  eyre. 
hesta.  iij.  xx.  hunndiad  jnnann  gatta. 

hun  a  jnnann  gatta  skript  hinnz  heilaga  kross  og  þar  sem 
hon  hefuer  a  sier  ij.  krossa  smá  smellta.  alltaris  stein  buinn. 
alltarisbrijk  sæmiliga.  glerglugg  stikuhafann.  antepenndivm  med 
balldikinn.  annat  med  pell.  ij  med  veff.  tuæ[i]r  alltarisdukar 
glitadir.  kaleka  ij.  messuklædi  þrenn.  at  aullu  oc  ij  hokla 
lausa  vmm  framm.  slopp  einn.  kanntara  kápur.  ij.  adra  med 
balldikinn.  adra  felitla.  kolu  oc  glodaker.  ij  kerttistikur.  iij.  med 
kopar  oc  eina  krokstiku.  fiorar  kluckur  oc  biollur  ij.  merki 
eitt.  vij  hunndrad  j  bokum.  sacrarium  mvnnlog.  messufatakistu. 

hon  er  lidug  oc  akallzlaus  vid  eýrar  kirkiu  og  a  henne 
onngu  at  suara  arliga  vmm  þa  vj  aura.  sem  hun  hefir  henni 
luckt  vmm  lanngann  tijma. 

bakstur  jarnn. 


74.  [1355]. 

Máldagi    Maríukirkju    að    Fróðá    [er    Gyrðr    biskup    ívarsson 
setti]. 

')  nefndr  hjá  Vilchni. 


1355.  FRÓÐÁ.  —  SAXAHVOLL.  109 

Landsb.  268.  4to  bl.  38a  og  bl.  116a  (að  eins  upphafið)  skr. 
1601. 

Frodá. 

(Dariukirkia  at  froda  a  heimaland  halft1)  med  gognnum 
oc  giædum.  þeim  sem  þar  fylgia  oc  tradalannd. 

iiij  kyr.  hundradz  hest. 

hon  a  jnnann  sig  kross  eirnn.  kluckur.  iiij. 

þanngad  skal  luka.  x.  aura.  huert  ár.  frá  jnngialldzhuoli. 

þanngat  liggia  viij  bæir  at  tijvnndum  oc  lysitollum.  eru 
þar  ij  bænhus  af.  máfahlijd  til  sonngs.  takast  af  ij  merkur. 

Jtem  hefur  gefizt  til  hin  fimmta  kýrin.  oc  c.  hestur. 


75.  [1355]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Saxahvoli    [er  Gyrðr   biskup    ívarsson 
setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  38a-b  skr.  1601;  AM.  263.  Fol.  bls. 
75  skr.  1598. 

A  saxahole.  [gamall  maldage2). 

CTDariu  kirkia  a  Saxahuoli  a  xx  hunndrad  j  heima  lanndi. 

iiij  kyr  og  eitt  ásaudar  kugillcii  og  hundradz  hest. 

hun  a  mariuskript  [og  kross  sæmiligann.  tiolld  vmmhuerfis 
sig.  kluckur  ij.  alltara  klædi.  ij.  oc  duka  ij.  kanntara  kapu 
oc  slopp  glodaker  oc  merki.  sacrarium  munnlog.  lektara  einn3). 

þanngad  liggia  sex  bæir  ad  tijunndum  oc  lýsitollum. 

þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij.  merkur. 

Jtem  hefir  gefist  kyrkiunne  ein  kyr.  oc  are  þorlaksson4) 
hefur  gefid  henne  hunndrad  j  vidum. 


')  vantar  i  268;  allt,  268b;  hálft,  stendr  í  Vilcb.,  og  svo  mnn  vera 
eiga  hér;  hefir  ef  til  vill  verið  skrifað:  hallt  í  hinu  forna  handriti,  en 
h-ið  hefir  verið  niáð  af  þegar  Oddr  biskup  lét  skrifa  þetta  upp  1601; 
')  1263;  *)  [sl.  263;  4)  þannig  268,  263  og  Vilchinsmáldagi;  í  hinni  fornu 
skjalabók  Helgafellsklaustrs  frá  1606  (AM.  264.  4to)  er  Ari  sagðr  þor- 
kelsson,  en  það  er  þó  líklega  rangt. 


110  KNÖRR.  —  MÁFAHLÍÐ  1355. 

76.  [1355]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Knerri   í  Breiðuvík   [er    Gyrðr    biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  38b  skr.  1601. 

A  Hneite. 

CDariukirkia  at  knerre  a  x  hunndrad  j  heimalanndi. 

xiij  kugilldi.  hunndradz  ross  ij. 

þetta  á  hun  jnnann  sig.  kluckur  fiorar.  kross  lijtinn  gyllt- 
ann  med  lykneskium.  og  anuann  fornnann  kross.  sacrarium. 
munnlog.  glodaker.  kanntara  kapu  og  messufot.  hunndradz- 
verd.  kerttistikur  ij.  med  kopar.  psalltara  felijtinn.  commune 
suffragium.  at  sonng  oc  lesi.  hymnarium.  allteraklðdi  med  pell 
oc  annad  med  fustan.  vatzketil  lijtinn.  lijkakrák.  halfs  annarz 
hundradz  messuklædi.  sem  jon  gudnnia  son1)  gaf. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

þanngad  liggur  tijunnd  oc  lýsetollur  af  xviij.  bæum.  er  af 
þessum  iiij  bænhus  og  vj  aurar  af  hueriv. 


77.  [1355]. 

Máldagi  Ólafskirkju   í    Máfahlíð   [er   Gyrðr    biskup    ívarsson 

setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  73  skr.  1598;  Landsb  268.  4to  skr.  1601 
bl.  115a — b.  Máfahlíðarmáldagi  er  ekki  í  Vilchinsbók.  þetta  mun 
vera  Gyrðs  máldagi  1355.     Stendr  í  268  meðal  Sveins  máldaga. 

Mauahlijd  [gamall  maldage2). 

Kirkia  j  Mavahlyd  er  helgud  allzvalldanda  gvdi.  hinvm 
heilaga  olavi  kongi.  oc  ollvm  gudz  helgvm  monnvm. 

þar  skal  syngia  annan  hvern  dag  helgann.  hinn  fiorda 
hvern  ottvsavng.  paskadag  hinn  fyrsta.  oc  kirkivdag.  olafa 
messv.  marivmessv.  allra  heilagra  messv.  thorlaksmessv.  jola- 
dag.  annann  dag.  vm  fram  hinn  savnginn.  giallda  presti  xvij 
avra  j  frijdvm  eyri. 


J)  þannig  hdr.  =  Gnðina  son?  J)  [263. 


1356.  INGJALDSHVOLL.  111 

þar  skvlv  takazt  heima  tijvnder  oc  lysitollar  allra  heima 
manna.  oc  af  hollti  oc  Tvngv  Tyvnd   oc  lysitollar. 

þetta  fee  a  kirkian  j  mavahlyd.  tuo  hlute  j  Tvngv  landi. 
x  gelldvm  navtv[m]  afriett  j  navtadale. 

jtem  eitt  kvgilldi  er  marteinn  bondi1)  lagdi  til. 


78.  10.  Marts  1356.  á  Ingjaldshvolú 

Kaupbréf  þeirra  Hauks  Gunnarssonar  og  Órækju  Sturlusonar, 
að  Órækja  kaupir  að  Hauki  land  að  Ingjaldshvoli  undir  Jökli 
með  öllum  gögnum  og  gæðum,  en  geldr  Hauki  hálfa  jörðina 
Kálfárvöllu  á  Snæfellsnesi  með  öllum  gögnum  og  gæðum. 

AM.  264.  4to  bls.  18—19  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  21 
—  23  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  17—19,  séra  Jón  í  Hítar- 
dal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1543,  Nr.  1659  (ex  charta 
quadam,  brot)  og  Nr.  1660  (sýnist  vera  með  hendi  þormóðar  Torfa- 
sonar);  Landsbókasafn  Nr.  101.  4to  (=  C7),  bls.  357. 

Kaupbrief  milie  Hauks  og  Oræke  wm  Jngialldzhol  og 
Kalfarvelle2). 

Jn  nomine  Domini  amen. 

Var  þetta  kaup3)  þeirra  Hauks  Gunnarssonar  oc  Orækiu 
sturlusonar.  ad  orækia  kauper  ad  Hauke  Gunnarssýne  land  ad 
Jngialldzhuole  medur  aullum  þeim  gaugnum  oc  giædum  sem 
þui  landi  eigu  ad  fylgia  ad  fornu  oc  nyiu  oc  hann  vard  fremst 
eigande  ad  medur  laugum. 

A  Jngialldzhuoll  selfaur  j  Burfellzdal  aullu  bue  sijnu. 
hrossum  oc  gielldfie  millum  Hettudalz  oc  Blagilz.  oc  umm 
fiaull  upp  thil  jokulz.  skialldbreid  jnn  thil  rima  þess.  er 
geingur  ur  pyttum  þeim.  er  sionhending  [eru]  j  fuglstapa  þann  er 

')  Marteinn  bóndi  þorleifsson  er  nefndr  12.  Maí  1360  í  kaupbréfi 
Snorra  Andréssonar  fyrir  Akrey,  og  er  það  líklega  þessi,  því  að  í  far- 
dögum  1417  afhendir  þorleifr  Marteinsson  Nikulási  Broddasyni  jörðina 
Máfahlíð  í  erfð  eptir  Svein  Marteinsson  (bróður  þorleifs)  naóðrföður  Niku- 
lásar.  Hafa  þeir  þorleifr  og  Sveinn  báðir  verið  synir  Marteins  þorleifs- 
sonar  í  Máfahlíð;  2)  252;  3)  kaupbrieff  252. 


112  INGJALDSHVOLL.  1356. 

stendur  firir  utan  holmkýlu1).  oc  jaurd  alla  ut  thil  lurkans- 
lækiar.  oc  ofann  j  asa2).  Reka  fra  Badsteine3)  oc  til  saudzskierz 
firir  utan  hialla.  Tuo  hlute  j  helminge  allz  Beka  sem  landeig- 
andi  aa.  tuo  hlute  biargs  aa  vetur.  helming  j  samlagz  jaurdu 
þeirre  er  liggur  jnn  fra  Lambastapa.  oc  jnn  til  gautu  þeirrar 
er  liggur  ur  folafallzgautu.  oc  ofann  j  Rif.  jaurd  aull  epter 
jafnade  ed  efra  vid  þær  jarder  sem  ad  ganga.  tueimur  hestum 
haga  j  Gufuskala  jaurd  oc  Ixxx  fiar.  oc  skiol  vid  Arnarstein4) 
ef  þarf  aa  veturenn.  skipshafner  tuær  til  hialla. 

Hier  j  mot  giefur  orækia  Haukie  halfa  kalfarvaullu  med 
þeim  gaugnum  oc  giædum  sem  hann  vard  fremst  eigandi  ad 
med  laugum  oc  xxc  j  jaurdu  edur  lausafie  frijdu.  oc  þad  meira 
sem  Orækia  vill.  Eru  þesse  landamerke  sionhending  ur  mark- 
steinum  oc  upp  hia  lambhuse  j  markskridu.  under  Ormsstada- 
breckur.  selfaur  oc  manadar  beit  j  bæde  mal  firir  utann  haga- 
gard  ad  kalfua.  oc  ofann  j  oss  oc  veide  alla  ad  helminge  j 
Hraunhafnarose  ut  j  sia.  skipshafner  ij  til  Buda.  oc  budarvist  j 
efstu  bud.  maler  allar  upp  fra  varaklett.  c  gamals  fiar  beit6)  j 
klettzhraun  oc  tueggia  manada  beit  aa  Backamýrar  oc  [Sauda- 
mans  vist  medan  aBacka6).  kalfa  hagi  aa  sumar  j  Rafuvijk7)  oc 
fram  med  sio  fra8)  Budum.  tueimur  hestum  hagie  umm  manud 
aa  haustid  j  Rafuvijk7).  hrijshogg  aa  lxxx  hesta  j  kletzhraun 
huertt  missere.  oc  halftt  sauluaskier.  [skilur  Orækia  sier  afftur 
eigner  sijnar.  eff  nðckud  adkall  verdur  a  Jngialldzhol  aff  orff- 
um  Torffa9).  være  nðckud  offskiled  edur  vanskiled  þa  skildu 
þeir  þad  til  riettra  laga.  voru  þesser  kðpuottar  sira  Loptur 
Biarnarsson10)  siraPaall  Biarnarson10).  [Magnus  Jllhugason11).  þor- 
steirn  olaffzson.  Sðlue  Gudlaugson.  og  fleire  goder  menn  adrer. 
skriffad  [a]  Huole  ij.  nottum  firer  Gregoriusmessu  a  þrijtugasta 
og  siðunda  are  Rijkes  virduglegs  herra  Magnusar  kongs  Eyreks- 
sonar.  Og  til  sanninda  hier  vm  settu  firneffnder  menn  sijn 
jncigli  firer  þetta  brieff12). 


')  holmkilu  252  (=  Hólmkelsá);  2)  as  252;  s)  Bodsteine  252;  4) 
Arnarstein,  dálítið  ogreinil.  í  264;  5)  sl.  264;  fiars  264;  fiar  beit  252;  *) 
[saudamanne  vist  medur  a  Backa  252;  7)  Rafiuijk  252;  8)  ad  252;  9)  mun 
vera  Torfi  Konráðsson  (d.  1394);  ,0)  Biarnason  430;  J))  [sl.  430;  '*) 
[vantar  í  264. 


1356.  PÁFABRÉF.  —  SNJÓFUGLSTAÐIR.  113 

79.  1356. 

Bréf  Innocentius  páfa  VI.  til  Ólafs  erkibiskups  í  Niðarósi  með 
Jdni  skalla  Eiríkssyni,  er  skipaðr  var  biskup  að  Hólum  á 
íslandi. 

AM.  423 A.  4to  skinnblöð  skr.  c.  1370,  og  sem  á  er  annáls- 
brot  frá  Skálholti,  og  er  þessi  kafli  af  bréfinu  innfærðr  í  annálinn  og 
þýddr  á  íslenzku.  Islandske  Annaler  udg.  ved  Dr.  Gustav  Storm 
Chria  1888  bls.  224—25. 

Ver  felum  ydr  a  henndi  erkibiskup  at  þu  firirskipir 

þa  persono  hola  kirkiu  til  biskups  huer  uili.  viti.  ok  megi.  þa 
somu  kirkiu  uiturliga  styra  eda  veitid  honum  uiglsugiof  eda 
latid  ueita  firir  annan  biskup  hafanda  nad  ok  samsæti  posto- 
ligs  sætis  ok  at  þessu  æmbæti  at  standandum  ij  eda  iij  riet- 
kristnum  biskupum  ok  skrifi  oss  aft[r]  ueniuligan  eid  skulld- 
bunndinz  trvnatar  eftir  þui  formi  sem  uer  senndum  ydr  unndir 
uaru  bulla  inni  luktu. 


80.  [1356]. 

Máldági  Snjófuglstaðakirkju    í    Grímsnesi    [er    Gyrðr    biskup 
ívarson  settij. 

Landsb.  268.    4to  bl.  50a  skr.  1601;    AM.  262.  4to  bls.  22. 

SnæfuglzstadÍR. 

Kirkia  á  sn[i]ofvglzstodvm  vorar  fru  a  átian  ær  oc  eina 
ku.  ij  merkur  metfie. 

Jtem  gafust  med  Hjkama  þoroddz  j  onndurdunesi  vj  ær. 
jnnann  sig  a  hun  kalek  og  fielijtil  messuklædi. 

Jtem  lagdi  sijra  arnni  til  kirkiunnar  fyrir  spioll  vj  hundrad 
uoruvird. 


81.  [1356]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Gaulverjabæ    [er   Gyrðr   biskup    Ivars- 
son  setti]. 

Dipl.  Iil.  III.  B.  8 


114  GAULVERJABÆR.  1356. 

Landsb.  268.  4to  bl.  126b— 127a.  Máldagi  þessi  virðist 
nokkra  eldri  en  Michaelsmáldagi  hjá  Vilchni,  og  mon  þetta  vera 
Gyrðs  máldagi. 

Gaulveriabær. 

CDariukirkia  j  Gaulveriabæ  a  heimaland  allt  med  gognum 
oc  giædum.  haug.  leiga.  cc.  hellir.  leiga  iij  merkur.  Gardar 
leiga  iij.  merkur.  jtem  jnnan  sig  et  cetera1). 

kirkian  a  akurlannd  vnndir  sælldijnng  kornns  a  loptstod- 
um  arliga  oc  þara  med  sem  nægist.  gaulveriar  eiga  veturbeit 
j  loptstada  lannd  verkhestum  ij  oc  fololldvm  oc  vnnghryssum 
oc  saudum  fyrir  vestann  gðtu.  skal  beit  þessi  hefiast  er  saudir 
gannga  fra  rettum  oc  til  þess  er  lommb  fara  fra  saudum. 
nautabeit  til  þess  er  vj  vikur  eru  af  sumre.  -  halfan  hualreka 
vmm  allar  fiorur  eiga  gaulveriar  vid  loftstadamenn  oc  suo  ad 
fara  ad  veidum  enn  fiara  skiptist  ad  veturnottum  oc  eiga 
adrir  austur  fra  husum  enn  adrar  vestur  vidreka.  enn  fisk- 
reke  skiptist  ad  kasaskerium.  oc  eiga  gaulveriar  sijn  miss- 
ere  huora  fioru.  saulva  nam  eiga  gaulveriar  oc  þanngskurd 
þeir  eiga  oc  skipshofnn.  nost  oc  fios  oc  kornngard  ad  giora. 
þeir  skulu  rada  fyrir  beit  er  j  gaulveriabæ  bua.  a  myre  oc  a 
vollur  vid  þa  er  sambeit  eiga.  láta(!)  reidur  oll  huar  sem  finnast 
j  galltarstadar  lannde.  j  vallar  lannde.  Selfor  a  nedra  voll  oc 
skal  þar  þeim  fá  er  j  bæ  bua  hrossstodul  oc  kui.  fertugann  kost 
j  gerdar  lanndi.  allir  þeir  menn  sem  sambeit  eiga  vpp  a  vollur 
skulu  hafa  j  trpd  fee  sitt  vpp  fra  olafsme?su.  eitt  tre  skal  fá 
til  bryggiu  a  gardalæk.  j  nes  er  stodhrossa  beit.  enn  á  hamre 
ij  gelldhesta  beit.  á  galltastodum  j  alogum. 

Suo  mikid  kuikfie  sem  hier  seigir.  Ix  asaudar.  ix  kýr  oc 
xxx.  iij  naut  tuæuetur.  ix  naut  veturgomul.  iij.  kalfar.  eitt 
naut  fiog[ur]ra  vetra.  halft  siounda  hunndrad  j  hrossum.  viij 
hundrud  j  metfe. 

suo  mikid  hefur  sijra  þorkell  þordarson  til  lagt  ad  auk 
þess  sem  ádur  seigir.    iij  alltaraklæde  [et  cetera1). 


82.  [1356]. 

Máldagi  Andreaskirkju  í  liræðiatungu  [er  Gyrðr  biskap  ívars- 

son  settij. 

')  [bér  fellir  máldagabókin  viljandi  úr  niðrlagið. 


1356.  BRÆÐRATUNGA.   —   ÓLAFSVELLIR.  H5 

Landsb.  268.  bl.  128a  skr.  1601.  Talin  forn  porcio  viijc  hjá 
Vilchni.  Væri  þetta  hin  sama  porcio,  þá  kynni  þetta  að  vera 
máldagi  Oddgeirs  eða  þórarins  eða  Gyrðs. 

Tunnga. 

Anndreskirkia  j  tunngu  á  suo  mikid  j  heimalannde  sem 
prestskylld  heyrir.  xu.  kugilldi  bulæg.  oc  xx  hunndrud  j  þarf- 
ligum  penijnngum.  ij  messoklæde  et  cetera. 

þanngad  liggia  iij  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitollum. 
sonngur  er  j  skiphollt.  takast  þadann  ij  merkur. 

þar  skal  vera  prestur. 

kirkian  a  j  sijna  porcionem  viij  hunndrud. 


83.  [1356]. 

Máldagi  Andreaskirkju  á  Ólafsvöllum  [er  Gyrðr  biskup  Ivars- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  123a  skr.  1601.  Eldri  en  Michaelsmál- 
dagi  hjá  Vilchni,  því  að  hér  er  hvorki  nefndr  skögr  í  Rossatungum, 
né  Vilchins  skógarteigr  í  Búrfellsháls.  Gæti  því  verið  Gyrðs  eða  þór- 
arins  eða  Oddgeirs  máldagi. 

Olafsveller. 

Andreskirkia  a  olafsvollum  á  heimalannd  allt  med  gognn- 
um  oc  giædum.  x.  kýr.  vj  ær  oc  xx.  hest  oc  hross.  mork  j 
metfee  oc  tuær  merkur  frijdar.  ein  messuklæde. 

Jtem  v  aurar. 

hefur  gefist  til  kirkiunnar  sijdan  sijra  oddur  hefur  halldid. 
eitt  hundrad  oc  hestur  oc  eiga  ad  lukast  fyrir  hann  xv  álnnar 
fátækum. 

Jtem  a  kirkian  hunndrad  j  vadmalum. 


84.  10.  December  1356.  i  Björgvin. 

Pétr  Hákonarson  selr  Pétri  Sigurðarsyni  þrjátíu  og  sex  mán- 
aða  mataból  í  Hússtöðum  í  Jörundaifirði  á  Sunnmæri  fyrir 
seytjan    pund    enskra    peninga    «hiaverandum»     «sira    Sigurdi 

8* 


116  GRENJAÐARSTAÐR.  1357. 

Jvarssyni  ok  sira  Odgeiri  forsteinssyni  koorsbrædrum  ad 
Kristkirkiu  j  Biorghuin».  Bréfið  er  gert  í  Björgvín  .laughar- 
dagtfen  nesta  eptir  Nikulaasmesso  aa  odru  are  rikis  mins  verdu- 
legs  junkkera  Hakonar  meðr  guðs  naad  Noregs  kungs». 

(Dipl.  Norv.  II,  Nr.  333  eptir  frumbr.    í    AM.  Fasc.  xxiij,  18 
meðal  norskra  bréfa). 


85.  7.  November  1357.        á  Einarsstöðum. 

DóMR  visitatorum  Eyjólfs  kórsbróður  Brandssonar  og  Eysteins 
bróður  Ásgrímssonar  um  laxveiði  í  Laxá,  er  þeir  dæma  Grenj- 
aðarstöðum. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  116  «ex  originali  GreniadarstadeDsi  accura- 
tissime».  «Brefid  er  skrifad  med  krokottum  stofum  an  allz  efa  af 
norskum  manne  kannske  ðdrum  hverium  visitatore».  Arni  segir 
ennfremr  um  afskriptina:  «stafagiðrdenn  nærre  lage  imiterud.  þetta 
er  accuratissime  utskrift  þar  af.»  »2  aflaung  innsigle  hanga  firi 
brefiuu,  enn  eru  þau  þo  nu  so  brotin  og  innan  i  þar  um  saumud- 
um  convolutum  molud,  ad  ei  lesin  verdai.  Aptan  á  AMagn.  orig. 
Fasc.  VIII,  5  er  afskript  afdómi  þessum  frá  «circa  1500  eda  nokkru 
fyrr»  og  hafði  Arni  fengið  það  bréf  frá  séra  Skúla  þorlákssyni  á 
Grenjaðarstað ;  hefir  hann  borið  þessa  afskr.  saman  við  afskr.  sína  af 
frumbr.  og  er  sá  orðamunr  tilfærðr  hér  neðanmáls.  Afskript  af 
dómnum  á  pappír  er  og  í  AMagn.  255.  4to  bls.  495  (bréfab.  séra 
Skúla),  og  MSteph.  27.  4to  bls.  228—34. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  seaa  edr  heyrca 
sendaa  Eiulfur  prestr  braandzson  korsbroder  j  nidarose  ok 
broder  Eysteinn  asgrimsson  canonicus  regularis  de  sancta  sede 
uisitatores  jslandie  Quediu  G[uds]  ok  sinaa  kunnikt  gerande  at 
sub  anno  domini  03°  ccc°  Quinquagesimo  septimo  so  sem  mit1) 
vorum  j  okkaarre  uisitacione  aa  Einarstðdum  j  reykiardaal2). 
septimo  ýdus  nouembris.  komo  aa  stefnu  fýrer  okkr  siraa 
Bauduarr  þorsteinsson  aaf  einni  haalfu.  En  jllughe  þorsteinsson 
aaf  annarre  halfu.  kerde  fyrr  nefndr  sira  Bðduarr  til  jllugha 
fyrer  okkr  aaf  veghnaa  kirkiu  sinnar  aa  Greniadaarstðdum.  ber- 
ande  fram  in  skriptis  so  faallen  Hbellum  sem  her  segher. 

')  apog.  habet  nid  (AM.);  ')  reykiadal,  ap.  (AM.). 


1357.  GRENJAÐARSTAÐR.  117 

Ek  bðduar  prestr  þorsteinsson  kerer  þersaa  luthe  til  þin 
jllughe  þorsteinsson  aad  þu  hafuer  haaft  ok  haafuaa  laatet  nethia 
Draath  ok  laaxaa  stanghan1)  i  laxaar  oose.  jtem  hefuer  þu  haafth 
laaxaa  vr  kere  þij  er  nidr  hafde  [verit]2)  brotet.  ok  þu  lezst 
upp  gerhaaannan  thima  ok  kirkian  aa  greniadarstodum  aa  jarder 
fyrer  ofuan  ok  ek.  hefuer  þu  þetta  gerth  ok  haafth  aan  minu  orlofui. 
En  j  sumar  aa  skinnaastðdum  fyrerbaud  ek  þér.  ok  gaafh  ek  sauk 
aa  þaa  fremstu  sem  ek  maatthe  aa  legghiaa  aat  laughum.  ok  soo 
gerhi  ek  enn  fyrer  þath  er  sidan  hefuer  hafth  uerith  er  ek 
bannade.  kref  ek  her  j  daagh  aaf  halfuu  greniadaarstadaa  kirkiu 
ok  minnaa  aat  þu  synir  mer  heimolld3)  þinaa  hui  þu  hefuir 
so  gerth. 

Suarade  jllughe  her  soo  til  aat  þij  haafde  hann  faaret  j 
saghda  ueide  aat  hann  stood  j  umboode  hoolaastadar.  ok  ormr 
biskup  godrar  minninghar  leth  j  faaraa  ok  kaallade  ser  fyrer 
mýraar  laand.  ok  siraa  bðduaar  faann  þaa  ekki  aat  medaan  biskup- 
enn  lifde. 

her  i  mothe  saaghdi  siraa  bðduaar  at  hann  villde  þath  ekke 
keraa  ok  aallth  laathaa  friaalst  veraa  sem  biskupenn  hafdi  hafth 
ok  enghaa  kéru  reisca  uiliaa  uit  hola  kirkiu  sem  alldri  hafdi 
j  hefdinni  verith  utan  at  eins  kérde  hann  vit  jllughaa.  þath 
sem  hann  hafdi  her  raa[n]gth  i  gerth  aaf  sealfs  sin  personu. 
beiddi  ok  at  hann  skylldi  teaa  skilrike  ef  til  veri  at  ormr 
biskup  agetrar  minninghar  hefdi  honum  nokkurn  thimaa  her 
um  serleght  vmbod  feinghit. 

léth  þaa  illughi.  lesaa  bref  sin.  ok  stod  þar  ekke  framarre 
j  enn  biskupen  hcufdi  feinghit  honum  fullth  umbood  ýfuer  allu 
holaa  kirkiu  gooze  millum  vaardgiaar4)  ok  helkundu  heidaar. 
CDedr  kendizst.  illughi  at  siraa  Bðduaar  hafdi  fyrer  bodet  honum 
jferd  ueidarennar  aa  skinnaastðdum  adr  um  vaareth.  En  vendizst 
aat  sira  bðduaar  mýndi  saamdykt5)  haafuaa  sidar  aa  prestaa  stefnu 
epthir  tillaughu  sirca  þorsteinns  officialis.  huat  er  mit6)  leitud- 
um  epter  þaa  j  stcad  uit.  sira  biarna.  aarnaa  son  siraa  Biarnaa 
þorgrimsson.  siraa  inghimund.  siraa  kaara  ok  fleire  adraa  þaa 
sem  verith  hofdu  aa  prestaa  mothe.  ok  saagdezst  enghenn  þeirraa 

J)  staungun,  apogr.  (AM.);  2)  AM.  bætir  þessu  orði  inn:  «adde 
verit,  quod  tamen  et  deest  in  apographo*;  3)  heimilld,  apogr.;  *)  vargiar, 
apogr.  (AM);  5)  samþ.  apogr.  (AM.);  6)  uid,  apogr.  (AM.). 


118  GRENJADARSTAÐR.  1357. 

heýrth  haafua  siraa  Bðduaars  iaaýrde.  þaar  vm.  sidan  beiddi 
jllughi  aat  þettca  maal  skyllde  bidaa  þess  er  siraa  þorsteinn  haalz- 
son  officialis  heilaghraar  holaa  kirkiu  veri  iamframme  til  annd- 
suaraa  her  vm.  huath  er  mit1)  villdum  eigi  til  laathaa.  segiande 
inter  loquendo  at  holaa  kirkiu  baaru  her  enghin  annsaavar2) 
til.  þaar  sem  hon  hafdi  alldre  j  hefdinne  verit  ok  engher  þeir 
er  myraar  land  hofdu  aatth  þo  aath  fyrer  fiorum  aarum  hefdi. 
ormr  biskup  later3)  haafuaa  netiaa  veide.  edur  laaxaa  stanghan4) 
ser  til  budar  vardar6).  ok  honum  hefdi  þolt  verith  aaf  greni- 
adar  staad  saker  vaaldz  og  uinaatthu  medan  enghin  vaar  til  aa 
landene  yfuer  hans  gerdir6)  aat  retthaa.  atthe  nu  ok  illughe 
einn  saamth  aat  suaraa  personaliter  sinni  gerd  einkanlegha 
sidan  houum  vaar  fyrer  bodet  ok  full  sak7)  aa  gefuin.  sidan 
leiddi  sira  Bðduaar.  vij  skilrikaa  vaathaa  er  soo  flutthu  vpp  aa 
eid  sinn  suarenn  huerr  epter  annan  sem  her  segher. 

J>essi  er  soghn  haalz  einarssonar  at  ek  ok  minn  fader 
hofdum  alldre  netia  draath  j  laxaroose  ok  alldre  kolludum 
mith8)  okkr  til  eighnar.  ok  enghan  visse  ek  hallda  nema  aaf 
grenianadarstodum  þar  til  er  ormr  biskup  leth  hafuaa.  en  laxa 
stonghun  hefui  ek  hafth.  xxx.  vetra  at  lani  edr  leighu  af 
greniadarstadar  formonnum  aakerulaust  til  þess  er  ormr  biskup 
leth  baafuaa. 

J>essi  er  soghn  einars  ionssonar  at  hann  visse  enghan 
hafuaa  ne  ser  kaallaa  netia  draath  ne  staanghan9)  j  laxaar  oose 
vm.  Ix.  aaraa  nemaa  þaa  sem  aaf  greniadarstodum  hofdu  til  þess 
er  ormr  [biskup]10)  leth  haafuaa. 

í>essi  er  sogn  gudmundar  hiallthaasonar  ath11)  visse  enghan 
haafuaa  netiaa  draath  ne  laxaa  stonghun  j  laxaroose  vm.  xx. 
vethr  framan  til  þess  er.  ormr  biskup  leth  hafuaa  nemaa  þaa 
af  greniadar  stada  formonnum  helldu. 

J>essi  er  soghn  audunar  helghaasonar  aat  hann  visse  enghan 
haafuaa   ne    ser    ksallaa    netia    draath    edr    laaxaa    stonghun12)   j 

')  uit,  apogr.  (AM.);  ')  apogr.  habet  andsvaur  (AM.);  3)  latid,  apogr. 
(AM);  4)  staungun  [apogr.]  (AM.);  *)  verdar,  apogr.  (AM.):  6)  giorder, 
apogr.  (AM.);  7)  sank,  apogr.  (AM.);  8)  uid,  apogr.  (AM.);  9)  staungun, 
apogr.  (AM.);  ,0)  bÍBkup,  addit  apogr.  (AM.);  ")  þannig;  ,J)  staungun, 
apogr.  (AM.). 


1357.  GRENJAÐARSTAÐR.  119 

laaxaaroose  vm.  xxx.  aarcn  framan  til  þess  er  ormr  biskup  leth 
baafuaa  nema  þeir  sem  caf  greiniadarstadaar  formonnum   helldu. 

í>essi  er  soghn  berghuaals  þorleifssonar  aat  hann  visse 
enghan  vm.  xl.  vetra  haafuaa  ne  ser  kaallaa  netia  draath  ne 
laaxaa  stðnghun1)  nemaa  aaf  þeim  sem  aaf  greniadarstodum  helldu 
j  laaxaarose  til  þess  er  ormr  biskup  leth  haafuaa. 

J>esse  er  soghn  einars  hermundaarsonar.  aat  hann  visse 
enghan  hafua.  ne  ser  kaallaa  aa  xxx  vetra  netiaa  veide  ne  laxaa 
stonghun1)  j  laaxaar  ose  framan  til  þess  er  ormr  biskup  haafde. 
nema  þaa.  sem  greniadarstcndtn  menn  leýfdu. 

J>esse  er  soghn  baalgeirs  þorgilssonar  at  hann  visse  enghan 
haafuaa.  ne  ser  kaallaa.  aa"  haalfum  fiordaa  thighe  vetra  netia 
draath  ne  laaxaa  stonnghun1)  i  laaxaar  oose.  nema  þeir  sem  aat 
greniaadaarstaadaar  formonnum  hðfdu  orlof  til.  til  þess  er  ormr 
biskup  léth  haafuaa. 

Nu  at  opinberadre  þessaaraa  suaarennaa  vaatthaa  íramsoghn. 
ok  nefndr  illughi  epter  frettr  aaf  okkr  saghdezst  huarke  villdu 
mothe  kaastaa  þessum  vitnhum  ok  eigi  helldr  þeirraa  vithnis- 
burdum.  gerdum  mit2)  yfuer  fyrr  soghdu  male.  millim  siraa 
Bðduaars.  ok  illughaa.  so  fallenn  endileghan  doom.  ok  orskurd. 
ok  in  skriptis  fram  borenn  sem  her  fylghir. 

Jn  nomine  Domini  amen- 

Saaker  þess  at  siraa  Boduaar  þorsteinsson  sem  nu  aa  greni- 
adarstade  téde  fýrer  okkr  eiulfue  preste  brandzsyne  koorsbrodr 
j  nidarosi  j  ok  brodr  eysteini  aasgrimssyne  Reghlu  heilaghs 
augustini  af  helghisethri  visitatoribus  islandie.  i  dome  at  laxaa 
stonghun1)  ok  netiaa  veidr  j  laxar  ose.  er  foorn  eighn  greni- 
adarstada  kirkiu.  en  þu  illugbi  þorsteinsson  hefr  j  later3)  fara 
saagdaa  veide  ok  til  þin  tekit  þaa  laaxaa  sem  ueidder  haafuaa 
verit  bedi  aadr  ok  sidan  siraa  Boduar  fyrerbaud  þer  gefuande 
þer  sðk  aa.  ok  laghdi  uid  retth  sinn  ok  kirkiunnar  ok  hefuer 
soo  uthaan  dooms  geingit  inn  j  faastca  eighn  ens  heilaghca  mar- 
tini  cci  greniadarstodum  ok  kallat  bolco.  kirkiu  eighn.  enn  til 
meirco.  þunghca.  uit  þessca  kirkiunca.  þij  dému  uit  fýrr  nefnder 
visitatoress  medr  þij  cat  þu  hefuer  huarke  fyrer  þer  héfd  ne 
eighnar  vithni   her    um    þik    skylldughan    ad    ferca    heim    til 

')  staunguo,  apogr.  (AM.);  ')  uid,  apogr.  (AM.);  *)  latid,  apogr. 
(AM.) 


120  KLERKAR  OG  LEIKMENN.  1358. 

greniadarstcada  innan  manadar  soo  mikit  laxca  uerd  sem  þu 
vill  leggia  vnder  eid  þinn  at  þu  hafuer  eigi  later1)  til  meirca 
gooz  veidca.  i  sagdre  ueidestðd  ok  her  cá  ofuan  fullretthi  kirki- 
unne  epter  laghca  domi.  Jtem  her  til  demu  uit  þik  illughi 
epter  statuto  vilhelmi  cardinalis  sabenensis  legata  pauans  til 
til  noreghs  fcallen  i  paucans  bann  af  sealfuu  verkinu  fyrirbiod- 
ande  þersamneythi  kristinnca  manna  þcar  til  sem  þu  lýdncazst 
ok  yfuer  bðther  uit  heilaghca  kirkiu. 

ucar  þessi  okkar  domr  gerr  ok  fram  borenn  ca  einars 
stodum  en  siaunda  dcagh  nouembris  manadar  bcadum  ykkur 
loghleghca  fyrer  stefndum  morghum  godum  monnum  hica  ver- 
andum  anno  Domini  CD°  ccc°  1°  vij°.  ok  til  sannenda.  her  um 
settum  mit2)  okkr  insighli  fyrer  þenna  dom  er  gerr  ucar  j  sogd- 
um  stcad  deghi  ok  care  sem  fyrr  seghir. 


86.  19.  Juli  1358.  i  Skálholti. 

Samningr,  er  Eyjólfr  Brandsson  kórsbrdðir  í  Niðarósi  og 
bróðir  Eysteinn  Asgrímsson  gerðu  á  milli  Gyrðs  Skálholts- 
biskups  og  lærðra  manna  eins  vegar  og  ieikmanna  annars- 
vegar  um  ýmsan  ágreining,  er  þeim  bar  á  milli. 

AM.  Nr.  135.  4to  bls.  222  skinnbók,  þetta  skr.  c.  1500;  AM. 
161.  4to  bls.  346—48  skinnb.  skr.  1561—1565,  en  hér  vantar 
allan  innganginn;  AM.  21  lc.  4to  bls.  195 — 96  á  pappír,  skr.  c. 
1700,  vantar  og  innganginn;  IBfél,  125B.  4to  á  pappír  skr.  c. 
1670  —  80  (nr.  59),  vantar  og  innganginn;  Nj  kgl.  saml.  Nr.  1847. 
4to  (A)  bl.  109b  bók  séra  Guðbrands  í  Vatnsfirði  skr.  1669, 
vantar  inngang;  auk  þess  eru  hér  á  bl.  7b.  og  9b  einstakar  greinir 
úr  þessari  gerð  og  árfærðar  til  1352  og  1353.  Kriegers  safn  1. 
4to  bls.  78  á  pappír  skr.  c.  1730  (gott).  Prent.  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  I,  527-29. 

vm  bref3). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 

J)  latid,  apogr.  (AM.);  ')  uid,  apogr.  (AM.);  *)  Doraur  um  kyrkiu 
Tyunder  og  presta  mille  kyrkiunnar  valldz  og  leikmanna  Anno  1358, 
211;  Samþykt  biskupa  og  lærðra  raanna  í  Skálholts  stipti  um  tíundar- 
gjald,  125;  Samþykt  um  kirkju  og  presta  tíundir  á  milli  kirkjunnar  valds 
og  leikmanna,  1847;  eingin  fyrirsögn  í  161. 


1358.  KLERKAR  OG  LEIKMENN.  121 

eýiolfur  prestur  brandzson  korsbroder  j  nidarosi  oc  broder  eý- 
steinn  canonicus  regularis  [de  sancta  sede  uisetatoris1)  islandie. 
Qfuediu]  guds  ok  sina  kunnigt  gerandi.  [anno  domini2)  OD°. 
ccc°.  1°.  viij0.  j  ockare  uisitacione  j  skalliollz  biskupsdæmi3) 
fundu  vid  at  nockurar  misgongur  uoro  millum  lærdomsins  ok 
leikmanna4)  vm  þa  suma  hluti  ok  articulos.  sem  millum  bar 
fornra  landzins  uana  ok  [nýgerdra6)  orskurda  biskupanna6). 

Ok  sua  sem  wid  budum  ockur  til  a  laugþinge  at  veita  ok 
gera  þat  er  almuganum  þætti  rett7)  vera.  vid  kirknanna  for- 
menn  at  þui  traustare  samþykt  mætti8)  halldazt  mille  krun- 
unnar  ok  kirkiunnar.  saugdu  ieikmenn  opinberliga  huat  þeim 
þot[t]i  at  vera.  ok  skipudu  þa  til9)  sinna  uegna  tuo  heidarliga 
menn  iwar  uigfusson  ok  biorn  olafsson  sina  almenniliga10)  vm- 
bodsmenn  jatandi11)  at  hafa  þat  ok  hallda1'2)  statt  ok  staudugt 
sem  þeir  samþýktu  firi  almugan.  þann  sama  dag  sem  uirdu- 
ligur  herra13)  Gýrdr  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  hefir  sig 
til  iatad  at  [tracteraz  skýlldi  næsta  dag14)  firi  thorlaks  (Des30. 
sua  oskaddr  wæri  at  aullu  konungsins  heidr  j  norege.  ok  þegn- 
anna  rettur16).  sua  eigi  sidr  vm  sig  sæmd  ok  roksemd  kirki- 
unnar. 

,6)  Nu  j  settan  [tima  ok17)  dag  j  skalhollti  merkiligum 
prestum  biskupsins  til  [komnum18)  eptir  sattgiarnligt  [satt- 
mal  ok19)  samtal  allra  vor  j  mille.  samþýcktum  ok  stadfestum 
ath  obrigduliga  skýlldi  standa  j  skalhollts  biskupsdæmi  þessa 
articulos  sem  her  fylgia.  þar  til  sem  konungur  ok  erkibiskup 
med  b  stu  manna  radi  j  rikinu  uilia  adra  skipan  a  gera20). 

1.    Jn  primis  at  huer  madr  sa  sem  kirkiu  eign21)    helldr 


')  [sanctæ  sedis  visitatores,  Hist.  Eccl.;  2)  [at  sub  anno  gratiæ, 
Hist.  Eccl.;  3)  a  Islande,  b.  v.  Hist.  Eccl.;  *)  mannanna,  Hist.  Eccl.; 
4)  [med  giörra,  Hist.  Ecc;  *)  oc  skipana,  b.  v.  Hist.  Eist.,  7)  rettliga, 
Hist.  Eccl.;  8)  opennberlega,  b.  v.  Hist.  Eccl.;  9)  á,  b.  v.  Hist. 
Eccl.;  10)  oc  serliga,  b.  v.  Hist.  Eccl.;  u)  samþyckiliga,  b.  v.  Hist.  Eccl.; 
n)  sem,  b.  v.  Hist.  Eccl.;  '*)  herra,  b.  v.  Hist.  Eccl.;  l4)  [þessir  lntir 
skylldu  tracterazst.  sem  var  næste  dagr,  Hist.  Eccl.;  15)  oc,  b.  v.  Hist. 
Eccl.;  '•)  bér  byrjar  161;  17)  [sl.  161,  Hist.  Eccl.;  18)  [kaulludum  og 
nefndum  umbodsmonnum  almugans  til  komnum  161,  Hist.  EccL;  19)  [sl. 
161,  Hist.  Eccl.;  ao)  Hér  byrja  125,  211,  1847;  S1)  jörð  125. 


122  REYKHOLT.  1358. 

taki  heima  kirkiutiund  sina  ok  presttiund  upp  a  rettan  reikn- 
ing1)  vid  heilaga  kirkiu  af  aullu  sinu  goze  fostu  ok  lausu  huar 
sem  huer2)  stendr  epter  [landzins  uana3)  ok  forn  cristinn 
rettur  ok  nýr  segir4). 

2.  Jtem  at  þeir  bændur  sem  utkirkiur  hallda  taki  heima 
tiunder  sinar  af  ollu  sino  godze  ok  lýsitolla  [allra6)  heima- 
manna  sinna6).  sem  at  fornu  hefer  uerit.  sua  þo  ath  þangat  leggiz 
eigi  tiund  af  fleirum  bæium  j  sokninne7).  vtan  þær  [liggi8) 
allar  til  soknarkirkiu. 

3.  9)  Jtem  ath  þuilikt  offur  lukistz  prestum  [af  vtkirki- 
um10)  sem  þeir  syngia  til.  en  eigi  framar. 

4.  Jtem  ath  prestar  edur  bændr  halldi  kirkna  godz.  eptir 
jardar  magne11). 

5.  12)Jtem  at  menn  megi  frialslega  [taka  fe  med13)jord- 
um  þeim  sem  menn  kavpa.  þo  at  þar  komi  eigi  biskups  skipan 
til.  sua  framt  sem  þeir  ero  fullvedia  [wid  kirkiunnar  goz14). 

6.  Jtem  at  þat  sattmal.  sem  erekr  noregs  konungur 
godrar15)  minningar  ok  jorundr  erkibiskup  oc16)  arni  biskup 
af  skalhollti  [[giordo  sin  j  mille  stande  obrigdeliga  [huer  ad17) 
suo  uottar  ord  epter  ord  sem  hier  seiger18). 


87.  1358. 

Máldagi   kirkjunnar    í  Reykholti,    er    Gyrðr    biskup   Ivarsson 
setti. 

Landsb.   268.  4to  bl.  44b— 45b  skr.  1601. 


')  reikningskap  125,  211,  1847;  ')  huad  161;  huert  125,  211,  1847 
Hist.  Eccl.;  3)  [þui  sem  landzins  vane  161,  125,  211,  Hist.  Eccl.;  4)  vottar 
125;  s)  [sinna  1847;  oc  sinna  161,  Hist.  Eccl.;  6)  sl.  161,  Hist.  Eccl.; 
7)  soknum  Hist.  Eccl.;  8)  [vtan  þær  skulu  liggia  161;  leggist  125;  ')  §  3 
er  sérstök  að  auk  í  1847  bl.  9b  og  árfærð  til  1352;  10)  [ut  af  kirkiunni 
(kirkium  HE.,  kirkiunum  1847  sérst.)  161,  Hist.  Eccl.,  1847;  ")  óvart 
gleymt  úr  135;  ")  §  5  er  sem  sérstök  grein  að  auk  í  1847  og  árfærð  til 
1353  bl.  7b;  '*)  [kirkna  fie  til  sin  taka  161;  hallda  kirkna  fé  og  taka 
125;  M)  uid  kirkiurnar  161;  med  kirkiurnar,  Hist.  Eccl.;  fyrir  kirkiunni 
125,  211,  1847,  og  enda  þau  hér;  14)  agiætrar  161,  Hist.  Eccl.;  16)  sl. 
135;  *T)  [oc,  Hist.  Eccl.;  ,8)  [[vantar  í  135;  hér  eptir  kemr  sættargerðin 
frá  2.  Mai  1297  í  135  og  161  (sjá  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  167). 


1358.  REYKHOLT.   —  BÆR.  123 

Beýkholltt. 

Anno  domini  03°.  ccc°.  1°.  viij0.  suo  sem  herra  gýrdur 
var  j  visitacione  var  þessi  maldagi  gior  kirkiunnar  j  reykia- 
hollti. 

ad  hun  á  heimalannd  allt.  breidabolzstadi  báda.  nordur- 
reyki.  háf.  hæginndi.  kiolvararstadi.  hrijs  hálf.  gejtland  allt. 
med  skogi.  peturz  skog  j  nordárdal1)  millum  stackagils  oc 
klofasteina.  selfor  j  kjorr  med  skogi.  afreit  a  rutafiardarheidi. 
torfskurd  j  steinþorsstada  lande.  tueggia  mánada  beit  j  faxa- 
dal.  vnndir  ýtra  felli  a  stronndum  halfann  vidreka  oc  þridi- 
ung  hualreka  oc  halft  landid  vr  jnnra  felli  fiordunng  hualreka 
og  slijkt  j  ágoda  sem  vndir  ytra  felli.  þridiung  buortt.  A  munn- 
adarnesi  fiordung  hualreka.  ad  kambi  fiordung  j  hualreka.  j 
býrgis  vijk  fiordung  j  hualreka. 

xx.  kyr.  siotijgi  asaudar.  iij  naut  veturgomul.  gridungur 
tuævetur.  xij  veturgamlir  saudir  ok  rut  tuævetrann.  sex  ross. 

atta  hunndrud  og  xx  j  metfie. 

kirkian  á  jnnann  sig  xxx  boka  oc  iij  bokur  vjrdar  fyrir 
x.  c.  ellefu  manna  messuklædi  oc  hokul  lausann.  dalmatiku  eina. 
balldikinns  kapu.  pellzkápur  iij.  oc  eina  ábreidz[ls]kápu.  sloppa 
iiij.  alltarisklædi  v.  af  pelli  oc  ij  ennur.  brijkarklædi  ij.  alltaris- 
duck  glitadann  oc  annann  siriduk.  kaleka  iiij.  kerttistikur  vj. 
vijgdur  vatzketill/  sacrarium.  munnlog.  kirkiukolu.  glodaker. 
oc  elldbera.  messufata  kistu.  iiij  kluckur.  obrotnnar  og  vpphalldz- 
klucka  oc  ij  rifnar  og  eina  er  af  eru  lyckiurnar. 


88.  [1358]. 

Máldagi    Ólafskirkju    í    Bæ   í    Borgarfirði    [er    Gyrðr  biskup 
Ivarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  45a— 46b  skr.  1601. 

Bær  j  Borgarfirdi. 
Olafskirkia  j  bo  a  Stedia  lannd.  kálfanes.  mulalannd.  afreit 
j  svarfartunngur.  veidi  j  flokadáízá  ad  helmijnngi  vid  varmm- 

')  þannig,  hdr. 


124  BÆR,   —   FITJAR  1358. 

lækijnnga  medann  lannd  þeirra  liggur  vid.  enn  ein  vpp  þad- 
ann.  afreit  j  Suannga  j  skorradal.  tuæuetrum  nautum  ocyngr- 
um.  a  flokadalzheidi. 

hun  a  xiij  kýr.  sextijgi  asaudar.  hross  fimm. 

hun  a  ij  smellta  krossa  og  er  annar  smár.  mariuskript. 
sex  manna  messuklædi  at  aullu  oc  iiij.  hocklar  lausir  og  alltaris 
klædi.  fimm  med  dukum.  kanntara  kapur  ij  oc  j  slopp.  kaleka 
iij.  kerttistikur  ij.  texti  silfurbuin.  og  alltaris  stein  silfurbuinn. 
merki  ij.  glodaker.  sacrarium  munnlðg.  brijkarklædi  ij.  iiij 
kluckur  oc  biollur  iij.  fontz  vmmbunad. 

petta  gafst  til  kirkiunnar  sijdan  þeir  brædur  komu. 

iij  kýr.  hunndradz  hestur  oc  hunndrad  voru.  sex  hunndrad 
j  bokum. 

þar  skal  vera  ij  prestar  oc  diakn. 

þangad  liggia  átta  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitollum. 


89.  [1358]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  á  Fitjum  í  Skorradal  [er  Gyrðr  biskup 
ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  46a— b  skr.  1601. 

Fitiar. 

Nicholas  kirkia  á  fitium  j  skorradal  á  þridiung  j  heima 
lanndi. 

sio  kýr. 

jon  bonndi  lagdi  thil  c  [til]  adbota. 

Tiolld  slijksem  eru.  kalek.  brotinn  kross  med  lyknneskium. 
nicholas  skript.  messufot  ein.  slopp  oc  kanntara  kápu.  kertti- 
stikur  ij.  lysikolur  ij.  alltarisklædi  ij.  oc  annad  med  hlðdum. 
alltarisstein  silfutbuinn.  alltarisblæiu.  vatzketiL  kluckur  iiij 
oc  ein  brotin.  merki.  x.  aura  lag  j  fornnbokum.  sacrarium 
munnlðg. 

þanngat  liggia  vij  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitollum. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 


1358.  HVANNEYRI.  —  GRJÓTEYRI.  125 

90.  [1358]. 

Máldagi  Maríukirkiu    á    Hvanneyri    í    Borgarfirði    [er    Gyrðr 
biskup  ívarsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  46b— 47a  skr.  1601. 

Hvanneýite. 

CDariukirkia  a  huanneýre  a  xij  hunndrada  lannd  er    hejtir 
j  tunngu  oc  þar  til  fiðgur  kugilldi.  oc  hest  hid  fimmta. 

liggia  þar  thil  atta  bæir  og  xx  ad  tijunndum  oc  lysi- 
tollum. 

þriu  hunndrud  voru  vird. 

Skal  þar  vera  heimilisprestur  oc  skal  taka  fiorar  merkur 
arliga. 

kirkian  a  kelldnna  einngi.  og  hálft    kirkiuhollt.   Torfskurd  i 
asgardz  lannd.  selfor  j  eindrida  stada  lannd.  arnnarholmm  allann. 

tuenn  messuklædi  med  hoklum  oc  eirnn  hokull  les.  allt- 
araklædi  ij  oc  glitadur  dukur  oc  aunar  med  týppijnng.  mariu 
skript.  olafs  skript.  þorlaks  skript.  smelltur  kross  oc  þrijr  adrir. 
kerttistikur  ij.  med  kopar  oc  ij  med  jarnn.  lectarar  þrijr.  oc 
einn  dukur  til.  kanntara  kapu  oc  slopp.  merki.  kalek.  vijgdz 
vatzketill.  fiorar  kluckur  oc  smábiollur  iij.  psalltarar  iij.  aspic- 
ienshokur  ij  fornnar.  messubok  ad  pistlum  oc  euangelijorum 
vmm  sumar  tijma  de  tempore.  graduale.  tiolld  vmmhuerfis 
kirkiu  oc  helldur  styttri.  þelahogg.  brijkaklædi.  sacrarium. 
munnlðg.  fontz  vmmbunijngur.  elldberi.  glodaker.  paxspialld. 

Jtem  gafst  med  lijki  orms  arason[ar]  hundrad. 

Jtem  gaf  sijra  arnne  hunndrad. 


91.  [1358]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Grjóteyri  í  Borgarfirði  [er  Gyrðr  biskup 
Ivarsson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  47a  skr.  1601.  Úr  því  að  þessi  mál- 
xlagi  stendr  hér  meðal  Gyrðs  máldaga,  sýnir  það,  að  eg  hef  ekki 
farið  vilt  í  þvíaðÁrni  biskup  sá,  er  setti  máldaga  Grjóteyrar  kirkju 
fyrst,  hafi  verið  Árni  biskup  Helgason  (sjá  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  222). 


126       GRJÓTEYRI.  —  SANDAR.  —  HOFFELL.       1358. 

Grioteýre. 

Kirkia  á  grioteýre  hefur  þennan  máldaga  eptir  skipan 
arnna  biskups  af  skalhollti.  ad  bondi  sa  er  þar  býr  take  heima 
hálfa  tijunnd  sijna  oc  heima  manna  sinna  oc  lysitolla  hálfa. 
enn  half  tijunnd  oc  halfir  lysitollar  lvkist  thil  huanneýrar. 

a  kirkian  ij  kugilldi  oc  eina  a  ýfir  framm. 


92.  [1358]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  á  Söndum  í  Dýrafirði  [er  Gyrðr  biskup 
ívarson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  95b  skr.  1601.  Árið  1358  urðu  Sandar 
staðr;  gæti  þessi  máldagi  verið  frá  þeim  tíma  eða  nokkru  síðar. 

Sandar. 

Nicholas  kirkia  a  sonndum  a  heima  land  allt  oc  galltar- 
dal  allann.  skipzhofnn  a  skaga. 

hun  a  ix  kýr.  asaudar  kugilldi.  þriu  hundradz  hross. 

þar  á  sijra  gudmundur  ad  luka  kirkiunni  hunndrad  fyrír 
tijunnda  partt. 


93.  4.  September  1358.  i  SkálholtL 

Gyrðr  ívarsson  biskup  í  Skálholti  samþykkir  þá  skipan  Jóns 
biskups  Sigurðarsonar,  er  hann  hefir  skipað  jörðina  Svínafell  í 
Hornafirði  undir  kirkjuna  í  Hoffelli. 

AM.  259.  4to  bl.  39—40,  125b,  skr.  1592  (máldagabók  Odds 
biskups). 

Hoffell. 
Vier  girder  med  gudz  nad  Biskup  j  skalholltti  heilsum 
ollum  godum  monnum.  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
med  kuediu  gudz  og  vorri  kunnigtt  giðraQde  ad  vier  hofum 
heýrtt  og  yferlesid  opid  Bref  virdulegs  herra.  herra  jons 
biskups  Sigurdarsonar  godrar  minningar  vors  firirveraraj  hveriu 
hann  hafde  skipad  jðrdina  ad  suinafelli  under  kirkiuna  j  Hof- 


1358.  eeppisá.  127 

felli.  med  þeim  skilmala  ad  þar  sie  bænhus  og  lukist  presti  vj. 
aurar  enn  bonde  j  Hoffelli.  luki  prest  iiij  merkur  heima  og  hafi 
alla  eignn  suijnafellz  sier  til  nýtia.  enn  sakir  þess  ad  oss 
sýndist  þesse  hans  giórd  og  skipan  mega  vel  standa.  þui  sam- 
þýckium  vier  hana  og  stadfestum  med  þessu  voru  brefi.  og  til 
sanninda  hier  umm  setium  vier  vortt  jnnsigli  firir  þetta  bref 
er  giðrtt  var  j  skalholltti  þann.  iiij.  dag  septembris  anno  Domini 
COccc[l]viij. 


94.  24.  Oktober  1358.  á  Kviabekk. 

Skeggi  Oddsson  handleggr  þorsteni  bónda  Eyjó  lfssyni  jörðina 
Keppisá  í  Kræklingahlíð  með  gögnum  og  gæðum  til  æfinlegrar 
eignar  upp  í  skuld  til  J>orsteins. 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  II,  8,  frumbréfið  á  skinni.  Innsigli  séra 
Erlends  er  dottið  frá,  en  brot  er  eptir  af  innsigli  séra  þóris. 

*)  Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  séa  ædr  heýra 
sennda  ærlænndr  halldorsson  ok  þorir  þorkelsson  prestar 
q[vediu]  guds  ok  sina  kunnikt  geranndi  at  sub  anno  gracie  CID° 
ccc.  1°  octavo  a  odinsdagin  nesta  firer  festum  simonis  ok  jude 
a  þorodzstodvm  j  olafsfirdi  worum  vid  j  hia  at  skæggi  oddz- 
son  handlagdi  þorstæini  boonda  Eýulfssyni  land  at  Reppiss  aa 
til  æfinligrar  æignar.  CDedr  ollum  þeim  gognum  ok  giædum 
sem  hann  vard  æiganndi  at  ok  þui  hefer  fýlkt  at  fornu  ok 
nýu.  þui  at  nefndr  skeggi  vidr  kenndizst  at  hann  var  sua 
mýkils  godz  æda  meira  skýlldugr  med  logum  sem  jordin  ær 
verd  fyRnefndum  þorsteini  eppter  Riettum  Reikningi  at  beggia 
þeirra  samþýkt  ok  þa  var  opptnefndr  þorsteinn  honum  æinkiss 
skýlldr  firer  adr  nefnda  jord.  ok  til»  sanz  vittnisburdar  sættum 
wid  okkr  jnnsigli  firer  þetta  bref  er  gortt  var  at  kuiabekk  a 
fyR  sogdu  áári  ok  dægi. 

')  Fyrirsögn  er  eingin  aptan  á  bréfinu. 


128  SKIPAN  GYRÐS  BISKUPS.  1359. 

95.  23.  April  1359.  i  Skálholti. 

Skipan  Gyrðs  biskups  ívarssonar  um  ljóstolla,  heytolla,  presta- 
stefnu  samþyktir,  messuklæði  klerka,  lausung  og  sundrgerð 
klerka,  um  það  að  prestar  siti  að  sóknarkirkjum  sínum,  að 
klerkar  ríði  eigi  með  sýslumönnum  í  aðrar  sveitir,  að  prestar 
hafi  eigi  messuklæði  né  kaleik  í  þing  orlofslaust,  að  þeir  taki 
krisma,  vín  og  hveiti  í  Skálholti,  um  skyldu  bónda  að  fæða 
fylgdarmann  með  presti  og  um  matgjafir. 

AM.  351.  Fol.  bl.  126b  skb.  skr.  c.  1360  (Skálholtsbók  forna); 
AM.  350.  Fol.  bl.  144—45  skb.  skr.  1363;  AM.  354.  Fol.  bl. 
3lb— 32a  skb.  c.  1400  (Skálholtsbók  yngri);  AM.  175A.  4to  bls. 
59 — 60  skb.  c.  1400  (virðist  vera  bein  afskript  afskript  af  350); 
AM.  688C.  4to  bls.  2  —  3  skb.  skr.  1479  (önnur  greinaröð  en 
í  hinum  handritunum);  AM.  136.  4to  bls.  270—72  skb.  c.  1480 
(Skinnastaðabók);  AM.  186.  4to  bls.  93—94  skb.  c.  1480—1500 
(Hvanneyrarbók);  AM.  456.  12mo  bls.  183-86  skb.  c.  1480-  1500 
(virðist  vera  bein  afskript  af  688  og  hefir  sömu  greinaröð);  AM. 
42A.  8vo  bls.  219-20  skb.  c.  1480—1500  (hér  er  að  eins  §2, 
§  6,  §  7,  §  8,  §  10,  og  virðist  vera  afskript  af  351.).  Pappírs- 
afskriptir  eru  allmargar  til  af  þessari  statútu,  en  lítið  er  á  þeira 
að  græða.  Skipan  þessi  er  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II, 
112—14  með  latínskri  þýðingu  (eptir  AM.  354).  Sbr.  skipan 
Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá  26.  Júlí  1345  (Dipl.  Isl.  II,  513). 

Skipan  herra  gyrdz  biskups1). 

Jn  nomine  domini  amen. 

sub2)  anno  gracie  CD°.  ccc°.  1°.  ix°.  þriðia  dag  j  paskum  j 
skalhollti  in  sinodo  skipaði  virðuligr  herra  herra  Gyrðr  [með 
Guðs  náð  biskup  j  skalhollti3)  þersa  articulos.  [sem  her  íylgia4) 
[med  samþykt  presta6)  þeirra  sem  þar6)  voru  til7)  kalladir8). 

1.  Jn  primis  ef  lýsitollr  er  eigi  lokinn  at  paskum.  take 
sa  eigi  guds  likama.  ok  stande  vtan  kirkiu.  þar  til  er  hann 
lýkr.  ok  luke  halfua  mork.  halft  huart  þeim  er  kirkiu  helldr 
°k  profaste9). 

2.  Jtem10)  at  heytollr  se  lokinn  at  (Dariu  CDesso  sidaite11) 

')  351;  Skipanarbref  Gyrdz  biskups  350;  statuta  gyrdz  354;  statuta 
gyrdz  biskups  175;  Vm  skipan  136;  s[tatuta]  gyrds  biskups  186;  Gyrdur 
biskup  456,  42;  2)  at  sub  350,  175;  3)  [sl.  350;  4)  [sl.  350,  175;  5)  [sl. 
136;  4)  þa  186;  7)  saman  186;  8)  [354,  136,  186;  hin  sleppa;  »)  §  1 
yantar  í  öll,  nema  354,  136,  186;  10)  354,  688,  136;  hin:  Jn  primis; 
11 )  a  sumarit  b.  v.  688. 


1359.  SKIPAN  GYRDS  BISKUPS.  129 

en  sa  prestr1)  sem  æigi  vill  taka  j  millum  [ClOessodaga2)  lðg- 
liga  til  boðinn  hafi  eingan  ok  se  sektalaust  aa  þui  aare.  En  sa 
sem  æigi  vill  luka  j  settan  tima  gialldi  presti  þeim  [er  halldit 
er3)  firir.  iij.  aura. 

3.  Jtem  at  [huerr  profastr4)  kalli  saman  alla  presta6) 
þegar  [þeir  koma6)  heim  af  sinodo  ok  opinbere')  firir  þeim 
greiniliga8)  alla  þa  articulos  sem  aa  prestastefnu  waro  skipaðir 
ok  fai  [þeim9)  ollum10)  in  scriptis. 

4.  Jtem  at  huerr  prestr  innan  fursta  aars  sins  prestz- 
skapar.  skal  eiga  kórkapu.  en11)  slopp  jnnan  tueGia  ára  ella 
luki  halfa  CDork.  firir  huart  sem  missir.  en  CDessoklæði  [ok12) 
kaleck13)  [ok  allar  tiðabækr  innan.  v.  ára.  ella  luki.  xij.  alnar 
firir  bok  hueria  er  missir.  sua  ok14)  firir  huart  CDessoklæði  ok 
kalek16)  ok  misse  officium  sacerdotale  sua  leingi  sem  bann 
aa,  æigi. 

5.  Jtem  at  prestar  ok  diaknar  sýni  enga  lausung16)  eðr 
leikaraskap  j  klæðaburði  sinum  beri  huarki  stickhnifa  ne 
tðsk[u]r.  ne  dreglahwfur  opinberliga.  hafi  æigi  breiðari17)  hettu 
struta  en  tueggia18)  fingra  ok  æigi  siðara  en  alnar.  ella  se 
vpptækt  af  biskups  vmboðsmanni  innan  manaðar  [siðan  a  er 
minnt19). 

6.  Jtem  at  engi  profastr  taki  nockurn  prest  til  Reiðar 
með  ser  brott  or  sinni  kirkiu  sokn.  ok  at  huerr  prestr  siti20) 
at  sinni  kirkiu  ok  fari  þui  at  eins  fra21)  at22)  full  næðsyn  beri 
til  ok  þo  með  sins  formanz  Raði23).  ok  se  þa  annar  j  hans 
stað  skipaðr  aa  meðan. 

7.  Jtem  at  diaknar  [ok  prestar24)  ríöí  æigi25)  með  sýslu- 


')  sl.  354,  136;  2)  [CDariu  mesna  354,  136;  3)  [sem  hann  helldr 
350,  364,  175,  688,  136,  186;  4)  [huerr  prestr  sa  sem  profastdðme 
helldr  354;  s)  þa  136;  i  sinu  umbodi  b.  v.  350,  354,  175,  136;  6)  [hann 
kemr  350,  175,  688,  136;  7)  upp  beri  175;  8)  einkanliga  136;  9)  sl.  351; 
10)  sl.  350;  al!a  175;  [354,  688;  ")  eðr  351;  med  688;  12)  sl.  350,  175, 
136;  ,3)  [sl  351;  14)  sl.  351;  ,5)  [sl.  688;  ,6)  aa  sier  b.  v.  688.  136; 
,7)  miora  350,  175;  miorre  354,  136;  minna  688,  456;  meire  186;  ,8) 
354,  688,  136,  186;  ij*a  350,  175;  miðia  351;  ,9)  [fra  þvi  er  þeir  ero 
amintir  350,  354,  175,  688,  136;  20)  heima  b.  v.  354,  688;  21)  henni  b. 
v.  354;  22)  vtan  351;  23)  orlofi  350,  175,688,136;  24)  [sl.  354;  25)  hvorki 
136. 

Dipi.  isi.  m.  b.  9 


130  SKIPAN  GYRÐS  BISKTJPS.  1359. 

inanni1)  [ne  med  bondum2)  j  aðrar  sueitir  fra  þeim  kirkium 
sem  þeir  eru  til  skipaðir  vtan  með  orlofi.  ella  missi  vistar 
sinnara). 

8.  Jtem  at  engi  prestr  hafi  CDessoklæði  eðr  kalek4)  j  þing 
vtan  með  þess  orlofi  sem  kirkiu  varðueitir5).  [ok  leGi  firir  halfa 
CDork6)  [ef  hann  hefir'). 

9.  Jtem  at  huerr  profastr  taki  ut  crisma8)  vin  ok  hueiti 
af  skalhollti.  ok  skipti  þui9)  med  prestum  heima10).  [enn  fai 
ongum  odrum11). 

10.  Jtem  at  huerr  bonde  er  skylldr  at  fæða  mann  með 
presti  iafnuel  þo  hann  se  Riðandi  fra  CDichaels  CDesso  ok12)  til 
krossCOesso  aa  vaarit.  en  prestr  skal  skylldr  at  hafa  þann  mann 
at  honum  se  full  fylgd  j  ok  hann  se  betr  fæn  en  aðr.  ok  sa 
þioni  j  messu.  en  heima  bondi  fai  mann  til  þa  er  maðr  fýlgir 
æigi  presti. 

11.  Jtem  at  huerr  bondi.  sua  prestar  sem  leikmenn.  luki 
matgiafir  fur  óll  sin  hiun.  þau  sem  þeir  hallda  m,  sinum  kosti. 
iafnuel  á  sumar  sem  aa  uetr  [þa  er  skyllt  er  at  uatnfasta.  ok 
hon13)  steudr  ýfiru).  eptir  þui  sem  cristinn  Rettr  bydr.  ella  luki 
þa  sekt  sem  þar  liGr  vid'5).  [et  cetera16). 

J)  syslumonnura  350,  354;  *)  [354,  136;  3)  sl.  351;  4)  kirkna  b.  v 
350,  175;  5)  helldr  354;  «)  [sl.  350,  354,  175,  688;  7)  [186;  8)  sl.  350, 
175;  9)  huer  354;  10)  i  sino  vmbode  354;  i  sinu  vradæmi  688,  136; 
")  [nema  odruvis  faist  186;  sl.  354;  §  9  vantar  í  351,  '*)  framan  b.  v. 
350;  1S)  [þa  er  skylldu  vatnfasta  186;  14)  [sem  skylldir  eru  til 
vatnfostu  136;  15)  til  175;  1S)  [sl.  688,  136,  186;  §  11  vantar  í  351 
354.  Greinaröðin  í  688  og  456  er  þessi  §  1  (þar)  =  §  3  (hér);  §  2  = 
§  4;  §  3  =  §  6;  §  4  =  §  7;  §  5  =  §  8;  §  6  =  §  9;  §  7  =  §  10;  § 
8  =§  2;  §  9  =  §  11. 

í  pappírshandritinu  Ny  kgl.  sainl.  1847.  4to  A  bl.  43a  skr.  1669 
eru  klausur  nokkrar,  sem  kallaðar  eru  skipan  Gyrðs  biskups  um  ljóstoll 
og  heytoll  1450(0  og  etn  þar  teknar  upp  í  greinar  úr  ljóstolla  sam- 
þyktinni  fornu  frá  1265  (sbr.  Dipl.  Isl.  II,  12),  en  það  mun  þó  eitthvað 
fara  á  milli  mála,  að  Gyrðr  biskup  bafi  ítrekað  þær.  í  sama  handriti 
á  bls.  45  —  46  eru  einnig  •  Skikkanir  Gyrðirs  biskups  Anno»(!)  og  er  þar 
enn  sem  á  fyrra  staðnnm  blandað  saman  þessari  skipan  Gyrðs  og  þeirri 
frá  1354.  30.  Júli,  en  aptan  við  eru  þar  tvær  greinar,  er  svo  hljóða. 

Jtem  ef  ei  er  lukt  vax  í  lióstoll  lúki  tólf  merkr  smérs  fyrir  mann 
fyrir  sunnan  og  v[estan],  eun  þrettán  merkr  fyrir  nforðan]  og  a[ustan]. 


1359.        KEKAR  GIZURAR  GALLA.   —  ÞINGEYRKLAUSTR.         131 

96  15.  Mai  1359.  að  Asgeirsá. 

Gizur  bóndi   galli  Bjarnarson  handleggr  Jóni  skalla  biskupi  á 
Hólum  alla  þá  reka  parta,  sem  hann  átti  á  Vatnsnesi. 

AM.  Fasc.  II,  9.  Frumbréfið  á skinni.  Öll  innsiglin  (fjögur)  eru  dottin 
frá  bréfinu,  og  eru  þveingirnir  einir  eptir.  í  þveingina  hefir  verið 
rist  niðr  annað  frumrit  þessa  bréfs,  og  má  lesa  mikið  úr  því  enn 
á  ræmunum. 

Vm  reka  er  gizsor  galle  gaf  jone  biskupe1). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
einarr  haflidason.  gudmundr  einarsson  prestar.  kolbeinn  bene- 
dik[ts]son.  einar  gilsson  leikmenn  g[uediu]  G[uds]  ok  sina  kunn- 
eght  gerande  at  þa  er  lidet  var  fra  hinghat  burd  vaars  herra 
jehsu  christi  þushundrat  þriu  hundrat  fimtigher  ok  níu  aar 
vorum  vier  j  hia  at  aasgeirsaa  j  videdal  tueim  nattum  epter 
halluardz  messo  at  gizsorr  bonde  galle  biarnarson  handlaghde 
vaarum  virdulegum  herra.  herra  jone  biskupi  a  hoolum  til  eighnar 
reka  partta  þa  alla  sem  hann  aatte  aa  vattnese  er  forn  skra2) 
þar  um  gor  vaattar.  til  motz  vidr  stein  bonda  at  asgeirsaa 
ok  þingeyra  menn  firer  seaytean  londum.  Ok  til  sannynda  her 
vm  settum  wer  fyrr  nefnder  menn  vaar  jnnsighle  firer  þetta 
bref  er  gort  var  j  sogdum  stad  are  ok  deghi. 


97.  31.  Mai  1359.  á  þingeyrum. 

Jón  skalli  Eiríksson  biskup  á  Hólum  staðfestir  bréf  Orms  biskups 
frá  9.  Marts  1353  um  Giljá  (Nr.  31  hér  að  framan). 

Eyrir  á  að  gjalda  presti  að  syngja  yfir  danðum  manni,  en  tíu  alnit 
í  legkaup  eptir  unga  og  gamla. 

þessar  greinir  munu  vera  teknar  eptir  Búalögum. 

J)  Aptan  á  bréfinu  með  annari,  þó  fornri,  hendi.  Með  enn  annari 
og  einnig  fornri  hendi  er  skrifað  aptan  á  bréfið:  bref  at  gizor  galli 
handlagdi  herra  joni  reka  partta  a  vatns  næsi  firer  seautian  londum  til 
raotz  med  asghæirsaa.  Orðréttri  klausu,  sem  þessari,  er  hnýtt  aptan  við 
rekaskrána  fornu  (1296),  nema  hvað  þar  er  bætt  framan  við  «Jtem». 

2)  Sú  skrá  þekkist  nú  ekki. 

9* 


132  MNGEYRAKLAUSTR.  1359. 

AM.  280.  4to  bls.  153  («Liber  copialis  Bessastadensis*  með 
hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  479 
(eptir  AM.  280.  4to).    Preutað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,  206. 

Giliar  Breff  1359. 
Vier  Broder  Jon  medur  Guds  myskun  Byskup  á  Holum 
kunngiðrum  godum  mðnnum  þeim  sem  þetta  breff  siá  edur 
heira.  ad  vier  hðffum  sied  og  yfferlesid  breff  virduleghs  herra 
Orms  Biskups  godrar  minningar  þad  sama  sem  hier  er  medur 
bundit.  huort  vier  stadfestum  og  styrkium  i  ðllum  sijnum  Arti- 
culis  vm  so  langann  tijma  sem  herra  Arngrimur  er  ábote  8. 
þingeyrum.  huort  er  oss  synest  þar  sijdar  aff  ad  giðra.  Og  til 
sannenda  hier  vmm  settum  vier  vaart  jnnsigle  fyrer  þetta  breff. 
er  giðrt  var  a  Thingeyrum  in  festo  Petronellæ  virginis.  anno 
Domini  CD°.  ccc°.  1°.  nono. 


98.  3.  Juni  1359.  i  Hvammi. 

Jón  biskup  skalli  úrskurðar  klaustrinu  á  J>ingeyrum   alla  lax- 
veiði  í  Laxá  fyrir  Hjaltabakka  landi. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  451,  í  transcripto  frá  8.  Aug.  1371, 
sem  Arni  segir  sé  skrifað  «ex  transcripto  monasterii  Thingeyrensis 
accuratissime».  Afskriptir  eru  í  AMagn.  277.  4to  bls.  17 — 18;  AM. 
280.  4to  bls.  156—68;  Landsb  115.  4to  bls.  13—15.  Prentað 
í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  207-208. 

Ver  broder  jon  med  guds  naad  biskup  aa,  holum.  sendum 
allum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  hæýra.  qfuediu]. 
g[uds]  oc  vaara.  kunnight  gerandi.  at  herra  arngrimr  aboti  aa 
þingæýrum  kom  firi  oss  a  hauskulldzstodum.  oc  kærdi  firi 
klaustrid.  vm  laxngidi  i  laxaa  firi  hialtabacka.  epter  þui  sem 
vattar.  forn  kirkiunnar  bok  aaholum.  ocei  sidr  kirkiubok  nefndz 
klaustrs.  hueria  adrgreinda  laxugidi.  er  haft  hafdi  vm  tima 
baardr  arason.  en  sýndi  oss  ekki  skilriki  þar  firi  þat  er  framaa 
gæingi.  en  fyrr  sagdar  kirkiubækr.  holastadar  oc  þingæýra 
klaustrs.  þuj  dejndum  ver  med  fullu  doms  atkuedj.  fýrrsagda 
uæidj.  klaustrinu  til  vendaligrar  eignar.  hedan  j    fra  epter   þuj 


1359.  GRENJABARSTAÐR.  133 

sem  oppt  nefndar  kirkiub§kr  vaatta.  vtan  fýrmefndr  baardr. 
fai  þat  skilriki.  at  framaR  gangi  honum  til  æignar.  ok  til 
sannýnda  her  vm  settum  wer  vartt  jnnsighli  firer  þetta  bref. 
er  gort  var.  j  huamme  j  laxaardal  manadaghinn  næsta.  epter 
festum  petronille  virginis.  þa  et  lidit  var  fra.  hegatburd  vars 
herra  iehsu  christi.  þushundrat.  þriuhundrat.  fimtiger.  oc  niu  aar. 


99.  4.  September  1359.         á  Illugastöðum. 

Jón  biskup  skalli  úrskurðar  að  netjadráttr  og  laxastangan  í 
Laxárósi  skuli  vera  frjáls  og  óbrigðileg  eign  kirkjunnar  á 
Grenjaðarstöðum  (sbr.  Nr.  85  hér  að  framan). 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  117  «ex  originali  Greniadarstadensi 
accurati8sime»;  innsiglið  var  dottið  frá;  frumbr.  var  með  krókóttri 
norskri  hendi.  önnur  afskrift  eptir  transskr.  frá  1393  er  í  AM. 
Dipl.  afskr.  Nr.  118,  einnig  gerð  «accuratissime»,  og  var  transskr. 
með  norskri  hendi. 

Broder  jon  medr  gudzs  miskunn  bisknp  aa  hoolum  sennder 
allum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  q[uediu]. 
G[uds].  oc  sina  kunnight  gerande  at  sub  anno  domini.  CO°. 
ccc°.  quinquagessimo  nono  sem  wer  vaarum  j  vaarri  visitacione. 
komo  wer  aa  greniadarstadi  j  Reykiadal  týrsdaghin  nðsta  epter 
festum  bartolomei  apostoli  aa  liitandi  oc  epter  skodanndi  firer 
prof  oc  skilrijkra  manna  soghn  huart  greniadarstada  kirkia 
mundi  eigha  netia  draatt  oc  laxa  staanghan  j  laxaar  oose 
hueria  er  vm  tima  leet  hafua  ormr  biskup  aagietrar  minn- 
inghar  oc  kallade  mýrarlanndi  fylgia  eigha  er  þa  var  ordit 
eighn  hoolastadar  eptir  Rettum  landz  laghum  so  vaattanndum 
at  huerr  madr  aa  vautn  oc  veidistod  firer  sinni  jordo  utan 
med  laugum  see  fra  komit.  huat  oss  var  teeth  firer  margra 
skilrijkra  manna  vitnisburd  at  einghinn  hafdi  haft  saghda  lax- 
veidi  meir  en  vm  fioratighe  vetra  framan  til  dagha  herra  orms 
biskups  wtan  af  greniadastada  formanni  oc  þat  med  at  mýr 
var  laxveidarlaus  vird  herra  ormi  biskupi.  þi  stadfestum  wer 
oc  vrskurdum  netia  draatt  oc  laxastaanghan  j  laxaar  oose. 
wera  kuitta.  frealsa.  lidugha.  aakierolausa  oc  vbrigdeligha  forna 


134  REKAR  BÖÐVARS  PRESTS.  1360. 

eighn  greniadastada  kyrkiu  hedan  af  sem  her  til.  þi  firerbiodum 
wer  hueriom  manni  saghdri  kyrkiu  nokkurn  aagha  edr  vnaader 
at  gera  j  þerse  sinne  veidistaud  eda  ser  at  kalla.  nema  huer 
sem  þat  gerer  viti  sik  sliku  sekan  sem  loghin  vaatta  aa  þann 
sem  geinghr  jnn  j  fasta  eighn  heilaghrar  kyrkiu  eda  kallar 
ser.  Ok  til  sannýnda  her  vm  settum  wer  vaart  jnnsighle  firer 
þetta  bref  er  gort  var  aa  jllhughastodum  j  nioskadal  in 
translatione  cuthberti  aa  fyr  skrifuado  aari. 


100.  (um  1360]. 

SkRÁ  um  reka  Böðvars  prests  fwsteinssonar. 

AM.  276.  4to  bl.  12  skb.  skr.  1386;  Biskupsskjalasafn  ís- 
lands  26.  4to  skb.  skr.  1386.  þessu  er  hnýtt  aptan  við  rekaskrá 
Hóla.staðar  hina  fornu  (sjá  ár  1296  Dipl.  Isl.  II,  161). 

J>essa  Reka  keypte  síra  boduar  þorsteinsson  af  jngeride. 
huspreiu  a  saudanesi. 

fiordvng  i  hualReka  fra  staur  i  holme  ok  til  steins.  i. 
lons  ose. 

fra  foss  a  ok  til  toftar  a  sandz  enda  fiordungr  i  hual.  huart 
sem  rekr  eda  er  fiutr  ok  allar  hualvaaner  at  helmingi  vid  breckur. 

fra  toft  til  hara  lons  ar  oss  ens  forna  halfr  en  sextande 
hlutr  ok  halfr  en  atiande  hlutr. 

CDille  holkn  aar  ok  sand  aar  huart  sem  rekr  eda  er  fiutr 
fiordungr.  i.  hual. 

fra  saur  ueisna  steck  ok  til  vald.  dals  ens  vestazsta  halfr 
hualr  huort  sem  rekr  eda  er  flutr. 

fra  sualbardz  aar  ose  til  þufu  a  hafua  bergi  attungr  i  hual 
huort  sem  rekr  eda  er  flutr. 

fra  þufw  til  steins.  i.  vidiar  výkr  aar  ose  fiordungr  i  hual 
huort  sem  Rekr  eda  er  flutr. 

fra  steine  i  vidiar  vikr  aar  ose  til  forvada  þess  er  nestr  er 
kolla  vik  firer.  austan.  fiordungr  i.  hual  huort  sem  rekr  eda  er 
fluttr  en  þadan  til  saudaar  halfr  attungr  oc  slikt  meira  sem 
Reiknast  vid  hola  stad. 

f>ena  aeka  gaf  ormr  i  holum1)  sira  boduare.   fra  salt  ness 


')  það  mun  vera  Presthólum. 


1360.  VATNSFJÖKÐE.  135 

garde  ok  vt  til  klappar  aar  oss  íiordungr  i  hualReka  ok  halfvan 
vi&h  Beka.  flauta  fels  Reki  fra  grimu  vik  ok  til  stauduls  lekiar 
halfr  hual[reki]  huart  sem  Rekr  eda  er  flutr  ok  allr  vidReki. 


101.  [um  1360]. 

Skrá  um  reka  Vatnsfjarðarkirkju    fyrir    austan    Geirhólm,    er 
átt  hefir  frú  hertoginna  [Ingibjörg  Hákonardóttir]. 

AM.  234.  4to  bls.  538—39  skr.  um  1600  eptir  bréfabók  Áma 
Gíslasonar  á  Hlíðarenda.  Jón  Sigurðsson  hefir  gert  þessa  athuga- 
semd  við  skrána:  «líklega  frú  Ingibjörg,  dóttir  Hákonar  háleggs, 
móðir  Magnús  smeks,  f.  1301,  d.  c.  1360»,  og  mun  það  vera  svo. 

Rekaskra  watzfiardar  kirkiu. 

J>essa  reka  partta  a  kirckiann  j  vatzfirde.  fyrer  austann 
Geyrholm.  er  aatt  hefur  fru  herttuginna. 

Fyrst  a  Biarnarnese.  tolftungur  j  hualreka  oc  j  fteykiarvijk 
ad  Bruaraa.  attungur  j  hualreka. 

J  Asparvijk  siettungur  ur  audrum  helmijnge.  Enn  attungur 
ur  audrum. 

Ad  eyum  fiordungur  j  vidreka  oc  fiordung  j  hualreka  og 
eyna  adra.  og  þridiung  ur  audrum  helmijnge.  oc  halftt  Eyrar- 
land  hid  nyrdra. 

Ad  kleyfum  fiordungur  ur  helmijnge  j  hvalreka. 

J  millum  kalldbakz  oss  og  kolbeinzár.  tolftungur  j  hval- 
reka. 

J  Byrgizvijk  fiordungur  hualreka  oc  þridiung  j  vidreka  oc 
j  jordu  xl  alner  annarz  hundradz. 

Ad  Kampi  fiordungur  j  hualreka. 

fiordungur  j  hualreka  j  Eeykiarfirdi.  j  millum  svijna 
kleyfar  og  merkizlækiar. 

Ad  Rifsteinum  fiordungur  j  hualreka. 

J  millum  Knararness  oc  lækiar  þria  hluti  ur  helmijnge  j 
hualreka. 

J  millum  Ruteyakleyfar  oc  merkihamarz  attungur  j 
hualreka. 

J  millum  Ruteyakleyfar  oc  Dranganez  halfann  hualreka. 


136  REYKHOLT.  1360. 

Fra  Beriadalzá1;  oc  til  viebiarnarness  allur  vidreke. 

Hálfur  vidreki  millum  Beriadalzár  og  Eyvindarfiardar  ár. 

Millum  skierz  og  aaross  j  Drángavijk  allur  vidreke. 

Hálfur  vidreki  a  Dránga  urd.  millum  skumhelliss  oc 
sygnyar  gotu. 

f>ridiungur  hualreka  oc  vidreka  millvm  Dranganess  og 
Biarnarfiardar  ár. 

Ella2)  skiallda  Biarnarvijk  Bædi  ad  Grausum  og  aeka. 


102.  'Lum  1360j. 

Afhending  staðarins  og  kirkjunnar  í  Reykjaholti,  þegar  Magnús 
afhenti,  en  Einar  prestr  Kolskeggsson  tók  við. 

Landsb.  268.  4to  bl.  45b  skr.  1601. 

Reýkholltt. 

þessa  hluti  greiddi  magnus  kyrkiunni  j  reýkiahollti.  enn 
sijra  einar  kolskegg[s]son  tok  med. 

Jn  prijmis  atti  kirkian  jnnan  sig  hokur  xiij  oc  xx  virdar 
fyrir  x  hunndrud. 

Jtem  x  manna  messuklædi.  brestur  j  einum  hanndlijn. 
lindi  oc  dukur, 

Jtem  einn  hokul  lausann. 

Jtem  dalmatikur  ij. 

Jtem  kapu  med  balldikinn  oc  iij  pellz  kápur  oc  iij  slitnar 
kápur  oc  eina  ábreidzls  kápu. 

Jtem  iiij  sloppar  oc  alltarisklædi  fimm  af  pelli  og  silki  oc 
ij  onnur. 

Jtem  brijkarklædi. 

Jtem  alltarisduk  glitadann  oc  siriduk. 

Jtem  korporalia  fernn. 

Jem  kaleka  fiora. 

Jtem  kerttistikur.  [vj]. 

Jtem  vijgd[s]  vatzketil. 

l)  skr.  upphaflega  Broddadalsá,  en  úr  því  gert:  Berjadaizá;  3)  Svo. 


1360.  BREIÐIBÓLSTAÐR  Á  SKÓGASTRÖND.  137 

103.  [um  1360]. 

Landamerki  Breiðabólstaðar  á  Skógaströnd  og  Langadals. 

AM.  264.  4to  skr.  1606  bls.  1—2.  Breiðibólstaðr  varð  seint 
staðr  og  aðalkirkjan  var  leingi  fram  eptir  á  Eyri  í  Alptafirði 
(Narfeyri). 

I>esse  eru  landamerke  millum  Breidabolstadar  og  Langa- 
dals. 

A  halse  millum  Laugadals  oc  Swijnafells  ad  lækur  fellur 
ur  halsinum  vestan  til  undan  hamri  einum. 

þadan  er  sionhending  j  fuglastapa. 

þrijr  standa  fuglstapar  þar  huer  sudur  fra  audrum.  oc  er 
sionhending  huer  j  annann.  enn  ur  hinum  sýnsta  sudur  j  satu. 

Enn  ur  hamri  þeim  er  lækurinn  fellur  undan  er  sion- 
hending  j  Borg  þa  er  stendr  a  fiallinu.  enn  ur  Borginne  j  stein 
þann  er  stendur  aa  halsinum.  en  af  halsinum  eigu  þad  huorir 
er  votn  falla  ad  til  merkegils  botnz. 

Enn  ur  Botnenum.  þa  geingur  hriggur  ur  fiallenu  fyrer 
vestan  valadal. 

Sijdan  fellur  gii  ur  valadal  oc  ofan  millum  Hamarz  skogz 
oc  klifs  skogs.  sa  lækur  rædur  allt  ofan  til  veturgautuskarda. 

Vr  veturgautum  hinum  nedrum  eru  sionhending  j  rauda- 
íiag.  enn  þadan  af  rædur  Hrafnsa  allt  ofan  j  sio. 

Eiga   Lang[dælir]    huerke  lond  ne  skog   i  þessu    takmarke. 

Selfaur  eigu  Drangamenn  hia  middeigiz  gile. 

þa  stendr  Stape  j  lambahlijd.  enn  sionhending  ur  þeim 
stapa  j  annan.  Enn  þadan  j  klofasteina. 

Ad  heimilu  eiga  þeir  beit  epter  hlijdine  til  motz  vid  Langa- 
dalzmenn  medan  þeir  eru  j  sele.  oc  beita  huerke  eingiar  nie 
haga  breidabolstadarmanna.  skulu  þeir  hafa  elldevid  j  ormzstada 
bkoga  medann  þeir  eru  j  sele. 

l)  Samstadaskog  aa  Stadarkyrkia  halfann.  enn  Helgafellz 
stadur  halíann.  oc  land  under  aullum  skogie.  Ef  annar  aa  skog 
enn  annar  jord  þa  skal  ei  ræta  vid  enn  hauggua  firi  ofan 
jaurd. 

Hamars  skog  j  Drangalande  aa  Helgafells  stadur  og  auli 
hrijs  þau  sem  þar  ad  ganga. 

')  þessar  tvær  greinir,  sem  eptir  fara,  leika  dálítið  lausu  við  í 
handritinu  og  eru  líklega  nokkru  yngri  en  hitt. 


138  INDRIÐASTADIR.    —   HROSSHOLT.   —  BAKKI.  1360. 

104.  [um  1360]. 

Bréfságrip  um  jörðina  Indriðastaði  í  Skoradal  og  eystri  Eyri. 

AM.  264.  4to  bls.  15  papp.  skr.  1606.  Bréfið  veltr  á  ár- 
unum  1352-79. 

Jn  nomine  Domini  amen. 

Var  suo  fallid  kaup  þeirra  herra  Asgrims  abota  ad  Helga- 
felle  og  Narfa  Jonssonar.  ad  herra  abote  selur  Narfa  halfa  jaurd 
ad  Eindridastaudum  j  skoradal  oc  alltt  land  ad  eystre  Eyre 
undir  Draga. 


105.  [um  1860]. 

Bréfságrip  um  jörðina  Hrossholt  í  Eyjahrepp. 

AM.  252.  4to  bls.  5  papp.  skr.  c.  1660  (Jón  Steiudórsson); 
AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1557.  Bréf  þetta  veltr  á  árunum  1352  — 
1379. 

Jtaka  Brieff  Hrossholltz. 
Halluardur  oddzson  sellde  clðstrinu  a  Helgafelle  og  as- 
grijme  abota  jðrdina  Hrosshollt.  med  ðllum  þeim  gðgnum  og 
giædum  sem  þar  a  ad  filgia.  ad  tiltðldum  sierliga  skogie  þeim 
er  stendur  firer  sunnann  ana  firer  nedann  modruskala  hollt. 
og  eingi  j  Sðdullzholltz  jðrdu.  sem  Brieff  þar  vm  giðrst1)  vottar. 


106  [1360]. 

Bréfságbip  um  jörðina  Bakka  (í  Helgafellssveit). 

AM.  252.  4to  bls.  51,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  11, 
séra  Jón  Haldórsson  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1578.  Á  þessu 
ágripi  mun  vera  bygt  það,  sem  stendr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
IV,  71  um  að  Arngrímr  hafi  heitið  ábóti  á  Helgafelli  1460.  en 
þetta  er  einungis,  að  eg  hygg,  farið  aldavilt  og  ábótanafnið  mis- 
skrifað  í  252. 

')  þannig. 


1360.         LANDAMEEKI  HRAUNSKARÐS  OG  GUFUSKÁLA.  139 

Backe1). 
Biarni  Jðrundsson  sellde  abota  Asgrijme2)  og  clðstrinu  ad 
Helgafelle  jðrdina  Backa   firer  lausafie  kuiktt  og  daudtt   Anno 
14603). 


107.  [um  1360]. 

Skrá  um    landamerki    milli   jarðanna  Hraunskarðs   og  Gufu- 
skála  á  Snæfellsnesi. 

Gufnskálar  er  æfagömul  klaustrjörð  á  Helgafelli,  (sbr.  mál- 
dagaDa  frá  1274  og  1280).  Hraunskarð  er  seinna  komið  undir 
klaustrið.  En  í  máldaga  Helgafellsklaustrs,  sem  er  ef  til  vill  frá 
1378,  er  það  talið  með  jörðum  klaustrsins;  gæti  þessi  skrá  því 
verið  að  minsta  kosti  frá  hér  um  bil  1360;  víst  er  það  að  hún 
er  forn. 


AM.  264.  4to  bls.  20  papp.  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls. 
38  skr.  c.  1660;  AM.  dipl.  aiskr.  1606  og  1656  og  1658  (frá 
Sigurði  skáldi  Pálssyni  i  Skógarnesi  d.  1715);  Landsb.  108.  4to  bls. 
119.  Afskript  frá  þórkatli  presti  Eyjólfssyni  á  Slaðastað  gerð  og 
staðfest  24.  Feb.  1887  eptir  afriti,  sem  liggr  við  Staðastaðar- 
kirkju  hefir  og  verið  höfð  til  samanburðar.  það  sem  hér  er  kallað 
A  er  forna  skráin.    B  er  seinni  skrá,  sem  í  108  og  1658  er  áföst  við  A. 

Landamerke  a  mille  Hraunskardz  og  Gufuskala4). 
fesse  eru  landamerke  j  mille  Hraunskardz  oc  Gufuskala. 
ad  steinn  stendur  j  krossavijk  sionhending  ur  marksteine  þeim 
hinum  efra  j  fuglastapa  þann  er  stendur  firi  vestan  Akurgierde 
aa  hraunenu.  vr  þeim  foglstapa  er  j  Arnarstein.  þadan  er  sion- 
hending  j  Stapa  þann  er  stendur  aa  hraune  firi  ofann  gotur5) 
þadan  j  mýkluborg.  þadan  j  sionarhol.  þadan  j  jokul  sem  graus 
ganga.  Hraunskierdingar  eigu  netlaug  aa  skiertanga  þann  er  liggur 
firi  austan  seliatiaurnn6).   þeir  eigu   oc  jtak  j   Gufuskala    land. 


')  430;    a)  asgrijme,  430;  Arngrijme  252;  3)  ártalið  mnn  eiga  að  vera 
1360;  4)  252;  Hraunskardsmáldagi  108;  5)  gðtu  252;  6)  selatiðrn  252. 


140  LANDAMERKI  HRAUNSKARÐS  OG  GUFUSKÁLA.  1360. 

beit  lxxxm  gamalla  sauda.  oc  suo  nautum  sijnum.  oc  heimilltt 
ad  fie  renne  um  alltt  land.  Hraunskardzmenn  eigu  ad  giæta 
fiar  sijns  vid  stackagardi.  Beit  hefst  þa  er  yj  vikur  eru  til 
vetrar.  oc  er  til  þess  er  vj  vikur  eru  af  sumre.  Hraunskardz- 
menn  eigu  ei[g]i  nattbol  utar  fie  sijnu  enn  under  jraklette1) 
[þar  aa  .  .  .2). 


B. 

Landsb.  108.  4to  bls.  120-22:  AM.  dipl.  afskr.  1658  (frá 
Sigurði  í  Skógarnesi).  þetta  er  miklu  yngra  (gert  eptir  1550)  að 
samningi  en  A,  en  því  er  ekki  auðmarkaðr  bás,  og  þótti  því  rétt- 
ast  að  láta  það  fylgja  hér  með,  því  að  það  er  fornt  að  efni  að 
mörgu  leyti. 

Jtem  ábóta  skickun  á  Helgafelle  um  Hraunskardz  jardar 
jtök  og  máldage  med  byskupanna  ráde  af  skálhollte. 

Svofelldan  máldaga  hafa  ábótar  Helgalells  med  ráde  og 
samþicke  biskupa  skalhollts  sticktes  giort  og  stadfest  á  medal 
þeirra  jarda,  sem  liggja  i  Neshrepp. 

í  fyrstu  f>rándarstader.  Kjalvegr  og  Ingjalldshóll  eiga 
fjórar  búdir  og  iiij  skipa  uppsátr  í  Hraunskardz  jörd,  Kjalvegr 
á  Breckum  búd  og  uppsátr,  J>rándarstader  búd  á  Hjöllum  og 
innsta  Naust.  Hóll  sínar  búder  í  Gerdum.  Hier  á  móti  skal 
Hraunskard  eiga  í  greindar  jarder  sölvafjöru  frá  Hvalsá  og  undir 
Badstein  og  tíu  tyger  alna  einge  á  Malabrúnum  ogxij  kúgilda 
beit  í  Sneckiu  mánud  um  sumar  og  selstödu  vid  Blágil. 
Hraunskardzjörd  á  móskurd  í  Saxhamra  í  í>æfusteins  lande 
fyrir  bud  og  uppsátr  er  þæfusteinn  á  á  Hjöllum.  Skard  skal 
eiga  búd  og  uppsátr  fyrir  áttæring  í  Hraunskardz  jörd.  þar  fyrir 
giallda  Skardzmenn  Hraunskardzmönnum  skyrtunnu  med  gillt 
skyr  árlega.  Vallstacksheide  skal  med  frelse  hafa  einn  bát  og 
vetrlæga  búd  í  Hraunskardzjörd  þar  sem  Hraunskerdingar  til- 
seigia,  hier  ímót  á  Hraunskard  xl  alna  einge  árlega  þar  sem 
Vallastacksheidarmenn  tilseigia. 


')  Hér  endar  252;  ')  [Svo  og  stendr  i  þrandarstada  jardar  rnaldaga 
ad  Hraunskardzmenn  eige  slatt  a  Alamyre.  Og  af  þvi  Arnarstapans  bok 
var  roten  vard  ei  framar  ur  henne  skrifad  um  jordena  Hraunskard,  þvi 
þad  [vard]  þa  ei  vel  lesed  108. 


1360.         LANDAMERKI  HRAUNSKARÐS  OG  GUFUSKÁLA.  141 

Fossmenn  eiga  búd  og  uppsátr  í  Hraunskards  jörd,  en 
Hraunskard  á  þar  «igien»  einge  til  x  aura  og  skal  þad  einge 
veria  huer  sem  á  Fosse  býr  og  láta  virda  þá  sláttr  hefst.  Svo 
um  Vallstacksheide,  Hól  og  Kjalveg  sem  Jprándarstade.  skal 
einginn  beita  né  beita  láta  sögd  einge  frá  því  vi  vikur  eru  af 
sumre  og  til  vi  vikur  eru  til  vetrar. 

Gufuskálamenn  meiga  hafa  hjallastæde  á  Breckum  og  upp- 
sátr  þegar  þeim  á  liggr  eda  geta  ecke  heima  lendt;  skulu 
Hraunskerdingar  þessu  uppehallda  og  vatna  Gufuskála- 
land  fyrir  hrísrif  og  fjárbeit  um  vetr.  Eige  eiga  Hraun- 
skardzmenn  ad  beita  Gufuskála  jörd  hia  stackgördum  frá  því 
vi  vikur  eru  af  sumre  og  til  þess  vi  vikur  eru  til  vetrar.  Ólafs- 
vík  á  ad  hafa  skipsuppsátr  og  búd  í  Hraunskardz  jordu,  öll 
þesse  ítök  um  buder  á  vetr.  Ólafsvíkrmenn  eiga  ad  taka  vid 
Hraunskardzskipum  og  mónnum  ef  naudreker  á  koma  og  veita 
skipum  naust,  enn  mönnum  hiálp  sem  vid  þurfa  fyrir  ónýtan 
pening. 

Máahlíd  á  búd  med  uppsátre  í  Hraunskardz  jörd  enn 
Hraunskerdingar  eiga  x  aura  fódr  af  þeim  í  Máahlíd  edr  bú- 
setuna  í  Svarbakafelle. 

Jtem  gáfu  ábótar  Helgafells  huer  efter  annan  med  rád- 
um  byskupa  jördunne  Hraunskarde  frí  kolatak  í  Hrísaskóg  og 
raptvidarhögg  í  jördunne  til  uppheldis.  viij  búder  fylgja  Hraun- 
skarde  þær  sem  upp  eiga  að  vera  gerdar  af  kongsins  vide, 
enn  annist  við  ábúanda  um  grasnautn  þeir  sem  ítaksbúd- 
ernar  hafa. 

Jörden  Hraunskard  á  Snæfellsnese  [er]  xvi  hundrud  ad 
dyrleika  til  tijundar,  enn  ad  fornu  fare  haldin  xx.  hundrud, 
því  Helgafellzklausturs  jarder  hafa  verid  felldar  ad  fimtunge 
til  tijundar  sem  úrskurdarbréf  byskups  Stephans  útfvísar]  skrifad 
á  Stad  á  011duhrigg  a  dogum  herra  Narfa  abóta  ad  Helgafelle. 
Efter  Hraunskard  gelldst  xviij  vætter  fiska  árlega  í  landskulld 
og  er  þad  hennar  gömul  leiga,  því  þa  datum  skrifadest  CDcccc 
var  leiga  efter  hana  vi  hundrud  fiskar  og  fylgdu  þa  eingen 
leigukugillde.  Hraunskardzmenn  eiga  beit  í  Gufuskala  jördu  og 
selafyrirhlaup  á  Kópatjörnum.  Hraunskardzmenn  eiga  og  sláttu 
á  Alamýri  í  hálfan  mánud  fyrir  tvo  menn. 

Hítardalskyrkjujörd  Hella  á  Snæfellsnesi  á  tveggja  skipa 
uppsátr  í    Hraunskardsjördu    um    vetr.    hier    á    mót    á  jördin 


142  RÉTTR  OG  RÁÐSPJÖLL  KVENNA.  1360. 

Hraunskard  í  Hellujördu  torfstungu  og  ristu  til  húsa    og  heyja 
og  garda  umbóta  sem  Hraunskerdingar  þurfa. 

|>etta  máldagabref  er  riett  utskrift  efter  Hraunskardz- 
máldaga  brefe  á  kalfskinne  rotnu  nedarlega  þo  læselegu  ad 
vitne  profastsens  Sr  Sæmundar  Oddssonar.  Finns  Jonssonar  og 
Gisla  Jonssonar  er  þad  samanlásu  i  Hytardal  Anno  1684  þann 
9  Decembris. 


108.  1360. 

Dómr  um  rétt  og  ráðspjöll  kvenna. 

IBíél.  104.  4to  bls.  143  á  pappír  skr.  c.  1770.  það  kann  að 
geta  þótt  dálítið  grunsamlegt,  hvort  dómságrip  þetta  sé  svo  gamalt, 
sem  hér  segir,  en  ártalið  er  skýrt  í  handritinu,  sem  er  vel  skrifað. 
Rithætti  þess  er  hér  ekki  haldið.  því  að  hann  er  eins  og  þá  tíðkað- 
ist,  er  það  er  skrifað. 

Domr  vm  rett  ok  radspioll  [CD°.  ccc°.  lx0.1) 
J  fyrstv  dæmdiz  at  rettr  kvenna  skylldi  dæmaz  eptir  þvi. 
sem  sa  er  madr  til.  er  misbrotid  er  vid.  nema  hann  standi 
mann  a  konv  sinni  eda  dottvr.  þa  fari  eptir  þvi.  sem  stendr  j. 
ij2.  cap.  CDannhelgar.  enn  vm  radspioll  fari  eptir  þvi  sem 
gamall  vani  er  til.  ok  gangi  alldrei  leingra  edr  hærra  fram. 
enn  stvlkvnni  ma  gefaz  tilgiðf  vr  svo  myklv.  sem  almenniliga 
legz  a  moti  hennar  heimanmvndi  j  landi  vorv. 


109.  2.  Januar  1360.  á  Holum 

Jón  biskup  skalli  selr  Brandi  bónda  Ásgrímssyni  og  Guðnýju 
Sölmundardóttur  konu  hans  jörðina  Holtastaði  fyrir  jörðina 
Flugumvri. 

AM.  Fasc.  II.  10.     Frumbréfið  á  skinni.      Prentað    í    F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  II,  aiÓ — 11. 


')  [1360,  hdr.:  s)  2.,  hdr. 


1360.  HOLTASTAÐIR  OG  FLUGUMÝRI.  143 

bref  vm  jordina  fluguCDyræ1). 

Jn  dei  nomine  amen 

gerdist  so  fallit  kaup  mille  virdulighs  herra  jons  med 
guds  miskunn  biskups  aa  hoolum  ok  brandz  bonda  asgrims- 
sonar  ok  gudnyiar  solmundar  dottur. 

j  fyrstu  at  herra  jon  biskup  selldi  fyrnefndum  hionum 
brandi  ok  gudnyiu  jordina  aa  holltastodum  med  allum  þeim 
gognum  ok  giædum  Rekum  ok  jtokum  sem  þar  hafua  til  legit 
at  forno  ok  at  nyiu.  skolo  her  til  leggiazst  iardir  þeer  allar 
sem  þar  hafua  aadr  fylgt  ok  so  jtala  su  sem  jon  benedikzson 
gaf  kirkiunni  aa  holltastodum  j  jordina  at  geitaskardi  ok  slykt 
meira  sem  herra  hiskup  vill  [her  til  leg[g]ia2). 

jtem  skal  þarvera  einn  prestr  hedan  af  ok3)  hafua  allan 
songh  sem  forn  er  vani  til. 

Jtem  skal  þar  ok  vera  einnar  neetr  gistingh  biskupi  huenar 
sem  hann  gister. 

Jtem  skolo  þaangat  liggia  tiunder  ok  lysistollar  af  so 
morgum  beeum  sem  vani  er  til. 

Jtem  her  [a]  mot  gafuo  nefnd  hion  herra  joni  biskupi 
jordina  aa  fiughomýri  med  allum  þeim  lutum  ok  lunnindum 
sem  þar  hafua  fylght  sidan  þau  urdu  eighandi  at  ok  kirkian 
aa  hoolum  aadr  firer  þeim. 

Jtem  skal  þar  at  frealso  efter  vera  vpp  fra  fardoghum  aa 
flugomyri  hey  og  feenadr. 

Jtem  vill  þetta  nokkurr  epter  komandi  biskup  riufua  þa 
skolo  optnefnd  hion  taka  so  marga  peninga  af  godzse  hoola- 
stadar  sem  her  verdr  brestr  j. 

ok  af  þi  at  wer  broder  jon  med  guds  miskunn  biskup  aa 
hoolum  kennomzst  þetta  kaup  vidr  fyrgreind  hion  settum  wer 
waart  jnnsighli  firer  skrifuadan  kaupmaala  ok  her  firer  settum 
mit  firnefnd  hion  brandr  ok  gudny  ok[k]ur  jnnsighle  saam  wer 
þorleifr  bergþorsson  jon  gizorrarson  paall  helgason  prestar  þor- 
steinn  steinmcdzson  hallr  nikulaasson  magnuss  jonsson  leik- 
menn  þetta  kaup  ok  hanlagh  fram  fara  sem  her  er  skrifuat  ok 
þi  settum  wer  firi  waar  jnnsighli  greint  kaup  er   gertt   var  aa 


l)   Aptan  á  bréfinu  raeð   annari,  en  þó  fornri,  hendi;  2)  [yfir  línunni; 
3)  tvískr. 


144  HELGAFELLSKLAUSTR.  1360. 

hoolum  in    octaua   steffaDÍ    protbomartiris   anno   domini.    CD°. 
ccc°.  lx°. 

Öll  innsiglin  (níu)  eru  dottin  frá,    nema  hvað   brot  er  eptir    af  inn- 
sigli  Jóns  biskups,  Brands  og  Magnúsar  Jónssonar. 


110.  12.  Maí  1360.  í  Bjaraarhöfn. 

Asgrímr  ábóti  á  Helgafelli  selr  Snorra  Andréssyni  öll  lönd  að 
Seljum  fyrir  Akurey  með  öllum  skerjum  og  hólmum,  sem  í 
fjarar,  en  Snorri  selr  ábóta  Fáskrúf  fyrir  fjögur  kugildi. 

AM.  252.  4to  bls.  35—36  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls. 
23—25.  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1544. 

Kaupbrief  firer  Akureyium. 

Jn  Nomine  Domini  Amen. 

War  þetta  kaup  þeirra  herra  Asgrims1)  abota  og  Snorra 
Andriessonar  med  samþicke  sigrijdar  huzfreyiu  Snorra.  og  con- 
ventu  brædra  ad  Helgafelle.  ad  herra  abote  selur  Snorra  oll  Iðnd 
ad  Selium  med  þuij  ollu  sem  stadurenn  vard  fremst  eigandi 
ad.  og  þeim  a  ad  filgja  ad  fornu  og  nýu.  Hier  a  mote  gaff 
Snorre  Akureý  alla  med  þeim  skerium  og  hoolmum  sem  j 
fiarar.  og  eyunurn  a  ad  fylgia  ad  fornu  og  nýu  og  eýunum 
filger  selfðr  j  land  ad  Seliahðffda  medur  torffe  til  seliagiordar. 
og  tolff  kugillda  beit  eff  þeir  eigu  so  til  er  þar  bua.  enn  taka 
ecke  til  aff  odrum.  huðrtt  fleira  sem  þeir  vilia  asaud  edur  kýr 
millum  hagagarda  vtann  eýnge  so  leinge  sem  þarffnast:  enn 
Snorre  slae  þad  first.  eff  hann  vill  eige  til  beitar  leggia.  Skal 
fie  Snorra  eiga  jaffnheimila  beytt  allzkonar  epter  þuij  sem  hann 
skipar.  og  þeirra  manna  sem  hann  bigger.  a  myrum  Gudnýar- 
stðdum  og  Biarnarhðffn.  Riste  ad  frialsu  heytorffhia  seliahðffda 
effter  [þui  sem]  Akureýingar  vilia.  Hier  med  sellde  Snorre  herra 
abota  raskruff  firer  iij  kugillde.  verde  nockur  brigd  a  odrum 
huðrium  jðrdunum  skilur  huðr  sier  aptur  þa  jðrd  sem  adur 
heffur  att.  epter  þui  sem  kaup  þeirra  var  adur.  war  þetta  kaup 


>)  Aegeirs,  252;  rétt  í  430;  ')  sl.  430. 


1360.  SAMNINGR  BISKUPA.  145 

þeirra  j  Biarnarhðffn  jn  festo  [Nerei  et  Achillei1)  Anno  Domini 
13602).  þessum  monnum  hiauerande  sira  Jone  Halldorssine. 
Marteine  bonda  þorleifssine.  Helga  Brandzsine.  Magnuse  Jllhuga- 
sine  og  Fiallgeire  Einarssine.  Gudmunde  Sueinsine.  þorgrijme 
Runolffssine,  Gudmunde  sigurdzsine  og  morgum  odrum  godum 
rnðnnum. 


111.  20.  Juli   1360.  í  Skálholti. 

Gyrðe  ívarsson  Skálholtsbiskup  og  Jón  Eiríksson  Hólabiskup 
semja  með  sér,  að  Gyrðr  biskup  skili  Jóni  Hólabiskupi  gull- 
kaleik  þeim,  sem  sé  eign  Hólakirkju,  en  Ormr  biskup  hafði 
gefið  Jóni  Skálholtsbiskupi  Sigurðarsyni,  gegn  því  að  Jdn  Hóla- 
biskup  greiði  Gyrði  biskupi  þau  tuttugu  og  þrjú  hundruð,  er 
Ormr  biskup  fékk  að  láni  af  Skálholtsstað. 

AM.  Fasc.  II,  11.  Frumbréfið  á  skinni,  Prentað  i  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  208—10. 

Forlijkun  a  mille  schalholts  biskups  og  Jons  Hoola 
biskups  um  gullkaleik3). 

Jn  nomine  domini  amen. 

anno  domini  CD°  ccc°  lx°  sua  sem  virduliger  herrar  ok 
anndaliger  fedr  herra  gýrdr  med  gudzs  naad  biskup  j  skaala- 
hollte  ok  herra  jon  med  samre  naad  biskup  aa  holum  taulud- 
uzst  medr  winaattuliga  j  biskups  stofuunni  i  skaalhollte  jn 
translacione  sancti  thorlaci  hia  verandum  merkiligum  prestum 
af  huarutueggia  biskupsdæminu  ok  reiknuduzst  vidr  vm  kiær- 
lig  ok  brodurlig  fiarskifte  biskupanna  sinna  foruerara  herra 
jons  ok  herra  orms  biskups  godrar  minningar  talade  herra  jon 
efter  gullkalik  þeim  sem  herra  ormr  hafde  gefuit  herra  joni 
sýgurdarsyni  ok  hann  kallade  eiga  kirkiuna  at  holum  er  stendr 
vart  tuær  merkr  ok  hann  villde  hann  ei  missa  hversu  sem  fore 
annarr  reikningr  þeirra  j  millum  edr  kirknanna.  jtem  heimte 
herra  gýrdr  aftr  af  hola  kirkiu  þau  þriu  hundrat  ok  tuttugu  sem 
herra  ormr  hafde  tekit  j  laan    af   skaalhollzstad    ok   þa   vaaro 

')  [mariæ  og  Achilli(!)  252;  el.  430;  2)  (Dccclx,  430;  3)  Aptan  á 
bréfinu   með  hendi  frá  17.  öld. 

Dipl.  Isl.  III.  b.  10 


146  SAMNINGR  BISKUPA.   —   VATNSFJÖRÐR.  1360 

enn  vlokin.  suarade  huorr  þeirra  ordrum  vm  sik  blidliga  at 
þeir  uillde  allt  til  lika  leggia  med  godra  manna  raade  sua  at 
kirkiunnar  viære1)  skadlausar  huor  af  annare.  vard  þat  endi- 
ligr  vegr  her  vm  þeirra  j  millum  at  gullkalikrinn  skillde  leggi- 
azst  aftr  til  hola  kirkiu  til  frialsrar  ok  æfuinligrar  eignar  en 
herra  jon  jattade  sik  vnder  at  leggia  kirkiunne1)  i  skaalhollte 
tuttugu  hundrat  aftr  j  mote  kalekinum  ok  at  auk  at  luuka 
reidulega  kirkiunne  j  skalhollte  aadr  greint  laan  þriu  hundrad 
ok  tuttugu  ok  at  þessu  fram  komnu  skilldu  þeir  alsattum 
saatter  firer  sik  ok  sina  efter  komindr  vm  allar  þar  atafner 
laan  ok  fieskipte  sem  millim  biskupanna  þeirra  foruerara  ok 
kirknanna  hafua  farit  allt  til  þe3s  dags  þa  var  komit.  voru 
þessir  merkiligir  prestar  j  raade  ok  samdýkke  med  herra  gýrd 
af  skalhollz  biskups  dami  her  vm  sira  flose  jonsson  sira  þor- 
laakr  narfuason  sira  Snorre  þorleifsson  sira  runolfr  hilldibrandz- 
son  ok  sira  magne  jousson.  en  þessir  af  vegna  herra  jons  af 
hola  biskups  dami  sira  þorsteinn  hallzson  sira  boduarr  þorsteinz- 
son  sira  þorleifr  berdoisson  ok  sira  marteinn  þiodolfsson.  Ok 
til  sannýnda  her  vm  settu  fýrnefnder  prestar  med  nefndra 
biskupa  jnnsiglum  sin  jnnsigle  firer  þetta  bref  er  gortt  var  j 
stad  dege  ok  aare  sem  fýr  segir. 

Af  innsiglunum,  6em  hafa  verið  ellefu  fyrir  bréfinu,  eru  nú  sex  eptir: 
Gyrðs  biskups  (brákað),  séra  þorláks  Narfasonar  (brákað),  séra  Snorra 
kyngis  (brákað),  séra  Magna  Jónssonar  (á  því  stendr:  MAGNl),  séra 
Böðvars  þorsteinssonar  (brákað),  séra  þorleifs  Bergþórssonar  (lítið  brákað) 
og  séra  Marteins  þjóðólfssonar  (brákað). 


112.  27.  Oktober  1360.  i  Vatnsiirði. 

Snorri  prestr  kyngir  J>orleifsson  commissarius  generalis  et 
specialis  in  spiritualibus  Skálholtskirkju  úrskurðar  Vatnsfjarðar- 
kirkju  samkvæmt  máldaga  hennar  árlegt  ærgjald  úr  Æðey. 

Biskupsskjalasafn  íslands,  Skálholtsbr.  Fasc.  XIV,  10a,  trans- 
skript  frá  22.  Apríl  1605,  og  er  hér  prentað  eptir  afskript  þar  af 
í  bréfasafni  Arna  Nr.  924,  sem  Arni  segir  gerða  «accuratissime». 
En  hafðar  eru  til  samanburðar  tvær  aðrar  afskriptir  í  bréfasafni 
Arna  :  Nr.  928  «eptir  kópíukverinu  Vatnsfjarðarkirkju  in  membrana 

:)  þannig,  skbr. 


1360.  VATNSFJÖRÐR.  147 

4to  maiori  accuratissime » ,  og  Nr.  937  «ur  Copium  a£  Vatsfiardar- 
skiðlum  med  hendi  sira  Jons  Arasonar  1649»  og  segir  Árni  um 
hana:  «þesse  Copia  er  oefad  hier  og  hvar  misskrifud',  enda  er  hun 
afskriftanna  lökust  Bréfið  er  áðr  prentað  i  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
II,  114 — 16,  að  því  er  virðist  eptir  sama  handriti  og  hér.  Frum- 
bréfið  var  til  í  Vatnsfirði  1649,  en  fanst  ekki  á  dögum  Árna. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  eda  heyra. 
sender.  snorri.  prestr.  þorleifsson  kirkiunnar  i  skalhollti1)  com- 
missarius.  generalis  et  specialis  in  spiritualibus.  q[uediu].  gudz. 
oc  syna.  kunneght  gerandi  at  .  sub  anno  domini.  m°.  ccc°.  lx. 
in  profesto  sijmonis  et  iude.  komo  þeir  a  stefnu  firir  mik  i  vaz- 
firdi2).  Einar  bonde.  eireksson.  af  annarre.  halfu.  oc  vermundr 
Gudmundarson  af  annare.  teedi  Einar  bondi  mer  malðagha. 
kirkiunnar  i  uazfirdi.  i  huerium  skrifuat  er.  at  gefaz  skal.  vr 
ædey.  ær  huert  uar.  til  uazfiardar  kirkiu.  oc  med  þi  at  alldri 
hafdi  luckt  uerid.  medan  vermundr  bio  i  edeý.  og  enn  lengur 
um  daga  fðdur  hans.  kierdi  Einar  bondi  fiRnefndur.  epter  ör- 
sagdri.  aa.  oc  krafdi  mig  urskurdar.  huert  kirkian  gtti  eda 
hefdi  att  þessa  œi.  eda  eigi.  epter  þui  sem  kirkiunnar  máldaghi 
uottar.  nu  af  þui  ad  uermundur  optnefndr.  leiddi  ekki  prof.  og 
onghu  vgndiz  hann.  at  nockud  metti  infirmera  eda  moti  standa. 
optnefndum  maldagha.  kirkiunnar  i  uatzfirdi.  þui  lagda  eg 
þenna  urskurd.  a.  sem  her  íylger.  in  nomine  domini  amen. 
saker  þess  vermundr  Gudmundarson.  ad  þu  stefndr  af  mer  her 
i  ðagh  snorra  presti  þorleifssyni  commissario  generali  skal- 
holltz  kirkiu  in  spiritualibus  til  anzsuara  oc  Reikninghs.  um  aa 
þa  sem  skrifuat  er  i  maidagha  uatzfiardar  kirkiu.  ad  þangat 
skal  gefaz  ær.  huert  uar  ur  ædeý.  og  þu  beiddr  oc  krafdur  af  mier 
profs  og  skilrikis  firir  hueria  sok  þu  hefder  ei  luckt  firr  sagda 
sa.  oc  þu  uillder  ecki  prof  syna.  eda  hafder  eci  til.  þi  i  gudz 
nafnne  seghi  eg  snorri  prestr  þorleifsson  firnefndur  med  ur- 
skurdi  oc  dome.  med  fullu  doms  atkuedi  at  maldaghi  kirki- 
unnar  i  uatzfirdi  skal  standa.  og  hafuaz  firir  fullt  i  þessare 
grein.  oc  þu  vermundr  firnefndr  hefr  verid  skýlldr  ad  luka.  æ 
til  vatzfiardar  kirkiu.  so  framt  sem  hon  hefuer  heimt  verid.  og 
er  skýlldr  at  luka  hedan  af.  var  þessi  urskurdr  giðr.  og  framm- 
borinn   in    skriftis    i    uatzfirde  mer  sitianda   i  doms  sgte.  þer 


J)  skalahollte  928;  a)  Borgarfirde(I)  937. 

10* 


148  BISKUPATAL  A  ÍSLANDI.  1360. 

vermundur  optnefndur  loghlegha.  fyrer  stefndum  morghum 
godum  monnum.  hia  verondum.  in  pfrojfesto1)  sýmonis  et  iude. 
anno  domini  CD°  ccc°.  lx°.  Ok  til  sanninnda.  setta  ek  mitt 
jnnsigle.  firir  þetta  bref  og  vrskurd  er  gert  uar  i  greindum  stad. 
deghi  oc  are  sem  fir  seiger. 


113.  [um  1360]. 

Biskupatal  á  Islandi  eptir  Stokkhólmsbók. 

Stockholm.  Nr.  5.  Fol.  bl.  58b— 59  skinnb.  8kr.  c.  1360,  og 
er  alt  með  einni  og  sömu  hendi.  Bæði  þetta  biskupatal,  ábótatalið 
og  norska  biskupatalið  á  þessari  skinnbók,  virðist  upphaflega  hafa 
verið  samið  um  sama  bil  og  skráin  frá  1312,  en  við  íslenzka 
biskupatalið  syðraog  ábdtalið  hefir  síðanverið  aukiðá  árunum  1360 — 63; 
Gyrðr  biskup  er  druknaðr  þegar  það  er  gert,  en  þórarinn  biskup  er 
ekki  kominn  til  stólsins.  Við  biskupatalið  á  Hólum  er  eingu  bætt 
eptir  Jörund  biskup,  og  inn  í  ábótalið  er  eingu  bætt,  nema  í 
þykkvabæ;  er  því  skinnbókin  án  efa  rituð  á  Suðrlandi  og  líklega  ein- 
mitt  í  þykkvabæ  á  dögum  Eyjólfs  ábóta  Pálssonar.  það  sem  einkum  er 
eptirtektavert  við  þetta  biskupatal  er  það,  að  höfundr  þess  hefir 
þekt  íslandingabók  Ara,  því  að  í  henni  einni  vitum  vér  nú  nefnda 
vera  þá  Goðiskálk,  Arnólf,  Petrus,  Stephanus  og  Abraham  biskupa. 
En  þegar  Islendingabók  þraut  hefir  hann  farið  eptir  Hungrvöku  og 
Annálum  og  Sturlungu,  og  hefir  hann  verið  fróðr  maðr. 

A  jslandi  hafa  margir  biskupar  uerit  inlendir.  adr  en 
jsleifr  biskup  son  Gizurar  hins2)  huita  settiz  til  stols  j  skaal- 
hollti. 

Fridreckr  kom  fýrst[r]  biskupa  til  islandz.  [981 — 85J. 

J>a  kolr  biskup.  [fá  ár  um  daga  ísleifs  biskups]3). 

fessir  biskupar  varo  sua  her  aa  landi  at  ongar  hofdu  stad- 
festur.  Biarnardi4).  Roðolfr6).  Biarnardr6).  Heinrikr7). 

J>essir  sogduz  biskupar  vera.  Godiseadr8).  amolfr. 

')  pfesto  XIV,  10,2;  festo  928,  937;  Finnr  biskup  les:  profesto 
a)  tvískr.  í  skb.;  3)  Islb.  k.  8;  Hungrvaka  k.  2  og  3.  það  er  þó 
líkast  að  hann  hafi  verið  á  íslandi  á  árunum  c.  1025 — 28.  Hér  hleypir 
skinnb.  úr  Jóni  biskupi  írska;  *)  Bjarnarðr  eða  Bjarnvarðr  Vilráðsson  var 
á  íslandi  um  1016 — 21.  það  er  rangt,  sem  Dr.  Finnr  Jónsson  segir,  að  hann 
hafi  verið  á  íslandi  1018— 21,  því  að  hann  var  þar  fimm  ár(Islb.  kap.  8); 
5)  var  19  ár  á  Islandi,  dó  1052;  6)  Bjarnarðr  hinn  saxlenzki  var  20  ár  á 
Islandi  c.  1050—70;  7)  var  tvö  ár  á  íslandi;  s)  þannig;  anðsjáanlega 
mislesið  fyrir  Goðiscalcr.  þessi  og  þeir  fjórir  nœstu  voru  allir  á  Islandi 
um  daga  ísleifs  biskups  (fyrir  1080). 


1360.  BISKUPATAL   Á  ÍSLANDI.  149 

Enn  voro  iij  ok  sogduz  biskupar  vera.  af  armenia  landi. 
Petrvs.  Stephanus.  abraham. 

Jsleifr  biskup  var  fyrstr  stolfastr  aa  jslandi.  j  skaalhollti. 
hann  uar  biskup  iiij  aar  ok  xx&u 

Næstr  var  biskup  son  hans  gíszur.  hann  kom  fýrst  tiund 
aa  landit  med  umraadi  sæmundar  hins  froda  ok  CDarckus 
skeggiasonar  loghmannz.  hann  var  biskup  xxx.  vetra  ok  iiij 
uetr1). 

þa  uar  þorlackr  Runolfsson.  vigdr  til  biskups  einum  vetre 
sidaR.  en  gíszur  andadizst.  hann  var  biskup  xv.  vetr. 

þa  var  CDagnus  einarsson  biskup  xiiij.  aar. 

þa  var  klængr  þorsteinsson  vigdr  til  biskups.  iiij.  vetrum 
eptir  andlaat  OOagnus  biskups.  hann  var  biskup.  xx.  ok  iiij    aar. 

þa  var  vigðr  til  biskups  hinn  heilagi  þorlaakr  þorhalldz- 
son.  ij.  vetrum  eptir  andlat  klængs  biskups.  hann  var  biskup. 
xv.  vetr 

þa  var  Paall  son  Jons  loptzsonar.  vigðr  til  biskups.  ij. 
vetrum  eptir  andlaat  thorlacks  biskups.  hann  var  biskup 
xvj.  aar. 

þa  var  COagnus  son  Giszurar  hallzsonar  vigdr  til  biskups. 
iiij.  vetrum  eptir  andlaat  pals  biskups.  hann  var  biskup  ij  aa[r] 
ok  xx. 

þa  var  Sigurðr  þettmarsson.  vigdr  til  biskups  ij  vetrum 
eptir  andlat  CDagnus  biskups.  hann  var  biskup  xxx  aara. 

þa  var  vigdr  til  biskups  ami  thorlacksson  einum  vetri 
eptir  andlaat  sigvardar  biskups.  hann  var  biskup  ix  aa[r]  ok  xx. 

þa  var  arni  helgason  vigdr  til  biskups.  vj.  vetrum  eptir  and- 
laat  arna  biskups.  hann  var  biskup  xvj  aar. 

þa  var  uigð[r]  til  biskups  Grimr. 

þa  var  vigdr  til  biskups  jon  halldorsson.  hann  var  biskup 
xv.  aar2). 

þa  var  vigdr  til  biskups  jon  jndridason.  hann  var  biskup. 
ij.  vetr. 

þa  var  vigdr  til  biskups  jon  sigurdarson.  hann  var  biskup 
vj  vetr3). 

')  rétt:  36  ár  (1082-1118);  2)  rétt:  17  ár  (1322-39);  s)  þetta  er 
réttara  en  það,  sem  segir  í  biskupatali  Jóns  Sigurðssonar  (Safn  II,  2), 
því  að  Jón  biskup  var  vígðr  1342  (sbr.  Dipl.  Isl.  II,  486). 


150  BISKUPATAL.  —  ÁBÓTATAL.  1360. 

þa  var  vigdr  til  biskups.  Gyrdr  ivarsson.  hann  var  biskup. 
ix.  vetr1). 


h 


a  er  Giszur  hafdi  setið  at  stoli  j  skaalhollti  iiij  aar  ok. 
xx.  þa  var  jon  auGmundarson  vigdr  til  biskups.  hann  var  hinn 
fýrsti  biskup  at  holum  j  hialta  dal.  var  hann.  xv.  uetr. 

þa  uar  ketill  þorsteinsson  vigdr  til  biskups.  ij.  vetrum 
eptir  andlsat  jons  biskups.  hann  var  biskup  iij  aar  ok.  xx. 

þa  uar  vigðr  til  biskups  Biorn  einarsson2).  hann  var  biskup 
xv.  aar. 

þa  var  vigdr  til  biskups  BraDdr  sðmundarson.  hann  var 
biskup  xvij  aar  ok.  xx^3). 

þa  var  vigdr  til  biskups  Gudmundr  arasoD.  hann  var  biskup 
xiiij.  aar  ok.  xx^1. 

þa  uar  uigðr  til  biskups  Botholfr  ij  vetrum  eptir  andlaat 
Gudmundar  biskups.  hann  var  biskup  vj  aar4). 

þa  var  vigdr  til  biskups  heinrekr  kaarason.  eioum  vetri 
eptir  audlát  Botolfs  biskups.  haDD  var  biskup  xiij.  aar5). 

þa  var  uigdr  til  biskups  Braudr  jodssod.  iij.  vetrum  eptir 
aodlat  heÍDreks  biskups.  hauD  var  biskup  oídd  vetr. 

þa  uar  uigdr  til  biskups  Joruudr  biskup  þorsteiussoD.  iij. 
vetrum  eptir  audlat  Braodz  biskups. 


114.  [um  1360]. 

Abótatal  á  íslaudi  eptir  Stokkhólmsbók. 

Stockholm.  Nr.  5.  Fol.  bl.  59a  skinnb.  skr.  c.  1360,  og  er 
þetta  alt  með  einni  og  sömu  hendi.      þetta    ábótatal    er  upphaflega 

')  Dánarár  Gyrðs  biskups  er  ekki  alveg  víst,  en  síðast  kemr  hann 
við  bréf  1360  um  snmarið;  ber  annálnm  ekki  saman  hvorthann  hafi  drnknað 
1360  eða  1361 ;  sumir  annálar  segja  hann  druknaðan  1356,  en  það  nær  eingri 
átt.  Eg  ætla  að  ártalið  1360  sé  hið  rétta  fyrir  druknan  Gyrðs,  því  að 
27.  Okt.  1360úrskurðar  séra  Snorri  þorleifsson  kyngir  sem  officialis  heilagrar 
Skálholtskirkju  um  ærgjald  úr  Æðey  til  Vatnsfjarðar;  er  því  svo  að  sjá, 
sem  þá  hafi  verið  biskupslaust.  Hér  mun  því  bisknpstíð  Gyrðs  vera 
reiknuð  frá  1352,  þegar  hann  kom  út;  3)  rétt:  Gilsson;  s)  réttara  eins  og 
í  biskupatalinu  í  Safni  I,  4;  Brandr  var  eptir  annálum  biskup  1163 — 
1201.  (=  38  ár);  *)  réttara  8  ár  (1238-46);  5)  1247—60. 


1360.  ABÓTATAL  Á  ÍSLANDI.  151 

gert  um  líkt  leyti  og  ábótatal  hið  forna  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  12), 
og  endar  sú  upprunalega  ábótaröð  á  sama  stað  í  báðum,  en  þó  er 
þetta  ekki  gert  eptir  hinu. 

Næst  eptir  ábótatalinu  kemr  hér  í  skinnbókinni  biskupatal  í 
Niðarósserkibiskupsríki;  þar  eptir  kemr  kafli  um  píslarvætti  postul- 
anna,  en  þar  eptir  kemr  allmerkileg  skýring  um  embættismenn  í 
katólsku  kirkjunni  og  virðist  sá  kafli  víst  vera  ritaðr  eptir  fornu 
frumriti;  hér  kemr  t.  a.  m.  fyrir  forn  orðmynd  hafiðr;  læt  eg 
þenna  kafla  fylgja  hér,  því  að  bæði  getr  hann  verið  ýmsu  til  skýringar 
í  saí'ni  þessu  og  svo  hefir  hann  aldrei  verið  prentaðr  fyrri: 

»Hostiarius  uerdr  madr  þa  er  hann  er  uigðr  hinne  næstu  uigslu 
eptir  krunu  uigslu.  su  er  sýsla  hostiarij.  at  hann  skal  uardueita 
kirkiu  dýr  ok  Ringia  til  tiða.  ok  uardueita  allt  kirkiu  skrud.  af  þi 
skal  hann  vid  lýcklum  taka  j  vigslv  sinni. 

Lector  skal  lesa  j  ottusongum  ok  saalutidum.  af  þi  teckr  hann 
lestrbock  j  sinne  vigslu. 

Exorcista  skal  signa  ðda  menn  eda  siuka  ok  þa  er  primsigna 
skal  af  þi  tekr  hann  sóringabok  j  sinne  vigslu. 

Akolitus  skal  lysa  kirkiu  ok  bera  .  .  .  endz  lampa  er  gudz- 
spiall  er  lesit.  ok  bva  til  vatn  ok  vin.  þat  er  til  þionustu  skal  hafa. 
af  þi  tekr  hann  vid  kertistiku  ok  vid  kerti  ok  vatnkere  j  sinne 
vigslu. 

Svbdiaconibus(l)  skal  lesa  skryddr  pistil  ok  CDesso  ok  færa  med 
messu  diaakni  kalek  med  pateno  til  allteris  ok  þiona  allteri  ok  bva 
þionostv  til  CTOessosavngs.  hann  skal  syngia  tuennar  tidir  einn  saman 
eda  med  odrvm.  nema  ClOesso  ok  segia  æigi  dominus  vobiscum  þo  at 
hann  syngi  fyrir.  Subdiaconus  ok  Diaconus  ok  presbiter  skulu  aan 
vera  embætti  sitt  ef  þeir  hafva  samhuilu  vid  konu.  subdiaconus  tekr 
vidr  kalec  ok  patenu  ok  sueitaduc  þeim  er  wer  kollum  handlin  j 
sinne  vigslu. 

Diaconus  skal  lesa  gudzspiall.  skrýddr  j  messu  ok  breida 
corporal  aa  alltere  ok  briota  saman.  skira  born  ok  syngia  liksong. 
ef  prestr  er  æigi  biaa.  Diaconus  skal  gefa  corpus  domini  ef  æigi 
[er]  prestr  hiaa.  en  briota  til  midlvnar  corpus  domini.  ef  prestr  aa 
m^rgum  at  gefa.  hann  skal  [fremia]  kenningar  at  bodordi  presta  edr 
biskupa.  diaconus  skal  taka  vid  gudspiallabok  j  sinne  vighslu. 

Prestr  skal  syngia  messo  ok  uigia  salltt  ok  vatn  drottinsdaga. 
vigia  krossa  ok  Reýkelse  ok  allz  kýns  fæðzslu.  prestr  skal  kunna  at 
vigia  hion.  saman.  ok  ueita  skriptir.  Prestr  skal  kvnna  tidaskipan 
ok  laatinu  sua  at  hann  uite  huartt  hann  kuedr  kaallkennt  eda 
kuenkendt.  hann  skal  kunna  þýding  gudzspialla  ok  omiliur  Gregorij 
ok  compotum.  sua  at  hann  kunni  at  telia  allfc  misseristal.  prestr 
skal  skilia  skriptabock.  ok  barnskirn.  olean  ok  licsong.  ok  laagha  songua. 
presbiter  þydiz  olldurmadr  at  varo  mali.  þviat  hann  skylídi  sua 
vera  at  viti  ok  visdomi.  hann  skal  tacka  j  vigslu  sinne  uid  hocli 
ok  uid  allre  þionastu  buinne  til  CDessosongs.  Vm  þessar  vigsíur  allar 
er  þaa  bezst  at  huer  geri  þat  sem  hann  heflr  uigslur  til.  enda  hæíir 
val  aavalltt  at  saa  er  meir  er  vigðr  fremi  þat   er  hinni  minne  vigslv 


152  ÁBÓTATAL   Á   ÍSLANÐl.  1360 

fylger.    enn  alldri  skal  saa  er  midr  er  uigdr    taka  þa.    þionastu    er 
hinne  meire  vigslv  heyrir  til. 

Episcopus  er  girzskt  nafn.  þat  þýdiz  biskup  aa  norrœnu. 
hanu  skal  vigia  krisma  ok  kirkivr  ok  alltt  mesuskrud  ok 
alla  þa  menn  er  miðr  eru  vigdir  en  hann  siaalfr.  hann  skal  bisk- 
upa  born  ok  bioda  bodord  allre  alþydu.  ok  ueita  skriptir.  hann 
skal  taka  af(!)vigslu  sinne  af  eRkibiskupi.  fingrgvll  ok  glofa  staf  ok 
ok  hvfv.  at  uigslu  hans  skulu  uera.  iij.  biskupar  hit  færsta  ok  skulu 
ij  vera  lýdbiskupar.  ok  einn  eitkibisknp.  Episcopus  þydiz  ok  skygn- 
are  at  varo  maali  fyrir  þi  at  hann  skal  ýfirsia  ueita  allre  alþydu. 
Erkibiskup  hefir  ongua  uigslu  yfer  lydbiskup  fram.  Enn  saa  er 
eRkibiskup.  er  pafuin  sendir  pallivm  til  handa.  honum  ok  stoli  þeim 
er  eRkistoll  er.  en  pallium  er  litid  klædi  gert  af  purpura  hvitum. 
ok  skulu  þat  gera  nvnnur  þær  er  eru  at  nunnusetri  þi.  er  hin  hei- 
laga  agnes  huilir  j  Romaborg.  Patriarcha  heiter  eRkibiskup  saa  er 
at  þeim  stoli  sitr  er  patriarcha  stoll  heitir  enn  þeir  erv  iiij.  j 
heiminum.  Einn  patriarcha  skal  vera  j  borg  þeirre  er  aaquilegia 
heitir.  saa  stoll  var  fyrst  hafidr  af  petro  postola  j  alexandria  aa 
egiptalandi.  Enn  sidan  af  CDarko  gudzspiallamanni.  AnnaR  patri- 
archa  skal  uera  j  antiochia.  at  þeim  stoli  sat  fystr  petr  postuli.  en 
sidann  jgnacius  pislarvaattr.  hinn  þriði  patriarcha  stoll  skal  vera  j 
ierusalem.  þar  var  fystr  jacobus  postoli  guds  brodir  drottins.  hinn 
iiijði  patriarcha  skal  uera  [j]  micklagarðe.  allir  patriarche  skulu  taka 
pallium  af  pafuanum. 

Pauinn  skal  sitia  at  petrs  stoli  j  Romaborg.  hann  skulu  uigia. 
vij.  cardinales  episcopi.  hann  skal  hafa  pallium.  ok  skal  einn  uera 
semipafi  ok  skal  annaR  kiorinn  vera  adr  annaR  er  grafinn.  hann 
er  æztr  ad  tign  allra  kristinna  manna  ok  af  honum  er  sem  se  allar 
vigslvr  ok  af  honum  eru  allir  uigdir  menn.« 

Hér  þrýtr  þessi  kafli  og  tekr  þá  við  í  skinnbókinni  þorláks 
saga.  Fremst  á  skinnbókinni  eru  dregnar  upp  tvær  biskupamyndir 
og  er  undirlagið  rautt;  munu  það  eiga  að  vera  Guðmundr  biskup 
góði  og  Jón  biskup  helgi.  En  einkennilegast  er  það,  að  á  fremri 
hlið  15.  blaðs  skinnbókarinnar  úti  á  spássíu  er  dregin  upp  mynd 
af  fiöttum  þorski,  og  virðist  myndin  með  vissu  vera  gerð  um  sama 
leyti  og  skinnbókin  er  rituð  (c.  1360)  og  af  sama  manni,  og  er 
þetta  sú  langelzta  mynd,  er  vér  vitum  af  þorskinum;  er  þessa  því 
hér  getið,  að  menn  hafa  ekki  fyrri  tekið  eptir  þessu.  Hér  og  hvar 
er  ýmislegt  ritað  á  spássíur  bókarinnar,  svo  sem  bl.  19a  með  hendi 
frá  c.  1500:  «Gudinundur  biskup  komi  nu  til  halpar  mier  og  ollvm 
audrum».  Á  bl.  18b  er  ritað  með  hendi  frá  c.  1530  á  að  gizka: 
«gvdmvndvr  byskvp  kome  mier  til  hialpar  madvr  og(!).  Blessa 
þv  mig  Gvdmvndvr  byskvp  og  siertv  mier  hialparmadvr.  og  alla 
tijma  fulltingiandi<>.  A  bl.  24a  er  með  sömu  hendi  ritað  «gvd- 
lavg»  og  «sigvrdvr».  Á  síðustu  blaðsíðu  skinnbókarinnar  er  enn- 
fremr  ritað  með  sömu  hendi:  «gvdmvndvr  jonsson.  med  eigen  hende. 
gvdmvndvr  ionsson  hefvr  skrifad  oc  hefvr  hana  lesit » .  A  bl.  40a 
er  ritað  með  hendi   frá   c.  1550;    «jeg    vil    lata    skrifa    fyrer    mig 


1360.  ÁBÓTATAL  Á  ÍSLANDI.  153 

skriptargangen  upp  a  blad».  Á  síðustu  bls.  er  dregin  upp  mynd 
af  hundi,  illa  gerð.  þar  hefir  verið  ritað  nokkuð  langsetis  á 
blaðið,  en  síðan  hefir  það  verið  skafið.  Höndin  á  mestallri  þessari 
skinnbók  er  mjög  svipuð  hendinni  á  Möðruvallabók  (AM.   132.  Fol.). 

í>esir  hafa  aabotar  uerit  at  þingeyrum  aa   jslandi   er   fyrst 
uar  Begluhalld  aa  jslandi. 

vilmundr  þorolfsson  var  fyrstr. 
þa  asgrimr  vestliðason. 
þa  hreinn  styrm[i]sson. 
þa  kaare  Runolfsson. 
þa  karll  jonsson. 
þa  þorarinn  sueinsson. 
þa  vermundr  halldorsson1). 
þa  biarni  jngimundarson2). 
þa  hoskulldr.  [1300—1309]. 
At  þueraa  var  fýstr  hoskulldr. 
Niculaas  Bergsson8). 
þa  biorn  Gilsson4). 
þa  hallr  hrafnsson. 
þa  einar  maarsson6). 
þa  ormr  skeggiason. 
þa  ketill  hallzson. 
þa  arni  hialtason. 
þa  eyiolfr  Biandzson. 
þa  liotr  hallzson. 

þaa  þorer  haralldzson.  [1298—1323]. 
[J]  þyckuabæ  uar  fýstr  þorlaackr  hinn  helgi. 
þaa  Gudmundr  biaalfason. 
þa  jon  liotzson. 
þaa  hallr  Giszurarson. 


')  nials8on,  stendr  í  ábótatalinu  forna,  og  mun  það  vera  réttara; 
*)  föðrnafn8  Bjarna  ábóta  er  hvergi  getið  nema  hér;  a)  Hallbjarnarson, 
stendr  í  foma  ábótatalinu,  en  samkværnt  Bps  I,  407  er  hann  Bergþórs- 
son;  *)  Glúmsson,  stendr  í  ábótatalinu  forna,  en  þetta  er  rétt,  því  að 
Björn  var  bróðir  Bjarnar  biskups  á  Hólum  (Bps  I,  415);  s)  nialsson, 
ábótatal  hið  forna,  og  mun  það  vera  hið  rétta;  marsson,  er  og  ofboð 
8kiljanlegr  mislestr  úr  því  fyrra.  Pálssaga  (Bps  I,  147)  nefnir  hann  og 
Mársson,  en  þesa  er  gætandi,  að  öll  handrit  hennar  eru  mjög  léleg. 


154  ABÓTATAL  Á  ÍSLANDI.  1360. 

k 

þa  arnor  avzurarson. 

þa  Brandr  jonsson. 

þa  Runolfr  sigmundarson. 

þaa  loðmunðr. 

þa  thorlackr. 

þa  eýiolfr.  [1354—77]. 
At  helgafelli  var  fýstr  avgmundr  kaalfsson. 

þa  þorfinr  þorgeirsson. 

þa  ketill  hermundarson. 

þa  hallr  Giszurarson. 

þa  hallkell  COagnusson. 

þaa  Olafur  hiorleifsson. 

þa  gudmvndr  þoruardzson. 

þa  þordr  gvdmvndarson.  [1308 — 24]. 
[J]  saurbæ  j  eyiafýrði  var  þorkell  skumsson. 

ok  þorsteinn  tumason.  [d.  1224]. 
[J]  flateý. 

eyiolfr  hallzson1). 

haflidi  þorualldzson2). 
[JJ  videy. 

arnorr  helgason. 

Rvnolfr  olsafsson. 

Dreingr  ormsson  med  andres  son3). 
Halldora  eyiolfsdottir4)  hefir  verit  abbadis  fýrst   aa  jslandi* 
hon  var  j  kirkiubð  ok  agattha  helgadottir5). 


J)  Eyjólfr  Hallsson  var  ábóti  í  Saurbæ  og  dó  1212;  a)  mun  hafa 
verið  ábóti  í  Hítardal  og  dó  1201;  3)  þannig;  mun  eiga  að  vera:  Andrés 
dreingr  Onnsson  [1305—1325],  og  ætla  eg  að  hann  hafi  verið  bróður- 
son  Árna  biskups  þorlákssonar,  og  sonr  Orms  kanoka  þorlákssonar  í 
þykkvabæ;  hefir  móðir  Andréss,  ef  til  vill,  verið  af  kyni  Oddaverja;  en 
Árni  biskup  Helgason  mun  hafa  eætt  færi,  er  laust  var  kanokaembættið 
í  Viðey,  að  setja  frænda  sinn  fyrir  klaustrið;  4)  Haldóra  var  abbadís 
1189—1210;  5)  hér  er  ekki  getið  Ágöthu  þorláksdóttur,  er  varð  abbadís 
1293.  Agatha  Helgadóttir  var  systir  Árna  biskups  Helgaeonar  og  and- 
aðist  1343. 


1360.  SAUÐANES.  155 

115-149.  [1360-1389]. 

Máldagar  JónsbiskupsskallaEiríkssonar  fyrir  Hólabiskupsdæmi. 

Máldagabók  Jóns  skalla  er  nú  eigi  fraraar  til  í  frumriti,  heldr 
einungis  í  afskript  frá  dögum  porláks  biskups,  og  er  hún  hér 
nú  prentuð  í  fyrsta  sinni  og  er  fylgt  pappírshandriti  því  hinu  saraa 
í  Biskupsskjalasafni  íslands  Nr.  3.  4to,  sem  Auðunarmáldagar  eru  áðr 
prentaðir  eptir  í  safni  þessu  (II,  240—336),  og  er  það  afrit  gert 
eptir  frumritinu  1639;  önnur  afskript  eptir  frumritinu  gerð  1645, 
mun  vera  að  láni  hjá  Jóni  háyfirdómara  Pétrssyni,  og  hef  eg  ekki 
náð  til  hennar.  Allar  aðrar  afskriptir  af  þessari  máldagabók,  eru 
einskisnýtar,  því  að  þær  stafa  allar  frá  afskriptum  jþorláks  biskups, 
svo  sem  AM.  268.  4to  og  JSig.  145.  4to  og  412.  4to. 

þó  að  það  sé  víst  að  þessir  máldagar  sé  ekki  allir  gerðir 
1360  heldr  á  ýmsum  árum  biskupsdóms  Jóns  biskups  —  hér  eru 
ártöl  1364  (Bólstaðahlíð),  1368  (Mælifell),  1377  (Sjáarborg),  1389 
(Melstaðr,  Sjáarborg)  —  og  þó  eingin  vissa  sé  fyrir  að  hér  sé  allir 
máldagar  Jóns  skalla,  heldr  má  sjáJfsagt  leita  sumra  þeirra  sem 
innskota  hjá  Auðuni,  þá  hefi  eg  þó  álitið  réttast  að  láta  máldaga- 
safnið  halda  sér  líkt  og  Auðunar  máldaga  af  því  að  það  er  til  vor 
komið  sem  heild. 

f>a  er  lidid  var  fra  hingad  burd  vors  |  herra  Jesu  christi 
þushund  þriu  bundrud  |  og  sextiger  ár  [a  odru  are  Byskups- 
doms  virduglegs  herra  |  Jons  Byskupz  á  Holum1).  liet  hann  jnn 
virdugliga  |  skoda  og  reýkna.  Godz  allra  kyrkna  j  |  Hola  Bisk- 
upzdæme.  og  þad  á  þessa  Bok  skrá  |  sem  hann  fann  sannligast. 
og  riettast  huad  |  huðr  kyrckia  ætti  ad  fornu  og  nyiu.  j  fostu 
|  og  lausu2). 

I.    [Saudanes]. 

Kyrckia  a  Saudanesi  a  heimaland.  og  vm  framm  kyrckiu 
reka  og  Egguers  holm  [j  holma3)  vatni4).  Lons  land  halftt. 
Elldjarnstadi  alla  og  þar  reka  med  allann.  aaudanes  hid  sydra. 
kugilldi.  xvij.  j  flytiandi  Eýrer.  ixc.  oc  halff  mork  og.  ij.  merckur. 
hundrads  hross. 

Jnnan  veggiar  hundrads  sæng.  flatbýtna  fiortan  aura  verd. 
Biargfestar.  viij.  fadma  og  xx.  til  drattar6).  Enn  handfester. 
xxij.  fadmar.  halffvætt  veýda. 

')  [með  daufara  bleki,  en  sörau  hendi;  2)  á  spássíunni  stendr: 
Byskup  Jon  Eireksson  kalladur  skalle;  3)  [á  spássín,  og  er  ekki  innvísað; 
4)  vantar  í  hdr ;  5)  fyrst  skr.  svartar,  en  svo  breytt  í  drattar. 


156  SAUÐANES.  —  SVALBARÐ.  1360. 

Jnnann  kyrckiu.  messuklædi   þrenn    med   Bvnum   Blæium 

corporalia.  iiij.   stolur    tuær.    og    handlijn.   ij. 

dwkur.  kaleykur.  Glodarkier.  yffersloppur.  kantara  kSpa.  kluckur. 
v.  mariu  lykneski.  olafz  lýkneski.  krossar.  ij.  forner.  Elldberi. 
klakahogg.  Broddstaffur.  kyrckiu  sjir  med  Bvnadi.  mercki.  ij. 
kistur.  iij.  ketill  og  munnlaug.  alltarisklædi.  v.  og  alltaris  Blæia. 
Brykar  klædi.  ij.  Biarnfell.  ij.  krokstýkur.  og  ein  er  stendur  a 
alltari.  stoolar.  ij.  kierta  kloffvi.  lýtill  Eýrlampi.  xiij.  merckr 
vax  og  Reykelsi. 

J  Bokum  olaffs  saga  Haralldssonar.  COariu  saga.  Nicholaus 
saga.  Syluester  saga.  þriar  á"  einne  Bok.  messubækur.  iij.  com- 
mune  suffragium  ad  messum.  aartijdaskrá.  verdar.  vj.  aura  ad 
fra  toldum.  sogubokum.  Sermons  Bok.  davids  psalltare.  sextan 
alna  Refill  med  halfbreydum  dvk.  refill.  xij.  alna  med  halfbreyd- 
um  dwk.  messuBækur.  ij.  samsettar  fra  jolum  til  paska.  Les 
messubok  fra  messudogum  og  framm  yffer  mariu  messo  j  faustu. 
Tuær  Bækur  ad  song  fra  Jons  messu  til  paska.  Aspiciens  Bok 
ad  song  til  paska.  Lesbok  de  sanctis  fra  Jonsmessu  og  framm 
yfer  Nicholaus  messu  og  suo  historiur. 

Kyrckia  a  skipsátur  og  skalagerd  j  dritvýk.  og  halfann 
vidreka  og  fuglberg.  selfor  hia  Balafelli.  fiskilæk  er  keyptur  var 
fýrer  kugilldi.  siettung  j  hualreka  firi  Hallgeyrsstodum  millum 
Toftar  og  os. 

J>etta  gaf  steindor1)  Bondi  j  salugiof  eptir  sig.  reka  fra 
vordu  a  Bockum  og  til  sandkroks  hinn  sextandi  hlutur.  frS 
kýrckiu  skerium  og  til  oss  hinn  sextandi  hlutur.  halfft  Brimnes 
med  vidreka  og  landgognum.  siettung  j  hualreka  milli  Tofftar 
og  oss.  a  þar  nu  kyrckia  þridiung. 

vxi  fiogra  vetra.  kyrckiu  l&s. 

Lambs  Elldi  vm  aull  þing. 

ij.    Sualbard  j  Thistilfirde. 

Kyrckia  á  sualbardi  á  allt  heimaland.  land  j  hialmar  výk. 

vc.  j  vidum2).  kyr.  iij.  [kuiga  tuævetur3).  asaudar  kugilldi.    iij. 

ross.  halftt  fiorda  hundrad  j   flytianda  eyrer.    og   fella   Eý   til 

frijdtt  nie  voru.   sex  hundrud   j    Gripum.    og   aunnur.   vj.    firi 

')  Mun  eiga  að  vera  Árni  (Auðunarmáld.  og  Sýslura.  I.  17;:  t)  fyrst 
skr.  vorurn,  en  því  svo  breytt  í  vidura;  3)   [á  spássíu. 


1360.  PRESTHÓLAB.— HAFBAFELLSTUNGA.— BÓLSTAÐAHLÍÐ.  157 

stadar  spell.  tueggia  marcka  lag.  alltaris  klædi.  og  dvkur 
Glodar  kier.  CDariu  lykneske.  vij.  merkur  vax.  hundrads  huýla. 
fiortan  lamba  Eldi.  ij.  alltaris  klædi.  peturs  lykneski.  ij.  krossar. 
dvkur  yffer  petro.  glergluggur.  sacrarium.  munnlaug. 

tekur  prestur  heima.  iiij.  merkur.  fimm  Bæna  hvs.  oc 
kyrckna  land.  á  kyrckia. 

iij.    Presthola  kýrckia. 

Kyrckia  j  holum  a  allt  heima  land.  hun  a  skurd  vm  aull 
þing  sijn.  og  vm  framm  annan  skurd  j  ollum  þeim  rekum.  [er] 
þeir  hiallte  og  kietill  áttu  og  nu  heýta  hafnar  rekar.  landgogn 
aull  þau  sem  fylgia  eiga  skala  landi.  og  þorbiorn  gaf  arnorsson. 

fiskatollur  vm  alla  sliettu. 

Kyrkia  a  kýr.  iij.  og.  iij.  asaudar  kugilldi.  þriu  hundrud  j 
flytianda  Eyri.  hundrads  hross. 

tuo  hundrud  j  Bokum.  messufot.  capitularia.  ij.  Glodar 
kier.  Elldberi.  kluck[u]r.  iiij.  Tiolld  vm  kyrckiu.  alltarisklædi. 
ij.  klakhogg.  skriptt  og  krossar.  iij.  sár.  stooll.  munnlaug.  kola. 
Bordsandur.  iarnstykur.  iij. 

Sijra  Biorn  gaf  hundrad  j  Bokum. 

Jtem  gaf  hann  Thorlaks  lykneski. 

Brýk.  sloppur.  kista  olæst.  spialld  lectarar.  ij.  fontur. 
Biarnfell.  kyrckiu  las. 

Jtem  .iij.  ær  og.  v.  saudir. 

iv.     Kyrckia  j  Haffrafellstungu. 

J  Hafrafells  Tungu  er  prestz  skylld.  j  ollu  heima  landi. 
skal  Bondi  fæda  hann.  og  luka  honum.  iiij.  merckur. 

Kyrckia  a  ku  og.  vij.  hundrad  j  flytianda  Eyri. 

þetta  jnnan  kyrkiu.  messuklædi  tuenn.  kaleykur.  messu 
Bok  vonda. 

v.    Hlijd. 

Anno  Domini  CO.  ccc.  sexagesimo.  iiij0.  var  so  mykid  Gotz. 
kyrckiunnar  j  Bolstada  hlijd. 

Jnnan  kyrckiu.  Tiolld  vm  kyrckiu.  sotdriptt.  steintiolld.  ij. 
messuklædi  tuenn  ad  aullu.  dvkar.  ij.  [oc.  ij.  klæde.  ij.  brijkar 
klæde.  ein   kola.    glodar   kier1).  jarnstýka.    kiertaklofui.   mess- 

J)  [á  spássíu  með  daufara  bleki,  og  er  ekki  vísað  inn. 


158  BERGSTAÐIR.  1360 

ingar  stýkur.  ij.  merki.  ij.  kluckur  v.  krossar.  iij.  forner.  eirn 
gýlltur.  COichials  lykneski.  CDariu  skript.  lás.  sacrarium. 
munnlaug. 

Land  a  Botnastodum  halft.  ix  hundrut  voru.  kýr.  vij.  eitt 
hross  hundrad. 

Týund  af.  xj.  Bæium.  af  so  morgum  lýsitollar.  halffar  Ty- 
under  af.  viij.  Bæium.  vr  Bergstada  þingum.  þar  sem  meire 
verdur.  enn  Eyris  tyund. 

[Sýgurdur  lauk  sier  hundrad  j    kyrkiuspiolí med 

þorgerde  grimsdottur  hundrad  oc *). 

vj.    Bergstada  kyrckia. 

Kýrckia  a  Bergstodum  á  allt  heimaland.  og  asaudar  ku- 
giildi.  vj.  viij.  kýr.  iij.  hross.  iij.  naut  veturgomul.  ix.  hundrud 

j  voru v.  hundrud  jnnan  veggia  og  lucktist  hid    sietta 

fiii  mæle  hlass  nitgiæfss2).  allann  forsa  dal.  halfann  framan  ad 
riettum.  kalfzEyri  alla. 

Jnnan  kyrckiu  CDariu  skript.  messuklædi  med  fustans  hokli. 
kaleik.  alltarisklædi.  iij.  Brýkarklædi  eitt.  alltaris  dvkar.  ij. 
krossar.  iij.  CDariuspialld.  olafz  lykneski.  Thorlakz  lykneski. 
Brigidæ  lykneski.  Glodarkier.  messingar  stýkur.  ij.  jarnstýka 
fyrer  COariu  skript.  sacrarium.  munnlaug.  paxspialld.  kluckur. 
iiij.  og  bialla.  fontz  vmbunadur.  munnlaug.  kista  læst.  psalltari. 

þar  á  prestur  ad  vera.  og  taka  j  leýgu  sýna  halfua  týund 
af.  viij.  Bæium.  og  þui  meýri  sem  verdur.  Eyrer  kyrckiu  tyund 
og  minne.  Enn  halfar  liggia  ofann  tii  Bolstada  hlýdar.  sá  er 
býr  á  Bergstodum  tekur  alla  kirkiutyund  heimaogafleyfstodum. 
prestur  tekur  af.  v.  Bænhvsum  og  halffkýrckium.  xij.  alnum 
fátt  j.  ij.  hundrud.  hann  skal  og  taka  half[a]  mork  vr  Hola 
þingum. 

Tyund  [oc]  heýtollur  af.  x.  Bæium. 

Lysistollur  af.  ix.  Bæium xijc.   er   giord   voru  j 

stadarspiell  [epter  sðgn  Sueynz  þordarsonar  og  vigdysar  konu 
hans.  sá  sem3)  keypte  Bergstade  ad  Jsleyfe  med  þeim  skildaga  ad 
halfur  forsa  dalur  skylldi  fylgia  Bergstodum  ad  allri  eign.  bædi 

')  [nieð  daufara  bleki;  *)  [hér  befir  upphafi.  einungis  verið  skr. 
Sveirn  þordarson,  en  það  er  svo  strykað  út  og  þetta  sett  í  staðinn  með 
daufara  bleki. 


1360.  BLÖNDUDALSHÓLAR. 

jardar  og^haga.  og  hrýsa.  oc  allra  landz  nytia  þeirra  sem  betra 
er  ad  hafa.  enn  vtan1)  ad  vera.  framann  til  rietta  fyrer  aust- 
ann.  og  þar  gegnt  firi  vestann.  vtan2)  vpphogguid  Gras  fra 
Jonz  messu  Baptistæ  til  fiogra  výkna.  þann  týma  skal  eý  til 
beýtar  leggia  dalinn.  enn  skipi  þess  á  milli  med  iaffnadi. 
Hvsgiord  var  oc  skild.  þar  sem  hafa  villdi  j  dalnum  af  Berg- 
stodum.  med  þui  skilyrdi.  ad  Bondi  sá  er  j  stafne  byggie. 
skylldi  ía  saudamanne  af  Bergstodum  hvsrum.  kietil  og  Elldevid. 
dryck  og  vinnu  þar  sijnum  monnum  oleigis  edur  lata  giæta 
sialfur.  og  hafa  Eyrer  á.  xv.  saudi.  Giellt  naut  skyllde  vera  med 
kvnautum  j  stafni  huort  sumar.  ef  Bergstada  Bonde  villdi.  hefr 
eg  sveirn  þordarson  med  þessu  skilordi  keypt  Bergstadi  og 
forsadal  af  Jsleyfe.  og  sellt  halle  prest. 

Herra  Laurentius  výgde  kyrckiugard  og  lofade  groptum. 

xij.  hundrud  voru  gior  j  stadar  spiell.  og  skylldi  þau  nidur 
falla  epter  þui  sem  hann  bæter. 

vij.    Blondudalz  hola  kyrckia. 

Kyrckia  j  Blaundudals  holum  á  heyma  land  alltt.  ij.  ær 
og.  xx.  vij.  kyr.  ross.  iij.  hundrad  j  hafnarvodum  [eodem 
anno3).  halftt  þridia  hundrad  voru. 

í>etta  jnnan  kyrckiu.  hokull.  alltarisklædi.  iij.  alltarisdvkar 
ij.  Elldberi.  Glodarkier.  kluckur.  ij.  krossar.  iiij.  Tiolld  vm 
framm  kyrckiu.  og  steintialld  sæmiligt.  fontz  vmbunadur. 
sloppur  og  kápa.  Backstur  jarn.  CDariu  lijkneski.  og  jarnstyka. 
Jons  lykneski  Baptistæ.  Og  dvkur  Blamercktur.  [kanalestur3). 
sacrarium.  munnlaug.  paxspialld.  alltaris  steirn  bvinn.  gler- 
gluggur.  lytill  kierta  klofue.  alltaris  steýrn  annar. 

Bækur.  Grallarar.  ij.  annar  per  usum  og  messu  Bok.  og 
tekur  til  ad  Jola  fostu  oc  framann  til  paska. 

morck  vax.  mercki. 

Jtem  jardar  reýtur  fyrer  handann  Blondu  medur  vm- 
merckium. 

Tekur  prestur  vtann  gardz  halff[a]  fiordu  morck. 

Tyund.  heytollur.  lýsistollur  af.  vj.  Bæium. 


')  fyrst  skr.  án,  en  svo  bætt  framan    við    vt    með  daufara  bleki;  a) 
fyrst  skr.  vatn;   s)  [bætt  við  með  daufara  bleki.     árið  =  1364. 


160  SVÍNAVATN.   —   AUÐKÚLA.  1360. 

viij.    Svýna  watn. 

Kýrckia  a  suijna  vatne  er  helgud  hinum  heilaga  petro. 

a  þetta  godz  jnnan  kyrckiu.  krossa  fiora.  CDariuskript  med 
hurdum.  peturs  lykneski  og  glitadur  dvkur  yfer.  ij.  stýkur  med 
kopar.  iij.  med  jarn.  reykelsiskier.  Elldberi.  Sacrarium.  munn- 
laug.  handklædi.  ij.  fontz  vmbunadur.  Enn  sacrarium  einge  og 
kierta  stockur.  paxblad.  almarium  lýtid.  alltarisklædi.  ij.  og 
þridia  med  Balldurskinn.  messuklædi  ein  ad  aullu  og  hokull 
af  Balldurskinne.  dvkar.  ij.  mercki.  tiolld  vm  alla  kyrckiu.  med 
vondvm  dvkum.  og  einn  tialldleppur.  kaleykur.  alltaristeinn. 
kluckur.  v.  og  er  Eyn  lest.  Bialla  ein.  skaler  med  tueým  metum. 
peturs  saga.  Broddstafur. 

þetta  j  kuikfie  og  voru.  ij.  kyr.  vj.  ær  og  veturgamall 
saudur.  halfft  va.  c.  voru.  hestur.  kista  læst. 

þar  er  prestz  skýlld  vpp  j  land.  tekur  hann  heima  j  leygu 
iiij.  merckur.  vtann  gardz.  iij.  merckur.  og.  xij.  alner. 

Tyund  oc  lysistollur  aff.  xij.  Bæium  med  heytollum. 

ix.    Audkwlu  kýrckia. 

Kýrckia  hins  heilaga  Johannis  Baptistæ  a  audkwlustodum 
á  land  j  sliettárdal. 

CDessuklædi  þrenn.  sloppur.  kanntara  kSpur.  iij.  alltaris- 
klædi.  iij.  dvkar.  iij.  Blamerckter.  kaleýk.  tiolld  vm  alla  kyrckiu. 
ferskieptur.  iij.  krossar.  ij.  med  vnderstodum.  Gylltur  kross. 
þridie  lyka  kross.  COariu  skriptt.  lýkneskie  Johannis  Baptistæ. 
zachariæ  og  Elizabeth.  andries  lykneske.  hofud  johannis.  Glodar 
kier.  kluckur.  iiij.  Glergluggar.  xj.  Eitt  Biarnfelli.  fontz  vmbvn- 
adur  med  fonte.  jarnstykur.  ij.  sýlfur  hirdsla  lytil  er  geymist  j 
corpus  christi.  Aspiciens  Bok  fra  jola  fostu  til  paska  allar  j 
tueymr  Bokum.  Lesbækur  per  annum.  Jons  saga  Baptistæ.  de 
sanctis  Bok  a  sumarid  med  dominicum.  iiij.  skrár  fánýtar.  sýlke 
mercke  og  annad  med  sæi.  sylffur  kross  med  helgum  domum. 
Ompull.  vaxkietill1).  ij.  Tabula.  ij.  fota  klædi.  kiertta  stýka  j 
þrem  hlutum.  spiolld.  ij* 

allann  reka  á  hafuo  mol.  halfa  saudhofnn  j  Bolstadar 
hlyd.  asaudar  kugilldi.  kýr.  jc.  voru. 

')  Svo  bdr.  =  vazketill. 


1360.  MÁRSTAÐIR.  —   GRÍMSTUNGUR.  161 

x.     Maarstada  kýrckia. 

Kýrckia  á  maarstodum  á  halfa  alfftveyde.  til  motz  vid 
þingeyra.  á  Hunavatnn.  fiordung  j  hualreka  og  vidreka  ad  Tiorn 
og  ad  vatznesi.  hinn  sextandi  hlutur  j  spákonu  arffe. 

Jnnan  kyrkiu.  krossar.  ij.  alltarisklædi.  iiij.  dvkar.  ij.  mess- 
ingar  stýkur.  ij.  skrýn  med  reliquiis.  kluckur.  ij.  lestar.  og 
bialla.  Glodar  kier.  kola  af  jarne.  Gler.  tbntz  vmbunadur.  kant- 
ara  kápa.  sloppur.  lectare.  sacrarium.  olæst.  Eitt  Tialld  j  kyrkiu. 
annad  steintialld  vm  kor.  sotdriptt.  laga  songua  Bok.  sæmelig 
messo  Bok.  tekur  til  ad  jola  fostu.  framm  yfer  midfostu.  og 
þridia  skýr  Bok  j  selskinne.  ij.  skrár  vondar.  stolar.  ij.  —  j. 
kýr. 

prestskýlld  vpp  j  land.  og  tekur  heima.  iiij.  merckur.  vt- 
ann  gardz  morck. 

heýtollur  og  lysistollur  og  Tyund  af.  vj.  Bæium. 

þar  er  Einginn  groptur. 

xj.     Grýmstungur. 

Kýrckia  j  Grýmstungum  er  helgud  Gudi  oc  hinum  heilaga 
Nicholao. 

Hun  á  heima  land  allt  og  Torffustadi  og  Snudhlid  ofann 
til  merckidals.  Grafarland.  Sýrteýg.  j  saurbæiarland.  þorhalldz 
stadi.  og  veýdar  allar  og  afriett  er  þorhalldzstodum  hefur  fýlgt 
halffar  LambaTungur  vid  Haukagil.  selland  sudur  a  fialli. 

Jtem.  x.  kýr.  xxx.  asaudar.  ij.  hross  og  eitt  tuævett. 

Jnnan  kýrckiu.  kiertastýka  fyrer  Nicholasi.  messingar  stýka. 
messuklæda  leppar.  iiij.  og  hokull  vm  framm.  og  fiorer  alltar- 
isdvkar.  fimm  alltarisklædi.  Tiallda  leppar  vm  alla  kyrkiu.  les- 
bok  vm  vetur.  Graduale.  messubok  a  vetur.  vorbok  ad  song. 
og  Nicholaus  saga.  Lesskra  de  sanctis  a  sumarid.  processionall. 
martyrologium.  kaleykur.  corporalia.  iij.  kluckur.  v.  og  hin 
sietta  lest.  sloppur.  kápa.  skrijn.  glergluggr.  krossar.  ij.  Lykn- 
eski.  ij.  Elldbera  skaptt.  Glodarkier.  kola.  fontur.  paxblad. 
Backstur  jarn  tuenn.  mercki.  ij.  sacrarium.  munnlaug.  skruda- 
kista  med  brotnu  vælni. 

Tueggia  presta  skylld  ef  mardar  nups  kyrkia  liggurvnder. 
Enn  ellegar  prests  og  diakns.  Lysistollur  og  heýtollur  aff  þor- 
hallzstodum.  Torffustodum.  Haukagili.  Saurbæ.  BreckuTungu. 
Harsdals  Tungu. 

Dipl.  Isl.  III.  b.  ll 


162  UNDENFELL.   —   ÁSGEIRSÁ.  1360. 

Eff  heima  eru.  ij.  prestar  tekur  huor  halffa  sioundu  morck. 
Enn  ef  einn  er  sá.  ix.  merkur. 

Kyrckiu  dagur  Dýonisius  messo. 

Saungbok  a  sumar  de  sanctis  fra  Jonsmesso  [fram  ýfer 
marteinzmesso1).  sequentiuBok  ad  aullu  de  sanctis.  alltaris 
dvkur  Blámercktur.  kross  med  tueymur  lykneskium. 

xij.     Vndanfells  kyrckia. 

Kýrckia  vnder  vnderfelli  á  allt  heimaland.  og  snæristadi. 
vidreki  ad  halfu  vid  Huams  kyrkiu.  halfur  hualreki  ad  Geýta- 
felli.  vij.  kýr  og  viij.  ær.  x.  hundrud  voru.  hundrad  j  vidi.  iij. 
kierolld  j  jordu. 

þetta  er  jnnan  kyrckiu.  ij.  krossar.  skrýn  læst.  alltaris- 
klædi.  iij.  Brýkar  klædi  fornt.  spiolld.  ij.  steýnd.  fontur  med 
kyrckiu  sá.  cantara  kapur.  ij.  med  salun.  sálun  fornt.  Reýkelsis 
kier  lest.  kaleykur.  messuklædi  tuenn  ad  aullu.  alltarisdvkur. 
sloppur  forn.  Tiallda  leppar  tueyr  vm  framm  kyrckiu.  kluckur 
v.  ODariu  skriptt.  Nicholás  lýkneski.  messuBækur.  ij.  saungbok 
á  sumarid  de  sanctis.  fielytil  lesbok.  Einn  psalltari  fielýtill. 
Nicholaus  saga  med  latynu.  ij.  hross. 

COercki.  ij.  med  kyrckiu  las  brotinn.  skrudakista  forn  og 
stor  steindur  kistill.  kyrkiu  kola.  Sacrarium.  munnlaug.  stoll. 
mork.  vax. 

heýtollur  og  lysistollur  af.  vj.  Bæiura. 

þar  er  prestz  skylld  og  diaknz.  liggia  [til].  iij.  Bænhvs.  halff 
morck  af  huoriu.  og  halff  kyrckia  j  asi.    þar  á  omagi  ad  vera. 

xiij.    Ars  skers  ár  kýrckia. 

Kýrckia  ad  arsgeyrsa  á  fimtan  hundrud  j  heimalandi.  fiord- 
ung  veyde  j  kierum.  halfa  ana  vpp  fra  þangad  vid  Audunar 
stadamenn.  reka  á  gnýstodum.  halfann  vidrekann  og.  vj.  vætter 
af  tuitugum  hual  edr  meira.  aíriett  á  Arnarvatzheýdi.  med 
þessum  vmmerckium.  austur  fra  Hraungrund.  so  sem  votn 
falla  vestur  af  j  milli  vydedals  ar  og  oxn  ar  fyrer  nordann 
enn  hraungardur  fyrer  austann.  a  kyrckiann  ad  Arskers  á. 
fugla  fiska  og  allt  þad.  sem  til  giæda  er  j  jordu  og  á  j  þesso 
takmarcki. 

')  [á  spássíu. 


1360.  VÍÐIDALSTUNGA.  163 

vj.  kýr.  ross.  iij.  og.  v.  asaudar  kugilldi.  v.  hundrud  vad- 
mala.  veturgamallt  hross. 

þetta  er  jnnan  kyrkiu.  kaleykur.  fiorar  skrár.  og  sæmilig 
sequentia  en  fimta.  alltarisklædi.  iij.  sloppur  og  stola.  alltaris- 
steinn.  messingar  stýkur.  ij.  bryk  pentud.  krossar.  ij.  CDariu 
skript.  peturz  lykneski.  Tiolld  vm  kyrkiu.  kluckur.  ij.  tuo  kier 
med  messing.  Glodar  kier.  sacrarium  fontur.  og  eiun  dvkur. 
kista  olæst. 

þar  á  prestur  ad  vera.  þar  tekur  hann  heima  j  leýgu.  iiij. 
merkur.  vtann  gardz.  iij.  merckur. 

Tyvnd  heýtollur  og  lýsistollur  af.  v.  Bæium. 

Kross  spialld  yfer  alltari  med  vnderstodum.  og  glergluggur. 
Gudmundar  lykneski.  og  hundrad  er  Jon  gaf.  halft  huort 
kuiktt  og  voru. 

xiv.     Wýdedals  Tunga. 

Kýrckia  j  vydedals  Tungu  á  þridiung  j  heima  jordu.  þridi- 
ung  j  veydi  j  kerum.  sydann  af  er  fiordungur  til  askersár.  og 
alla  veýdi  ad  þridiungi  fyrer  Tungu  landi.  fiordung  j1)  fytia 
ofann  frá  kierum.  fimm  kýr.  iij.  asaudar  kugilldi.  vj.  huudrud 
voru. 

Jnnan  kyrkiu.  kaleykur.  messuklædi  tuenn  med  einum 
bokli.  krossar.  ij.  alltarisklædi.  iij.  Glodarker.  kluckur.  ij.  og 
lýtil  ein.  fontz  vmbvnadur.  messubok  forn  per  anni  circulum. 
mercke.  Aspiciens  Bok  per  usum.  Jons  lykneske  Baptistæ. 

Gýssur  hefir  jatad  ODariuskript  til  kyrckiu  med  sæmiligum 
kosti.  hundrad  voru. 

þar  er  prestz  skylld.  tekur  hann  heima.  iiij.  merckur. 
vtann  gardz  hundrad.  Tyund.  lysistollur.  heytollur  af.  x. 
Bæium. 

Sýra  Eynar  lagdi  kyrckiunne  kv  med  samþýcki  herra  Jons 
Byskupz.  og  CDagnus  Gýtsurarson  er  þar  bio  fyrer  fiordung 
malms.  vnder  þui  skilyrdi.  at  hann  skal  lata  steýpa  klucku 
jnnan  fimm  ara  til  kyrkiunnar.  so  stora  sem  su  klucka  er  þar 
er  adur  smýdadest.  og  ad  þessare  klucku  til  fenginne.  skyllde 
syra  Eynar  taka  aptur  kv  sijna.  hundrad  erjongaf.  halft  huart 
kuiktt  oc  vara. 

')  a,  hdr. 

11« 


164  STAÐARBAKKI.  —  GNÚPR.  1360. 

xv.    Stadar  Backe. 

Kýrckia  á  stadar  Backa  j  OQidfirdi.  a  allt  heima  land. 
krokstadi  alla.  skarms  holl.  Reýkia  Tunga  framm  fra  Grasi.  x. 
hundrud  j  hwki.  sextan  kýr.  asaudar  kugilldi.  vj.  med  þeim 
tueýmur.  sem  herra  Jon  Biskup  lagdi  kyrkiunne  fyrer  sýlfurz- 
ros.  Enn  sýra  þormodur  jatadi  ad  luka.  vj.  hestar  og.  iiij.  hross. 
half  morck  fatt  j  tuo  hundrud  voru. 

f>etta  jnnan  kyrkiu.  messoklædi.  v.  og  brestur  þar  j  messu 
serck  einn.  enda  vm  fram  hokull  einn.  kápur  þriar.  sloppar  tueýr. 
alltaris  klædi  fiogur.  Tiolld  vm  kyrkiu  og  Refuill.  x.  alna.  sot- 
driptt.  skrydingarkufl.  kaleýkar  tueýr.  skryn.  Graduale.  se- 
qnentiu  Bækur  tuær.  Lesbækur  per  anni  circulum.  songbok  de 
sanctis  per  anni  circulum.  nema  a  vorid.  processionall.  capi- 
tularius  med  Hymnario.  plenarium.  Aspiciens  Bok  til  paska. 
Laga  songua  kuer.  ordo  a  veturinn.  songbok  de  sanctis.  CDessu 
Bækur.  ij.  songBok  fra  Jons  messo  Baptistæ  til  DyonÍ3Íus 
messo.  xj.  skrar  fornar  ad  auk.  krossar  fiorer.  mariu  skriptt. 
Jonz  lykneske  Baptistæ.  skruda  kista.  Elldberi.  Glodarkier.  ij. 
fontz  vmbunadur.  sacrarium.  glergluggar.  iij.  kluckur.  iiij. 
messingar  stýkur.  iij.  jarnstýka  ein  stor.  aunnur  lýtil.  mercki. 
ij.  forme.  lectare.  og  dvkur  yfer  formanum.  Tabulum  og  brýk. 
paxspialld.  Bialla  lýtil.  bárur  med  krossum.  kierta  klofue. 

Týund.  heýtollur  og  lýsistollur  af.  xiij1).  Bæium.  þar  skulu 
vera  prestar.  ij.  edur  prestur  og  diakn.  Burtsongr  til  half 
kyrkiu  og  til  kyrkiu  er  huðrn  dag  helgann  sungid  og  til 
tueggia  Bænhusa. .  .  .x.  alner  liereptz  er  gafst  epter  Thoru  hus- 
freýiu.  .  .  . 

í>etta  lagdist  j  stadarspioll.  epter  sýra  þormod.  vj.  kyr. 
vj.  asaudar  kugilldi.  Gelldfiar  kugilldi.  vj.  Jtem  j  vadmálum.  x. 
hundrud  vðru.  Tiu  hundrud  j  hafnar  vodum. 

xvj.     Gnups  kýrckia. 

Ad  Gnvpe  j  CDidfirdi  skal  vera  prestur. 

þessi  liggia  þangad  Bænhus.  a  adalBoli.  kollufossi.  a  Barckar 
stodum  og  rofu. 

kyrckia  á.  viij.  kýr.  sex  ær.  hest  og  hross.  iiij.  hundrud 
voru. 

J)  13,  hdr. 


1360.  STAÐR  í  HRÚTAFIRÐI.  165 

þetta  jnnann  kyrckiu.  tiolld  vm  þuerann  kor.  alltarizklædi 
tuo.  brykar  klædi  eitt.  CDessuklædi  god  ad  aullu.  kluckur.  iiij. 
krossar.  iij.  CDariu  skriptt.  Thomas  lýkneski  Byskups.  messingar 
stýkur.  ij.  jarnstýka  ein.  Elldberi.  glodarkier.  mercki.  kierta 
klofui.  paxspiolld  tuo.  alltarisdvkur  výgdur.  fontz  vmbunadur. 
Glergluggur.  Laga  songua  Bok  sæmilig.  Aspiciens  Bok.  Thomas 
saga.  psalltari. 

Tyund.  lysistollur  og  heytollur  af.  xiiij1).  Bæium. 

Tueggia  kroka  holld  j  Arnarvatn.  og  skálagiord  med 
tueymur  monnum. 

Arnbiorn  Bonde  gaf  kyrkiunne  kaleyk  og  las  fyrer  kyrkiuna. 

xvij.     Stadar  kyrkia  j  Hrutafirdi. 

Anno  Domini  CD°.  ccc°.  lx.  jn  transfiguratione  domini.  þa 
er  Jon  Byskup  gisti  ad  stad.  nefndi  hann  menn  til  ad  lýta2) 
stadinn  og  kyrckiuna.  var  þar  metinn  á  fiogra  hundrada  Bot. 
og  þa  voru  luckt  syra  Rafne  er  þa  hiellt  stadinn  af  portione. 
ccc.  vm  vj.  ár  þau  sem  hann  hafdi  á  bvid  stadnum.  voru  þad.  iij. 
hundrud  og  kýr.  og  gafst  med  þoru  pálzdottur.  og  þeir  smá 
hluter  adrer  sem  fallid  hofdu  a  fyrrsogdum  týma.  cc.  voru 
og  kýr. 

Kýrckian  a  stad  j  Hrutafirdi  á  allt  heimaland. 

þetta  j  rekum.  fiordung  fyrer  Geýta  holi  j  aullum  reka. 
fiordungur  alls  reka  a  þoroddsstodum.  halffann  reka  a  Backa. 
fiordungur  j  hualreka  j  salltvýk.  a  fallanda  stodum  fiordungur 
j  aullum  reka.  hinn  tolffti  hlutur  j  hualreka  fyrer  fiardar  horni. 
Eý  eru  sýdur  renningar  til  nefnder  og  med  huorium  hætti  sem 
a  land  kiemur. 

Jtem  j  kuikfie.  kýr.  viij.  þrettan  ær  og.  xx.  tueýr  sauder 
veturgamler.  naut  veturgamallt.  hross.  ij.  og  hestur.  xj.  bund- 
rud  vðru.  Legendu  Bok  sæmilig.  fra  paskum  og  til  jola  fostu. 
glergluggur. 

þetta  jnnann  kyrkiu.  CDariuskriptt.  krossar.  ij.  alltaris- 
klædi.  ij.  alltarisdvkar.  ij.  Reykelsiskier.  Elldberi  vondur.  skrijn 
paxspialld.  tiolld  vm  kor.  Tialldtðtrar  fvner  seytian  alner  langer. 
kluckur.  iiij.  og  þar  af.  iij.  lestar.  stolar  tueýr.  vax  og  Reykelsi. 
x.  aurar.  sex  alner  lierefftz.  Broddstafur. 


')  14,  hdr.;  ')  þannig  hdr.,  =  álíta  =  skoða. 


166  MELSTAÐR.  1360. 

|>angad  liggia  tuo  Bænhvs.  J>oroddstader  og  tannstader. 
Tyund.  lysistollur  og  heytollur  af  fiortan  Bæium. 

xviij.     [Melr  j  Midfirdi]. 

Anno  Domini  CD°.  ccc°.  octogesimo  ix°  var  so  mykid  Godz 
kyrckiunnar  á  CíDel  j  CDidfirdi.  sem  hier  seiger  j  Epterfaranda 
letri. 

Kyrckia  hinz  heilaga  stephani  á  COel  j  CDidfyrdi  á  heima 
land  allt.  Eyiar  a  Hrutafirdi.  land  ad  Kolbreydsá.  og  j  Saudadal. 
Brotalækur.  land  j  Reýkeholum1)  allt. 

Jtem  þetta  j  kuikfie.  xiij.  asaudar  kugilldi.  kyr  xvij.  xx. 
hross  ro3kinn.  og  eitt  tuæuett.  xxx.  veturgamallz  fiár.  xj.  hun- 
drud  voru.  þetta  j  mat.  ix.  vætter  Smiðrs.  þriár  vætter  miols. 
vætt  hualz.  tiorar  vætter  skreýdar. 

J>etta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  fern.  hoklar  þrýr.  yfer 
framm.  Sloppar.  ij.  vonder.  alltaiis  klædi  fiogur.  kapur  þiiár. 
fontz  vmbunadur.  mercki.  Tiolld  vm  frammkyrkiu.  kaleýkar.  iij. 
songbækur  per  anni  circulum  og  lesbækur  per  anni  circulum 
og  ad  messum.  krossar.  iij.  lykneski  fiogur.  Elldberi.  glodar 
kier.  alltaris  Bok.  skrýn.  Texte.  paxspialld.  kola.  glergluggar 
þrýr.  Tabulum.  CIDariu  lykneski.  kluckur.  vj.  og  ein  bialla.  jarn- 
stýka  stor  og  aunnur  lýtil.  vax  [og]  reykelse.  balf  fiorda  mork. 
Bakstur  jarn  Broddstafur  oc  Bárur.  munnlaug.  kyrckiu  kietill. 
kirckiu  stýge.  þionustu  Budkur  af  sýlfri. 

Jtem  skog  j  Nordrárdal. 

Ormur  snorrason  gaf  tueggia  manna  jferd  j  saurbæiar 
solua  fiðru.  tradastad  og  hrossa  beýt.  sem  þeim  gagnadist. 

Týund.  heýtollur  og  lysistollur  af.  xx.  Bæium. 

Kyrckiu  dagar  jn  festo  firmini. 

í>ar  skulu  vera  .ij.  prestar  edur  prestur  og  diackn. 

Skog  j  Nordrárdal  j  medal  svarta  gils  og  Saudhvs  lækiar 
og  vppá  fiallz  Brýn.  settu  þessir  menn  god  Takmðrk  med  radi 
herra  Jons  Byskupz.  sýra  Grimur.  er  þá  bio  á  CDel  og  Liotur  er 
bio  j  sveýnaTungum. 

xix.    Hvammur  j  CDidfirdi. 
Kyrckia  hins  heilaga  Thomæ  Erchibyskupz  j  huamme  j  CDid- 


')  þannig  hdr. :  Reynsholum,  Auðunarmáld ;  Reynihólum,  Pétrs 
og  ólafs  máld. 


1360.  HVAMMR  í  MIDFIRÐI.   —  BBEIÐIBÓLSTAÐR.  167 

firdi  á  kyr.  iiij.  og  luka  af  einni  kýrekiunni  arlega.  xij.  alnar. 
ær.  vj.  og  veturgamall  saudur.  ij.  hross  og  vij.  hundrud  voru 
og  psalltari. 

Jnnann  kýrckiu  krossar  þrýr.  alltaris  klædi.  ij.  alltaris 
dvkar  .ij.  [er  Snorre  giefur  til.  forma  skrift.1)  heinge  tiolld  vm 
kyrckiu.  fontz  vmbunadur.  mercki.  ij.  Elldberi.  Glodarkier. 
sacrarium.  munnlaug.  kluckur  tuær.  lesbok  de  Aduentu  framm 
ýfer  jol.  saungbok  a  sumarid  de  sanctis.  ox  ein.  lýkneski 
Thomæ  Erchibyskupz.  kyrckiu  lás. 

J>ar  skal  vera  heimilis  prestur. 

í>essi  liggia  þar  Bænhvs  til.  a  anastodum.  á  Kara  stodum. 
Enn  til  oss  hefur  ýmist  sungid  verid  af  mel  edur  huamme. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  praxedis  virginis. 

Tyund.  heytollur  og  lýsistollur  af.  xij.  Bæium. 

xx.    Breýda  Bolstadur. 

Kýrckia  á  Breýda  Bolstad  j  Vesturhopi  á  heima  land  allt. 
foss.  Grund.  Sýda.  Hundarbak.  Almenning.  þorgrýms  stadi  alla. 
Sýgrydarstadi.  er  sýra  Eynar  Haíiidason  gaf  þa  er  herra  Jon  Byskup 
výgdi  kýrckiuna.  Olafs  messu  hina  sýdari.  med  þeim  skilmála 
ad  þar  syngiest  æfinliga  salumessa  artýdar  dag  hanz  fyrer  sál 
hans. 

f>etta  j  kuikfie.  iiij.  oc.  xx.  kyr.  sietyger  asaudar.  Týu 
veturgamler  sauder.  þriu  kugilldi  gielldra  nauta.  hros.  viij. 

viij.  hundrud  jnnan  veggia.  þriu  hundrud  voru. 

Herra  Eigill  gaf  þangad.  xc.  med  þeim  skilmála.  ad  þangad 
skýlldi  kaupast  kluckur  tuær.  og  þessar  kluckur  keýpti  sýra 
Ormar  fyrer.  xiijc.  voru  ádur  fíorar  kluckur. 

í>etta  jnuan  kyrckiu  med  þui  sem  sýra  Haflidi  gaf.  vij. 
manna  messuklædi.  tueýr  hocklar  vm  framm  med  fustanz  hokli. 
þeim  sem  sýra  Eýnar  gaf.  vij.  sloppar.  kápur,  iiij.  dalmadica 
ein.  corporalia.  vj.  alltaris  klædi.  vj.  Tiolld  vm  framm  kyrckiu. 
dvkar  Tueýr.  glitadur  og  sprangadur.  sudarium.  þionustu  Bud- 
kur  med  sýlffur.  kaleýkar  þrýr.  Brýkar  klædi  steýnt  og  annad 
rautt.  Brýk  oc  Tabulum.  er  sýra  Eýnar  gaf.  krossar.  ij.  smellter. 
og   þrýr    hiner.   lýkneski.  ij.  Glergluggar  fimm.  kluckur.  vj.  og 


')   [á  spásaíu  með  daufara  bleki. 


168  VESTRHÓPSHÓLAR.  1360. 

ein  bialla.  fontz  vmbunadur.  mercki.  ij.  Elldbere  [og  Glodar- 
ker1).  kiertastýkur.  ij.  kierta  klofvi.  paxspialld.  skrijn.  kola. 

|>etta  j  Bokum.  Aspiciens  Bok  ad  aullu  til  paska.  Graduale 
med  sequentium  per  anni  circulum.  og  annar  Gradall.  messubok 
ad  aullu  og  [med]  collectis  apostolis2)  et  Euangelijs.  ordo  Bækur. 
iij.  per  anni  circulum.  lesbækur  per  annum.  sequentiu  Bok. 
capitularius.  Hymnarius.  alltaris  Bok.  Saungbækur.  iij.  og  sv 
hin  fíorda  eæmilegasta  sem  sýra  Ejnar  gaf  oc  Olafz  saga 
sæmilig. 

|>ar  skulu  vera  prestar  tueýr.  diákn  og  subdiákn.  þar  skal 
syngia  dagliga  messu  og  ottusong.  syngia  sálumessu  .iij.  daga 
j  viku.  ef  rvmheilagt  er.  tuær  messur  dagliga  vm  langa  faustu. 
hier  til  liggia  .ij.  Bænhvz  og  halfkyrkia  ein  og  kýrckia  sv  er 
sungid  [er]  til  huðrn  dag  helgann. 

Týund  og  heýtollur  og  lýsistollur  af  þrettan  Bæium. 

xxj.    Westurhopsholar. 

Kýrckia  j  Holum  j  Vesturhopi  er  helgud  Gudi  og  Jonæ 
Baptistæ.  hun  á  heimaland  allt  med  ollum  giædum  .þeim  sem 
til  liggia.  hun  á  hamdýs  výk  halfa  med  aullum  giædum.  þeim 
sem  þar  ad  falla  jtolulausa. 

Kyrckia  a  messufot  tuenn.  tiolld  vm  alla  kyrkiu.  alltaris 
klædi  .iiij.  sloppur.  kluckur  .vj.  Brýkar  klædi  .ij.  Glodar  kier. 
Elldbere.  kyrckiu  kola.  munnlaug.  paxblod  tuo.  þionustu  Budkur 
med  sýlfur.  krossar  .iij.  Biorar  .ij.  fontz  vmbuningar.  mercke. 
Bækur.  xij.  dvkar  .ij.  Refill.  lykneski.  Biarnfell  eitt.  CDariu 
lykneski.  Jonz  lykneski.  kyrkiu  lás.  Boka  stoll.  Glergluggur. 
messingar  stýka  lýtil.  psalltari.  lýka  kullt.  kaleýk.  kantarakápa. 
Tabula. 

J  Sængurklædum  eitt  hægindum2). 

I>etta  j  kuikfie  .v.  kyr.  ij.  Koss.  iij.  asaudar  kugilldi.  c. 
voru  og  .xij.  alner.  jarnstýkur  .ij.  fyrer  CDariu  og  Jonæ  Bapt- 
istæ.  Eyrnenn  vidr  j  tueýmur  husum.  og  einn  vnderstockur. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  proxima  die  post  festum  francisci 

I>ar  er  tueggia    presta   skýlld.    tekur   heima   prestur   .iiij. 


')  [apphafl.    skr. :  Glodar    kier,    en    það  svo  strykað  út  og  sett  á 
spássíu  með  daufara  bleki:  og  elldbere;  ')  þannig. 


1360.  TJÖRN  Á  VATNSNESI.  —  GUNNSTEINSSTAÐIR.  169 

merkur    heima    þar   j    leýgu.  enn  vtann  gardz  adrar  .iiij.  Enn 
olmusu  prestur  tekur  .xx.  alner  hafnar  vadar  á  huoriu  ari. 

xxij.     Tiarnar  kyrkia  a  vatznesi. 

Kýrckia  hinnar  heilðgu  CDariæ  ad  Tiorn.  a  alltt  heima 
land.  og  allt  land  j  Tungu  og  á  kolli.  og  ad  Geýta  gili.  audna 
jarder. 

Kýr  .iiij.  xij.  ær.  Koss  eitt.  voru  hundrut  .iij. 

Jpetta  jnnan  kýrkiu.  Tiolld  vm  kyrckiu.  messuklædi  tuenn. 
kluckur  .iij.  og  hin  fiorda  brotinn.  Glergluggur.  krossar  .ij. 
kross  oc  brýk  er  sýra  Ormur  gaf.  kross  stor  er  Bergur  gaf, 
glodar  kier.  skrijn.  alltaris  klædi  .iij.  Brijkar  klædi.  fontur. 
psalltara  skrá  ein. 

Sv  er  skýlld  ad  Tiorn  ad  þar  skal  vera  prestur.  tekur  hann 
heima  j  leýgu  .iiij.  merkur.  halffkyrkia  á  Jllaugastodum.  Bæn- 
hvs  skýlld  a  Sauda  dalz  á.  á  valldalæk  og  hrossanesi.  j  saurbæ 
.iiij.  messur  og  .xx.  og  morck  j  tijda  offur.  þar  fylgier  reki 
heima  landi.  halffuar  flutningar.  og  fiordungur  j  ef  rekur.  half- 
ann  hualreka  j  arreka.  og  so  flutningar.  enn  allan  vidreka  a 
Jllaugastodum.  hinn  tyunda  huðr  vætt  j  þridiungenum.  j  flat- 
nefstodum.  j  aullum  landz  hluta.  hin  tyunda  huðr  vætt  ef  flutt 
er.  enn  j  þridiungenum  ef  rekur.  j  vyk  hin  tyunda  huðr  vætt 
j  fiordungenum.  huort  sem  fluttur  er  edur  rekur. 

Lýsistollur  og  heytollur  af  .xj.  Bæium. 

xxiij.    Gunnsteinstader. 

A  Gunnsteinzstodum  er  Olafz  kyrckia.  hun  a  þetta  jnnann 
kyrckiu.  CDariu  lýkneske.  Olafz  lýkneski.  kross.  paxspialld.  ka- 
leýk.  mercke  tuo.  alltaris  dvkar  .ij.  kluckur  .ij.  og  ein  er  obrot- 
inn.  kantara  kapa.  messingar  stýkur  .ij.  munnlaug  oc  kola. 
fontz  vmbunadur.  Glodar  kier.  Tiolld  vm  kýrkiu.  lectari.  kyrckiu 
stoll.  Bakstur  jarn.  Reka  halfann  huals  og  vidar.  á  doplur1). 
enn  hola  kýrckia  halfann.  x.  aurar  voru.  v.  hundrud  voru. 

í>ar  er  prestz  skýlld  tekur  hann  heima  þriar  merckur  og 
af  tueýmur  half  kýrckium  .iiij.  merckur. 

Lysistollur  oc  heýtollur  og  týund  af  einum  Bæ. 

fimm  hundrud  halfft  huort  vara  og  haínar  vod.  er  £or- 
vardur  prestur  lagdi  til  kyrkiu  giordar. 

')  þannig  hdr.;  deple,  Auðunar  roáldagi. 


170  HOLTASTAÐIR.  1360. 

xxiv.    Hollttastader. 

Kýrkia  á  Holltastodum  á  land  j  huamme.  kyrkiu  skard. 
heima  land.  hulfann  fiorduug  j  Geýta  skardi  med  þessum  vm 
merckium.  j  millum  kambs  þess  er  geingur  af  Holltastada  fialli. 
og  vt  ad  selhvamme.  og  austur  til  ausugilz.  og  rekstur1)  j 
skardz  jord  til  hagbeýtar.  þar  sem  veigir  liggia  ádur. 

Spákonu  arfur  fra  vðr  hinne  fornu  og  austur  thil  deýlldar 
hamars.  þá  næst  milli  Rafnsár  oc  fossaar.  þa  fra  raudu  skridu 
til  hrafnz  ár.  þa  fra  Ellisvýk  til  markz  vid  finnstadi.  fyrer 
finnstodvm  er  fimmdeillt.  og  huerfa  þrýr  hluter  til  spákonu 
arfz.  og  tueýr  til  finnstada  fyrer  Arbacka.  þá  næst  [er  spakonu 
arfur  ad  ellum  hluta  er  ecke  a  millum  finnstada  oc  arbacka2). 
Jnn  fra  þorlaugar  dis  j  midia  selvýk. 

I>etta  a  hun  j  kuikfie.  kyr  .iij.  hross  .iij.  xviij.  ær. 

J>etta  j  ofrýdu  .vij.  hundrud  voru  .vj.  merkur  vax. 

J>etta  jnnan  kýrkiu.  kross  med  tueýmur  lykneskium.  font 
kross.  QOariu  lýkneski.  Nicholaus  lýkneski.  messuklædi  tuenn. 
hokull  og  serckur  vm  framm.  sloppur.  kápur  .iij.  fontz  vmbun- 
adur.  alltaris  klædi  .iij.  dvkar  .ij.  sprangadur  og  glitadur. 
Tiolld  vm  kýrckiu.  mercki.  Glodar  kier.  Saciarium.  munnlaug. 
messiogar  kietill.  messingar  stýkur.  iiij.  jarnstýka  stor.  Elld- 
beri.  Brýkar  klædi  eitt.  lýka  ábreydsl.  kiertastýka  fyrir  Nicholao. 
kluckur  .iiij.  og  ein  lest.  stolar  .ij,  Glergluggar  .iiij.  kaleýkur. 

I>etta  j  Bokum.  psalltare  med  Lága  songua.  Legendo 
Bækur  .ij.  per  annum.  messubok  stor  per  anni  circulum.  aunnur 
messu  Bok  tekur  Dominicale  de  Aduentu  framann  til  paska. 
Sequentiu  Bok.  hymnarius.  capitularius  og  handbok.  saungbok 
fra  niu  vikna  fostu  og  til  paska.  orda. 

J>ar  er  prestz  skýlld.  tekur  hann  heima  fiorar  merkur.  ad 
skardi  .iiij.  merkur.  j  Eingihlyd  .ij.  merkur  af  tueýmBænhusum. 
tyund.  heytollur.  lysistollur  af  þrettan  Bæium  jnnan  þinga. 
herra  Eigell  Byskup  hefur  vrskurdad. 

xxv.     Hoskulldstada  kyrkia. 
Kýrckia   a    Hoskulldstodum  er  helgad  hinni  heilagre  Guds 
modur  CDariæ.  og  hinum  heilaga  petro  postula. 


J)  hér  er  vísað  inn:   «ve»  á  spássíu,  en  hvað  það  á  að  raerkja  s^nist 
óvíst ;  3)  [þannig  á  spássíú  með  daufara  bleki. 


1360.  HÖSKULDSTAÐIR.  171 

f>ar  er  tueggia  presta  skylld.  sungid  annann  huorn  dag 
helgann  j  Tungu.  og  tuær  merckur  kaupz.  til  Eyiar  slýkt  hid 
sama  .v.  messur  oc  .xx.  til  Backa  og  mork  kaupz.  slýkt  hid 
sama  j  vatna  huerfi.  slýkt  hid  sama  a  hafstodum  .xvj.  messur 
a  kýrckiu  Bæ.  og  slýkt  sama  kaup  .xij.  messur  thil  mana- 
skáiar. 

Kýrckia  á  allt  heima  land.  holz  land  allt.  þuera  alla. 
Sliettar  dal  allann  fra  kallda  læk  til  marks  vidur  [nialstada1) 
menn.  Enn  spakonu  arfur  er  fra  vor  hinne  fornu.  og  vestur  til 
dælldar  hamars  þa  vestur  milli  Laxár  og  fossar.  þa  er  fra 
Rauda  skridu  til  Raffns  ar.  þa  fra  hellis  výk  til  marcks  vid 
finnstadi.  fra  finnstodum  fimmdeillt.  og  huerfa2)  þrijr  hluter 
til  spakonu  arffs.  og  .ij.  hluter  til  finnsfcada.  fyrer  Arbacka  er 
spakonu  arfur  ad  ollum  hluta.  Enn  eci  á  millum  finnstada  og 
Arbacka.  þa  næst  jnn  frá  þorlaugar  dýs  j  midia  Selvýk. 

J  Spákonu  arffe  á  stadurinn  a  Hoskulldstaudum  fimtunge 
minna  enn  helming. 

J>etta  er  jnnan  kyrkiu.  messu  klædi  þrenn  ad  auk  hokull. 
stola.  handlijn.  corporale  med  fodri.  tueýr  kaleýkar.  alltaris 
klædi  .vj.  Brýkar  klædi  .ij.  dvkar  .ij.  og  Tabulum.  Bækur  per 
anni  circulum  vondar.  krossar  fiorer.  CDariu  skriptt.  og  peturs 
lykneski.  kapur  .iij.  fornar.  yfer  sloppar  fiorer.  Elldbere.  Elld- 
kier.  fontz  vmbunadar.  vatnkietill.  sacrarium.  munnlaug.  mess- 
ingar  stýkur  .iij.  jarnstýkur  fiorar.  Biarnfells  slýtur.  kistur  .ij. 
þionustu  hvs  med  sýlfr.  skrýn.  kistill.  Glergluggar.  .vij.  vax  og 
Reykelse  sio  merkur.  mercki  .ij.  Broddstaffur.  kluckur  fiorar. 
Tueýr  dvkar  glitadir  .iij.  ovygder  lectara  dvkar.  Brvn.  Bakstur 
jarn.  peturs  saga.  CDariu  saga.  Thomas  saga, 

Jnnan    veggia  .x.  hundrud.  sex  hundrud  j  flytianda  Eýrer. 

í>etta  j  kuikfie  .xx.  kýr.  asaudur  .lx.8)  v.  sauder  vetur- 
gamler.  Ross  ,iij. 

Tyund.  heýtollur  og  lýsistollur  aff  .vj.  Bæium  oc  .xx. 
greýda  fatækum  monnum  .ijc. 

fiordung  allz  reka  j  Básum.  og  þad  meira  sem  meira  proff- 
ast  ad  Benedicktt  kolbeinsson  hefur  att. 

psalltarar  .ij.  paxspiolld  .ij.  kugilldi  og  hundrad  er  herdýs 
gaf.  tapetum  og  lýka  sálun. 

a)  [fyrst  skr.:  Marstada,  en  það  svo  leiðrétt;  a)  hra,  hdr.;  3)  60,  hdr. 


172  SPÁKONUFELL    —   HOF  A  SKAGASTKÖND.  1360. 

þetta  á  stadurinn  j  kosti  .ij.  vætter  skreýdar.  vætt  smiors. 
vætt  kiotz.  Býtta  skýrz. 

xxvj.     Spákonufell. 

Kýrkia  ad  Spákonufelli  er  helgud  heilagri  CDariu  Guds 
modur.  og  hinum  heilaga  Thorlaki  og  Joni  postula. 

í>etta  jnnann  kýrckiu.  messuklædi  .j.  messubok  per  anni 
circulum.  Graduale.  skrýn  med  helgum  domum.  capitularius. 
psalltare.  messingar  stýkur  .ij.  alltaris  steinn  sæmiligur.  krossar 
.iij.  COariu  skriptt.  kluckur  .v.  paxblod  .ij.  Glodar  kier.  merki 
eitt.  RefilL  alltaris  klædi  eitt.  fontz  vmbunadur.  vax  .xiij.  aurar. 
stoll.  lectari.  lampi.  Tabulum.  Brýk.  Thorlakz  lýkneski.  Refuill 
og  Brvn. 

f>etta  kuikfie  .x.  ær  og  .v.  kyr.  hundradz  kapall  .xv.  hund- 
rud  voru  vpp  j  eignar  hluta. 

Týund.  heytollur  og  lysistollur  af  .vij.  Bæium. 

Ogmundur  prestur  lauk  kyrkiunne  ad  spakonufelli  j  stadar 
spiell  kv  og  hundrad  j  hafuar  vodum  og  .x.  aura  j  vidi. 

xxvij.     Hof  a  Skagastrðnd. 

Kýrckia  hins  heilaga  Olaffz  kongz  ad  Hoffi  a  halfft 
heima  land. 

|>etta  jnnan  kyrckiu.  messuklædi  .ij.  og  ottusaungs  sloppur. 
kaleýkur  sæmiligur.  krossar  .iij.  jarnstýkur  .ij.  Olaffz  lýkneski 
.ij.  annad  á  hesti.  mercki  eitt.  Glodar  kier.  fontz  vmbunadur. 
paxblad.  Cflariu  lykneski.  Christophorus  lýkneski.  Gudmundar 
lykneski  .iiij.  merkur  vax  .vij.  hundrud  voru  .vij.  kyr  oc  .vij. 
ær.  fiska  tollar.  fiordungur  af  manne  til  midsumars.  enn  .ij.  ef 
hann  er  allt  sumar.  hualtollur  fra  fossa1)  og  til  deýlldar  ham- 
ars  hualvætt  og  syngia  lofmessu.  af  huorium  Bæ  halffvætt 
skreýdar  fyrer  vtann  foss  aa.  Enn  af  þrettah  Bæium  fyrer  jnn- 
ann  heýtollur.  þar  er  prestz  skýlld. 

Kluckur  fiorar  og  hin  fimta  brotinn.  alltaris  klædi  .iij. 
Brýkar  klædi  eitt.  einn  Refuill  vondur. 

xxviij.    Sioffar  Borg. 
Kýrckia  ad  siofar  Borg  er  helgud  hinum  heilaga  Andreæ. 

')  fossar,  hdr. 


1360.  SJÁVARRORG.  —  HVAMMR  í  LAXÁRDAL.  173 

J>etta  á  hun  jnnann  kýrkiu.  Andres  lýkneski.  mariu  skriptt. 
krossar  .ij.  per  usum  Baakr  .ij.  Graduale.  messu  Bok  de  Ad- 
uentu  til  paska.  Andres  saga.  hokull  med  Buchram  og  a  hlpd. 
annar  forn  fustanz  hokull.  alltari1)  .ij.  cantara  kápa.  messingar 
stýka  og  jarnstýka  sæmileg  fyrer  Andreæ.  fontz  vmbvnadur. 
Glodar  kier.  Elldberi.  messingar  kietill.  stoll.  paxspialld.  kluck- 
ur  .v.  Tiolld  vm  kyrkiu.  Tabulum.  og  Brýk.  psalltari.  lýka 
krakur,  merki  tuo.  glergluggur.  jarnkola. 

f>etta  vtann  kyrkiu.  allt  land.  asilldar  hollt  .v.  hundrud 
voru  .ij.  asaudar  kugilldi  .iij.  kýr. 

í>ar  er  prest  skýlld  j  landi.  tekr  hann  heima  .iiij.  merkur. 
vtann  gardz  .iiij.  merkur. 

Týund.  lýsistollur.  heýtollur  af  .vij.  Bæium. 

Anno  Domini  (D°.  ccc°.  lxx°.  septimo.  var  so  mýkid  kyrkiu 
godz  ad  sioffar  Borg.  þa  er  herra  Jon  Byskup.  og  Sigvatur 
Bondi.  og  Jon  son  hanz  reýknudu  .vj.  hundrud  voru.  og  .ix. 
aurar  .ij.  asaudar  kugilldi.  fiorar  kýr.  og  kýr  su  sem  sýra  Hall- 
kiell  gaf  Andreæ  postula.  og  luka  .ij.  fiordunga.  smiðrs  á 
Andres  messo  dag.  fie  Andries  postula  .ij.  asaudar  kugilldi  og 
kýr  og  fiortán  aurar  vðru  .iiij.  ær  og  .iiij.  veturgamler  sauder. 
hundrad  voru  er  Arni  gaf. 

Anno  Domiui  CDillesimo  trecentesimo  octogesimo  nono  var 
reyknad  Godz  kirkiunnar  ad  siofarborg  af  Jone  Sigvatssýne. 
suo  ad  nu  skal  vera  allt  samt  .xx.  hundrud  med  þeim  frid- 
leýka.  sem  fyrr  seiger. 

xxix.     Huammur  j  Laxárdal. 

Kýrkia  hins  heilaga  Olafz  j  huamme  j  Laxárdal  á  halftt 
heima  land.  og  alla  stadi  med  rekum  þeim.  sem  landi  hefur 
fyllgt.  kýr.  x.  þriu  asaudar  kugilldi  og  gielldfiar  kugilldi.  og 
hross.  Tiolld  vm  kirkiu.  messuklædi  ad  aullu.  og  vm  framm 
hokul.  alltaris  klædi  .ij.  lýkneski  .ij.  kaleýk.  Glerglugg.  kluckur 
.iiij.  Elldberi.  glodar  kier.  krossar  .ij.  Tabulum.  Biarnfell.  song- 
bok   per  anni    circulum.  psalltarar  .iij.  paxspialld.  Olaffz  saga. 

')  þannig  hdr. 


174  FAGRANES.   —   GLAUMBÆR.  1360. 

tuær  merkur  vax.  fiska  tollur  vm  allann  skaga.  fiordungur  af 
manne  allt  sumar.  og  halfur  fiordungur.  vestur  til  CDana  výkur. 

f>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leýgu  .iiij. 
merckur.  vtann  gards  .iiij.  merkur  og  .xij.  alner. 

Týund.  heýtoliur.  og  lysistollur  af  .vj.  Bæium  og  .xx.  fiski- 
tollur  vm  allann  skaga.  fiordungur  af  manne  til  midsumars 
vestur  til  CDana  výkur. 

De  sanctis  Bok  á  sumarid.  commune  suffragium.  matu- 
tinale  &  missale  a  minne  Bok.  Gudspialla  Bok  fra  adventu  de 
tempore  og  framman  til  paska.  [refuill  .iiij.  alner  oc  .xx.  oc  er 
a  kallamagnuss  saga *) 

xxx.     Fagranes. 

Kýrkia  hins  heilaga  CDatthei  &  Fagranesi  á  alltt  heima 
land. 

|>etta  j  kuikfie.  balfft  fiorda  asaudar  kugilldi  .vij.  kýr.  v. 
saudi  veturgamla.  Ross  .ij.  hundrud  voru.  hundrad  j  hafnar 
vodum.  morck  vax.  tuær  jarnstýkur  og  Brýk  er  sýra  kol- 
beinn  gaf. 

í>etta  jnnan  kyrckiu.  hokla  .ij.  messu  serck.  stolu  og  dvk. 
kaleýk  lestaun.  krossar  .ij.  alltaris  klædi  .iij.  CDariu  skript. 
Nicholaus  lýkneski.  messingar  stýkur  .iij.  Glergluggur.  Bene- 
dictus  lýkneski.  kluckur  .ij.  tueggia  kluckna  tírot.  psalltare. 
Euangelium  CDatthei.  commune  suffragium.  missale  á  Bok.  fontx 
vmbvnadur.  munnlaug.  Broddstaffur.  lýka  krákur.  stoll.  mercki. 
Glodar  kier.  kyrckiu  kola.  Grallare. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  octaua  johannis  Baptistæ. 

J>ar  skal  prestur  vera.  Tekur  hann  heima  j  Jeýgu  .iiij. 
merkur.  vtan  gardz.  v.  merkur. 

Tyund.  lýsistollur  og  heýtollur  af  fimtán  Bæium. 

xxxj.  Glaumbær. 
Kyrckia  j  Glaumbæ  er  helgud  hinum  heilaga  Jonæ  Bapt- 
istæ.  hun  á  þetta  jnnann  kyrkiu.  tuenn  messuklædi  ad  ollu.  og 
hokull  vm  framm.  cantara  kápur  tuær.  alltaris  klædi  .ij.  med 
Balld[r]skinn.  eitt  med  sindel.  og  hlodum  .ij.  med  sæe.  og  hlod 
a  audru.  CDessu  Bok  fra  paskum  til  jola  fostu.  lesbok  de  sanc- 

')  [bætt  við  með  mórauðara  bleki. 


1360.  VÍÐIMÝRI.    —  REYKIE  í  TUNGUSVEIT.  175 

tis.  fra  Jons  messo  Baptistæ  til  jola.  krossar  .v,  psalltari. 
CDariuskript.  Jons  lýkneske  Baptistæ.  CDich[i]als  lykneski.  peturs 
lýkneski.  Ceseliu  lýkneski.  sæmiligir  refflar  .ij.  vm  framm 
kyrkiu.  og  .ij.  vm  kor.  mercki  .ij.  Glodar  kier.  Elldberi.  sacra- 
rium.    munnlaug.    vatzkall.    skruda    kista    olæst.    kluckur    .vij. 

stoll  einn.  fontz  vmbunadur. 

[J>etta  lagde  S[ira]  Thor  .  .  .  .*)  Tabulum  og  Brýk.  kierta 
stýku  fyrer  CDariu.  vnder  fodur2)  .ij. 

xxxij.    Wýdemýre. 

Kýrckia  á  "Wydemýre  er  helgud  sælle  CDariæ  oc  petro 
postula.  hun  á  land  á  kyrkiu  holi.  og  .ix.  kýr  ,ij.  asaudar  ku- 
gilldi.  eitt  hross  .v.  hundrud  j  flytianda  eyri. 

J>etta  jnnan  kyrkiu.  keleykur  eirn.  CDessuklædi  þrenn  ad 
aullu.  alltaris  klædi.  CDessingarstýkur  .ij.  skrijn  med  helgum 
domum.  kross  smelltur  .ij.  mercki.  kluckur  .iiij.  Biollur  .ij. 
CDariu  skript.  mercki.  messufata  kista.  kýrkiu  scúr.  cantara 
kápur  .ij. 

fetta  j  Bokum.  Graduale  secundum  ordinem.  messubækur 
per  anni  circulum.  Aspiciens  Bok.  aunnur  saung  Bok  per  anni 
circulum 

xxxiij.     Reyker  j  Tungusueýt. 

Kýrckia  ad  Reykium  er  helgud  hinum  heilaga  CDichaele. 

hun  á  .vj.  kýr  .iiij.  asaudar  kugilldi  .yj.  ross  .ij.  hundrud 
voru.  Geýrdys  gaf  ....... 

f>etta  jnnann  kyrkiu.  CDessufot  ein.  Bækur  .iiij.  alitaris- 
klædi  .iij.  kista  læst.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu.  krossar  .ij.  CDich- 
ials  lykneski.  kluckur  .v.  Lyka  abreýdsl.  Glodar  kier.  Elldberi. 
vatzkietill.  sacrarium.  munnlaug.  mercki  .ij.  glergluggur.  kal- 
eykur.  CDariu  skriptt. 

í>ar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leygu  fiorar 
merkur.  [j  dal  .iiij.3)  merkur.4) 

Tyund.  heytollur  og  lýsistollur  af  .x.  Bæium. 

Dalkur  Bondi  giordi  Bok  Graduale.  samsetta  med  sequen- 
tiur.  og  þar  med  kyriall.  var   þessi    Bok    metinn    fyrer    fimm 

')  [bætt  við  með  daufara  bleki,  og  sýnist  þó  vanta  nokkuð;  2)  sýuist 
svo,  en  er  þó  ekki  vel  Ijóst;    3)  4,  hdr.;    *)  [bætt  við  með  daufara  bleki. 


176  MÆLIFELL.    —   GOÐDALIR.  1360. 

hundrud.  [oc  þar  i  gaf  hann  thil  kyrkiunnar  .iij.  hundrud  med 
Bðrnum  sijnum.1) 

xxxiv.    CDælefells  kýrckia. 

[Anno  Domini  .03.  ccc.  Ix.  octavo  var  svo  mikid  gotz 
CDælefells  kyrkiu  sem  hier  filger  afreiknadre  allre  portione 
þeirre  sem  falled  hafdi  vmm  þa  .xv.2)  vetur  sem  syra  þorvalldur 
hielltt  stadinn. 

Jn  primis.3)  kyrkia  ad  CDælefelli  er  helgud  hinum  helgum 
Nicholao. 

hun  á  allt  heima  land.  starastadi.  halfa  brvnastadi.  siett- 
ung  j  výkar  londum.  fiordung  j  rekum  a  kieffla  Backa. 

fetta  j  kuikfie.  halfft  siounda  asaudar  kugilldi  .xiij.  kyr 
•iiij.  hross  .iij.  naut  veturgomul.  xvij.  saudir  veturgamler.  þriu 
hundrud  voru.  bundrad  j  hafnar  vodum  .iij.  hundrud  jnnan 
veggia.  sálun  fornt.  suo  gott  sem  .ij.  ær. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  CDessuklædi  forn  ad  aullu.  kápur  .ij. 
sloppur.  kaleýkar  .ij.  Tyda  Bækur  per  anni  circulum.  psailtarar 
.iij.  forner.  Nicholaus  saga.  se[y]tian  merkur  vax.  kyrckiu  sár 
med  vmbunadi.  Elldberi.  Glodar  kier.  kyrckiu  kietill.  kierta 
stýkur.  iiij.  munnlaug.  krossar  .iij.  CDariu  skript.  lykneski  .iij. 
Tiolld  vm  alla  kyrckiu  med  dvkum  vtan  vm  þuera  kyrkiu. 
kistur  .ij.  alltare  .iiij.  Brýk  og  Tabulum.  Brykar  klædi.  sotdrifft. 
paxspialld.  lectare  og  dvkur  .iiij.  kluckur  .iij.  Broddstafer  .ij. 
glergluggar.  Bakstur  jarn. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  tekur  hann  heima  j  leigu 
.iiij.  merkur  af  .iiij.  Bænhusum  .ij.  merkur.  Enn  annar  prestur 
tekur  af  Lýtingstodum  .iiij.  merkur  .ij.  merkur  aff  Haffgrims- 
stodum.  og  tueymur  Bænhvsum  mork. 

Tyund.  heýtollur.  lýsistollur  af  .vj.  Bæium. 

iiij.  hundrud  stodu  epter  er  reyknudust  j  portionem  og  x. 
aurar. 

xxxv.    Goddala  kyrckia. 
Kýrckia  ad  Goddolum  er  helgud  hinum4)  heilaga  Nicholao. 
hun    á    allt    heima   land.    Tungu   halz.   viij.  kyr.  xvij.  ær. 


')  [bætt  við  með  daufara  bleki;    a)  15,    hdr.;    ')  [bætt  við  á  spássíu 
með  daufara  bleki;  4)  strykað  yfir  þetta  orð. 


1360.  GOÐDALIR.  177 

xviij.  veturgamla  saudi.  vj.  hross  og  siounda  tuævett.  xvj.  hundr- 
ud  vðru  og  hafnar  vodum1).  iij.  hundrud  j  Bvsbuhlutum  jnnan 
veggia. 

J>etta  er  jnnan  kyrckiu.  skrijn  med  helgum  domum.  krossar 
.iij.  einn  lestur.  Tabulum  Bok.  messingar  stýkur.  ij.  [alltariss 
klæde  fiegur2).  lýkneski  Nicholasar  Býskupz  og  jarnstýka  fyrer 
CDargretar  lýkneski  og  ýferdvkur  og  stýka  yfir.  Glodarkier. 
Elldberi  og  Bakstur  jarn.  ij.  merkur  vax.  [ein  Reykelsis.  kistur3) 
ij.  olæstar.  kluckur.  iiij.  sacrarium.  munnlaug. 

þettaj  skruda.  messuklædi  fern  ad  aullu.  og  vm  framm.  ij. 
hoklar.  cantarakapur.  ij.  yfer  sloppar.  iiij.  vonder.  alltarisklædi. 
iiij.  dalmadýka.  Brykarklædi.  merki  .ij.  fontz  vmbunadur.  kaleýkur 
og  kier  bvid. 

|>etta  j  Bokum.  commune.  capitularius.  Gudmundar  saga. 
Nicholaus  sogur.  ij.  Grallarar.  ij.  handbok.  Aspiciensbok.  vor 
Bok.  kuer  de  tempore  og  aunnur  skrá.  sumar  Bok  de  sanctis. 
psalltarar.  ij.  ottu  saungua  kuer.  Burtsongua  Bok.  CDartyrologi- 
um.  Latinu  Bækur.  ij.  sermons  Bok.  sequentiu  Bækur.  iij.  Les- 
bækur.  iiij.  per  anni  circulum.  CDessubækur  de  sanctis.  CDessu- 
bækur  de  tempore.  ij.  til  paska.  Dominicale  a  sumarid  ad  pro- 
cessum.  ij.  aurar.  artijdaskrá. 

Registur  yffer  þessa  CDaldaga. 


A. 

Audkula  ix. 

Hof  a  Skagaströnd  xxvij. 
Holltastader  xxiv. 

Asgeirsaa  xiij. 

Hoskulldstader  xxv. 

B. 

Huaramur  j  Laxardal  xxix. 

Bergstader  vj. 
Blöndudalsholar  vij. 

Huammur  j  midfirdi  xix. 
M. 

Bolstadahlyd  v. 
Breidebolstadur  xx. 

Maarstader  x. 
Melstadur  xviij. 

F. 

Mælefell  xxxiv. 

Fagranes  xxx. 

G. 
Glaumbær  xxxj. 

N. 
Nupur  j  midfirde  xvj. 
P. 

Goddaler  xxxv. 
Gryrastungur  xj. 
Gnnsteinstader  xxiij. 
H. 

Prestholar  iij. 

E. 
Eeyker  j  Tungusveit  xxxiij. 

S. 

Hafrafell  iiij. 

Saudanes  j. 

')  þannig;  2)  [bætt  við  fyrir  ofan  línuna;  3)  [enn  Eeykelsiskistur,  hdr 

Dipl.  Isl    III.  e.  12 


178  RÉTTARBÓT  UM  VERZLUN.                             1361. 

Sioarborg  xxviij.  T. 

Spakonufell  xxvj.  Tiorn  á  Vatnsnese  xxij. 

Stadur  j  Rutafirde  xvij.                                                 W. 

Stadarbacke  xv.  Vesturhopsholar  xxj. 

Sualbard  ij.  Undenfell  xij. 

Suynavatn  viij.  Vydedalstunga  xiv. 

Vydemyre  xxxij. 


150.  18.  Judí  1361  i  Björ^vin. 

Réttarbót  Hákonar  konungs  Magnússonar  uuq  rétt  Björgynj- 
arkaupmanna  til  þess  að  sigla  suðr  og  norðr  með  varning  sinn 
um  endilangan  Noreg  og  til  skattlanda  Noregs  konungs. 

AM.  Dipl.  Norv.  Fasc.  XXXV,  10,  vidimus  á  skinni  frá  12. 
Júlí  1361;  AM.  330.  Fol.  á  pappír  c.  1600,  og  er  hér  tvisvar  = 
B  og  B*.     Norges  gl.  Love  III,  181  —  82. 

Om  frij  seglatz1). 
Hakon  med  guds  naad  Noregs  kononghr  sændir  ollum 
monnum  þæim  sem  þetta  bref  sia  edr  hðyra  quedio  guds  ok 
sina.  Ver  uilium  at  þer  vitir  at  jnlenskir  kaupmen  j  Biorghvin 
kerdo  firir  oss  ok  rade  varo  at  jmisir  varer  vmbodz  men  hafua 
hindrat  þeim  j  kaupferdum  þæira  ok  hafua  lakt  a  þa  nokrar 
so  þynghslir  þær  sem  æi  varo  adr2)  a  íaghdar  j  þæira  forældra 
dagha.  Nu  sakar  vara  bæstra  manna  bænestadar  ok  so  saka[r] 
þæira  hðfue3ko  ok  goduilia  er  þæir  gerdo  oss  nu  af  rettom 
kærlæika3)  j  vare  þurft  ok  rikesens  naudsyn  þa  hafum  ver 
lofuat  þæim  at  sigla  med  sinum  varnegh  sudr  ok  nordr  j  varo  riki 
ok  till  skatlanda  vara  med  sinum  varnegh  ok  frealslegha  kaupa  ok 
sæilia  j  ollum  þæim  stodom  sæm  loghbok  vattar  ok  varer  forældrar 
hafua  skippat  ok  siduane  forner   ok  gamall    retter    sæghir   till. 


J)  aptan  á  vidimus  með  hendi  frá  15.  öld;  Vidimns  er  svo:  011- 
um  monnum  þæim  sæm  þetta  bref  sia  edr  höyra  sænda  Gunnar  Hiar- 
andarson  loghmadr  j  Biorghvin.  Æirikr  Oghmundrson  ok  Arne  Iuarsson 
radzmen  j  þæim  samastad  quedio  guds  ok  sina.  Mer  vilium  ydr  kunn- 
igkt  gera  at  mer  saam  ok  ifuir  lasom  bref  vars  vyrduleghs  herra  Ha- 
konar  Noreghs  kononghs  med  hans  hæilu  ok  vskoddu  jnsigli  so  vattande 
ord  eftir  orde  sæm  her  seighir;  2)  adr,  sl.  B*;  3)  kerlekium  B. 


1361.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  179 

þui1)  firirbiodom  ver  fulkomlegha  ollum  monnum  ok  æinkan- 
legha  syslumonnum  varom  ok  þæira  vmbodzmonnum  ok  varom 
þæssa  vara  skippan  ok  goduilia  at  hindra  edr  talma  firir  adr- 
nefndum  kuplyd2)  j  Biorghvin  nema  huar  sæm  þæt  gerir  vili 
sæta  vare  sanre  oblidu  ok  a  ofuan  suara  oss  fullu  brefua 
brotte  firir  hueria  græin3).  Var  þetta  bref  gort  j  Biorghvin  a 
freadaghen  nesta  eftir  Botholfs  voku  a  setta  are  rikis  vars. 
tíerra  peter  æiriksson4)  canceler  var  jnsiglade6)  oss  sialfum  hia- 
uerandom6). 

þrjú  innsigli  hafa    verið    fyrir  vidirnus;    1.  og   2.    er    enn    fyrir,  en 
hvorttveggja  brákað. 


151.  25.  Juli  1361.  á  þingeyrum. 

Prófentugjörningr    Árna    bónda    Bárðarsonar   og    Árngríms 
ábóta  Brandssonar  á  fingeyrum. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  477,  tvær  afskriptir  a)  með  hendi  Arna 
«ex  apographo,  sed  mutata  literatura:  Collatum  cum  altero  apo- 
grapho»,  og  er  henni  hér  fylgt;  b)  «ex  binis  apographo».  «Eg 
veit  nu  ei  hvadan  eg  hefi  haí't  þessi  tvo  apographa,  Eg  meina  ann- 
ars  fra  Breidabolstad  i  Vestarahopi.  Annars  finst  þetta  bref  ei 
medal  þeirra  skiaia  er  prestur  þar  hefur  lated  til  samans  skrifa  i 
eyna  bok  1680.  hveria  eg  til  lans  hafdi  1704.  og  excerperade  þar 
ar  þad  mier  þienadi.  Ecki  helldur  er  þad  medal  þingeyra  original- 
anna.  NB.  þad  mun  hafa  vered  a  medal  þeirra  documenta  sem 
Lauritz  logmadur  sendi  um  Sigridarstadasand.  og  kanske  ðnnur 
Copian  medal  þeirra  er  Sr.  Olafur  sendi  i  malinu.  Lögmadurinn 
P[all]  J[onsson]  W[idalin]  veit  þar  eckert  af.  NB-.  Lauritz  lógmadur 
ma  hafa  halldid  þvi  til  baka,  þegar  hann  hin  sendi,  eda  rettara, 
þad  ovarlega  epter  orded  i  documentum  um  Meiasandenn,  þvi  þad 
finnst  i  Copium  Ara  f»orkelssonar».  «þetta  bref  er  skrifad  epter 
skiölum  breidabolstadarkirkiu  j  Vesturhope  er  Sr.  Olafur  sendi  til 
Kaupenhafnar».  « þetta  bref  mun  skrifad  vera  ur  þeim  processum  sem 
Lauritz  lögmadr  hafde  vid  Sr.  Olaf  þorvardzson  um  Sandinn  hvar 
af  eg  haft  hefi  2  Examplaria:  eitt  fra  Lauritz    lögmanne.  og  annad 


')  Jtem  B;  2)  kaupliid  Bj  3)  þessa  b.  v.  B,  B*;  4)  Eiríksson  sl.  B*; 
')  Hér  endar  B;  B)  Hér  kemr  í  A  niðrlag  af  vidimus:  Ok  til  sannynda 
tier  vm  settum  mer  var  jnsigli  firir  þetta  transcriptnm  er  gort  var  j 
Biorghvin  a  manadaghen  nesta  eftir  Knutz  voku  a  þui  are  sæm  fyr 
sæighir.  í  AM.  331.  Fol.  og  Stockh.  Sk.  31,  R.  4,  No.  14.  Pol.,  sem 
bæði  svara  til  B*  stendr  að    lyktum  ártalið    m.  ccc  v..  en  það  er  rangt. 

12* 


180  ÞINGEYKAKLAUSTR.  1361. 

tra  ör.  01afe.»  «Originallenn  ma  vera  hia  Lauritz  lögmanne  enn  nu. 
og  gleymst  (kanske  hia  processenum)  þa  hann  mier  hin  brefin  liedi.- 
AM.  Nr.  277.  4to  frá  17.  öld  bls.  13—14;  IBfél.  79.  4to  bls. 
370  71  c.  1680  eptir  transskripti  frá  1624.  Ártal  bréfsins  er 
vilt  í  öllum  handritum. 

x)  Jn  nomine  Domini  amen. 

giordezt  [suo  fellt2)  profentukaup  a  millum  herra  Arn- 
grims3)  abota  a  þingeyrum  af  einni  alfu  med  samþycki  sinna4) 
conventubrædra5).  enn  af  annari  Arna  bonda6)  Bardarsonar7)  at 
svo  fyrer  skildu  sem  hier  greiner.  at  fyrrnefndr  Arne  gaf  med 
sier  til  þingeyra  til  æfinlegs  framfæris  iord  halfa  i  Asbiarnar- 
nese  i  Videdal.  og  þar  med  tvo  hlute  i  iordunne  Melalande. 
med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  þessum  iordum  hefur 
fylgt  at  fornu  og  nyiu.  og  hann  vard  fremzt  eigande  at8)  til- 
skildum  ollum  reka  hvala  og  vida  sem  halfu  Neslandi  og  tveim 
hlutum  i  Melalande  til  heyrer.  Sagdi  adrgreindrs)  Arne.  at 
Nes  ætti  skog  og  iord  alla  vestr  yfer  biorg  at  læk  þeim  er  þar 
fellr.  og  svo  vestr  at  þrælagotu  og  steini  þeim  er  þar  er  og 
kalladr  er  kerling.  og  svo  riettsýnis10)  ofan  i  kyrdæli11).  og 
rettsýnis12)  or  dælinni13)  og  sudr  i  Hlifatiorn14).  og  svo  or 
tiorninni  og  ut  i  hop.  Enn  hier  i  mot  skildi  fyrrnefndr15)  Arne 
sier  sæmilegt  bord  af  stadnum  og  tvituga  vod  arliga  og  iij16). 
stikur  lierepts.  skylldi  klaustrid  a  þingeyrum  eiga  alla  peninga 
adrgreinda  epter  handabandit.  en  Arne  koma17)  a  profentuna 
þegar  hann  villdi.  Voru  þesser  kaupvottar:  þorgrimr  Valerians- 
son18)  Nikulas  Hialmsson.  Einar  Biarnason  og  Eyolfr  Vilhialms- 
son.  hverer19)  sin  innsigle  settu  fyrer    þetta    profentu    bref   er 


')  Borgarbrief  firer  þridiunge  af  melatune  huar  af  sia  ma  ad  þyng- 
eyra  menn  hafa  alldrei  att  utan  þann  hlut  af  Melatuni.  Datum  1321. 
Adalbrefed  liggur  a  þingeyrum  79;  2)  [soddan  (!)  79;  3)  Asgrinis(!)  79; 
4)  þeirra,  orðam.  í  a,  b;  5)  conventus-  a;  conventis  79;  6)  79  og  orðam. 
í  a,  b;  7)  Arni  vill  leiðr.  og  hafa :  bardasonar;  8)  ad  b.  v.  79; 9)  -nefndr,  vill 
Arni  leiðr.;  10)  a,  b;  riettsyne  79;  n)  a,  b;  kyrdale  79  og  svo  leiðr.  Árn; 
1S)  a,  b;  riettsyne  79  og  svo  leiðr.  Arni;  1S)  a,  b;  Dalene  79;  14)  Hyfar- 
tiorn,  b;  ")  hdrr.;  Arni  vill  leiðr.:  greindur;  16)  þriar  79;  17)  a,  b;  kora- 
enn  79;  kome,  leiðr.  Arna;  18)  þannig  79;  Vilhialmsson  a,  b;  )9)  ad 
b.  v.  79. 


1361.  VIÐEYJARKLAUSTR.  181 

skrifat  var  a  þingeyrum  fostudaginn  fyrir  olafsmessu  fyrri.  anno 
domini  [00.  ccc.  Ixj1). 


152.  18.  August  1361.  í  Viðey. 

Urskurðr  Snorra  officialis  J>orleifssonar  um  að  allir  búprestar 
og  skattbændr  greiði  osttoll  til  Viðeyjarklaustrs  í  svo  víðu  tak- 
marki.  sem  forn  vani  hefir  verið. 

AM.  238.  4to  bl.  41  á  pappír  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók);  JSig.  • 
143.  4to  bls.  121—23  á  pappír  skr.  c.  1696;    Landsb.    115.   4to 
(bréfasafn  séra  Jóns  Haldórssonar). 

Domr  um  ostoll2). 

Ollum  godvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur 
heýra  sender  snorre  prestur  þorleifsson  officialis  heilagrar  skal- 
holltz  kirkiv  kvediv  gudz  ok  sina. 

ydur  sie  kunnigtt  at  ec  hefer  sied  ok  yfer  lesid  opit  bref 
virdvligs  herra  Jons  Halldorssonar  med  gvdz  nad  biskupfs]  j 
skalhollti  aagiætrar  minningar  med  hans  heilv  ok  oskoddv 
hanganda  insiglle.  j  hvoriv  hann  bydur  vnder  hlydne  avllvm 
bvprestvm  eigi  sidvr  enn  leikmonnum  innann  þess  takmarks 
sem  hefd  og  forn  vani  gengvr  til  at  lvct  hefer  verit  j  fyrstv 
kirkivnne  j  skalhollti  osttollvr.  enn  nv  sidann  skalholltz 
kirkiu  formadr  gaf  þenna    toll  klavstrinv    j    videý    fyrrnefndan 

')  [CD-  ccc.  vicisimo  (vigesimo)  primo,  a,  b,  «forte  corrig.  LI.  vel 
LXl.  AM.;  MCCCXXI,  79.  Við  ártalið  gerir  Ami  þessa  athugasemd: 
«Ef  Biórns  a  Skardza  chronologia  er  rett,  þa  verdr  arstaled  i  þessu 
brefi  ad  vera  1351.  eda  61.  Originallenn  kynni  best  ur  þessu  ad  greida. 
1321.  er  þad  eins  i  þvi  apographo  er  eg  hefi  fra  Ara  þorkelssyni.  Jtem 
stendr  1321  i  Sirpu  Arna  Gislasonar».  Ártalið  getr  ekki  verið  1321, 
því  að  þá  er  Guðmundr  ábóti  á  þingeyrum ;  ekki  getr  það  heldr  verið 
1351,  því  að  Arngrímr  er  sarakvæmt  Gottskalksannál  vígðr  til  ábóta  að 
þingeyrum  á  Laurentíusmessu  (—  10.  Aug.)  það  ár  eða  nálega  þrem 
vikum  síðar  en  bréfið  væri  dagsett  ef  það  væri  frá  því  ári  (22.  Júlí).  — 
Transskriptarvottorðið  í  79  er  svo: 

Medkiennumm  uid  efterskrifader  menn  S.  Halldor  þorsteinsson  og 
Gudmundur  Havardsson  ad  vier  hofum  sied  og  yferlesed  so  latande 
gamallt  kalfskinns  bref  ord  firer  ord  sem  hier  firer  ofan  skrifad  stendur  a 
þyngeyrum  17.  Februarij  Ao.  1624. 

J)  oststolla  143. 


182  HRAUNSFJÖRÐR.  1362. 

toll  til  vppreistar.  at  lvka  nefndv  klavstri  æfinliga  med  godvm 
skilreida.  svo  [oc]  eigi  sidur  hefer  sira  gudmundur  gilsson  j  sier- 
ligv  vmbodi  herra  Gýrdz  biskups  vrskvrdat  at  aller  bvprestar 
ok  stattmenn1)  j  svo  vidv  takmarki  sem  at  fornv  hefer  verit. 
skvlv  lvka  nefndan  toll  oc  svo  micin  sem  fornn  vani  er  til 
videýar  klavsturs  ok  enn  erv  þeir  svmer  at  bædi  villia  lvka 
seint  ok  illa  þenna  toll:  Enn  af  þvi  at  biskupin[n]  hefer  bodit 
vnder  hlydni  avllvm  ok  sierhverivm  at  lvka  opt  nefndan  toll 
jafnnvell  leikvm  sem  lærdvm  þa  fýrer  stendur  ec  svo  at  hann 
hefer  þetta  reiknat  svo  sem  adra  stadarins  eign.  ok  þvi  sier 
ec  ecki  aunad  enn  þeir  felli  aa  sig  bann  ok  forbod  heilagrar 
kirkiv  er  þessvm  tolli  hallda  med  þrioskv  ok  jllvillia  ok  eigi 
villia  lvka  sina  eignn  klausturzins  j  videý  forna  ok  nýia.  þad- 
ann  af  er  vmbodz  madr  klausturzins  heimter  edur  krefur 
nefndrar  skvlldar.  og  þvi  j  gvdz  nafni  Amen  seiger  ec  Snore 
prestur  þorleifsson  fir  nefndur2)  med  laga  vrskvrdi  ok  fvllv 
doms  atkvædi  alla  ok  sier  hvornn  jafnnvell  lærda  sem  leika 
millvm  þeirra  takmarka  sem  forn  vani  er  til.  at  osttollvr  hafi 
lvkst  til  videýar  klavsturs.  skýllduga  hann  at  giallda  vp[p]  fra 
mariv  messv  env  sidare  þegar  vmbodzmadr  af  optnefndv 
klavstri  heimter.  svo  framt  sem  þeir  villia  eigi  fella  aa  sig  for- 
bod  oc  stridv  heilagrar  kirkiv.  oc  lvka  þo  klavstrinv  j  secktt 
hier  a  ofan.  iij  merkvr.  svo  [sem]  firir  annad  tivndar  halld. 
ok  til  sanne[n]da  hier  vm  setta  ec  mitt  officiolatus  insiglle  firir 
þetta  bref  er  giort  var  j  videý  xv  kalendas  septembris  Anno 
OD°  ccc°  lx  primo. 


153.  1362. 

Bréfságrip  um  Hraunsfjörð. 

AM.  252.  4to  bls.  51,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  11. 
séra  Jón  llaldórsson  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1546  og 
Nr    1652. 

Hraunsfiðrdur3). 
Eýnar  þorlakzson  gaff  j  testamentizgiðff   sijna   Helgafellz- 
klðstre  jðrdina  Hrðnsfiðrd    og   skilde   a    hana  omagauist.  Anno 
1362. 


J)  stattm,  238;  státtmenn  143  (=  skattmenn);  sattmenn  115  og  setr 
á  spássíu:  >forte  legendum  leikmenn»;  *)  fyrnefndann  238,  143;  sl.  115; 
3)  430. 


1363.  UM  ILLA  DAGA.  183 

154.  [1363  eða  fyrrj. 

Skrá  um  illa  daga. 

AM.  350.  bl.  148a— b  skb.  skr.  1363  (næst  á  undan  er 
sættargerð  Eiríks  konungs  og  Árna  bps.  1297;  næst  á  eptir  a)  um 
sjáarföll,  b)  austrvegsvitringa,  c)  heimsaldra,  d)  dómadagsundur, 
e)  biskupsumboð  (1334).  f)  statúta  Páis  erkibiskups  1334);  AM.  137. 
4to  bls.  4  skb.  c.  1400  (rotið);  AM.  173D.  4to  Cb  skbl.  c.  (brot). 
Add.  British  Museum  11,  242.  4to  bl.  67a  á  pappír  skr.  1543-93 
(syrpa  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ).  þetta  er  að  vísu  ekkert  forn- 
bréf  heldr  uppteiknan  til  fróðleiks,  sem  þykir  vel  mega  eiga  heima 
í  þessu  safni,  og  er  hér  miðað  við  Jónsmessu  Hólabiskups  og  þor- 
láksmessu. 

Her  greinir  um  dismala  daga1) 

[Tueir  ero  þeir  dagar  i  huerium4)  manadi  er  at  bokmali 
kallaz2)  [dies  mali.  enn  þat  þydiz  illir4)  dagar.  þat  er  ein  stund 
a  ser3)  huerium  [þeira  er  onyt  er  til  allra  lækninga4)  þeira  sem 
menn  vænta  ser  heilsu  [af.  nema  Gud.  vili  med  iart4)egnum 
græda. 

Hinn  fuvsti  af  þeim  [er  hinn  viij".  dagr  iola.  hin  níunda 
stund. 

annaR  er  palsCDessa.  ok  hin4)  [vjta.  stund5). 

J  [februario  er  hinn  næsti6)  [dagr.  eptir  blasius  CDesso  ok 
hin4)  viijta  stund. 

annaR  ij.  nattum  fur  [petrs  CDesso.  ok  hin  xda.  stund4). 

J  marcio  fursti  dagr.  ok  [fursta  stund. 

AnnaR  v.4)  nattum  eptir  mariu  CDesso.  ok  ðnnur  [stund. 

J  aprili  vj.  attum4)  eptir  ambrosius  CDesso.  ok  hin  fursta 
[stund. 

AnnaR  iij.  nattum  fur4)  jons  CDesso  hola  biskups.  ok  hin 
xita  [stund. 

J  maio  krossCDesso.  [ok  hin  vj*a  stund. 

annaR  urbanus  CDesso.  ok  [hin  xda  stund. 

J  iunio  in  festo4)  [medardi  ok  gilldardi7).  ok  hin  [setta 
stund. 

AnnaR.  einni  natt4)  fur  botolfs  CDesso.  ok  hin  iiijda8)  [stund. 


J)  vra  dies  mala  173;  2)  heita  173;  3)  sl.  173;  *)  [vantar  í  173 
(rotið  úr);  5)  [ellifto  stuDd  173;  6)  [februarium  er  næstur  173;  7)  [svo 
350  og  er  rétt;  raediandi  og  bilidardi  173(!);  vildardi  137;  8)  fiorda  173. 


184  TESTAMENT  BENEDIKTS  KOLBEINSSONAR.  1363. 

J  iulio  ij.  nattum  eptir1)  translacionem  benedicti.  ok  hin 
[xijta  stund. 

annan  in  festo1)  marie  magdalene.  ok  hin2)  xjta  stund. 

J  augusto  hinn  fursti.  ok  hin  fursta  stund. 

AnnaR  in  festo  felicis.  ok  hin  vijda  stund. 

J  septembre  ij.  nattum  eptir  Egidius  CDesso  og  hin  þridia 
stund. 

AnnaR  in  festo  CDathei  apostoli  ok  evangeliste.  ok  hin 
iiijda.  stund. 

J  octobri  einni  natt  fur  festum  fransisci.  ok  hin  xda. 
stund. 

AnnaR  in  festo  seruini.  ok  hin  xixda.  stund. 

J  nouembre.  einni  nátt  fur  leonardus  messv  ok  hin  viijda. 
stund, 

AnnaR  ij.  nattum  fur  andreas  CDesso.  ok  hin  vta.  stund. 

J  decembre  ij  nattum  eptir  nocholas  CDesso.  okhinxixda  stund. 

AnnaR  einni  natt  fur  thorlaks  CDesso.  ok  hin  vjta.  stund. 


155.  22.  Februar  1363.  á  þingeyrum. 

Testamentisbréf  Benedikts  Kolbeinssonar. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  447  «ex  originali  monasterii  Thing- 
eyrensis,  accuratissime  ■■■  (AM.).  Innsiglunum  lýsir  Árni  og  fylgir 
uppdráttr  af  broti  úr  innsigli  Benedikts  og  séra  Orms.  «þetta 
Testamentis  bref  er  ritad  med  riett  godri  settri  skrift;  krokalausre, 
miklu  betr  enn  flest  oll  þeirrar  tidar  bref.  Utan  a  brefinu  stendur 
med  gamalle  hende  þo  ecki  so  gamalle  sem  brefid  er:  hafna  bref 
oc  grundar  bref.  Jtem  annarstadar  utan  a  brefinu  med  hendi  nockru 
nyrri  enn  hid  efra:  hafnar  bref  grundar  bref  og  hrysa  bref.  Um 
skilning  a  þessum  titulis  er  efasamt,  hvort  med  þessu  brefe  hafe 
fordum  i  byndine  bunden  verid  onnur  bref  klaustursins  sem  hliodad 
hafe  um  þessar  jarder,  eda  og  þessar  jarder  sieu  þær  sem  Bene- 
dikt  hefer  giefed  klaustrinu  fyrer  utan  partenn  i  Hofnum,  so  sem 
af  testamentenu  rada  er,  ad  hann  hafe  klaustrinu  meira  i  jordu 
giefid.  (AM.).  Afskriptir  af  bréfinn  í  AM.  Nr.  277.  4to  bls.  4—6; 
AM.  280.  4to  bls.  163—67. 

Jn  dei  nomine  amen. 

Ek  benidict  kolbeinsson  heillar  skýnsemdar   oc   oskaddrar 

l)  [fúið  úr  173;  3)  hér  endar  brotið  í  173. 


1363.  TESTAMENT  BENEDIKTS  KOLBEINSSONAR.  185 

samuizku  oc  med  ollu  okrankr  j  lifinu  þackar  med  aluarligri 
astundan  hugskotz  oc  tungu  allzualldanda  gudi  faudur  oc  syne 
oc  helgum  anda  sina  margfallda  miskunn  mer  veitta  þo  at 
vuerdughum  j  morgum  veralldarinnar  farsæligum  lutum  med 
heilsu  giofum  oc  audæfa  leidande  mik  med  ifer  uættis  millde 
toruelliga  stiga  oc  torfæriliga  uegi  utanlandz  oc  innan.  sua  aa 
sio  sem  a  landi.  þui  ser  ek  mer  ecki  iamskylldugt  sem  ollum 
audrum  kristnum  monnum  firer  þessar  þinar  astgiafer  drottinn 
minn  oc  allar  adrar  þær  sem  ek  hefer  audlaz  j  andligum  lutum  oc 
veralldligum.  En  firer  salinne  sua  at  bua  at  hon  mætti  þann 
fagnadin  faa  sem  guds  vinum  er  firer  buinn  j  endalausre  gledi 
oc  þui  vil  ek  ei  ominnigr  uera  þeirrar  skipanar  sem  testa- 
mentum  heiter  oc  huerr  kristinn  madr  er  skylldr  at  gera  sa 
er  efne  hefer  till  oc  ei  er  undantekinn  j  guds  logum  at  gera 
megi.  Ok  med  þessu  minu  testamento  sem  her  fylger  gef  ek 
gudi  almattigum  sem  vernd  oc  uardueizla  er  allra  kristinna 
manna.  saal  mina  med  aullum  minum  likams  vitum  limum  oc  lid- 
um  oc  aullu  þui  sem  mer  till  heyrir  æfinligha  oc  timanliga.  Her 
med  kys  ek  likama  minum  legstad  at  thingeyrum  j  stopplin- 
um  þar  sem  borgilldr  hustru  min  liggr  adr  firer.  Ok  her  till 
stadfesti  ek  till  æfinligrar  eignar  þaa  peninga  sem  ek  hefer 
adr  firer  iongum  tima  afhendat  þui  sama  klaustri  sua  sem 
eina  spiru  lokada  oc  enn  nockur  hundrud  aunnur.  er  ek  hefer 
þangat  lagt  stadnum  till  eignar.  Jtem  gefr  ek  klaustrinu  stad- 
fastliga  till  fullrar  oc  æfinligrar  eignar  þria  luti  i  hafnar 
londum  aa  skaga  ut  med  ollum  þeim  lunnendum  gauguum  oc 
gædum  hualreka  oc  uidreka  eggueri  selueri  smafiskaueidi  oo 
ollu  þui  er  nefndar  iarder  hafa  aatt  oc  þeim  hefer  fylgt  at 
fornu  oc  at  nyiu.  Eignaz  klaustrid  optnefndar  iarder  epter  mik 
andadan.  jtem  bidr  ek  herra  abota  oc  alla  hans  conuentubrædr 
at  aartidar  minnar  minniz  med  saalutidum  oc  salumessu  um  þes 
abota  daga  er  mik  sýngr  till  molldar  ef  ek  aundumz  i  uer- 
alldar  klædum  ella  treyster  ek  in  subfragijs  hins  blezada  bene- 
dicti  oc  uerdi  þa  eptir  guds  skipan.  Jtem  klaustrinu  at  stad 
i  Reyninesi  gef  ek  atta  hundrod  halft  i  huikfe  tuau  hundrut  i 
kosti.  onnur  tuau  i  kaupeyri  med  somu  grein  sem  fýR.  Jtem  i 
minning  tiu  laga  bodorda  drottins  mins  sem  ek  kenni  mik  i 
morgu  brotid  hafa  tiu  prestum  tiu  aura  huerium  til  salumesna 
firer  minne  saal  oc  borgilldar  minnar  faudur  mins  oc  modur  oc 


186  EFSTAFELL.  1363. 

þeirra  fleire  sem  guds  miskunn  vill  at  niotandi  verdi.  Jtem 
fimm  hundrod  faatækum  yferferdar  monnum  edr  huslegu  innan 
siaundar  balft  huort  j  koste  edr  klædnadi.  Jtem  fimm  hundrut 
frændum  minum  faatækum  oc  þurbtugum  i  uaurueyri.  Jtem 
aull  þau  ornamenta  sem  ek  hefer  lagt  til  kirkiunnar  m  kulu 
edr  mardargnupi  edr  huar  sem  þat  er  uidara  þar  sem  profaz 
maa  þa  skal  þat  kirknanna  eign  at  frialsu  æfinliga.  kunne  sua 
skiott  till  at  bera  um  mina  framfor  at  ek  gera  eigi  saad  firer 
hueria  minning  sa  prestr  skal  hafa  er  mik  oliar  þa  skal  þui 
rada  logligr  arbi.  firerbyd  ek  huerium  manni  under  þeirri  pinu 
sem  log  heilagrar  kirkiu  uotta  þetta  mitt  testamentum  at  Riufa 
edr  minka  utan  ek  uili  sialfr  umbreyta  sidar  epter  þui  sem  log 
iofa.  Her  med  bidr  ek  gaufugliga  guds  getara  iumfru  sanctam 
mariam  oc  alla  engla  kora.  hinn  blezada  iohannem  baptistam 
med  odrum  patriarchis  oc  spamonnum  alla  guds  postola  oc 
einkannlega  hinn  heilaga  iacobum  zebedei  oc  iohannem  hans 
brodur  pislaruotta  oc  iattara  oc  meyia  flocka  oc  alla  guds  heilaga 
menn  at  þessa  mina  olmosu  þægia  geri  oc  fram  færi  firer  aasyn 
hins  hæsta  domara  sua  at  firer  þetta  litla  oc  allt  annad  þat 
sem  ek  hefer  j  godum  lutum  gort  oc  ei  sidr  firer  þat  er  adrer 
gera  i  kristninne  mega  ek  niotandi  uerda  eilifs  oc  endalauss 
fagnadar  i  biminRÍkis  gledi.  Skipar  ek  herra  abota  edr  priorem 
þann  sem  þa  er  ýfer  thingeyraklaustri  er  þetta  kann  opinbert 
at  verda  oc  sira  orm  þorkelsson  exsecutores  þessa  mins  testa- 
inenti.  En  ef  adr  nefndr  sira  ormr  er  ei  till  þa  se  sa  er  herra 
aboti  edr  prior  tekr  till  med  ser.  Ok  till  sannynda  her  vm 
setta  ek  firer  þessa  mina  skipan  mitt  jnsigli  er  gor  uar  at 
thingeyrum  in  cathedra  petri  apostoli.  anno  domini  CD°  ccc° 
lx°  iij°.  Ok  af  þui  at  ver  broder  gunnsteirn  kalladr  aboti  at 
thingeyrum  oc  ormr  prestr  þorkelsson  oc  bauduar  prestr  gud- 
mundarson  uitum  þessa  skipan  sanna  uera  settum  uer  firer 
þetta  testamentum  uor  jnnsigli. 


156.  4.  Marts  1363.      á  Grenjaðarstöðum. 

Böðvar  prestr  J>orsteinsson  selr  þeim  bræðrum  Hjalta  og 
Katli  Guðmundarsonum  jörðina  að  Efstafeili  með  óllum  hlutum 
og  hiunnindum. 


1363.  EFSTAFELL.  187 

AM.  Fasc.    II,     12.      Frumbréfið    á    skinni;    AM.     280.    4to 
fols.  68 —  71   (afskr.  Hákonar  Ormssonar). 

Breff  um  Effsta  fell  aa  44  áre  Riikis  maguusar  kongs. 
M[unka]  þ[verár]  klfaustrsbréf]1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  hæýra  senda 
þordr  prestr  æýiulfsson.  wigfuss  þorleifsson.  Gudmundr  jonsson. 
wigfuss  deakni  gudmundarson.  þorsteinn  sðrlason.  ok  gudmundr 
suæinsson  q[vediu]  G[uds]  ok  sina.  kunnight  gerandi  ath  aa 
fertughta  ok  fiorda  aari  Rikiss  wars  wýrdulighs  herra  CDagnusar 
med  guds  naad  noregbs  konungs  maina  dagh  j  fðstu  gangh2) 
aa  greniadarstodum.  warum  wer  hia  sua  felldu  kaupi  sira 
bðduars  þorstæinssonar  af  æinni  haalfw  ok  hiallta  ok  ketils  gud- 
mundarsona  af  annari.  ath  nefndr  sira  bðduarr  selldi  þeim  jordina 
j  efsta  felli  med  ollum  þeim  lutum  ok  lunnindum  sem  hann 
matti  æigha.  ok  hann  hafdi  fremzst  æighandi  ath  vordit. 
hæimaland  ath  ollu  jtolulaust.  þetta  j  annara  manna  lannd. 
haalfs  manadar  eng  j  halltoru  stada  jðrd.  skogha  med  vm» 
merkium  j  barnafellz  iannd.  ok  haalft  grims  stada  lannd  aa 
flatæýiar  dais  hæidi.  Her  j  mot  skylldu  nefnder  brædr  gangha 
j  skulld  wid  þorstæin  æýiulfsson  lðghmaun  vm  fimtan  kugilldi. 
ok  wid  æirik  jonsson  um  ðnnur  fimtan  kugilldi  med  þijlikum 
fridlæika  sem  fýrr  greindr  sira  bðduarr  war  þeim  skylldughr 
efter  kaupi  sinu.  ef  þeir  wilia  taka  hia  fýmefndum  btðdrum. 
en  ella  luka  sira  bðduari  þessa  græinda  pæuinga.  skýlldu  ok 
þratt  nefnder  brædr  hiallti  ok  ketil!  gangha  j  skulld  wid 
kirkiuna  j  felli  um  atta  hundrad.  En  þat  sem  opt  græindr 
sira  boduarr  hefuer  mæira  vt  lukt  firi  sagda  jord  skylldi  stannda 
aa  Ræikninghi  þeirra  i  milli.  skýlldi  þratt  greindr  sira  bðduarr 
aabyrgiazst  lðgriptingar  aa  sagdri  iordu  enn  opt  nefnder  brðdr 
hiallti  ok  ketill  hallda  skiladomi  firer  kaupi  sinu.  ok  til  sann- 
ynda  her  vm  settum  wer  war  innsighli  firer  þetta  bref  gort  j 
sogdum  stad  ok  aaii.  æinni  nátt  epter  translationem  johannis 
hola  býskups. 

Sex  innBÍgli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  enn  eru  nú  511  dottin  frá. 


l)  Aptan  á  bréfinu  með  yngri  hendi;  2)  =  27.  Febr. 


188  HOLT  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  1363. 

157.  16.  August  1363.  i  Odda. 

Dómr  um  fjörumörk  milli  Holts   undir  Eyjafjöllum  og  Breiða- 
bólstaðar  í  Fljótshlíð. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  2054  «ex  charta  non  transscripta  teinpli 
Holten.  Eyafiall').  Stafsetningu,  sem  er  að  eingu  merkileg,  er  hér 
ekki  haldið. 

Dómr  um  fjörumörk. 
Öllum  mönnum,  sem  þetta  bréf  sjá  eðr  heyra,  gerir  ek 
prestr  Óli  Svarthaufðason  kunnigt,  at  sub  anno  domini  1363, 
at  svo  sem  þeir  séra  Hafliði  Magnússon  ok  séra  Ormr  Hauks- 
son  urðu  ei  ásáttir  um  mörk  millum  fjarna  kirknanna  Breiða- 
bólstaðar  ok  Holts,  skipaði  minn  virðuligr  herra  pórarinn  með 
guðz  náð  biskup  í  Skálholti  mér  raeðr  sínu  bréfi  at  taka  próf 
í  saugðu  máli  ok  gera  síðan  veg  á  svo  at  vel  nægðist.  Ok 
svo  sem  bréf  biskups  kom  til  mín  gerða  ek  þeim  báðum  Haf- 
liða  og  Ormi  áheyrendum  endiligan  dag  hinn  næsta  eptir  Olafs- 
messu  ena  síðari  þangað  á  fjörurnar,  hvorum  með  öllu  því 
prófi  og  skilríki,  sem  þeir  kynni  fremst  til  at  fá;  ok  sem  vér 
komum  allir  samt  ok  margir  aðrir  dugandi  menn  í  nefndan 
stað  ok  dag,  voru  þar  fimm  prestar:  J>orsteinn  Hallsson,  Njáll 
porsteinsson,  forsteinn  Guðmundarson,  J>orsteinn  Jónsson  ok 
Helgi  Einarsson,  en  meðr  því  að  biást  hinn  sjötti  samþyktu 
þeir  meðr  mér  Hafliði  ok  Ormr,  at  Oddr  bóndi  Gíslason  væri 
þar  í  staðinn  ;  nefnda  ek  þessa  vj  menn  til  meðr  mér  at  raeta 
ok  dæma  próf  þeirra  ok  málaefni  slík,  sem  þar  væri  fram  borin 
ok  fjörunum  til  heyrði;  leiddi  Ormr  fram  ij  votta  skilríka, 
annan  Helga  Bjarnarson,  gamlan  mann,  er  mörg  ár  hafði 
geymt  fjörunnar  staðarins  í  Holti,  nefnandi  fyrir  sér  Magnús 
bónda  Hafliðason,  Philippum  Arnason,  Hall  Hallsson  ok  marga 
aðra  dugandi  menn,  at  honum  hefði  sagt,  at  þat  væri  mark 
millum  fjarna  þeirra,  sem  Hafliða  ok  Orm  optnefnda  ágreindi 
á  um  sem  Hesteyra  bryddi  undan  Elliðaey;  annan  í>orgeir 
Helgason,  sem  eptir  föður  síns  orðum  sagði  þetta  sama  mark  í 
millum  fjarnanna,  at  Hestaeyra  skyldi  brydda  undan  Elliðaey; 
höfðu  ok  þeir  báðir  feðgar  langa  tíma  geymt  þessar  fjörur  staðar- 
ins  íHolti;  ok  meðr  því  at  séra  Hafliði  sýndi  ekki  skilríki  fyrir 
sér  um  þetta  fjörumark,  tók  ek  meðr  ráði    ok  saraþykki   þeirra 


1363.  BREIÐIBÓLSTAÐR  í  FLJÓTSHLÍÐ.  189 

sex  manna,  sem  ek  hafði  til  nefnt  meðr  mér,  eiða  af  þeim  Helga 
ok  |>orgeiri;  sóru  þeir  svo  fallinn  eið  eptir  þeirra  manna  sögu 
ok  orðum,  sem  þeir  höfðu  áðr  upp  nefnt,  at  þat  væri  mark 
millum  fyrrsagðra  fjarna,  sem  Hesteyra  bryddi  undan  Elliðaey, 
ok  at  þat  mark  hugðu  þeir  rétt  vera  ef  kirkjan  í  Holti  skyldi 
órænt  vera,  ok  at  þeir  hefði  aungvan  mann  heyrt  segja  annat 
mark  millum  þessara  fjarna  áðr  þetta  mál  byrjaðist.  Ok  síðan 
er  þessi  eiðr  var  geinginn  gerðum  vær  allir  samt  stöðugligt  með 
dómsatkvæði,  at  kirkjan  í  Holti  skyldi  þetta  fjörumark  hafa  ok 
halda  fyrir  hverjum  manni  alla  tíma.  nema  þat  verði  afbrotið  með 
Jögligum  eignarvottum.  Ok  til  sanninda  ok  meiri  staðfestu  um 
þetta  mál  settu  fyrrnefndir  prestar  ok  Oddr  Gíslason  sín  inn- 
sigli  meðr  mínu  innsigli  fyrir  þetta  bréf,  er  gert  var  í  Odda 
in  crastino1)  assumptionis  beatæ  virginis  anno  ut  supra. 


158.  [um  1363]. 

Fjörumörk  Breiðabólstaðar  í  Fljótshlíð. 

Skrá  þessi  er  forn  og  varla  mikið  yngri  en  hér  er  sett,  því  að 
iíklegt  er,  að  um  það  leyti,  sem  Holtsdómr  var  dæmdr,  hafi  gerð 
verið  gangskör  að  því  að  koma  sér  niðr  á  öðrum  fjörumörkum  til  þess 
að  koma  í  veg  fyrir  frekari  ágreining.  það  styðr  og  þá  ætlun 
mína  að  skráin  sé  forn,  að  hún  hefir  verið  rituð  á  forna  kórbók 
kirkjunnar  á  Breiðabólstað,  og  var  það  mjög  títt  í  fyrndinni  að  rita 
máldaga  og  einkum  rekamáldaga  inn  í  bækr  Jnrknanna. 


AM.  Fasc.  LXXVI  tvö  blöð  á  pappír    í  8vo  rituð    með    góðri 
hendi  c.  1608. 

So  hliodar  gamallt  skrif  a  stad  a  korbokinne. 
mariufiara  firer  [ajustan  fliot. 
pesse  eru  fiorumork  hin  eýstre.  a  mariufioru  fyrir   austan 
fliot.  er  liggur  vid  merkurfioru. 

Elldijng  j  millum  vrdalandz  oc  ellidaeýar. 
Enn  þessi   hin   vestri.    at   taka   upp    hesteyru   aa  ellidaeý 
austan  vndan  Biarnareý. 


')  crastina,  afskr. 


190  BREIÐIBÓLSTAÐR  í  FLJÓTSHLÍÐ.  1363. 

fiordunga  fiara. 

í>esse  eru  fiorumork  hin  eýstri  a    fiordunga    fiorunne.    ad 
Bvnkinn  aa  Biarnareý  a   ad   taka   vestur   undan    ellidaeý.    enn 
þessi  hin  vestre.  ad  elldijng  er  millum  eýa1). 
Onundarstada  fiara. 

£esse  eru  fiorumprk  hin  eystre  a  mariufipru  er  kyrkian  aa 
ad  Breidabolstad  [firer  vestan  fliot]2).  ad  Brydde  sudurey  vest- 
anverd  vestur  vndan  klettnum  j  vestmannaeyum. 

Enn  þessi  eru  hin  vestare  mork  aa  somu  fioru.  ad  bryddi 
fyrrnefnd  Sudureý  austauverd  austur  undann  lauphellum.  standa 
þessi  fiprumork  þar  til.  at  stofustafnin  aa  onundarstodum  hinn 
vestra  ber  med  sionhendijng  af  fiorunne.  uppi  miklu  dimon 
midia  er  kirkian  eigur  halfa3). 

£>esse  eru  fiðrumprk  a  kyrkiulandzfioru.  ad  elldijng  er  aa 
millum  Grasleysu  oc  aalseyiar.  eru  þaug  hin  eystri. 

Enn  þessi  hin  vestri.  mýkla  dimon  aa  milli  fioss  oc  Bæiar 
a  kyrkiulandi. 

Eg  n.  n.  s[on].  Ipgfesti  hier  j  dag  þessar  allar  fyrrnefndar 
fiprur  Breidabolstadar  kyrkiu.  med  aullum  þeim  rekum  oc 
gagnnsemdum  sem  þeim  fýlgia.  og  mier  ber  stadarins  vegna 
med  riettu  ad  hafa.  til  ystu  vmmmerkia.  sem  adrer  menn  eiga 
a  mote.  oc  nu  var  upplesid.  logfesti  ec  greindar  fiorur  oc  reka 
ad  ordfullu  oc  logfullu  [oc]  Ipgmali  riettu.  firerbyd  ec  huorium 
manni  sier  hiedan  j  fra.  þær  ad  nyta.  edur  af  ad  hafa  vtan 
mitt  sie  lof  edur  leife  til.  at  vitni  þijnu4). 

')  Við  þessar  klausur  stendr  með  smærra  letri,  en  þó  sömu  hendi 
þessi  athugasemd:  «[enn  nyu  mðrkin  eystri  á  fiordunga  fiðrunne  er. 
þar  Brydder  á  Bvnkan  vestur  vndan  Ellidaey]. 

Enn  nyu  fiorumðrkin  á  raariufioru:  epter  laxraans(!)  Briefi.]  Sa  klettur 
hinn  eystri  er  liggur  fyrer  austau  og  undann  Ellidaey.  kalladur  Hest- 
eyra.  skal  ráda  rekaraðrkum  millum  mariufioru  oc  Huammstvfs.  1608. 
17.  Augusti". 

2)  þannig  í  hornklofum  í  handritinu;  3)  Hér  kemr  í  hornklofum  með 
smærra  letri  þessi  klausa:  «[Ann0  dominj  1603.  j  klofa  jatudu  þeir  s[ira] 
Sugurdur  Einarsson  og  hackon  Arnason:  huor  pdrum.  ad  huorr  þeirra 
skylldi  eiga  halftt  þad  sem  ræki  a  þeim  aagreinijngar  fioru  partti  á  vest- 
anverdri  enundarstada  fioru  þangad  til  þar  kiemur  annar  lagavegur  aa]», 
4)  þessi  lögfesta  er  með  stóra  letrinu  rituð,  og  á  það  svo  að  skilja,  að  hún 
hafi  einnig  staðið  í  hinni  fornu  kórbók  Breiðabólstaðarkirkju,  og  er  ekkert 
því  til  fyrirstöðn  að  svo  geti  hafa  verið. 


1363.  BREIÐIBÓLSTAÐR  í  FLJÓTSHLÍÐ.  191 

B. 

AM.  Fasc.  LXXVI  ,  skr.  c.  1550 — 60  á  pappír  og  rauu  vera 
með  hendi  séra  Jóns  Bjarnasonar  Stöðlaskálds.  Blað  þetta  er  nú 
mjög  fúið  og  fornfálegt. 

fiorvmork  vr  brefum  s[ira]  jons  h[eitins]  biarnasonar  feck 
eyrecur  gudnason  mier  1608  4.  d.  febr.1) 

pesse  erv  fiorvmorck  aa  marivfiorv  fyrer  avstan    íliot. 
env  eystriftelding  aa  ad  siazt  j  millvm  vrdarlanz  oc  ellidaeyar. 

env  vestre  aa  somv  fiorv.  ad  hesteyrv  aa  ellidaey  eiga  ad  siazt2) 
avstvr  yfer  biarnarey. 

Jtem  fiorvmorck  aa  fiordvnga  fiorvm. 

env  eystre.  bvnckinn  aa  biarnarey  aa  ad3)  siazt  vestur  vndan 
ellidaey. 

env  vestre  morck  aa  somv  fiorv  ad  ellding  aa  ad  siazt  j 
millvm  eya. 

Jtem  fiorvmorck  aa  marivfiorv  fyrer  vestan  fliot. 

env  eystra  morck.  ad  vestanverd  svdurey  aa  ad  siazt  vestur 
vndan  klett  j  vestmanna  eyvrn. 

env  vestre  aa  somv  fiorv.  ad  avstanverd  svdurey  aa  at  siazt 
avstur  vndan  lavphellvm. 

Jtem  aa  skiptefiorv  vid  klofa.  ad  hvsit  id  vestazta  aa  avn- 
undarstodvm  aa  ad  siazt  ad  sionhendingv  af  fiorvnni  j  avstan- 
verdan  dimon. 

Fyrsta  blaðsíða  þessara  blaða  hefir  upphaflega  verið  auð,  en  séra 
Jón  Sigurðsson  á  Breiðabólstað  hefir  ritað  þar  á  þessar  klausur  sér  til 
minnis: 

•  Anno  1636  dominica  xj  epter  trinitatis  var  eg  sokttur  til  Kross 
ad  skijra  Barnn  sira  Eireks  þorsteinssonar  Ragnhilldi  Eirecksdottur. 
Gudfedgin:  Klængur  þorgeirssou  og  Ulfa  kona  HÖskulidar.  lofadi  eg 
Bergi  Gijslasyne  triekonnu.  enn  minnest  ecki  vel.  huort  eg  lofadi  honuin 
x  alnum  firir  vijsur.  eda  velkomandi  magnusar.  J.  s.  þui  eg  var  druck- 
inn  af  Brennevijni  sira  Eerecks. 

Jtem  fimptud.  j  somu  viku  firir  Mariu  [messu]  seinne  skijrdi  eg  Barn 
petur[s]  Sæmundarsonar  j  Ey.  Eyolf.  Gudfedgin.  Gunnar  Andresson  oc 
hanz  kvinna  Gudrun  Brandsdotter. 

Jtem  kom  sira  Gunnlogur  hier  a  þessum  dogum  med  brief  fra  sira 
Einari  brodur  minum.  og  med  annad  fra  Snorra  m.  Asgeirssyni.  hann 
bydur  Gudrunu  Elldre  vo  j  þyckuabæ  firir  xc  j  langhollti*. 

J)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  1608,  og  hefir  Oddr  biskup  látið 
rita  það;  2)  fyrst  hefir  hér  verið  ritað:  tacka,  en  það  svo  dregið  út,  en 
sett  á  efri  spássíu:  siazt;  3)  tvískrifað. 


192  BÆR   Á  RAUÐASANDI.  1363 


AM.  Fasc.  LXXVI  tvö  pappírsblöð  í  8vo  rituð  c.  1591  —  1600. 
þar  með  er  afhending  Breiðabólstaðar  1591 

A  kirkiu  maldaganum. 

í>essi  ero  fiorumork  hin  eystri  a  mariufioru  er  kirkian  a 
aa  breidabolstad.  At  bryddi  sudurey  vestanverd  vestur  vndan 
klettnum  j  vestmannaeyum. 

En  þessi  ero  hin  vestare  mork  a  somu  fioru.  at  bryddi 
fyrr  uefnd  sudurey  austanverd  austur  vndan  lauphellum.  standa 
þessi  fiorumork  þar  til  at  stofustafninn  a  onundarstodum  hinn 
vestara  ber  med  sionhending  af  fiorunni  vpp  j  miclu  dimon 
midia  et  cetera1). 


159.  1363. 

Máldagi  Saurbæjar  kirkju  á  Rauðasandi,    er  Jpórarinn    biskup 
Sigurðarson  setti. 

þórarinn  biskup  reið  yfir  Vestfjörðu  1363  og  vígði  kirkju  á 
Skarði  föstudaginn  næsta  eptir  þorláksmessu  (=  21.  Júlí;  Gottsk.). 
en  ekki  þekkist  sá  máldagi  nú.  Landsb.  268.  4to  bl.  96b.  skr. 
1601. 

Bær  a  Raudasanndi. 

í>essi  er  máldagi  j  saurbæ  a  raudasanndi.  ad  kirkian  a 
land  j  huammi.  halft  land  a  sionda.  skor. 

xiij  hundrud  frijd.  hina  tijundu  hueria  vætt  vmm  oll  þijnngin 
af  hualreka.  vætt  skreidar  af  huerium  skattmanni  jnnann 
þijnnga.  skiædatoll  af  hueriu  bðnhusi. 

kirkia  a   þrenn    messuklædi.    kalek.    pellz  kanntara    kapa. 


J)  Hér  er  ritað  fyrir  neðan: 

•j  gomlum  maldaga  i  skalhollti  stendur. 

kirkian  j  hollti  aa  halfa  synstu  vesturhollta   fioru.    huams    fioru    er 

liggur  firir  backa.  eru  þat  lxl  fa[dmar]  hins  fiorda  hundradz [fior]u 

•jr  Hggur  firir  nyab[æ] 

Hér  er  rotið  neðan  af  blaðinu.  í  máldaganum  frá  1270  (Dipl.  II, 
33)  og  máldaga  Jóns  biskups  Haldórssonar  1332  (Dipl.  Isl.  II,  423)  er 
ekki  nefnd  fjara  fyrir  Nýabæ. 


1363.  HAGI  k   BARÐASTRÖND.  193 

klucknr  .v.  oc  ij  biollur.  mariuskript.  jonz  lijknneski  postola. 
jons  lijkneski  baptiste.  krossa  iiij.  er  einn  smelltur.  skrijn  þriu. 
alltaraklædi  eitt  med  peli  oc  hlod.  glodaker  ij.  elldbera.  vatz- 
ketill.  sacrarium  munnlog.  glerglugg.  vatzkarll.  merki  .ij.  tiolld 
vmmhuerfis  kirkiu  vtar  vm  dyr.  kertastikur  ij.  messufata  kistu. 

kirkia  a  Graduale.  sequenciubok.  lesbok  de  sanctis.  aspici- 
ens  bok.  hin  v.  a  fornann  hatt. 

þangad  liggia  tijundir    af  sex    oc    tuttugu    bæium. 

gudspiallabækur  ij.  a  veturinn.  onnur  med  song. 

þar  skulu  vera  prestar  ij. 

reiknadist  porcio  ecclesie  sijdann  philipus  tok  halft  setta 
c  vmm  iij  ar. 

Loptur  lauk  philipo  syni  sijnum  j  þetta  goss  fiogur  hundr- 
adz  kugilldi  oc  sijdan  niju  hunndrad  j  frijdu  gossi.  gafst 
hunndradz  hestur  er  loptur  a  ad  suara.  vmm.  v.  ar  [half[t] 
þrettanda  hundrad1).  reiknnadist  þetta  þa  er  herra  þorarinn 
visiteradi  primo.  anno  domini  CD°.  ccc°.  lx°.  iij°. 


160.  1363. 

Maldagi  Nikuláskirkju   í    Haga   á    Barðaströnd,   er   f>órarinn 
biskup  Sigurðarson  setti. 

Lands.   268.  4to  bl.  97a  skr.  1601. 

Hage  a  Bardastronnd. 

Kirkia  hinns  helga  niculaij  biskup[s]  j  haga  a  barda 
stronnd  oc  vorrar2)  fru.  a  haga  hinn  minna3). 

fimm  kugilldi.  þriu  kugilldis  hross.  fiogur  hunndrud  ann- 
ars  virdijngar  fear. 

tiolld  vmm  alla  kirkiu.  klockur  þriar.  skrijn  oc  ij  skriptir. 
ij.  rodukrossa.  glerglugg  oc  glodaker  oc  kerttistikur  ij.  salltara 
oc  handbok.  ij  messufot  oc  gudvefiar  hokul.  þriu  alltaraklædi 
oc  eitt  med  gudvef.  silfurkalekur.  algylldann4). 

par  skal  vera  prestur  oc  diacnn.  messa  huernn    dag   þann 


])  [á  spássíu  og  ekki    vísað    iun;     2)  vorri,    hdr.;    3)    úti    á    spássíu 

stendr  óinnvísað:  .  .  .  slykt  j  rekuru  oc  r[ennin]gum  sem  htm    att  hefur 
ad  forno;  4)  Svo. 

Dipi.  isi.  m.  b.  13 


194  BRJÁNSLÆKR.  1363. 

sem  giortt  er  thil  oc  annann  huernn  þess  a  millum.  ij  messur 
huernn  dag  vmm  lannga  fostu.  messu  huernn  dag  vmm  jola 
fostu  oc  vigilia  [i]  huerri  viku.  ij  messur  vmm  ymmbrudaga  oc 
vigilia.  lysa  fra  mariumessu.  vnns  lydur  framm  vmm  paska  viku. 

Jtem  ij  hundrud  oc  lijkakrakur.  er  gefist  hefur  thil. 

þanngad  liggia  tolf  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitollum. 

Svo  mikil  reiknnadist  porcio  ecclesie.  þad  sem  gisli  var 
kirkiunni  skylldugur.  half  mork.  fatt  j  tiju  hundrudum  þa  er 
herra  þorarinn  visiteradi.  primo.  anno  gracie  vt  privs. 


161.  1363. 

Máldagi  Gregóríuskirkju    að    Brjánslæk,   er   £órarinn   biskup 
Sigurðarson  setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  97a-~b  skr.   1601. 

Briannslækur. 

Kirkia  hinns  heilaga  grogorius  ad  Briannslæk  á  heima 
land  halft  oc  halua  eingeý. 

Sex  kýr.  hundrad  frijtt. 

krossar  iij.  mariu  skript.  messuklædi.  alltaraklædij  tuo. 
kluckur.  ij.  oc  bialla.  fonntz  vmmbunijngur.  glodaker.  elldberi. 
refill  og  merki. 

þanngad  liggia  vnndir  xv  bæir  ad  tijunndum  oc  lysi- 
tollum. 

þar  liggur  [til]  prestzskýlld  oc  luca  honum  fiorar  merkur. 

krakur  og  abreidsl. 

fiorttan  hunndrud  j  kirkiu  tyund  reiknnad  þa  er  herra 
þorarinn  biskup  kom  j  fyrstu  sinni  visitatione  anno  domini 
C0°.  ccc°.  lx°.  iij°. 

162.  [1868]. 

Máldagi  Jónskirkju  í   Flatey  [er    !>örarinn    biskup    Sigurðar- 
son  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.   97b  skr.  1601. 


1363.  FLATEY.   —  MÚLI  Á  SKÁLMARNESI.  195 

Flateý. 

Jonskirkia  j  flateý  a  xx  hunndrud  j  beimalanndi  oc 
saudeyar1). 

ellefu  kyr.  hross  oc  hundrad  frijtt. 

krossa  fiora.  alltara  klædi  ij.  messuklædi  tuenn.  slopp  oc 
kapu.  kalek.  klockur  ij  oc  biollur  ij.  mariuskript  ocjonz  skript 
glodaker  og  elldbera.  fontz  vmmbunijng.  kerttistikur  ij.  bækur 
iij.  munlogar  ij  oc  merki.  baskturjarnn  oc  krak. 

þanngad  liggia  vndir  ad  tijundum  oc  lysitollum.  hergilsey. 
biarnnareyiar.  suefneyiar.  huallatur.  suidnur  oc  skaleýiar. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diáknn  oc  lvka  presti  fiorar  merkur. 


163.  1363. 

Málðagi  Laurentíuskirkju  undir  Múla  á  Skálmarnesi,  er  J>ór- 
arinn  biskup  Sigurðarson  setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  97b— 98a  skr.  1601. 

Mule  a  skalmmarnese. 

Laurencijus  kirkia  vndir  mula  a  skalmarnesi  íb  land  ad 
vrdum  oc  huijtinngseyiar  oc  vattardal  hinum  eystra  megin  allt 
ad  sio.  skog  ad  selskerium  jnn  fra  vydimyri.  hunndrad  j  landi 
ad  selskerium. 

hun  a  x  hunndrud  frid.  iij.  kýr  oc  ij  hross.  krossa  ij 
mariuskript.  laurencijus  skript.  alltarisklædi  ij.  kerttistiku. 
sacrarium  munnlog.  bækur  .iij.  oc  merki  og  elldberi.  kluckur 
ij  oc  biollur  ij. 

þanngad  liggia  tijunndir  af  suijnanesi.  fra  selskerium.  or 
skalmmardal.  af  vattarnesi.  af  jnngunarstodum.  fra  hamri.  fra 
deilldara.  fra  firdi.  af  kirkiuboli.  or  nesi.  suo  [oc]  af  þeim  bæi- 
um  sem  bygdir  verda  jnnann  þetta  takmark. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  luca  fiorar  merkur. 

Oluckt  fimm  hunndrud  j  portionem  ecclesie  eptir  reikn- 
ijnng  a  sama  ari  oc  fyrr. 


')  sndeyar(!)  hdr. 


13" 


196  SATÐR  Á  REYKJANESI.    —   LAUGARDALR.  1363. 

164.  [1363J. 

Máldagi  Ólafskirkju  að  Stað  á  Reykjanesi  [er  fórarinn  biskup 
Sigurðarson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  98a  skr.  1601.  Kirkjan  á  Stað  brann 
1315.  Jón  biskup  Haldérsson  vígir  kirkju  þar  1330,  en  þetta  er 
þó  líklega  máldagi  þórarins  biskups. 

Stadur  a  reykianesi. 

Olafskirkia  ad  stad  a  reýkianesi  a  heimaland  allt  j  barmi 
oc  mulaland  j  þorskafirdi. 

þridiungur  vidreka  oc  hualreka  a  hafnnar  holmi. 

fiordung  hualreka  oc  vidreka  j  nesodda. 

afreit  j  middal. 

akurgerdi  j  suinanesi  j  hlijdarlandi. 

þriggia  stacka  skurdur  j  hamra  land. 
teig  skogur  oc  torfskurdur  j  toptadal. 

iiij.  kýr  og  vj  ær.  halft  setta  hunndrad  j  virdijnngarfe  oc 
er  þar  j  þriggia  manna  jferd  j  sorbæiar  fioru. 

hun  a  jnnan  sig  krossa  ij.  olafs  skript.  kaleka  ij.  alltara- 
klædi  ij.  messuklædi  oc  hocull  loss.  sacrarium  munnlog.  gloda- 
ker.  bækur  fiorar.  baksturjarnn  oc  salun.  klockur  fiorar.  tiolld 
vm   kirkiu.  merki.  kerttistikur  tuær. 

Jtem  greiddi  sijra  eýolfur  j  stadarspioll.  ccc.  j  haustlagi 
oc  ccc  voru. 


165.  [1363]. 

Máldagi  kirkjunnar  í    Laugardal   í    Tálknafirði   [er    J>órarinn 
biskup  Sigurðarson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  96a  skr.  1601.  þetta  mun  vera  þórar- 
ins  máldagi,  en  gæti  þó  verið  eldri. 

Laugardalur  j  talknnafirdi. 

í>essi  er  maldagi  kirkiunnar  j  laugardal.  ad  hun  a  land 
med  ollum  gædum  fyrir  jnnann  a. 

fimm  kýr.  ij.  hundrud  ofrijd.  bækur  ij  fyrir  hundrad.  elld- 
beri.  glodaker  fyrir  mork.  alltaradvk  med  hladi  oc  alltaraklædi 


1363.  GNÚPR  í  DÝRAFIRÐI.  197 

oc  a  hlad.  kross  fyrir  hunndrad.  reflar  ij.  fyrir  xij  aura.  smelltur 
kross  lijtill.  nicholas  lijknneski.  kluckur  iiij.  biollur  ij. 

þangad  liggia  tijundir  af  þrettan  bæium. 

þar  skal  vera  heirailprestur  oc  taka  fiorar  merkur  j  tijda- 
offur. 

kerttistiku  eina. 


166  [1363]. 

Máldagi  Jóns  kirkju  skírara  undir  Gnúpi  í  Dýrafirði  [er  |>ór- 
arinn  biskup  Sigurðarson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  94a— b  skr.  1601.     þetta  mun  vera  þór- 
arins  máldagi. 

Vnndir  Gnupe. 

Kirkia  hinns  helga  johannis  baptiste  vnndir  gnupi  a  þridi- 
ung  i  heimalaudi.  skogarhogg  a  kleifum  fyrir  vestan  j  dyra- 
fiardarbotnni  oc  hina  tijundu  vætt  j  sæbols1)  hluta  j  huolum 
oc  tijunndu  vætt  j  breckuhluta.  tijunndu  vætt  j  breidaboli  j 
skalavijk  oc  hina  tijundu  vætt  j  [dali  j]  arnnarfirdi.  fiordung  j 
reka  ollum  millum  [huarfs]  oc  haukalækiar.  selveid  sem  vill 
hier  j  millum.  fimm  kvgillda  beit  vnndann  gnupi  j  nesdal. 
skipz  hofnn  a  skaga  tolllaust  oc  eiga  jnnster  reit  a  vollum2) 
oc  skalagiord  a  brecku. 

allttarisklædi  ij  oc  ij  dukar  med.  silfurkalekur.  kerttistikur 
ij.  refla  iiij  med  dukum.  kyr  iiij.  c.  frijtt  oc  annad.  c.  ofrijtt. 
kluckur  iij  lestar3).  krossar  ij.  er  annar  smelltur.  silfurskrijn 
oc  munnlog.  bok  at  lesi  de  sanctis. 

þanngad  liggia  tijunndir  af  fim  bæium. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  [oc]  taka  iiij  merkur  j  tijda- 
offar. 

Suo  mikid  lagdi  brigitt4;  thil  kirkiu  vnndir  gnupi. 

jn  primis  messuklædi  sæmilig.  glodaker.  kanntarakapu.  oc 
alltarisklædi  med  salun.  glerglugg.  brijk  steinnda.  kross  med 
lijknneski  paxspialld.  sequenciubok.  sumarluta  at  dominicum 
og  de  sanctis.  adspiciensbok  a  veturinn. 

')  8okols(!)  hdr.;  2)  melum,  yngri  máldaginn  og  Vilch.;  3)  lostar(!) 
hdr.;  4)  Brigiðr  Konráðsdóttir  dó  1389  (ann.). 


198  EYRI  í  ARNARFIRÐI.   —  KIRKJUBÓL.  1363. 

167.  [1363]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Eyri  í  Arnarfirði  [er  £órarinn  biskup 
Sigurðarson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  99b—  lOOa  skr.  1601.  Máldaginn  er 
því  nær  alveg  eins  og  hjá  Vilchni,  en  mun  vera  þórarins. 

Eýri  j  arnnarfirdi. 

CDariu  kirkia  a  eýri  j  arnnarfirdi  a  kallstadi  og  hornn- 
stronnd  med  ollum  giædum.  toll  j  [wrdum  tuennum1).  latra- 
vijk.  geirþiofsfiord  milli  kolagotu  oc  stappagilz.  vtan  jtok  j 
skoga  skog.  suidninngsdal  í'yrir  austann  a  nedstu  kleif  oc 
kalfuarekstur  oc  suijna  oc  hallda  vpp  haga.  skogarhogg  j 
huamms  skog  sem  vill.  skogarhogg  j  kirkiubolzland.  a  sextijgi 
hesta.  huertt  haust.  skogarhogg  i  þuerardal.  torfskurd  j  breida- 
myri  sem  vill. 

fiorar  kýr.  þria  hesta. 

smellta  krossa  ij  oc  hinn  þridia  gýllttann.  silfurskrijn.  kalek 
er  stenndur  sex  aura.  þrenn  messuklædi.  eru  ein  ný  af  þeim  med 
bunijnngi  ok  hockli  med  bastard.  oc  eitt  alltarisklædi  oc  þriu 
onnor.  klokkur  fiorar.  mariuskriptir  ij.  kantarakapur  ij.  peturs 
skript.  tiolld  vmmbergis  kirkiu.  glodaker.  lijkakrak.  munnlogar 
tuær  ockerttistikurþriar.  bakxturjarnn.  ottusonngsslopp.  messubok. 
suífragium  sanctorum.  þria[r  legendur]  per  annicircolum.  hin  fiorda 
communsbok  samsett  er  virdar  voru  fyrir  iiij  hundrud.  psalltara. 

kirkia  a  hualreka2). 


168.  17.  Au^ust  1363.        Eyri  i  Skutilsfirði 

{)órarinn  biskup  í  Skálhollti  staðfestir  máldaga   kirkjunnar  á 

Kirkjubóli  þann,  er  Jón  biskup  Haldórssou  hafði    skipað    1333 

(Dipl.  Isl.  II  Nr.  446). 

AM.  orig.  dipl.  Fasc.  I,  5.  skrá  á  skinni  frá  c.  1500;  AM. 
dipl.  afskrr.  823;  IBfél.  79.  4to  bls.  212—13;  Landsb.  107.  4to 
403—404;  JSig.  143  4to  bls.  278—79  skr.  c.  1600.  Prentað 
í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,   117—18. 

Vær  þoraren  med  gvds  nad  biskup  j  skalholti  heilsvm 
avilvm  dvgandi  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
med  gvds  kvediv  og  vorri. 

*)  [vidum  hvorutveggium  Vilcb.;  3)  endar  svo,  og  vantar  aptan  við. 


1363.  KIRJUBÓL.  —  VATNSFJÖRÐR.  199 

Vær  vilivm  at  þier  vitid  at  ver  hofvm  sétt  oc  skyniat  mal- 
daga  kirkivnar  aa  kirkivboli  þennan  sama  sem  hier  er  med 
bvnden.  og  medur  þui  at  oss  syndizt  hann  vel  og  [skynsam- 
lega  settur1)  og  skipadur.  þvi  samþyckivm  ver  hann  og  stad- 
festvm  med  þessv  vorv  brefi  j  avllvm  sinum  articulis  og  sier 
hverivm.  og  vilivm  obrigdvlega  haldazt  lata.  CDed  samri  grein 
samþyckivm  uær  og  stadfestvm  þav  bref  herra  jons  skal- 
holtz  biskups  godrar  minningar  uors  foruerara  sem  erv  hier 
med  bvndit  og  uottar  vm  savng  til  sagdrar  kirkiv  og  skilmala 
sem  gior  var  þessvm  biskupinvm  hia  veranda  raille  eyrar 
kirkiv  og  kirkivbols  og  afgipter  þær  sem  þar  standa  j  villivm 
vær  eigi  sidur  halldazt  lata  og  firibiodvm  hverivm  manne  þat 
at  brigda  sem  kirkivne  vm  vardar.  og  til  sanninda  hier  vm  sett- 
vm  vier  vort  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifad  aa  eyre  j  skvtilsfirdi  in 
octava  lavrencii2)  anno  domini  co°.  ccc°.  lx.  tercio. 


169.  21.  August  1363.  i  Vatnsfirði. 

J»órarinn  biskup  í  Skálholti  staðfestir  úrskurð  séra  Snorra 
kyngis  officialis  um  ærgjald  úr  Æðey  til  Vatnsfjarðarkirkju, 
sem  og  máldaga  kirkjunnar. 

AM.  Fasc.  II,  13,  frumbréfið  á  skinni.  það  var  í  Vatnsfirði 
1649,  en  á  dögum  Arna  var  það  komið  þaðan,  og  hefir  hann  því 
feingið  það  annarstaðar ;  Bisk.  Skalh.  Fasc.  XIV,  IO2  transskr.  frá 
22.  Apr.  1605;  AM.  dipl.  afskr.  Nr  925  («accuratissime»  eptir 
transskr.);  AM.  dipl.  afskrr.  929  «« eptir  kopiukverinu  Vatnsfjardar- 
kirkju  in  membrana  4to  maiori  accuratissime»;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.  938.  «ur  Copium  af  Vatzfiardarskiolum  med  hendi  sira  Jons 
Arasonar  1649»;  -þesse  Copia  er  oefad  hier  og  hvar  misskrifud« 
(AM.)  lír  pví  að  frumbréfið  er  til  eru  og  afskriptirnar  ónýtar. 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  ísl.  II,  118—19  (eptir  transskr.). 

Stadfestingar  bref  biskup[s  þorarins  uppa]  hier  vid  hang- 
andi    bref.    maldagabrefid    kirkiunnar    og    hitt  annad  officialis 

brefid3). 

')  [tviskr.  í  skskr.;  *)  Januarij(!)  143;  3)  aptan  á  með  yngri  hendi. 
Bæði  bréfin  eru  nú  dottin  frá;  máldagabréfið,  sem  hér  er  nefnt  er  reka- 
skráin  forna  frá  1327  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  380);  en  officialisbréfið  er  bréf 
Snorra   kyngis  frá  27.  Okt.  1360  (Dipl.  Isl.  III  Nr.  112). 


200  VATNSFJÓRÐR.  —  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1383 

Ver  þorarinn  mædr  guds  naad  biskup  j  skaalahollti  heiis- 
um  ollum  dughandi  monnum  þeim  sæm  þetta  bræf  sea  edr 
hæýra  mædr  guds  q[vediu]  ok  varri. 

Saker  þess  at  vær  hðfum  seed  oc  skýniat  opit  bref  sira 
snorra  þann  tima  officialis  heilagrar  skaalaholltz  kirkiu  sæm 
þetta  bræf  ær  hær  ær  mæd  bundit  vattar.  Ok  mædr  þij  at 
oss  litz  þat  vepa  skýnsamlight.  ok  skiluisliga  skipat  j  ollum 
sinum  stýckium  þij  samþýckium  vær  ok  stadfæstum  þat  mædr 
þessu  varu  bræfui  alla  þa  articulos  sæm  þar  standa  j.  ok  ser- 
hueria  vm  sik  sua  at  enghin  kirkiunnar  umbods  madr  skal 
þar  megha  nockura  ki§ru  ædr  kallz  vpp  a  gæfua  hædan  af 
vtan  þat  skal  sua  standa  vm  oss  ok  vara  epter  komendr 
hædan  af  sem  þat  ær  gort  i  serhuerium  sinum  greinum.  sua 
at  v§r  fýrer  biodum  huerium  manni  huart  sem  er  lærdr  ædr 
leikr.  hedan  af  þar  kallz  edr  kiæru  vpp  aa  gefua.  vtan  huærr 
sæm  þat  gorer  vili  þiliku  til  suara.  sem  heilagrar  kirkiu  logh 
bioda  þeim  aa  hændr.  sæm  vnaada  ædr  aa  gangha  heilagrar 
kirkiu  eighn1).  stadfæstum  ver  ok  eighi  sidr  ok  stýrkium  mædr 
þessu  varu  bræfui  þann  maaldagha  vatzfiardar  kirkiu  sæm  hær 
bindz  mæd  ok  biodum  skýllduligha  at  obrigdiliga  halldiz  sua 
lenghi  sæm  mær2)  eighum  mædr  at  gora.  ok  alla3)  vára  epter 
komendr.  vtan  sua  mikit  sæm  hundradum  gæfz  saman.  þau4) 
aukiz  kirkiunnar  eign  sua  framt  sem  þat  leggz  eighi  henni. 
edr  bðnum  til  atbotar.  edr  þat  sem  henni  ædr  hennar  þingh- 
um  innan  sik  ædr  vtan  til  hæýrer.  Ok  til  sanninda  her  vm 
settum  v§r  várt  jnnsigli  fýrer  þetta  bref  skrifuat  a5)  vatzfýrdi 
xij°.  kalendas  septembris.  anno  domini.  COillisimo.  ccc°.  lx°.  iij°. 
Innsigli  þórarins  biskups  er  dotti  ð  frá. 


170.  8.  November  1363.  á  þingeyrum. 

Bréf  um  ágreining  Gunnsteins  ábóta  á  fingeyrum  og  Snorra 
Steinssonar  um  ljóshval,  sem  kom  í  Hópsós  og  Böðvar  Snorra- 
son  Húnakappi  og  hans  kumpánar  kölluðust  sæft  hafa. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  446  *ex  originali  monasterii  Thingeyr- 
eusis  accuratissime»  (AM.);  brot  var  eptir  af  innsigli  Úlfs;  hin 
voru  dottin  frá. 

')  eighner,  transskr.;  2)  uier,  transskr.  (rangt);  3)  aller,  transskr.: 
4)  þa,  transskr.;  ')  i,  transskr. 


1364.  ÞINGEYRAKLATJSTR  —  HELGAFELLSKLAUSTR.  201 

hofsoss  bref'). 
Allum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sender 
Einarr  prestr  haflidason  Gudmundr  diakne  þorfinnzson  vlfr 
stephansson  jon  steinsson  leikmenn  qfquediuj.  g[uds]  oc  sina 
kunnikt  gerande  at  sub  anno  gracie  CD°  ccc.  lx.  tercio  at 
thingeyrum  vorum  vær  j  hia  jn  festo  quatuor  coronatorum  j 
abota  stofunne  at  herra  gunnsteinn  abote  baud  snorra  steins- 
syni  at  taka  þridiungs  part  or  lioshual  þeim  sem  kom  j  hopsos 
oc  boduarr  snorrason  hunakappe  oc  hans  kumpanar  kaullud- 
uzt  sæft  hafa  vnder  þann  mata  at  þat  være  hans  hlutskipte  or 
sogdum  hual  ef  þat  profuadizt  at  þesse  hualr  hefde  komit  j  þi 
takmarke  at  mela  lande  til  heýrde  en  af  stadarins  eign  yrde 
at  þingeýrum  at  aullu  lýkte  aptr  epter  godra  [manna]  mate  oc 
virdingu  godz  firi  hualenn2).  villde  abote  at  snorre  lýkte  starbs- 
monnum  at  þridiunge  vpp  aa  sinn  part  ef  hans  yrde  en  snorre 
neittade  þessu.  vilde  taka  oskerdan  þridiung  en  giallda3)  ekki 
starbsmonnum.  Ok  til  sannýnda  her  vm  settum  vær  fýrr 
nemder  menn  vor  jnsigle  firi  þetta  bref  Gort  j  sogdum  stad 
deghe  oc  are. 


171.  1364. 

Haldóra  Jporvaldsdóttir  gefr  klaustrinu  á  Helgafelli  í  prófentu 
sína  jarðirnar  Hóla,  Garða  og  fæfustein. 

AM.  252.  4to  bls.  50,  skr.  c.  1660;  AM.  430."  4to  bls.  10, 
séra  Jón  Haldórsson  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1547  og  Nr. 
1634.    Af  bréfinu  er  að  eins  til  þetta  ágrip. 

Holar.  Gardar  og  þæfusteinn4). 

Halldora    þorualldzdotter    gieffur    klaustrinu    a    Helgafelie 

med  sier  j  profentu  þessar   þriar  jarder  Hola.  Garda    og  þæffu- 

stein.  huoriar   allar    liggia   j    krijngum    Jðkul.    þa    Rijkte    as- 

grijmur  abote.  Datum  skriffadest  1364. 

')  «so  stendur  utana  brefenu  med  garaalli  bendi;  a  ad  skiliast 
Hópsóssbref'  (AM.);  2)  >Hier  a  mille  stendur  i  originalnum  [en]  eins 
underpunctad  og  hier  er.  þad  hefur  ofskrifast,  og  þvi  strax  i  ðndverdu 
expungerad  vered,  og  á  ecki  ad  lesast-  (AM.);  3)  leiðr.  Árna;  frbr.: 
giallde;  4)  430. 


202  DINGEYRAKLAUSTR.  1364. 

172.  21.  Januar  1364.  á  Hólum. 

Jón  biskup  skalli  kveðst  hafa  séð  transscripta  þingeyraklaustrs, 
sem  eigni  klaustrinu  allan  Hópsds  með  veiði,  og  þar  Snorri 
bóndi  Steinsson  kallaði  til  hvals  er  þar  var  nýlega  veiddr, 
bannar  hann  öllum  leikmönnum  þetta  mál. 

AM  Dipl.  afskrr.  Nr.  448  «ex  originali  monasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissime»  (AM.).  og  er  afskriptin  síaðfest  í  Skálholti 
þann  7.  August  1712  af  Árna  Magnússyni  og  Páli  Hákonarsyni. 
Innsiglið  var  þá  dottið  frá. 

(Delalandz  bref  oc  asbiarnarnes  breP). 
Broder  jon  medr  gudzs  nad  biskup  a  holum  &ender  aull- 
um  monnum  þeim  þetta  bref  sea  edr  heýra  q[uediu]  gudzs  oc 
sina  kunnikt  gerande  at  wer  ifuer  lásum  transkripta  af  skil- 
rike  þingeýrastadar.  j  huerium  so  uottar  at  þýngeyrastadr  aa 
allan  oss  þann  er  fellr  ur  hopinu  ut  j  sio.  oc  alla  þa  ueide  er 
j  fyrrnefndum  ose  ma  hafuast  en  oss  er  flutt  at  snorre  bonde 
steinsson  kallade  til  huals  þess  er  þar  hefuer  ueiddr  uerit  j 
osinum  nu  firi  skemstu.  oc  þingeýra  klaustr  hefer  at  hallda  en 
heite  þeim  kierum  er  flutt  hafua  hualinn  efter  abotans  bode 
oc  uili  séka  þa  hier  um  firer  konglighu  uallde.  af  þui  firer 
biodum  wer  huerium  sem  einum  leikmanne2)  þetta  mál  er  oss 
ber  til  oc  heilagher  kirkiu.  at  profua.  déma  edr  dom  ifuer  at 
nefna  edr  þa  menn  sem  j  þessum  stadarins  eyréndum  hafua 
starfuat  oft  greindan'2)  hual  at  flýtia.  sekia  edr  kiera  her  um 
edr  nockurskonar  at  unada  nema  þeir  er  j  mote  þessu  uaru 
bode  gera  uile  séta  þui  stride  laghanna  er  þeir  fella  a  sik  sem  j 
kirkiunnar  mal  uilia  sik  innleida  med  ofdirfd.  biodum  wer  sira 
einare  haflidasyne  at  sia  att  huort  nockur  tiund  edr  einghe 
aa  af  greidazst  fyrrgreindum  hual  oc  henne  at  skipa  efter  lof- 
ligum  uana  so  framt  sem  hon  uerdr  nockur.  oc  til  sannynda 
her  vm  settum  uer  uart  jnsigle  firer  þetta  bref  gertt  a  holum 
jn  festo  agnetis  anno  gracie  CD°  ccc°  lx°  iiij0. 


')  utan  á    bréfinu    «med    hende   helldur   enn    ekke   gamalles    með 
yngri  hendi:   •Hofsos  bref»;  2)  liekmanne,  afskr.;  ')  greindat,  frbr. 


1363.  PÁFATÍUND.  203 

173.  20-  Juii   1364.  i  Björgviu. 

GuiDO  de  Cruce  frá  Mirepoix  í  Languedoc,  legáti  og  inn- 
heimtumaör  páfans,  skipar  ívar  Hólm  í  Skálholtsbiskupsdæmi 
undir  innheimtumann  allra  páfatíunda  á  eyjum  þeim,  sem  lúta 
Niðaróss  erkistóli,  en  þó  einkum  í  Skálholts  og  Hólabiskups- 
dæmi,  samkvæmt  umboðsskrá  Urbans  páfa  V.,  er  Gisbrekt 
Björgynjarbiskup  hafði  rannsakað. 

Frumbréfið  AM.  Dipl.  Norv.' Orig.  Fasc.  XXIV,  2;  Dipl.  Norv 
III  Nr.  339. 

Bref  nuncij  ok  herra  Gisbrikt  at  jfware  var  afh[ent]  pafw- 
ans  bref  j  transcripto.  heillt  vskatt  ok  herra  gisbrikt  saa  pafw- 
ans  bref  vnndir  hans  blybulla  vskatt1). 

Guido  de  cruce  jurisperitus  rector  ecclesie  sancti  Andree 
de  exsecijs  mirapicensis  diocesis  domini  nostri  pape  Capellanus 
sancte  sedis  apostolice  Nuncius  in  Regnis  dacie  swecie  et 
Norwegie  seu  collector  specialiter  deputatus.  yuaro  de  holm 
scalotensis  diocesis  salutem  cunctis  felicitatibus  opulentam. 

Literas  sanctissimi  in  christo  patris  et  domini  domini 
vrbani  sacrosancte  romane  et  vniuersalis  ecclesie  pape  quinti 
integras  et  illesas  non  viciatas  non  cancellatas  non  abrasas. 
omni  vitio  et  suspicione  carentes  cum  filio  canapis  et  plumbo 
impendenti  more  Romane  curie  bullatas  nos  cum  ea  qua  decet 
reuerencia  recipisse  noueritis  sub  hijs  verbis  [Hér  er  innfært  bréf 
Urbans  páfa  V.  þar  sem  hann  skipar  Guido  de  Cruce  íegáta  og  inn- 
heimtumann  um  Norðrlönd  dags.  í  Avignon  6.  Aug.  1363,  og  kemr  það 
ekki  íslandi  sérstaklega  við,  Dipl.  Norv.  III,  331].  Quarum  litera- 
rum  auctoritate  et  potestatis  nobis  attribute  vigore.  cum  in 
nidrosiensi  prouincia  sint  episcopatus  nonnulli  remoti  et  insu- 
lares.  in  quibus  et  ad  quos  pro  iuribus  camere  inibidem  de- 
bitis  et  debendis  et  specialiter  et  expresse  ciuitatibus  et  dio- 
cesibus  scalotensi  et  holensi  uiultis  alijs  negocijs  arduis  tan- 
gentibus  cameram  apostolicam  occupati  personaliter  transferre 
non  possumus  sicuti  affeclabamus  et  vellemus  posse  fieri.  si 
sine  retardacione  aliorum  negociorum  expediendorum.  tam  in 
swecia    quam   in   dacia.    possemus   attendere  et    vacare.  quod 

')  Aptan  á  bréfinu  með  annari  hendi. 


204  PÁFATÍUND.  1364. 

breuitas  temporis  non  patitur.  vobis  de  cuius  industria  et  fide- 
litate  plenam  in  domino  gerimus  fiduciam  specialem  tenore 
presentium  subdelegamus  causas  in  supra  scriptis  literis  ex- 
pressatas  nobis  commissas  specialiter  et  expresse  et  nostrum 
subcollectorem  et  camere  apostolice  constituimus  facimus  crea- 
mus  et  deputamus  in  dictis  episcopatibus  et  quolibet  predicto- 
rum  ac  locumtententem  nostrum  facimus.  vices  nostras  quam- 
diu  nostre  placuerit  voluntati  et  ad  nos  non  duxerimus  revo- 
candas.  vobis  committendo  cum  potestate  agendi  et  defendendi 
in  iudicio  siue  extra  pro  iuribus  ecclesie  Romane  debitis.  in 
dictis  episcopatibus  et  quolibet  premissorum  ac  petendi  leuandi 
et  recuperandi  habendi  et  recipiendi  a  quibusque  personis 
cuiuscumque  dignitatis  siue  preeminencie  existant  pecunias  per 
ipsos  debitas  camere  apostolice  et  recollectas  per  ipsos  nomine 
camere  antedicte  et  in  quibus  poterunt  reperiri  obligati  adin- 
uenientur  quouis  modo  seu  ex  quacunque  causa.  necnon  de 
receptis  seu  recipiendis  quitandi  et  absoluendi  nomine  camere 
apostolice  atque  nostro  et  pactum  de  aliquo  vlterius  non  po- 
tendo  faciendi  ac  literas  quitancie  liberacionis  et  solucionis 
concedendi.  ac  omnia  alia  et  singula  peragendi  prosequendi 
negociandi  de  et  super  predictis  et  quolibet  premissorum  que 
fuerint  necessaria  seu  oportuna.  et  quod  nos  facere  possemus 
i  presentes  essemus  eciam  si  maiori  et  speciali  mandato  in- 
digerent  et  expressione  mandantes  omnibus.  domini  nostri 
pape  subditis  et  non  subditos  in  subsidium  requirentes  qua- 
tinus  de  et  super  predictis  et  dependentibus  ex  eisdem  vobis 
efficaciter  pareant  obediant  et  intendant  prestent  consilium 
auxilum  et  fauorem.  Verum  ne  de  et  super  predictis  literis 
domini  nostri  pape  quas  de  verbo  ad  verbum  inseri  superius 
fecimus  et  ttanscribi  per  notarium  infrascriptum.  aliqua>  hesi- 
tacio  haberi  possit  facta  corretione  cum  originali  in  presencia 
Reuerendi  in  christo  patris  et  domini  domini  episcopi  Bergensis 
et  testium  infrascriptorum  publicauimus  et  sanas  et  iotegras 
ostendimus.  et  cum  de  predictis  necessitatem  habeamus  et 
propter  pericula  maris  originalia  non  mittamus  supplicauimus 
eas  sub  vidimus  dicti  domini  episcopi  et  sigillo  suo  auctentico 
ad  maiorem  firmitatem  transcribi.  quod  concessisse  dicitur  in 
modum  qui  sequitur  et  in  formam. 

Nos  Gisbertus  miseracione  diuina   episcopus  Bergensis  no- 


1364.  PÁFATÍUND.   —   HEITBRÉF  NORÐLENDINGA.  205 

tum  facimus  vniuersis  nos  vidisse  et  palpasse  literas  patentes 
sanctissimi  in  christo  patris  et  domini  domini  vrbani  pape 
quinti  sanas  et  integras  et  illesas  omni  vicio  et  suspicione 
carentes  eius  vera  bulla  bullatas.  commissionem  domini  Guido- 
nis  de  cruce  jurisperiti  continentes.  prout  in  ipsis  seriosius 
continentur.  quas  per  notarium  infrascriptum  inseri  fecimus  et 
mandauimus  ut  dictus  nuncius  fecit  et  substitucioni  facte  per 
ipsum  dicto  yuaro  et  iuramenti  prestacione  ac  alijs  subsequen- 
tibus  fuimus  presentes.  Jn  quorum  fidem  et  testimonium  pre- 
sens  instrumentum  et  literas  sigilli  nostri  appensione  fecimus 
communiri. 

Datum  et  actum  in  ciuitate  Bergensi  die  xx  mensis  julij 
anno  domini  millesino  ccc°.  lxiiij  indictione  secunda  pontifi- 
catus  sanctissimi  in  christo  patris  et  domini  domini  vrbani 
pape  quinti  supradicti  anno  secundo.  sub  sigillo  nostro  hijs 
eciam  presentibus  apposito  in  fidem  et  testimonium  premisso- 
rum  presentibus  discretis  viris  dominis  Audweno  Sighwati  pre- 
posito  de  stediu  Bergensis  diocesis  et  johanne  COartini  monacho 
de  warnem  ordinis  cisterciensis  scharensis  diocesis  testibus  ad 
premissa  vocatis  et  rogatis. 

Ego  vero  Ludolfus  yrkeslene  clericus  magdeburgensis  pu- 
blicus  auctoritate  apostolica  notarius  predictis  constitucioni  et 
deputacioni  creacioni  subdelegacioni  commissioni  et  locum- 
tenencie  ac  eciam  alijs  supra  scriptis  dum  sic  agebantur.  vna 
cum  testibus  suprascriptis  presens  interfui  et  de  mandato  pre- 
dictorum  dominorum  manu  propria  literas  apostolicas  omni 
vicio  carentes  de  verbo  ad  verbum  huic  instrumento  inserui  et 
transcripsi  et  notam  exinde  recepi  de  qua  hoc  instrumentum 
publicum  extraxi  et  in  formam  publicam  redegi  signoque  meo 
signaui  requisitus  et  rogatus. 


174.  2.  Febraar  1365.     á  Hólum  i  Hjaítadal 

Heit  Jóns  biskups  skalla  og  Norðlendinga  til  guðs  signuðu 
móður  jumfrú  sánkta  Máríá,  hins  heilaga  Jóns  og  hins  gdða 
Guðmundar  Hólabiskupa  og  allra  guðs  heilagra  manna  um 
linun  á  snjóþyngslum  og  vetrarhörkum,  og  lofa  þeir  að  halda 
heilaga  getnaðartíð  Máríu  á  Jólaföstu  (8.  Dec). 


206  HEITBRÉF  NORÐLENDINGA.  1365. 

AM.  Fasc.  II,  14.  Frumbréfið  á  skinni.  Bréf  þetta  er  tekið  upp  í 
Biskupasögur  séra  Jóns  Haldórssonar  í  Hítardal,  en  er  þar  ranglega 
árfært  til  1375;  AM.  Dip.  afskr.  331  (ekki  góð  afskr.);  Landsb. 
107.  4to  bls.  17—20;  Bisk.  Nr.  2.  Fol  (ártal  1375).  Prentað  í 
F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II.  211  —  13  (árt.  1375).  Ártalið  1375  ei 
rangt  eins  og  auðvitað  er. 

beytbref1). 

Brodir  jon  medr  gudzs  naad  biskup  aa  holum  senndir  all- 
um  monnum  þeim  se[m  þetta]2)  bref  sea  edr  hæyra  Qjvediu] 
G[uds]  ok  sina. 

Sakir  þess  at  so  mikili  þunge  med  sniofuæ  ok  frostæ  hafuer 
nu  vm  laangan  tima  aa  leghit  meire  en  fyrr  j  mannaminnum. 
þi  hefuer  oss  þat  gefuit  at  hugsa  at  Renna  þaghat  hughinum 
sem  wþrotnanligh  er  miskunin.  heRa  iehsus  christus  ok  til 
arnadarordz  kaliande  hans  sighnadu  modr  jumfru  sanctam 
CDariam.  hinn  heilaga  johannem  ok  hinn  goda  Gudmund  hoía- 
biskupa  ok  alla  gudzs  heilagha  menn  einkannligha  bidiande 
hina  miskunar  fullu  mæý  mariam.  at  hon  virdizst  at  vera 
vaar  tænadarmadr  vidr  allz  valldughan  gud  j  allum  lutum.  ok 
einkannligha.  at  hans  hin  miukazsta  millde  firer  hennar  arn- 
adarord  villde  lina  þilikum  þunga  sem  nu  liggr  aa.  sakir 
frostz  ok  sniofua  j  allu  biskupsdæminu.  ok  her  til  hafuum  wer 
heitit  med  samþycke  þeirra  lærdra  ok  leikra  sem  j  hiaa  oss 
vaaru  at  lata  hallda  heilaght  Getnadar  tid  Gudzs  modr  marie 
j  jolafostunne.  tueim  nattum  epter  Nicholaass  CDesso  ok  fasta 
firer  vidr  þurt.  ok  vinna  til  nons  firer  vm  daghin.  hafua  slikt 
leyfue  aa  huern  dagh  sæm  berr  sæm  Andress  CDesso.  en  sex 
aura  sekt  huerr  sem  brytr  helgina  aa  sialfuan  dagbinn.  edr 
fostuna  firer  daghinn.  en  at  tidagerd  sem  sidaRe  mariu  messu. 
ok  alier  þeir  sem  eigha  tii  tiu  hundrada  ok  þadan  af  meira  ok 
þetta  heit  vilia  samþyckia  so  bwlausir  sem  bændr  gefue  eiun 
kallmannz  verd  fáátækum  manne  þeim  er  til  gardz  kemr  jnnan 
þeirra  þriggia3)  náátta  sem  þetta  bref  ok  hæit  er  samþykt  j 
sokninne.  en  þeir  sem  minna  fe  eighu  lese  firnmtáántighum 
sinna  CDariu  wers.  Her  medr  bidium  wer  alla  goda  menn  at 
þer  takir  æi  þessa  vaarra  gerd  sæm    til   þunga  vid  ydr.    helidr 

')  Aptan  á  með  mikln  yngri  hendi;  *j  rifið  skarð  í  efri  spássíu 
bréfsins;  *)  briggr,  skbr. 


1365.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  207 

at  þer  samþyckir  oss  her  vm  at  ver  mættim  allir  samt  þessa 
háátid  loghtaka.  þaa  er  gud  gefr  oss  finnazst  aa  prestastefnu. 
bidium  ver  ok  biodum  allum  lærdum  monnum  at  þær  aaminnir 
ok  biodir  ydrum  þinghunautum  at  hallda  þetta  wáárt  heit. 
ok  samþyckia.  Her  med  minnum  wer  áá.  alla  menn  þaa  sem  j 
þi  heite  vaaru  sem  nærst  var  heitit  til  hins  goda  gudmundar 
at  þer  endir  þat  vel  ok  afhenndir.  þeim  er  til  er  skipadr  vidr- 
toku  so  at  ver  allir  samt  meghi  skoda  hvort  wer  uilium  gera 
med  þi  godze  mann  aa  pafuagard  edr  skiptiz  þat  mille  fáá- 
tækra  sem  heitit  var.  þi  at  þat  er  mikill  sááluhááske  at  heita 
þi  gude  edr  hans  helgum  monnum  sem  hann  vill  sidan  eighi 
efna  sakir  vanræktar.  Ok  til  styrkingar  ok  samþyktar  vm  þetta 
heit  settu  ormr  þorkielsson  berghr  þorsteinsson  jon  gizorarson 
Grijmr  þorarinssou  ok  haukr  illhugason  prestar  med  vaarujnn- 
sighle  sin  jnnsighle  firer  þetta  bref  gort  áá  holum  áá  kyndil- 
messudagh.  þáá  er  lidit  war  fráá  highat  burd  vaars  heRa  ieshu 
christi  þushundrad  þriu  hundrad  sex  tighir  ok  fimm  aar. 
Öll  innsiglin  eru  dottin  frá  bréfinu,  og  hafa  þau  verið  sex. 


175.  20.  April  13G5.  á  Hollastöðum. 

Kolbeinn  Benediktsson  geldr  |>ingeyraklaustri  jörð  að  Hurðar- 
baki  á  Kólkumýrum  fyrir  sextán  hundruð,  er  Gunnsteinn  ábóti 
fékk  honum. 

AM.  Dipl.  afskr,  Nr.  449  «ex   originali    monasterii    Thingeyr- 
ensis,  accuratissime*.     «Jnnsigled  er  burtu*   (AM.) 

Hurdarbaksbref. 
Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sea  eda  heýra  gerÍR 
kolbeinn  benediktsson  kunnigt.  at  ek  hefer  golldit  stadnum  ath 
thýngeyrum  jord  ath  hurdarbaki  ai  kolkumýrum  firer  þau  xvj. 
hvndrut  er  herra  gvnsteinn  aboti  fek  mer.  skal  nefnd  jord 
frials  klaustrsins  eignn  firer  mer  oc  minum  erfingium.  Ok  tii 
sannenda  her  vm  setta  ek  mitt  jnsigli  firer  þetta  bref  er  gort 
var  a  holttastodvm  svnnudag  næ8ta  efter  paska  viku  a  fertogta 
aRÍ  oc  setta  Rikis  mins  virdvligs  herra  CDagnusar  konungs 
•eirikssonar. 


208  PÁFATÍUNÐ.  1365. 

176.  15.  Mai  1365.  á  Hólum. 

Vitnisburðr  tveggja  presta  um  það,  að  páfatíund  hafi  verið 
greidd  til  Noregs  úr  Hóiabiskupsdæmi  á  dögum  þeirra  biskup- 
anna  Auðunar  rauða,  Laurentíuss  og  Egils. 

AM.  Fasc.  II,  16.  Frumbréfið  á  skinni.  Prentað  i  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  195—96. 

vm  pauationd1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  hæýra  sennda 
bauduaR  þorsteinsson  ok  þorvardr  grimsson  prestar  q[vediu] 
g[uds]  ok  siina. 

Ydr  se  kunnikt  at  vid  varum  j  hia.  saam  ok  vissum  firer 
full  sannynde  at  aull  su  pafuatiund  ær  fallit  hafde  sexennalis 
af  biskupsstolnum  a  holum  ok  allu  hola  biskupsdæmæ  a  dagh- 
um  virdulighs  heita1)  godrar  minningar  heaa  audunar  biskups 
þorberghssonar  ok  þeir  varu  skipadir  collectores  yfuer  sira  snið- 
ulfuer  svmarlidason  ok  sira  þorsteinn  jllhugason.  var  afhend 
wtlukt  ok  j  skip  loghd  a  daghum  heRa2)  laurencii  biskups  ok 
j  henndr  fængin  vmbodsmonnum  herra  æilifs  erchibiskups  af 
Nidarosæ  þeim  er  þar  sýndu  fvllt  skilRÍikæ  til3).  bærgæ  jons 
syni  ok  biarna  sælbygg.  Ok  ei  sidr  vissum  vid  at  sv  færær 
pafuatiund  ær  til  var  logd  vm  dagha  herra  Egils  holabiskups 
for  all  fram  til  noræghs.  mæd  sira  sniðulfuæ  aadrnæf[n]dum. 
er  laghlight  vmbod  hafdæ  til  at  afhennda  biskupsins  væghna 
ok  allra  lærdra  manna  j  saghdu  biskups  dæme  ok  hann  af- 
hentæ  hana  j  henndr  virdulighum  hærra  hærra  pale  erchi- 
biskupæ.  Ok  til  sannýnda  hæR  vm  settum  vid  fýrrnefndir 
prestar  ockr  jnnsighlæ  firer  þetta  bræf.  gort  a  holum.  jn  festo 
hallvardi  martiris.  Anno  domini  CD°  ccc°  lx°  quinto. 

Bæði  innsiglin  eru  dottin  frá  bréfinrj. 


177.  1.  Jult  1365.  á  þingvelli. 

Vitnisburðr  sex  manna  um  upplestr  bréfa  á  alþingi. 

AM.  Fasc.  II,  15.  Frumbréfið  á  skinni      Prentað  F.  Joh.  í  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  213-15. 

')  Aptan  á  bréfinu  rneð  yngri  hendi;  7)  heR'a,  skbr.;  s)  t',  skbr. 


1365.  1>INGLESNING  BEÉFA.  209 

lesen  bref  a  loghþingi1). 
Ollum    monnum    þeim    sæm    þetta    bref   sea    edr  hæýra 
sennda  brodir  jon  med  guds  nad  abotæ  j  widey.   íiose  jonsson. 
hafiide    (Daghnusson     prestar.    þorsteinn    eyiulfsson    ioghmadr 
nordan  ok  væstan  aa  islannde.  jfuarr  vighfusson.  benedikt  kol- 
bæinsson  leikmenn  q[uediu]  G[uds]  ok  sina  kunnight  gerannde. 
at  aa  fiortughta  are  ok  sæaunda  Rikis  wirdulighs  herra  ODagnusar 
med  gudz  naad  tyoreghs  swia  ok  skánæ   konghs   a    þinghvælle 
tuæim  nattum  epter  peturs  messo  warum  wer   j   hia   at   Teitr 
paalsson  las  bref  vars  výrdulighs  herra  (Daghnusar  konghs  firer 
þessum    monnum  ær  so  heita.    Sighurdr2)    Gudmunndarson    ok 
Eirikr   maghnusson.    olafuur    petursson   Gunnlaugr   steífansson. 
med  hueriu  hann  stefnde  þæim  fyrrnefndum  monnum  firer  sik 
fram  til  ^oreghs  epter  þi  sæm  þat  seálft  wm  sik  vattar.   jtem 
varum  wer  j  hia  sama  dagh.  at  ormr  snorrason  las    firer   fyrr 
nefndum    monnum    þat     daghs    bref    sem     výrdulighr    hærra 
maghnus  kongr  hafde  gefuit  iyrrnefndum  monnum  eptir  þi  sæm 
þat  sæálft  sæghir.  so  ok  æi  sidr  let  heidrligr  hærra  hærra  jon 
med  guds  nad  biskup  aa  holum  lesa  opinberligha  sitt  werndar- 
bref  þat  ær  vyrdulighr    hærra    hærra    hakon.    tyoreghs    konghr 
hafde  honum  ok  kirkiunne  a  holum  gefuit  til  styrks  ok  werndar. 
let  hann  þar  ok  læsa  bref    herra   þorarins   godrar    minninghar 
j  skáálhollte.  huert  so  vattar  at  hann   var  j    hæa   at   vyhrdu- 
lighr  herra  herra  olafuur    erchibiskup    gaf  herra  jone    biskupi 
áádrnefndum  biskups  stolinn  áá  holum.  og  hann    hælldr    hann 
og  halldit  hefuer  nettferdughan  hola  Biskup    alla   tima    sidan. 
ok  her  med  war  lesit  bref  wnder  jnnsighlum   godra  manna.  at 
tueir  menn  háfdu  suarit  þessa  alla  erchibiskupsins    giord    sæm 
herra  þorarinn  vattadæ  i  sinu   bræfuæ.    krafdæ    ok    herra  jon. 
olaf   petursson    sæm    þa   hafdæ    hyrdstiornn    ok    sýslu   nordan 
lannds  at  hann  skilde  styrkia  hann  til  so  at  hann    nædæ  sin- 
um  eighnum  ok  kirkiunnar  af  præstum.  þeim  sæm  hælldu  moth 
hans  wilia  ok    hann    hafde    adr    fram    farit   moth    med   hæi- 
laghrar  kirkiu  loghum.    Ok  til  sannynda  hær  vm  sættum    wer 
fyrrnæmdir  mænn  var  jnnsighle  firer   þætta  bref  Gort  j  saghd- 
um  stad  dæghæ  ok  aare. 

ÖU  innsiglin,  6  að  tölu,  eru  dottin  frá. 

l)  Aptan  a  bréfinu  með  yngri   hendi;    2)    Sighvatr,    Hist.    Eccl.    Isl. 
rangt. 

Dipl.  ai.  ul  b.  14 


210  KÁLFÁRVELLIR.  1366. 

178.  13.  April  1366.  i  Hraundal. 

Björn    Jónsson    selr  Torfa    Koðránssyni  jörðina   Kálfárvelli    á 
Snæfellsnesi. 

MSteph.  Nr.  27.  4to  bls.  483—84  Svartskinna  skr.  c.  1730; 
AM.  252.  4to  bls.  12—14  skr.  c.  1660;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
1549  og  Nr.   1653. 

Landamerkia  jtak  Kalfarvalla. 

Jn  nomine  domini  amen.  var  þetta  kaup  Biarna[r]  Jonssonar 
og  Torfa  Kodranssonar.  ad  Biðrn1)  seiur  Torfa  kalfarvelle  med 
ollumm  þeim  gognum  og  giædum.  sem  hann  vard  eigande  ad 
utaun  Eingiaspottaun2)  i  Bodvarshollte  ut  ad  læknum. 

eiga  þetta  kalfarveller  j  onnurLond.  selfor  under  Ormstada- 
breckur.  og  manadar  beit  Bufe  ollu  j  Blafelda[r]land.  skips- 
hafner  tvær  vid  Buder.  vetrar  beit  fyrer  .j1'.  sauda  j  [Hraun- 
hafnar  land.  [og  tveggia  mæla3)  sæde  arlega  vid  Buder4).  og 
hus  saudamanni  a  Backa.  lxxx  hrishöggs  j  hraunhafnarhluta  j 
Klettshraun.  kalfhaga  j  Raufvik  og  tveggia  hesta  haga  ad 
hauste.  halft  sölvaskier.  veidi  alla  halfa  j  hraunhafnaros.  gras- 
nautn  alla  a  BiarnarfossReka5).  her  imote  gefur  Torfe  Birne6) 
x  kugillde.  jc.  i  slatrum.  ad  vore  v  kugillde.  og  ivc.  i  þvi  Torfa 
hentar  ad  luka  og  Birne  ad  taka.  enn  bregdest  nockud  i 
kálfarvöllum  effter  Lðgum.  þa  skal  Torfe  eiga  halfann  fimta 
Tug  hundrada  i  Selialande.  efter  fornu  Lage.  og  jafnadar 
Reikninge. 

Voru  þessir  kaupvottar.  þorgils  prestur  Biarnarson7).  oddur 
gislason.  Bardr8)  Snorrason.  Guttormur  Jonsson.  Haftlide  Magn- 
usson.  og  majger  adrer  goder  menn. 

For  þetta  kaup  fíamm  i  Hraundal  enum  sidra.  mana- 
dagenn  uæstan  efter  paskaviku.  a  fertugaza  og  siöunda  are 
Rikis  virduglegs  herra  magnusar  med  Guds  nad  Noregs.  Svia  og 
skaneyar  kongs. 

til  sannenda  her  umm  setium  vier  fyrr  nefndir  menn  vor 
jncigle  firir  nedann  þetta  kaupbref. 

')  Biarne  27;  2)  Eyngespottinn  252;  3)  í  textanum  :  malera,  en  þetta 
á  spássíu;  *)  [sl.  252;  *)  BiarnarfossRietta  27;  6)  Byrne  27;  7)  Biarna- 
son  27;  8)  Brandur  252- 


1366.  VATNSFJÖRÐR.  211 

179.  81.  August  1366.  i  Reykholti. 

Urskurðr  Snorra  kyngis  í>orleifssonar  officialis  Skálholts- 
kirkju  um  að  allir  búfastir  menn,  þeir  er  af  landi  hafa  milli 
ísafjarðarár  og  Kleifa  í  Seyðisfirði,  sé  samkvæmt  máldaga  kirkj- 
unnar  í  Vatnsfirði  skyldir  að  ala  henni  lamb  eða  gefa  ella. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  892  «ex  origin.  Vatzfiord.  accuratissime». 
og  var  frumbr.  ritað  með  norskri  hendi.  Árni  lýsir  innsigli;  hann 
hefir  og  skrifað  á  laust  blað  «Differentiæ  ur  Copiuquere  Vatz- 
fjardar  kirkiu  4to  membrana»,  en  orðamunr  er  einungis  afbakanir; 
önnur  kopía  af  bréfinu  er  í  Dipl.  afskr.  AM.  Nr.  895  eptir  trans- 
skripti  frá  1461,  en  það  sem  henni  ber  á  milli  og  frumbréfs- 
afskriptinni  er  og  afbakanir.  Bréfið  er  áðr  prentað  í  F.  Joh.  Hist. 
tíccl.  Isl    II,   121—22. 

Bref  umm  olafs  lomb  i  vatzfirdi1). 

Ollum  goðum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
sendir  snorri  prestr  þorleifsson  ofticialis  j  skalhollti  q[uediuj 
g[uds]  ok  sina. 

Saker  þess  at  einar  eireksson  kærdi  firi  mer  at  þeir  fedgar 
i  ogri  þordr  ok  sigurdr.  hefdi  eigi.  viliat  ala  lamb  kirkiuni  j 
vazfirdi.  a  sinum  bugardum.  Enn  so  lætr  maaldaghi  kirkiunar 
j  vazfirdi. 

at  huerr  bufastr  madr  ok  sa  er  af  landi  hefuer  millum 
jsafiardar  aar.  ok  kleifua  j  seýdisfirdi  skal  ala  lamb  vazfiardar 
kirkiu  eda  gefua  ella. 

þui  segher  ek  med  fullum  orskurdi  alla  þa  menn.  sem 
bua.  milium  fýB  sagdra  takmarka.  skýllduga  at  ala  'lamb. 
nefndri  kirkiu  j  vazfirdi  edr  gefua  ella.  ok  so  þa  alla  sem 
nockut  hafua  af  landi.  jamvel  þa  fedga  þord  kall2)  ok  sigurd  af 
oghri.  ok  odrum  sinum  utiorðum  þeim  sem  þeir  hafua  bunat 
aa  sem  adra  menn  j  greindum  takmorkum.  Ok  til  sanninda 
setta  ek  officiolatus  innsighli  firi  þetta  bref  er  gert  var  j 
reýkiahollti.  pridie  kal.  septembris.  anno  domini  CDillesimo 
ccc°.  lx°.  vj°. 


')  þannig  transskr.  1461;  eingin   fyrirsögn  í  frbr.;    J)    þannig    bæði 
frbr.  og  transskr.  1461,  =  Koll. 


14* 


212  STRNDARKIRKJA.   —  VIÐEYJARKLAUSTR  1367. 

180.  13.  Mai  1367.         á  Strönd  í  Selvogi. 

Yitnisburðr  þorbjarnar  Högnasonar   um    máldaga    og   eignir 
Strandarkirkju  í  Selvogi. 

AM.  260.  Fol.  bls.  47—48  skotið  inn  í  Vilchinsbók  aptan  við 
Strendrmáldaga  í  Selvogi. 

Anno  Domini  (D°.  ccc°.  lx°.  vij°.  tertio  idus  CDaij  a  Strond 
j  selvoghi  þorbiorn  Hognason  bar  so  fallinn  witnisburd  herra 
otthgeiiá  med  Gudz  nad  biskup  j  skalhollti.  hiaverandum  sira 
Haflida  CDagnussyni  sira  ola  svartbofdasyni.  siraGregorio  Hall- 
dorssyni.  Andriese  sveinssyni.  Katli  Hallssyni.  Erlingi  Jonssyni. 
Gizuri  Jorundarsyni  oc  morgumm  odrumm  godumm  monnum 
ad  fyrer  .lx.  vetra  oc  adur  optsinnis  las  hann  optliga  oc  heýrdi 
lesinn  kirkiu  maldaga  a  strond  j  selvoghi  so  latanda  ad  kirki- 
ann  a  Strond  j  selvogi  a  xxxc.  j  heima  jordu.  landid  ad  vágs- 
hvsum.  hvalreka  vid  stadinn  j  skalahollti  oc  kirkiuna  j  Krysu- 
vijk  fra  COigandi  grof  oc  austr  ad  osskerium.  vidreka  fra  CDig- 
andi  grðf  oc  til  Bergsenda.  alla  veidi  j  fuglbergi  .xv.  kyr. 
gradung.  hesta  .ij.  iiij.  ær  oc  .xx.  oc  rvtur.  Enn  af  þessu 
kvikfie  vissa  eg  ad  med  rade  Arna  biskups  voru  keipttar 
kirkiunni.  ij.  kluckur.  true  eg  þetta  vera  kirkiunnar  eign  ef 
hun  skal  orænt  vera.  og  eigi  veit  eg  annad  sannara  fyrer  Gude. 


181.  19.  Mai  136T.  i  Viðey. 

Máldagi  klaustrsins  í  Viðey  [er  Oddgeir    biskup    forsteinsson 

setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  105  skr.  1598  eptir  Vilchinsbók  og  kall- 
ast  hér  «Vilchins  maldage»,  og  stendr  í  öllum  afskriptum  af 
Vilchin8máldagabók. 

Videyiarklausturs  maldage. 

Anno  domini.  m°.  ccc°.  lx°.  vij°.  jn  festo  dvnstani.  reikn- 
adizt  suo  mikid  godz  klavstursins  j  videý. 

J  brendv  silfri.  jn  primis.  ij  spirur  gýlldar  med  lokum  er 
standa  þridivng  hinnar  settv  merkur. 

jtem  ix  silfurroser. 


1367.  VIÐEYJARKLAUSTR.  213 

fiogur  stettarker.  oc  eitt  mosurker  med  silfurloki. 

xj  silfurspæner  er  standa  .  .  .  .l)  merkur. 

fimm  horn  buinn. 

Svo  margur  er  kirkivskrudi. 

xiij  hoklar  hinir  betri  oc  ix  manna  messoklædi  oc  þar 
med  xij  hinir  lettare  hoklar  oc  þar  med  vj  manna  messvklædi. 

þrennar  dalmatikur  med  subtilum  hinir  betri.  fernar 
hinar  lettari.        • 

viij  kapur  hinar  betre.  oc  xiij  hinar  lettare. 

ij.  sparlok. 

þreun  antependia  haaalltariss  med  dvkum  oc  fordvkum. 

Alltarissdvkur  bvenn  med  fordvkum  med  tabulo. 

fern  antependia  en  lettari  med  dvkum. 

þrettan  dukar  glitader. 

iiij  kalekar  gyllter  oc  ogyllder. 

eitt  stort  hvslker  gylltt. 

ij  silfur  Textar. 

fimm  corporalia  en  betri.  viij  en  lettare. 

jtem  rautt  silki  litid. 

einn  bagall  med  tann. 

iiij  antependia  til  vtalltara.  med  dvkum. 

viij  kertistikur  med  kopar  oc  en  nivnda  stor. 

ij  amplar. 

vj  handklædi. 

xj  sloppar. 

eirn  silkikoddi. 

einn  elldberi. 

tuennar  messobækur  per  anni  circulum. 

legendur  einar. 

þrennar  ottvsongva  bækur  med  kor  psalltorum. 

tuenn  baksturjarn  oc  hinv  þridiv  slett. 

ij  glodarker. 

iij  kistur  j  kirkiv.  oc  ij  olæstar. 

iiij  steintiolld. 

ij  bordar. 

vij  kluckur.  v.  biollur. 


')  Hér  hefir  gleymzt  úr  talan,  og  er  sama  gleymska  í  Vilch. 


214  SKEGGJASTAÐIR.  1367 

bryk  yfer  alltare. 

CDarivskriftter  ij. 

kross  yfer  háalltare. 

annar  kross  stor  steindur  med  likneskivm. 

ij  smellter  krossar. 

Alltariss  steinn  bvinn. 

jtem  kross  gylldur  med  festi  er  vegur  ix  avra. 

rodukross  stor  j  kapitula.  • 

fontzvmbvningur  med  skyrnar  katle. 

sacrarivm  mvnlaug. 

skryn  med  helgvm  domvm. 

Svo  morg  vorv  kvikfe. 

halfur  sioundi  tugur  gelldings  tuæuett  oc  ellra  med  fior- 
um  hrutum. 

halfur  attitughur  veturgamalltt. 

asaudur  halfur  þridie  tugur  annars  [hvndra]dz. 

gelld  naut  þrevetur  oc  ellri.  xx.  tuævetur.  oc  veturgomvl 
Ix.  kalf[ar  ei]nn  oc  þrirtiger.  kyr.  1.  xviij  hestar  roskner  oc  ij 
tuævetrer.  xij  merhryssi  roskin.  iiij  tuævetur  og  eitt  vetur- 
gamalltt. 

kugilldi  med  jordvm  tueimur  fatt  j  ellifvtvgum.  er  þar  j 
xx  asaudarkugilldi*). 


182.  [1367]. 

Máldagi  porlákskirkju  á  Skeggjastöðum  á  Ströndum,  er  Odd- 
geir  biskup  þorsteinsson  setti. 

Máldagi  þessi  þekkist  nú  eioungis  eins  og  hann  kemr  fram  í 
Vilchinsbók  (cclviij)  og  er  hanu  prentaðr  hér  eptir  AM.  260.  Fol. 
bls.  149  skr.  c.  1650,  en  hann  er  ekki  einungis  auðsjáanlega  eldri 
en  frá  dögum  Vilchins,  heldr  er  aðalstofn  hans  eldri  en  frá  dögum 
Oddgeirs  biskups.  Frá  honum  stafar  auðsjáanlega  einungis  niðr- 
lagið,  en  hvað  gamalt  hitt  er,  verðr  ekki  með  vissu  sagt,  svo  að 
máldaginn  verðr  að  heimfærast  til  Oddgeirs  í  þeirri  mynd,  sem 
hann  liggr  hér  fyrir,  og  af  Vallanesmáldaga  er  auðséð,  að  Oddgeir 
biskup  hefir  riðið  yfir  Austfirði  1367. 

I  sambandi  við  máldaga  frá  tímum  Oddgeirs  biskups  verðr  hér 
að  geta  um  bók  eina  á  pappír,  sem   er  merkileg.      Jón    Sigurðsson 

')  Hér  éptir  kemr  klausa  frá  Vilchni  1395. 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  215 

gelr  henuar  í  Dipl.  Isl.  I,  490 — 91.  Hún  er  nú  í  sufni  Jóns  Sig- 
urðssonar  í  Landsbokasafni  íslands  Nr.  143.  4to;  er  allr  fyrri  partr 
hennar  afskript  af  Bessastaðabók  (AM.  238.  4to)  gerð,  að  því  er 
virðist,  fyrir  Sigurð  lögmann  Björnsson  1696  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi, 
og  er  sá  hluti  bókarinnar  því  lítilsvirði.  En  þá  kemr  feykimikið 
safn  af  máldögum  frá  14.,  15.  og  16.  öld  og  er  það  hið  merkileg- 
asta  í  bókinni,  og  er  alt  ritað  um  daga  Odds  biskups  Einarssonar,  og 
er  þar  fjölmart,  sem  vér  vitum  nú  hvergi  til  vera,  neraa  þar.  En 
merkast  af  því  öllu  er  það,  sem  ritað  er  á  bls.  175 — 202  sem 
hefir  inni  að  halda  afskript  af  máldögum  og  mismun  máldaga  við 
Vilchinsbók  eptir  fornri  máldagabók,  er  Oddr  biskup  fékk  léða  frá  Hítar- 
dal  1606.  þá  var  enn  til  í  Skálholti  frumritið  á  skinni  af  Vilchinsbók, 
og  lét  Oddr  biskup  bera  þær  saman  1607,  og  segir  hann  að  Hítardalsbók 
hafi  verið  fornritaðri,  enda  var  hún  þá  mjög  af  sér  geingin  af  fúa. 
Jón  Sigurðsson  virðist  hafa  ætlað,  að  þessi  Hítardalsbók  hafi  verið 
máldagabók  Oddgeirs  biskups  og  það  tel  eg  einnig  líklegast,  að 
hann  hafi  látið  rita  hana;  þó  gæti  svo  verið  að  hann  hefði  einungis 
aukið  í  eldri  bók,  því  það  bera  máldagarnir  með  sér  margir 
hverir,  að  stofu  þeirra  er  eldri;  sumir  eru  t.  a.  m.  runnir  frá  Joiii 
biskupi  Haldórssyni.  En  ekki  er  þó  þvi  að  fagna,  að  bók  þessi 
hafi  haft  inni  að  halda  óbreytta  máldaga  Oddgeirs,  því  bæði  segir 
bókin  til  þess  sjálf  að  Vilchin  biskup  hefir  komið  við  hana,  og  svo 
kemr  það  í  ljós  af  samauburði  við  Vilchinsbók,  að  sumir  þeir  mál- 
dagar  sem  í  henni  hafa  staðið,  hafa  stafað  frá  Michael  biskupi. 
Er  því  ekki  vandalaust,  þó  að  fylli  megi  máldaga  Hítardalsbókar  út 
eptir  Vilcbinsbók,  að  finna  þeim  réttan  stað,  einkum  þegar  nú  þar 
við  bætist  að  enn  seinni  viðaukar  finnast  í  henni,  svo  sem  Teigr  frá 
1458  og  Krossholt  frá  1539.  Jpess  gerist  heldr  í  rauninni  ekki 
þörf;  eg  hef  gert  tilraun  til  þessa  með  Rangárþingsmáldagana, 
og  má  gera  það  nokkurnveginn  áreiðanlega,  því  að  Hítardalsbók 
segir  venjulega,  hvort  heldr  Vilchinsbók  er  fyllri  eða  þeim  ber 
saman.  Lundarmáldaga  1368  hefi  eg  einnig  fylt  af  -  því  hann  er 
vafalaus,  og  alla  þá  máldaga  sem  afskriptin  af  Hítardalsbók  hefir 
heila.  hefi  eg  látið  prenta  sérstaka.  En  að  fara  að  prenta  alla  þá 
máldagastúfa  sem  sérstök  skjöl,  er  þar  tæptir  á,  var  ógjörningr. 
Læt  eg  því  hér  í  þessum  inngangsorðum  i'ylgja  alla  þessa  afskript  af 
Hítardalsbók  eins  og  hún  er,  en  kipt  hef  eg  út  þeim  máldögum, 
sem  heilir  eru  og  er  vísað  til  hvar  þeir  eiga  að  standa  hér  í  safninu. 
Rómversku  máldagatölunni  hef  eg  bætt  við.  þess  má  geta  að  bók  þessi 
hefir  áðr  verið  í  eign  Jóns  sýslumanns  Eggertssonar;  síðar  átti  hana 
Jón  lektor  sonr  hans,  þá  séra  Ásmuudr  í  Odda  sonr  hans,  þá  Dr. 
Grímr  Thomsen  mágr  séra  Asmundar,  og  frá  honum  er  hún  komin 
til  Jóns  Sigurðssonar.     (Sbr.  Dipl.  Isl.  II,  676,  684,  716). 

Hier  eptter  skrifast  nockrer  maldagar  kirknanna  j  sunu- 
lendinga  fiordunge.  fyrst  rangarvalla  sýsla.  eptter  gamalle  Bok 
kirkiunnar  aa  hitardal. 


216  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

i.     Nichulas  kirkia  j  skogum  [heill  hér  =  Oddgeirs  1371]. 

ii.     Mariu  kirckia  j  holum  [heill  =  Oddgeirs  1371]. 

iii.     Mariu  kirkia  j  borg  [heill  =  Oddgeirs  1371]. 

iv.     Mariu  kirkia  j  midbæle  [heill  =  Oddgeirs  1371]. 

v.  Olafskirkia  ad  asolfsskala  [heill  =  Oddgeirs  1371]. 

vj.  Kirkia  j   holltte  vnder   eyafiollum    a   heima   land    allt 
med  gognum  og  giædum1). 

vii.  Peturs  kirkia  j  dal  vndir  fiollum  [heill  =  Oddgeirs  1371] 

viii.  J  mork  er    kirkia    sancti    petri  [heill,  prent.  Dipl.  Isl. 
II,  Nr.  426,  ár  1332]. 

ix.  JonskirkiapostulaadEyuindarmula  [=Michaelsmáld.  1385]. 

Hier  ber  allt  saman  vid  Wilchinsbok.    þangad   sem  nefner 
kertistikur  ij.  þui  ma  allt  skrifa  eptter  Vilchinsbok. 

x.  Thorlaks  kirkia  ad  Hlydarenda. 

f>esse  maldage  ma  eirnenn  skrifafst]  eptter  Vilchinsbok. 

xi.  Mariukirkia  j  Teige  a  þridiung  j  heimalande. 

les  Wilchins  maldaga  þui  þetta  ber  nær   samann   vtann  j 
þessum  forna  Hytardalsmaldaga  stendur. 
ij.  salld  korns. 
og  Wilchins  maldage  er  langtum  fyllre  [=  Michaelsmáld.  1385]. 

xij.  f>orlaks  kirkia  ad  kirkiulæk  a  xc  j  heimalande. 

þad  ber  riett  saman    vid  vilchinsbok.    vtann  þesse  ord  eru 
vt  á  spassiunne. 

Anno  domini  CD.  ccc.  Ixxj.    var    sett    kirkia  ad  kirkiulæk. 
[=  Oddgeirsmáldagi  1371]. 

xiij.  Mariukirkia  a  þorvardsstodum  a  xc  j  lande. 

þad  ber  og  saman  vid  Wilchinsbok. 

xiv.  Kirkia  j  lambeý  a  xc  j  heimalande. 

þesse  ber  og  saman.  vtan  vilchins   maldage    er   fyilre  [= 
Oddgeirs  máldagi  1371]. 

xv.  Peturskirkla  j  Ey  a  xc  j  heimalande.  vj  ær  oc  ij  kyr. 

þesse  ber  og  saman  vid  vilchinzbok.  vtann  Vichinsbok  er  fillre. 

xvi.  Teigur  [sjá  ár  1458]. 

xvij.  Mariukirkia  j  fiflhollte  a  ij  kyr  oc  vj  ær. 

Hier  er  vilchins  maldage  lijka  fylire  [  =  Michaelsmáld.  1385]. 

xviii.  Stephanus  kirkia  j  fiflhoilte   a   ku   eina.   iij   ær    og 
hundrad  vadmala. 

les  vilchinsbok. 


')  Hér  er  ekki  meira. 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  217 

xix.  Olafskirkia  a  Skumstodum  a  prestskylld  j  heimalande. 
vj.  kugillde. 

þad  ber  allt  saman  vid  Vilchinsbok. 

xx.  Mariukirkia  a  Nedrahuole  og  hinz  h[eilaga]  olafs  a 
prestskylld  j  heima  lande.  dufþaksholltt.  viij  kugillde. 

les  vilchinsbok  þui  þad  ber  allt  samann. 

xxi.  Mariukirkia  a  Breidabolstad  j  fliotzhlid  a  heimaland 
allt. 

les  Vilchinsbok. 

xxii.  Heilog  kirkia  ad  Hofe  er  helgud  hinum  heilaga  þor- 
lake  biskupe.  hun  a  iiij  kyr. 

Ie8  Vilchinsbok  þui  þetta  ber  alltt  saman. 

xxiij.  Mariukirkia  j  kirkiubæ  er  helgud  vorre  fru.  hun  a 
þriu  kugillde. 

les  Vilchins  maldaga. 

xxiv.  Peturskirkia  j  Gunnarshollte  a  fiordung  j  heimalande. 

les  Vilchinsbok. 

xxv.  Palskirkia  ad  Kelldum  a  fiordung  j  heimalande  og 
halftt  sandgil. 

þesse  maldage  er  halfu  leingre  j  Vilchinsbok.  enn  ber  allt 
saman  þad  sem  badar  hallda  [=  Oddgeirsmál.  1371]. 

xxvi.  Olafskirkia  j  sniallshofda  a  prestskylld  j  heimalande. 

Ie8  Vilchinsbok  þui  þad  er  allt  eins. 

xxvii.  Nichulaskirkia  j  eystra  skarde  a  halftt  heimaland 
og  Ix  asaudar  og  ij  ær.  iij  kyr.  iij  messuklæde. 

les  Vilchinsbok.  þui  þad  ber  nær  samann1). 

xxviii.  Peturskirkia  j  Næfurloste  a  prestskylld  j  heimalande. 
xxx.  asaudar  og  iij  kyr. 

les  Vilchinsbok. 

xxix.  Peturs  kirkia  a  leyrubacka  a  suo  micla  jskylld  j 
lande  ad  þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur  oc  taca  iiij  merkur. 

þesse  maldage  er  nockru  fyllre  j  Vilchinsbok.  [=  Oddgeirs- 
máldagi  1371]. 

xxx.  Ad  þorlakskirkiu  j  klofa  skal  vera  prestskylld  i  heima- 
lande.  hun  a  ij  kyr.  xviij  ær.  hross. 

Vilchinsmaldage  helldur  meira.  [=  Michaelsmáld.  1885]. 

')  þessi  máldagi  er  hér  ekki  fyltr  eptir  Vilchni,  því  að  óvíst  er 
hvað  þeim  hefir  borið  á  milli. 


218  HÍTARDALSBÓK.  1367 

xxxi.  Michaelskirkia  j  skarde  a  heimaland  alltt  med  skog- 
um.  xiij  kyr.  hundrad  asaudar.  kluckur  sex. 

les  Vilchinsmaldaga.  þui  flest  ber  saman.  vtann  hier 
nefner  tijund  af  yrium.  skarfanese  og  grof.  eskiuhollte  og 
Galltalæk1). 

xxxii.  Olafskirkia  a  vollum  a  fíordung  j  heimalande.  kyr 
og  tuær  ær. 

les  Vilhinsbok.  þui  hun  er  fyllre2). 

xxxiii.  Jonskirkia  ad  fellsmula  a  xxc  j  lande.  ij  kyr.  tuenn 
messuklæde. 

les  Vilchinsbok.  hun  er  og  hier  fyllre.  [=  Oddgeirsmáld.  1371]. 

xxxiv.  Mariukirkia  og  hins  heilaga  olafs  kongs  j  ase  a  iij 
kugillde, 

Vilchins  maldage  er  hier  fyllre3). 

xxxv.  Marteinskirkia  j  sottartungu  a  prestskylld  j  heimalande 
og  halft  ellefta  kugillde.  messuklæde  ok  kaleik  og  lausann  hokul. 

les  Vilchinsbok  þui  hun  er  langtum  fyllre4). 

xxvi.  Mariukirkia  ad  aa  og  Johannis  Baptistæ  a  prest- 
skylld  j  heimalande.  vj  kyr  oc  vj  ær.  messuklæde  oc  kaleik. 

les  Vilchins  maldaga  þui  hanner  fyllre  [=Oddgeirsmáld.  1371]. 

xxxvii.  Olafskirkia  j  kalfhollte  a  heimaland  alltt  x  kyr  lx 
asaudar.  iiij  hross. 

les  Vilchinsbok  [=  Lxx  =  Oddgsjra  1371]5). 

xxxviii.  Kirkia  ad  krosse  er  helgud  gude. 

les  Vilchinsbok. 

xxxix.  Peturskirkia  ad  amulastodum  a  prestskylld  þar  j 
lande  ein  messuklæde. 

les  Vilchinsbok  þui  þad  ber  alltt  samann. 

xl.  Nikulasskirkia  j  odda  a  heimaland  alltt.  frodholltt  tuð. 

les  Vilchinsbok  þuij  þetta  ber  alltt  samann  vm  eign  og  jtok. 


J)  þessi  máldagi  er  hér  ekki  fyltr  eptir  Vilchni,  af  því  að  óvíst  er 
hvað  þeim  ber  á  milli;  a)  npphaf  máldagans  hér  víkr  strax  mikið  frá 
Vilcbinsbók,  svo  eg  hefi  ekki  þorað  að  fylla  eptir  henni;  3)  þenna  mál- 
daga  hefi  eg  ekki  þorað  að  fylla  eptir  Vilchinsbók,  því  að  í  honum  eru 
þar  mörg  eamskeyti  og  óvíst  við  hver  ætti  að  lenda;  *)  þennan  máldaga 
er  ekki  hægt  að  fylla  eptir  Vilchinsbók,  sem  hefir  Michaelsmáldaga  að 
aðalstofni,  því  að  þessi  máldagi  hefir  verið  eldri  og  með  öðrn  skipulagi; 
*)  í  Vilchinsbók  eru  tveir  Kálfholtsmáldagar  (xxxv  og  lxx)  og  er  hinn 
fyrri  sá  eiginlegi  Vilchinsmáldagi,  enn  binn  virðist  vera  Oddgeirs. 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  219 

oc  vmm  xijc  fioru  er  liggr  fyrir  grijmstodum  og  viijc  fioru  er 
liggur  fyrir  Bergþorshuole. 

xli.  Mariukirkia  a  Breidabolstad  j  fiiotzhlijd  aa  heimaland 
alltt.  samstade  ena  ytre. 

les  Vilchinsbok  þui  þetta  ber  saman  vtan  fra  Reinefelle 
stendur  skrifadur  gelldingur  tuævetar.  hann  er  vtskafinn  j 
Vilchinsbok.  Ogvilchinsmaldage  helldur  meira1)  [=Oddgeirsl371]. 

xlii.  Michaelskirkia  i  steinum  ['heill  =  Oddgeirs  1371]. 

þessi  maldage  er  eci  j  Vilchinzbok. 

Nesia  sýsla. 

xliij.  Hvalnesmaldage  eins  og  j  vilchinsbok. 

þa  lidit  var  fra  hijngad  burd  vors  lausnara  Jesu  christi 
þushundrut  ara  þriu  hundrut  ara  og  siau  tijger  ara  vijgde  herra 
othgeir  Biskup  kirkiu  a  Hualsnese  et  cetera. 

xliv.  Mariukirkia  a  Reynevollum  a  heimaland  alltt  Sornns 
land.  þridiung  j  laxfoss.  sioarfoss  allann. 

les  vilchinzbok  þui  þetta  ber  samann. 

xlv.  Lucaskirkia  j  Huamme  j  kios  a  huamseý  og  sex  ku- 
gillde. 

les  vilchinsbok  þui  þad  er  eins. 

xlvi.  Maiiukirkia  j  Mýdal  a  xc  j  lande  og  viij  ær. 

les  vilchinsbok.  vtann  hier  stendur  suo. 

skal  lukazt  atian  aurar  j  tijdaoffur  preste  j  saurbæ.  annad 
ber  samann. 

xlvii.  A  medalfelle  j  kios  er  kirkia  vijgd  med  gude  mariu 
drottningu. 

þetta  ber  alltt  saman  vid  vilchinsbok.  vtann  vilchinsbok 
er  fýllre. 

xlviij.  Mariukirkia  j  eyium  a  xc  j  lande  og  skog  j  Suijnadal. 
les  vilchinsbok. 

xlix.  Kirkia  heilagrar  Augottu  a  jngunnarstodum  a  heima- 
land  alltt  og  siottung  j  eyialande.  vij  kyr  og  xxx  asaudar. 

les  vilchinsbok  þui  þetta  er  eins. 

1.  Peturskirkia  j  Saurbæ  a  kialarnese  a  x  kyr.  fimmtan 
ær.  gridung. 


')  þessi  raáldagi  finst  nú  raeðal    fornbréfaafskripta    AM.    2110,   sbr. 
xxi.  hér  að  framan. 


220  HÍTAKDALSBÓK.  1367. 

þetta  ber  og  samann  vid  vilchinsbok1). 

li.  Peturskirkia  ad  varmá  a  xc  j  heimalande  og  fiorar  kýr. 
veide  j  vlfarsá.  fiordung  fra  sio  og  til  astastifla2). 

þad  er  eins  j  vilchinsbok. 

lii.  Andreskirkia  ad  hofe  a  iiij  kyr.  xiiij  bækur. 

þad  er  alltt  eins  og  j  vilchinsbok. 

liij.  Nichulaskirkia  j  brautarholltte  a  land  j  myrarholltte. 
kyr.  x.  fimm  manna  messuklæde. 

allt  annad  eins  og  stendr  j  vilchinsbok3). 

liv.  Mariukirkia  j  þernney  og  Thorlaks  Biskups  a  þessar 
eignir.  halfa  þerney.  alfsnes. 

alltt  eins  og  stendr  j  vilchinsbok. 

lv.  þorlakskirkia  ad  reykium  a  land  ad  vlfarsfelle.  iij.  kyr. 

les  vilchinzbok. 

lvi.  Anno  Domini  M°.  ccc°.  lx°.  og  vii°  in  profesto  Dun- 
stani  reiknadist  buo  micit  gotz  klaustursinz  j  videy. 

les  vilchinz  maldaga  þui  alltt  ber  samann  enn  þo  helldur 
vilchinsbok  meira.  Enn  vm  oll  jtok  ber  samann*). 

lvii.  þa  er  lidit  var  fra  hijngadburd  vors  herra  jesu 
christi  m.  ccc.  lxx.  og  ix  ar.  þrim  nottum  fyrir  hallvardzmessu 
var  kirkia  j  Eingey  vigd  af  herra  othgeire  Biskupe  j  Skalholltte. 

Hier  ber  alltt  saman  vid  vilchinsbok. 

lviii.  Jonskirkia  postula  j  vijk  a  landid  ad  sele.  xij  kyr. 

þad  ber  og  samann  vid  vilchins  bok. 

lix.  Nichulas  kirkia  j  seltiarnarnese  a  sex  manna  messu- 
klæde. 

allt  annad  suo  sem  vilchinsbok  jnne  helldur3). 

lx.  [V]m  vtskale.  Giorningsbref  Brodur  jons  Biskups  j  Skal- 
hollte  Anno  domini  M°.  ccc°.  xl°.  iij 2)  xvj.  calend.  januarij  er 
hann  keyptte  vid  Biarnna  bonda  Guttormsson. 

les  vilchinsbok.  [—  Dipl.  Isl.  II,  475,  ár  1340J. 

lxi.  Petur3kirkia  j  Gordum  a  alptanese  a  heimaland  alltt. 
hausastade.  selskard. 

les  vilchinsbok. 

')  þetta  er  þó  ekki  rétt,  því  að  þessi  máldagi,  sem  stendr  ritaðr 
bæði  í  Bessastaðabók  og  framar  í  þessari  bók,  er  frábrugðinn  Vilchins. 
og  vantar  bæði  í  bann  heilan  kafla  og  sleppir  auk  þess  niðrlagi,  því  sem 
er  hjá  Vilchni;  *)  þannig;  ')  þetta  er  líka  eins  og  hjá  Vilchni;  4)  þessi 
máldagi  er  í  AM.  263.  Fol.  (sjá  Nr.  181  hér  næst  að  framan). 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  221 

lxii.    Nichulaskirkia  a  Bessastodum    a   þridiung  j    heima 
lande.  þrenn  messuklæde. 

annad  alltt  suo  sem  j  vilchinsbok1). 

lxiii.  Mariukirkia  og  hins  [heilaga]  þorlaks  Biskups  j  Niard- 
vijk  a  eina  ku.  alltarisklæde  ij.  et  cetera. 

les  vilchinsbok. 

lxiv.  Allra  heilagra  kirkia  a  vatzlejsu  a  xvc  j  heimalande. 
kluckur  ij. 

les  vilchinzbok. 

Ixv.  Mariu  kirkia  og  hinz  heilaga  Thorlaks  Biskups  j 
kuijguvogum  a  xc  j  heimalande.  vj  ær.  ij.  saude  tuævetra. 

les  vilchinsbok. 

lxvi.  Kirkia  hins  heilaga  olafs  kongs  ad  Býiaskerium  a. 
etcetera. 

les  wilchinsbok. 

lxvii.  Mariu  kirkia  óg  hinz  heilaga  Thorlaks  Biskups  ad 
Holme  a  Rosaraalanese  a  steindan  duk. 

les  vilchinsbok. 

lxviii.  Peturskirkia  a  kirkiubole  a  xlc  j  heimalande  fiord- 
ung  j  geirfuglaskere.  vidreka  allann  a  Skarda  vrd.  xv.  kyr. 
þrenn  messuklæde. 

les  vilchinzbok. 

Kirkiuvogur. 

lxix.  Mariukirkia  j  woge  a  þridiung  j  heimalande.  halftt 
fuglasker.  x.  kyr.  ij  hross  kugilldi.  hun  a  vidreka  onnur  huer 
missere  a  millum  klaufar  og  osa. 

les  wilchinzbok. 

lxx.  Kirkia  ad  stad  j  grindavijk  er  vij[g]d  med  gude  sælle 
mariu  Jone  postula. 

þad  ber  allt  samann  vid  wilchinzbok.  bæde  vm  reka  og 
annad.  vtann  hier  stendr  suo. 

Kirkia  a  reka  fra  Biargsenda  og  til  gardzenda  er  geingur 
fyrir  vestann  arfadalinn2). 

Jtem  stendur  hier  suo. 

skalhollttzstadr  a  helming  j  hualreka  ollum  vid  stad  j 
grindavijk  et  meira  er  enn  iiij  vætter.  miilum  Rangagiogurs  og 
valagnupa3). 

')  þetta  er  líka  eins  og  hjá  Vilchni;  2)  þetta  er  líka  svo  í  Vilchinsb. 
nema  þar  stendr:  erfadali;  3)  þetta  er  einnig  eins  og  í  Vilch.,  nema  þar 
steudr:  Skálhollr. 


222  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

annad  ber  samann.  vtann  vilchinzbok  helldur  nockut  meira. 
lxxi.  Mariukirkia  j  krijsuvijk.  a  heima  land  alltt.  herdijsar- 
vijk.  ix  mælaland  a  þorkotiustodum. 
þad  ber  allt  saman  vid  vilchinzbok. 

Borgarfiardarsýsla. 

lxxii.  Anno  Domini  M°.  ccc°.  lx°.  viij0.  þa  er  othgeir 
Biskup  j  Skalholltte  kom  j  sinne  visitatione  til  Lundar  j  Reykia- 
dal  var  þesse  kirkiumaldage  reiknadur.  Kirkia  ad  Lunde  [er] 
helgud  med  gude. 

þetta  er  eins  og  i  vilchinsbok. 

lxxiij.  Kirkia  heilags  Nichulai  a  fitium  j  skoradal  a  þridi- 
ung  j  heima  lande.  xxc.  ix  kýr. 

Alltt  annad  suo  sem  vilchinsbok  jnnehelldur1). 

lxxiv.  Peturskirkia  j  Reýkiaholltte  a  heimaland  alltt. 

þetta  ber  og  samann  vid  Vilchinsbok.  vtann  hier  nefner. 
peturs  skog  j  nordurardal  j  millum  stackagilz  og  klofa'). 

lxxv.  Kirkia  ad  varmalæk  er  helgud  hinum  heilaga 
Thomase. 

les  vilchinsbok. 

Ixxvi.  þorlaks  kirkia  ad  kroppe  a  xc  j  heimalande. 

les  vilchinsbok. 

lxxvii.  Mariukirkia  ad  skaney  a  xc  j  heimalande  eina  ku. 

suo  sem  vilchinsbok  avijsar. 

lxxviii.  Jons  kirkia  postula  ad  idra  holme  a  kirkiubol  og 
Tyrfingstade. 

þad  ber  alltt  samann  vid  vilchinzbok. 

lxxix.  J>esse  er  maldage  kirkiu  hinz  heilaga  Laurentij  og 
Sebastiani  j  gordum  a  akianese  ad  kirkia  a  halftt  heima  land 
Galmarvijk  alla. 

les  vilchiusbok  þui  þetta  ber  alltt  samann. 

lxxx.  Mariukirkia  a  heynese. 

þetta  er  eins  og  j  vilchinzbok2). 

lxxxi.  Kirkia  ad  Husafelle  a  heimaland  alltt  vj  kyr  og  v. 
asaudar  kugilldi.  iij  kugilldi  j  gelidfie. 


0  v. 


')  þetta  er  og  eins  og  hjá  Vilch.;  a)  Heynesrnáldagi  er  hér  heill.  og 
er  því  prentaðr  hér  sérstakr  [1368]. 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  223 

alltt  epttir  vilctainsbok. 

Ixxxii.  Kirkia  j  ase  er  helgud  gude  almattugum. 

alltt  suo  sem  vilchinsbok  jnnehelldur. 

lxxxiii.  Jons  kirkia  Biskups(!)  j  saurbæ  a  hualfiardarstrond. 
a  heima  land  allt  med  gognum  og  giædum  hrafnabiorg  fer- 
stikle  kalanes(!)  hofda  siofargard  halfan. 

les  vilchinsbok.  vtann  vilchinzmaldage  helldur  meira. 

Jtem  stendur  hier: 

þar  er  tueggia  presta  skylld  ng  omaga  kuenngilldz1). 

lxxxiv.  Olafs  kirkia  j  bæ  a  stedia  land.  kalfanes.  mula- 
iandi.  afriett  j  huarfsartungur.  veide  j  flokadalsaa  ad  helminge 
vid  warmlækinga  medann  land  þeirra  liggur  vid  enn  ein  vpp 
þadann. 

þetta  ber  allt  samann  vid  vichins  maldaga2). 

Ixxxv.  Mariukirkia  a  huanneyre  a  xij  hundrada  land  er 
heiter  j  tungu. 

alltt  epttir  wilchinsbok. 

lxxxvi.  Mariukirkia  a  melum  a  heimaland  med  ollum  þeim 
giædum  er  þorlakur  keypte  og  Magnus  lagde  til.  og  selialand 
allt  er  liggur  j  millum  fosslækiar  og  tunguar.  hun  a  xxx  ku- 
gillde3).  atta  hross.  vc  vadmala  og  onnur  fimm  hundrut  fyrir 
spioll  med  portiunne  þeirre  er  fiell  medan  sijra  þorleifur  hiellt 
stadinn.  cccc.  j  haustlage.  hun  a  xvc  j  skarhollte.  þetta  a  hun 
jnnan  sig. 

alltt  annad  eptter  wilchinsbok. 

lxxxvii.  Peturskirkia  ad  leira  a  þridiung  j  beimalande  og 
vtlondum  og  þridiung  allrar  veide  j  laxa.  hun  a  iiii  kýr.  ix  ær 
og  einn  hest.  olafur  Grijmsson  tok  sio  kýr  og  þriar  ær  og 
ij  hross. 

les  frammveigis  eptter  wilchins  maidaga. 

Hun  a  tiolld  vm  sig.  og  ailtaraklæde. 

lxxxviii.  kirkia  ad  skarde  a  þridiung  j  heimalande  og  ij  kyr. 

les  vilchins  bok. 

lxxxix.  kirkia  a  Læk  a  þridiung  j  heima  lande. 

xc.  kialardals  kirkia  a  þridiung  j  heima  lande. 


')  þenna  máldaga  hef  eg  ekki  þorað  að  fylla  eptir  Vilch.,  því  að 
óvíst  er,  hvað  rnilli  ber  um  inventarium;  2)  Hér  stendr  á  spássíu,  en  er 
hálfskorið  af:  «Ann[o]  M.  x.  .  .  .».  þetta  er  og  alveg  eins  og  í  Vilchins- 
bók;  3)  kúa,  Vilch. 


224  HÍTARDALSBÓK.  1367 

Vestfirdinga  fiordungur. 

eptter  þeirre  afgomlu  kirkiubok  j  Hijtardal 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  xc°.  qjuarto]1). 

xci.  £etta  gotz  atte  mariu  kirkia  j  Galmastungu  þa  er 
Brandur  Hallsson  liet  lausa  enn  Svarthofde  son  hanns  tok  med. 
j  messuklædum. 

alltt  eptter  vilchinsbok. 

xcii.  Nichulas  kirkia  a  Gylsbacka  a  heimaland  alltt  oc 
lambatungur  allar  og  skog  j  husafellzhraun. 

les  vilchinsbok  þui  þad  ber  alltt  samann.  vtann  hier 
stendur. 

sionhending  fra  huannstodum  og  floa  hinn  eystra2). 

xciii.  Mariukirkia  j  sijdumula  a  land  a  frodastodum  þad 
sem  leigist  þrim  hundrudum.  vij  kýr  og  sex  ær  og  hest.  veide 
j  kiarra  aa  ad  helminge  vid  stadenn  j  Reykiaholitte. 

les  vilchinsbok  vtann  hier  stendur. 

þar  skal  vera  prestur  og  taka  hundrad3). 

xciv.  Katrijnar  kirkia  j  nordtungu  a  land  alltt  a  hogna- 
stodum.  sex  kyr.  iiiij c  voru  og  hesta  ij. 

les  vilcbinsbok. 

xc?.  Mariukirkia  a  Huamme  j  nordurardal  a  xxij  kugilldi 
og  iij  hesta. 

alltt  eptter  vilchinsbok  vtann  vilchinsbok  helldr  meira4) 

xcvi.  Kirkia  hins  heilaga  Nichulai  j  stafholltte.  a  heima. 

les  vilchinsbok  þetta  ber  allt  samann  vtan  hier  greinir. 

xv5)  kyr  og  iij  asaudar  kugilldi. 

enn  vilchins  bok  helldr  meira. 

xcvii.  í>esse  er  maldage  kirkiu  j  sygnaskarde  ad  þar  skaí 
syngia  annann  huern  dag  helgann. 

þad  ber  samann  vtann  vilchinsbok  helldur  meira6). 


a)  Á  spássíu,  og  er  nokkuð  skorið  af;  s)  þetta  er  eins  í  Vilch., 
nema  þar  stendr:  stodinu  f.  huannstodum;  3)  Ekki  fyltr  eptir  Vilch.,  því 
óvist  er  hvar  þessi  síðasta  klausa  á  inn  í  Vilch.,  en  þar  er  máldaginn 
tvíaukinn;  4)  =  Oddgeirs  máldagi  1375;  5)  xvii,  Vilch.,  en  ekki  er  mál- 
daginn  hér  fyltr  eptir  Vilchinsbók,  því  á  Vilchinsmáldaga  eru  mörg 
samskeyti,  en  óvíst  hvar  þessi  hefir  endað,  þó  líklega  við :  Jtem  legendur 
etc.  þessi  máld.  hefir  verið  eldri  en  Vilch.;  6)  hér  hefir  því  staðið  forni 
máldaginn  frá  c.  1325  (Dipl.  Isl.  II  Nr.  360). 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  225 

xcviii.  Michaelskirkia  ad  Borg  a  myrum  a  xxc  j  heima- 
lande.  hun  a  nijutijge  asaudar. 

les  vilchinsbok. 

xeix.  Mariukirkia  a  Alftanese  a  xijc  j  heimalande. 

alltt  eptter  vilchinsbok. 

c.  Kirkia  j  hiorsey  er  helgud  oude  og  vorre  fru. 

þetta  ber  allt  samann. 

ci.  Mariukirkia  ad  okrum  a  heimaland  halftt  xj  kugilldi 
og  iiijc.  hafnesstade  halfa. 

les  vilchinsbok.  vtan  hier  stendur. 

þadann  lysetollur  og(!)  voge  og  skutulsey1). 

cii.  Mariukirkia  j  alfttatungu  a  xc  j  heimalande.  ix  kyr  og 
jc  voru. 

alltt  eins  og  j  vilchinsbok. 

ciii.  Allra  heilagra  kirkia  j  hytardal  a  heima  land  allt. 

les  vilchÍDsbok  þui  þad  ber  ailtt  samann. 

civ.  Mariukirkia  vndir  hraune  a  heimaland  med  gognum 
og  giædum  og  bruarfoss  allann. 

les  vilchinzbok. 

cv.  Nichulaskirkia  a  kolbeinstodum  er  helgud  gude. 

þetta  ber  samann  vid  vilchinzbok  vtann  hier  stendur. 

og  gaf  omaganum  atta  alner  hafnar  vodar2). 

cvi.  Peturskirkia  j  krossholltte  a  heimaland  halftt  enn  reida 
fyrir  halft  xxx  hundrada.  hun  a  sex  kugillde  og  buning  sinn  allann. 

þad  ber  allt  samann  vid  vilchinzbok3). 

cvij.  Jtem  bref  othgeirs  biskups  vmm  omagavist  j  Hitardal 
eins  og  j  vilchinsbok  [sjá  ár  1375]. 

cviii.  Mariukirkia  j  Hitarnese  a  heimaland  allt  med  rek- 
um  og  veidum. 

les  vilchinsbok. 

cix.  Kirkia  a  hofstodum4). 

cx.  Nichulaskirkia  j  haffiardarey4). 

cxi.  Jons  kirkia  Baptistæ  j  michlaholltte  a  heimaland  allt 
med  giædum  þeim  sem  þar  fylgia. 

les  vilchinsbok. 


')  Sjá  Gyrðs  máldaga  1354;  s)  ekki    fyltr   hér  eptir  Vilch.;    8)  hér 

kemr  innskot  frá  1539,  sem  kipt  er  hér  út;    *)  Máldaginn    er   hér  heill 
og  því  prentaðr  sérstakr. 

Dipl.  Isi.  III.  b.  15 


226  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

cxii.  Mariukirkia  ad  stad  a  sniofellznese  a  heimaland  allt 
med  gognum  og  giædum. 

þetta  ber  allt  samann  vtann  hier  stendr. 

birtu  eingiar.  gelldfiar  rekstur  j  kolgrafar  fiord1). 

cxiii.  Mariukirkia  a  knerre  a  x'  j  beimalande. 

alltt  eptter  vilchinsbok.  vtann  vilchinnsbok  er  fyllre2). 

cxiv.  Kirkia  ad  jngialldzhuole  var  vijgd  af  herra  arna 
Biskupe. 

les  wilchinsbok. 

cxv.  Mariukirkia  a  saxahuole  a  xx<=  j  heimalande.  v.  kyr 
og  eitt  asaudar  kugilldi. 

þad  ber  samann  vid  wilchinzbok. 

cxvi.  Mariukirkia  ad  aundverdre  eyre  á  halftt  heimaland 
med  þeim  jordum  sem  þar  fylgia.  ij  hlute  j   þordijsarstodum. 

alltt  eptter  wilchins  bok. 

cxvii.  Mariukirkia  ad  froda  a  heimaland  alltt3). 

suo  stendr  klarlega  j  þessare  gomlu  Hijtardalsbok.  alltt 
annad  eptter  vilchinsbok. 

cxviii.  Krosskirkia  ad  setberge  a  heimaland  alltt.  kuernaa 
og  hamra  land. 

Alltt  suo  sem  stendur  j  vilchinsbok. 

cxix.  Nikulaskirkia  j  Biarnnarhofnn  a  j  Anno  CO°.  ccc°. 
iand  a  gudnýiarstodum.  xxx  asaudar.  ix  kyr  \  xc  iiij  þa  biskup 
og  hest.  hundrad  vadmala.  )    vilchin  [visiteradi]. 

ies  wilchinsbok. 

cxx.  Klaustur  a  nelgafelle  a  heimaland  alltt  med  ollum 
gognum  og  giædum. 

les  wilchinsbok. 

cxxi.  Marteinskirkia  a  Eyre  j  alfttafirde  a  xx  hundrada 
eyiar.  xv  kyr.  xj  hundrud  j  metfie  skipum  edur  busgagne  edur 
husbuninge. 

les  wilchinsbok. 

cxxii.  Kirkia  j  snoksdal  er  helgud  hinum  heilaga  stephano. 
hun  a  lond  þriu  halfann  snoksdal  og  þui  meira  sem  er  mill- 
um  þreskialldar  og  leirmula.  sionhending   fram  j    sa.    gilsbakka 

')  =  Gyrðsmáldagi  1354;  2)  raun  vera  Gyrðs  raáld.  frá  1355;  3)  sbr. 
Gyrðs  máld.  1355. 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  227 

halían.    hordabol  halftt.  botnn  hia  suijnbiug    og   dalaholm    og 
skerin  med.  val1)  attung  j  ollum  reka  a  hardavelle. 

alltt  eptter  vilchinsbok. 

cxxiii.  Ad  Egedius  kirkiu  ad  saudafelle.  er  æfinnlig  prestz- 
skylld  j  heimalande  og  diakns. 

les  vilchinsbok. 

cxxiv.  Mariukirkia  og  hins  heilaga  Magnus  Eýia  jarls  j 
j  þýckvaskoge  a  fimm  kyr. 

les  vilchinsbok. 

cxxv.  Mariukirkia  ad  kuenna  brecku  a  heimaland  alltt. 

hier  stendur. 

iiijc  voru.  xl  alna  hafnarvodar  og  half  mork. 

alltt  annad  eptter  wilchinsbok. 

þar  skal  vera  heimilis  prestur.  [«=  Oddgeirs  máid.  1375]. 

cxxvi.  Kirkia  ad  vatzhornne  j  haukadal  er  helgud  med 
gude.  hun  a  xxc  j  lande. 

suo  helldur  su  gamla  Hijtardals  bok.  Enn  j  vilchinsbok  eru 
skrifud. 

xc  j  lande.  og  vmm  fram.  v.  kýr.  ij  hross.  vjc  vadmala. 

annad  ber  samann. 
.   cxxvii.  Kirkia  j  hiardarholltte  er   vijgd   hinum    helga   jo- 
hanne  baptista.  hun  a  heimaland  alltt  med  gognum  og  giædum. 

les  wilchinsbok. 

Kirkiann  a  nu  xx  kýr.  v  asaudar  kugilldi.  viij  hross. 

cxxviii.  Kirkia  j  huamme  er  helgud  gude  allzvalldanda. 

þad  ber  alltt  samann  vid  wilchinsbok.  vtann  hier  stendur. 

lagde  jon  Bonde  Sueinsson  skuld  j  land  sitt  glerarskoga. 

alltt  annad  ber  samann2). 

3) 

cxxix.  [Mariukirkia  og  hins  heilaga  Peturs  a  Eyri  j  Arnar]- 
firde  a  karlstade  og  hornstrond  med  gognum  og  giædum. 

þetta  ber  saman  vid  wilchinsbok.  vtann  hier  stendur  skrifad. 

Kirkia  a  hualreka  a  slettanese  mille  suadzholz  og  toargilz4). 

cxxx.  Nichulaskirkia  a  sondum.  a  heima  [landj  allt  og 
galltardal  allann. 


')  vala(!)  hdr.;  2)_Sjá  máldaga  Áma  Helgasonar  1308  (Dipl.  Isl.  III, 
Nr.  6);  3)  hér  er  glatað  að  minsta  kosti  eitt  blað  úr  uppskript  þessari  úr 
Hítardalsbok;  4)  stendr  einmitt  í  Vilchinsbók. 

15* 


228  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

þetta  ber  allt  samann  vid  wilchinsbok. 

cxxxi.  J>orlakskirkia  j  hraune  a  land  halftt  ad  saurum 
skog  á  kleifum  j  dyrafirde. 

les  wilchinsbok. 

cxxxii.  Sia  er  maldage  myralandz  kirkiu  ad  hun  a  xxiiij 
kugilldi  og  tuo  hesta.  xxc  j  lande.  einz  prestz  vist.  skyllt  ad 
ala  lijkmenn  og  barnnmenn.  enn  eige  meire  skylld.  kirkia  a 
kalek. 

les  wilchinsbok.  vtann  hier  stendur. 

heimil  selveidur  af  myrum  at  ollum  hluta  sem  þeir  geta 
veidt  enn  ad  þridiunge')  ef  einge  veider  þeirra  er  a. 

Jtem  stendur  hier  suo. 

torfskurdur  j  gardland  suo  micill  sem  vill2). 

Jtem  stendur  hier. 

eiga  skala  ýste[r]  og  reit  a  mol  [ok  þoke  adrer.  enn  fyrir 
þeim  suo  ad  þa  skorte  eige  mol3)  natt  beit  vndan  felle.  a 
nauta  hialla.  og  reka  suo  ad  fele  sýn  hinnar  sijdustu  kyr. 

annad  ber  samann.  » 

cxxxiii.  Kirkia  hinz  heilaga  johannis  baptistæ  vnder  Gnupe 
a  þridiung  j  heima  lande. 

þad  ber  allt  samann  vid  wilchinsbok.  # 

cxxxiv.  Mariukirkia  a  Sæbole.  a  land  vnder  halze  á  sæbole 
og  attung  j  geirsbrecku  j  sugandafirde.  og  skogum  þeim  sem 
þar  fylgia  þui  lande. 

þad  ber  saman  vid  wilchinsbok. 

cxxxv.  Kirkia  hinz  heilaga  laurentij  j  holltte  j  aunundar- 
tirde  a  heimaland  allt. 

þad  er  allt  eins  og  j  wilchinsbok. 

cxxxvi.  Mariukirkia  a  hole  j  bolungavijk  a  land  ad  lyfur- 
kerstodum  j  amie. 

allt  eins  og  wilchinsbok  jnnehelldur. 

cxxxvii.  Mariukirkia  a  Eyre  j  skutulsfirde.  a  heimaland 
alltt  kyr  xiij  og  lx  asaudar.  gelldneyta  kugillde.  cc  voru  edur 
voru  vird.  pallbord  iiij  storkerold  j  jordu. 

þetta  ber  samann  vid  wilchinsbok.  vtann  hier  stendur  suo. 

ad  frateknum  kirkiubole  ok  forsum  og  eingedal  [ad  tij- 
undum4). 

')  fiordungi,  Vilch.  (að  öðm  leyti  eins);  ')  alveg  eins  í  Vilch.;  s)  [sl. 
Vilch.;  *)  [sl.  Vilch.  (hitt  eins). 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  229 

cxxxviii.  Mariukirkia  a  kirkiubole  j  skutulsfirde.  a  þuilijk- 
ann  maldaga. 

þad  er  eins  og  j  wilchinsbok.  vtann  hier  stendur  suo. 

þar  tekst  heima  tijund  og  lysetollur  heimamanna.  og  suo 
fra  íbrsum.  og  tijund  vr  eingedal1). 

annad  ber  samann. 

Jtem. 

þeir  menn  eru  ej  skylldugir  ad  hallda  kirkiudag  a  eyre. 
sem  hallda  a  kirkiubole1). 

annad  ber  samann. 

cxxxix.  Peturskirkia  a  Eyre  j  seidisfirde  a  þridiung  j  heima- 
lande. 

þad  er  eins  og  stendur  j  wilchinsbok. 

cxl.  Kirkia  j  Augre  er  helgut  gude  og  gudz  modur. 

les  vilchinsbok.  enn  wilchinzmaldage  er  fyllre2). 

cxli.  Kirkia  j  vatzfirde  a  heimaland  halftt.  Borgarey  halfa. 

les  wilchinz  maldagabok  þui  þeim  ber  allt  samann.  vtann 
vilchinsbok  er  nockut  fýllre  vid  nidurlag  maldagans. 

cxlii.  Kirkia  hins  heilaga  laurentij  a  kirkiubole  j  langadal 
a  heimaland  halftt. 

les  vilchinsbok.  þui  þad  ber  samann.  vtann  hier  stendur  suo. 

þangad  liggia  tijunder  og  lysetollar  af  ollum  bæum  mille 
kalldalons  og  ýsafiardar  ár. 

og  vilchins  maldage  er  leingre. 

cxliii.  Kirkia  vndir  sniofiollum  er  helgud  gude  og  gudz 
modur. 

les  vilchins  bok.  þui  þad  er  alltt  eins. 

cxliv.  Mariukirkia  j  Grunnavijk.  a  heimaland  alltt.  faxa- 
stade  j  olldugil. 

les  vilchinsbok  þui  þetta  ber  saman  vtann  hier  stendur. 

hun  a  og  siottung  j  smidiuvijk  [j  ollum  giædum3). 

cxlv.  Mariukirkia  j  adalvijk  og  hinz  heilaga  peturs  a 
heimaland  halftt  med  ollum  gognum  og  giædum. 

les  vilchinsbok.  þad  ber  riett  samann.  vtann  vilchinsbok 
er  fyllre. 

cxlvi.  Kirkia  j  arnese  a  fimm  lykneske. 

])  stendr  í  Vilch.;  a)  AM.  dipl.  afskr.  962  (heill,  frá  c.  1377);  ')  [sl. 
Vilch. 


230  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

les  vilchinsbok  þui  þad  ber  samann  vtann  hier  stendur. 

viderif1)  j  naustvijkur.  halfa  tijund  a  kalfaness  kirkia  j 
skialldabiarnar  vijk. 

cxlvii.  Kirkia  j  kalldadarnese  var  vijgd  af  herra  arna 
Biskupe  vj  kalendas  dag  Augusti  [ocj  helgud  med  gude  hinne  helgu 
Marie  og  Michaele  Archangelo  og  hinum  heilaga  Thorlake.  enn 
þesse  maldage  var  þa  skipadur  ad  til  þessar  kirkiu  skal  vera 
tijdasokn  af  bæum  þeim  ollum  sem  eru  fyrir  vtann  selar  og 
nordur  til  saurar. 

Annad  ber  samann  vid  vilchinsbok  [==  máld.  Arna  Helga- 
sonar  1317,  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  229]. 

cxlviii.  Mariukirkia  og  allra  heilagra  ad  stad  j  stein- 
grijnnsfirde(I)  a  heimaland  alltt  med  gognum  og  giædum 

ies  vilchinsbok.  enn  hier  stendur  suo. 

Eýiar  ij  j  Biarnarfirde.  hun  a  xiij  kyr  og  xxiiij  ær.  ij 
hross.  og  xiiijc  voru  vird. 

annad  ber  saman  vid  wilchinsbok  flest  alltt.  vttann  hier 
stendur  suo. 

stadurinn  a  liotardal  allann  til  vmm  merkia.  vmm  hroberg 
og  gejrmundarstade  og  þa  dale  er  þar  ganga  ad.  kolbiarnar- 
stade  huannadal  og  selárdal.  tueim  meigenn  til  vmm  merkia 
vid  bolstad  og  Gilstade.  odzey  og  þordarey  á  Biarnarfirde  med 
ollum  gognum  og  giædum  grass  og  eggvers  [og]  selvers.  hual- 
reka  og  vidreka  og  agoda.  asparvijk  med  ollum  gognum  og 
giædum  nema  siottung  og  attung  hualreka  ad  bruaraa.  fiord- 
ung  j  reka  ollum  bæde  hualreka  og  vidreka.  suo  j  renningum 
og  agoda  og  flutningum  a  reykianese.  allann  halfann  hualreka 
og  vidreka  agoda  selver.  lysetolla  af  ollum  monnum  þeim  sem 
giallda  eigu. 

annad  ber  samann  vid  wilchinsbok. 
cxlix.  Hinn  heilage  þollakur  Biskup  vijgde  kirkiu  j  kalfa- 
nese  gude  sialfum  til  lofs  og  dyrdar.  hun  a  land  alltt  i  skelia- 
vijk  med  ollum  gognum  og    giædum.  hun    a    sandzness    holm 
allan.  hun  a  þridiung  vr  hualtijund  j  skialldabiarnnarvijk. 

Suo  stendur  j  þeirre  gomlu  Hijtardalsbok.  annad  ber  sam- 
ann  vid  vilchinsbok. 


')  sl.  Vilch. 


1367.  HÍTABDALSBÓK.  231 

cl.  Kirkia  j  tungu  j  steingrijmsfirde  er  helgut  mariu 
drottningu.  hun  a  heimaland  allt.  yj  kyr.  iij  ær  hundrat  voru. 
Efrabol.  lidarsel  ad  gotudal.  fiordung  j  skogalande.  attung  j 
hualreka  ad  rofö  og  j  eggvere. 

þad  ber  allt  samann  vid  vilehinsmaldagabok.  vtann  hier 
stendur. 

þar  skal  vera  heimilisprestur.  holz  land  ed  efra. 

Jtem. 

þordur  bonde  og  vilborg  gafu  kirkiunne  j  tungu  tijunda 
lut  j  hualreka  vr  þrim  lutum  a  kirkiubole  med  handtake  et 
cetera. 

annad  ber  saman. 

cli.  Olafskirkia  vnder  felle  j  kollafirde  a  halfann  vidreka 
med  tungu  kirkiu  j  þorpum.  millum  holzlækiar  og  hafnarness. 
iiij  kyr  og  \c  voru. 

annad  ber  samann  vid  wilchinsbok  vtann  hier  stendur  suo. 

þangad  liggia  tijunder  og  lysetollar  af  ollum  bæum    mill- 
um  ennishofda  og  karhafnar.  þar  skal  vera   heimilisprestur   og 
taca  iiij  merkur  j  tijda  rentu  huert  ar. 
annad  ber  samann  vid  wilchinsbok. 

clii.  í>a  er  lidit  var  fra  hijngadburd  vors  lausnara  Jesu 
christi  þusundrut  vetra.  ccc.  xvij  ar.  vijgde  herra  arne  Biskup 
af  skalholltte  kirkiu  a  eyre  j  bitru  til  lofs  og  dyrdar  allz- 
valldanda  gude. 

allt  eins  og  wilchinsbok  jnnehelldur. 

cliii.  Kirkia  a  backa  j  Hrutafirde  er  helgud  gude  og  gudz 
modur  og  hinum  heilaga  Jone  postula.  hun  a  halftt  heimaland. 
vj  kyr.  eitt  asaudar  kugilldi.  ij  hundradz  hross.  vj0  voru  og 
half  mork. 

allt  annad  eptter  vilchinsbok.  vtann  vilchins  maldage  er 
meire  og  leingre. 

Anno  1607  j  martio  manude  liet    eg  oddur  Einarson  lesa 

samann  Wilchinzbok  vid  þa  gomlu  maldagabok.  sem  mier 

var  lied  fra  hijtardal  Anno  1606.  og  ber  þessum  bokum  sam- 

ann  vtann  þar  sem  eg  hefe  latid  vpp  teikna  huad  á  mille  ber 

suo  sem  sia  má  á  þessu  sem  hier  er  vppskrifad.  Og  virdist 

mier  wilchinzbok  j  skalhollte  mune  vera  skrifud  seirnna  enn 

hin  þui  hijtardalz  bokinn  er  fornnskrifud.  og  nu  vijda  rotinn 


232  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

og  vtgiord.  suo  ecj  vrdu  sammannlesner  adrer  maldagar  enn 
þesser  sem  hier  er  a  tæpt  þui  annad  huort  vantade  hina 
med  ollu  eda  þeir  eru  forskemder. 

[Austfirdingafiordungur]. 

cliv.  Kirkia  hins  heilaga  Laurentij  á  Refstodum  a  heima- 
land  allt.  Raudzhola  land. 

les  vilchin8bok.  enn  vilchinsbok  helldur  meira. 

clv.  Mariukirkia  a  kirkiubæ  a  heimaland  allt  husey  allaog 
marga  holma  fyrir  vestan  a  Geirastade.  hun  a  eýasand  xc  fadma 
tijræd.  Marig  sand.  ccc.  og  liggur  þridiungur  til  hallormsstada. 

en  vilchinsbok  helldur  mariusand.  cccc.  annad  ber  samann 
vid  vilchinsbok. 

clvi.  Christfienu  a  Grijmsstodum  fylger  xv  ær  ein  kýr  og 
hroðs. 

Suo  helldur  hijtardalsbok.  enn  ecj  neitt  þar  vm  meira. 
þad  finst  ecj  [jj  wilchinsbok. 

clvii.  kristfiarjordunne  fossvelle  fýlgia  vij  ær  og  kyr. 

clviii.  Christfiarjordunne  a  ketilstodum  fylger  xij  ær. 
þriar  kýr.  hundrad  j  virdingarfie.  þar  a  ad  vera  þriggia  marka 
omage. 

clix.  Mariukirkia  ad  eydum  a  heimaland  halftt  med  gogn- 
um  og  giædum.  og  holsland  halftt  med  ollum  gognum  og 
giædum  sem  þar  fylgia. 

les  wilchinsbok. 

clx.  Mariukirkia  a  hialltastodum  a  heimaland  allt.  skogar- 
teig  j  hreinzstada  landzmerke. 

les  vilchins  maldaga. 

clxi.  Christfienu  a  korexstodum  fylgia  viij  ær  og  ij  kyr. 

les  vilchinsbok  þui  þetta  ber  riett  samann. 

clxii.  Mariukirkia  j  niardvijk  a  suo  micit  j  heimalande 
sem  prestzskýlld  heyrer.  iij  kugilldi.  xij  aura  jnnann  gatta. 

les  vilchinsbok.  þui  þetta  ber  alltt  samann. 

clxii.  Mariukirkia  a  Desiarmyre.  a  heimaland  allt  med 
gognum  og  giædum  og  allann  hrafnnsdal. 

les  wilchinsbok. 

clxiv.  Kirkia  j  husavijk  a  heimaland  halftt  og  dal  land. 

allt  epter  vilchins  maldagabok. 


1367.  HÍTARDALSBÓK.  233 

clxv.  Mariukirkia  a  klyfstodum  a  alltt  heimaland  med 
ollum  gognum  og  giædum. 

hier  ber  alltt  samann  vid  vilchinsbok. 

clxvi.  Mariukirkia  a  Duergasteine  a  suo  micit  j  lande  sem 
prestzskylld  heyrer.  vj  kyr.  xviij  ær. 

les  vilchinsbok. 

clxvii.  Hinn  heilage  olafur  kongur  a  ij  hlute  j  þorarins- 
stodum.  þar  fylger  kyr  og  ij  ær.  alltarisklæde.  ij.  kluckur. 

clxviii.  Mariukirkia  j  miofafirde  a  fiordung  j  heimalande. 
med  ollum  gognum  og  giædum. 

les  vilchinsbok. 

clxix.  Kirkia  a  Skorrastodum  a  heimaland  alltt  med  gogn- 
um  og  giædum.  buland  og  grænanes. 

les  vilchinsbok. 

clxx.  Mariukirkia  ad  Holmum  a  fiordung  j  heimalande. 
fiordung  j  krossness  reka  huad  sem  a  ber. 

so  sem  vilchinsbok  jnne  helldur  vtann  hier  stendur.  ecj 
suo  micit  sem  j  vilchinzbok. 

clxxi.  Christfiarjordunne  a  somastodum  fylgia  iiij  kýr  og 
iiij  og  xx  ær.  cc.  j  ofrijdu.  luka  presti  vj  aura.  enn  þriar 
merkur  j  annare  grein  þeim  sem  keypt  hefur.  alltaraklæde  ij. 
kross.  peturs  lijkneske. 

les  wilchinsbok. 

clxxii.  Kirkia  hins  heilaga  Sixti  á  koltreyustodum  aheima- 
land  alltt  med  gognum  og  giædum. 

les  vilchinsbok. 

clxxiii.  Mariukirkia  j  stod  a  heimaland  allt  med  gognum 
og  giædum. 

les  wilchinsbok. 

þar  skal  vera  prestur  og  diakn  eda  xx  aura  omage. 

þetta  ber  saman. 

clxxiv.  Stephanuskirkia  j  Eydolum  a  lond  oll  mille  tinnu- 
dalzar  og  ormzár. 

þad  ber  allt  saman  vid  wilchinsbok. 

clxxv.  Mariukirkia  ad  Berunese  sagde  Halle  marsson  eptter 
sogn  þorsteins  Runolfssonar  ad  ætte  skoga  fram  ad  læk  þeirn 
er  ofann  fell  j  Reynebug. 

les  vilchinsbok. 


234  HÍTARDALSBÓK.  1367. 

clvxvi — elxxvii.  Andreskirkia  vnder  halse.  verdur  hier  ecki 
lesinn. 

les  þar  vm  wilchins  maldaga.  suo  og  vm  þuottæ,  og  adrar 
flejre  kirkiu  eigner  þar  eystra.  þad  er  allt  forskemdt  j  Hijtar- 
•ialsbok.  suo  þad  verdur  ecj  samann  lesid  hiedann  j  frá. 

clxxviii.  Mariukirkia  ad  Hofe  j  alftafirde  a  heimaland  allt  og 
fcellis  land  allt. 

les  vilchinsbok. 

clxxix.  Mariukirkia  j  Biarnanese  a  heimaland  halftt. 

les  vilchins  maldagabok. 

clxxx.  Mariukirkia  j  einehollte  a  heimaland  med  gognum 
og  giædum  og  Lambablikastada  land. 

les  vilchins  bok. 

clxxxi.  Kirkia  j  borgarhofn  a  suo  micit  j  lande  sem  prest- 
skýlld  heyrer.  kirkia  a  ij  kýr.  xxx  asaudar. 

les  vilchinsbok. 

clxxxii.  Kirkia  a  Reynevelle. 

Ies  vilchinsbok. 

clxxxiii.  Nichulas  kirkia  a  kalfafelle  j  fliotzhuerfe  a  neima 
land  alltt.  kelldubacka.  Eireksfell. 

les  vilchinzbok. 

clxxxiv.  Christzbued  ad  kelldugnupe  a  vj  kýr.  xl.  asaudar. 
hrut  veturgamlann.  sex  aurar  voru.  mæler  korns  eda  halfvætt 
matar.  bænhused  a  ad  auk  sex  ær.  þar  skal  vera  kuenngildur 
omage.  þar  skal  gefa  malzverd  joladag. 

þetta  ber  samann  vid  vilchinsbok. 

clxxxv.  Christbued  a  Breidabolstad.  a  Ix  asaudar.  vj  kyr. 
ij  tueggia  marka  hestar. 

les  vilchinsbok. 

clxxxvi.  Christbued  ad  þuera1)  [1367]. 

þesse  maldage  finst  j  bijtardalsbok  enn  ecj  j  vilchinsbok. 

clxxxvii.  Kristbued  j  dalbæ1)  [1367]. 

clxxxviii.  Christbued  a  vppsolum1)  [1367]. 

clxxxix.  Mariukirkia  a  hraunsmula  a  iiij  ær  og  xx.  alltara- 
klæde.  fornann  duk. 

les  wilchinsbok. 


')  Máldaginn  er  hér  heill  og  er  því  prentaðr  séretakr. 


1367.  SKEGGJASTADIR.  —  REFSTAÐIR.  235 

cxc.  Micliaelskirkia  ad  holltte  a  ij  kyr.  iiij  ær  og  xx.  ij 
klockur.  tiolld  vmmhuerfis  kirkiu. 

les  vilchinsbok. 

cxci.  Bænhused  j  ytrum  asum  a  ij  kyr. 

cxcii.  Bænhusinu  j  hrijfunese  fylgia  xij  ær. 

cxiii.  Bænhused  j  hlijd  a  vj  ær. 

cxciv.  Bænhused  á  flogu  a  ku  og  eina  a. 

cxcv.  Christzbuenn  oll  samann  dalbær  o.  s.  frv.1) 

cxcvi.  Nichulas  kirkia  j  skal  2)  [1367J. 

cxcvii.  Olafskirkia  a  bulande2).  [1367]. 

Ecke  verdur  nu  meira  lesid  j  þessura  hytardalz  maldaga 
Anno  1607. 

Hér  þrýt'r  þetta  uppskriptarágrip  úr  Hítardalsbók,  og  er  það  að 
mörgu  merkilegt,  þótt  það  sé  ekki  meira  en  þetta.  þess  má  geta  að 
sá  sem  ritað  hefir  mikið  af  Bessastaðabók  (AM.  238.  4to)  um  1570 
(Vigfús  Jónsson  sýslumaðr  á  Kalastöðum)  hefir  þekt  þessa  máldaga- 
bdk  frá  Hítardal. 

Skeggiastader. 

Jporlakskirkia  a  skeggiastodum  a  attung  j  heimalandi. 

v.  kyr.  iiij  ær  oc  xx.  hrvt  tvævetrann.  kugilldis  hross. 

c.  vadmála.  iiijc  j  virdinngarfie. 

fiogra  marka  refil.  xv  aura  annars  hundradz  j  bokum. 
steintiolld  forn.  alltarisklædi  eitt.  dvkar  ij.  annar  blamerktur. 
handklædi  ij  forn.  þorlaks  lijkneski.  lijkakrakur.  elldbera. 
kluckur  ij.  krossar  ij.  forner.  biarnfell. 

Skal  hver  bonde  lvka  eyri  aa  hveriu  are  oc  hver  fiski- 
madr  fiordung  fiska  til  prestzfædis  aa  skeggiastadi  mille  stapaar 
oc  skoruvijkur.  enn  þad  eru  þeir  sem  leggiast  j  vtver  til  rodra 
oc  fara  ei  heim  ad  kvelldi. 

Jtem  eiga  þeir  ad  lvka  presti  fiskatoll  fiordung  fiska. 

Herra  Otthgeir  gaf  til  vj  ær. 


183.  [1367]. 

Máldagi  Laurentíuskirkju  á  Refstöðum  í  Vopnafirði  [er    Odd- 
geir  biskup  porsteinsson  settij. 

AM.  263.  Fol.  bls.  3  skr.  1598;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1988 
«ex  chartis    herra    Oddz    Einarssonar    biskups.      Refstada    Maldage 

')  Hér  kemr  klausa  um  fjörur  kristbúanna  (sjá  undir  Uppsala  raál- 
daga  Oddgeirs  biskups  1367);  J)  Máldaginn  er  hér  heill  og  er  því  prent- 
aðr  sérstakr. 


236  REFSTAÐIR.  1367. 

kominn  til  min  fra  Monsr.  Odde  Sigurdzsyne»  (AM.).  AM.  dipl. 
afskrr.  Nr.  2012  með  hendi  Arna  Magnússonar;  AM.  259.  4to  bl, 
93—94,  157a  skr.  1592.  Allar  afskriptirnar  stafa  frá  transskripti 
Stepháns  biskups  1509.     Oddgeir  biskup  fór  yfir  Austfjörðu  1367. 

gamall  maldage1). 

Eirkia  hins  heilaga  Laurentij  a  Refstodvm  a  heimaland 
alltt.  Raudz  hola  land.  vidarteig  j  ongulsnes  upp  fra  fossnese. 
annann  j  haugstada  skoge.  þridia  i  hveitisshvamme.  fíorda  j 
j  kleifvm  fírir  framan  oxna  hialla.  fímtta  j  þorbrandzstada  landi. 

kirkian  aa  fiordvng  rekavid  firir  vindfvllv2)  landi. 

halfann  annann  fímtung  j  hvalreka  fra  Bodvarsdalsaa.  oc  til 
gliufurs  aar.  enn  Öutningar  aller  mille  hamra  aa. 

ailur  vidreki  oc  hvalreki.  og  so  flutning  a  fuglabiarganese. 

mille  toptar  oc  groar3)  er  liggur  til  kirkivnnar  halfur  hvalreki 
oc  flvtningar. 

firir  seilatra  landi  attungur  j  hvalreka. 

firir  straDdhofnv  halfurhvalrekioc  flvtningur  fra  nidurvijkuraa 
oc  til  grasdalsaar. 

fiordvngur  j  vidreka  oc  hvalreka  fra  midfiardaraa.  oc  til 
vordv.  firir  vtan  hafva  Backa. 

halfur  hvalreki  oc  flvtningur  firir  saurbæ.  so  hlashualur  oc 
suarfhvalur. 

half[ur]  hvalur  firir  felle  med  slijkvm  maldaga. 

hval  firir  Gvnnolfs  vijk  med  slykvm  maldaga. 

fiordvngur    ur   fimtungi    fraa  Fossaa.  oc  til    Tanga   horns. 

halfur  hinn  sextandi  hlvtur  fra  Tangahornne  oc  til  mafaness. 

fra  mafanesi.  oc  til  hrafnabiargar  aar.  halfur  attvngur  oc 
enn  settvngur  j  fiordvngi.  J  odrv  lagi  fiordvngur  oc  attvngur. 

firir  ollv  heidar  landi  hinn  tolfti  hlvtur. 

J  lons  landz  reka.    settvngur  fyrer  holmi. 

J  Gudmvndar  lone  attvngur  j  flvtningvm  mille  kross  oc 
hravnlækiar. 

Hier  fylgia  kýr  u.  x  ær.  forustvsaudur.  þriggia  marka 
hestur.  vjc  j  virdingar  fe. 

kirkian  a  skipshofn  j  krossavijk  hinne  sýdri. 

ein  ClOesso  klædi.  ad  avk  silki  hokvll  slitinn.  þridie  pellz 
hokvll  sæmilegur  med  stola  oc  handlijn.  kantara  kapa 
slitinn  af  fustane.  Alltariss  klædi  eitt.  ij.  krossar  smelltter. 
einn    Alltariss   steinn   bvinn.    kalekur.  v  kluckur.    Biollur  ij.  ij 

')  Refstadamaldagi  1988;  s)  nú  =  Vindfell;  3)  þannig  öll. 


1367.  VALLANES.  237 

tiolld  fom.  kertistikur1)  iiij.  eitt  glodar  ker.  elldberi.  messvbok 
per  anni  circulum.  oc  lesbok.  capitularivm. 

þangad  liggur  vnder  ix  bæier  ad  tývndvm  oc  lysÍ9to)lvm. 
iij  Bænhus  aí'  þessvm.  oc  vj  aurar  af  hveriv.  ein  vtkirkia.  oc 
syngizt  annann  hvern  dag  helgann.   oc  takazt   af  iij  merkur. 

kirkian  a  lambselldi  af  ollvm  bæivm  firir  vtan  sunnvdalz 
aa  oc  eitt  af  Asbrandzstodvm. 

þar  skal  vera  heimiliss  prestur. 

Biorn  pre9tur  gaf  kirkivnni  halft  annad  hvndrad. 


1S1  17.  Juli  1367.  i  Vallanesi. 

lö*  18.  Juli  1376.  i  Skálholti. 

Wáldagi  Jóns    kirkju   í    Vallanesi,  er    Oddgeir   biskup   setti 
forsteinsson,  þá  er  hann  vígði  kirkjuna. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2001  «ex  originali  membranaceo  fra 
ValJanesskirkiu"  (AM.)  og  segir  Arni  sé  «accurate  skrifad  epter 
originalnuni".  Höndin  var  krókótt  cnockud  so»,  «alika  og  norsk 
være,  þo  er  þad  oefad  ritad  af  Jslendskum  skrifara».  Innsiglis 
þveingrinn  var  skorinn  af. 

Ollum  goðum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra 
heilsum  ver  othgeir  med  guds  nsað  biskup  j  skaalhollti  medr 
guds  quediu  oc  vaarre  kunnight  giorandi  at  sub  anno  domini 
CDillesimo  ccc  lx°  septimo  in  festo  alexij  vigðum  ver  kirkiu 
hins  heilaga  johannis  baptiste  j  vallanesi  med  þilikum  maal- 
dagha  sem  her  fylgher. 

Kirkia  hins  heilaga  johannis  baptiste  j  vallanesi  a  heima- 
land  allt  oc  huamsland  saudhaga  land  allt  oc  vikingstada  land 
afrett  j  fagradal  oc  vnder  skagafelli  selför  at  tunguseli  j  ey- 
uindardal  skogarteig  milli  þrælaar  oc  holknaar  annan  skogar  teigh 
milli  valagilsaar  oc  eyrar  air  skogar  teigh  i  ketilstada  land 
skogar  teigh  j  sandfell  hit  nedsta  tueir  skogar  teighar  j  sand- 
fell  it  efzsta  skog  j  medalnes  land  haalfir  allir  krossskógar  att- 
ung  j  hualreka  j  ofærurekvm  attvng  j  kilmanna  teigh  haalfuan 
vidreka  vid  sledbrottmenn2)  j  siau  hvndradvm  en  fiordungh 
hualreka.  vid  kirkiubænga3)  tueir  hlutir  vidreka  j  þrimr  hundr- 
odum  oc  suo  j  hualreka.  þriar  vetter  liggia  til  vallanes  a  eyi- 

')  kiortastykur  19ö8;  u)  þannig  =  Sleðbrjótsmeun;  3)  þannig  = 
Kirkbæinga. 


238  VALLANES.  1367. 

arsandi.  haalfa  reka  vid  sandbrekkumenn  j  x  hundrudvm  haalfer 
osrekar  bædi  hualreka  oc  vidreka  stærra  en  aalnar  kefli.  fiord- 
ung  hualreka  a  gripdeilld  tolftung  vid  galltstðdinga  annan  tolft- 
ung  milli  þeistavags  oc  spakaardals  oc  sHk[t]  j  flutnioghi 
huargi  sem  a  land  kemr.  fiordunghr  j  hualreka  vid  snotrunes- 
menn  vnder  vaagsfiol[l]oml)  sunnan  fra  sundi  oc  til  gripsgiar 
tolftungh  a  hrollaugstaða  sandi.  halfuan  hualreka  a  eyri  j 
borgarfirði  milli  drangs  oc  kambs  attvngh  j  hual  j  brunauik  oc 
j  kiolsuik  oc  j  hualuik  oc  j  suinavik  huargi  sem  a  land  kemr 
stiga  aas  allann  grindar  aas  allan  xvij  kýr  halft  fiortanda  ku- 
gillde.  j.  asaud  tolf  oc  tuttughu  vetrgamler  saudir.  viij.  tvæ- 
vetrer  oc  hrutr  fimm  kugillde  j  gelldum  nautum  oc  .ij.  naut. 
þrevetr.  vxi  fiðgurra  vetra.  annarr  fimm  vetra.  kaalfua  fimm. 
vij  hross  klyfbær  vij.  oc.  xx.  hundrat.  j  virdinghar  fe.  fimm 
manna  OOessoklædi  at  auk.  iij.  hðklar  kantara  kaapur.  v.  sloppa. 
ij.  fiðgr  alltara  klædi  med  tuennum  fordukum  oc  glitadr  dukr 
skrin.  kross  smelltan  oc  annan  gulllagdan  mariuskripter  tvær. 
jons  likneski  baptiste  CDarteins  likneski  paxspialld2).  ij.  munn- 
laugh  glergugg.  kluckur.  vij.  elldbera  glodarker.  jarnstiku  stora. 
iij.  stikur  adrar  oc.  ij.  fyrer  likneskium  vazketill  merki.  ij.  fonz 
vmbuninghr  oc  skirnar  saar.  lika  kraakr.  v.  c.  j  bokum.  þar 
skulu  vera.  ij.  prestar  oc  diaknar.  ij.  Jtem  lagdi  til  sira  jnghe 
hafnar  land  j  borghar  firde  fyrer  spell.  sira  Oddr  lagde  til.  ij. 
tabula  ný.  oc  duk  glitadan.  sira  jon  lagde  til  dalmatiku.  oc  til 
stadfestu  oc  sannrar  audsýninghar  her  vm  settum  vær  vaart 
jnsigle  fyrer  þetta  maaldagha  bref  skrifuat  j  skaalhollte.  frea 
dagh  næsta  fyrer  festum  trauslacionis  sancti  Thorlaci  episcopi. 
anno  domini  CD°  ccc°  lxx°  sexto. 

Utan  á  Vallanesmáldaga  segir  Árni  að  þetta  hafi  staðið 
(Utan  a  brefinu  stendur  ined  hendi,  ecki  nyrre  þo  miklu  yDgre  en  þeirre 
sem  a  brefinu  er): 

Sua  [miklar3)  tivnder  i  borgarfirde  CDikel  af  xvij4).  lxx. 
h[undrudum].  svmma.  cc  oc  x.  h[undrudj  betur.  Lykur  ClOikel 
af  þessv  sina  vegna  Eireks  oc  Gvnlavgs  oc  þorvardfz]  af  þessvm 
peningum.  xvijn.  alnar  vadmals  oc  kvartiel  betur. 

J)  «þetta  ord  sier  ut  i  originalnum  i  fyrsta_aliti,  eins  og  vtere  þad 
ad  lesa  vaagsfiolð.  enn  þegar  betur  er  ad  gad,  þa  stendur  þar  fiolom.  a 
ad  heita  fiollom»  (AM.);  ')  þannig;  3)  «adde  miklar»  AM.;  *)  undirstrykað. 


1367.  HJALTASTAÐIR.   —  KLYPPSTAÐR.  239 

185.  [1367]. 

Málðagi  Maríukirkju  á  Hjaltastöðum  í  Útmannasveit  [er  Odd- 
geir  biskup  í>orsteinsson  settij. 

AM.  259.  4to  a,  bl.  96  og  103  skr.  1592,  b,  bl.  18a,  97a 
skr.  1598;  AM.  263.  Fol.  bls.  18  skr.  1598;  Add.  British  Museum 
11,245.  4to  227—28  skr.  1592. 

Hialltastader1). 

[Gamall  máldagi  Hiallttastadar  kirckiu  sem  hier  eptter 
stendur2). 

(Dariukirkia  at  hiallttastodum  ai  heimalannd  allt.  skogar- 
teig  j  hreinstada3)  landz  mercki. 

[hun  a4)  xiiij  kugilldi  bufiaar.  oc6)  fimtanda  hrosskugilldi. 
tvo  hundrud  j  vadmaalum. 

þaingad  liggur  lambzelldi  af  huerium  bæ  millum  hleidar- 
gardz  oc  niardvijkur. 

þaangad  [liggur  tijund6)  med  lysitollum  af  ollum  (þessum7) 
bæium  [j  greindu  takmarki8). 

þaangad  liggia  tuo  merkur  bænhus  oc9)  iiij  vj  aura  bæn- 
hus.  oc  ij  merkur  [eiga  ad  gialldast  af  korekstodum  til  hiallta 
atadar  kirkiu.  þui  þar  tekst  heima  tiund  oc  lysitollar10). 


186.  [1367]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Klyppstað  í  Loðmundarfirði  [er  Oddgeir 
biskup  J>orsteinson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  20  skr.  1598;  AM.  259.  4to  bl.  108a 
.skr.  1592;  Add.  British  Museum  11,245.  4to  bl.  229  skr.  1592. 
|>essi  máldagi  er  miklu  fyllri  að  ítökum  en  Vilchins;  mun  þó  víst  vera 
Oddgeirs  ;  Vilchinsbók  útfærir  að  eins  ekki  jafnvel,  og  kemr  slíkt  fyrir, 
~að  eldri  máldagar  eru  fyllri  en  yngri.  Oddamáldagi  1270  er  t.  a.  m. 
íjllri  en  sá  frá  1332. 

Klipstadur11)  [Gamall  maldagi12). 
(Dariukirkia  a  Klifstad13)  j  Lodmundarfirdi  á  alltt  heima  land 

')  Með  hendi  Odds  biskups  í  259;  a)  [sl.  263,  11245;  3)  hreinstadar 
259;  4)  [sl.  259;  5)  b.  v.  11245;  *)  [liggia  tijnnder  263;  7)  [sl.  263;  8)  [nema 
Jcorekstðdum.  þar  tekst  heima  263,  11245;  9)  sl.  263,  11245;  10)  [af  korek- 
stðdum  263,  11245;  n)  Kleifstader  11245;  1J)  [263;  13)  Kleifstad  11245. 


240  KLYPPSTAÐR.    -   ARNEIÐABSTAÐIR.  1367. 

med  gðgnum  oc  giædum.  skog  j  stackahlijdar  land  firir  ofan 
reidgðtur  nedri  vt  til  Hraunár  so  langt  sem  skogur  vex  vpp. 
og  til  geilar  þeirrar  sem  geingur  fyrer  framan  titlingshol.  Hun 
á  xiiij  fota  torfgrðf  j  sama  jardar  land  fyrer  vtan  skaga  skog 
j  vlfstada  land.  fra  hofsá  til  lækiar  þess  er  næstr  fellur  fyrer 
framan  fremri  [hops  gierdi1).  Annann  skog  j  sama  land  vt  frá 
mel  á  til  lækiar  er  næstur  er  oc  klyfs  vppi  skog  j  arnastada 
land  fra  mela  til  lækiar  er  næstvr  rennur  arnastðdum.  skog  j 
hleidargardz  land  fra  fremra  skeide  til  ytra  skeidz  ofan  ad  mýre. 
fyrer  nedann  [as  enn2)  næsta  oc  vpp  j  fliot. 

Hun  a  vj.  kyr.  veturgamalt  naut  oc  kalf.  x  aura  j  virdingar  fie. 

hun  a  fiordung  j  reka  frá  Grimkelsgile  til  Hialmar.  allann 
reka  fra  Hialma  til  melrackaþufu.  sem  stendur  vt  fra  vatni3) 
fætinum  nedra  j  stackahlijd.  sem  kollud  er  fiskitiornn  sionhend- 
ing  j  sio  vt.  þadann  þridiung  j  ollum  reka  til  Hraunar.  skipgðngu 
j  alvidrisvogi  j  neslandi. 

Hun  á  kluckur  iij.  merki  ij.  mariuskriptt.  krossa  ij.  allt- 
arisklædi  ij.  alfær  messuklædi.  eina  kantara  kapu.  vj.  aura  j 
bokum.  þelahðgg4).  baxturjarn. 

þangad  liggia  tijvnder  med  lýsetollum  af  ollum  bæium  j 
lodmundarfirdi.  eru  ij.  bænhus  oc  takast  vj.  aurar  af  huoro. 

þar  skal  bua  prestur. 

Jtem  a  kirkian  iambeldi  a  ollum  bæium  j  iodmundarfirdi. 

Herra  oddgeir  Byskup  gaf  henni.  vj.  ær  oc  bokakistu  er 
hann  vijgdi  hana. 


187.  [1367]- 

Máldagi  Kristíjárins  á  Arneiðarstöðum  í  Fljótsdal  í  Múlaþingi. 

AM.  263.  Fol  bls.  97  skr.  1598  (tekið  eptir  Yilchinsbók), 
aptan  við  Bessastaðaniáldaga;  AM.  260.  Fol.  bls.  145  (Vilch.  ccl). 
þessa  máldaga  er  ekki  getið  í  Hítardalsbók. 

fetta  fylger  kristfie  á  arneidarstodvm  xxx  asaudar  vij  kyr 
oc  kugilldiss  hross  oc  luka  af  einv  xij  alner. 
a  gvd  drottinn  iij  hluti  j  jordinni. 
Herra  Othgeir  biskup  gaf  vj  ær. 

')  hofsgerdi  11245;  2)  asenn  11245;  3)   þannig    ðll;    r.:    veitu?   eða 
vatns?  *)  þielahogg  11245 


1367.  EYDALIR.  241 

188.  [1367]. 

Máldagi   Stephanuskirkju  í  Eydólum  [er  Oddgeir  biskup  f>or- 
steinsson  setti]. 

Laudsb.  268.4to  bl.  129a— b  skr.  1601.  Jón  Sigurðsson  segir  í 
Prestatali  séra  Sveins  Níelssonar,  að  þessi  máldagi  sýnist  vera  eldri 
en  Vilchins.    Ætti  þetta  því  helzt  að  vera  Oddgeirsmáldagi  frá  1367. 

Heýdaler. 

Stephanuskirkia  j  eydolum  a  lonnd  oll  millum  tinnudalzar 
oc  ormzar.  oc  breiddalzeyiar  allar  bædi  hinar  ýtri  oc  hinar 
jdre.  selfðr  j  nordrardal  oc  skog  hia  skriduvatnne  er  leinnge 
hefur  fýlgt  oc  annann  teig  er  liggur  fyrir  ofanu  fiardarskog. 
hid  næsta  Jannd  ad  ose.  med  ollumm  gognnum  oc  giædum. 
Brecku  halfa.  streite.  vafrastade  oc   allann   reka  fýrir  sambeit. 

þangad  liggia  tijunnder  med  lysetollum  af  ollum  bæium  j 
breiddal. 

xij  hunndrud  j  metfe.  j  kuikfe.  þriar  ær  oc  xx.  iiij 
kýr.  ij  kugillde  j  gelldfe.  vxe  fiog[ur]ra  vetra.  þriu  hross.  Bæn- 
husfe  af  streite.  xiij  ær  oc  ein  kýr.  jtem  bonhusfe  af  ánastod- 
um.  ix  ær  oc  kyr.  kirkian  a  fimm  manna  messuklæde.  tiallda 
leppar  vmm  kirkiu.  ij  hunndrud  j  bokum.  kanntara  kápur  iiij 
oc  einn  slopp.  alltaraklædi  fiogur.  kaleka.  ij.  elldbera  ij  giodar- 
ker.  kiossa  ij  smellta.  skiolld.  skrijn  oc  texta.  mariuskript. 
krossa  ij  klædda  oc  gudspialia  kross.  paxspialld.  stephanus 
skript  oc  merke.  iij.  dukar  med  ollum  alltaraklædvmm.  boka- 
kista.  vij  kluckur.  oc  þriar  biollur  er  fylgia  bonhusum  astreite 
oc  anastodumm.  sacrarium  munnlog.  oc  baksturjarnn.  kertte- 
stikur  ij.  Iectarar  ij. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diaknn. 

þessa  hlute  lagde  sijra  asgrijmur  sigurdzson  thil  kirkiunnar 
j  heydolum.  jn  prijmis  x  bækur  fyrir  xv  hundrud.  er  virdar 
voru.  stephanus  skript  er  kostade  xxx  maika  reidu  penijnnga 
j  flandur.  kross  oc  á  lijknneske.  glodaker.  fonntz  vmmbunijnng. 
glerlamp.  messoklæde  ny.  sloppa  ij.  dalmatiku.  alltaraklæde. 


189.  [1367]. 

iilÁLDAGi  Maríukirkju  í  Bjarnanesi    [er    Oddgeir   biskup    £oi- 
steinsson  setti]. 

Dipl.  Isl.  III    R.  16 


242  BJARNANES.  —  HOFFELL.  1367. 

AM.  263.  Fol.  bls.  14  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  lb 
skr.  1601.  það  getr  verið,  að  þenna  máldaga  hefði  mátt  heimfæra 
til  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  (1343),  en  þó  virðist  mér  hann 
liggja  heldr  nærri  Vilchinsmáldaga  til  þess. 

Gamall  maldagi. 

Mariu  kirkia  j  Bjarnanese  a  heima  lande  halftt.  xvj  kyr. 
xl.  asaudar  oc  vjc  j  ofrijdu.  iiij  manna  messuklæde  oc  einn 
hókul  lausann.  kantara  kápu  med  baldekinn  oc  ij.  liettare1) 
slopp  einn.  kross  gull  lagdann  med  stalle  oc  iij  adra.  þollaks 
skrift  oc  tiolld  vmm  huerfis  kirkiu.  Amuleradann  aumpul  oc 
alltaris  stein  buinn.  kaleik  j.  kluckur  iiij.  sacrarium  munnlaug 
oc  vatzkietil.  lysekolu.  glodarkier  oc  elldbera2).  alltara  klæde 
iiij  oc  tabulum  yfer  alltare.  seqventiubok.  Dominicu  bok  a 
sumarid.  oc  sðngbok  a  vetrinn.  tekur  til  a  jolafðstu.  oc  er 
framan  til  paska.  Lesbok  de  sanctis  fra  jonsmessu  Baptistg  oc 
til  jola.  messubok  hatijdis  daga  Graduale.  iiij  kiertistikur. 
glodarkier.  nýtt  annad. 

þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diakn3). 

Biarnanese  fýlger  hrijsey  half.  hrafnseýar.  vidreka  allanu  oc 
hualreka  a  Hornseyre.  skogarteiga  iiij  j  laxardal  j  brennhofda4) 
galltartungu.  vrdar  tungu  oc  vallar. 

þangad  liggia  tuær  kirkiur  og  eitt  bænhus  oc  bænhus 
skylld  j  skogeý  oc  v.  bæer  adrir  ad  tijundum  og  lysitollum 
vtan  ad  halfkirkiunum.  tekst  heima  oll  tijund  oc  halfer  lysitollar 
kirkiupresturinn  tekur  iiij  merckur. 


190.  [1367]. 

ÍJIÁLDAGI  Maríukirkju  í  Hoffelli  í  Hornafirði  [er  Oddgeir  biskup 
porsteinsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  14  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  2a  skr. 
1601  (fúið  að  nokkru  burt).  Jón  biskup  Sigurðarson  leggr  Svínafell 
til  Hoffells  um  1343  (sbr.  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  93).  þessi  máldagi  er  því 
yngri  og  mun  þetta  vera  Oddgeirs  máldagi  frá  1367. 

Gamall  maldagi5). 
Mariu  kirkia  j  hofsfelli6)    a   heimaland  halftt    med    ollum 


')  lekttara,  Vilch.;  2)  hÍDgað  að  er  fúið  burt  í  268;    3)  diakne    268; 
*)  Arennhofda,  Vilch;  brennuhofda  268;  »)  Hoffell  268;  6)  hoffelli  268. 


1367.        HOFFELL.  —  KÁLFAFELLSSTAÐR.  243 

gðgnum  oc  giædum  vtan  pall  bonde  a  þar  j  omaga  vist  er 
hann  keýptti  af  CDagnuse  bonda  j  skál  fyrer  xijc. 

xj  kýr.  lx.  asaudar.  vjc  j  metfie.  oc  j  eitt  hross  kugilldi. 

hun  áþrennmessuklædiadðllu  oc  kaleik.  alltaris  klæd  iiij.  oc  ij 
duka.  kierttistikur  ij.  tiolld  vmmhuerfis  sig.  tabulumoc  krosssæmi- 
ligann  med  lijkneskium.  Silfur  kross  lijtinn  cum  reliquijs.  mercke 
ij.  (Dariuskriptt.  kluckur  v.  vatnskietill.  glodar^kier  oc  elld- 
bera.  messu  fata  kistu.  kolu.  sacrarium  munnlaug.  glerglugg  einn. 

þangad  liggur  tijund  vr  krossbæ  oc  setbergi.  med  lysi- 
tollum2).  halfer  lyaitollar  vr  suijnafelli  oc  [a]  þangad  ad  syngia 
annann  huernn  dag  helgann. 

þar  skal  vera  prestur    oc  diakne. 

halft  fiorda  hundrad  j  bokum. 


191.  [1367J. 

Máldagi    Ólafskirkju    á   Kálfafelli   í   Fellshverfi,    er    Oddgeir 
biskup  Jporsteinsson  setti. 

AM.  263.  Fol.  bls.  13  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bls.  132b 
skr.  1601.     Sbr.  máldagann  frá  1343  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  495). 

Kalfafell  [Gamall  maldagi3). 
Olafs  kirkia  a  kalfafelli  j  fellshuerfi  a  heimaland  allt  med 
gðgnum  oc  giædum  skogum  oc  rekum.  hun  a  xviijc  fiðru.  er 
liggr  fyrer  stadnum.  hun  a  fiðru  er  liggur  fyrer  steinajðrdu. 
oc  eru  reiknut  fiðru  mðrkin  fyrer  austan  ad  bera  skýlldi  tind- 
inn  yfer  kalldardal  j  midtt  skardid  j  riupnadal.  enn  fyrer 
vestan  stadar  fiðruna  oc  steina  fiðru.  rædur  austan  verd[r]e 
naust  topt  þeirri(!)  er  stendr  j  steina  jðrdu.  oc  j  vðrdu  þa  er 
stendur  j  flesinne  firir  austan  steina  gðtu  er  jnn  er  ridid  a 
cialinn.  hun  a  x.  vxa  beit  a  borgar  hafnar  heidi  vm  sumar4) 
vidarhðgg  j  hola  land  a  .xxx.  hesta.  viij  kyr  og  fimmtiju 
asaudar.  gielldfiar  hundrad.  hálft  fimmta  hundrad  j  hrossum. 
vj  huudrud  j  metfie.  oc  hundrad  vadmala.  hun  a  fyrer  jnnan 
sig  [ijc  j  tiolldum.  skrijn  oc  mariuskript.  krossar  ij.  glerglugg 
brijk  yfer  alltare5).   kluckur  ij.  kistur  ij.  kiertastikur  ij.  fyrer  c. 

')  gloda  268;     2)  hér   endar    Vilch.,    þessi    mun    þó    eldri;    *)  [263; 
4)  surnarid  268;  5)  [felt  úr  268. 

16* 


244  þverA  á  sídu.  1367. 

oc  þar  med  glodarkier.  kaleikar  ij.  [fernn  messuklædc.  alltara 
klædi  iiij.  dukar  iij.  kapur  ij.  slop[p]ar  ij.  messufata  stokkur. 
fontz  vmmbuDÍngur.  merke  j.  munnlaug.  lysekola.  lectarar  ij. 
elldbere.  þelahðgg.  ijc.  j  bokum1). 

þangad  liggia  tijunder  oc  lysetollar  af  viij.  bæium.  þangad 

liggur  kirkian  j  borgarhðfn  oc  misser  sðngs  hinn  fiorda 
huern  [dag]  helgann.  þar  skal  syngia  iij  ymbru  daga.  halfkirkia 
a  breidabolstad  oc  onnur  a  reýnivelle  ociiij2)  bænhus.  takast  vj. 
aurar  af  þrimur.  enn  af  einu  v  aurar.  takazt  vj.  aurar  oc 
hundrad  af  borgarhðfn.  enn  hundrad    af  huorri  hinna. 

þar  er  tueggia  presta  skýlld  oc  diakna. 

Jtem  lagde  herra  othgeir  til  vj  ær  oc  ku3). 


192.  [1367]. 

Máldagi  Kristbúsins  að  J>verá  á  Síðu. 

JSig.   143.  4to  bls.  201  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (clxxxvi). 

Christzbued  ad  þuera  a  þremur  am  fatt  j  Ix.  vj  kyr.  mæler 
korns.  xij  alner  og.  c.  j  ofridu  voruvirdt. 

ij  skogarteigar  j  sulufell.  þridie  j  blagilium.  fiorde  j  leitu- 
lande.  fimte  a  logeý4).  siotte  j  eireksfelle. 

Eingeteigur  fyrir  austann  fosslæk  vtann  gardz.  tueggia 
fadma  einge  j  backaland. 

siottung  j  horksdælafioru.  þridiung  j  christbua  fioru 

Ix.  mels  j  skialldbreid. 

viij  hrossa  beit  j  hrossmýrar  fra  veturnottum  til  sumars 

þar  skulu  vera  þrijr  kuenngilldir  omagar.  luka  preste  mork 
og  syngia  hinn  fiorda  huernn  dag  loghelgann. 

atta  hrossa  heytoll. 

gefa  skal  eyre  tii  klæda  huerium  omaga  a  xij  manudum 
þeim  sem  a  christzbuinu  situr. 

luka.  ix.  aura  voru  til  kirkiubæar  arliga. 

þesse  maldage  finst  j  hijtardalsbok  enn  ecj  j  vilchinsbok. 


i 

rk 


')  [feit  úr  268;  *)  iij  268;    ')   í    Vilchinsbók    kemr    hér    aptan    við 
nokkur  klausa;  4)  þannig,  hdr. 


1367. 


DALBÆR  OG  UPPSALIR  í  LANDBROTl. 


245 


193.  [1367]. 

Máldagi  Kristbúsins  í  Dalbæ  í  Landbroti. 

JSig.  143.  4to  bls.  202  skr,  1607  eptir  Hítardalsbók 
(clxxxvii). 

Kristbued  j  dalbæ  j  landbrote  a  vj  kyr  og  fiorutiju  a. 
mæler  korns.  sex  aurar  vadmala.  mæleteiga1)  tuo  fyrir  nedann 
steinsmyrarfliot.  far  j  koluvere. 

tueir  omagar.  annar  karlgilldur.  annar  kuenngilldur.  og  fa 
sinn  eyrer  huorutueggia  til  klæda  vm2)  tolf  manade. 


194  [1367]. 

Máldagi  Kristbúsins  á  Uppsölum  í  Landbroti. 

JSig.  143.  4to  bls.  202  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók 
(clxxxviii). 

Christbued  a  vppsolum  a  kyr  vj.  halfur  fiorde  tugur 
asaudar.  hrutur  tuævetur  eda  mæler  kornns.  atta  hundrut 
voruvirdt. 

fimm  hrossa  vid  onnur  huer  missere  j  skalarjord.  og 
onnur  missere  j  dalbæ. 

melteigur  skal  þar  fylgia  millum  hatýninga  mels  og  horgz 
dals  mels. 

Christbuenn  ollsamann  dalbær.  vppsaler.  þueraa  eiga  fioru 
er  liggur  millum  hraunsfioru  og  horgslendinga  fioru  tiju  tiger 
ens  fiorda  hundradz3). 


')  melteiga,  gatnla  skráin  írá  c.  1150  (Dipl.  Ial.  1,  199);  *)  v,  hdr. 
eins  og  það  œtti  að  lesast:  vid;  3)  í  AM.  52.  8vo,  sem  skinnkver  af 
Kristinrétti  Árna  ritað  á  dögum  Erlends  lögmanns  þorvarðssonar  önd- 
verðlega,  er  rituð  á  bls.  59  með  hendi  frá  c.  1660  þessi  klausa  um 
fjörur  í  Landbroti : 

þyckuabæingafioru(!)  j  Landbrotte  er  halft  niunda  hundrad. 

dalbæingafioru(l)  vc  oc  xxx. 


246  SKÁL.   —  BÚLAND  1367. 

195.  [1367J. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Skál  á  Síðu  [er  Oddgeir  biskup  £or- 
steinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  202  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (cxcvi). 
Máldagi  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá  1343  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  504) 
er  fyllri  hvað  inventarium  snertir,  en  hann  er  samt  auðsjáanlega  yngri 
en  þessi  eins  og  hann  liggr  hér  fyrir.  Hér  eru  taldar  fimm  kyr,  en  þar 
að  eins  tvö  kúgildi.  Hér  talin  tuttugu  hundraða  jörð,  en  þar  eingin  fast- 
eign  önnur  en  prestskyld  í  heimalandi.  Hér  er  líklega  viljandi  slept  úr 
kafla  um  nokkuð  af  inventario. 

Nickulaskirkia  j  Skal  a  prestzskylld  j  heimalande.  fimm  kýr. 
steindann  kross  med  lijkneskium.  Nichulas  skriptt.  þorlaks- 
skriptt. 

þadann  skal  syngia  annann  huernn  dag  helgann  j  holltt. 
og  tekur  prestur  ij  merkur. 

Jtem  fylger  þrijr  tiger  asaudar  og  xx  hundrada  jord. 

þetta  finst  j  hijtardalzbok  enn  ecj  j  wilcbinsbok. 


196.  [1367]. 

Máldagi  Ólafskirkju    á  Búlandi    í    Skaptártungu    [er  Oddgeir 
biskup  í>orsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  202  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (cxcvii). 
J>að  er  eins  með  þennan  máldaga  og  Skálarmáldaga,  að  þó  að  hann  sé 
styttri,  er  hann  þó  án  efa  yngri  en  máldagi  Jóns  biskups  Sigurðar- 
sonar.  Hér  eru  taldar  fimm  kýr  í  innstæðu  kirkjunnar,  en  þar  fjórar. 
En  hér  mun  slept  viljandi  úr  kafla  um  inventarium  og  kemr  slíkt 
stundum  fyrir  í  máldögum. 


Olafskirkia  a  bulande  a  prestskylld  j  heimalande. 

v.  kyr.  iiij  ær  og  xx. 

kalek.  messuklæde.  alltaraklæde.  ij.  slopp.  kantara  kapu 


197.  16.  April  1368.  á  þingeyrum. 

Samningr    Lýtings    bdnda   Húnljótssonar,    eiganda   Akrs,    og 
Gunnsteins  abóta  á  þingeyrum  um  að  J>ingeyrar  eigi  alla  fisk- 


1368.  SÍNGEYRAKLAUSTR.  —  BISKUPSGISTINGAR.  247 

veiði  í  Húnavatni  frá  vaði   til  Brandaness,  en  Lýtingr  frá  vaði 
út  á  mitt  vatn  fyrir  sínu  landi. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  450  «ex  originali  monasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissime«;  afskriptin  er  staðfest  í  Skálholti  10.  Aug. 
1712  af  Arna  Magnússyni  og  Páli  Hákonarsyni.  Arni  lýsir  inn- 
siglum  og  dregr  upp  þau,  er  við  voru,  og  skýrir  frá  stafagerð 
bre'fsins.     Afskrift  er  og  í  AM.  280.  4to  bls.  170. 

akrs  bref1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  bæýra  senda 
CDarteinn  þiodolfsson.  boduaR  gudmundarson.  prestar.  Einar  gils- 
son  laugmadr  þorlakr  thomarsson.  vlfr  stephansson  leikmenn. 
Q[uediuJ.  G[uds]  oc  sina.  kunnight  gerandi.  at  sub  anno  gracie 
03°.  ccc°.  Ix°.  octauo.  a  nesta  dagh  eptir  assumpcionem  sancte 
marie.  i  storustofu  at  þingæyrum.  voro  vær  i  hia  oc  marger 
dugandi  menn  handabandi  þeirra  herra  gunsteins  abbota  oc 
lýtings  bonða  hunliotzsonar.  er  þa  atti  land  at  akri.  at  sua 
firi  skildu  af  fýrnefndum  æinari  logmanni.  at  stadrinn  at  þing- 
æýrum.  skýlldi  æiga  efinliga  fiskueidi  alla  i  hunauatni  vt  fra 
vadi  til  brandaness.  en  hann  vpp  fra  uadi  firer  landi  sinu  vt  a 
mitt  vatn.  en  fiskueidi  vt  fra  brandanesi  huarr2)  firer  sinu  landi 
skadlaust.  vid  adra.  Giordiz  þessi  skilmali  at  hiaueranda  herra 
jone  holabiskupi.  oc  til  sannenda  her  vm.  settum  ver  fýrr- 
nefnder  menn  vaar  jnsigli  firer  þetta  bref  er  gort  var  i  nefnd- 
um  stad  oc  aari. 


198.  17.  Juni  1368.  i  Skálholti. 

Vitnisburðr  séra  Snorra  þorleifssonar,    séra    Flosa  Jónssonar 
og  séra  porláks  Narfasonar  um  biskupsgistingar  á  hálfkirkjum. 

Landsbókasafn  Nr.  115.  4to  II,  26 — 28  (bréfasafn  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal);  er  bréfið  í  tvöföldu  transscripto,  inst 
frá  29.  Júlí  1439  og  þar  utan  yfir  í  transscripto  frá  14.  Marts 
1481.  Afskript  finst  og  í  Bisk.  Nr.  3.  Fol.  (bréfabók  sfcr.  fyrir  þor- 
lák  biskup  1641);  MSteph.  78.  Fol.  bls.  244—46;  Fasc.  AM. 
LXXV,  1.  á  pappír  frá  c.   1760—70. 


')  'þetta  stendur  utan  a  brefinu  nied  gamalli  hendi«  AM.;  2)  «Eins 
stendur  þetta  i  originalnum.  a,  oefad,  ad  lesast  buerr.  þad  hefur  fyrst 
raisskrifast,  enn  ecki  vered  sidan  til  gagns  corrigerad*   (AM). 


248  BISKUPSGISTING.  1368. 

Um  halfkirkiur  i  skaalholits  stipti. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heira  senda 
snorri  þorleifsson.  Flose  jonsson  og  þorlakur  Narfason  prestar 
quediu  gudz  og  sina. 

Saker  þess  ad  vier  hðfum  heirt  ad  nockrer  afleikmonnum 
j  Skálhollts  biskupsdæme  þeir  sem  utkirkiur  hafa  at  geima. 
vilia  varla  edur  ei  taka  med  biskupe  til  gystingar  þa  er  hann 
visiterar  efter  skylldo.  þvi  giðrum  vær  kunnugt  þad  sem  vær 
vitum.  hvðrsu  halldest  hefur  vm  vora  daga. 

J  fyrstu.  ad  herra  Jon  Halldorsson  godrar  minningar  Skál- 
hollts  biskup  gysti  ad  mðrgum  utkirkium  i  mðrgum  stðdum 
um  sijna  daga. 

Herra  Jou  sigurdsson  hafde  med  skylldu  gysting  eda  ut- 
lutning  af  utkirkium  i  ðllum  stðdum  efter  sinne  villd  utan 
motmælis. 

So  hid  sama  herra  Gyrdur  um  sinn  tijma. 

Herra  þoraren  med  lijka  hætte. 

nu  og  sydan  vor  vyrdulegur  herra  herra  oddgeir  med 
gudz  nád  biskup  j  skálhollte  kom  til.  so  vijda  sem  hann  hefur 
um  fared  sitt  biskupsdæme.  hefur  eingenn  honum  syniad  hier 
skylldu.  helldur  aller  audvelldlega  under  geingit  og  lagt  hver 
sina  kirkiu.  so  miked  sem  venia  er.  og  honum  edur  hans  um- 
bodzmonnum  vel  nægde. 

Vorum  vær  þar  hia  in  synodo  i  Skaalhollte  næsta  dag 
fyrer  festum  Botolvi  anno  Domini  CO°.  ccc°.  lx°.  octavo.  og 
heyrdum  uppa  ad  aller  prestar  yngre  og  ellre  þeir  sem  þar 
voru  efter  fretter  af  vorum  herra  oddgeire  biskupe  fyrrnefndum. 
sðnnudu  ad  so  hefde  staded  um  sagdra  biskupa  daga.  og  sðgdu 
sig  vita  at  þeir  Lðfdu  haft  anuat  tveggia  gysting  edur  uthlutn- 
ing  af  utkirkium  med  skylldu. 

Og  til  sanninda  her  um  settum  vær  ádur  greinder  prestar 
vor  jnnsigle  fyrer  þetta  bref  er  giðrt  var  j  skaalhollte  á  Both- 
olfsmesso  dag  á  sama  are  sem  fyrr  seger. 


199.  1368. 

ÍUáldagi  Maríukirkju  að  Lundi  í  Reykjadal,  er  Oddgeir  biskup 
£>orstein-<son  setti. 


1368.  LUNÐR  —   HEYNES.  249 

JSig.  143.  4to  skr.  1607  (Hítardalsbók  Lxxii);  260.  Fol.  bls. 
66  skr.  c.   1650  (Vilchinsbók  cxxxii). 

Anno  Domini  <D°.  ccc°.  lx°.  viij0.  þa  er  othgeir  Biskup  j 
skalholltte  kom  j  sinne  visitatione  til  Lundar  j  Reykiadal  var 
þesse  kirkiumaldage  reiknadur. 

Kirkia  ad  Lunde  [j  Beykiadal  er  helgud  med  gude1)  oc 
heilagri  Mariæ  sælum  Laurentio  med  þeim  maldaga  ad  þar 
liggia  til  tiundir  af.  ij  bæium  oc.  xx. 

x.  kyr.  vijc  j  vadmalum  oc  hrossum. 

eins  prestz  skylld  oc  greida.  iiij.  merkur. 

Kirkian  a  smelltan  kross.  ij.  kaleika.  kross  gulilagdur  med 
ij.  lykneskium.  Mariuskriptt.  olafsskriptt.  Laurentius  skriptt. 
Stephans  skriptt.  tabulum  oc  brik  yfer  alltari.  kiertistikur.  iiij. 
sacrarium  munnlaug.  vatzkietill.  glodarkier.  elldberi.  steintialld 
fornt.  lyka  krakur.  fonts  vmbuningur.  kiertaklofui.  fiogra  manna 
messuklædi.  brestr  þar  j  stola  oc  corporale.  einn  hokull  laus. 
tiolld  vm  kirkiu.  merki.  ij.  med  silki.  fontkross.  texti  vænn. 
alltarisklædi.  ij.  annad  med  hlodum.  ij  dvkar  a  alltari.  sloppur 
oc  kantarakapa  ein  med  hlaudum.  kirkiulás.  lekttara  dvkur 
forn.  iiij.  kluckur.  ij.  biollur.  stolar  ij.  messufatakista  olæst3). 


200.  [1368|. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Heynesí  á  Akranesi,  [er  Oddgeir  biskup 
forsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to    bls.    188—89    skr.    1607    eptir    Hítardalsbók 

(Lxxx). 

Mariu  kirkia  a  Heynese  a  iieimaland  halftt.  vordu  hus 
halítt  med  ollum  gognum  og  giædum.  atta  asaudar  kugilldi  og 
xij  kyr.  oin  messuklæde  ad  ollu  og  kaleik  er  stendur  sex  aura. 
mariu  skriptt.  peturs  skriptt.  krossar  iij.  íimm  klockur. 

þangad  skal  syngia  prestur  vr  gordum.  fæda  hann  ög 
mann    med    honum    eda    hest.    þar   skal    syngia    huernn    dag 


')  [sl.  Hít.;  *)  Hér  hættir  Hít.,  en  bætir  við :  «þetta  er  eÍDS  j 
Vilchinsbók»;  3)  Hér  kemr  í  Vilchinbók  á  eptir  viðbót  frá  dögum  Vilch- 
ins  1397. 


250  HOF  í  VATNSDAL.  1369. 

helgan  og  luka  ijc  preste.  voru  eda  kuikfie.  kirkiann  a  reka 
allann  og  veidar  allar  fra  aosstungu  jnn  j  vigra  vijk  til  lækiar 
þess  er  fellur  fyrir  jnnann  þorgrijmsgerde.  og  gerdit  sialftt. 
þar  fylgir  solva  fiara  fyrir  siafargarde  og  j  skarfaskere.  fiarbeit 
a  suijnavollum  og  alltt  til  dalz  sokna.  afrett  j  suanga  gelldneytum. 
skogur  j  skorradal  fyrir  nedann  selialæk  vt  fra  eyrinne  nedre. 

portio  ecclesiæ  arliga  jc. 

alltaraklæde  ij  med  dukum. 
þetta  er  eins  og  j  Vilchinzbok. 


201.  \.  Fcbraar  1369.  á  Ökrum. 

Snorri    Torfason   selr    Jóni    Jónssyni    Hof    í    Vatnsdal    fyrir 
Vatnsenda  og  Hálsa  í  Skorradal  með  skógi  og  tilgreindum  ítökum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  753  með  hendi  Jóns  bróður  Arna  eptir 
frumbréfinu,  sem  var  á  Hofi  í  Vatnsdal;  skalli  hefir  þáverið  dottinní  bréfið 
af  fúa,  en  þennan  skalla  má  fylla  eptir  tveim  afskriptum,  sem  finn- 
ast  í  bréfabók  Brynjólfs  biskups  (AM.  268.  Fol.  243  og  AM.  269 
Fol.  240),  sem  hafa  upphaflega  verið  gerðar  við  Öxará  1.  Júlí  1646 
meðan  frumbréfið  enn  var  heilt.  í  afskriptum  Brynjólfs  biskups  er 
rangt  ártal   (1399). 

í>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sæa  ædr  hæýra 
sænda  solmundr  prestr  jonsson  ormr  kætilsson  hælghi  hælgha- 
son  gudmundr  þorstæinsson  jon  vilhialmsson  oc  arnghæir  sigrd- 
arson  quediu  guds  ok  sina  kunnigth  gerandi  ath  þa  ær  lidit 
var  fra  hinghat  burd  vors  herra  iehsu  christi  þushundrat  þriu 
hundrat  vj  tighir  oc  niu  ar  in  profesto  brigide  virginis  a  okr- 
um  a  myrum  vorum  ver  j  hia  sam  oc  hæyrdum  vppa  ath 
snorre  thorfason  sællde  joni  jonssyni  jordina  at  hofi  j  vatzdal 
med  ollum  þeim  gðgnum  oc  gædum  sæm  jordinni  hafa  fylght 
at  fornu  oc  nyiu  oc  hann  vard  fræmst  æighandi  at.  her  j  moti 
gaf  adr  næfndr  jon  fyrrnæfndum  snoaa  tuær  jardir  j  skorradal 
ær  suo  hæita  vatzændir  oc  halsar  med  ollum  þeim  gðghnum 
oc  gædum  sæm  þessum  jðrdum  hafa  fylght  ath  fornu  oc  nyiu 
oc  hann  vard  fræmzt  æighandi  at.  jtem  skogh  ær  liggr  [j  millum 
griotgils  og  arnarlækiar1)  firir  sunnan  skorradalsvatn  oc  æinn 
bæst.  skildi  optnæfndr  snorri  aa  fyrgræindan  jon  ath  hann 
skylldi  suara  ollum  kirkiu  spællum  æf  nðckr    hæfdi    aa    vordit 

')  [Hér  er  ekalli  í  753,  því  að  molnað  hefir  verið  úr  frnmbréfinu. 


1369.  MNGEYRAKLUSTR.  251 

sidan  þorny  guduardzdottir  vard  æighandi  at  jordinni  oc  hann 
suo  ok  skylldi  snorri  suara  þvilikum  spællum  sæm  a  hæfdi 
vordit  bænhusinu  aa  vatzænda  oc  þui  sæm  þi  til  hæyrdi  jnnan 
sigh.  kynni  nockurar  laga  riptinghar  koma  vpp  aa  þessar  fyr- 
sagdhar  jardir  þa  skylldi  huor  vm  sigh  hallda  þeim  til  lagha. 
æn  huer  sæm  brighdazt  kynni  med  lðghum  ædr  nðckut  af 
þeim  þa  skýlldi  huðr  ganga  aptr  at  þeirri  jðrdu  sæm  adr  hafdi 
aat.  Samþýckti  gudrun  stýrsdotter  husfru  snorra  þettaj  kaup. 
kændizt  ok  þorny  gudvardzdotter  ath  hun  hæfdi  sællt  þratt- 
næfnda  jðrd  ath  hofi  sðghdum  snorra  æfter  þui  sæm  þar  vm 
gort  bref  vóttar.  næiknadi  snorri  ath  jordin  ath  hofi  ætti  þessi 
jtðk  j  adrar  jardir  torfskurd  j  brusastada  jord  oc  gislstada 
jord  halfan  huðrt  æpter  þui  sæm  sa  þarf  sæm  at  hofi  byrr. 
jtem  sælfðr  yfir  aa  mulavatz  hæidi  til  hafa  væggia  oc  æinghi 
tæigh  j  knuks  jðrdu  oc  ræit  i  saudadal.  Saghdi  oc  jon  ath 
vatzændir  ætti  æinghi  þat  sæm  ðrla  hæiter  oc  liggr  med 
kirkiu  æinghi  a  huannæyri.  jtem  skogh  j  nædra  suangha  oc 
kroks  haulld  tuð  a  mðrsvambar  ridi.  jtem  ath  halsar  ætti  tuau 
æinghi  j  skælia  brækku  jordu  hinni  æystri.  ok  til  sanninda  her 
vm  sættu  fyrnæfndir  mænn  sin  jnzsighli  firir  þetta  kaupbref 
skrifath  j  stad  dæghi  oc  ari  sæm  fyrr  sæghir. 


202.  14.  Juni  1369  á  þingeyrum. 

Einar  lögmaðr  Gilsson  úrskurðar  Jnngeyraklaustri  alla  veiði  í 

Hópsós. 

AM.  bréfaskriptir  Nr.  440  «exoriginali  raonasterii  Thingeyrensis 
accuratissime  •>  (AM.).  Við  frumritið  af  þessu  bréfi  var  festr  úrskurðr 
Guðmundar  lögmanns^frá  hér  um  bil  1312  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  207)  .Aptan 
við  afskriptina  segir  Árni:  « Jnsigle  Einars  Gilssonar  logmans,  sem  bædi 
hefur  brefen  saman  fest,  er  nu  burt  slited,  enn  þveingurenn  er 
ennu  i  gegnum  þesse  bæde  bref». 

Allum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  edr  hæýra  sender 
ginar  gils.  son.  laugrnadr  nordan  ok  ve3tan  a  islandi.  q[uediu] 
g[uds]  ok  sina. 

ek  gerer  kunnigt.  at  gunnsteinn  aboti  tgdi  mer  bref  herra 
gudmundar  laugmanz.  þat  sem  her  er  med  bundit.  i  hueriu  er 
hann  hefer  lagtt  stadnum  at    þingæýrum    med   laga    orskurdi. 


252  UM  RISAMÝEI.  1369. 

hopsos  epter  fornum  hefdum  ok  veidi  þar  j.  þui  seger  ek  med 
laga  orskurdi.  stadnum  at  þingæýrum.  sua  fiskueidi  sem  alla 
adra.  i  fýa  nefndum  psi  midil  hpps  ok  siofar.  ok  fara  at  væidi 
epter  þui  sem  lanz  laga  bok  vaattar.  sua  þo  at  þeim  se1) 
eingi  olaug  igior  er  firer  ofan  eiga  vatn  ok  aa.  ok  til  sannenda 
her  vm  setta  ek  mitt  innsigli  firir  þetta  bref.  er  gort  var  a 
þingæyrum.  jn  festo  [basilii  episcopi2).  a  xiiij  ari  rikiss  virduligs 
herra  akonar3)  med  guds  naad  magnus  sonar.  noregs  oc  suía- 
rikiss  kongs. 


203  21.  Juli  1369.  á  Hólum. 

Jón  biskup  skalli  úrskurðar  Risamýri  stöðuga   eign  Hólakirkju 
í  Hjaltadal. 

AM.  Fasc.  II,   1 8.     Frumbréfið  á  skiuni  með  hendi  séra  Einars 
Hafliðasonar. 

Orskurdr  wm  risamýre4). 
Broder  jon  med  guds  naad  biskup  aa  holum  sender  ollum 
monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  ædr  heýra.  q[vediu]  G[uds] 
ok  sína.  kunnikt  gerandi  at  sub  aono  gracie  (D°.  ccc°.  lx°.  ixu  jn 
crastino  translacionis  sancti  thorlaci  episcopi.  hæima  aa  holum. 
komu  a  stæfnu  firer  oss.  sira  æinar  haflida.  son.  Badsmadr  af 
wæghna  holakirkiu.  En  magnus  grimsson  af  annare  halfu. 
læidde  adr  nefndr  sira  æinar  þessa  votta  af  kirkiunar  halfuu 
aa  holum.  sira  þoruard  grimsson  ok  odd  grims.  son  er  so  fall- 
inn  æid  soru.  at  meir  en  tirer  fiorutighum  aara  vissu  þeir. 
at  hola  stadr  firer  íiugumýre.  hafde  alit  fiarhaild  ofuan  j 
Rýsamýre.  a  sumar.  akallz  laust  firer  huerium  manne  en  beit 
Rossum  a  vetr.  so  morgum  sæm  Radsmadr5)  af  holum  villde  j 
Reka.  ok  ongan  vissu  þeir  a  teiia.  at  þetta  were  eighe  trials 
æign  ok  full  holastadar  med   flugumýre.    ok   ongan    vissu   þeir 


')  fein,  frumbr.,  AM.  leiðrétti;  *)  [baffi  epi,  frurnbr.  Árni  segir: 
•  Bassi  episcopi.  mun  eiga  að  vera  Basiiii •;  3,  -Ita  est;  lege:  hak[onar]>, 
AM.;  4)  Aptan  á  með  yngri  hendi.  þar  er  og  þetta  skrifað  með  þrem 
misgömlum  og  mismunandi  höndum:  -bref  vm  jardakaup  ok  adrar 
æighner  holastadar»,  'litera  super  possessionibus  terrarum>  og  «bref  \vm 
lisamyre*;  4)  hér  er  ofaukið  villde  í  skbr. 


1369.  MARÐARNÚPR.  253 

æigna  ser  þessa  jord  edr  beit  j.  heýrdu  þeir  ok  skula  Rads- 
mann.  æigna  msamýre  holastad  till  fulJrar  æignar.  Ok  medr 
þui  at  her  komu  æinghin  andvitne  j  mote.  leidd  af  magnuse 
honum  til  heimilldar  firer  biarnarstade.  þui  ad  akolludu  guds 
nafne  aCDen.  sogdum  wer  med  doms  atkuædæ  ok  fullum  lagha 
orskurde.  jord  þessa  sæm  Risamýrr  heiter.  fasta  æigh[n]  hola- 
kirkiu  hædan  af  sæm  adr.  so  til  æignar  sæm  beitar.  firerbiod- 
ande  huerium  manne  hedan  af  ser  at  nýta  edr  j  at  vinna. 
vtan  vors  leyfues  edr  vors  logligs  vmbodsmannz.  Radsmannsins 
aa  holum.  Ok  till  sannynda  her  wm  sættum  wer  firer 
þetta  bref  vort  jnsigle.  er  gert  war  j  sogdum  stad  aare  ok 
deghe. 

Innsigli  Jóns  biskups  er  fyrir  bréfinu,  þó  nokkuð  brákað. 


204.  11.  September  1369.  á  Seltóptum. 

Vottaleiðsla  Eiríks  ^orleifssonar  um  að  Marðarnúpr  eigi 
selför,  hrísrif  og  grasalestr  fyrir  Öxlum,  og  um  landamerki 
Marðarnúps,  og  hafði  hann  lagt  Kolbeini  Benediktssyni  fimt- 
arstefnu  þar  um. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  405  eptir  frumbréfinu.  Frumbréfið  hefir 
verið  í  frumbréfasafni  Árna  Fasc.  II,  17,  en  það  var  horfið  þaðan, 
þegar  eg  leitaði  þess  12.  Dec.  1887. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
þorualldr  magnusson  þordr  þordarson  andreas  finbiarnarson 
prestar  þorlackr  thomasson  magnus  þorualzdsson  dade  lodins- 
son  leikmenn  quediu  guds  oc  sina  kunnight  gerande  ath  sub 
anno  gracie  millesimo  ccc°  sexagesimo  nono  jn  festo  proti  et 
iacingti  martyrum  vorum  ver  j  hia  aa  seltoptum  fyrer  oxlum  ath 
eirekr  þorleifsson  tok  votta  þaa  er  soru  at  hann  hefde  laght 
fimtar  stefnu  kolbeine  benedickzsyne  a  þan  sama  dagh  j  soghd- 
um  stad  fyrir  midia1)  dagh.  Jtem  soru  aggatta  jonsdotter  oc 
þorgerdr  þordardotter  ath  þaa  vid  uarum  med  boduare  bonda 
amorssýne  hafde  hann  sellfor  fýrer  axlir  hrisrif  oc  grassa  lestr 
sem  rettr  eighnar  madr  fra  mardar  gnupe   atolulaust   meir    en 

')  þannig. 


254  SAMNINGR  ORMS  OG  SIGRÍÐAR.  1369. 

xx  vettra  oc  hann  kallade  sina  eighn.  Jtem  soru  þeir  þorarin 
prestr  finbiarnarson  oc  brodde  boduarsson  efter  fornra  manna 
soghn  ath  mardargnupr  aa  jord  alla  til  merke  hols  oc  rettsýne 
vpp  j  gnipuna  j  fiallinu  fyrer  sunnan  giana  oc  riettsýne  or 
holnum  oc  ofann  j  suinadalsaa  enn  aa  red  fyrer  sunnan  er 
fellr  ath  sunnanverdum  oxlum.  krafde  eirekr  þorleifsson  CDagnus 
[sýs  mandz1)  ath  taka  adr  nefnd  prof  adr  hann  for  nockuru 
fiam  oc  sua  kolbeins  benedickssonar  ath  finna  vattum2)  ef  hann 
mætti  efter  loghum.  Ok  til  sannýnda  her  vm  settum  ver  vaar 
jnsighle  fýrer  þetta  bref  gort  j  soghdum  stad  deghe  ok  atre. 


205.  28.  December  1369.  á  Skarðí. 

Samningr  Orms  Snorrasonar  og  Sigríðar  Torfadóttur,  þar  sem 
hún  gefr  Ormi  fult  umboð  til  að  kæra  eptk  móðurarfi  bennar 
og  öðrum  hennar  peningum,  hvar  sem  hittast  kynni,  og  við 
hverja  sem  væri  að  skipta. 

AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  LXVI,  1,  frumbr.  á  skinui  með  norsku 
handarlagi;  öll  innsiglin  eru  dottin  frá,  en  þveingirnir  eru  eptir  og 
liefir  verið  rist  niðr  í  þá  annað  frumrit  bréfsins. 

[Skilmali  mille  orms  snorrasonar 3). 

Jn  nomine  domini  amen. 

var  sva  fallin  skilmali4)  milli  orms  snorrasonar  oc  sigh- 
ridar  torfadottur  at  ormr  lykr  henne  land  allt  aa  nedre  brekku 
j  saurbæ  med  ollum  þeim  gognum  og  godvm  er  henne  aa  at 
fylghia  at  fornu  oc  nýiighu  firer  fioratighi  hvndrada.  sagdi 
ormr  henni  þessi  jtok  at  hessa5)  einghi  lægi  med  vm  merkium. 
oc  einghi  af  nedri  brekku  oc  torfskurdr  til  sels  fra  huali  medan 
j  seli  væri  verit.  at  þessi  jtok  voru  vpp  j  nedre  brekku  jtem 
bænhus  skylld.  her  til  jattade  ormr  at  luka  henne  &  næstum 
íardaughum  tiv  kyr  fimm  asaudar  kugilldi  tuav  gelldfiaar  ku- 
gillde  tua  hesta  eit[t]  ross  oc  þar  til  tiv  hvndrvt  j  þarflighvm 
lvtvm  virt  til  friids  lykr  hann  henne  þessa  siau  tighi  hvndr- 
ada  j  modur  arf  hennar.  þann  sem  hann  hefver  halldit  oc  sellt 
var  þat  þveraar  land  j  fliozhlid  oc  þrir  lvter   j  kalfaarvollvm  er 

')  þannig  =  sýslumann?  a)  þannig;  3)  [aptan  á  bréfinu,  og  er  ináð; 
■•)  mali,  tvískr.  í  frbr.;  s)  þannig  frbr. 


1369  SAMNINGR  ORMS  OG  SÍÐRÍÐAR.  255 

firir  stod  brigd  aa  jngiallshuali  er  haukr  afui  hennar  hafdi  sellt. 
en  j  moti  þessum  siautighvm  hvndrada  er  hann  jattade  at  luka 
henne  af  sinu  gozi  handlagdi  firnefnd  sigrid  ormi  at  þueran- 
land  j  fliozshlid  sem  var  modur  arfr  hennar  skylldi  vera  oll- 
vnghis  kvitt  oc  lidvghdt  oc  vtan  alla  brighd  obrighd  standa 
firer  henne  oc  hennar  erfvinghium  æfvinligha  oc  tok  þar  j 
moti  jordina  nedre  brekku  med  þeim  skilmala  at  ormr  skylldi 
firstr  kavpa  aftr  af  henne  jordina  eda  hans  arfuar  þa  er  hvn 
villdi  selia  firir  sva  frijt[t]  verd  oc  mikit  sem  henne  bydizst  vid 
af  ðdrum.  sva  oc  handlaghde1)  hvn  ormi  at  hann  skylldi  sem 
Rettr  adili  oc  eignar  madr  mfta  jordina  jngiallshval  hennar 
vægna  oc  taka  þar  vpp  j  þritighi  hvndrada  ser  til  eignar  sva  virt 
sem  hann  hafdi  henne  lukt  en  luka  henne  sva  mikla  peningha 
firir  þat  sem  jordin  væri  bettri  sem  þeim  semdi  eda  goder 
men  mæti  ef  þeim  semdi  eijghi.  sva  skylldij  ormr  frialsligha 
megha  upp  gefua  alla  brighd  aa  jngiallshuali  hennar  vegna 
sua  oc  skylldi  hann  efter  kiera2)  peningha  hennar  sem  Rettr 
eignarmadr  oc  logligr  vmbods  madr  þar  sem  hann  kynne 
hennar  modur  arf  oc  goz  vpp  at  spyria  vid  hveria  men  sem 
þat  væri  at  skipta  oc  gera  þar  fvllan  vegh  aa  med  kiærv  eda 
sama  sem  hann  villdi  at  jamfvllv  sem  sialf  hvn  en  þar  sem 
menn  mætti  eigi  kiæra  med  loghum  þa  skylldi  hann  hialpa 
henni  til  at  hvn  hefde  Rett  af.  skylldv  þav  ormr  oc  sighrid  eiga 
at  helminghi  allann  þann  bata  sem  hann  feinghi  edr  hvn  aa 
hennar  mala  ferllum  huart  sem  þat  uæri  vm  brighd  aa  jngialls- 
huali  eda  odrum  mala  ferllum.  for  þessi  giord  fram  oll  at 
skardi  enn  fiorda  dag  jola  þa  er  sighrid  hafde  tvttughu  jola 
nætr.  vorv  þessir  vattar  vid  olafr  prestr  helghason  þordr  kara 
son  biarni  sighmundarson  sigmundr  marteinsson  fiallgeir  einars- 
son  þorkell  bakke  biorn  arason  svein  þorsteinsson  torfui  mark- 
usson  groa  þorgrimsdottir  salgerdr  eygiulfsdottir  oc  marger 
menn  adrer.  oc  til  sannynda  her  um  settvm  ver  firrnefnder 
menn  sin3)  jnsighli  firir  þetta  bref  er  gert  var  j  so[g]dum  stad 
oc  deghi  aa  fimtanda  aare  Rikiss  vaars  virdvlighs  herra  hakonar 
med  gvds  naad  noreghs  konghs. 

')  handlaghlagde,  skbr.;  *)  hálfklest;    3)  þannig,  frbr. 


256  HVALSNES.  1370. 

206.  10.  Juni  1370.  á  Hvalsnesi. 

Máldagi  Hvalsnesskirkju  á  Rosmhvalanesi,  þá  er  Oddgeir  biskup 
Jj>orsteinsson  vígði  hana. 

AM.  260.  Fol.  bls.  50— 5  J  skr.  c.  1650  [=  cj.  máldagi  í 
Vilchinsbók].  Hítardalsbók  xliii. 

Hvalsnes. 

f>a  er  lidit  var  fra  hijngadburd  vors  herra1)  Jesu  christi 
þushundrad  ára  [ccc.  oc  lxx2)  ara.  vijgdi  herra  Otthgeir  biskup 
kirkiu  a  Hvalsnesi  Gudi  til  lofs  oc  dýrdar  og  heilagri  Gudz 
modur  QDariæ.  hinum  heilaga  krossi.  olavo  kongi.  heilagri 
Katarinæ  oc  ollum  Gudz  helgum  monnum  næsta  dag  firir  festum 
Barnabæ  Apostoli  med  þessum  máldaga. 

ad  kirkian  a  fiordung  j  heima  landi  sem  Biorn  bondi 
olafsson  oc  Salgierdur  kona  hanz  [gafuj  kirkiunni  til  vpp- 
helldis  og  ad  standa  skylldi  firir  presti  og  jord  j  nordurnesium 
oc  xij  kyr. 

þar  skal  vera  heimilisprestr  oc  syngia  hvern  dag  helgann  oc 
hvern  dag  vm  Langafðstu  oc  jolafostu.  ymbrudaga  oc  oll  ix 
lestra  holld  oc  octavas  oc  iij  dagaj  viku  þess  j  milli.  þar  skal  lvka 
presti  iiij  merkur  aa  hveriu  aare.  þangad  liggia  þesser  iiij  bæer 
ad  tiundum  oc  lysitollum  oc  ollum  skylldum.  þoristader.  flanga- 
stader.  Sandgerdi  oc  vppsaler.  Og  af  ollum  bæium  sudur 
þadan  til  voga  allar  skylldur  vtan  af  Biaskerium  oc  þeim 
tveimur  kotum  sem  þar  fylgir  jordunni.  tekst  þar  af  heima 
tiund.  af  Hvalsnesi  skal  syngia  til  Biaskeria  annan  huern  dag 
helgan. 

f>etta  ai  kirkian  innan  sig.  kross  fornan  storan  med  vnder- 
stodum.  CDariuskriptt.  olafsskriptt.  iij  krossa  sma.  salvatoris 
skriptt.  skrijn  med  helgum  domum.  v.  kluckur.  iiij  biollur. 
Tabulum  oc  brijk.  tiolld  vmmhverfis  sig.  kiertistikur  iiij  med 
kopar.  jarn8tikur  iiij.  sacrarium  mvnnlaug.  ampli  oc  fonts  vm- 
buning[r]  med  skijrnar  katle.  vijgdz  vattzkietill  oc  stockull.  pax- 
spialld  oc  paskablad.  sacrarium  handklædi  oc  kiertistiku.  glodar- 
kier.  elldbera.  baksturjarn.  kirkiu  las.  kista.  vj  manna  messu- 
klædi  oc  iiij  hoklar  ad  auk.  kantarakapur  iij.  sloppar  ij.  alltara- 
klædi  iij  med  dvkum.  kaleika  iij*  oc  hvslkier  med    silfur   gler- 

')  lausnara,  Hít.;  a)  [þriu  hundrut  ara  og  siau  tijger,  Hít. 


1370.  SKIPAN  oddgeirs  biskups.  257 

glugga  iij.  merki  ij.  lectara  ij.  stol.  kiertaklofa.  paskakiertis 
vmbunad.  dymbil  oc  halftt  pund  vax.  xij  manada  tijder. 

J  mote  þeim  iiij  bæium  sem  vndann  vtskaala  kirkiu  eru 
tekner  leggur  Biorn  bondi  kirkiunni  ad  vtskalum  jord  er  heiter 
j  vðrum  med  tveimur  kugilldum  til  æfinnligrar  eignar. 

fiell  nidur  portio  sijdan  Svarthofdi  erfdi  jordina  firir  ad 
hann  giordi  kluckna  hvs  oc  firi  brad  oc  brot  aa  kirkiu. 


207.  [um  1370]- 

Skipan  Oddgeirs  biskups  þorsteinssonar  um  staði,  presta, 
messusaung,  prófastsdæmi  og  að  klerkar  leggi  sig  ekki  undir 
ieikmannadóm. 

Ny  kgl.  saml.  Nr.  1281.  Fol.  bls.  62a  á  pappír  skr.  1636 
af  séra  Vigfúsi  Oddssyni  í  Gaulverjabæ,  án  efa  eptir  afskript  með 
hendi  Odds  biskups  Einarssonar,  því  að  þetta  er  ein  af  þeim  skip- 
unuin,  er  fylgja  ritgjörð  biskupsins  til  skýringar  ordinanzíunni.  þessi 
skipan  þekkist  ekki  annarstaðar  frá.    Hún  veltr  á  árunum  1366 — 81. 

Skipan  oddgeirs  Biskups. 

1.  Ef  nðckrer  beidast  þess  j  mot  Rðksemd  Ritninganna. 
ad  kirkiur  þær  sem  þeir  bygdt  hafa.  sieu  med  þeim  skilmála 
vijgdar.  ad  þær  Eigner  sem  þeir  hafa  til  gefid.  skule  ej  vera 
undir  forsiá  Biskups  og  hans  skipan.  þa  firirbiodum  vier  odd- 
geir  Biskup.  og  fullkomliga  býfolum  af  pávalegu  privilegio.  ad 
allar  kirkiur  og  heilagrar  kirkiu  Eigner.  skuiu  vera  under 
Biskups  vallde.  og  sieu  uudir  hans  skipan.  effter  þvi  sem  Guds 
lðg  til  standa.  og  ad  fornu  og  nýu  vered  hefur1). 

2.  Prestar  aller  er  kirkiur  hallda.  skulu  jafnan  á  þeim 
sitia  og  jnnann  soknar  vera.  og  huorge  langvistum  burtu  vera 
utan  fulla  naudsyn.  þeim  er  og  ðildungis  fyrirbodid  ad  fara 
nðekurn  veg  ur  Biskupsdæminu  fyrir  utann  Biskups  orlof. 

3.  Messvsaung  skal  ej  af  prestum  taka  edur  þeirra  Benefic- 
ium  nema  med  fullkomlegu  domsatkvæde.  nema  til  kome  Bans 
forbodau  stærstu  mala. 

4.  Hiedan  j  fra  skal  ej  fast  j  hendur  profastsdæme  leik- 

')  §  1  sbr.  akipan  Árna  1269  A  §  2  og  Dipl.  Isl.  11  Nr.  13  111; 
§  4  sbr.  skipan  Páls  erkibiskups  1334  §  12. 

Dipl.  ui.  III.  b.  17 


258  SKÓGAR  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  1371. 

rnonnum.  edur  adrar   andlegar    saker.    edur    odrum    andlegurn 
blutum  afastar. 

5.  Jtem  fyrirbiodum  vier  prestum  og  andlegrar  stiettar 
monnum.  ad  leggia  sig  edur  sin  mál  sem  áþa  verda  kiærd  under 
leikmanna  valld  edur  dom.  edur  ad  sveria  fyrir  leikmonnum 
nockra  eida.  fyrir  utann  rád  biskups  sins1). 


208.  [1371]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Skógum  undir    Eyjafjöllum    [er  Odd- 
geir  biskup  J>orsteinsson  setti]. 

Rangárþingsmáldagar  þeir.  sern  hér  fara  á  eptir,  standa  allflestir 
á  stofni  máldaga  Jóns  biskups  Haldórssonar  1332  (sbr.  Dipl.  Isl. 
II,  418—26).    JSig.  143  4to  bls.   175  skr.   1607  Hítardalsbók  (I). 

Nichulas  kirkia  j  Skogum.  a  halftt  heimaland  med  ollum 
rekum  þeim  er  þar  fylgia.  og  þessum  vtjordum  halfum.  drangs- 
hlijd.  Skardzhlijd.  haidaskalle2).  og  berianess  oc  eystre  skoga. 

kirkia  a  jnnanii  sig  fimm  manna  messuklæde  og  tuo  hokla 
ad  auk.  sloppar  iiij.  og  cantaiakapur.  iij.  iiij.  haalltaris  klæde. 
iij.  a  huoru  minna  alltare  med  dukum.  messuserkur  einn  ad 
auk.  kaleikar.  ij.  Glodarker  oc  annad  brotid.  kertestikur  iiij. 
sex  kluckur  og  biollur  ij.  skrijn  og  textus. 

Jtem  ij  kistur  og  stoll.  merke  ij  og  saunghustiolld. 

kuikfie  sextighe  asaudar  og  tiju  kýr. 

iijc  j  bokum.  christmaker  med  tonn. 

kirkiukolur  ij  oc  vatzkall. 

tueggia  kennemanna  skylld,  prestar  ij  eda  prestur  og 
diakne. 

kirkian  á  og  ij  glerglugga  og  paxblad. 

Jtem  olafs  skriptt  ný. 


209.  [1371j. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Hólum  undir  Eyjafjöllum    [er  Oddgeir 
biskup  þorsteinsson  setti]. 

')  §  5  sbr.  ekipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  1345  C  §  86,  2)  =;  Hörðu- 
Bkáli;  hér  mun  hafa  failið  úr:  backe,  sbr.  máldaga  Jóns  Haldórssonar  1332. 


1371.  HÓLAR   OG  BORG  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  259 

JSig.   143.  4to  bls.  175  skr.   1607  Hítardalsbók  (II). 

Mariukirkia  j  holum  a  heimalannd  allt  med  gognum  og 
giædum. 

x  bugilldi  bufiar. 

kaleik  gylldan.  messuklæde  tuenn.  alltarisklæde  þriu.  kistur 
ij.  kluckur  iiij  og  biollu.  iij.  kertestikur.  ij  merkur  vax.  glodarker. 
krossar  ij.  skrijn  med  reliqvijs.  kantara  kapu.  munnlaug.  fontt 
vmmbuning. 

porcio  ecclesie  a  medan  sera  niall  hefur  bued  arlega  sex 
aurar. 

Jtem  þriu  kugilldi  eru  hier  j  þessum  maldaga.  vj  kyr  og. 
ij.  ær  hins  fimta  tigar. 


210.  [1371] 

Máldagi  Maríukirkju  í  Borg    undir    Eyjafjöllum    [er    Oddgeir 
biskup  J>orsteinsson  setti]. 

JSig.   143.  4to  bls.  176  skr.  1607.     Hítardalsbók  (III). 

Mariu  kirkia  j  borg  a  [heimaiand  allt  og1)  [kla]mbraíand. 

þar  fylgia  iiijc  fioru. 

Sextan  kugilldi  og  xx.  ardurvxe.  Gradungur  tuevetur.  iij. 
ross  roskin.  ellefu  giæs. 

stige.  handkuern. 

Kirkian  a  jnnan  sig  smelitan  kross.  ij  rodakrossa.  mariu 
skriptt.  messuklæde.  ij.  kaleik.  kantarakapur.  ij.  alltaraklæde 
iiij.  siopp.  tiolld  vm  kor.  glodarker.  ij  munnlogar.  klockur  iij. 
kertastikur  ij.  kertaklofa  lytinn.  messufaiastock.  kistur  tuær. 
Baksturjarn. 

xij  manada  messubækur. 

Hun  a  og  halftt  þridia  hundrad  j  sængarklædum. 

A  þessum  kuikfiam  skal  vera  omage  af  ætt  syra  Aamunda 
Gudmundarsonar.  sa  sem  biskupinn  j  skalhollte  eda  hans  log- 
ligur  vmmbodzmadur  skipar. 


')  [dre^ið  út  aptr. 


17* 


260  MIÐBÆLI  OG  STEINAR  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  1371. 

211.  [1371]. 

iuáldagi  Maríukirkja  í  Miöbæli  undir  Eyjafjöllum  [er  Oddgeir 
biskup  í>orsteÍDsson  setti]. 

JSig.   143.  4to  bls.  176  skr.   1607.     Hítardalsbók  (IV). 

Mariukii  kia  j  midbæle  a  heimaland  halftt  med  gðgnum  oc 
giædum. 

iiij  kugillde  bufiar  og  hross.  xijL  frijdz  fiar. 

tiolld  vm  kirkiu.  kluckur  ij.  alltaristeinn  buinn.  kalek. 
messuklæde  þrenn.  slopp.  kapu  eina.  merke  tuo.  Glodarker. 
munologar  ij.  kertestikur  ij.  stola  oc  skyrnarsa.  vatzker  af  steine. 
Rodukrossa  iiij. 

pangad  liggur  tyund  af  ij  bæum.  er  annar  bænhus  og 
tekst  af  half  mork. 

gelldfiarrekstur  j  huijtmagafiall. 

tueggia  manada  beit  j  varma1)  land  bufie  j  annad  mal. 

Skogarteiga  fiora  j  langanese  og  einn  j  þorsmork. 


212.  [1371]. 

Máldagi  Michaelskirkju  í  Steinum  undir  Eyjafjöllum  [er  Odd- 
geir  biskup  £orsteinsson  settij. 

JSig.  143.  4to  bls.  183—34  skr.  1607.    Hítardalsbók  (XLII). 

Michaelskirkia  j  Steinum  a  land  ad  Gnupum  er  geingur  af 
arlega  iij  merkur. 

átta  kýr.  xxiiij.  ær. 

þrenn  messuklæde  ad  ollu.  einn  hokul  lausann.  iiij  alltaris- 
klæde  med  dukum.  sloppur  og  kantarakapa.  kistu  olæsta. 
klockur  fimm.  alltaris  stein.  glodarker.  munnlogar  ij.  stoll  og 
lectare.  lesbækur  vm  xij  manude.  veturblutinn  ad  saungnum 
de  tempore  oc  de  sanctis.  alltarisbok.  tiolld  vmhuerfis.  kerti- 
stikur  tuær.  brij k  yfer  alltare.  skijrnnarsteinn.  fontzvmbuningur. 
merke  tuo.  rodukrossar  ij.  Michaeiá  skriptt.  mariuskript.  AUguttu 
lykneske. 


')  mun  eiga  að  vera  Leirna  land. 


1371.  ÁSÓLFSSKÁLI  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  261 

í>angad  liggur  tijund  af  sex  bæium.  er  þar  af  eitt  bænhvs, 

aller  bændur  þeir  er  bua  j  sokninne  skulu  luka  dagsverk 
eins  vinnumanns  sierhuer  þeirra  og  hafa  lucktt  ad  Michaels- 
messu  a  huerium  xij  manudum. 

Veide  alla  i  ellidaeý  vm  halfann  manud  milium  þijngs  og 
fardaga.  þa  er  sa  vill  er  j  steinum  býr.  tueggia  manada  beit1). 

messufatastock. 

mark  kirkiunnar  midhlutur  vppstufs  og  af  annad. 

paxspialld.  þorlaks  spialld.  fontkross  med  tin.  kertaklofa. 
vigdz  vatz  kanna.  ij  lysekolur. 

þesse  maldage  er  ecj  j  Vilchinzbok. 


213.  [1371]. 

Máldagi    Ólafskirkju    að    Ásólfsskála    undir    Eyjafjöllum    [er 
Oddgeir  biskup  þorsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  176—77  skr.  1607.     Hítardalsbók  (V). 

Olafskirkia  ad  asolfsskala  a  heimaland  halftt  med  gognum 
og  giædum  og  sio  kyr.  veturgamlann  gridung. 

klockur  iiij.  smellttan  kross  og  Rodukross.  og  Olafs  skriptt. 
tiolld  vmhuerfis  sig.  messuklæde   ein.    slopp.   glodarker.   kerte- 
stikur.  ij.  munnlðgar  tuær  og  konnu  litla.    skyrnarsS.    alltaris 
klæde  tuo.  kalek.  stola.  ij. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  og  taka  iiij  merkur. 

fadan  skal  syngia  til  midskala  seitian  messur.  og  tekst  af. 
iiij.  alnum  fatt  j  sex  aurum. 

þar  liggur  til  kirkiu  tijund  heima  manna.  og  fra  midskala. 

þar  skal  vera  biskupsgisting. 

gelldneyta  afriett  j  langanes.  vtvoxtu  j  langanese  ad  helm- 
inge  vid  stadinn  j  Hollte. 

kanutara  kapu  med  pell.  tabulum   yfer  alltare.    messingar- 
kross  lytill.  ij  likneske  smá. 

portio  ecclesie  vm  sio  ár  x  aurar  arliga. 

Jtem  a  kirkian  xiij  ær  oc  ku. 


')  hér  er  eins  og  eitthvað  vanti  í. 


262  DALR  UNDIR  EYJAFJÖLLUM.  1371. 

Jtem  lagde  þorbiorn  til    ein    messuklæde    fyrir    portionem 
og  Mariuskriptt.  Aspiciensbok.  og  adra  de  sanctis1). 


214.  [1371]. 

Máldagi    Pétrskirkju    í   Dal   undir   Eyjafjöllum    [er    Oddgeir 
biskup  þorsteinsson  settij. 

JSig.   143.   4to  bls.   179  skr.   1607.     Hítardalsbók  (VII). 

Peturskirkia  j  dal  vnder  fiollum  a  heimaland  halft.  sýnstu 
mork  halfa.  saudvðll  halfan.  nedradal  halfann  og  þesse  oll 
med  fiorum  og  skogum.  og  ollum  þeim  gognum  oc  giædum 
sem  fyJgia. 

sextan  kyr  og  silajutige  ásaudar  og  ijc  \  metfie.  ij  hundr- 
adz  hross. 

vij  manna  messuklæde  og  einn  hokul  lausann.  vj  alltara- 
klæde.  kalekar  iij.  kapur.  iij.  sloppa.  iij.  glodarker.  texta  silfur- 
buinn.  skrijn  med  silfur  og  huslker.  alltaris  [steinnj  silfurbuinn. 
smelltann  kross  storan.  kertastika  med  jarnn  stor.  og  onuur 
lijtil.  iij  merkur  vax.  tiolld  vm  kirkiu  med  dukum.  klockur. 
vj.  mariuskriptt.  peturs  skriptt.  Thomasskriptt  postola.  skaler 
med  metum.  kista  sæmilig.  vatnkall.  munnlaugar  tuær.  vatz- 
ketill. 

|>adann  skal  syngia  j  efstumork  huern  dag  helgann.  og 
taka  fiorar  merkur. 

syngia  xij  messur  j  midmork  og  giallda  xviij  alner  bonda 
þeim  sem  byr  j  dal.  og  skýllt  ad  fæda  prest  med  þeim 
messum. 

syngia  xij  messur  a  sanda.  tekst  half  mork. 

xij  mess'ur  j  synstu  mork  og  tekst  half  mork. 

syngia  annann  huernn  dag  helgann  a  fit  ðg  selialand.  taka 
ij  merkur  af  huerre  kirkiunne. 

Jpangad  liggur  tijunu  af  fiorum  bæum.  og  lýsitollar. 


')  Hér  aptan  við  kemur  byrjnnin  á  Holtsmáldaga: 
Kirkia  j  hollte  vnder  eyafiollum  á'   heimaland  allt  med   gognum    og 
giædum.    —   En  máldaginn  hefir  ekki  verið  ritaðr  upp. 


1371.  KIRKJULÆKR.   —  LAMBEY.  263 

kirkiann  a  xij  aura  hinz  fiorda  hundradz  j  bokum. 

kirkiann  a  fiordung  j  skoge  j  blafelle. 

einn  hest  er  andres  hrolfsson  gaf. 

J>ar  skulu  vera  prestar  ij.  og  syngia  ad  jafnade. 

þar  skal  og  vera  diakn. 


215.  1371 

Máldagi  forlákskirkju  á  Kirkjulæk  í   Fljótshlíð   [er    Odd  eir 
biskup  forsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  180  skr.  1607.  (Hítardalsbók  XII):  AM. 
260.  Fol.  bls.  34  (Vilch.  Lxij);  JSig.  143.  4to  bls.  285  c.  1600 
(hleypir  úr). 

Kirkiulækur. 

Anno  domini  CD.  ccc.  lxxj  var  sett  kirkia  ad  kirkinlæk. 

porlaks  kirkia  ad  kirkiulæk  a  xc  j  heimalande1).  rodukross 
steindann.  þorlaks  lykneski.  CDariulykneski  sliett  pentad  med 
hurdum.  kirkiu  kietill  oc  glodarker.  ij  alltarisklædi.  einn  glit- 
adur  dvkur  oc  hvijtur.  jarnkiertistikur.  ij.  kluckur.  tiolld  kring- 
umm  korinn. 

þar  skal  syngia  annann  hvernn  dag  helgann. 

portio  Ecclesiæ  vmm.  xj.  ar.  cc.  oc.  vj  aurar. 


216.  [1371]. 

Maldagi  (Maríu]kirkju  í  Lambey    í  Rangárþingi    [er    Oddgeir 
biskup  porsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  181.  skr.  1607.  Hítardalsbók  (xiv);  AM. 
260.  Fol.  bls.  31  32  (Viich  Lvi);  JSig.  143.  4to  bls.  284.  c. 
1600  (hleypir  úr), 

Lambey. 
Kirkia  j  lambey  a  xc  j  heimalande2).   vj.  ær.   COariuskript. 

J)  Hér  endar  143a  og  segir:  «þad  ber  riett  saniann  vid  Vilchinsbok. 
vtann  þesse  ord  eru  vt  a  spassiunne. 

Anno  domini  CO.  ccc.  Ixxj  var  sett  kirkia  ad  kirkiulæk.-  Hef  eg 
sett  það  hér  fyrir  ofan;  2)  hættir  hér  143a  og  segir:  þesse  ber  og  sanian 
vtan  Vilchinsmaldage  er  fyllre. 


264  BY  OG  KELDUR  í  RANGÁRÞINGI.  1371. 

rodukross.  paxspialld.  alltaraklædi  eitt.  dvk  einn.  glodarkier. 
sacrarium  munnlaugh.  kluckur  iij. 

í>angad  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  af  Breida- 
bolstad. 

luka  presti.  íj.  merkur1). 


217.  [1371]. 

Maldagi  Pétrskirkju  í  Ey  í  Rangárþingi   [er    Oddgeir    biskup 
f>orsteinsson  setti] 

JSig.  143.  4to  bls.  181  bls.  1607.  Hítardalsbók  (xv);  AM. 
260.  Fol.  bls.  32  (Vilch.  Lvii);  JSig.  143.  4to  bls.  284  c.  1600 
(hleypir  úr). 

Ey. 

Peturskirkia  j  Eý  a  xc  j  heimalande.  vj  ær  oc  ij  kyr2) 
kluckur  .v.  tiolld  vmmhverfis  kor.  rodakross.  Pieturs  lykneski. 
kiertistikur.  iij.  alltaraklædi  eitt.  glitadann  dvk  sæmiligann  oc 
tuo  liettare.  ij  spiolld.  sacrarium  mvnnlaug.  kiertastock. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgan  af  Breida- 
bolstad. 

lvka  presti  .ij.  merkur3). 


218  [1371]. 

Málðagi  Pálskirkju  að  Keldum    á  Rangárvöllum    [er    Oddgeir 
biskup  f>orsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  182  skr.    1607    eptir    Hítardalsbók    (xxv); 
AM.  260.  Fol.  bls.  36  (Vilch.  Lxvii). 

Kielldur. 
Palskirkia  ad4)  keldum.  a  fiordung  j  heimalande   og  halftt 
sandgil6). 


')  Hér  kemr  hjá  Vilchni  klausa  um  porcio  um  22  ár  (—  frá  1393— 
94);  J)  Hættir«hér  I43a:  þad  ber  og  samsn  vd  Vilchinzbok  vtann  Vilch- 
ins  bok  er  fillre. 

Hér  næst  kemr  klausa  fra  1458  um  dauða  Mattheusar  bisknps  i 
Teigi;  3)  Hjá  Vilchni  kemr  hér  klausa  um  portio;  4)  a,  Vilch.;  5)  Hér 
endar  143,  en  bætir  við:  «þesse  maldage  er  halfn  leingre  j  Vilcbinsbok 
enn  ber  allt  saman  þad  sem  badar  hallda*. 


1371.  LEIRUBAKKI   Á  LANDI.  265 

vjc.  j  Bvsgagni  oc  eina  kv. 

messuklædi  fern  oc.  i.j.  hokla  lausa.  ij.  sloppa.  alltaris- 
klædi.  iiij.  med  dvkum.  kantara  kapur.  iiij.  oc  lectara  dvk. 
kaleika.  ij.  tiolld  vmmhuerfis  kirkiu.  mvnnlaugar.  ij.  oc  klofa. 
kiertistikur.  v.  oc  hin  sietta  stor  med  jarn.  skrijn  med  helgum 
domum.  krossa.  iiij.  oc  lectara.  CDariuskripter.  ij.  einn  gler- 
glugg.  pieturs  skript  oc  paals  skript.  kluckur.  vij.  xiij.  merkur 
vax  oc  mórk  reykelsis.  glodar  kier.  ij.  oc  elldberi.  baksturjarn. 
messuklæda  kistu  olæsta.  merke  tvð.  fonts  vmbuningur.  cccc.  j 
Bokum1). 

Sira  ole  lagdi  til.  ij.  kyr.  kross  smelltann  oc  kaleik  gyllt- 
ann.  vegur  vel.  x.  aura2). 


219.  [1371]. 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Leirubakka  á  Landi  [er  Oddgeir  biskup 
f>orsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls,  183  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (xxix); 
AM.  260.  Fol.  bls.  25  (Vilch.  xlvii). 

Leirubacke. 

Peturskirkia  a  leyrubacka  a  [suo  micla  jskylld  j  lande  ad 
þar  skal  vera  prestur  heimilisfastur3)  oc  taca  iiij  merkur4). 

hvn  a.  v.  bvfiar  kugilldi.  cc.  j  Bokumm  er  Arni  gaí. 
messuklædi  ein.  kaleik.  kantara  kapu  oc  slopp.  glerglugg  oc 
kross.  Jons  skript  Baptiste  oc  pieturs  lijknneski.  CDariuskript. 
kluckur.  iij.  tiolld  vmmhverfis  kyrkiu.  glodarkier.  elldbera. 
munnlaugar.  ij.  kyrkiukola,  alltaraklædi.  ij.  brijkarklædi  sæmi- 
ligt.  kiertistikur.  iiij.  texti5).  merki. 


')  Bingað  að  ma  heita  urðrétt  samhljóða  máldaga  Jóns  biskups 
Haldórssonar  1332;  ')  Hér  mun  hafa  endað  máldaginn  í  Hítardalsbók. 
því  það,  sem  framar  er  hjá  Vilchni,  byrjar  svo:  «Hun  a  vm  þat  fram 
sem  j  maldaga  hennar  er  skrifad".  Mun  því  einungis  þessi  síðasta 
klausan  hér  vera  Oddgeirs,  en  hitt  eldra;  ')  [prestskylld  j  heimalandi, 
Vilch.;  4)  143  hættir  hér  en  bætir  við:  «þessi  maldage  er  nokkru  fyllre 
j  Vilchinsbok»;  s)  Hingað  að  stendr  máldaginn  á  stofni  máldaga  Jóns 
biskups  Haldórssonar  frá  1332;  en  er  þó  dálítið  fyllri. 


266  FELLSMÚLI.  —  ÁRBÆR.  1371. 

Jtem  hundrads  hest. 

portio  Ecclesiæ  vmm  so  langan  tijma  sem  CQagnus    bio  vj 
hundrad1) 


220.  [1371]. 

Máldagi  Jónskirkju  að  Fellsmúla  á  Landi  [er  Oddgeir  biskup 
f»orsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  183  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (xxxiii); 
AM.  260.  Fol.  bls.  23  (Vilch.  xliij).  þessi  máldagi  stendr  ekki 
meðal  máidaga  Jóns  biskups  Haldórssonar,  og  gæti  því  verið  að 
hann   væri  að  ölhi  yngri  og  eptir  Oddgeir  biskup. 

Fellsmvle. 

Jonskirkia  ad  fellsmula  a  .xxc.  j  Jande.  ij2).  kyr.  tuenn 
messuklæde3).  og  þriu  vond.  alltaraklædi  .iij.  kluckur.  ij.  iiij. 
biollur.  krossa  .ij.  Jons  lijkneski.  tiolld  vm  kirkiu.  vatskietill. 
skijrnar  sár.  kista  olæst.  messuklædi.  ij.  merki.  glerglugg. 
alltarissteinn  buinn.  bokastoll. 

þar  skal  syngia  huern  dag  helgann  oc  liuka.  iiij.  merkur 
presti. 

þar  er  heima  manna  grðptur  oc  biskups  gýsting*). 


221  [1371]. 

Máldagi  Maríukirkju  að  Á  á  Rangárvöllum  [er  Oddgeir  biskup 
í>orsteinsson  setti]. 

JSig    143.  4to  bls.   183  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  íxxxvi); 
AM.  260.  Fol.  bls.   37   (Vilch.  Lxix 

Aa  a. 
CDariukirkia  ad  ír    oc    Johannis    Baptistæ    a    prestskylld  j 


')  Hér  mun  máldaginn  hafa  endað  í  Hítardalsbók,  því  það,  seni 
eptír  fer  í  Vilchinsbók  byrjar  svo:  «Hun  á  yfer  þat  fram  sem  forner 
maldagar  votta  o.  s.  frv. «;  2)  iiij.  Vilcb.;  *)  hér  hættir  143,  en  bætir 
við:  »les  Vilchinsbok.  hun  er  og  hier  fyllre»;  4)  Hér  kemr  i  Vilchinsbók 
viðbót  og  Ti.nn   maldaginn  hafa  endað  hér  í  Hítardalsbók. 


1371.  ÁRBÆR  —  KÁLFHOLT.  267 

heimalande.  vj  kyr  oc  vj  ær.  messuklæde  oc  kaleik1).  vij 
merkur  vax  oc  mðrk  reykelsis.  kluckur  .v.  kiertistikur.  ij. 
alltarisklædi.  iij.  oc  alltariss  stein.  glodarkier  og  elldbera. 
smelltann  kross.  COariuskriptt.  [kirkiann  a  glerglugg.  jtem. 
ij.  hesta2). 

f>ar  liggur  til  tiund  heimamanna  fra  Raudalæk  hinum  efra 
oc  vr  litlu  tungv.  af  Brecku.  gropttur  af  þessum  bæium.  Rauda- 
læk  hinum  nedra  og  af  amkotlustodum  oc  vr  meiri  tungv  oc 
þadann  halfur  lysitollur.  prestur  fra  a  skal  þar  syngia  j  Tungv 
oc  taka  þar  .ij.  merkur.  Til  Raudalækiar  efra  oc  taka  þar.  v. 
aura.  j  litlu  Tungv  oc  taka  þar  halfa  mork  a  hueriu  are.  af 
ollum  þessum  bæium  sem  hier  eru  nefnder  skulu  menn  sækia 
skript  oc  þionustu  oc  adrar  naudsyniar  til  þess  prestz  sem  ad 
a  syngur3). 

[þetta  a  hun  vm  fram  þad  sem  adr  er  skrifad  j  fornum 
maldogum.  hefr  Jon  Haralldsson  tillagt  dvk  glitadann.  v.  alna 
langann.  vattzkall.  sacrarium  hanndklædi. 

hafa  logd  verid  messuklædi  firir  tiolld4). 


222.  [1371J. 

Máldagi  Ólafskirkju  í  Kálfholti  [er  Oddgeir  biskup  f>orsteins- 
son  setti]. 

AM    260.   Fol.  bls    37—38  (Vilch.  Lxx);  JSig.   143.   4to  bls. 
184  e'ptir  Hítardalsbók  (xxxvii)  skr.   1607. 

Kálfhollt5) 

Olafskirkia  j  kalfhollti  a  heimlaud  allt.  x.  kyr.  lx.  asaudar. 
iiij.  hross6).    cc.  j  metíie.  xv.  merkur  vax  edur  kugilldi.  messu- 


')  Fiér  hættir  143,  en  bætir  við:  «les  Vilchinsmaldaga  þui  hann  er 
fyllre»:  3)  [þetta  stendr  aptan  við  máidaga  Jóns  biskups  Haldórssonar 
1332  —  þar  stendr:  iij  hesta  —  en  úr  því  það  er  tekið  inn  í  þenna  mál- 
daga,  sýnir  það  að  haun  er  yngri.  þó  sýna  viðbætrnar  hjá  Vilchni,  að  hann 
er  eldri  en  Vilchins  tíð;  3)  Hér  endar  rnáldagi  Jóns  biskups  Haldórssonar 
og  þá  tekr  við  viðbót  Oddgeirs;  4)  [mun  vera  viðbót  Oddgeirs,  þá  kemr 
viðbót  Vilchins;  5)  Kálfholtsmáldagi  ev  kominn  áðr  í  Vilchinsb.  XXXV,  og 
öðruvísi;  er  það  sá  eiginhgi  Vilchinsmáklagi;  s)  bér  hættir  143,  en  bætir 
við :   «les   Vilchinsbok«. 


268  BREIÐIBÓLSTAÐR,  1371. 

klædi  tvenn.  slopp.  ij.  alltarisklædi  med  tveimur  dvkum.  ij. 
kaleikar.  iij.  kluckur.  biollur.  ij.  fonts  vmmbuningur.  ODariu- 
skript.  olafs  skriptt.  kross  yfer  alltari  med  lykneskiumm  og 
bryk  oc  .ij.  krossar  adrer.  kanna.  alltarisbok.  glodarkier.  sacrar- 
ium  mvnnlaug.  kista  olæst.  lectari  oc  stoll.  kirkiukola. 
Jtem  kantara  kapa  og  olafs  sðgu. 


223.  [1371] 

Máldagi  Maríukirkju  á  Breiðabólstað  í  Fljótshlíð  [er  Oddgeir 
biskup  J>orsteinsson  setti]. 

AM.  dipl.  afskrr.  2110  ex  originali  Breidabolstad.  Fliotzhlid.* 
sem  var  transscriptum  fra  12.  Febr.  1412  og  var  «med  krokottum 
stofum  skrifad,  alika  og  norsk  bref  et  Norvegum  exarasse  puto»> 
(AM.j;  þrjár  afskriptir.  þetta  mun  víst  vera  Oddgeirsmáldagi  eptir 
Hítardalsbók  að  dæma  (xli). 

ooariukirkia  aa  breiðabolstað  j  fliotzblíð  aa  hæima  land 
allt.  saa[m]staði  hina  ýtri.  konungsmula.  allann  þorugnup. 
borgarkot.  skalmhollt. 

sextan  kýr.  niutigi  aasauðar. 

tuttugu  hundrat  j  metfie. 

siau  hross  Roskin.  tuo  tuæuetr.  tuo  þreuetr,  tuo  vetui- 
gomul. 

yxn  tuo  fiogurra  vetra  oc  æinn  fimm  vetra.  fiora  kalfua. 

sextan  sauði  tuæuetra.  oc  fiora  tigi  veturgamallt. 

þriu  naut  tuæuetr.  siau  weturgomul. 

Jn  summa  halft  fimta  kugilldi  og  fiorer  tiger. 

þriar  vetter  smiors.  oc  þriu  hundrut  skræiðar. 

þriatigi  fiorðunga  skýrs. 

tuttugu  tiorðungar  kiotz. 

hun  aa  niu  manna  messuklædi  oc  tuo  hokla  lausa. 

siau  kanntara  kæpur. 

fiogur  alltara  klædi  med  dukum. 

tuær  dalmatikur  oc  æinn  subtyl. 

tiora  sloppa. 

fiora  kaleka. 

fontz  vmbuning. 

vatzker.  glodarker. 


1371.  BREIÐIBÓLSTAÐR.  269 

þria  smellta  krossa.  tuo  sæmiliga. 

skrin  med  helgum  domum.  oc  textum  ewangeliorum. 

klockur  sex  oc  biollur  tuær. 

COariuskript  oc  jacobsskript.  oc  kross  storann  med  tre. 
stæindr  vel. 

messuklæda  kista  oc  sacrarium  munnlaug  oc  tiolld  slik 
sem  eru. 

þangat  skal  giallða  fra  kirkiulæk  gellding  gamlann.  oc 
haalfua  vett  matar. 

wr  langagerði  aa  loðna  oc  lembða  æn  aðra  snðggua  oc 
gellda. 

wr  lambeý  aa  geilda. 

fra  vppsolum  gellding  tuæuetran  oc  haalfua  mork. 

wr  æy  gellding  tuæuetran. 

fra  tialldastodum  gellding  gamlann  oc  hæithleifr  wr 
skarði. 

wr  æystra  skarði  tuæir  gelldingar  tuæuetrer  oc  hæithleifr 
aa  breckulandi. 

gellding  tuæuetran  fra  gelldingalæk. 

gellding  tuæuetran  fra  þorleifs  stoðum. 

gellding  tuæuetran  fra  gæilum. 

gamlan  gellding  oc  annan  vetrgamlann  fra  vomulastoðum. 

gamlan  sauð  oc  annan  veturgamlan  wr  vatzdal. 

tuæuetur  gelldingr  fra  bergþorshuoli. 

gelldingr  tuæuetr  fra  ræynifelli1). 

vett  miðls  wr  haafui. 

wett  miols  wr  þýckuabæ. 

fra  arngæirstoðum  gelldingr  tuæuetr. 

tolf  hrossa  hðfn  j  fiflhollt  æystra  vm  vetrinn. 

stodhrossa  bæit  j  kirkiulækiar  lanð  oc  Riettarhalld  ath 
hundzmol. 

sex  aurar  voru  j  wlfstoðum  oc  haalfuanf'fiorða  æýri  j 
vestri  fit. 

hond  hins  hæilaga  johannis  holensis  med  armlegginum. 

fiogur  hundrut  j  bokum. 

')  Um  tvævetran  gelding  frá  Reynifelli  stóð  í  Hítardalsbók,  en  var 
8kafið  út  í  Vilchinsbók,  þegar  Oddr  biskup  lét  bera  saman  bækrnar 
1607  (sbr.  Hítardalsbók  xli). 


270  TRANSSKRIPTARBRÉF.  1371. 

jarnstikur  tuær  storar. 

tabulum  yfuer  alltari. 

f>angat  liggia  sex  oc  tuttughu  bæir  ath  allri  skylldu. 

þar  skulu  wera  þrir  prestar  oc  tuæir  diaknar. 

ath  auk  þessa  lagdi  sira  haflidi  til  fiorar  kyr.  þriatigi 
aasaudar.  fimm  hross  gðmul.  halft  land  ath  konungs  mula.  þriu 
hundrut  fioru  ær  liggr  wit  mariu  fioru.  skogr  er  liggr  hia 
stapa1). 

Jtem  æin  messuklædi.  kertistikur  tuær  med  kopar.  eina 
kaapu.  alltara  klædi  tuo.  æina  klocku.  kalek  ær  stænðr  tolf 
aura.  skirnarketil.  likakrak.  ælldbera.  glitaðan  duk2). 


'224  8.  August   1371.  á  þingeyrum. 

TraiNSSELRiptarbréf  Gunnsteins  ábóta  á  þingeyrum  og  fimm 
annara  af  bréfi  Jóns  biskups  skalla  um  veiði  í  Laxá  frá  3. 
Júní  1359  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  98). 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  451  ex  transscnpto  monasterii  Thing- 
eyrensis,  accuratissime*  (AM.).  «Fyrir  bessu  transscriptar  brefe 
hafa  lyrrum  verid  6  innsigle,  sem  nu  eru  oll  burtslitin  •  (AM.j. 
Afskriptir  í  AM.  277.  4to  bls.  17-18;  AM.  280.  4to  bls.  '56 
-58;  Landsb.  107.  4to  bls.  13  —  15.  Prentað  í  F.  Joh  Hist.  Eccl. 
Isl.  II,  207-208. 

Allum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  hæýra.  senda 
broder  gunstpin  med  guds  nad  abboti  at  þingæýrum.  boduaR 
gudmunda[r]son.  arnor  boduarsson  prestar.  þorlakr  thomasson. 
vlfr  stephanssou.  gudmundr  staBason.  leikmenn.  Q[uediu].  G[uds] 
oc  sina.  kunnigt  gerandi  at  wer  saam.  [oc]  iferlasum  opit  bref  vars 
virduligs  herra.  herra  jons  med  guds  naad  biskups  at  holum. 
medr  hans  heilu  oc  vskaddu  stora  innsigli.  sua  vattanda  ord  eptir 
ord.  sem  her  fylger  [Hér  kemr  bréf  Jóns  biskups  skalla  um  veiðina 
í  Laxá  frá  3.  Júní  1359].  Ok  fiiir  sua  failit  transcriptum.  sem 
her  ma  hæyra  settum  wer  fýrrnefnder  menn  vaar  jnnsighii  firir 
þetta  bref.  er  skrifat  var  aa  þinghæýrum.  jn  festo  ciriaci  mar- 
tiris.  þa  er  lidit  var  fra  hingat  [burd]  vars  herra  jelisu  christi 
CD.  ccc.  lxx.  oc  eitt  sar. 


')   Hér  endar  eldri    máldaginn    frá    1332;    *)    bér    kemr    meira    hjá 
Vilcimi  og  er  þessi  því  eldri. 


1371.  HNÚTSTAÐIR  í  AÐALDAL.  271 

225.  1.  September  1371.     á  Grenjaðarstöðum 

Kári    prestr    Bergþórsson    selr    Bjarna    f>orsteinssyni    jörðina 
Hnútstaði  í  Aðaldal  fyrir  lausafé. 

AM.  II,  20.  Frumbréíið  á  skinni.  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  9 
(eptir  frumbr.). 

umm  hnotstadi  j  adaidal1). 

Jn  nomine  domini  amen. 

var  þetta  kavp  millvm  kara  prest[s]  berþorzssonar  ok 
biarna  þosteins  sonar  atb  kare  selldi  biarna  iord  a^  hnvtstod- 
vmm  j  adaldal  med  ollvmm  þeim  gognvm  ok  giædvmm  sem 
hann  vard  eiganndi  ath.  skiidi  kari  sier  j  moti  fiogvr  asavdar 
kvgilldi  ok  fimrn  kýr  ok  fiogvr  gelldfiar  kvgilidi  bvfiar  gilld. 
lvka  vth  a  tueimr  arvm  leiga  xij  alnvmm  fridvmm  hvert  kv- 
gilldi  þat  er  ei  lycktizst  a  fýita  ari,  sagdi  kari  ath  hann 
hetdi  heýrt  ath  kirkian  j  nesi  ætti  þriv  vidar  hollt  j  hnvt- 
statía  jordv  en  sagdiz  æigi  vitta  hvar  þav  veri  edr  hversv  vid 
þau  æt[t]i  ath  vera.  gat  hann  ok  ath  hnvtstadir  ætti  attfedm- 
i[n]gs  torbskvrd  j  brva  jord  ena  eystri.  jattadi  hann  ok  at 
svara  lavgriptinngh  a  nefndri  jordv  en  biarnne  ath  hallda  skila 
domi  firer:  vorv  þesser  vattar  hia  þorsteinn  jonsson  jon  jngials- 
son  jon  þorgrimsson  gvdmundr  kristiforvson  prestar  gvdmvndr 
jonsson  berþor  hoskvllsson  leikmenn  ok  þi  settu  þeir  sin  jnsigli 
firer  þetta  kavp[bref]  er  gort  war  a  greniadar  stodumm  svnnv- 
dag  næstann  firi  mariv  CDessv  sidari  anno  domini  millesimo 
c°c°c°  lx°xi. 

Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinn  og  eru  þau   öll  dottin  frá,  nema 
að  brot  er  eptir  af  því  fyrsta. 


226.  1.  og:  2.  Oklober  1371.  á  Víðivöllum. 

Samningr  Jóns  biskups  skalla  og  Dálks  bónda  Einarssonar  um 


')  Með  annari  miklu  nyrri  hendi  aptan  á  bréfinu.  þar  stendr  og  með 
sömu  hendi  ártalið  1371.  Með  enn  annaii  hendi  stendr  þar:  «acl  Hnnt- 
stadir  eige  attfedmings  torfskurd  i  Brna  jord    ena    eystri». 


272  MIKLIBÆR  í  BLÖNDUHLÍÐ  OG  REYKIR  Í  TUNGUSVEIT.   1371. 

landamerki  milli  Miklabæjar  í  Blönduhlíð  og  Reykja  í  Tungu- 
sveit  og  um  veiði  í  Jökulsá. 

AM.  Fasc.  II,  19.  Frumbréfið  á  skinni;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
4105  ineð  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna  eptir  transskripti 
frá  29.  Maí  1522 

Brodir  jon  med  guds  Nad  biskup  a  holum  sendir  ollum 
monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  q[vediu]  guds  ok 
sina  kunnikt  gerande  at  þa  er  lidit  war  fra  highat  burd  vars 
herra  jesu  cristi  þushundrat  ara  þriu  hundrat  seytigher  ok 
æitt  aar  miduikudaghin  nesta  efter  michaelis  messu  dagh  & 
uidiuollum  j  blaunduhlijd  j  vaarre  visitatione  nefndum  wer 
þessa  menna  til  a  at  lijta  ok  efter  at  skoda  vm  landamerke. 
millum  stadarens  a  micklabey.  ok  reykia  j  tungu  suæit  efter 
tiltolu  dalks  bonda  æinarssonar  er  þa  aatte  reyke  þiat  honum 
þootte  skra  micklabeiar  kirkiu  framt  at  gangha  vm  fiskuæide  j 
jokuls  a.  er  sva  liæt  at  micklabeyr  etti  fiskuæide  j  jokulsa  allre 
badum  meghin  vtan  j  þæ[i]ne  kuisl  er  fellr  hia  arnarberghi  þa 
æigha  reyker  halfua  þollæif  berghþorsson  þorualld  maghnusson 
sighurd  loftzson  audunn  suærtinghsson  presta  bryuiolf  biarnar- 
son  þostæin  olafsson  benedickt  gizsorarson  læikmenn.  huerium 
læizst  j  sina  samvizsku  saker  þess  at  æidar  uoru  þar  um  hanfæster 
at  reyker  ætte  alla  jord  ok  granda  austr  vndan  arnarberghi 
til  jokuls  aar  ok  sua  ofuan  j  þa  fornu  farueghu  midia  er  austan 
gangha  firer  ofuan  krossholm  ok  lambaness  ok  þadan  uestr  j 
suarta  at  Reyker  ætti  halfua  fiskuæide  uid  micklabey  j  þeirre 
samu  joculsa  sem  firer  austan  græinda  jord  fellr.  En  þa  kuisl 
sem  fellr  millum  arnarberghs  oc  holmanna  ok  sua  ofuan  med 
tungunne  uestr  j  suarta  eigha  reyker  alla.  J>i  geyrdum  ver 
brodir  jon  med  guds  nad  biskup  a  holum  og  nefndr  dalkr 
bonde  med  handabandæ  þessa  ævenligha  æighn  millum 
nefndra  jarda  micklabeiar  oc  reykia,  hiauerandum  adrgræind- 
um  monnum  ok  samþyckiandum.  firer  þui  settum  wier  ockur 
jnzsigli  med  þeirra  jnzsighlum  firer  þetta  bref  gort  j  soghdum 
stad  are  ok  degbi  sijdar  en  fyrr  segher. 

Fyrir  bréfinu  hafa  verið  átta  innsigli  (fyrst  Jóns  biskups),  en  nú  eru 
þrjú  þeirra  dottin  frá. 


1372.  REYKIR  OG  VÍÐIVELLIR.  273 

227.  6.  December  1371.  á  Reykjum. 

Bréf  Jóns  prests  Bjarnarsonar  og  Dálks  Einarssonar  um  landa- 
merki  Víðivalla  og  Reykja  í  Tungusveit  og  um  veiði  í  Jökulsá. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  657  eptir  frumbréfinu.  sern  var  1724 
hjá  Páli  lögmanni  Vídalín;  innsiglin  voru  ýmist  brákuð  eða  dottin  frá. 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  ger- 
um  mid  jon  prestr  biarnarson  oc  dalkr  einarsson  kunnigt  at 
vid  Ridum  a  landamerki  millum  vidiualla  oc  reykia  j  tunghu 
sueit  giordum  vid  sva  fellda  eigu  millum  greindra  jarda  at 
helminghi  skilldu  huorer  vidiuallamenn  oc  Reykiamenn  eiga 
fiskveidi  j  jokulsá  at  huoru  lanði  sem  hon  bryti  meir  sua  oc 
grandar  þeir  edr  eýrar  er  j  anne  eru  oc  vaxi  þar  edr  verdi 
jord  þa  eigu  þat  halft  huerir  tekr  þetta  samlag  sua  langt 
Reykia  meghum  sem  lanða  merki  vidiualla  ganga  austan  j 
jokulsaa  En  su  kuisl  er  fellr  næst  arnarbergi  oc  sua  ofan  med 
tungum  oc  sua  vestr  j  suartaa  þa  eiga  Reýker  alla  oc  sua  jord 
firir  austan  kuislina  oc  austr  til  jokulsaar.  ok  til  sanninda  her 
vm  settu  þorleifr  prestr  berdorsson.  þorualldr  CDagnusson  pre3tar 
þosteinn  olafsson  brandr  palsson  leikmenn  sin  jnnsigli  med 
okkrum  jnsiglum  firir  þetta  bref  er  giort  var  at  Reýkium  j 
tunghu  sueit  jn  festo  nicholai  episcopi  a  xvij  aari  Rikis  vars 
virduligs  herra  hakonar  medr  guds  naad  noregs  oc  suia  Rikis 
konungs. 


228.  28.  og  29.  Januar  1372.  i  Hvammí  á  Vatnsnesi. 

þoRSTEiNN  lögmaðr  Eyjólfsson  gefr  Ketil  Grímsson  kvittan  um 
ólöglega  meðferð  á  peningum  þeim,  sem  Ketill  bafði  gefið  í 
vald  og  vernd  porsteins,  en  Ketill  handleggr  honum  allan  reka 
á  Rúteyjarströnd  milli  Hvalár  og  Dögurðardalsár. 

AM.  Fasc.  III,  1.    Frumbréfið  á  skinni;  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  641 
(eptir  frumbréfiuu). 

[Um]  Hrut  eyiar  strandar  reka1). 
Ollum    monnum    þeim    sem    þetta     bref   sea    ædr    heýra 


')  Aptan  á  bréfinu   með  yngri  hendi.     þar  stendur  og  ártalið  «1371. 
Hrúteyjarströnd  er  á  Hornströndum»  aths.  á  spássíu  í  IBfél.  74.  Fol. 


Dipl.  Isl.  III.  B. 


II 


274  RÚTEYJARSTRÖND.   —    HARASTAÐIR.  1372. 

sænnda  Jorundr  biarnar[son]  þorstæinn  hallz  son  þorgils  jons 
son  q[vediu]  guds  ok  sina  kunnikt  gerande  at  þar  vornm  ver  j 
hia  j  huamme  a  vatznðsæ  miduiku  dagh  nesta  epter  paals 
COesso  at  þeir  toku  hondum  saman  þorstæinn  logmadr  eýiulfs 
son  oc  ketiJI  grirasson  at  þui  firer  skildu  at  adr  nefndr  þor- 
siæinn  gerdi  ketill1)  kuittan  ok  liðugan  sínna  vægna  firer  þa 
ologhliga  godz  skicaan2)  ok  skipti  er  hann  hafdi  haft  a  þeira 
penninghumer  hann  hafdi  f}R  mæir  gefuit  j  valld  ok  vernd  fyrr 
i.æfndz  þorstæins  ok  hann  þa  vid  kendiz  firer  oss.  her  ]  mot 
handlagdi  þratt  nefndr  kætiil  opt  græindum  þorstæini  logh- 
mannæ  til  æignar  allan  vidReka  a  Ruteýiarstrond  millim  hual- 
aar  ok  daughurðar  dals  aar  frialsan  ok  lidughan  firer  huerium 
manne  med  ollum  vidum  þeim  sem  þa  woru  a  Rckanum.  ok 
til  sanynda  her  vm  sættum  ver  vaar  jnsigli  firer  þetta  bref  er 
gort  var  j  adr  nefndum  stad  a  seýtianda  aaRÍ  Rikiss  vaars 
vyrduligs  herra  herra  hakonar  med  guds  naid  Noræghs  ok 
svijia  Rikiss  konungs  dægi  sidar  æn  fyR  sæghir. 

Fjögur  innsigli  hafa  verið  fvrir  bréfinu,  emi  þau  eru  öll  dottin  frá. 


229.  25.  April  1372.  á  Breiðabólstað. 

Oddr  Marteinssen  selr    Magnúí-i  Guðmundaisyni  iiálft    Jand    á 
Harastöðum  í  Vestrhópi  með  tilgreindum  landamerkjum. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  427  >ex  vidisse  facto  1580»,  og  kallar 
Arni  það   »Harastaðabréfið  stórao. 

Um  Harastade. 

J  guds  nafni  amen. 

Gioidist3)  þesse  kaupmale  millum  Magnu?ar  Gudmunds- 
sonar  af  einne  aifu  og  odds  Marteinssonar  af  annare  medur 
suo  fyrerskiídu.  at  adr  nefndur  Magnns.  keypte  af  nefndum 
Odde  land  halft  a  Harastðdum  i  vesturhope  med  þeim  gðgnum 
og  giædum.  sem  þui  lande  hefur  fylgt  at  fornu  og  nyiu.  og 
hann  vard  eigande  ad  med  skoge  þeim  sem  Harastader  eiga 
til  mots  vid  þvera  sydre  millura  Holkarskards  og  Heilnagautu. 
hier    i    mote    gaf    þrattnefndur    Magnus     xl4)     med     þessum 


])  þannig,  skbr.;  'j  þannig,  skbr    (=  skikkan);    ')    Giordust,    trskr.; 
í  bréfinu  stendr  vij'  og  xx,  en  AM.  segir  á  spássíu   «corr.  xL» 


1373.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  275 

frijdleika.  xiij  kugillde  og  xiijc  voru.  vj  asaudar  kugillde  og 
vij  kyr.  og  hundrat  fritt  .  skilde  Oddr  sier  beit  og  torfskurd  i 
Harastada  jðrd.  medan  bannn  byggi  i  Klombur.  enn  ecke  itak 
leingur.  skyllde  Oddur  svara  lagariptingum  a  sagdre  jðrdu. 
enn  Magnus  ballda  til  laga.  þesser  voru  kaupvottar.  sira  Jnge- 
mundur  Hallsson.  Biorn  honde  Arnason.  þordur  diakne  þorleifs- 
son.  þorleifur  Maaiussou1).  Jon  Augmundarson.  huerier  sin  in- 
sigle  settu  fyrer  þetta  kaupmaia  bref  er  giðrt  var  a  Breidabol- 
stad  i  Vesturhope  jn  festo  CDarci  Evangelistæ  Anno  Domini  CD°. 
ccc.  Ixx.  secundo. 


230.  25  April  1373.  á  þingeyrum. 

Eiríkr  Bárðarson  selr  Gunnsteini  ábóta  að  þingeyrum  með  sam- 
þykki  konventubræðra  hálfa  jörð  hvora  Sauðanes  og  Syðri-Knjúka 
fyrir  lausafé  og  áskildi  sér  borð  á  staðnum  tveggja  fardaga  í  milli. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  452  «ex  originali  nionasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissime»  (AM.);  afskriptin  er  staðfest  10.  Aug.  1712  í 
Skálholti  uf  Árna  Magnússyni  og  Páli  Hákonarsyni.  Árni  lýsir  inn- 
siglum  og  stafagerð:  Hónden  a  þessu  breíe  er  med  krokum  og 
oþarfastrikum  ut  ur  stðfunum  a  mynd  sem  norsk  hðnd  þo  i  settara 
lage.    (AM.).     Afskript  af  hréfinu  er  í  AM.  280.  4to  bls.  171. 

Jn  dei  nomine  amen. 

anno  domini  CD°.  ccc°  lxx°.  iij.  jn  festo  marci  ewangeliste. 
j  abotastofunne  at  þingeyrum  giorduz  sua  felld  landa  kaup  at 
berra  gunnsteinn  aboti.  med  samþycki  conventubrædra  keypti  at 
eireki  bardarsýnj  halfa  iord  huora  er  sua  heita  saudanes  oc  at 
sydrum  kniukum  med  þui  fornu  oc  nýiu  sem  hann  hafdi 
iremzst  eigandi  at  uordit.  j  alla  stadi  af  honum  akierolausa 
vm  ueidar  edr  adiar  landz  nytiar.  sagdi  oc  fyrnefndur  eirekur 
at  jordin  j  saudanesi  etti  beit  j  kolldu  kinnar  jord.  en  þar  a 
mot  etti  kolldokinn  hrisrif  a  þria  hesta  j  saudane>s  iord.  her 
a  moti  skildi  eirekur  sier  fiogur  hundrud  oc  xx.  CDed  þessum 
fridleika.  sex  asaudar  kugilldi.  oc  sex  kýr.  fiogur  bundrud 
voru.  fiogur  hundrud  j  hafnarvadum.  fiogur  hundrud  j  Rossum. 
skilldo  vt  lukaz  a  hinu  fyrsta  are  tau2)  kugilldi  oc  þriu  hundrut 


')  Maai'sson  (bréfið);  3)  þannig. 

18" 


276  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1373. 

j  flytianda  eyri.  Jtem  skildi  eirekr  at  haua  bord  med  stadnum 
fardaga  a  millvm.  skilldu  þar  til  liggiaz  leigur  af  þeim.  xix. 
hundrudum  er  epter  standa.  oc  slikur  frialslegur  starfe  sem 
herra  aboti  edr  radsmadur  uilldi  skipa  honum.  skilldi  herra 
gunnsteinn  aboti  hallda  iordunum  til  laga.  en  eirekur  suara 
ollum  lagariptingum  aa  fyrnefndum  jordum.  voru  þessir  kaup- 
uattar.  þordur  prestr  þordarson.  vlfur  stephansson.  þordur 
brandsson.  oddr  erlendsson.  oc  til  sanninda  her  vm  setti  herra 
gunnsteinn  aboti  oc  capituli  sin  innsigli  med  innsiglum  fyrr- 
nefndra  kaupuatta.  firir  þetta  bref  giort  j  sogdum  stad  degi 
oc  aari. 


231.  27   August  1373.  á  þingeyrum. 

Vitnisburðr  fjögurra  manna  um  að  Benedikt  Kolbeinsson  hafi 
gefið  Eeynistaðarklaustri  reka  þá,  sem  Ólofarpartar  heita. 

AM.  Fasc.  III,  2.  Frumbréfið  á  skioni.  Sbr.  ár  1340.  Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  476  og  477. 

bref  vm  reka  stadarens.  Rfeynistaðarjkltaustrsbréf]1). 

feim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  hæyra  sænda 
CDartæinn  þiodulfsson  þordr  þordarson  prestar  brýniulfr  bearnar- 
son  asgrimr  snorrason  q[vediu]  guds  ok  sina  kunnikt  georande 
ath  vær  heýrdum  sva  fælldan  uittnis  burd  þordar  arnorssonar 
þa  er  hann  hafde  umbod  benedikz  ok  þorstæins  brodur  hans 
ath  næfnndær  brædr  attu  fiordungh  j  mallande  med  ollum 
gaugnum  [okj  gædum.  En  stadrinn  j  ræyniss  næsi  annann 
fiordung.  Rafnn  fiordung  ok  attungh  en  benedikt  attung  j 
oiofar  part.  benedikt  ok  kolbæinn  attu  ok  halfan  brokar  læk 
med  olivm  gaugnum  ok  gædum.  attæ  Rafnn  þar  j  audrum 
hælm[inghij'-)  fiordung  ok  attungh  æn  benedikt  j  olofar  part 
attungh  ok  huar  sæm  olofar  partar  s[t]ædu  j  þa  voru  þeir 
iillær  j  Rafns  luta  sua  myklær  sæm  þar  uotta  skraar  um  ok 
Rafn  kallade  sær  j  þæssum  æignum  alldre    mæira.    sua   at    æk 


')  Aptan    á    bréfinu    með  yngri    hendi;    *)  klesst  í    skbr, 


1374.  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR.  277 

uissæ  ok  æigi  orný  æpter  hann  þa  tuttufguj  vætr  sæm  æk 
hafdæ  umbod  ædr  læingur.  uill  hann  hær  æfter  sueria  æf 
þurfa  þiker.  mædr  gæingr  æk  benedikt  kolbæinsson  ath  æk  gaf 
sua  fællda  olofar  parta  med  jngibeorgu  dottur  minæ  stadn- 
um  j  Ræýnisnæsæ  ok  þui  sætr  æk  mitt  jnsiglæ  med  jnsiglum 
næfnndra  manna  firer  þetta  bref  er  gort  uar  ath  thingæyrum 
jn  profesto  Augustini  æpiscopi  anno  gracie  CD°  ccc°  Jxx  tercio. 
Fimm  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  enn  þau  eru  n  ú  öll  dottin  frá 


232.  1374. 

Rekaskrá  Hólastaðar  á  dögum  Jóns  biskups  skalla  Eiríkssonar. 

A 

AM.  276.  4to  bl.  8b — lOa  á  skinni  með  ágætri  hendi  ritað 
1386.  Afskript  meðal  fornbréfaafskripta  Arna  Magnússonar  Nr.  319 
Mart  í  þessari  skrá,  er  miklu  eldra  en  hún  sjálf  sem  heild,  en  að  fara 
að  reita  það  út  og  setja  það  inn  á  einhvern  stað  sem  líklegr  þætti 
þykir  hér  ekki  gerlegt,  vegna  þess  að  skráin  trublaðist  þar  með  að 
heildinni  til.  í  276.  er  þessi  skrá  alveg  aðgreind  frá  norðr  reka- 
skránni  fornu,  og  eru  þær  í  handritinu  sín  á  hvoru  kveri. 

JKekaskra  holastadar1). 

Anno  domini  CD°  ccc°  lxx°  iiij0  þa  er  herra  Jon  eiriksson 
var  biskup  aa  holum  en  sira  einar  haflidason  var  officialis 
hola  kirkiu  ok  Radz  madr  sagdz  stadar  var  þessi  Rekaskra 
scrifuot  af  fornum  ok  nyiom  skraam  hola  stadar  ok  uitad  er 
med  fullum  sanindum  ath  svorin  er  swo  latandi  ord  efter  ord 
sem  hier  fylgir. 

CDedr  brimnesi  i  olafs  fyrde  millum  wamula  oc  spren- 
inghs  oll  Reka  goghn. 

fra  spreningi  ok  til  oss  þridiung  i  hvalreka  oc  vidreka. 

CDedr  synnri  gunnolfsaa  oll  Reka  goghn. 

CDedr  hwanndolum  oll  Reka  gogbn. 

CDedr  hiedinsfirdi  oll  Reka  gogn. 

CDedr  Reydaraa  ok  siglunesi  oll  Reka  gogn. 

CDedr  holi  oll  Reka  gogn. 

CDedr  hofnnum  oll  Reka  gogn. 

CDedr  hwanneyri  oll  Reka  gogn. 

CDedr  vlfsdðlum  oll  Reka  goghn. 

J  afriettum  ðll  Reka  goghn. 


J)  Rauð  fyrirsögn. 


278  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR.  1374. 

CDillum  eywindar  aar  ok  hrollaugsdalá  aar  allan  Reka  ok 
Hutningar. 

CDedr  hrauns  londum  oll  Keka  gogn. 

COed  ytra  haganesi  oll  Reka  gogn. 

CDed  synura  haganesi  haalf  reka  gogn  en  half  a  þar1)  kirkia. 

J  langalandzreka  inn  fra  larobhaga  vik  ok  til  CDarks 
vid  mæira  backa  fiordungh  i  hwalReka  ok  vidreka  aa  haganes 
kirkia. 

CDed  minna  backa  allar  flutningar. 

CDedr  meira2)  backa  oll  Reka  gogn. 

CDen-  Reykiarholi  oll  Reka  gogn. 

CDed  heidi  oll  Reka  gogn  fra  klett  or  midri  markvik  ok  til 
Jadbergs  allan  vidReka  ok  hvalReka. 

fra  hladbergi  ok  til  skarfua  steins.  halfan  annan  attungh 
hvalreka  ok  vidreka. 

Fra  skarfua  steini  ok  til  gardz  stadar  hia  grundar  skala. 
tua  luti  i  hualreka  ok  vidReka.    oc  þridiungh  or  þridiungi. 

fra  gard  stad  ok  til  kerllingar  kletta.  fiordungh  i  hualReka. 

Fra  kerlingar  klettum  ok  til  aaufarbergs  allan  vidreka  ok 
halfuan  hualReka  ok  halfar  íiutningar. 

Fra  Raufuarbergi  ok  til  fornna  oss.  fiordungh.  i.  hualaeka 
ok  halfuan  attungh  bædi  i  hvalReka  ok  vidReka. 

Fra  forna  osi  ok  jnn  til  nausta  gautu  oll  Reka  gogn. 

CDilli  nausta  gðtu  ok  þorisstada  lekiar  bædi  hualReka  ok 
vidreka. 

Fra  þoris  stada  læk  ok  jnn  til  fornu  watar  allan  huakeka 
vtan  hinn  sexttanda  partt.  a  bær. 

En  vidReka  ok  fiutuingar  jnn  til  þess  er  kirkia  brydder 
vndan  hofda  sudr  heima  ath  hofda. 

CDed  þumlaskala  laodi  oll  Reka  gogn. 

Fyrir  backa  ofuan  i  fra  CDidhusum  oll  Reka  gogn. 

Jnn  fra  koibeins  aar  osi  aa  hola  stadr  oll  reka  gogn  til 
motz  vid  skufsbacka. 

En  inn  fra  fogru  vik  þar  sem  mark  gengr  ofuan  ok  jnn 
til  lons  oss  aa  hola  3tadr  oll  fioru  gogu. 

CDed  dranghey  ok  lundey  aa  hola  stadr  oll  fioru  gogn. 

CDed  gardi  j  hegranesi  oll  fioru  gogn. 

CDed  keflavik  oll  fioru  gogn. 


')  Fyrir  ofan  línuna:  2)  miera,  skbl. 


1374.  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR.  279 

CDed  vtanverdu  nesi  oll  fioru  gogn  vestur  at  Jokuls- 
aar  osi. 

J)etta  er  hualskipti  aa  skagha.  CDillum  hðlknaar  ok  fornu 
varar  ef  Rekr. 

j  fyrstu  tekr  hola  stadr  þridiungh  oskerdan  En  af  odrum 
þridiungi  tekr  CDikia  bæiar  kirkia  tua  lute  þridiungs  En  arfuar 
kolbeins  þridiungh  þar  vid  En  þerss  sem  efter  er  ai  flata  tungu 
kirkia  halfuan  þridiungh.  En  halfan  eigu  huarer  holastadr  ok 
aifar  kolbeins  þers  sem  eíter  er. 

Holastadr  æ,  fiordungh  j  hols  landi  En  þria  luti  j  ollum 
Keka  vida  ok  hwals  6n  CDillum  deildar  hamars  ok  fornu  warar 
halfu  CDinna  en  fyrr  var  greint. 

Herra  egill  biskup  keypti  af  benediet  kolbeinssyni  þerssa 
neka  ai  skaga  er  kalladir  ero  olofar  parttar  firir  tuttugu 
hundrud1). 

Settungh  i  ketu  med  ollum  gognum. 

J  laamula  fiordung  med  ollum  gognum. 

J  hundsnesi2)  attungh  i  flutningum  en  ecki  i  Reka. 

J  brokarl^k  attungh  at  ollo. 

J  kleif  attungh  at  ollo. 

J  CDaallandi  attungh  at  ollum  gognum. 

Jtem  i  kefla  backa  attungh  i  Rekum  ok  flutningum. 

Langa  íiara  half  med  Rekum  ok  flutningum. 

J  Rauns  landi  halfr  annar  attungr  med  Rekum  ok  flutn- 
ingum  sem  þui  landi  fylgia. 

Partar  i  tueimur  vikum  vestr  til  deildar  hamars  j  vidreka. 

J  eystri  vik  attungr. 

J  vestri  fiordungr. 

J  brokarlæk  attungh  i  Rekum  ok  flutningum. 

J  CDallandi  attung  af  attung  af  ollum  gognum. 

Ok  þerssa  Reka  keypti  adr  nefndr  egill  biskup  af  þorsteini 
kolbeinssyni  firer  xl.  hundrada3). 

Rekar  holastadar  a  skagha4). 
þessar5)  eigner  aa  nw  hola  stadr    aa   skaga    i    Rekum    ok 
tiutningum. 


')  Sjá  ár  1340,  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  476,  477;  2)  þannig,  skb.;  3)  sbr. 
ar  1343,  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  489;  *)  með  rauðu  letri;  5)  upphafsþornið  stórt 
opr  dregið  rautt  í. 


280  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR.  1374. 

at  Raune  fiordungh  i  vidReka  til  langa  tanga. 

Jtem  halfan  depil  vid  gunsteinsstada  kirkiu. 

Allan  vidreka  fra  langa  tanga  til  þriggia  steina. 

Fra  þremm  steinum  til  fornnv  varar  attungh  i  vidreka. 

Holastadr  aa  vidReka  allan  aa  COilli  naustzhorns  ok  watz- 
borns. 

Hrauns  land  alt  med  ollum  gognum  nema  siettungh  aa 
stadr  j  Re[y]nis  nesi. 

]pangskala  med  ollum  gognum. 

Gwll  Reka  allan. 

Kellduwik  med  ollum  gognum  jnn  fra  biskupsvik. 

Halfua  langa  fioru  med  vidRekum  haalfum  en  allar  hval- 
flutningar  jnn  til  hðlknaar. 

Jtem  ero  samlogh  med  Ravni.  þanghskala  ok  kellduvik. 
aa  Ravn  eitt  sva  mikit  sem  hin  tuau  En  þanghskali  halfu 
minna  en  kelduvik. 

Fra  hðlkrjaa  til  klettz  j  midri  sandvik  med  flutningum  ok 
jarnhval  sva  mikinn  En  attungh  i  hualReka  ok  vidReka  fra 
holknaa  til  COikla  steins. 

Fra  mikla  steini  til  klettz  i  sandvik    aa    holastadr    fiord- 
ung  i  hualreka  ok  vidreka. 

Jtem  aa  hola  stadr  CDallandh  halft  med  Rekum  ok  flutn- 
ingum  ok  fiordung  i  halfum  En  Re[y]nistadr  þria  lutina  i 
halíu  ok  þuilikt.  i  Rekum  ok  fiutningum  ok  jarnhual. 

Gelldinga  hollt  aa  halfuan  vidReka  ok  hualReka.  fra 
coallandz  skardi  aa  endum  latra  tanga  til  motz  vid  silfra- 
stadi. 

Holastadr  aa  halfan  vidReka  fra  tanga  aa  coallandi  ok  til 
ketugardz. 

Holastadr  a  alla  ketu  med  ollum  gognum. 

Holastadhr  aa  kleif  med  ollum  gognum. 

Holastadr  aa  hualnes  med  ollum  gognum. 

Lamula  med  ollum  gognura. 

Holastadr  aa  halfuan  brokarlæk  med  ollum  gognum  ok 
attungh  i  Reynisstadar  luta  j  Rekhuolum  ok  íiutningum. 

Holastadr  a  selnes  med  ollum  gognum. 

Holastadr  aa  selaa  halfua  raed  Rekum  ok  flutningum. 

Holastadr  [a]  i  holi  þrea  luti  i  vidRekum  hua'.Rekum  ok 
flutningum  en  fiordung  i  iandino  halfu. 


1374.  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR.  281 

Holastadr  a  halfua  hvalReka  vid  hvams  kirkiu  i  laxaar- 
daal  sva  vida  sem  hon  aa  i. 

Rekar  sem  asdis  asgrimsdottir  gaf  hola  stad'). 

þessa  Reka  gaf  asdis  asgrimsdottir  holastad  i  sitt  testa- 
mentum. 

Reka  partr  j  slettu  hlijd2)  med  suo   feldum  vm  merkium. 

Fra  hladberge  til  skarfua  steins  aa  straumsnes, 

Fra  Raufar  bergi  til  forna  oss  firer  hrolleifshofda.  attungr 
i  hvorum  stadnum  hualReka  ok  vidReka  ok  alt  þat  sem 
Reka  manne  til  ber  ok  sira  halldor  prestr  loptzson  hefuer 
fremst  at  eigandi  ordit  ok  helgi  illugason  seldi  sira  haldore  En 
sira  haldor  lukti  asgrimi  snorra  syni3). 


B. 

Biskupsskjalasafn  íslands  26.  4to  á  skinni  ritað  1386.  þó  að 
þessir  tveir  textar  skrárinnar  sé  líklega  ekki  annað  en  samrit  frá 
sama  tíma,  er  þó  fróðJegt  að  sjá,  hvað  tveim  samtíða  afskriptum 
af  sama  skjalinu  ber  á  miili  í  stafsetningu,  svo  að  bezt  fer  á  að 
prenta  báða  textana  sérstaka.  Auk  þess  ber  þeim  á  milli  í  efni,  og 
eptir  þeim  mismun  ætti  B  að  vera  yngra  en  A.  Hér  er  farið 
eptir  afskript  af  þessum  blöðum  Biskupsskjalasafnsins,  er  Björn 
læknir  Blöndal  hefir  gert  fyiir  mig  vorið  1888. 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  lxx°.  iiij  þa  er  herra  jon  eiriksson 
skalli4)  var  biskup  a  holum  enn  sira  einar  haflidason  var 
offlcialis  hola  kirkiu  oc  radzmadr  sagdz  stadar  var  þesse  reka- 
skra  skrifuth  af  fornum  oc  nyiom  skram  holastadar  oc  witath 
er  fullum  sanninndum  ath  suarinn  er  sua  latandhi  ordh  eppter 
ord  sem  her  fylgger. 

Rekar  j  olafsfirdhi  oc  jn  ath  jokulsa. 

CDedr  brimnesi  j  olafsfirdhe  CDill[um]  vomula  oc  spræn- 
ings  oll  Rekagognn. 

fra  spræninghi  oc  til  oss  þridiungh  j  hualreka  oc  vidhreka. 

CDedr  synre  gunnolfsa  aull  rekagogn. 

CDedr  huandolum  aull  rekagogn. 

CDedr  hedinsfirde  aull  rekagogn. 

])  Ranð  fyrirsögn  á  spássíu;  2)  skrifað  fyrir  ofan  línuna;  3)  Ásgrímr 
Snorrason  er  einn  af  beim  sem  1373  vitnar  um  Ölofarparta;  4)  fyrir  ofan 
Hnuna.     þetta  mun  vera  elzt  handrit,  er  getr  viðrnefnis  Jóns  biskups. 


282  EÉKASKÁ   HÓLASTAÐAR.  1374. 

OOedur  reydara  a  siglunesi  aull  rekagogn. 

COedr  hole  aull  rekagogn. 

COedr  hofnum  aull  rekagogn. 

COedr  huaneyri  aull  rekagognn. 

CDedr  ulfzdolum  oll  rekagogn. 

J  afrettum  oll  rekagogn. 

CDillum  eyuindaraar  oc  hrollaugsdalsar  aliann  reka  oc  flutn- 
ingar. 

CDedur  hrauns  laundvm  oll  rekagogn. 

CDedh  ytra  haganesi  aull  rekagogn. 

CDed  synra  haganese  half  rekagogn  en  half  a  þar  kirkian. 

J  laugalandz  reka  jnn  fra  lambhagha  oc  til  marks  vidh 
mæira1)  backa  fiorduugh  j  hualreka  oc  vidhreka  a  haganes 
kirkia. 

CDedh  minna  backa  allar  fluttningar. 

CDedh  meira  ba[c]ka  aull  rekagogn. 

CDedh  reykiarhole  aull  rekagognn. 

CDedh  heide  aull  rekagognn  fra  klett  vr  midri  markvik  oc 
til  ladbergs  allan  vidreka  oc  hualreka. 

fra  hladberge  oc  til  skarfasteins  halfan  annann  attungh 
hualreka  oc  vidhreka. 

Fra  skarfasteini  oc  til  gardzstad[ar]  hia  grundarskala  tuo 
hlute  j  hualreka  oc  vidhreka  ok  þridiungh  or  þridiunghe. 

Holastadr  a  fiall  raed  aullum  reka  gaugnum  fra  gardz- 
stadh  vidh  grundarskala  oc  til  raufarbergs. 

Fra  raufarberghi  oc  til  forna  ðss  fiordungh  j  hualreka  ok 
halfan  attungh  bade  j  hualreka  oc  vidreka. 

Fra  forna  ossi  oc  in  til  nausta  gautu  aull  rekagognn. 

CDilli  nausta  gautu  oc  þoriatadalækiar  bædhi  hualreka  oc 
vidreka. 

Fra  þorisstada  læk  oc  inn  til  foruu  varar  allann  bualreka 
vtan  hin  sextannda  part  a  bær  enn  vidreka  oc  fluttningar  inn 
tii  þess  er  kirkian  brýd[d]er  vnndan  hofda  sudr  heima  ath 
hofda. 

CDedr  þumlaskala  lande  aull  rekagogn. 

Fyrir  backa  ofan  j  fra  midhusum  aull  rekagognn. 

Jn  fra  kolbeinsar  ose  a  holastadur  aull  reka  gognn  til 
mottz  vidh  skufsba[c]ka. 


')  mana,  afskr.  B.  Blöndals. 


1374.  KEKASKRÁ   HÓLASTAÐAR.  283 

Enn  inn  fra  fogruvik  þar  sem  marck  geingur  ofan  ok  in 
til  lonsoss  a  holastadr  aull  fiorugogn. 

CDedh  drangeý  oc  lundeý  a  holastadr  aull  fiorugogn. 

CDedh  garde  j  hegranesi  aull  fiorugðgnn. 

CDedh  keflavik  aull  fiorugognn. 

COedh  vtanverdu  nese  aull  fiorugaugnn  ve3tur  ath  jokuis- 
ar  ose. 

rekar  a  skagha. 

þetta  er  hualskipti  a  skaga  millum  hölknnar  oc  fornnv 
varar  ef  rekur. 

J  fýrstu  tekur  holastadur  þridiung  oskerdann  enn  afaudr- 
um  þridiunge  tekr  myklabæiar  kirkia  tuo  hluti  þridiungs  enn 
arfar  kolbeins  þridiungh  þar  vidh  Én  þess  sem  eppter  [er]  a 
flatatunghu  kirkia  halfann  þridiungh  enn  halfan  eighu  huorer 
holastadr  oc  arfar  kolbeins  þess  sem  eptter  er. 

Holastadr  a  fiordungh  j  hois  lannde  enn  þria  hlute  j  auli- 
um  reka  vida  oc  huals  enn  millum  deilldar  hamars  oc  fornu 
varar  halfu  minna  enn  fyr  var  greinnt. 

Herra  Eyell  biskup  keyppti  af  benidikth  kolbeinssyni  þ[ess]a 
reka  a  skagha  er  kailader  eru  olofarpartar  firir  tuttughv 
bundruth. 

Settungh  j  ketu  med  aullum  gaugnum. 

J  bnudsnese1)  attungh  j  fluttningum  enn  ecki  j  reka. 

J  brockarlæk  attungh  ath  aullu. 

J  kleif  attungh  ath  aullu. 

J  mallaode  attungh  ath  aullum  gognum. 

Jthem  j  keflabacka  attungh  j  rekum  oc  íiuttningum. 

Langafiara  half  med  rekum  oc  fluttningum. 

J  rauns  lannde  haifr  annar  attungur  med  rekum  oc  fluttn- 
ingvm  sem  þui  iande  fylggia. 

Partar  j  tueimur  vikvm  vestur  til  deiildarhamars  j 
vidhreka. 

J  eystre  vik  attungur. 

J  vestre  fiordungr. 

J  brokarlæk  attungur  j  rekum  oc  fluttningum. 

J  mallande  attungh  med  aulium  gognum.    Ok    þessa  reka 


')  þannig  afskr.  B.  Blöndals;  hundsnesi,  A. 


284  REKASKRÁ   HÓLASTAÐAR.  1374. 

keyppti  adr  nefndr  eigill  biskup   af  þorsteine  kolbeinssyni  fyrer 
xl  hundrada. 

Rekar  a  skagha. 

þessar  eigner  a  nu  hoiastadr  a  skagha  j  Rekum  oc  flutt- 
ningum. 

ath  Rauni  fiordungh  j  vidhreka  til  langatanga. 
Jthem  halfan  depil  vidh  gunsteinstadha  kirkiu. 

Allan  vidbReka  fra  langatanga  til  þriggia  steina. 

Fra  þrem  steinum  til  fornu  varar  attungh  j  vidhReka. 

Holastadr  a  vidhReka  allann  a  millum  naustz  horns  ok 
vatzhorns. 

Hrauns  land  allt  med  aulium  gognum.  nema  siettungh  a 
stadur  j  Reynisnesi. 

J>angskala  med  ollum  gognum. 

GulÍReka  allann. 

Kellduvik  med  aullum  gognum  jn  fra  biskupsvik. 

Halfa  langhafioru  med  vidhRekum  halfum  enn  allar  hual- 
fluttningar  jnn  til  haulknar. 

Jthem  eru  samlaugh  med  Rauni  þanghskala  oc  kellduvik 
a  hraun  eitt  suo  mikith  sem  hin  tuo  enn  þanghskali  halfu 
minna  enn  kelldhu  vik. 

Fra  holkna  til  klettz  j  midre  sandhvik  med  fluttninghum 
oc  jarnhual  suo  mykinn.  enn  attungh  j  huahieka  oc  vidhReka 
fra  hðlknna  til  mikla  steins. 

Fra  mykia  steine  til  kletz  j  sandhvik  a  holastadr  fiordungb 
j  huaÍReka  oc  vidhReka. 

Jthem  a  holastadur  mallandh  halft  med  Rekum  oc  fluttn- 
ingum  ok  fiordungh  j  halfum  En  Reynisstadr  þria  hlutina  j 
halfu  oc  þui  likth  j  Rekum  oc  fluttningum  oc  jarnhual. 

Gelldingahollt  a  halfan  vidhReka  oc  huaÍReka  fra  mal- 
landz  skardhi  a  midiann  latratanga  til  motz  vidh  silfra- 
stadhe. 

Holastadr  a  halfan  vidimeka  fra  tangha  a  mallandhe  oc 
ti!  ketugardz. 

Holastadr  a  alla  ketu  med  aullum  gaugnum. 

Holastadr  a  kleif  med  aulium  gðgnum. 

Holastadr  a  hualnes  med  aullum  gognum. 

Ok  lamula  med  aullum  gognum. 


1374.  REKASKRÁ  HÓLASTAÐAR.  285 

Holastadr  a  halfan  brokarlæk  med  aullum  gaugnum  oc 
attungh  j  Reynisstadar  hluta  j  Rekhuolum  oc  fluttningum. 

Holastadr  a  selnes  med  aullum  gaugnum. 

Holastadr  a  sela  halfa  med  Rekum  oc  fiuttningum. 

Holastadr  a  hol  med  aullum  gaugnum. 

Holastadr  a  halfan  hualreka  vidh  huamskirkiu  j  laxardal 
suo  vidha  sem  hun  a  j. 

þessa  Reka  gaf  astdis  asgrimsdotter  holastad  j  sitt  testa- 
mentum. 

Rekapartt  j  slettahlidh  med  suo  felldum  vmmerkium. 

Fra  hladhberggi  til  skarfasteins  a  straumnes. 

Fra  Raufarberggi  til  fornaoss  fyrer  hrolleifshofda  attungur 
j  huorum  stadnum  hualReka  oc  vidhReka  oc  allt  þath  sem 
Reka  mani  til  ber  oc  sira  halldor  prestur  lopptzson  hefer 
fremzth  eigandhi  ath  ordit  oc  helggi  illugason  selldhi  sira 
halldore  enn  sira  halldor  lukte  asgrimi  snorrasyni. 


233.  1374. 

Skrá  um  reka  þá,  sem  Hólakirkja  í  Hjaltadal  á  í  Ólafsfirði. 

AM.  Fasc.  III,  3.  Vidisse  eða  transskript  séra  Illuga  Guð- 
mundssonar  og  séra  Jóns  Krákssonar  gert  á  Hólum  12.  Marts 
1556.  Afskript  þar  af  í  afskriptasafni  AM.  Nr.  320.  Eiginlega 
er  þetta  að  nokkru  leyti  fyrsti  hlutinn  af  meginrekaskránni,  sem 
iiér  er  prentuð  fyrir  framan. 

Anno  domini  CD°  iijc  iiij0. 

fessa  Reka  aa  holastadur  j  ofafsfirde  sem  hier  seiger. 

CDed  brimnese.  j  olafsfiRde.  CDillum  wamula  ok  spre[n]- 
ings  oll  Reka  gðgn. 

fra  spre[n]inngi  ok  til  oss  þridiung  j  hvalReka  ok  vid- 
Reka. 

CDed  synnre  gvnnolfsaa.  oli  Reka  gogn. 

(Dedur  hwanndolum.  oll  Reka  gogn. 

CDedur  hiediusfirde  oll  Reka  gogn. 

CDedur  Reydaraa  ok  siglu  nese  oll  Reka  gogn. 

CDedur  hole  oll  Reka  gðgn. 

CDedur  hðfnum  oll  Reka  gogn. 

CDedur  hvanneýri  oll  Reka  gogn. 


286  REKASKRÁ   HÓLASTAÐAR.  1374. 

CDedur  vlfsdolvm  oll  Reka  gðgn. 

J  afRettum  oll  Reka  gogn. 

COillum  Eýuinndar  »r.  ok  hrollaugs  daals  aar  allan  Reka 
ok  fluttningar. 

CDed  hrauns  londum  oll  Reka  gogn. 

CDed  ýtra  haganese  oll  Reka  gogn. 

COed  sýnnra  haga  nese.  half  Reka  gogn.  enn  half  aa  þar 
kirkia. 

J  laugalandz  Reka  jnn  fra  lambhaga  vik  ok  til  CDarks 
vid  meira  backa.  fiordung  j  hvalReka  ok  vidReka  aa  haga- 
nesz  kirkia. 

CDed  minna  backa.  allar  flýttningaR. 

CDed  meira  backa.  oll  Reka  gogn. 

CDed  Reykiarhole  oll  Reka  gogn. 

CDedur  heidi  oll  Reka  gogo.  fra  klett  vr  midri  mark[s]vik 
ok  til  ladbergs    allann  vidReka  ok  hvalReka. 

Frcn  hladberge  ok  til  skarva  steins.  halfan  annann  attung 
hvalReka  ok  vidReka. 

Fra  skarwa  steine  ok  til  gardz  stadar.  hia  grvndar 
skala  two  hluti  j  hvalReka  ok  vidReka.  ok  þridivng  vr 
þridivnge  fra  gardz  stad  ok  til  kerllingar  kletta.  fiordvng.  j 
hualReka. 

Fraa  kealingaR  klettum  ok  til  Raufarbergs  allann  vidReka. 
ok  halfan  hualReka  ok  halfar  fluttningaR. 

Fra  Raufar  beRgi  ok  til  forna  oss.  fiordvng  j  hualReka. 
ok  halfann  attung.  bædi.  j  hvalReka  ok  vidReka. 

Fra  forna  ose.  ok  jnn  til  nausta  gautu.  oll  Reka  gðgn. 

CDille  navsta  gðtu.  oc  þoresstada  lgkiaR  bædi  hualReka 
ok  vidReka. 

Fraa  þorisstada  læk  oc  jnn  til  fornv  waraR  allann  hual- 
Reka.  vtann  hinn  sextanda  partt  aa  bæR. 


234.  21.  Aus;ust  1374.  i  Björgvin. 

Magnus  konungr  Eiríksson  gefr  Skúla  I>órðarsyni  jarðirnar 
Langadal,  Klungrbrekku.  Ós,  Vörðufell  og  Bílduhvol  og  þar 
með  eyjar  þær,  er  konungr  átti  fyrir  Skógarströnd,  og  reka  í 
Skjaldarbjarnarvík. 


1374.  SKTJLI  IÖRÐARSON.  287 

AM.  Fasc.  XII,  21,  transskript  á  skinni  gert  í  Skálholti 
18.  Júlí  1449,  og  er  það  utan  yfir  öðru  transskripti  gerðu  í 
Skálholti  18.  Febr.  1443, 

Brief  ad  kongurin  gaf  skula  þordarsyni  langadal  oc 
fieiri  jarder. 

CDagnus  med  guds  nad  noregs  oc  suia  kongur  sendir  aull- 
um  maunnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  kuediu  guds 
oc  sina. 

wær  wilium  at  þier  witid  at  wær  haufum  gefit  heidar- 
leghum  manni  skula  þordarsyne  jarder  worar  er  suo  heita. 
Iangadal.  klungurbrecka.  os.  waurdufell  oc  biilduhuoli  oc  þar 
modur  þær  eyiar  sem  wær  eigum  fyrir  skogarstravnd  oc 
Reke  j  skialldarbiarnarwik  med  aullum  þeim  hlutum  oc  hlunn- 
endum  sem  til  þeirra  jarda  liggia  edur  legit  hafa  fra  fornu 
edr  nyiu  aungu  wndan  teknu  honum  oc  hans  erfingium  til 
æfinlegrar  eignar  medr  þi  moti  ath  hann  skal  oss  oc  krununne 
j  norege  wera  hollr  oc  trur  wm  alia  sina  dagha  oc  hans  erf- 
ingiar  þeir  sem  þessar  worer2)  jarder  fylghia  skulu  efter  hann, 
fullkomligha  firirbiodum  wær  hirdstiornarmonnum  a  jslandi 
syslumonnum  oc  wmbodsmonnum  þeirra  oc  aullum  audrum 
monnum  huerrar  stettar  edur  tignar  sem  hwer  er  ad  hindra 
edr  talma  þessar  jarder  oc  eyiar  firir  honum  edr  hans  erfingi- 
um  j  nauckrum  hlut  moti  þessu  woru  brefi.  ^ema  hwer  sem 
þetta  giorer  wi!e  sæta  worre  sannre  oblidu. 

war  þetta  bref  giort  j  biorguin  a  odhinsdagin  næsta  efter 
mariumessudagh  fyrre  wm  hausted  a  fimta  oc  fimtugta  frre 
rikis  wors  noregs  oss  sialfum  hiaweraundum. 


235-  1  Oktober  1374.  á  Holnm. 

&KRÁ  um  eignir  dómkirkjunnar  á  Hólum  í  Hjaltadal  í  lausu  fé 
kviku  og  dauðu,  er  Gunnsteinn  ábóti  á  f>ingeyrum  lét  gera. 

AM.  Fasc.  III,  4.  Frumskráin  á  skinni.  Afskript  af  þessari  skrá  er 
ineðal  fornbréí'aafskripta  AM.  318.  Auk  þessa.  eru  afskriptir  í  IBfél. 
126.  4to;  Landsb.  18.  Fol.  I  bls.  13—16;   115.  4to,  II  bls.  118—21. 


)  Aptan  á  transskriptarbréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  a)  þannig. 


288  HÓLASTAÐR,  1374. 

Bisk.  Nr.  2.  Fol.     Jón  biskup  skalli  f<5r  utan   um    sumarið  1374  á 
Maríubollanum,  og  er  skráin  gerð  meðan  hann  var  fjarrverandi. 

Anno  domini  CD  ccc  lxx  quarto.  Ræikuadizst  so  mikit. 
godzs  kirkiunoar  a  holum  j  healltadal.  vnndir  skodan  ok 
yfuersion.  herra  gunstteins.  abota.  prior  ærlinds.  þorlæifs  bergh- 
dorssonar.  martæins  þiodulfssonar.  solua  brandzsonar.  þorsteins 
jonssonar.  presta. 

j  fyrstu  j  skrudhuse.  betræ  boclar  níttian.  lettaræ  einn  oc 
xx.  kapur  fim  tigher  ok  tuær  hinar  betræ  ok  lettare.  dalmatikur 
ok  subtilar  atta  ok  xx.  messo  klæde  hin  bæzstu.  tutthughu. 
fiogur  lettare.  gullkaleikar  tuæir.  siau  gýlldir.  corporalia  x  bin 
bettre1).  þriu  lettare.  sudaria  fim.  stettarker.  ok  propiciaiorium 
mariu  med  silfuer.  budkar  tuæir  med  Reliqvie.  alltarisstæinar 
tuæir  buner.  gull  fim.  ok  silkæ  punghr.  silfuer  kross  litill. 
Rationalia  tuau.  tuæir  amplar  med  siifuer.  mensura  ok  budkr 
med  silfuer.  acera  smellt.  þrænnir  glofuar.  kambr  ok  buste. 
tuæir  amplar  med  tin.  þrir  med  kopar.  munnlaughar  þrennar 
smelltar.  budkar  þrir  med  balsamum.  atía  alner  med  strik. 
fimm  gulhlod  smáá.  stolu  buninghr  þrennr  sæmilighr  buninghr 
a  alltaris  duuk.  vaaut  hlad  af  stolu  med  gull.  suirar  ok  mann- 
likan  tuau  gylld  med  kopar.  tannbaghlar  þrir  buner  ok  fiorde 
med  kopar  smellter.  koparbollr  gylldr.  sanndalia  þrenn.  stola  ok 
banndlin  forgyllt.  mítrur  tuær  ok  hin  þridia  med  pellur.  ordin- 
alia  tuau.  benedictionale.  skrýdinghar  kufl.  hanndklæde  sex. 
kniadukr.  mensura  med  silfuer.  fontzs  vmbuuinghr.  skinanda 
klæde  fim  alner.  krisma  klæde  skinannda  med  balldikinn 
quartel  faatt  j  sex  alner.  half  fimta  alin  med  pell.  glodaker 
tuau  med  silfuer.  eitt  gyllt.  tuau  med  kopar.  alltarisstikur  fiorar 
gylldar  med  kopar.  formessu  stika  med  kopar.  stor  jarnstika. 
fiorar  litlar.  bakstrmunnlaugh.  kanno  brot  ok  annur  med  ole- 
um.  sacrarium  munnlaugh.  kirkiu  kætill.  haalltarisklæde  fim. 
þriu  med  bokram.  at  auk  hvers  daghs  alltarisklæde.  sex  dukar. 
siau  bunir.  þriar  alltaris  blæiur  vighdar  ok  tuær  vuighdar. 
storer  textar  fiorer  med  silfuer.  einn  med  tonn.  paxspiolld  tuau 
stor  ok  þriu  smáá.  sex  kistur  læstar.  þriar  vlæstar.  stolklæde 
tuau.  sloppar  x.  lectara   dukar  fiorer.    koddar  þrir    med    silke- 

')  bett\   skbr. 


1374.  HÓLASTAÐR.  289 

sessur  þriar.  brikarklæde  fim.  tapeta  tuau  ok  kaughrar  þrir.  vax 
þrir  fiordungar.  blys  tuau  ok  betre  ath  auk. 

jtem  Reiknadizst  j  fatabuure  Rosir  þrettan  ok  xx.  skalar  storar 
vij.  silfuerspænner  xx.  silfuerbollar  tuæir  annar  med  suik.  orms- 
tungur  tuær  med  silfuer.  spirur  vij  vgylldar  vlokadar.  stettarkær 
þriu  vgilld  med  lokum.  jtem  stettarker  fim  med  lokum.  jtem  vij 
spirur  gylldar  ok  ein  af  þæim  med  loke.  silfuerausa.  Jonsbolle 
med  loke.  jtem  ix  skurner  ok  tuær  lokadar.  horö  þrettan  buin. 
jtem  tuau  mosurjker  med  lokum.  fimm  vlokut.  tindiskar  tuæir 
ok  xx.  salser  xx.  eitt  hornker  buid  .  mosurskalir  fiorar  ok  eifl 
treskaal.  vatukarlar  fiorer.  kannur  sextan.  salser  iokad.  fiogur 
kuilt.  siau  salun.  tuau  bedsuer.  tuau  hægindisuer.  fimm  bruner. 
tuær  af  þæim  medr  dukum.  kniadukur  glitair  half  atta  alin. 
hlod  fiogur  ok  afskurdir  sex  af  hlodum.  tuttughu  klutar  gull- 
uippadir.  silkehlad  Rautt.  silfuer  þrædir  ok  gullþrædir  nokkurer. 
ferskefta  fiortan  alner.  martis  skina  felldr.  forner  Reflar  godir 
atta  alnum  faatt  j  tuau  hundrud  alna.  silkekoddar  tuæir. 
biorar  vj.  klæde  med  crucifixo.  borde  fimm  tigher  alna  ok  sex. 
pallsessur  vij.  pal[l]koddar  xj.  beddukar  halfuur  atte  togbr  alna. 
skiastraknifuar1)  þrir  med  holkum.  skraddara  cesur.  hanndklæde 
fiogur.  Reykelse  sex  merkr  ok  xx.  bedir  tuæir.  kistur  fiorar  ok 
er  æin  læst.  vax  halfuur  fiorde  fiordunghr.  hæitukatlar  tuæir. 

jtem  j  langabure.  niúú2)  tigher  vætta  smer  ok  þriar  vætter 
salltadr  hualr.  sextan  vætter  væggia  hualr  balfuur  sette  toghr 
at  tolu.  tiiu3)  vætter  mors.  tiiu4)  sauda  foli  kiotzs.  vndirmoruar 
halfuer  siaunde  toghr.  kuidaalar  x.  vxasidur  atta.  tuau  fiikke 
flesk.  fiorar  vætter  flot. 

jtem  j  bræida  buure.  Ellifuu  tigher  vætta4)  skræidar.  ha- 
kall  ok  rafuabellte  tiiu4)  vætter.  væggia  hualr  enn  tiiu4)  hluter. 
fimm  limer  kiot.  sex  fiordunghar  miols.  vætt  hafrhuals.  gross 
tuttughu  vætter. 

j  bordhuse  fiorer  tigher  diska.  sex  katlar.  ix  pottar.  tuær 
sleggur. 

jtem  j  skæmmo  .  þrettan  dynur  ok  xx.    attian  skinnbedir. 


')  Ógreinilegt,  en  sýnist  vera  þetta  [=  skeggrakstraknífar?  eða 
skúaraknífar?];  a)  þannig,  skbr.  =  níu;  3)  þannig,  skbr.  —  tíu;  4)  fyrir 
ofan  línuna. 

Dipl.  lsl.  III.  b  19 


290  KRÝSUVÍK.  1375. 

balfuuer  fiorde  toghr  bæginda.  vádbedir  vij.  fimtan  abræidzsl. 
tiogur  salun.  fiorar  blæiur.  sex  koddar.  fimm  ok  xx  Rekkiu  vadir. 

jtem  kuikfæ  vtan  gards  j  skagafirde  firer  jnnan  hofda  hola 
jn  summa  tuau  hundrud  kugillda  ok  tuau  Ross  ok  [tuau 
hundrud1)  voru.  jtem  j  fliota  vmbode  firer  vttan  hofda  hola 
hundrad  kugillda  ok  tuau  kugillde  ok  x  aurar  fridir  ok  æitt 
Ross.  jtem  jn  summa  kyr  hæima  a  holum.  ok  at  stadar  buum 
tiiu2)  tighir  ok  siau.  asaude[r]  hæima  ok  at  buum  fiogur 
hunndruð  ok  þriar  ær.  '  Gælldinghar  ok  Rutar  halft  annat 
hundrað.  vetrgamallt  fæ  halft  þridia  hundrad.  naut  a  annan 
vetr  halfuur  fimte  toghr.  vxar  þrevetr3)  ok  ellre  halfuur  fiorde 
togbr.  Ross  siau  tigher.  jtem  j  vmbode  firer  nordan  uardgia 
hunndrad  kugillda  ok  tuau  kugillde.  skip  ok    fiogur  ross. 

oksakir  þers  athwerfyrnæfndir  menn  truumþenna  Ræikningh. 
allan  saman  Rettan  ok  sannan.  giorfuan  firer  oss  settum  wer 
vaar  jnnsighle  firer  þetta  Reikninghs  bref  er  gorth  var  a  hol- 
um  jn  festo  Remigij.  a  þi  aare  sem  fyrr  sæghir. 

[gull  brennt  half  annur  aurtogh.  ok  ij  pæingar.  þriar 
sylgiur  sex  aurar  ok  aurtogh.  biarnfell  fim.  bismare  med  tonn. 
tuenn  grindabrauds  iarn.4)  stofureflar  tuæir  storer5). 

Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  ?krá:ini,  en  ern  nú  öll  dottin  frá. 


236.  16.  Februar  1375. 

iilÁLÐAGi    Maríukirkju    í   Krýsuvík,    er    Oddgeir    biskup    setti 
|>orsteinsson. 

AM.  260.  Fol.  bls.  48—49.  skr.  c.  1650.  þetta  er  sem  miðkafli 
Krýsuvíkrmáldaga  í  Vilchinsbók;  á  undan  er  máldagi  Arna  Helga- 
sonar  c.  1307,  en  á  eptir  visitatia  Vilchins  1395  (Vilchinsbók 
xcviij). 

Krijsuvijk. 
Anno  Domini   CD°.  ccc°.    lxx°.   v°.   jn   festo    Julianæ   vir- 
ginis.  kiendist  sira  Kalfur  jonsson  fýrer  virdiligum  herra  otth- 


')  [tnau  sýnist  vera  dregið  út  aptr,  og  ætti  þá  hund'  að  lesast  ~ 
hondrað;  :)  =  tíu;  3)  þannig,  skbr.;  4)  hér  stendr  «tuenn»  í  skskr.,  en 
því  er  ofaukið;  5)  [þetta  er  ritað  í  einni  línu  neðan  við  skrána,  en  því 
er  ekki  vísað  inn. 


1375.   FELLSMÚLT.  —  HÖFÐABREKKA.  —  KERLINGARDALR.      291 

geiri  med  Gudz  nád  biskup  j  skalhollti  ad  kirkiann  j  Krysuvijk 
a  so  micit  kvikfie  medr  þui  sem  til  hefr  giefist  sijdann  hann 
kom  til.  vij.  kyr.  xxx.  asaudar. 

Jtem  lauk  CDargret  j  Testamentum  Jfars  Holms1)  fiordungs 
partt  j  wattnleysu  og  ein  sæmileg  messnklædi. 

Jtem  lauk  Kollgrijmur  Bwtason  j  Testamentum  brodur 
sins  eitt  hundrad  wadmala. 


237.  22.  Februar  13T5-  á  Fellsmula. 

Olafr  J>orsteinsson  selr  þórði  Kolbeinssyni  jörðina  Fellsmúla 
á  Landi  og  mikið  lausafé,  en  fórðr  seir  Ólafi  aptr  jarðirnar 
Höfðabrekku  og  Kerlingardal  í  Mýrda). 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5510;  eru  hér  þrjár  afskriptir  bréfsins ; 
er  elzt  þeirra  afskript  Hallgríms  Magnússonar  í  Kerlingardal  frá 
8.  Sept.  1648,  sem  hann  sendi  séra  Jóni  Jónssyni  á  Fellsmúla, 
og  er  hún  nú  frumrit  vort  að  þessu  bréfi.  þessi  af'skript  er  mjög 
fúin  og  götug.  Utan  á  henni  stendi :  «Hallgrijmur  Magnusson  vm 
Fellzmula  saulu«  og  utanáskript  til  séra  Jóns:  «Fromvm  heidvrs- 
manne  og  mijnvm  godvm  vin  sijra  jone  jonssini  ad  felsmvla  a  landi 
erv  þessi  brefs  ord  vinsamliga  thil  teijcknud*.  Aptan  við  bréfið 
ritar  Hailgrímr:  «Jpetta  er  nv  þad  Brief  sijra  jon  minn  jonsson  sem 
eg  ýdur  i  bæ  lofadi  ad  senda  og  hefur  lijtid  ad  seigia  nema  so 
sem  til  kinnijngar  litellrar.  vil  eg  nv  fa  þad  afttur  sem  þier  mier 
hietvd  sem  var  þess  jslenska  spadom2)  þad  þo  ed  firsta.  Sigvrsæler 
alla  tijma  og  aller  ydar. 

Skrifad  med  flyt[e],  8.  September  Anno  1648. 

y.  æ.  v.  v. 
Hallgrijmur  magnvsson.x^) 

Önnur  afskript  bréfsins  er  gerð  eptir  afskript  Hallgríms  fyrir 
Arna  Magnússon  og  staðfest  af  honum  með  þrem  mönnum  öðrum: 

uþetta  nærverande  brief  á  fimm  bladsidum  j  octavo  er  riett 
ntad  epter  originalsendebriefe.  sem  jnnsiglad  og  lukt  hefur  verid 
med  vaxe.  og  signete  Hallgrims  Magnussonar.  á  annare  siduune, 
þar  sem  þesse  copia  er  skafinn  og  corrigerud,  á  ad  standa,  eins  og 
hier  er  skrifad  j  þad  ut  skafna:  bwfiár:  halft  hvert  kyr  edur  asavdur. 
a  fiordu  sidunni  er  j  sendebriefinu  nockud  oskirt  födurnafn  Orms, 
sem  er  einn  af  kaupvottunum,  hvert  þad  eigi  ad  vera  þorlaks  eda 
þorkells,    þo    synest    þad    mune    helldur    þorkells    lesast   eiga.     Til 

')  ívar  Hólmr  dó  1371;  Margrét  er  ekkja  hans  og  móðir  Vigfúsar; 
3)  hér  er  líklega  átt  við  Krukkspá;  ')  afskript  Hallgríms  er  nú  (**/u  90) 
flutt  til  AM.  Fasc.  LXXIV,  1. 

19* 


292     FELLSMÚLI.  —  HÖFÐABRÉKKA.  —  KERLINGARDALR.     1375. 

öiinnend.1  merkis  um  þetta  sierhvad  og  þessarrar  Copiu  riettan  sam- 
burd  vid  íýrtied  originalse;:debrief  setium  vier  underskrifader  menn 
?or  aðfn  hier  ad  nedann  j  Skalhollte  þann  13.  Aprilis  anno 
Christi  1711. 

Arue  Magnusson.         Ormur  Dadason. 

þordur  þordarson.  Grimur  Magnussou*. 
þriöja  afskriptin  er  gerð  fyrir  Arna  Magnússon  eptir  endrriti 
af  afskript  Hallgríms,  og  er  óstaðfest,  en  þessa  athugasemd  lætr 
Arui  rita  aptan  við:  -þetta  bref  liede  mier  1711  syslumadur- 
enn  Hakon  Hannessou.  Var  þad  Exemplar  er  hann  mier  liede 
skrifad  epter  eiginhendi  Hallgrims  Magnussonar  sem  fyrruni  bio  j 
Kellingardal  j  Myrdai,  og  var  fader  Holmfridar  konu  Sigurdar 
Magnussonar  á  Feriu.  Hðnd  Hallgrims  liggur  hia  sira  Jone  Olafs- 
syne  a  Fellsmula'.  Við  bréfið  gerir  Arni  svo  látandi  athugasemd: 
þetta  brief  er  mier  suspeet  i  margann  mata.  og  ætla  eg  riettur 
originall  af  þvi  mune  aldri  til  vera.  Sa  sem  Hallgrimur  hefur  haft. 
munde  vera  ad  uppleita  hia  Sigurde  á  Feriu-.  það  er  ekki  hægt 
með  ueinni  vissu  að  skera  úr  hvort  þetta  er  falsbréf  eða  ekki. 
Samt  kemr  hér  beim  við  Höfðabrekkumáldaga  frá  1340,  og  annað 
saman  við  Fellsmúlamáldaga  1371  (Dipl.  Isl  III,  220)  og  Odda 
máldaga  1270  (Dipl.  Isl.  II.  34);  að  sumu  leyti  er  bréfið  nokkuð 
cvenjulega  orðað;  þó  mætti  hugsa  sér,  að  það  væri  að  nokkru  af- 
skriptagiöp,  og  eg  álít  hæpið  að  dæma  bréfið  falsbréf. 

Jn  nomine  domini1)  amen. 

Var  þetta  kavp  þeirra  olafs  þortteinssonar  og  þordar  kol- 
beinssonar.  ad  olatur  seldi  þordi  jordina  felsmvla  med  þeim 
gognvm  og  giædvm  sem  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  med 
þessvm  jskiildvm. 

syngia  hvern  dag  helgar  tijder.  luka2).  iiij.  merkur  preste. 
Bi-ikvpsgistijngar  þa  er  hannn  vm  Rijdvr. 

Jtem  tvævetrann  gelldijng  hvertt  havst  til  Odda. 

Enn  þessvm  jtgkvm  j  ann[a]ra  manna  jarder. 

tveggia  manadar  beit  j  hellna  jord  j  annad  maal  fram. 
[eda]  manadar  j  bædi. 

tvijtuga  grof  j  ostvatzholts  jord  og  fimm3)  stodhrossa  beit 
a  svmar. 

Jtem  filgia  kirkivne  ij  kyr. 

Selldi  firnefndvr  olafr  firnefndvm  þordi  svo  miked 
lavsa  goss. 

xx3)  kwgilldi  bwfiar.  halftt  hvertt  kýr  edvr  asavdur. 

v5)  kwgillde  gel[d]fiar.  vc3).  þar  j.  tvo  navt  tvævetvr.  iij. 
vetvrggmvl.    xij5)    savder    vetvrgamler.    viijb)     tvævetrer.    vj7) 

')  domine,  afskrr.;  *j  lijka,  afskrr.;  3)  5,  afskrr.;  *)  20,  afskrr.;  5)  12, 
afskrr.;  ')  8.  afskrr.;  7)  6,  afskrr. 


1375.    FELLSMÚLI.  —  HÖFÐABREKKA.  —  KERLINGaRDALR.     293 

gamler.  ivcl).  j  hrossvm.  ij°.  vadmala.  j°.  j  koste.  ivcl).  er 
þordur  tok  vnder  sialfvm  sier.  svmma.  xxc.2)  og  halftt  fiorda 
hvndrad. 

Hier  j  mot  seldi  optt  nefndvr  þordvr  tijttnefndvm  olafi 
jarder  er  svo  heita  bpfdabrecka  og  kellijngardalur  med  avllvm 
þeim  blvnnendvm  sem  sggdvm  jordvm  filgt  hafa  og  filger  og 
hann  vard  fremust  eigandi  ad.  filgia  hofdabreckv  kirkiv.  viij3). 
kýr  og.  xlviij4).  ær  oc  iv0.1)  fæda  prest  og  diakna.  filger  kirki- 
vnni  j  kellijngardal.  iv.5)  kýr  og.  xx.6)  ær.  filger  sögdvm  kirki- 
vm  xxxij0  7)  fadmar  j  fiprv. 

Sagdi  þordvr  j  hðfdabreckv  jord  ætti  jtolu  navtabeit  j  af- 
riett  af  þickvabæiarstad  enn  bojdabrecka  apttvr  kolskog  j  stad- 
arins  skogvm.  og  Breckvjðrd  ætti.  v.8)  stodhrossa  beit  j  kár- 
hollmvm.  skogvr  j  steinsholtte  med  kellijngardal. 

Kome  brýgder  a  þessar  jarder  gange  hver  ad  sijnvm  jprd- 
vm  firir  þad  sem  ripttast  enn  lvka  þar  lavsagoss  sem  þad 
kiemur  jnn  ef  þad  er  til  eptter  Riettvm  Reiknijnge  oc  j  jarder 
var  lagtt.  enn  j  jordv  ef  Brestvr9). 

for  þetta  þeirra  kavp  framm  a  felsmvla  þorsdæginn  first- 
ann  j  langafpstv  med  samþicki  Ragneidar  konv  olafs  og  þorer 
sini  þordar  med  handabpndvm.  svo  hafdi  olisif  hvsfrv  þordar 
og  Jon  son  þeirra  handlagtt  þetta  kavp  frialst. 

vorv  þesser  kavpvottar.  lopttvr  þorsteinsson.  oc  þordvr 
gvdmvndsson  prestar.  jon  Biarnarson.  Ormur  þorkellsson.  arnni 
gvdmvndsson  og  jvstinvs  haflidason  og  fleire  adrer  goder 
menn. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setivm  vier  vor  jnnsigli  firir 
þetta  kavpbrief.  er  giortt  var  j  advrspgdvm  stad  og  deigi  aa 
[fimtvgasta  og  setta10)  ære  vorz  virdvliga  herra  magnvsar  med 
gvdz  naad  noregs  kongs11). 


')  4c  afskrr.;  2)  20c,  afskrr.;  3)  8,  afskrr.;  4)  48  afskrr.;  5)  4 
afskrr.;  6)  20,  afskrr.;  7)  32c,  afskrr.;  s)  5,  afskrr.;  9)  þessi  grein  er 
grunsamlegnst  í  bréfinu  og  þó  virðist  mér  hiín  vera  skiljanleg,  en 
undarlega  er  hún  orðuð;  t0)  [50.  og  6.,  afskrr.;  ")  Magnús  konungr 
Eiríksson  dó  að  vísu  1.  Dec.  1374,  en  fregnin  um  lát  hans  gat  í  Febr. 
1375  ekki  verið  komin  til  Islands,  svo  að  dag  og  ársetning  bréfsins 
þarf  í  eingan  máta  að  vera  tortryggileg. 


294  SKÚLI  ÞÓRÐARSON.  1375. 

238.  13.  Marts  1375.  i  Grimsey. 

Hákon  konungr  Magnússon  hinn  yngri  staðfestir  gjafabréf 
Magnúsar  konungs  föður  síns  upp  á  jarðir  nokkrar  og  aðrar 
eignir,  er  konungr  hafði  gefið  Skúla  þórðarsyni. 

AM.  Fasc.  XII,  21,  transskript  gert  í  Skálholti  18.  Júlí 
1449,  sem  gert  er  eptir  transskripti  frá  18.  Februar  1443.  Skúli 
þórðarson  fórst  þetta  ár  (1375)  með  skipi  Bútasona. 

Hakon  med  guds  nad  noregs  oc  suia  kongr  sender  ollum 
maunnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  quediu  guds 
oc  sina. 

wær  wilium  ath  þier  witid  ath  wær  haufum  latid  oc  wnt 
worum  hollum  oc  truum  þienara  skula  þordarsyne  jarder  worar 
sem  hier  nefnazt  langadal1).  klungurbrecka.  os.  waurdufell  oc 
billdaholl  oc  þar  med  eyiar  þær  sem  wær  eigum  fyrir  skogar- 
straund  oc  Reki  j  skialldarbiarnarwik  wm  hans  lifsdagha  med 
aullum  hlutum  oc  hlunnendum  sem  þeim  til  liggur  oc  legit 
hefir  fra  fornu  oc  nýiu  aungu  wndan  skilldu  oc  stadfestum 
wær  honum  þad  bref  sem  haun  hefer  wm  þessar  jarder  af 
worum  kæra  herra  oc  faudur  gud  hans  sal  hafi  hueriu  sem 
þetta  wort  bref  er  widfest  oc  wilium  wær  at  þadh  bref  fast 
oc  staudugt  blife  j  aullum  sinum  greinum  oc  articulis  efter  þui 
sem  þat  wottar  suo  framt  sem  þær  jarder  hafa  eige  wm  alldr 
krununne  odal  werit. 

petta  bref  war  giort  j  grimsey  a  friadagin  næsta  fyrir 
helga  þorsdag  a  tuttugta  are  rikis  wors  noregs  oc  innsigladh 
oss  siaifum  hiaweraundum. 


239.  14.  Marts  1375.  i  Auðbrekku. 

Gunnar  bóndi    Pétrsson   selr   Jóni  Ólafssyni    jörðina    Hóla    í 
Eyjafirði,  en  Jón  galt  í  móti  jörðina  Auðbrekku  í  Hörgárdal. 

ÍBfél.  -67.    4to    bl.    40    með    hendi    séra  Eyjólfs    Jóussonar  á 
Völlum.     1368  og  1374  er  næsti  dagr  fyrir  Tiburtiusmessu  á  fimtu- 

!)  þannig. 


1375  AUÐBREKKA,  HÓLAR  OFL.  295 

dag  =13.  Apr.  Kaupið  er  því  gert  13.  April  1374,  en  bréfað 
14.  Marts  1375.  Ártalið  1368  getr  ekki  staðizt  því  að  það  væri 
íimtugasta  ríkisár  Magnúsar  konungs. 

[Utskript]  af  kaupbrefi  jardanna  Audbrekku  oc  Hola  j 
Eyiafirdi  CDccclxviij1). 

011um  monnum  þeim  sem  bref  sia  edr  heyra  senda  Olafr 
oc  Jon  petrssynir.  Jon  Biarnarson.  olafr  Snorrason.  Gudmundr 
Eireksson  oc  Jlllhugi  Broddason  kvediu  guds  oc  sina.  kunnigt 
giðrandi.  at  aa  fimmthðgta  oc  siötta  ari  rikis  vors  virduligs 
herra  Magnusar  med  guds  nad  noregs  oc  sviarikis  konungs. 
fimtadag  næsta  fyrir  Tiburtiusmessu.  at  holum  j  eyiafirdi,  vor- 
um  ver  j  hia  oc  saum  uppa  handlag  gunnars  bonda  peturs- 
sonar  oc  jons  olafssonar.  undir  þann  skilmala.  at  gunnar  seldi 
joni  jðrd  at  holum  med  þeim  gðgnum  oc  gædum  sem  hann 
vard  eigandi  at.  ut  ai  midian  markgard.  þar  med  eyiafiardar- 
dal  fram  fra  klifsaa  jardareign.  eiga  jardir  lambarekstr  utan  fra 
gerdi  oc  upp  til  tiarna.  oc  eigi  verit  at  talit  þo  at  farit  hafi 
eldri  saudir.  torfskurd  j  arnarstadi  sem  landinu  þarfnaz.  selfðr 
j  tiarna  land.  svo  morgu  fe  sem  heima  at  holum  fædiz  þremr 
kuum  oc  hrossi.  skogar  part  j  leynings  jord  oc  þar  med  selldi 
hann  honum  jord  at  vatnsenda  med  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  hann  vard  eigandi  at.  aa  jðrdin  attfedminga  skurd  i  Leyn- 
ings  jord.  her  med  tutthugu  kugilldi.  þriu  hundrud  j  slatrum. 
tvð  hundrud  j  rossum.  fimm  hundrud  j  flytianda  eyri  oc  fimm 
bundrud  þau  sem  hann  villdi  luka. 

Her  j  mot  gaf  Jon  nefndum  Gunnari  jord  j  audbrecku 
med  þeim  gognum  oc  gædum  sem  jordunni  fylgia  oc  hann 
vard  eigandi  at.  ut  a  midan  markgard  oc  ofan  a  siki  vid  brak- 
adargerdi  allt  fyrir  sunnan.  en  j  midlum  grundar  oc  audbrecku 
oc  fornhaga  oc  audbrekku  villdi  hann  eigi  abyrgiaz  rettsynis 
mork  þadan  or  upp  oc  ofan.  en  hann  selldi  honum  at  þeim  mork- 
um  sem  jord  hefir  att  at  fornu.  þar  med  griotar  land  allt  oc 
fðgruhlid.  þriggia  tolf  fedminga  skurd  j  tregrefstadaskog  oc 
skogarstodu  j  skogajordu  sva  vida  sem  audbrekka  hefir  att  at 
fornu.  aa  skoga  jðrd  aarliga  laups  hðgg  j  sðgdu  takmarki. 
Laugaland  a  halfsmanadar  beit  j  audbrekku  jord.    her    til    gaf 


')  rangt;  á  aö  vera  rj)    ccc.  lxxiiij.  eða  v. 


296  MÚNKAÞVERÁRKLATJSTR.  1375. 

adrnefndr  Jon  jordina  halfa  a  brattavðllum  j  þorvalldsdal.  med 
þeim  gognum  oc  gædum  sem  hann  vard  eigandi  at.  oc  jðrd- 
unni  fylgir. 

Samþyktu  husfrur  cefndra  manna  Ragnheidr  oc  þordis 
med  handabandi  greindar  landasðlur.  oc  orlogdu  nefndum  jðrd- 
um  a  sama  dag.  hvort  er  helldr  hefdi  j  [verit]  lagzmaali  þeirra  eda 
tilgiðf.  skylldi  hverr  þeirra  [er  seldi]  aabyrgiaz  allar  lðgriptingar 
aa  optnefndum  jordum.  en  hverr  þeirra  hallda  til  laga  fer 
keypti]. 

Ok  til  sanninda  her  um  settu  fyr  nefndir  menn  med  vor- 
iim  innsiglum  sin  innsigli  fyrir  þetta  bref.  er  giort  var  j  aud- 
brecku  tveim  nottum  fyrir  gudmundardag  aari  sidar  en  fyr  segir. 


240.  25.  Marts  1375.  á  Munkaþverá 

Bræðr  á  Munkaþveiá  samþykkja,  að  Árni  ábóti  seli 
Guðmundi  bónda  Sigurðarsyni  nokkurn  hluta  úr  jörðunni 
Skriðulandi  í  Yxnadal. 

AM.  Fasc.  III,  5.     Frumbréfið  á  skinni. 

Jardabref  firer  skridulande1). 
f>eim  godvm  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  kvnn- 
giorvm  vær  conventvbræðr  af  mvnkaþveraa  at  firir  þrongandi 
navðsyn  stadarins  hofvm  vær  samþykt  sva  framt  sem  vær 
meghvm  þat  riettligha  giðra.  at  þann  hlvt  jardar  aa  skridu- 
landi  j  yxnadal  sem  groa  oddzdottir  gaf  með  ser  j  proventv 
til  þveraarklavstrs  seli  herra  Srni  aboti  Guðmvndi  bonda  sig- 
vrðar  syni  firer  sva  fellt  verð  sem  þeir  hafa  formerat  sin  j 
midil.  ok  samþyktar  bref  sira  Einars  officialis  heilagrar  hola- 
kirkiu  þar  vm  giðrt  vattar.  Ok  til  sanninda  her  vm  settvm 
vær  vart  kapitula  jnnsigli  firir  þetta  bref  er  gert  var  at  mvnka- 
þveraa  anno  domini.  CD°.  ecc°.  lxx°.  quinto  jn  annuntiatione 
beate  virginis  ClDarie. 

Nú  er  ekkert  innsigli  fyrir  bréfinu. 


')  Aptan  á  bréfinu.     þar  stendr  og  •Num.  170> 


1375.  ÍSLENZKR  VARNINGR.  297 

241.  28.  April  1375.         á  Tunsbergshíisí. 

Hakon  konungr  Magnússon  játar,  að  hann  skuldi  Tidike  fan 
Lyne  kaupmanni  « ellifua  merker».  og  eiga  að  lúka  þá  skuid 
umboðsmenn  konungs  í  Björgvín  og  Andrés  í  Mörk  af  því 
góssi,  er  hann  hefir  flutt  frá  íslandi. 

AM.  dipl.  orig.  Norv.  Fasc.  XX,  5a.  Dipl.  Norv.  II,  Nr.  435. 
"Andres  a  Mork*  sem  hér  er  nefndr,  mun  vera  Andrés  hirðstjóri 
Gíslason  í  Mörk  [undir  Eyjafjöllum].  Hann  druknaði  á  Sunnifusúð- 
inni  þetta  sama  ár  (1375)  og  náði  þá  ekkert  skip  til  íslands. 

Konongsbref  vm  wtloknengh. 

Ver  hakon  med  guds  naad  noregs  ok  swyia  konunger 
vidergangom  openbarligha  med  þesso  varo  brefue.  at  ver  eigh- 
om  at  luka  af  rettre  skuld.  erlighom  kaupmanne  tidike  fan 
lyne.  ellifua  merker  lodugha  fimtan  skillinga  enska  j  huerie  loduga 
mark.  skulu  þessa  vara  skuld  luka  adernemdom  tideko  vare 
vmbudsmen  j  biorgwin  ellender  philippusson  joon  haluardzson. 
ok  andres  a  mork.  af  þui  godze  sem  andres  nu  heghat  til 
noregs  fert  hefuer  af  Jslande.  hueriom  ver  ok  biodhom  vider 
wart  hylle.  ok  vara  nader  at  þeir  luke  oftsagdom  tidiko  æder 
bans  vmbudsmanne.  þratsagda  elJifua  ladugha  mærker  swa  at 
honom  anBghe.  efter  þui  sem  godzet  giælder  j  biorgwin.  swa 
framt  sem  þeir  vilia  gera  þat  sem  oss  er  iiuft.  gefuom  ver  ok 
þratsagda  vara  vmbudsmenn.  ellend.  jon  ok  andres  kwitta  ok 
ollungis  lidugha  firir  oftsagda  ellufua  lodugha  mark.  med 
þesso  varo  brefue.  er  gort  war  a  tunsbergshwse  a  lagbardaghen 
nesta  efter  paskadagh  a  tyttukta  are  rikis  wars  noregs  oss 
sealfuom  hiauerandom. 


242.  19.  Mai  1375.  á  Munkaþverá. 

Arni  ábóti  á  Munkaþverá    selr    Guðmundi  Sigurðarsyni    hálfa 
jörðina  Skriðuland  í  Yxnadal 

AM.  Fasc.  III,  6.  Frumritið  á  skinni. 


298  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1375. 

Jardarbref  vm  efsta  skriduland1). 

Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
herra  arni  aboti  at  mvnkaþveraa  ok  allir  conventubræðr  þess 
sama  klavstrs  Q[veðiu]  Guðs  ok  sina  kvnnigt  gerandi  at  vær 
hofvm  sellt  firer  fvlla  þorf  ok  navdsyn  klavstrsins  Guðmvndi 
Sigvrdarsyni  halfa  jord  aa  efsta  skridulandi  j  yxnadal  hveria 
vær  tokvm  j  proventv  með  Gro  oddzdottur  með  pllvm  þeim 
gognvm  ok  giædvm  sem  henni  hefir  fylgt  at  fornv  ok  nyiv  ok 
vær  wrdvm  eighandi  ath.  fylgir  þar  tolffeðmings  skvrdr  torfs  j 
steinstaðajprð.  ok  npckvrir  skoghar  hryggir  firir  svnnan  backa- 
skogh  ok  lambarekstr  ok  gelldfiaar  framm  j  almenningh  ifer 
vaskav  her  j  mot  skal  Gvðmundr  gefha  tiv  kvghilldi  þridi- 
vngharfee  kyr  ok  aasavd  ok  gelldfee  fimm  hvndrvt  j  hrossum 
flytiandaeyris  vird  þriuhvndrvt  vorv  ok.  ij.  hvndrvt  j  hafnar 
vadvm  vorv  virðvm  ok  grip  slikan  sem  hann  vill.  skal  her  vt 
af  lvkaz  j  vaar  siav  kvgilldi  ok  fimm  hvndrvt  j  hrossvm  ij 
hvndrvt  vorv  ok  griprinn.  en  eftir  standa  þriv  kvgilldi  ok 
leigha  tolf  alnvm  j  kvikféé  eftir  hvndrat  vprv  ok  ij  hvndrvt  j 
haínarvodvm  vorvvirdvm.  lvka  þetta  vt  at  vári  er  kemr.  skal 
gvdmundr  hallda  skiladomi  firir  jordv  en  vær  svara  lpghrift- 
ingvm  firir  ok  hvarir  aðra  til  styrkia.  skildi  greindr  Gvdmundr 
ser  aftr  fýRsagt  goz  af  klavstriuv  ok  oss  ef  vndan  honvm 
riptiz  at  loghvm  þessi  helmingr  jarðar  aa  skriðvlandi. 
vorv  þessir  vattar  við.  biprn  prestr  bergsson  ok  broddi  arn- 
biarnarson  proventvmenn  Eirikr  bondi  CDagnvsson  CDagnvs 
grimsson  þorsteinn  hallzson  þordr  kolbeinsson  einar  asmundai- 
son.  ok  til  sanninda  ok  meiri  stadfestv  her  vm  settvm  vær 
herra  arni  aboti  vart  jnnsigli  ok  varir  conventvbrædr  sitt  kapi- 
tula  jnnsigli  eftir  þvi  sem  samþykt  hafði  sira  Einar  officialis 
ok  fyRnefnder  hiaverandi  menn  sin  jnnsigli  firir  þetta  bref  gert 
at  mvnkaþveraa.  jn  festo  dvnstani  episcopi.  anno  domini.  CDU. 
ccc°.  lxx°.  qvinto  ok  sa  fimtvghta  ok  sretta  aari  rikis  vaars 
virdvligs  herra  CDagnvsar  með  guðs  nað  noregs  oc  svia  konungs. 
Níu  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  að  eins  eptir 
fjögur  (Árna  ábóta,  séra  Bjarnar  Bergssonar,  Brodda  Arnbjarnarsonar  og 
Magnúsar  Grímssonar). 


3)  Aptan  á  bréfinu  með  annari  hendi.     Með  bendi  frá  17.  öld  stendr 
þar  og:    «auglysing  um  efsta  Skiidulands  solu  Gudmunde  Sigurdsyne*. 


1375.  RÉTTARBÓT  UM  ERFÐIR.  299 

243.  10.  Juni  1375.  á  Mðarnesi. 

Héttarbót  Hákonar  konungs  yngra  um  arf  eptir  Gunnar 
Andrésson,  er  skipar  fyrir,  að  Pétr  Hálfdánarson  skilgetinn 
bróðurson  Gunnars  taki  arfinn,  en  ekki  skilgetnir  dóttursynri, 
er  móðir  þeirra  var  hórgetin,  og  býðr  konungr  að  færa  þessa 
réttarbót  inn  í  Jónsbók  (Helgafellsréttarbót). 

AM.  128.  4to  bls.  160—61  skb.  c.  1490,  eptir  transskripti  frá 
28.  Apr.  1389;  AM.  37.  8vo  bls.  267—69  skb.  c.  1500,  eptir  trans- 
skr.  frá  1389;  AM.  161.  4to  bls.  259-60  skb.  c.  1561;  AM.  458. 
12mo  bls.  47—49  skb.  c.  1570;  AM.  55.  8vo  bls.  55—56  skb. 
c.  1580;  réttarbótin  er  til  í  mörgum  afskriptum.  Af  því  að  réttar- 
bót  þessi  er  víða  í  haudritum  tekin  eptir  þessu  transskripti,  sem  gert 
er  á  Helgafelli  hafa  menn  stundum  kallað  hana  «Helgafellsréttarbót». 
Réttarbótin  er  prentuð  í  öllum  útgáfum  Jónsbókar  og  á  dönsku  í 
Jonsbogen  Kh.  1763  bls.  356-57. 

R[ettar]b[ot]  hakonar1). 

[HJakon  med  G[uds]  n[ad]  noregs  ok  svia  kongr  sendir 
badvm  logmonnum  aa  jslande  og  ollum  odrum  sinum  monnum 
ok  þegnvm  ok  ollum  almuga  þess  sama  stadar.  Q[uediu]  G[udsj 
ok  s[ina]. 

Ormur  Snorrason.  logmadur.  hier  med  ydur.  ritade  til 
vor[s]2)  allra  kærasta3)  herra  ok  fodurz.  herra  magnusar  kongá. 
godrar  minningar.  ok  tede  honum  i  opnu  brefe  sinu  vndir  sinv 
ok  anara  godra  manna  jnsiglum  med  hueriv  hans  brefe  þetta 
vortt  bref  er  med  fest.  at  petur  haldanarson  kærde  av  logþinge 
firir  honum  ok  logrettvmonnum  epter  arfe  gvnars  andressonar. 
fodur  brodurz  sins  skilgetin  bæde  til  faderne  ok  moderne.  En 
af  anare  alfv  kærdv  til  þess  sama  arfs.  dottur4)  syner 
skilgetner  og  modur  þeirra  geiin  j  hordome  ok  bad  adur 
nefndur  ormur  fodur  uorn.  þetta  mal  at  skoda  med  Rade  sinu. 
ok  gefa  rettar  bættur  hingat  aftur  til  land[s]ins  hversv  log- 
menn  skulu  dæma  j  anare  erfd  ok  þridiu.  þar  sem  þeir  kalla 
sig  til  arfs.  er  j  hordome  edur  frændsemes  spellum  ero.  vt  af 
komner.  þo  at  þeirra  bavrn  se  skilgetin. 

Nv  af  þui  at  þetta  mal  var  firir  þratt  nefndvm  fodur  vor- 
um.  suo  ok  firir  oss  ok  beggia  vorra  rade.  epter  þui  sem  brefit 
orms  logmans  skyrer.  og  af  þui  at  fader  vor  ok  uær  skododvm 

')  37;  *)  ok  b.  v.  128;   3)  kærasti  37;  4j  dotturdottur  128,  37, 


300  HAGI   Á   BARÐASTRÖND.  1375. 

jnvirdvliga  med  rade  vorv  þetta  mal.  þa  dæmum  vier  adur 
netndum  petri  halfdanarsyne.  med  rade  ok  samþygtt  radgiafa 
vorra.  adur  nefndan  arf  epter  gvnar  fodur  brodur  trinn.  En 
dottur1)  bavrn  fra.  svo  íramtt  sem  moder  þeirra  getin  var 
j  hordome.  ok  kollum  aftur  dom  þorsteins  laugmauz.  j  svo 
mata  vm  adur  nefnt  mal  ok  biodum  logmonnum  vorvm  þui- 
lik  mal.  ef  optar  kvnnv  firir  þeim  koma  vm  þa  menn  sem  af 
hordome  edur  frændsemes  spellvm  ero  vtkomner.  ath  þier 
setiett  þenna  vorn  vrskvrd  j  logbok  til  rettabota  mote  þeim 
monnum  sem  svo  ero  til  komner  ok  skal  hedan  af  firir  lavg 
halldazt  suo  optt  sem  slik  mal  falla  kvnna. 

Var  þetta  bref  giortt.  aa  nidarnesse  vnder  avgdvm  sa 
hvita  svnnvdag  aa.  xx.  aare  mkis  vors  noregs  ok  jnnsiglad 
oss  sialfum  hiaverondum. 


244.  20.  Julí  1375.  i  Skálholti 

Arnesingaskrá 

(Sjá  20.  Júlí  1306  Dipi.  Isl.  11,  Nr.  189). 


245.  1.  August  1375.  i  Haga. 

Máldagi  Hagakirkju  á  Barðaströnd,    er    Oddgeir  biskup  þor- 
steinsson  setti. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1132  «aptan  af  storu  Transscripto  fra 
Haga  a  Bardastrond  giordu  1587».  JSig.  143.  4to  bls.  281—82 
skr.  c.  1600;  Landsb.  107.  4to  bls  417— 18  (ártal  1385).  Prentaðr 
í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  129 — 30,  og  þó  hleypt  nokkru  úr.  Jiar 
er  ártalið  1358;  rétt  mun  vera  1375,  því  að  þá  fór  Oddgeir  biskup 
yfir  Vestfjörðu,  þó  gæti  einnig  verið  rétt  1378. 

Maldagi  Haga  kirkiu  enn  Gamle2). 
í>aa  er  lided  var  fraa  hingat  burd  vors  herra  jehsu  christi 
þusund  þriu  hundrud  attatiger3).  v.  aar  pietursmessu  dag  ad- 
uincula.  þaa  er  virduligur  herra  oddgeir  med  gudz  nad  biskup 
j  skalholltte  visiterade  vmm  vestfiordu  og  var  j  haga  aa  barda- 
strond.  reiknadist  suo  fallinn  kirkiunnar  maldage  j  haga. 


')  dottnrdottur  128,  372)  Hage  143;  »)  attu  tigu  143. 


1375.  HAGI   A  BARÐASTRÖND.  301 

Jn  primis  hun1)  aa  haga  hinn  minna.  mula  land  alltt. 
halft  bolitt.  og  sliktt  j  rekum  oc  skogum  \em  hun  hefr  at 
fornu  haftt.  skog  j  vatzdal  j  aamotum2).  ítem  eitt  kugilldi. 
tiolld  vmm  kirkiu  med  ferskeptu  og  vantar  vtar  vm  þuertt. 
kluckur  þriar.  skrin.  mariuskript.  nichulas  likneske.  ij  rodu- 
krossa.  glerglugg  og  glodarker.  kertestikur  tuær.  sallttare  og 
og  handbok.  tuenn  messuklæde  og  guduefiar  hokull.  þriu  alltt- 
arisklæde  og  eitt  med  gudueí.  silfur  kaleik  algyllttann.  þar 
skal  vera  prestur  og  diakn.  messa  huern  dag  þaon  er  giortt 
er  til.  og  annan  huern  þess  j  mille.  tuær  messur  huern  dag 
vmm  langa  fostu.  messa  huern  dag  vm  jolafðstu.  vigilia  j 
huerre  viku.  tuær  messur  jmbrudaga  .  lika  krakur  er  gefizt 
hefir  til.  þanngad  liggia  xij  bæer  at  tiundum  og  lysetollum. 
Hier  til  lacdi  filipus  gislason  fiorar  bækur  oc  fimta  kirials  kuer. 
metnar  firir  þriu  hundrud  j  portio  ecclesie  fimm  aurum  fatt  j. 
fiell  nidr  portio  firir  kirkiu  uppgiord8).  Kirkian  j  haga  aa  barda- 
strond  aa  saudeyiar  allar  med  hoimum  oc  vtskerium  sem 
til  hafa  leigid  at  fornu  og  nýiu  og  suo  heita.  heimeý.  haeý. 
rif.  [skarf  edr  þoriseý4).  kidholmar  ij.  flata  skier  er  liggur  j 
drapskerium  sudur  oc  vt  fra  kidholmum.  dura  tindur.  raudz- 
dalz  holmar  tueir.  [þridiung  ædar  sker[s]5).  Jtem  eigur 
kirkian  j  haga  aa  bardastrond  allann  skog  j  laugarhuamme.  [j 
morudal  skog6)  fra  olldugile  oc  framm  at  haga  garde  vpp  aa 
fiall7)  oc  ofan  at  aa.  skog  j  arnarbýlis  dal  tungumula  meigin 
fraa  aligili  og  framm  j  geitar  mula  sem  skogur  vegs  vpp  aa  fiali 
oc  ofan  at  aa.  skogar  partt  j  trostans  firde  j  otradals  kirkiu 
sockn  j  sunndal8). 


246.  7.  Augusl  1375.  á  Skarðí. 

Skipan  Oddgeirs  biskups  jporsteinssonar  um  tíundir  af  Svíney  til 
Skarðskirkju  á  Skarðsströnd,  um  það  að  bændr  taki  á  rúm- 
helgum  dögum    söng  á  bænhúsum  og  fleira. 

')  hann,  transskr.;  2)  hér  stendr  hniotum  bæði  í  1132  og  143;  Jón 
Sigurðss.  leiðrétti;  3)  [sl.  143,  og  hefir  fyrir  það  et  cetera;  sleppir  hand- 
ritið  því  úr  af  ásettu  ráði;  4)  [skarfey.  þorisey  143;  5)  ædar  sker  þridi- 
ungr  143;  6)  [j  morudal  skog  j  morudal  1132,  en  143  sleppir  hér  skóg; 
7)  skóg  b.  v.  hér  113;  8)  suitdal(!)  143. 


302  SKARÐ  Á   SKARÐSSTRÖND.  1375. 

AM.  175A.  4to  bls.  73-74  skb.  c.  1400;  Ny  kgl.  saml. 
1938.  4to  (afskr.  af  AM.  175.  4to).  Prentuð  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  124—26. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edr  heýra 
heilsum  [vær]  ottgeir  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  med 
guds  quediu  ok  uorri. 

af  þui  ormur  bonde  Snorrason  kærde  firir  oss  sem  uer  uar- 
um  j  uorre  uisitacione  næst  at  skarde  at  um  nockur  ar  hefdi  eigi 
lokizt  tiund  af  suineý  til  skardz  kirkiu  ok  hefir  feingit  ofur 
presturin  ok  eigi  bondin  firir  prest  fæde  suo  ok  eigi  sidr  at 
bændr  þar  j  sokninne  uilia  eigi  med  skylldu  taka  rumhelga 
daga  saung  til  bænhusa  eptir  þui  sem  uort  skipunar  bref  suo 
þar  sem  annars  stadar  um  allt  biskupsdæmit  stendr  ok  jafnuet 
þar  sem  bænhus  ero  nidr  fallin  uilia  þeir  sem  a  bua  huorke 
luki  presti  ofur  ne  firir  kostnad  þui  gioium  uer  þa  skipun 
a  um  fýrr  sagdar  greinir  at  tivndir  lukizt  af  suineý  til  skardz 
kirkiu  arliga  hedau  af  suo  sem  hennar  maldage  uottar  ok  se 
a  þeim  loglig  heimta  sem  a  iordu  byr  huer  sem  land  a,  en  slika 
skipun  giorum  uer  a  um  allar  iarder  adrar  þær  sem  j  skardz 
þingum  ero  æfinliga  at  þangat  lukizt  aull  kirkiutiund  suo  sem 
kirkiunar  maldage  uottar  þeim  jordum  undan  teknum  sem 
annat  tueggia  er  klaustra  edr  kirkna  eignir  þar  giorum  uer 
ongua  serliga  skipun  a  at  sinne.  wnder  samre  grein  skipum 
uer  at  bændr  take  med  skýlldu  rumhelga  daga  saung  þar  sem 
pre8tur  ma  eigi  loghelga  daga  syngia  at  bænhusum  suo  sem  er 
j  utuerum1)  er  eigi  ma  iafnan  framkoma  er  menn  uilldu  edr 
þar  sem  prestur  hefir  fleire  kirkiur  til  saungs  en  eina  en  þar 
sem  eigi  er  bænhusum  upp  balldit  segium  uer  þa  skýllduga 
er  a  bua  jordunum  [at]  luka  soknar  preste  fullt  ofur  suo  framt 
sem  hann  segir  a  heimilis  kirkiunne  jafnmargar  messur  sem 
bænhuse  til  heýra  uppa  þess  kostnad  at  lýsingu  ok  ðdrum  hlut- 
um  sem  a  bænhus  jordu  býr  ok  þo  at  þeir  uili  eigi  sem  skýlld- 
unne  eiga  at  suara  þessar  messur  ad  sækia  ok  kostnad  firir 
hafa  þa  er  prestur  bydr  sig  til  at  segia  segium  uer  prestinum 
jafnfullt  ofur  sem  hann  hefdi  sagt  adr  greindar  messur  ok 
heimilis  kirkiu  bonda  fuílan  kostnad  firir  prest  fæde  suo  mikit 


',  uteurum,  hdr. 


1375.  SKARÐ  Á   SKARÐSSTRÖND.   —  HÍTARDALR.  303 

sem  þui  suarar  ok  uane  er  til  godra  manna  j  millum.  Enn 
þeir  sem  jarder  eiga  þar  sem  bænhus  ero  nidr  íallin  se  til 
skylldader  af  kirkiunnar  umbodsmonnum  aptur  at  giora  innan 
a  nefndz  tima.  finnizt  ok  nockurer  þeir  er  eigi  uilia  þessar 
uorar  skipaner  giora  biodum  ver  skyllduliga  profostum  uorum 
at  þeir  fare  fram  j  mote  þeim  med  makligre  stridu  epter  hei- 
lagrar  kirkiu  logum.  Enn  saker  þess  at  þat  er  eigi  heyrilegt  at 
þar  skere  nockur  sem  hann  sar  ecke  til  viliu  uer  at  prestarner 
sege  at  heimilis  kirkiunne  atta  messur  firir  huert  bænhus  þat 
sem  nidr  er  fallit  ok  fae  sialfer  uax  til  þo  at  þeir  uile  eigi 
sem  a  bænhusjordum  bua  til  sækia  eda  sinn  kost  til  leggia  ok  odl- 
izt  prestarner  suo  fullt  ofur  eptir  þui  sem  bænhus  skylldinni 
suarar. 

Ok  tii  sanninda  hier  um  settum  [uer]  uort  jnncigli  firir 
þetta  bref  skrifat  at  skarde  septem  jdus  augusti.  anno  domini 
m°  ccc°  lxx°  quinto. 


247.  17.  August  1375.  i  Hitardal. 

Urskurðr  Oddgeirs    biskups    í>orsteinssonar    um    ómagavist  í 
Hítardal. 

AM.  260.  Fol.  bls.  131—32  skr.  0650,  (skotið  inn  í  Vilchins- 
bók  eptir  Kalastaðamáldaga) ;  Landsbókasafn  Nr.  101.  4to  bls. 
361  skr.  c.  1730. 

Ollum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edr  heýra  heilsum 
vier  otthgeir  med  Gudz  nád  biskup  j  skalhollti  med  Gudz  kuediu 
og  vorre. 

Sakir  þess  ad  ymisligur  flutningur  hefr  komid  firir  oss  vm 
omaga  vister  j  Hitardal  hverium  til  bæri  rettligast  ad  hafa. 
enn  nv  eru  vier  at  sannri  frett  komner  ad  til  annarar  vist- 
arinnar  stenndur  fremmst  af  karllegg  tilkominn  olafur  þorlaks- 
son  a  vegna  Arna  skilgietins  sonar  sijns  eptter  þui  sem  sira 
Jon  Hallsson  oc  Biorn  Jonsson  barv  fullnadar  vitni  vm  hans 
ættartolu  teliandi  mann  firir  mann  fra  þorleifi  hieim  er  firstr 
eignadist  omaga  vistina  af  Katli  presti  fodr  sinum  so  ad  þar 
hefer  alldri  kuennknie  j  mille  komed  vtan  hver  lángfedga  tekid 
epter  annann.  þui  skipum  vier  fyrrnefndum  olafi  þa  sðmu 
omaga  vist  j  Hitardal.  sem  þorlakur  hanz  fader  Jsleifsson  hafdi 


304  HÍTARDALR.   —  HVAMMR  í  NORÐRÁRDAL.  1375. 

vm  sijna  daga  so  ad  olafur  skal  taka  vtlykt  af  so  mykla  sem 
vani  er  til  ai  huerium  xij  manudum  eda  skipa  þann  omaga  j 
sem  ei  er  þýngri  enn  kirkiunnar  maldagi  vottar  ad  ver[a]  aa. 
Skaí  þessi  vor  skipan  standa  obrigdiliga  so  leingi  sem  ei  verdur 
annad  prof  sannara  leitt  eptir  logun  vm  optgreinda  omaga  vist. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  vor[t]  jnsigli  fyrer 
þetta  bref.  skrifad  j  Hitardal  in  octava  sancti  Lavrentij  Anno 
Domini  CD°.  ccc°.  lxx°.  qvinto. 

Ættartala  Hítdæla  í  bréfinu  er  án  efa  þessi: 
Ketill  prestr  þorláksson,  d.  1273. 

þorleifr  hreimr.  d.  1289. 

i 
Isleifr  þorleifsson. 

.  i 
þorlákr  Isleifsson. 

I 
Olafr  þorláksson,  á  lífi  1375. 

Árni  Ólafsson,  1375. 


248.  [1375J. 

Máldagt  Hvammskirkju  í  Norðrárdal,  er  Oddgeir  biskup  J>or- 

steinsson  setti. 

AM.  260.  Fol.  bls.  72.  Vilchinsbók  cxlvj.  en  er  auðsjáanlega 
Oddgeirs  máldagi. 

Hvammur. 

Mariukirkia  j  Hvammi  j  nordrardal  a  ij  oc  xx  kugilldi  oc 
iij  hesta. 

Hun  a  land  a  Hoie  oc  Froda  eingi. 

Kluckur  iiij.  kertistikurij.  glodarkier.  tiolld  vmmhverfis  sig. 
fonts  vmbunad  .  werkfære  ad  grafa  lyk  med.  munnlaugar  ij. 
alltarisklædi  ij.  kaleikur.  alltaris  steinn.  corporale.  glergluggur 
einn.  Mariæ  skriptt.  þolíaks  lykneski.  merki.  skyrnar  kietill. 
Gudspiallabok  oc  ein  bok  de  sanctis. 

Jtem  vygdz  vattz  kietill.  sloppur  oc  kapu(!)  oc  bok  de 
sanctis  a  sumarid. 

Jtem  eitt.  c.  vðru. 

J>ar  liggia  til  viij  Bænhvs.  takast  vj  aurar  af  hveriu. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 

Epter  Hall  Kolbeinsson  gáfust  vc  til  kirkiunnar. 

xiijc  j  portionem  reiknadist  sydann  herra  Gyrdur  kvittade 
Hall  þar  vm. 


1375.       HAFFJARÐAREY.   —  HOFSTAÐIR.   —  MIKLAHOLT.        305 

Jtem  kross  sæmiligur  med  lykneskium  oc  alltarisbryk  er 
þordis  lauk  j  Testamentum  Halls  virdt  alit  saman  fyrer  iiijc. 

Portio  ecclesie  reiknadst  þa  er  herra  otthgeir  var  j  hinne 
firstv  visitatione1).  # 

249.  [1375]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Haffjarðarey  [er  Oddgeir  biskup  £or- 
steinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  192—93  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (cx). 

Nichulas  kirkia  j  haffiardareý  a  heimaland  allt  [med] 
gognum  og  giædum.  hola  land  allt.  eingiar  milie  blafens  og 
bugskelldu.  stackskurdur  j  torfvoge  og  j  seliagrofum.  saudhofn 
j  hausthusa  jord.  selveide  j  gnupár  ose.  haif  j  baffiardarose. 
half  i  þoresose. 

Hun  a  iij  kyr.  ijc  vadmaia.  ij  kertestikur.  skrijn  lijtid. 
Nichulas  lijkneske  forntt.  messuklæde  vond.  kanttara  kapu.  allt- 
araklæde  med  pell  og  tuo  onnur  vond  og  einn  duk. 

þangad  liggia  xj  bæer  ad  tijundum  og  lysitollum.  og  er 
þar  fimm  bænhus.  iiij  kluckur  og  bialla  lijtii. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 


250.  [1375]. 

Máldgi  Hofstaðakirkju    í  Miklaholtshreppi    [er  Oddgeir  biskup 
f>orsteinsson  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  192  skr.  1607  eptir  Hítardalbók  (cix). 
Kirkia  a  hofstodum  a  xij  kugiidi.    enn  sialf  jordin    er  til 
leiguburdar    fyrir    fimm    hundrut.    melur    fyrir    iij    merkur  og 
rekinn  ad   auk.    lauganes    fyrir    þriar    merkur.    hrijsdalur    enn 
aude  fyrir  xij  aura. 

þesse  maldage  er  af  madur  j  vilcbins. 


251  [1375]. 

Máldagi  Jónskirkju  að  Kvennabrekku  [er  Oddgeir  biskup  f>or- 

steinsson  settij. 

Landsb.  268.  4to  bl.  98b— 99a  skr.  1601.  þetta  virðist  vera 
Oddgeirs  máldagi  og  sýnist  vera  sami  máldagi  og  staðið  hefir  í 
Hítardalsbók  (cxxv). 

*)  Hér  kemr  á  eptir: 
máldagi  Jóns  Gerrekssonar  1432,  og  Stefáns  biskups  þar  eptir  (frá  1508). 

Dipl.  1«].  III.  b.  20 


306       KVENNABREKKA.   —  SKIPAN  ODDGEIRS  BISKTTPS.      1375. 

KuennaBrecka. 

f>essi  er  maldagi  jonz  kirkiu  postuia  ad  kuennabrecku  ad 
hun  a  allt  heima  land.  krijnglu  oc  [litla  skog1).  skogar  spottur 
j  nordrar  dal. 

yj.  kyr.  ij  kugilldi  asaudar.  ij  hross.  cccc  voru.  [xl  alnnar 
hafnnarvodar  oc  half  mork2).  ker  j  jordu. 

messuklædi.  einn  hokull  vandvr  oc  stola  oc  handlijn.  aspici- 
ensbok  fra  jolafostu  thil  paska.  onnur  aspiciensbok  fra  niju 
vikna  fostu  oc  til  paska.  ij.  messubækur  med  fornnann  hatt.  bok 
de  sanctis  fra  anndresmessu  thil  paska.  alltara  klædi  ij  med 
einum  duc.  kross  med  ij  lijkneskium.  kerttistikur  ij.  paxspiolld 
ij.  ij  lectarar.  merki.  fonntz  vmmbunyngur.  skijrnar  sar  oc 
lijkakrákur.  glergluggvr  brotinn  oc  kalekur. 

þessir  bæir  liggia  vndir  kirkiuna  at  tollum  [oc]  tijunndum. 
harrastadir  tuennir.  þorsteinnsstadir.  kolldukinn.  midskogur. 
litle8)  skogur.  krijngla.  sualbardi.  suijnahuoll.  þufa.  odzstadir. 
kolstadir.  af  þessum  ollum  bæium  skal  lvkast  osttollur  thil 
kuennabrecku.  vtann  af  harrastodum  eýstrum. 

kirkian  a  selfor  j  gelldijnngadal  oc  hann  allann. 

kluckur  fiorar. 

þar  skal  vera  heimilisprestur. 


252.  [1375J. 

Skipan  Oddgeirs  biskups  J>orsteinssonar  um  vín  og  messur  presta 
á   aðalkirkjum  og  útkirkjum. 

AM.  175A.  4to  bls.  40  skb.  skr.  c.  1400.  PreDtuð  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  128 — 29.  Fionr  biskup  virðist  vilja  heimfæra  þessa 
skipan  til  1375  eða  fyr  (Hist.  Eccl.  II,  126  í  nótu).  Hún  þekkist 
annars  ekki  í  l'ullri  mynd. 

Vær  odgeir  et  cetera. 

af  þui  ath  vijn  hefir  ecki  et  cetera. 

þui  er  þath  vór  skipan.  med  godra  manna  Radi.  ath  huer 
soknar  prestur  sa  sem  hefir  tuær  soknar  kirkiur  at  hallda  syngi 
sinn  sunnudag  at  huorre.  en  loghelga  daga  þa  sem  ber  sunnu- 
daga  j  millum.  syngi  til  vtkirkna  þeirra  sem  ligia  j  huorum 
tuegginm  þingunum.  at  iafnadi  eptir  til  tóldu.  vtan  stærstu 
hatidir  þær  sem  j  sextan  daga  halldi  erv.  þa  skulu  þeir  syngia 

0  [Eystra  skóg,  Vilch.;  ')  [sbr.  Hítardalsbók  (við  ár  1367);  »)  litia,  tadr. 


137-6.  HlSEYJAR  OG  SLEÐBRJÓTSSANDR.  307 

at  soknar  kirkium.  En  þeir  sem  eina  soknar  kirkiu  hafa.  syngi 
annann  huern  sunnudag  at  soknar  kirkiunni  en  CDessodaga 
adra  ok  hatidir  sem  fyrr  greinir1). 


253.  5  Mai  eða  15.  September  1316.        á  Kirkjubæ. 

Vitnisburdir  fjógurra  manna   um    rekamörk   milli    Húseyjar- 
sands  og  Sleðbrjóts  sands  fyrir  Héraðsflóa. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5495  «Epter  Transscripto  a  pappir»,  frá 
1635:  «Svo  latande  skrifud  ord  á  kalfskinnz  bref  skrifad.  hvorke 
med  jnsiglum  nie  underskriptum.  hofum  vid  under  skrifader  menn 
sied  og  yferlesed  m,  Eyolfstodum  6.  Junij  1635.  —  Paall  Biornsson 
med  Eygenn  hand.  —  þordur  bryniolfsson  eigen  hand». 

Rekamarck  á  millum  Huzeýiar  sandz  og  sledbriotz  sandz. 
Ipessi  er  sogn  ketilz  steinssonar  vppa  eid  sinn  suarenn.  at 
sira  sæbiorn.  sem  þa  hiellt  kyrckiubæ.  og  adrer  gamler  menn 
sogdu  honum  þetta  rekamark  millum  huzeyiar  sandz  og 
sledbriotz  sandz.  at  stor  þufa  stendur  ein  samann.  er  þeir 
sogdu  heita  nasamel.  austur  vndann  melnum  skamt.  og 
þa  ad  stadid  er  j  flædarmale.  skal  bera  skermsia  ás.  þar  sem 
hann  er  hæstur  vtannverdur  yfer  þufuna.  og  þetta  mark  hielldu 
sledbriotz  menn  og  hofdu  vidu  af  firir  vestann  enn  sæbiorn  þar 
firir  austann.  þa  tolf  vetur  er  hann  var  hia  Sæbirni.  og  hofdu 
huorer  átolulaust  ad  hanz  vite.  og  ecj  veit  hann  framar  j  þessu 
mále. 

|>essi  er  sogn  Hrolfs  Einarssonar  vppa  eid  sinn  suarenn. 
at  sira  sæbiorn  sem  þá  hiellt  kyrckiubæ  og  adrer  gamler  menn 
sogdu  honum  þetta  rekamark  millum  huzeyiar  sandz  og  sled- 
briotz  sandz.  at  standa  skal  j  flædarmáli  at  flode  siafar.  þá  skal 
bera  vtannverda  oxlina  a  skermsla  ási  ýfer  nasamel.  þar  sem 
hann  er  hæstur.  er  þessi  melur  vestur  vndann  þeirri  einstaka 
þufu.  er  stendur  vpp  af  kýrckiu  rekanum  og  þessi  morck  lietu 
sier  nægia  sledbriotzmenn.  og  hofdu  atolulaust.  huer  vmm  sig 
ad  þijnv  viti.  sledbriotzmenn  firir  vestann.  enn  kirckiubær  firir 

')  Hér  kemr  á  eptir  brot  á  latínu  úr  skipan  Eilífs  erkibiskups 
hintii  miklu   (Dipl.  II,  Nr.  355  A). 

20* 


308  HÚSEYJAR   0G   SLEÐBRJÓTSSANDR.  1376. 

austann.  þat  er  á  kom.  meir  enn  xl  ára  oc  ecj  veit  hann  sann- 
ara  eda  framar  j  þessu  mále. 

£essi  er  sogn  sigurdar  Hrafnzsonar  vppa  eid  sinn  svar- 
enn.  at  sira  sæbiorn  og  adrer  gamler  menn  sogdu  þier  þetta 
rekamark.  mille  huzeyar  sandz  og  sledbriotz  sandz.  at  standa 
skylldi  vt  vid  flæde.  og  þá  skal  bera  skermsla  áz.  þar  sem 
hann  er  hæstur  yfer  nasamel.  er  þad  einstaka  þufa  er  so  var 
kollud  austur  vndann  melnum.  hofdu  sledbriotzmenn  firir  vest- 
ann  storvidu  átolulaust  at  þijnv  vite.  meir  enn  xL  ara.  og  ecj 
veit  hann  framar  hier  vmm. 

f>essi  er  sogn  markusar  arnorssonar  vpp  a  eid  sinn  svarenn. 
at  sira  sæbiorn  og  þorvardur  palzson  sogdu  honum  þessi  reka- 
morck.  mille  Huzeyar  sandz  og  sledbriotz  sandz  at  standa  skal 
j  flædarmále.  og  þá  skal  bera  vtannverda  oxlina  á  skermsla  ási 
yfer  nasamel.  þar  sem  hann  er  hæstur.  er  þessi  melur  vestur 
vndann  einstaka  þufu  þeirri  er  stendur  vpp  af  kýrckiu- 
rekanum  og  þessi  rekamork  lietu  sier  nægia  sledbriotzmenn  og 
hofdu  huorer  vm  sig.  sliedbriotzmenn  firir  vestann.  enn  kýrckiu- 
bæar  firir  austann.  þat  er  a  kom  atolulaust  svo  at  þu  visser 
xl.  ára.  og  ecj  veit  hann  hier  vmm  framar. 

Og  til  sanz  vitnissburdar  vmm  þessa  proftoku  sira  pálz. 
setti  stulli  prestur  ormzson.  hallur  prestur  jonzson.  kollgrijmur 
steinmodzson  og  biarne  jonsson  sijn  jnnsigle  med  jnnsigle  sira 
páls  firir  þetta  brief.  er  giort  var  á  kyrckiubæ  mánudag  epter 
krossmessu  Anno  CD°.  ccc°.  lxxvj0. 


254.  [1376]. 

Skrá  um  biskupa  á  Grænlandi  og  Islandi  eptir  Rímbeglu. 

AM.  731.  4to  bl.  16  á  pappír  nieð  hendi  Björns  Jdnssonar  á 
Skarðsá  c.  1640,  sem  stafa  mun  frá  skinnbók  af  Rímbeglu,  er 
send  var  Brynjólfi  biskupi.  AM.  730.  4to  bls.  71  afskript  af  731 
gerð  fyrir  Árna  Magnússon.  Önnur  afskript  af  731  er  í  AM.  251. 
Fol.  bl.  13.  Skrá  þessi  er  prentuð  í  Rímbeglu  Hafn.  1780  bls. 
320—22. 

|>esser  hafa  Biskupar  verid.  a  Grænlandi  j  Gordum. 
Eyrekur.  [1112—1121]. 


1376.  BISKUPATAL.  309 

Haralldr  [—  Arnaldr  1124— 1150J. 

Jon    knare.   [1150-1187]1). 

Jon  smyrill.  [=  Jón  Sverrisfóstri  1188—1209]. 

Helgi.  [1212—1230]. 

Nicholas.  [1234—1242]. 

Oláfur.  [1246—1280]. 

£ordur  bokki.  [1288—1314]. 

Arne.  [1314— 1343]2). 

Alfur.  [1365-1378]. 
f>esser  bafa  verid  á  jslandi  j  skálahollti. 

jsleifur.  [Gizurarson  1056—1080]. 

Gizur.  [ísleifsson  .1082—1118]. 

þorlákur.  [Runólfsson  1118—1133]. 

CDagnús.  [Einarsson  1134 — 1148]. 

Klængur.  [þorsteinsson  1151—1176]. 

£orlákur.  [f>órhallason  1178—1193]. 

PftlL  [Jónsson  1194-1211]. 

COagnus.  [Gizurarson  1213—1237]. 

Sigvardur.  [f>éttmarsson  1238—1268]. 

Arne.  [f>orláksson  1269—1298]. 

Arne.  [Helgason  1304—1320]. 

Jon  Halldorsson.  [1322—1339]. 

Jon  Jndridason.  [1339—1341]. 

Jon  Sigurdarson.  [1342—1348]. 

Gýrdur.  [ívarsson  1349—1360]. 

forarinn.  [Sigurðarson  1363—1364]. 

OddgeÍR.  [í>orsteinsson  1366—1381]. 
f>esser  ad  Holum. 

Jon.  [Ögmundarson  1106—1121]. 

Ketill.  [f>orsteinsson  1122—1145]. 

Biðrn.  [Gilsson  1147—1162]. 

Brandur.  [Sæmundarson  1163—1201]. 

Gudmundur.  [Arason  1203—1237]. 


')  =  Jón  knútr;  vígðr  «Jon  Biskup  kotir  1180»  (Björn  á  Skarðsá 
AM.  258b.  8vo);  J)  Hér  er  hlaupið  yfir  Jón  skalla  Eiriksson,  sern  var 
bisknp  á  Grœnlandi  1343-1356. 


310  ÁBÓTATAL.  1376. 

Botholfur.  [1238—1246]. 
Heinrekur.  [Kárason  1247  —  1260]. 
Brandur.  [Jónsson  1263—1264]. 
Jorundur.  [J>orsteinsson  1267—1313]. 
Audunn.  [rauði  í>orbergsson  1313—1322]. 
Laurencius.  [Kálfsson  1323—1331]. 
Eigill.  [Eyjólfsson  1332—1341]. 
Ormur.  [Ásláksson  1342—1355]. 
Jon.  [skalli  Eiríksson  1358- 1391]1). 


255.  [1376]. 

krá  um  ábóta  á  íslandi  eptir  Rímbeglu. 

AM.  731.  4to  bl.  16—17  með  hendi  Björns  á  Skarðsá  c. 
1640;  AM.  730.  4to  bls.  71-73  afskript  gerð  eptir  731. 
Önnur  afskript  af  731  er  í  AM.  251.  Fol.  bl.  13.  Skrá  þessi 
kemr  beint  á  eptir  Biskupatalinu  og  er  prentuð  i  Rímbeglu  Hafn. 
1780  bls.  322-23. 

pesser  hafa  abotar  verit  at  Mukaþverð. 
Nichulas.  [d.  1159]. 
Biorn.  [Gilsson  1161—1181]. 
Hallr.  [Rafnsson  1184—1190]. 
Einar.  [d.  1196]. 
Ormur.  [Skeggjason  d.  1222]. 
Ketill.  [Hallsson  d.  1229]. 
Arne.  [Hjaltason  1229—1252]. 
Eyulfur.  [Brandsson  1254—1293]. 
Liotur.  [Hallsson  1293—1296]. 
J>orir.  [Haraldsson  1298—1323]. 


')  Á  spássíu  við  biskuparöðinu  ritar  Björn  á  Skarðsá: 
•  merk  her  hvenar  þessi  Rijmbeglu  smidur  verid  hefur*. 
Árni  Magnússon  reiknar  svo  á  lausum  seðli  framan  við  730: 
•  6575 
5199 

1376.  um  þetta  leite  hefur  author  lifad.  vide   et  pagg.  71. 
12.  73  þar  lifa  þeir  sidstu  mennerner  circa  1370 — 76». 


1376.  ÁBÓTATAL.  311 

Bergur.  [Sokkason  1325— 1334,1)  1345—1350]. 

Haflidi.  [1350—1370]. 
|>esser  ad  þingeyrum  Abotar. 

Vilmundur.  [f>órólfsson  1133— 1148]2). 

Asgrimur.  [Vestliðason  d.  1161]. 

Hreinn.  [Styrmisson  1166]. 

í>orbiprn. 

Augmundur. 

Karl.  [Jónsson  1169-1181,  1187—1207]. 

Káre.  [Kunólfsson  1181—1187]. 

forarinn.  [Sveinsson  1207 — 1255]. 

Vermundur.  [Njálsson  1255—1279]. 

Biarne.  [Ingimundarson  1280—1299]. 

Hoskolldur.  [1300—1309]. 

Gudmundur.  [1310—1338]. 

Biorn.  [þorsteinsson  1340— 1341]3). 

Stephán.  [1345—1350]. 

Arngrimur.  [Brandsson  1351 — 1361]. 

Gunnsteirn.  [1363—1385]. 
|>esser  ábotar  hafa  j  videý  verid. 

Arnor.  [Digr-Helgason  1247—1249]. 

Runolfur.  [Ólafsson  1250  (vígðr  1256)— 1299]. 

Andies  dreingur.  [1305—1325]. 

Helgi.  [Sigurðarson  1325— 1343]4). 

Biorn.  [Auðunarson  1353—1364]. 

Jon.  [1364—1369]. 


2)  hér  hleypr  skráin  yfir  Björn  ábóta  þorsteinsson  1334—1339  og 
Stephán  ábóta  1339—45;  a)  það  mun  vera  algerðr  misskilningr,  að  eptir 
Vilmund  bafi  komið  nokkur  Nikulás  ábóti  á  þingeyrum  Sæmundarson  eins 
og  Finnr  biskup  (Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  30—31)  og  eptir  honum  Svein- 
björn  Egilsson  (Edda  Rvík  1848)  og  séra  Janus  Jónsson  (Tímarit  VIII, 
1 83)  hafa  ætlað.  Annálar  munu  ei?a  hér  við  Nikulás  ábóta  á  þverá.  í  sum- 
um  annálum  stendr:  «Andaðist  Nikulás  ábóti  ok  Eyjólfr  prestr  Sæmnnd- 
arson-  og  þaðan  stafar  misskilningrinn  með  föðurnafnið;  ')  hér  er  ekki 
getið  þorgeirs  príors,  sem  var  fyrir  klaustrinu  1341—44  og  ekki  heldr 
Eiríks  ábóta  bolla  1344  —  45;  *)  hér  er  ekki  getið  Sigmundar  príors 
Einarssonar  1344  —  52. 


312  HELGAPELLSKLAUSTR.  1377. 

J  vere  þesser. 

í>ORlakur  hinn  helgi.  [príor  1168;  1170—1175]. 

Gudmundur  Bialvason.  [1178— 1197]. 

Jon  Loptsson.  [1197—1224]. 

Hallur  Gizorarson.  [1225—1230]. 

ArnoR.  [Össurarson  1232—1247]. 

Brandur  Jonsson.  [1247—1262]. 

Runolfur  Sigmundarson.  [1264—1307]. 

Lodmundur.  [1307—1313]. 

f>orlakur  Loptsson.  [1314—1354]. 

Eyiulfur.  [Pálsson  1354—1377]. 
Ad  Helgafelli  þessir. 

Augmundr.  [Kálfsson  d.  1188]. 

þorfinnur.  [J>orgeirsson  1187—1216]. 

Ketill.  [Hermundarson  1217— 1220]1). 

Hallkell.  [Magnússon  1226—1244]. 

Olafur.  [Hjörleifsson  1258-1302]. 

GudmuDdur.  [J>orvarðsson  1305—1308]. 

f>ordur.  [Guðmundarson  1308 -1324]2). 

í>orkell.  [Einarsson  1328—1344]. 

þorsteirn  bollottur.  [Snorrason  1345 — 1353]. 

Asgrimr.  [Jónsson  1353—1378]. 

Gudmundur.  [Arason  1379—1390]. 

Lambkar.  [forgilsson  d.  1249]. 
Runolfur.  [Sighvatsson  d.  1237]. 
þessir  voru  lauser  hia. 


256.  13.  Januar  [1377 1. 

Einar  porláksson  selr  klaustrinu  á  Helgafelli  jarðirnar  Botn 
og  |>óristaði  í  Helgafellssveit  gegn  því  að  ábóti  láti  kenna 
syni  hans  til  prests. 

AM.  252  4to  bls.  51,  skr.  c.  1660;  AM.  430,  4to  bls.  11, 
séra  Jón  Haldórsson  c.  1730;  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1545  og  Nr. 
1633. 


J)  Hér  hleypir  skráin  úr  Halli  GizurarByni  1221—25;  2)  hér  hleypir 
8kráin  aptr  úr  þorsteini  þorvarðssyni  1324—28. 


1377.  HELGAFELLSKLAUSTR.  313 

Botn  og  þorustader1). 
Eýnar    þorlakzson    sellde    klaustrinu     og    abota    Azgrijme 
jðrdina  j  Botne    og   þorestðdum.    enn    berra    abote   skal    lata 
kienna  sine  hans  til  prestz.  Datum  82)  epiph.  13773). 


257.  [1377?]. 

Snorri  Andrésson  selr  Asgrími  ábóta  á  Helgafelli  jörðina 
Horn  í  Helgafellssveit  með  gögnum  og  gæðum  og  tilgreindum 
landamerkjum,  og  skilr  sér  æfinlegt  framfæri  á  klaustrinu. 


AM.  252.  4to  bls.  28-29  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls. 
22—23,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  1554 
og  Nr.  1648  eptir  pappírsblöðum  frá  séra  Guðmundi  Jónssyni  við 
Hellua.  þar  er  ártalið  1460,  og  er  það  rangt.  Finnr  biskup 
heimfærir  bréfið  til  1377  (Hist.  Eccl.  IV,  69). 

Kaupbrief  firer  Horne  j  Helgafellssueijt. 

Jn  nomine  domini.  amen. 

war  þetta  kaup  þeirra  herra  Asgrims4)  abota  og  Snorra 
Andriessonar.  ad  Snorre  selur  abotanum  jðrd  ad  Horne  med 
ellum  þeim  gðgnum  og  giædum  sem  þuij  landi  a  ad  filgia.  og 
hann  ward  fremst  eigandi  ad.  og  þeirri  jðrdu  eigu  ad  filgia  til 
íiordungs  og  fimm  hundrud  ed  sira  [Tumas  Snorrason5).  gaff 
til  stadarinz  j  sitt  testamentum.  og  þar  til  bok  er  Koolumbum 
er  kðllud.  og  leiguburd  aff  halffre  Akurey6).  med  tueggia  ku- 
gillda  leigu.  eru  þesse  mercke  ad  mitt  Hrðnskard  vt  fra  þoru- 
stada  firde.  millum  Horns.  selia  og  Kothrðns7).  skillde  huðr  sier 
afftur  þad  sem  att  heffde.  eff  nðckur  lagariptijng  geinge  a. 
voru  þesser  vottar  uid.  sira  Jon  Halldorsson8).  sira  snorre 
þordarson.  Halldor  Jonsson.  Eýnar  Gudmundsson.  og  marger 
adrer  goder  menn. 


')  430;  2)  octavum  -430;  3)  ártalið  vantar  í  hdrr.,   en   er  svo  í  Hist. 
Eccl.  Isl.  IV,  69;  4)  Asgeirs  252;    430    hefir    hið    rétta;    5)  [Snorre  430; 

6)  NB.    Snorri    seldi    klanstrinu    Akurey     1360    (Dipl.     Isl.     IIJ,    110); 

7)  þannig:  8)  Hallsson  430. 


314  HELGAFELLSKLAUSTR.  1377. 


AM.  252.  4to  bls.    51;    AM.    430.    4to    bls.    11;    AM.    dipl. 
afskrr.   1553. 

Horn1). 

Snorre  Andriesson  selur  klðstrinu   og  abota  asgrijme  jord- 
ina  Horn  sier  til  æffennlegs  framfæres  a  klðstrinu. 


258.  [1377]. 

Asgrímr  ábóti  að  Helgafelli  kaupir   jörðiua   Hamar   af  Snorra 
Andréssyni  gegn  æfinlegu  uppeldi  af  staðnum. 

AM.  252.  4to  bls.  55,    skr.  c.   1660;    AM.    430.  4to  bls.   16, 
séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1555. 

Hamar2). 
Asgrijmur  abote  a  Helgafelle  keipte  af  snorra  andriessýne 
jðrdina  Hamar3).  og  gaff  hðnum    firer   æffennlegtt   vpphellde  a 
stadnum. 


259.  [1377J. 

þoRGiLS  Guðlaugsson  gefr  klaustrinu  á  Helgafelli  hálfa  Kefia- 
vík  átta  hundruð  að  dýrleika  gegn  því  að  ábóti  láti  kenna 
syui  hans  til  subdjákna. 

AM.  252.  4to  bls.  50,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  10 
— 11,  séra  Jón  Haldórsson  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1556 
og  Nr.  1637. 

Half  kieflavijk4). 
Þorgýlz  Gudlðgsson  gieffur  klðstrinu  halffa  Kieflauijk    viij* 
ad  dyrleika  a  dðgum  asgrijms    abota.    þar    a  mote  loffar  herra 
abotinn  ad  lata  kienna  sýne  hans.   suo    hann    take   subdiakna 
vijgslu    þetta  skiede  Anno5).  [1377J. 


')  430;  2)  430;  ártalið  vantar  í  hdrr.,  og  er  sett  hér  eptir  ágizkun; 
:,)  =  Stakkhamar?;  *)  430;  5)  ártalið  vantar  í  hdrr.  252,  430,  en  stendr  í 
Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  69. 


1377.  HELGAFELLSKLATJSTR  315 

260.  [1377]. 

Ásgrímr  ábóti  á  Helgafelli  kaupir  jarðirnar  Hóla  í  Helgafells- 
sveit  og  Grunnasundsnes  af  Kolbeini  Benediktssyui  fyrir  gang- 
anda  fé  og  lausafé. 

AM.  252.  4to  bls.  52  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  13, 
séra  Jón  í  Hílardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1551  og 
Nr.  1635.  Ártal  þessa  bréfs  (1377)  stendr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
IV,  69.  það  er  því  líklegast  að  Kolbeinn  sá,  sem  hér  er  neíndr, 
sé  ekki  hinn  alkunni  Kolbeinn  Benedikttsson,  sem  eptir  annáluin  er 
veginn  í  síðasta  lagi  1376,  heldr  sé  þetta  einhver  ókunnr  maðr  í 
Helgafellssveit. 

Holar  og  Grunnasundsnes1). 

Herra  Asgrijmur  abote  a  Helgafelle.  keýpte  aff  Kolbeine 
Benedictus3ýne  Hola  j  Helgafellzsueit.  og  Grunnasundznes.  ad 
frateknum  jtðkum  þeim  adrer  menn  eiga  i  skogarhógg.  Hier  a 
mote  gaff  herra  abote  x  hundradz  hesta.  halffann  siounda  tug 
skreidar  firer  xc.  sextan  hundrud  j  silffre.  xxvije  wadmala  og 
ijc.  j  hual. 


261.  [1377]. 

Orækja  Sturluson   selr   Ásgrími    ábóta   á  Helgafelli   jarðimar 
Ingjalldshól  og  Kjalveg  en  ábóti  geldr  í  vaðmálum. 

AM.  252.  4to  bls.  53-54  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls. 
14,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1552  og 
Nr.  1636.     Ártalið  er  í  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  69. 

Jngialldshuol  og  Kialvegur2). 

Orækia3)  sturlason  seiur  abota  Asgrijme  jðrdina  Jngialldz- 
huol  og  Kialueg  firer  halffann  þridia  tug  wadmala  og  halffanu 
þridia  tug  hundrada  j  vadmalum. 


262.  15.  Marts  1377.  á  Hólum. 

Jón  Hólabiskup  Eiríksson  selr  Gísl  bónda  Gíslasyni  jörðina  að 
Höfða,  en  Gísl  leggr  í  mót  jarðirnar  Lambanes  og  Reyki. 

AM.  Fasc.  III,  7.     Frumbréfið  á  skinni. 


')  430,  nema  að  þar  stendr:  Hrunnasundsnes(!);  ')  430;  3)  Oræke  252. 


316  LAMBANES   OG  HÖFÐI.  1B77. 

bref  vm  jordhina  lambanæs  ok  haufda1). 

Jn  dei  nomine  amen. 

Gordizst  sua  felldr  kaupmaali  millum  wirdulighs  herra. 
herrajons  hoola  biskups  af  æinni  haalfu.  medr  samþýcki  ok  Raidi. 
sira  þorstæinss  jonssonar  Raaðs  mannz.  oc  Gisl  bonda  Gisla- 
sonar  af  annarri  ath  nefndr  herra  jon  biskup  selldi  honum 
jordina  ath  hðfda  med  ollum  þeim  goghnum  ok  giedum  til 
fiallz  ok  fioru  sem  henni  attu  ath  fýlgia  ok  þeim  samlðgum 
ok  jtolum  sem  hun  áá  wid  adrar  jarder.  ok  adrar  wid  hana. 
medr  þeim  skilmaala  at  nefndr  Gisl  skal  sagda  jord  huarki  selia 
ne  gefua  nema  stadnum.  Her  j  mot  gaf  adr  nefndr  Gisl  jord- 
ina  j  lambanesi  ok  adra  ath  Ræýkium  medr  ollum  þeim  gðgn- 
um  ok  gigdurn  sem  þæim  attu  ath  fylgia.  Enn  þau  atian 
hundrad  er  stódu  j  Ræýkium  ok  Gisl  gaf  til  leghs  sier  læýsti 
hann  or  sagdri  iordu.  tiu  kugilldi  er  standa  medr  fyir2)  sogd- 
um  jordum.  ok  jordina  j  saurbæ  j  sighlufirdi.  ok  þar  med  tuau 
kugilldi.  Riptizst  jordin.  þa  er  opt  nefndr  Gisl  skýlldughr  hoola 
kirkiu  sex  hundrud  j  þridiungharfie.  fór  þetta  kaup  fram  hæima 
a  hoolum  þridia  dagh  in  passione  domini.  þessum  monnom  hia 
werandum.  joni  þordarsyni.  þorstæini  þorfinnzsyne  Bergi  þor- 
stæinssyni.  prestum.  þorstæini  hallzsyni.  halfdani  loptzssyui.  ok 
Gudmundi  snæinssyni.  læikmonnum.  huerir  sin  innzsighli  settu 
med  biskupsins  innzsighli  ok  sira  þorstæins  Raadzmannz  firer 
þetta  bref.  Gort  j  sogdum  stad  ok  deghi.  anno  domini  CD°. 
ccc°.  lix°.  septimo. 

Fyrir  bréfina  hafa  verið  átta  innsigli;    tvö    þeirra    eru   enn     þá  heil 
og  brot  er  eptir  af  innsigli  Jóns  biskups,  en  hin  fimm  cru  dottin  frá. 


263.  5.  Mai  137T.  að  Mánaskál. 

Valgarðr  bóndi  Loptsson  selr  Brynjólfi  bónda  Bjarnarsyni 
jörðina  Mánaskál  í  Húnavatnsþingi,  en  Brynjólfr  selr  Valgarði 
jörðina  Syðstu-Vallá  á  Kjalarnesi. 

AM.  Fasc.  III,  8.     Frurnbrófið    á    skinni.      Sbr.    bréf    frá    9. 
Júlí  1380. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  annari.    en    fornri    hendi.      þar    stendr    og 
■Nntn.  427»;  *)  þannig,  skbr. 


1377.  MÁNASKAL  OG  VALLÁ.  317 

bref  vm  manaskal1). 

Jn  dei  nomine  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  brýniolfs  bonda  biarnarsonar  af 
annaRÍ  halfu  en  af  annam  ualgardz  bonda  loptzsonar  atnefndr 
nalgardr  selldi  brýniolfi  land  at  manaskal  med  þeim  pllum 
ummerkium  sem  hann  uard  eigandi  at.  undan  teknum  þeim 
fornum  uidi  sem  ualgardr  hafdi  or  stofunni  tekit  en  bryniolfr 
skilldi  eiga  fiora  asa  ok  atta  stafi  ok  fiogur  þuertre  ok  tu§r 
syll[u]r  ok  allan  fornan  uid  þann  er  þa  uar  j  rafri  stofunnar. 
Her  j  moti  selldi  bryniolfr  þrattnefndum  ualgardi  land  a  kialar 
nesi  uall  aa  hina  sýnztu  med  ollum  þeim  ummerkium  sem 
hann  uard  fremst  eigandi  at  af  sueini  grimssýni  med  þeim 
itpjum  sem  uallaa  a  ok  pnnor  lgnd  eiga  þagat  jtplur  i  med 
lpgum  ok  slika  sambeit  sem  uerit  hefer  at  fornu  millum  iard- 
anna.  Skilldi  bryniolfr  gefa  ualgardi  j  rnillum  nefndra  iarda 
þau  kugilldi'2)  er  standa  med  iordunni  en  luka  j  laxardal  þat 
er  j  brýsti  þar  ngr  ser  ok  .ccc.  upru.  cc  j  hafnaruad  ok  dug- 
anda  hest  ok  luka  a  Qdrum  fardggum.  sagdi  ualgardr  til3)  bgn- 
hus  skylldar  at  manaskal.  handlagdi  sigridr  kona  ualgardz 
bryniolfi  frialst  ok  lidugt  þetta  nefnt  iardar  kaup.  skilldi  huarr 
firir  sig  abýrgiaz  laga  riptingar  a  þeirri  iordu  er  selldi  en  huar- 
tueggi  hallda  sinni  iordu  til  laga.  Voru  þessir  uattar  uid 
kaup  þetta  hiallti  gislason  jon  palsson  teitr  bergsson  simon 
arnorsson  ok  otkell  ok  fleiri  dugandi  menn.  for  þetta  kaup 
fram  at  manaskal  þridia  dag  ngsta  firir  uppstigningar  dag  a 
pdru  ári  ok  xx.  rikiss  uars  uirduligs  herra  herra  hakonar  med 
guds  nad  noregs  ok  suia  rikis  kongs.  Ok  til  sannenda  her 
um  settum  u§r  fýr  nefnder  menn  uar  innsigli  firir  þetta  bref 
giort  ok  skrifat  at  stad  j  reýnisnesi  a  sama  ari  sem  fyr  segir. 
þrjú  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  enn  eru  uú  öll  dottin  frá. 


264.  4.  Juni  1377.  á  Reykjum. 

Benedikt  Gizurarson  selr  Sigurði  forleifssyni  jörðina  Lýtings- 
staði  í  Skagafirði  gegn  Hofsjörðum  að  undantekinni  kirkjujörð  að 
Giljum. 

')  Aptan  á  bréfinu  með    sómu    hendi    og  sjálft    bréfið;   a)  hér  hefir 
skbr.  þau,  sem  er  ofaukið;  3)  sy"nist  standa  «i»  í  skbr. 


318  LÝTINGSSTAÐIR  OG  HOFS.IARÐIR.  1377. 

Bréfið  er  prentað  eptir  pappírsafskript,  að  því  er  virðist,  með  heiidi, 
sem  er  svipuð  hendi  Gísla  Konráðssonar.  Neðan  við  stendr:  *Að  hins 
vegar  og  hér  að  ofan  sé  rétt  útskrifað  eptir  transskriptarbréfinu  vitna  .Jón 
Jónsson,  A.  Jónsson».  Transskript  brcfsins  er  gert  í  Glaumbæ  18. 
Okt.  1500,  en  þar  utan  yfir  vidisse  gert  á  Hólum  14.  Febrúar 
1557.  Ritháttr  bréfsins  sýnist  vera  fyrndr  nokkuð  sumstaðar,  en  er 
annars  í  góðu  lagi. 

Jn  nomine  domini  amen. 

I>etta  er  kaup  þeirra  benedicts  Gizurarsonar  oc  sig[u]rðar 
þorleifssonar.  at  Benedict  selldi  sig[u]rði  lýtingsstaði  með  aullu 
þvi  fornu  oc  nýiu  sem  hann  varð  fremzt  eigandi  at.  oc  þeirri 
jðrðu  átti  at  fylgia.  með  þessum  ummerckiom.  garðr  rgðr  fyrir 
utan.  sá  er  gengr  upp  í  eggiar  oc  ofan  í  svartaa.  Enn  úr  garðstaðn- 
uCD  austur  í  jðkulsat.  Enn  fyrir  sunnan  steinn  sára7Ör  er  stendr  á 
holtinu  fyrir  sunnan  saulvanesmanna  torf  oc  réttsýne  upp  í  marck- 
dæle.  oc  þaðan  réttsýne  í  vðrðuna  á  háfahrarni.  Ræðr  háfabra^n 
suðr  eptir  jafngegnt  raufarbergi.  ocþá  réttsýne  austr  í  raufarberg. 
Sagði  benedict  at  saulvanes  ætti  torfscurð  í  lýtiogsstaða  jðrdu. 
enn  lýtingsstaðir  ætti  þar  í  móti  geldfiárrekztr  í  saulvanesfiall 
sagði  hann  kirkiu  eiga  á  lýtingsstauðom  þar  í  jðrðunni  hálft 
átta  liundrat  oc  tuttugu.  Hérmeð  gaf  benedict  sig[u]rði  fimm 
kýr  nú  í  vor.  en  at  auðru  vori  fimm  hundrut  í  flytianda  eýri. 
halft  hvert  uaurv  oc  hafnarvoðar  leigulaust.  skildi  benedict  af 
sér  kirkiu  fyrnd  á  lýtingsstððum  sva  lengi  sem  hann  hefr  búit 
oc  sva  portionem  ecclesie.  Hér  [í]  mót  gefr  sig[u]rðr  allar 
hofiarðir  nema  kirkiu  jðrð  at  Gilium.  eptir  því  sem  hann  varð 
eigandi  at  meður  þessum  ummerckiuCD.  gengr  garðstaðr  fyrir 
stað  sunnan  hlíð  neðan  úr  suartá  oc  í  fiall.  Enn  ór  Garðstaðn- 
om  réttsýne  oc  uppá  fiall  oc  austr  í  þæfumýrar  oc  keldudal 
austr  at  Jpkulsá  oc  þaðan  suður  undir  jökla.  Skyldi  hvorgi 
ábyrgiaz  við  annan.  þott  ei[gi]  yrði  jarðir  sua  víðar  til  um- 
mercia  sem  þeir  hðfðu  áðr  reiknað.  yrði  þær  meiri  eður  víðari 
oc  prófaðiz  þat.  þa  skyldi  þat  hver  med  þeirri  jðrð  sem  keypti 
eiga.  Scildi  sig[u]rdr  af  sér  kuitt  um  ítaulu  hlíðarmanna.  Skildi 
Sigurðr  af  sér  fyrnd  oc  ábyrgð  á  kirkiu  á  hofi  oc  aullu  þvi  innan 
kirkiu  var  oc  allom  hennar  eignum  sva  lengi  sem  hann  hafði 
búið.  Suo  oc  ei  síðr  portionem  ecclesie.  profvaðizt  oc  nockuð 
þat  at  kirkia  á  hofi  ætti  meira  góðz.  enn  Sig[u]rðr  hefði  tekit 
skyldi  hann  þar  í  ei  abyrgiaz  þott  þat  yrði  meira.    enn    bene- 


1377.  VATNSFJÖRÐR.  319 

diet  hafa  hanz  vmboð  til  eptirtaulo.  ef  hann  yrði  scyldaðr 
til  af  biskupi.  laugðo  Bauðuar  oc  solveig  bðrn  benedicts  med 
handabandi  alla  sina  peninga  ór  fyrrnefndri  jðrðu  lýtings- 
sta/ðum  oc  í  hofzjarðir.  suo  ok  ei  síðr  lagði  Guðrún  húsfrú 
sig[u]rðar  mála  sinn  ór  hofsjðrðum  oc  upp  í  jðrðina  á  lýtings- 
stððum  sua  micit  sem  hun  svaraði.  en  þar  sem  jðrðin  tæki  ei 
til.  lagði  Sig[u]rðr  upp  í  bú  oc  bestu  eign  sína  með  handa 
bandi.  voru  þessir  vottar  við.  hallr  andrésson.  þorualldr  magn- 
ússon.  þióðúlfr  arnorsson  prestar.  dailkr  Einarsson.  huer  eð  var 
forsagnarvottr  til  tekinn  af  huerum  tueggia  Benedict  oc  sig- 
[u]rði.  Daði  bryniolfsson.  (Dagnús  þorualdsson.  brandr  pálsson. 
bessi  jónsson.  andrés  þorgilsson.  páll  Grímsson.  Oc  til  sann- 
enda  hér  um  setium  vér  fyiinefndir  menn  vor  jnnsigli  fyrir 
þetta  bref  giðrt  at  reykium  i  tungusveit  in  octaua  corporis 
christi  anno  domini  m°.  ccc°.  Ixx°.  septimo. 


265.  13.  Juní  1377.  i  Vatnsfirði. 

Crskdrðr   Jóns   ábóta    í    Viðey    officialis    í  Vestfjörðum  um 
hvalreka  Vatnsfjarðarkirkju  á  almenningum. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  893  («ex  orig.  Vatzfiord.  accurate»). 
Innsiglið  var  skaddað.  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  896,  transskr.  frá  1461; 
Árni  hefir  skrifað  upp  nokkurn  orðaman  úr  því,  en  það  er  alt  af- 
bakanir:  í  AM.  Fasc.  LXVI.  11  er  forn  afskript  af  þessu  bréfi  aptau 
á  bréfi  frá  1544,  en  letrið  er  nú  nijög  út  skafið;  Bisk.  Fasc.  Skalh. 
XIV,  10  (transskr.  22.  April  1605).  Prentaðr  í  F.  Joh.  Hist, 
Eccl.  Isl.  II.  126—27. 

í>eim  goodum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra 
sender  broder  jon  med  Gudz  miskun  aboti  j  videy  qu  diu 
guds  oc  sina. 

Saker  þess  at  minn  virdulighr  herra  herra  othgeir  med 
guds  nad  biskup  j  sksalhollti  skipadi  mer  vmbod  yluir  ollum 
heilagrar  kirkiu  maalefnum  þeim  sem  ei  eru  serligha  profostum 
skiput  j  uestfirdinga  fiordungi  medan  ek  færi  j  hans  erendum 
til  vestfiarda  framm  oc  aptr.  en  einarr  boondi  eireksson  kierdi 
fyrer  mer  at  honum  þickir  kirkian  j  vatzfirde  vanhalldin  vera 
af  hualskiptum  þeim  sem  gior  hafua  uerit  aa  huolum  þeim  er 
komit  hafua  aa  almenningar    nu    j    vaar    oc   fyrri   medr   þi    at 


320  YATNSFJÖRÐR.  1377. 

bændr  þeir  sem  fyrstir  koma  til  huals  taka  fyrst  sinn  lut  aí 
oskiptu  suo  mikinn  oc  þar  af  hualnum.  sem  þeim  likar  en 
setia  kirkiuna  j  sidarzsta  skipti  þuert  j  moti  þi  sem  logh  vaatta 
ok  medr  þi  at  suo  er  laatandi  kirkiu  maaldaghi  j  uatzfirdi  at 
hun  aa  fioratighi  vetta  j  huerium  hual  þeim  sem  kemr  aa  al- 
menningar  en  ein  samt  ef  minna  er  þa  seghir  ek  j  mins  herra 
biskupsins  vmbodi  med  lagha  vrskurdi  at  kirkian  j  uatzfirdi  aa 
fyrst  af  ollum  oskiptum  hual  þeim  sem  aa  almenningar  komit 
hefuir  eda  koma  kann  hedan  af  fioratighi  vetta  j  sinn  lut 
oskerdan  oc  eingi  ma  retligha  nockurn  part  fyrri  ser  eigna 
edr  undan  skiota  rettu  jafnadar  skipti  en  vitath  er  at  kirkian 
hefuir  aadr  sinn  lut  fullan  vtan  huerr  sem  odru  uiss  gerir  vili 
suara  sliku  sem  heilagrar  kirkiu  logh  seghia  þeim  aa  hendr  er 
kirknanna  godzs  gripa  edr  afiogligha  vndir  sik  dragha.  Ok  til 
sannenda  setta  ek  mitt  jDzsigli  fyrer  þetta  bref  skrifuat  j 
uatzsfirdi  in  prefesto  sancti  basilij  anno  domini  CD°.  ccc°.  lxx°. 
septimo. 

266.  29.  Judí  13TT.  í  Vatnsfirðí. 

Oddgeir  biskup  í  Skálholti  staðfestir  máldaga  Vatnsfjarðar- 
kirkju  (Dipl.  Isl.  II.  Nr.  380)  og  úrskurð  Jóns  ábóta  um  hvalreka 
á  Almenningum  frá  13.  Júní  1377  (sjá  næsta  bréf  á  undan). 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  894  «ex  orig.  Vatzfiord  accurate»; 
bréfið  var  rueð  norskri  hendi;  innsiglið  var  dottið  frá;  AM.  Dipl. 
afskrr.  Nr.  896  ineð  hendi  Arna,  eptir  transskr.  frá  1461,  og  til- 
færir  Arni  orðamun  úr  því,  og  úr  «Copiuquerinu  Vatzfiardar  kirkiu 
4to  membrana».  Bisk.  Skalh.  Fasc.  XIV,  10  (transskr.  22/4  1605). 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  127—28. 

Aullum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr 
hæýra  heilsum  wer  othgeirr  med  guds  naad  biskup  j  skalhollte 
med  guds  q[uediu]   oc  varre. 

af  þi  at  wer  hðfum  glðggligha  skýniat  oc  yfuer  seed 
maaldagha  kirkiunnar  j  vatzfirde  jnsighladan  med  heira 
thorarins  skaalholltz  biskups  godrar  mínninghar  vaars  for- 
uerara  jnzsighle1)  sua  vaattande  at  kirkia  j  vatzfirde  aa 
fiora  tighi  vetta  af  ollum  huðlum  þeim  sem  koma  aa  almenn- 
inghar.  enn  ein  ef  minna  kemr.  oc  saker  þess  at  oss  sýn- 
izt  eigi  annat    rett    ne    skynsamlight   enn    kirkian  j    vatzfirde 

J)  Sbr.  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  112  og  169. 


1377.  EINGEYRAKLAUSTR.  321 

eighi  furst  sin  part  vskerdan.  at  hafua  at  #llu  ðdru  vskiptu 
medr  þi  at  eighi  ma  vita  fyrer  vist  huart  meira  er  enn  hennar 
lutur  er  afreiddr.  þi  stadfestum  wer  oc  stýrkium  med  þessu  vaaru 
brefui  þat,  sama  herra  jons  aabota  breí  sem  hann  hefuer  j  vaaru 
serlighu  vmbode  wt  gefuit  oc  her  er  þessu  waru  brefui  med  bunndit 
biodannde  skýlldulegha  at  þat  se  vbrigdiligha  halidit  oc  ein- 
kannligha  sakir  þess  at  eptir  gamalla  manna  flutninghe  hefuer 
sua  at  fornu  skipt  verit  oc  til  sanninda  her  vm  settum  wer 
vairt  jnsighle  fyrer  þetta  bref  skrifuat  j  vatzfirde  tercijo  jdus. 
julij  anno  domini  00°  ccc°  lxx°  septimo. 


267.  8.  August  1377.  á  Svioavatni. 

JóN  biskup  skalli  úrskurðar  þá  parta  í  Hafnarlöndum,  er  Kol- 
beinn  bóndi  Benediktsson  gaf  klaustrinu  á  fingeyrum,  æfinliga 
eign  þess. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  453  «ex  origiuali  monasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissime"  (AM.)  «Sioinnsigle  hafa  fyrrum  vered  fyrer  þessu 
brefe»  ÍAM.)  Árni  lýsir  innsiglunum.  «Brefed  var  i  settara  lage 
skrifad  af  sinne  tid.  imo  so  ad  seigia  med  settre  skrift.  ad  fratekn- 
um  nockrum  bökstofum.  Er  og  i  betra  lage  skrifad-  (AM.).  Af- 
skriptir  eru  í:  AM.  277.  4to  bls.  7— S;  AM.  280.  4to  bls. 
167—69:  Landsb.  107.  4to  bls.  24—26.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl,  II,  215  -  216. 

Domur  firi  hafnarlandi. 

Brodir  jón  med  guds  naid  biskup  aa  hoolum.  sendir  au!l- 
um  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra.  kuediu  guds 
oc  sina  kunnikt  giorandi  ath  sub  anno  gracie  millesimo  tre- 
centesimo  septuagesimo  septimo  laughardagbinn  hinn  næsta 
firer  laurentius  messu  ath  svinavatne  komu  aa  stefnu  firer  oss 
herra  gunnsteinn  aboti  fra  þingeýrum  af  einne  halfu  en  biarne 
kolbeinsson  oc  hallotta  palsdottir  modir  hans  af  annarre  laug- 
liga  firer  stefnd.  J  þann  sama  dag  oc  stad  oc  medr  þui  ath  þat 
var  fram  sagt  af  jone  biarnarsyne  en  suarit  af  sira  þorsteine 
gunnarssyne  oc  juare  kolbeiussyne  ath  þar  uoro  þeir  j  hia 
heima  ai  audkulustoodum  þa  er  kolbeinn  boondi  benediktzson 
ætladi  ath  rida  til  austfiarda  oc  var  aa  bak  kominn  hesti  sin- 
vm.  lysti  hann  þui  firer  þeim    ath   hann    gaf    klaustrinv   aath, 

Dipl.   Isl.  111.   B.  21 


322  ÞINGEYRAKLAUSTR.    -  -   HELGAFELLSKLAUSTR.         1377. 

þingeyrum.  sua  mikinn  part  sem  hann  atti  j  hafnar  lðndum 
m  skaga.  til  obrigdiligrar  eignar  oc  her  til  gaf  hann  handlag. 
adr  nefndum  sira  þorsteine  j  hðnd  sem  þa  var  hans  skripta- 
fadir  oc  þingaprestr  lýsti  hann  oc  þui  ath  þessi  giof  skilldi 
vera  hans  testamentum  stodukt  oc  eighi  heýrdu  þeir  hann  þat 
til-skilia.  ath  hann  skilldi  þessa  giof  sidarr  megha  aptr  taka 
þui  j  guds  nafni  amen.  saugdum  wer  med  fullum  lagha  or- 
skurdi  ath  þessu  profui  teknu.  j  doms  sæti  sitiandi  med  raadi 
oc  samþýkt  beztu  manna  er  þa  hia  oss  voro  fyrrsagdan  part  j 
hafnarlðndum  at  skaga  med  aullum  hlunnendum  sagdrar  jardar 
vbrigdiliga  eign  kirkiurnar  oc  klaustrsins  at  þingeýrum.  æfuin- 
ligha  wpp  fra  þeima  deghi  oc  aauðxto  af  taka  þann  sama  ar- 
gang  landskýJld  oc  huat  annat  sem  aa  kynni  bera  þuiat  þat  var 
suarit  af  fyrr  nefndum  vattum.  ath  sagda  eign  skilldi  þingeyra 
klaustr  epter  andlazt  dag  kolbeins  eignazk.  Ok  til  sannýnda 
her  um  settum  wer  firer  þetta  bref  vart  jnnsigli  ok  medr  þvi. 
at  wær  einar  prestr  haflidason  (Darteinn  þiodolfsson  oc  þor- 
steinn  jonsson  prestar  þorsteinn  steinmodsson  oddr  einarsson 
oc  þorsteinn  hallzson.  leikmenn.  samþýktum  þenna  orskurd 
herra  jons  biskups  þui  settum  wer  var  jnnsigli  med  hans  jnn- 
siglum  firer  þetta  bref  er  giort  var  j  saugdum  stad  deghi  oc  »re. 


268.  13.  Oktober  1377.  á  Helgafelli. 

Hrafn  Snorrason  selr  staðnum  að  Helgafelli  jörðina  Saxahvol 
með  gögnum  og  gæðum  fyrir  Vatnsholt  í  Staðarsveit. 


AM.  252.  4to  bls.  23—24  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls. 
20-22,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1550. 
Nr.  1626;  Landsb.  Nr.  115.  4to  I.  bls.  96  (bréfabók  séra  Jóns 
Haldórssonar). 

Kaupbrief  win  Saxahol  og  vatnshollt  mille  abota  asgrijms 
og  Hrafnz  Snorrasonar  [anno  13771). 

Jn  Nomine  Domini  Amen. 

War  þetta  kaup  þeirra  herraAsgrijms  abota  medsamþicki  con- 

')  [b.  v.  430. 


i:;T7.  helgaeellsklaustk.  323 

ventubrædra.  og  Hraffns  snorrasonar.  ad  Hraffu  snorrason  selur 
stadnum  a  Helgafelle  land  ad  Saxahole.  med  olium  þeim  gðgn- 
um  og  giædum.  sem  hann  vard  fremsfc  eigande  ad.  og  þessu 
landi  eigu  ad  filgia  ad  fornu  og  nyu.  med  þessum  jtðkurn 
skipshofnn  a  #nduerdarnese.  annur  j  Beruijkur  garda.  tueggia 
stacka  skurd  j  Hau  myre.  Hier  j  mote  gaf  herra  abote  land  ad 
vatnshollte.  med  gðgnum  og  giædum  sem  stadurenu  vard 
fremst  eigande  ad.  frateknum  allum  aeka  sem  stendr  j  mal- 
daga  skra  stadarinz.  skipstodu  ad  Budum.  og  laxueide  j  Lysu 
badum  meigen  so  laugt  sem  jðrdenn  vatnshollt  geingur  a«i 
ödrumeigenn.  hier  til  þrettan  kugillde.  tuð  huudrud  ad  hðst- 
lagie.  sex  hundrud  j  vadmalum.  hundradz  hross.  ketel  og  lereptt 
firer  þriu  hundrud.  skillde  huðr  hallda  þeirre  jðrd  til  laga  sem 
keypt  heffur.  enn  huðr  ganga  aptur  ad  þui  Gottze  sem  att 
heflur  epter  Riettum  Reiknijnge.  Var  þessu  keiptt1)  med  sam- 
þicke  husfreiu  Hraffnz.  for  þetta  kaup  fram  ad  Helgafelle  jn 
erastino  sancti  calixti  pape  et  martiris  Anno  Domini  M.  ccc 
lxx  vij.  þessum  monnum  hiaverande  sira  Jone  Halldorssine. 
snorra  andriessine.  Birne  Jonssine.  þormode  Jonssine.  Eýnare 
Jonssine  og  mðrgum  adrum  godum  monnum. 


AM.  264.  4to  bls.  18  papp.  skr.  1606;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.   1657. 

Grein  ur  kaupbrefi  um  Saghsahuol. 

Jn  nomine  Domini  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  herra  Asgrijms  med  samþýcke  con- 
ventubrædra.  oc  Hrafnz  Snorrasonar.  ad  Hrafn  Snorrason  selur 
stadnum  ad  Helgafelle  land  ad  Saxahuole  med  aullum  þeim 
gaugnum  oc  giædum  sem  vard  fremst  eigandi  ad  oc  þessu 
lande  eigu  ad  fylgia  ad  fornu  oc  nyiu  med  þessum  jtaukum. 

skipshofn  aa  Aundverdarnese.  aunnur  j  Beriavijkur  garda. 
tueggia  stacka  skurd  j  hagmýre. 

Hier  j   mot  giefur    herra    abote    land   j   Vatnzhollte    med 


')  kieptt,  252. 

21 


324  HOLT  I   ÖMLNDARFIRÐI.  1377. 

gaugnum  oc  giædum  sem  stadurinn  vard  eigandi  ad.  ad  ira- 
teknum  aullum  reka  suo  sem  stendur  j  stadarens  skræ. 

Skipstada  vid  Buder  oc  laxaveidut  j  Lýsu  badu  meigin 
suo  langtt  sem  jaurdinn  vatnzhollt  geingur  upp  audrumeiginn. 

Actum  Anno  cio  ccc  Ixx  septimo  jn  crastino  sancti  ca- 
Jixti  papæ  et  martýris. 


269.  [1377]. 

Máldagi  Laurentíuskirkju  í    Hoíti  í  Önundarfirði  [er  Oddgeir 
biskup  |>orsteinsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  93—94  skr.  1601.  þessi  máldagi  gæti  verir 
Oddgeirs,  því  Oddgeir  biskup  hreinsar  kirkju  í  Holti  1877.  Er  auð- 
sjáanlega  eldri  en  Vilch..  því  þar  eru  taldar  jarðir  og  mörg  ítök. 
sem  hér  eru  ekki  nefnd. 

Hollt  j  onundarfirdi. 
Kirkia  hins  heilaga  laurentij  j  onundarfirdi  a  heimalannd 
allt  arnnkelzbreckn1).  vadla  oc  þorolfsstadi.  siettung  j  hualreka 
a  saudanesi.  siettung  hualreka  j  keflavijk.  enn  tolftunng  j 
reýkiarfirdi  bædi  j  vídreka  oc  hualreka  med  grasnautnn  alk 
tbil  huanneyia.  skog  j  dyrafiardarbotnni.  a  medal  gilia  tueggia 
fyrir  ofan  þijnngmanna  riodur  a  bina  vinstri  hond  er  a  gláum 
rijdur.  fimm  kugillda  hofn  j  nesdal2).  beit  j  hiardardal  hinn 
jdra  fra  þui  er  vr  seii  er  komid  til  tuijmanadar.  j  ofrijdu  sex 
hunndiud.  kirkiau  á  xij  kýr.  Gyiltu  þreuetra  med  þrimur  grijs- 
um.  ij  ross.  kalf  eirnn.  ij  veturgamiir  saudir.  gelldfiarkugilldi 
oc  ross  veturgamallt.  drepstedie.  stendur  þridiunng  hinns  fiorda 
fiordvnngz.  kirkian  a  jnnann  sig  v  manna  messuklædi.  alltaris- 
klædi  ij.  kanntarakapur  iij.  ein  med  pell.  onnur  med  bastard. 
þridia  skijnandi.  fiorda  med  vef.  siifurkaiek  eirnn.  lorencijus 
iijkneski  oc  mariu  skript.  krossa  ij.  kluckur  vj.  bioliur  ij.  eirnn 
sloppur  oc  steind  brijk  yfir  alltari.  kerttistikur  iij.  glodaker 
sacrarium  munlog.  fontkiædi.  tydabækur  miog  xij  manaai. 
biarnnfell.  paxspialld  steiunt.  þaungad  liggia  vnndir  ellefu  bæir 
oc  xx  ad  tyunndum  oc  lysitollum.    þar    skulu    vera   prestar  ij. 


')  Hér  rúmlega  hálf  lína  auð;  2)  mcddal(!),  bdr. 


1377.  ÖGR.  325 

þangad    liggur    eyrirstollur    af    huerium    skattmanni     millum 
aiulna  j  kialkafirdi  oc  kleifua  j  seydisfirdi. 


270.  [1877]. 

Máldagi  Maiíukirkju  í  Ögri    [er  Oddgeir    biskup  þorsteinsson 

setti]. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  962  «ex  orig.  commuoicat.  a  Paulo 
Jonæ  Vidal.  [er  fra  ðgrij »  með  hendi  Páls  Hákonarsonar  eptir 
transskrr.  frá  1451,  9.  Sept ;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1417  eptir 
sama  transskr.  Máldaginn  er  eldri  en  Vilchins.  Sú  viðbót, 
sem  er  í  Vilchinsbók,  en  ekki  hér,  er  eldri  en  transskr.,  og  ætti 
því  að  standa  hér,  væri  þessi  máldagi  tekinn  eptir  Vilch.  Sbr. 
Hítardalsbók  Cxl,  þar  sem  sagt  er  að  Vilchinsmáldagi  sé  fyllri  en 
sá  máldagi,  er  stendr  í  Hítardalsbók. 

Kirkia  i  augri  er  heigut  gude  oc  guds  modur.  oc  hinum 
heilaga  petri. 

hun  a  stransel.  iiij.  kugilldi  oc  xx. 

hinn  fiorda  hvern  sel  i  þernu  vik  oc  áttung  i  hvalreka. 

binn  fiorda  hvern  sel  a  hvallatrum. 

gelldneyta  rett  m.  fialleyrar  i  skotufiðrd  suo  morgum  naut- 
um  sem  saa  aa  er  kirkiu  helldr. 

kirkiu  messudagur  tueim  nottum  epter  olafsCDosso  fyrri. 

þetta  aa  kirkian  innan  sik.  tuo  krossa.  tuau  alltaris  klædi 
med  dukum.  mariu  skrift.  peturs  likneski.  elldbera.  likakrak. 
kalek.  ij.  kluckur.  merki.  sacrarium  munnlaug  oc  handklædi. 
salltara. 

Jtem  kýr  at  erfingium  langa  bardar. 

item  steindr  kross.  alltarisbrik  oc  paxspialid  allt  nýtt. 


271.  [1377-78]. 

Máldaoi  Helgafellsklaustrs. 

AM.  263.  Fol.  bls.  103  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  34b  - 
36b  skr.  1.601.  Jón  Sigurðssou  viil  heimfæra  þenna  máldaga  til  Gyrðs 
biskups  og  má  það  rétt  vera.  sé  hann  aukinn  síðar,  en  eptir  jörð- 
um  þeim,  sém  hér  eru  eignaðar  kiaastrinu,    á    hann  að   vera    yngri 


26  HELGAFELLSKLAUSTR.  1378. 

enn  1377  eða  rétt  frá  þeim  tíma,  því  að  komið  er  inn  í  máldag- 
ann  sumt  af  þeim  jðrðum,  sem  klaustrið  keypti  það  ár,  en  sumt 
ekki;  en  eldri  er  hann,  en  Vilchinsmáldagi ;  gæti  liann  því  verið  frá 
1377 — 1378,  þegar  Asgrímr  ábóti  slepti  ábótadæmi,  en  Guðmnndr 
Arason  tók  við. 

Helgafell  [gamall  maldage1). 
Suo  mykid  goz  var  ad  Helgafelli2). 
jn  primis.  Reykianes  halftt. 
breidabolstadur.  cc. 
Hals  halfur  ij  merkur. 
gvdmvndar  eýiar  iiij  merkur. 
fagureý  cccc. 

hoskylldzey  xl  veitta  skreidar. 
þormodzeý.  xv  vætter. 
knifseya)  mork. 
Sðrlátur  xv  vætter. 
Selon  cc. 

Jonsnes  iij  merkur. 
Hofstadir4)  cc. 
Arnarstadir5)  iij  merkur. 
Ogurr  cc. 

þingvollur  iij  merkur. 
geitagerdi  c. 

Sorar  halft  þridia  hvndrad. 
grisahuall  cc. 
klear6)  cc. 

Selialond  v  hundrad. 
Botn  iij  merkur. 
þorvstadir  c. 

Olafsvijk  halfur  fiordi  toghur  vætta  skreidar. 
íoss  halft  þridia  hvndrad. 
skard  cc. 

þrandarstadir  vij  vætter  og  xx. 
Hravnskard  ellefv  vætter  oc  xx. 
Gufvskalir  ij  vætter  oc  xx. 
Blafelldur  cc. 


J)  [263;  ')  Hér  er  eins  og  nokkru  hafi  verið  hleypt  úr,  sem  ætti  aií 
akveða  hvenær  máldaginn  hefði  verið  gerðr,  bvo  sem:  þa  er  herra  As- 
íírimr  aboti  slepti  en  Gudmundr  Arason  tok  med;  3)  kriepsey  268;  A)  hof- 
ptadnr  268;  s)  arnnarstadur  268;  •)  klear  268. 


1378.  HELGAFELLSKLAUSTR.  327 

Gardar  cc. 

Brecka  iij1)  merkur. 

Melur  iij  merkur. 

Brecka  c. 

Stakkhamarr2)  iiij  merkur. 

Akranes  c. 

Skallastadir  iij  merkur. 

Laxaarbacka  iiij  merkur. 

Langanes  c. 

Hrisdallur3)  c. 

Hofstadir  iij  merkur.  fæda  kuenngilldann  vmaga. 

Laagafell  cc. 

Annad  laagafell  halft  annad  hvndrad. 

Dugfusdalur  ccc. 

MolldBrecka  c. 

Hiardarfell  ccc. 

Yztahravn  c.    • 

Midhravn  x  avrar. 

fimtyger  hvndrada  j  rekvm  firir  swnnan  heide  oc  halfur 
gaular  sandur. 

Reki  med  Akranesi. 

a  mvnadarnese  fiordvng  j  oJlvm  hualreka  oc  fiordvng  j 
ollvm  agoda.  ad  afteknv  þuerste  oc  Beinvm  med  halfvm 
fiordvngi. 

fiordvng  j  olivm  reka  j  þrætu  teig  oc  kiortre  j  hlidar 
lannde.  attvngur  j  hvalreka.  enn  a  melvm  hinn  sextandi 
hlutur  j  hvalreka  j  millvm  skardz  oc  knararnees  enn  til  æxoss 
bualreka  ad  þridiunge.  oc  j  odrv  lage  settungur  j  hvalreka 
mille   knarrarness  oc  aiross.  er  þordur  Narfason  gaf. 

A    Reykianesi  attvngur  j  helminge  j  hvalreka. 

At  giogre  attvng  j  hvalreka. 

fiordvng  j  ollvm  hvalreka  gaf  Komvndur  jngimvndarson 
stadnvm  at  helgafelli  agodalausan  med  kleifalande  j  kail- 
baksvijk. 

J  kleifarvyk  allann  reka. 

á  drangsnesi  fiordvng  j  ollvm  reka  millvm  grindar  oc 
kárahafnar  ad   helminge   vid   Tvngvstad   er    þar    hinn    nijvndi 

')  iiij,  268;  J)  stackhararar  26b:  »)  brijsdalor  268. 


328  HELGAFELLKLAUKTR.  1378. 

ívtur  j  ollvm  hvalreka.  a  kirkian  j  hvamme  first  af  ad  taka 
hinn  nivnda  lut  mille  hamarsness  oc  holslækiar. 

helming  vidreka  á  kollafiardarnesi.  settvngur  j  hvalreka. 

attvngur  j  hvalreka  oc  vidreka  oll'um  med  agoda  oskerdan 
fra  Ravf  til  knarainess. 

veide  alla  j  straumfiardará  fra  fialli  oc  til  siafar. 

þessar  liggia  eyiar  vndir  helgafell  þær  er  eigi  erv  bygdar. 

Oddznavtar  sem  taka  xxc. 

Melrackaeý  oc  vallsaxeý  xlc. 

Bilzeý. 

Skealdeý. 

Hromvndarnavtar  xlc. 

Kjdeý. 

Skorreyialond  xlc. 

Stravmlond  xl  hvndrad. 

fetta  er  kuikfiar  med  londvm  sextigher  kugillda  oc  sex. 

Heima  ad  stadnum  xxx  kua  oc  halft  annad  hvndrad 
asavdar.  uær  c  veturgamalltt. 

xl  oc  hvndrad  vidrelde. 

sextighir  gelldings  med  rotvm1). 

atian  yxn  þrevetur  oc  ellre.  xx.  navt  veturgomul*).  xv  tuæ- 
vetur.  xv  kalfar. 

xx  i  hross. 

þetta  er  jnnan  kirkiv. 

viij  kantarakapur  hinar  betri.  sex  hinar  lettari. 

xij  sloppar. 

fernar  dalmatikkur  oc  suo  marger  subtilar. 

vij  kalekar  allz  oc  er  einn  þar  af  med  gull. 

Tabulum  firira)  alltari  oc  bryk  yfer  alltari. 

xv.  manna  messoklædi. 

xx  hoklar. 

ij.  smellter  krossar  oc  einn  yfer  alltari  med  likneskivm. 

marivskrift.  Jonsskrift  postola. 

smeltan  kross  litinn. 

Olafs  skrift.  Augustinus  skrift  storr. 


')  rntnm  268:  *)  veturgomlvm(!)  263;  3)  yfir  268. 


1378.  MÝRAR  í   DÝRAFIRÐI.  329 

kross  stor. 

paxblad  sæmiligtt. 

glodarker.  elldbera. 

þrennar  songbækur  per  anni  circulum. 

legendvbækur  per  anni  circulum. 

iiij  antependia. 

iij  Alltarissdukar  glitader. 

skryn  oc  texti.  epistolarius  buinn. 

ix  merkur  silfurs  j  bordbvnadi.  oc  eitt  ker  lokad. 

bornker  ad  auk  buit  med  silfur. 

skurn  lokad  buit  oc  iiij  horn  bvin. 


272.  12.  Aue;ust  1378.      á  Eyri  i  Arnariirði. 

Oðdgeir  biskup  í  Skálholti    kvittar    Signrð    bónda    í><5rðarson 
um  porcio  kirkjunnar  á  Mýrum  í  Dýrafirði. 

AM.  Fasc.  Lxxiij,  2,  frumbréfið  áskinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
Vmm  porcio  kyrkiunnar  a  myrum1), 

Ollum  goodum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr 
heýra  heilsum  ver  othgeirr  med  guds  naid  biskup  j  skalhollte 
med  guds  quediu  oc  usarre  kunnikt  gerande  ath  þa  er  ver  uaar- 
um  aa  myrum  j  dýrafýrdi  j  vaarre  visitatioue  letum  ver  reiknu 
porcionem  kyrkiunnar  þa  sem  fallith  hafde  sidan  sighurdr 
boonde  þoordarson  tok  þar  ath  bua  oc  hann  vard  eighandi  ath 
jordinne  oc  saker  þess  ath  suo  fanzt  til  ath  hann  hafde  eigi 
minne  bot  laagth  aa  kyrkiuna  oc  þat  sem  hana  vardade  vtan 
sik  oc  jnnan  oc  þeim  part  suarar  sem  hun  sa  jjordinne  en  þeim 
reikninghe  gegner  þi  gerum  ver  fyrr  nefudan  sighurd  oc  hans 
erfuingia  af  fýrr  greindre  porcione  kuittan  firir  þann  tima  sem 
umlidinn  er  sua  ath  þar  um  skal  hann  eingiss  skýlldughr  hedan 
af.  oc  til  sannýnda  settum  ver  uairt  jnnzsighle  fýrer  þetta  bref 
skrifuad  æ,  eýre  j  arnarfýrde  pridie  idus  augusti.  anno  domini 
CDillesimo.  ccc°.  lxx.  octauo. 


')  Aptan  á  bréfinu  ineð  yngri  liendi. 


330  HRAUN   OG   NÚPR  í  DÝRAFIRÐI.  1378. 

273.  [1378]. 

Máldagi  f>orlákskirkju  undir  Hrauni    í  Dyrafirði   [er  Oddgeir 
biskup  f>orsteinsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.  95a  — b  skr.  1601.  Sýnist  vera  eldri  eti 
Vilchins,  því  viðbót  er  þar,  nema  hún  sé  frá  eeinni  biskupum.  Mun 
því  þessi  máldagi  vera  Oddgeirs. 

Hrauu. 

f>orlakz  kirkia  j  hrauni  a  lannd  halft  ad  gautum1).  skog  a 
kleifum  j  dyrafirdi.  halfa  reka  j  keflavijk.  kyr  ix  oc  hundradz 
hestur.  kluckur  iij  godar  oc  hin  fiorda  fornn.  refil  eirnn.  munn- 
Jogar.  ij.  glodaker.  skijrnarsár  og  fonntklædi.  lijkakrakur.  allt- 
araklædi  ij.  kerttistikur  iij.  med  bly.  lijka  abreidsl.  þar  skal 
vera  heimilisprestur  oc  giallda  iiij  merkur. 

þanngad  er  groptur  oc  tijunnd  or  medaldal  oc  vr  selvogum 
oc  af  ollum  bæium  þar  j  millum. 


274.  [1378]. 

Máldagi  Jónskirkju  skírara  undir  Núpi  í  Dýrafirði  [er  Oddgeir 
biskup  þorsteinsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to  bl.   lOOa-b.  skr.   1601. 

Wnnder  nvpe. 
Jonskirkia  baptiste  vndir  nupi  a  þridiung  j  heimalanndi 
skogar  hogg  a  kleifum  fýrir  vestan  j  dyrafiardarbotnni  oc  hun 
a  hina  tijundu  vætt  j  serbolz2)  luta  j  huaulum  oc  tyunndu 
vætt  j  brek[k]u  hluta.  tijunnda  vætt  j  breidaboli  j  skalavijk. 
oc  hina  tijunndu  vætt  j  dali  j  arnnarfirdi.  fiordunnginn  j  reka 
ollum  millum  huarfs  oc  haukslækiar.  selveidi  sem  vill  hier  j 
millum.  fimm  kugilldum  beit  vnnndann  gnupi  j  nesdal.  skips- 
hofnn  a  skaga  tollaus  oc  eiga  jnnstir  reit  a  melum  oc  skala- 
giord  jnn  a  brecku.  alltaraklædi  ij  oc  ij  dukar  med.  silfurkalek 
lestann.  kerttistikur  ij.  refla  þria   forna   duka    lausa    oc    eirnn 


')  þannig;    mun  eiga    að    vera:    Saurnm,    eins    og    í    Vilch.;     2)   = 
Mbóla. 


1378.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  831 

lepp.  kyr  fiorar.  hundrad  frijtt  oc  fiogur  ofrijd.  klockumalmmur 
iimm  pund  er  jon  ketilsson  skylldi  sennda  til  noregs.  krossaij. 
er  annar  smelltur.  silfurskrijn.  munnlog.  bok  de  sanctis  ad  lesi. 

þanngad  skal  liggia  tijunndir  af  íimm  bæium. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  oc  taka  fiorar  merkur  j  tijda- 
oífur. 

Suo  mikid  lagdi  brigit  thil  kirkiunnar  vnndir  gnupi. 

in  primis  messuklædi  sæmilig.  glodarker.  kanntara  kápu  oc 
alltarisklædi  med  sálun.  glerglugg.  brijk  steinda.  kross  med  lijkn- 
eski.  paxspialld.  sequenciubok.  sumarbok  ad  dominicum  oc  de 
sanctis.  aspiciensbok  a  veturinn.  fonnt  med  ollum  bunijnge. 


275.  22.  August  1378.    á  Alandi  i  þistillirði. 

Arngeir  prestr  Jónsson  selr  Auðuni  ráðsmanni  á  Möðruvöli- 
um  fyrir  hönd  klaustrsins  Torfuvík  og  jörðina  á  Gunnarstöð- 
um  fyrir  lausafé,  en  með  því  skilyrði  að  hann  eigi  forkaups- 
rétt  að  hvorutveggja  ef  klaustrið  láti  aptr  falt. 

AM.  Fasc.  III,  10.     Transskript  á  skinni  frá  1385  götugt  og 
illa  til  nsika. 

Vm  gvnnarstad[i]  ok  torfu  vijk1). 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  gærer 
iek  arngeir  prestr  ionsson  kunnigt  at  ek  hefer  sellt  sira  auduni 
ladzmanne  aa  modruuolium  firer  stadinn  ok  klaustrid  til 
ðbrigdiligRar  eignar  torbu  vik  íirir  nordan  reidgotur  fra  haulkn 
a  til  laxar  oss  ens  forna  med  rekum  ok  gognum  þeim  sem 
þoi  æighu  ath  fylgia  ok  ek  vard  eiganndi  at  med  laxardal  en 
ek  skilldi  fra  þa  ær  ek  sellda  vigfuse  þorualldz  syne  bædi  jord 
ok  reka  til  sagdra  takmarka  firir  nedann  hunndzuatnn.  sua  æigi 
sidr  med  sama  skilordi  sellda  ek  stadnum  jord  aa  gunnarstod- 
um  med  rekum  fra  forna  laxarosi  til  asdisar  mels.  allan  vidreka  ok 
aliar  veidar  j  hafralons  m.  med  ollum  gognum  ok  giædum  til 
íiallz  ok  fioru  þeim  sem  þui  landi  eighu  at  fylgia  ok  ek  vard 
eigandi  at  med  íiutningum  ok  hafrextrhe  fra  þui  ær  saman 
ber  stein  enn  stora  firir  ofan  vadla  ok  asdisar  mel  ok  rettsyne 


')  Aptan  á  bréfinn  með  yngri  heudi. 


332  ACÐÓLFSSTAÐIR    OG    SÓLHEIMAR.  137<. 

íram  j  ílædi.  skilldi  þetta  forverd  iiij  [k]yr.  iiij  asaudar  ku- 
gilldi.  iiij  gelidfiar  kugilldi.  xi  hundratj  flytianda  eyre.  skal  vt 
lukt  a  fardogum  malnytu  kugiilden  ok  hundrat  i  h[a]fnar  vad- 
[um]  ok  þat  mæira  sem  radsmadr  vili.  en  stadrinn  áá  allt 
halft  þat  ær  bæR  aa  rekana  til  fardaga  en  alt  s[id]an.  her  med 
hefer  jarngeir]1)  lagit  áá  kaupmala  [at  hann  fai  þa  jordj2)  ok 
reka  at  kaupa  fyrst  ath  iofnu  ok  ek  a  kosti  at  sækia  edr  þa 
er  saugd  jord  er  fol  af  klaust|iinu  t]il  kaupa.  Ok  til  sann- 
[inda  her]  vm  setta  ek  m[it]t  insigle  íirir  þetta  bref.  gort  áá 
alanndi  in  octaua  asRumcionis.  anno  domini  CD°.  ccc°.  lxxu 
octauo.  voro  þessir  menn  i  hia  bergþor  bonde  nausknllz  sou 
þoruardr  guduardz  son  bardi  stulluson  ok  marger  aditer  goder 
menn. 


276.  4  öktober  1378.  á  Sólheimum. 

Eixar  Oddsson  selr  Bessa  Sighvatssyni  Auðulfsstaði  í  Langa- 
dal  með  tilgroiodum  ítökum  og  ummerkjum  fyrir  Sólheima  í 
Sæmundarhlíð  með  tilteknum  landamerkjum. 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  414,  afskript  gerð  eptir  transskripti  Bene- 
dikts  Rjörnssonar,  Gísla  Brynjólfssonar  og  Jóns  Jónssonar  gerðn  í 
Bólstaðahlíð  15.  Júní  1637. 

Vtskrifft  af  Audolfstadabrefe. 

Jn  nomine  Domini  Amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  Bersa  Sighvatssonar  af  annare  alfu  og 
Einars  Oddssonar  af  annare.  lagdest  under  handaband  þetta. 
ad  Einar  sellde  adurnefndum  Bersa  jordena  a  Audolfstodum 
j  langadal.  med  ollum  þeim  gognum  og  hlunnendum  sem  jord- 
enne  atte  ad  fylgia  ad  fornu  og  nyu  og  Einar  vard  fremst  ad 
eigande.  tilgreinde  hrossabeit  bonda  j  Karastada  jordu  fra 
veturnottum  til  sumars  og  torfskurd  so  mikinn  sem  vill  bonde 
skiera  lata  j  Karastada  jordu.  hafa  huorutueggia  arlega  ef  vill. 
sellde  Einar  jordena  a  Audolfstodum  med  þessum  ummerkium 
vid  Gunnsteinsstade  hlodugil  og  ur  þvi  Rettsynes  upp  j 
Trollaskard.    ofan   ur  gilinu    vid    lækiar    osinn    vid   sykid.    og 

')  gat;  5)  stórt  gat. 


1378.  AUÐÓLFSSTAfiiR  OG  SÓLHEIMAR.  333 

ræctar  Katlstada  syk  ut  þadan.  eiga  Audolfstader  Likholm  og 
Vaigey  j  blðndu  milluin  æsestada  riettsyne  framm  ur  gilinu  j 
blóndu.  ur  melshornenu  j  sionarhol  rædur  haa  ðxl.  upp  þadan 
Mioadal  upp  i  ðxlina.  so  sem  sier  kyrkiuna  og  mann  aa  gauta- 
virko  vid  gautzgi!.  smiorskalargil  og  þadan  riettsyne  upp  a 
fiall.  a  eingiunum  uppefyrer  fraraan  in  forna  arfarvegurinn1)  upp  j 
sykid.  og  ur  sykinu  yfer  j  melinn.  sagde  Einar  til  halíkirkiu 
skylldar  a  jordunne  og  luka  ut  preste  ij  merkur.  tekur  bonde 
heima  kirkiu  tiund  sina.  og  sinna  heimamanna  og  lysitolia. 
skillde  Einar  af  sier  íýrnd  og  abyrgd  a  kyrkiu  og  ollum  hennar 
omamentis  er  hun  a  j  sier.  Hier  j  mote  gaf  fyrnefndur  Berse 
jord  j  Solheimum  og  Sæmundarhlid  med  ollum  þeim  gðgnum 
og  h!i;nncndum  sem  jordunum  atte  ad  fylgia  acj  fornu  og  nyu 
og  Berse  vard  fremst  eigande  ad  med  þessurn  ummerkium. 
millum  I3ersastada  rædur  gardur  nedan  ur  sa  og  upp  j  fiall. 
tuesgia  manada  beit  j  Elevaga  jord.  teigur  firir  framann  Hollt 
hia  Holmans  vadle.  hefur  honum  sagdt  vered  ad  þufa  og  pollur 
riede  firir  nordan.  enn  kielldu  stíg  firir  sunnann.  skilur  Berse  af 
sicr  alla  abyrgd  um  teig  og  beit.  þott  afseigesS  jordu  j  sol- 
heimum.  Sagde  Berse  þessa  skylld  a  jordu  j  Solheimum. 
syng[i]a  huom  dag  helgdann')  og  luka  ut  preste  iiij  merkur  j 
kaup.  prestfylgd  epter  þui  sem  a  taka  heima  tiund  sina  og 
iiostolla.  skilur  Berse  af  sier  alla  fyrnd  og  abyrgd  a  kirkiu 
utan  kirkiu  og  innan  og  ollum  hennar  ornamentis.  Hier  j 
mille  gaf  fyrrnefndur  Berse  mille  jardanna  Einare  x.  kugillde 
med  þessum  fridleika  iij  kyr.  ij  asaudar  kugillde.  xx.  saude 
vfturgamla.  ij.  naut  tuævetur.  iij.  naut  veturgomul.  uxa  iiija. 
veíra.  gomul  edur(!)  kyr.  ijc.  j  slatrum  og  hest.  lukautanæst- 
um  fardogum  vij.  kugillde  enu  standa  med  xij  alna  bata  þau 
iij.  sem  epter  eru.  þad  iij.  naut  veturgomul(l)  og  x.  sauder  vetur- 
gamler  og  uxenn.  skal  hvor  abyrgiast  lagariptingar  a  þeirre 
jordu  er  sellde.  enn  þeir  balkia  til  laga  [er  keyptu]. 

Samþýckte  Jngebiorg  husfru  Bersa  þetta  kaup  med  handa- 
bande. 

Samþýkte  þorný  Bersadotter  kona  Einars  þetta  kaup  adur 
med  bandabanda  epter  þvi  sem  þar  um  giðrt  brief  vottar. 


0  þannig. 


384  REYNISTAÐÁRKLAUSTR.  137ri. 

Voru  þesser  kaupvottar  sijra  Andres  Finnbiarnarsoti.  Mar- 
teirn  Bersason  prestar.  Bryniolfur  Biarnason.  Hiallte  Bergsson. 
Eilifur  Biarnarsan.  Tume  þordarson.  og  marger  adrer  dugande 
menn. 

Og  til  sanniuda  hier  um  setium  vier  fyrnefnder  menn  vor 
jnsigle  fírir  þetta  bref.  er  giort  var  j  Solheimum  j  Sæmundar- 
hlid  in  festo  Fransisci  abbatis  sub  anno  gratiæ  CD.  ccc<\  lxxviij. 


277.  1378.  [á  Stað  i  Reyninesi]. 

Öddbjörg  abbadís  á  fíeynistaö  felst  með  samþykki  allra  konventu- 
systra  og  klaustrráðsmanns  á  að  Narfi  Sveinsson  lúki  klaustrinu  á 
Staðþijátigihundraða,  semeptir  stóðu  afþeim  fjórum  tigum  hundr- 
aðaerörnólfrbóndilagðimeðlngibjörgu  dóttur  sinni  til  klaustrsins. 

AM.  Fasc.  llf,  9.      Frumbréfið  á  skinni,  meirt  og    lasið.     Af- 
skript  frá  17.  öld  í  AM.  Nr.  280.  4to. 

K[cynistaðar]  klfaustrsbréf]1). 
Systir  othbeyrgh  kollud  abbadis  at  stad  i  reynisnesi  kunn- 
gerir  þat  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heýia  at  ek 
med  samþykkí  allra  conuentv  systra  ok  radz  mannz  bryniolfs 
biarnarsonar  samþykkium  ok  stodugt  gerum  at  narfi  sueinsson 
luki  stadnum  þriatigi  hundrada  med  þessum  fridleika  fim  kyr 
ok  fim  asaudar  kvgilldi  tiu  hundrath  vörv  ok  tiu  hundrath  i 
hafnar  uád.  stendr  til  leigv  burdar  i  breidabolstad.  xij.  alner 
af  hueriu  hundradi  þeirri2)  sðmu  er  hann  hefer  keypt  at  aurn- 
olfi  bonda  ok  skal  iordin  kuitt  ok  Jidug  stadarins  vegna  suo 
framt  sem  hann  hefer  lukt  þessa.  xxx  hundrada.  luka  ut  at 
fiorum  arum.  lukti  greindr  aurnolfr  adr  tiu  hundruth  frid.  gaf 
fyrr  nefndr  aurnolfr  þessa  fioratigi.  hundrada3)  med  ingibiorgu 
dottur  einni  til  stadar  i  reýnis  nesi.  er  aurnolfr  suo  framt 
kuittr  ok  lidugr  af  þessi  skulld.  sem  narfi  sueinsson  iatar  med 
handlagi  radzmanni  reýnisnesstadar  at  luka.  Ok  til  sanninda 
her  um  settum  uær  vart  kapitula  innsigli  firir  þetta  bref  sub 
anno  graciæ  COiíj0.  ccc°.  Jxx°.  viij0. 

Innsigli  abbadísarinnar  hefir  verið  fyrir  bréfinu,  en  er  nú  dottið  frá. 


')  Skainmstafað  aptan  á  bréfinu;  3)  þri.  skbr.;  3)  .hw.,  skbr. 


1379.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  335 

278.  13.  Januar  1379.  á  Möðravöllum. 

Arngeir  prestr  Jónsson  selr  klaustrinu  á  Möðruvöllum  jörðina 
Áland  í  I>istilíirði  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  III,  10.  Transskript  á  skinni  frá  1385  göfcugt 
og  iila  til  reika. 

Jn  nomine  domini  amen. 

í>a  er  lidit  var  íra  hegat  burd  vars  herra  ieshu  christi 
þushundrat  þriuhundrat  siautigir  ok  niu  ar.  a  gæisladaginn  i 
malstofunne  brædranna  áá  modruuollum  j  horgardal.  staddiz 
sua  fellt  iardar  kauph  millum  prior  ærlænds  audunar  rada- 
mannz  klaustursins  med  brædranna  samþukt  af  einne  alfu.  en 
arngeirs  prests  jonssonar  af  annam.  at  nefndr  arngeir  prestr 
selldi  med  handlagi  klaustrinu  ááland  i  þistilsfirde  firir  iij  kyr 
iij  asaudar  kugillde  hundrat  j  kosti.  v  hundrat  j  fiytianda  eyri 
firir  nefnda  iord  ok  reka.  áá  saugd  jord  alla  iardar  eign  milí- 
um  haulknar.  ok  sandar.  land  gaugn  ok  fioru  gaugn.  ok  allan 
vidreka.  en  fiordung  og  attung  i  huaireka  ok  fiutningum.  skal 
landz  verdit  vt  lukaz  áá  tuæim  arum.  enn  leiga  xij  alnum 
fridum  huert  kugilldi.  þat  ær  efter  stenndr.  en  ofritt  af  flyti- 
anda  eyri.  voro  þessir  vattar  hia  sira  asgrimr  gudbiardzson. 
augmundr  asgrimsson  prestar  eyulfr  glumsson  þorkell  olafsson 
leikmenn.  Ok  til  sannenda  her  vm  settu  þessir  menn  sin  jnsigle 
med  kapitula  innsigle  brædranna  firir  þetta  bref  gort  i  saugd- 
«m  stad  degi  ok  ari. 


279-  23.  Januar  1379.  í  Ási. 

Benedikt  Kolbeinsson  gef'r  fingeyraklaustri  jörðina  á  Gilstöð- 
um  í  Vatnsdal  ásamt  þrem  kúgildum. 

Frumbréfið  á  skinni  í  AM.  Fasc.  Lxxiij,  3,  og  hefir  verið  eign 
Lingeyraklaustrs.  Innsiglið  hefir  verið  týnt  á  dögum  Árna  Magnús- 
sonar.  Nokkrar  aískriptir  eru  til  af  bréfinu,  svo  sem:  AM.  Dipl. 
afskr.  Nr.  454  (eptir  frumbre'finu);  AM.  277.  4to  bls.  3—4;  AM. 
280.  4to  bls.  172—73. 


336  MNGEYRAKLAU8TR.    —    SÆYARLAND.  1379. 

Gilstada  Brieff  13791). 
Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
sender  benediet  kolbeinsson.  q[vediu]  G[uds].  oc  sina  kunnigt 
gerandi  at  ek  gefr  klaustrinu  at  þbingeyrum  stadfastliga  til 
fullrar  oc  efnilegrar  eignar  jordina  ai  gilstodum  med  ollum 
þeira  gaugnura  oc  gigdum  sem  iordin  hefer  att  at  fornu  oc 
nyiu  oc  ek  hefi  fremstz  eigandi  at  uordit  þar  med  tuær  kyr  oc 
sex  ær  eíter  þui  sem  mitt  testameníum  bref  uattar.  skal  sagt 
kíaustr  at  þingbeyrum  taka  at  ser  til  oendalegrar  eignar  fyrr 
nefnda  iord  gilstadi  j  uadzdal  medr  þerssum  þrimr  kugilldum 
nu  j  uar  a  fardogum.  oc  til  sannenda  her  um  setta  ek  fur 
þetta  bref  mitt  jnsigli  gert  j  aisi  jn  profesto  babille  martiris. 
anno  domini  (D°.  ccc°.  lxx°.  ix°. 


280.        16.  April  oa  2\.  Mai  1379.  á  Mikiabæ  í  Blönduhlið. 

Hallyarðr  Hallkelsson  og  Valgerðr  Brandsdóttir  kona  han3 
selja  Guðbjarti  presti  Eyjólfssyni  jöiðina  Sævarland  í  Laxárdal 
með  tilteknum  hlunnindura. 

AM.  Fasc.  III,  11.  Transskript  á  skinni  frá  1385  meirt  og 
g-ötugt;  AM.  Nr.  277.  4to  bls.  31 — 32  með  hendi  Guðmundar 
Andréssonar  1640. 

Bref  vm  jardir  j  motum  ok  laxardal2). 
|>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
jon  prestr  biarnarson  biorn  brýniolfsson  þorbiorn  kollason  ari 
eireksson  ok  gudmundur  aunundarson  kuediu  guds  ok  sina 
kunnigt  gerandi  at  sub  anno  gracie  <D°  ccc°  lxx°  nono.  vor- 
um  vær  j  hia  sam  ok  heýrdum  a  laugardagin  j  paskaviku  a 
miklaby  j  blðnduhlid  at  halluardr  hallkelsson  ok  valgerdr 
brandzdotter  husfru  hans  selldu  ok  handlðgdu  til  fullrar  eignar 
gudbiarte  piesti  eyiolfs  syni  jordina  a  sæuarlandi  j  laxardal 
med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  þui  landi  hafa  fýigt 
at  fornu  ok  nýiu  ok  þau  hofdu  fremz  eigandi    at   vordit   itolu 

])  Aptan  á  bréfinn;  2)  'aptan  á  bréfinn  með  foruri  hendi.  Árni 
hefir  skrifað  aptan  á  það:  •Landamerke  mille  Sævarlandz  og  Reykia 
i    Laxardal*.  og  R[eynistaðar]kl[austurbréf]. 


1379.  SÆVAELAND.  337 

lausa  nema  bænhus  skylld  ad  vndan  teknum  hualreka  ok  vid- 
reka  hinum  stæita  fra  Raufarbergi  ok  vestr  yfer  os  til  motz 
vid  þorbiargarstadi  sua  langt  sem  bænhuss  krossinn  a  sæuar- 
landi  bryddir  vestr  vndan  mels  horni  þar  sem  mðtaz  gras  ok 
fiara.  her  medr  selldu  fyr  nefnd  hion  halluardr  ok  valgerdr 
adr  nefndum  gudbiarte  presti  fioru  stuf  med  ollum  vidreka  ok 
hualreka  fra  storu  urd  til  saud  aar  at  vndan  teknum  smareka 
ok  sa  lætr  annaz  rekann  at  logum  sem  backa  a  ok1)  vidreka 
allan  fra  sauda  til  gaukstada  ar  ok  attung  j  hualreka  at  fra- 
skildum  smareka  ef  skefilsstada  menn  annaz  rekann  epter  log- 
um.  þriggia2)  attfedminga  skurd  til  saud  ár  torfa  j  þorbiargar- 
stada  land  a  hueriu  ari  æfinliga.  eingiar  med  vmmerkium. 
þriggia  vikna  verk  edr  meiri  j  skidastada  jord  upp  hoggit  gras 
ok  stackgardz  giord.  sagdi  halluardr  þessi  landamerki  at  ] 
milli  sæuarlandz  ok  reýkia  rædr  hafiallit  sudr  i  midtind  a 
fiallinu.  en  þadan  rettsýni  ofan  epter  merki  holum  ok  yfer  j 
grohol  firer  sunnan  þorbiargarstadi  en  firer  vestan  rædr  laxa 
medan  hon  fellr  j  fornum  farveg.  en  árfarvegrinn  forni  er3) 
firer  vestan  smidsholm  vt  j  rekamark.  her  j  mot  gaf  optnefndr 
gudbiartr  prestr  þrattnefndum  hionum  halluardi  ok  valgerdi 
halfan  fiorda  tug  hundrada  (Dedr  þessum  fridleika  fiorar  kyr 
fiogur  asaudar  kugilldi  atta  lambgymbrar  tiu  saudi  vetrgamla 
tuo  naut  tuævetr  þriu  vetrgomol  hundrat  j  slatrum.  þriu 
hundrut  j  hrossum.  vxa  firir  þriu  hundrut.  hettu  firir 
hundrat.  ellifu  hundrat  vðru  ok  fiogur  hundrut  j  hafnarvadum. 
skilldu  a  þessu  goodzi  vera  þriggia  ara  saul  ok  luka  tuttugu 
hundrut  a  hinu  fýista  en  fimtan  a  hinvm  tueimr  iafn  mikií 
a  huaru  nema  gudbiartr  prestr  villdi  fiiotara  vt  luka.  skilldi 
nefndr  gudbiartr  prestr  hallda  skiladomi  firir  jordina  en  fyrsogti 
hion  halluardr  og  valgerdr  skylldug  honum  aftr  at  luka  sitt 
godz  j  sinni  beztu  eign  ef  nockot  riptiz  edr  af  segdiz  greindri 
iordu  sæuarlandi.  Ok  til  sannennda  vm  þetta  iardarkaup  sett- 
um  vær  fýr  nefnder  menn  vár  innzsigli  firer  þetta  bref  gert  j 
sðgdum  stad  a  miklabý  j  blonduhlid  a  laugardag  hinn  næsta 
epter  ascencionem  domini  a  sama  ari  sem  fyr  segir. 


')  sl.  277;  2)  þiggia(!)  277;    s)    er  í    277,    en    í  frurubr.    sýnist   að 
eins  nióta  fyrir  því. 


Dipl.  Isl.   III.  B 


22 


338  EINGEY.  1379. 

281.  12.  Mai  1379.  i  Eíngey. 

Vígslumáldagi  Eingeyjarkirkju,  þá    er    Oddgeir    biskup    £or- 
steinsson  vígði  hana. 

AM.  263.  Fol.  bls.  62  skr.  1598,  máldagabókin  forna  frá 
Skálholti,  en  upp  í  hana  hefir  þessi  máldagi  verið  tekinn  eptir 
Vilchinsbók,  og  stendr  sem  fyrirsögn  «Vilchinsmaldage». 

£>a  er  iidid  var  frá  hingadburd  vor[s]  lavsnara  jesv  christi 
þusvndrat  ccc.  siotyger  og  ix  ar.  þrimur  nattvm  fyrir  Hall- 
vardzmessv.  vai  kirkia  j  Eingeý  vigd  af  herra  othgeire  biskupi 
j  Skalhollti  hinvm  heilaga  krossi.  heilogvm  pislarvottvm.  dion- 
ysio.  thome1)  archiepiscopo  oc  olafi  konge.  heilaga  þorlake  sancte 
katerine  oc  beate  svnniue  med  þessum  maldaga. 

ad  þar  skal  syngia  annann  huern  dag  helgan.  oc  dag  j 
vikv  vmm  langa  fostv.  þann  sem  bondi  vill.  fostudag  j  ymbro- 
doghum.  greida  presti  ij  merkur. 

þar  skal  og  vera  heimilissprestur  ef  bondi  vill.  oc  luka  þa 
honum  iiij  merkur. 

Kirkian  a  kalek  oc  messuklædi.  glodarkier.  fimm  kyr. 

þar  skal  oc  heima  takazt  oll  heima  manna  tijvnd. 

þar  er  heima  manna  groftur.  half  legkavp  skvlv  heima 
takazt. 

leggur  hvstrv  COargret  Ozvrardotter  so  mikid  til  kirkiunnar 
oc  gefur  vm  fram  þad  sem  adur  a  hvn. 

Jn  primis  xxx  hvndrada  j  lande  j  Eingeý.  v.  kugilldi.  ein 
messuklædi.  kantara  kapv.  ij.  Alltarisklæde  med  dukvm.  oc  ein- 
vm  fordukum.  lektaraduk.  ij  kertistikur  med  kopar  oc  ij  med 
jarn.  kross  med  vnderstodvm.  (Darivskriftt  thomas  likneski.  ein 
Alitarisbryk.  litili  texti.  einn  slopp  oc  refla  vm  korinn  med 
glitudvm  dukvm. 

jtem  iij  merkur  vax  oc  half  mork  reykelsiss. 

jtem  eitt  merki.  vigdz  vatz  ketill  med  tin.  ampli.  sacrari- 
vm  mvnnlavg. 

jtem  ij  biollur. 

kirkian  a  fiordvng  j  olivm  reka  millvm  fossvogslækiar 
vtan  a  kirkivsandi  oc  j  seltiorn. 

')  tborna,  hdr. 


1379.  HVAMMR  OG   MÓBERG.  —  REYKJAVÍK.  339 

jtem  selveide  vid  eidsker    oc   tuo    netlðg   vestan    ad    gia- 
holmvm. 

Porcio  ecclesie  vij  hvndrat. 


282.  24.  Juli  1379.  á  Holum. 

Urskurðr  Einars    prests    Hafliðasonar   um    landamerki    milli 
Hvamms  og  Móbergs  í  Langadal  í  Húnavatnssýslu. 

AM.  Fasc.  III,  12.  Transskript  á  skinni  frá  1401.  Afskripta- 
safn  AM.  Nr.  394  (eptir  transskriptinu). 

millvm  hravns  ok  mobergs  vm  landamerki1). 

Ver  einar  haflidason  hola  kirkiu  officialis  giorum  ollom 
godum  monnum  kunnigt  at  uær  medkennunz2)  med  þessu  uoro 
brefi  ath  þa  er  uier  hielldvm  stefnu  a  landamerkium  millum 
mobergs  ok  huams  dæmdu  tolf  menn  til  vrskurdar  uors  huor[t] 
uær  uilium  seigia  til  hallz  kirkiunne  aa  holltastaudum  edr  gud- 
mundi  aa  mobergi  þann  jardar  teig  sem  þeir  hofdu  adr  um 
þrætz  ok  medr  þui  at  þau  prof  geingu  framar  er  gudmundr 
leidde  til  hefdar.  enn  þau  sem  kirkivnne  heyrdi  thil.  þui  j 
guds  nafni  amen  soghdum  uær  med  fullum  laga  urskurdi  gud- 
mundi  til  hallz  sagda  jord  þar  til  sem  sannara  prof  gange3) 
þar  um  odro  huoru4)  til  eignar.  Ok  til  sannynda  hier  vm  sett- 
um  uær  firir  þetta  bref  officiolatus  jnscigli  giort  ath  holom  jn 
vigilia  jacobi  apostoli  anno  domioj  00  ccc  lxx  nono. 


283.  1379. 

Máldagi  Jónskirkju    í    Vík    (Keykjavík)    á    Seltjarnarnesi,    er 
Oddgeir  biskup  forsteinsson  setti. 

AM.  238.  4to  bl.    47b— 48a    skr.    c.    1570    (Bessastaðabók); 
JSig.  143.  4to  bls.  18  skr.   1696. 


*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  2)  skbr.  hefir  mzuuz  (==  með- 
ununz);   *)  ganga,  skbr.:  4)  huort,  skbr. 

22* 


340  KEYKJAVÍK.    —    KALFATJÖRN.  1379. 

Vikvr  maldagi  aa  Seltiornnarnesi  [CD0].  iijc.  ]ix.  ix. 

Jonskirkia  j  vik  a\  land  alltt  at  seli.  landsælding  og  sela- 
latur  j  erfærisey.  sælding  j  akvreý.  rekann  allann  a  kirkivsandi. 
fiordvng  reka  j  mots  vid  nes.  eýngeý  og  lavgarnes.  vtan  sel- 
tiornn  og  lavgarlæk1).  vikvrholt  med  skog  og  selstodo. 

xij  kyr  og2)  tvenn  messvklædi.  hokvl  lavsann.  kantarkapv. 
slopp.  alltarisklædi.  v.  med  dvkvm.  iij.  marivskripter.  ij.  krossar. 
ij.  blasivs  likneski.  klvckur.  ij.  biollvr.  ij.  kiertestikv  eina.  glodar- 
kier.  sakrarivm  mvnnlavg.  kirkiv  kola.  stola.  ij.  lectara.  xviij 
tidabækur. 

[|>ar]  skal  vera  heimilisprestur  ef  bonde  vill. 


284.  [1379]. 

Máldagi  Pétrskirkju    á  Kálfatjörn    [er    Oddgeir    biskup    J>or- 
steinsson  setti]. 

AM.  238.  4to  bl.  47  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók);  JSig.  143. 
4to  bls.  16  —  17  skr.   1696. 

Hvad  sem  kirkiann  aa  kalfatiornn  a3  , 

Petvr[s]  kirkia  aa  kaalfatiornn.  hvnn  m  heima  land  alltt 
med  gognvm  ok  gædvm.  hvn  aa.  backa  ok  fleckv  vik.  hvnn  aa 
allann  reka  j  millvm  Hravnnes  ok  ranga  giogvrs  ok  firr  nefnd 
fleckv[v]ik  aa  allann  þridivng  j  vatzleysv  jord.  j  rekvm.  skogi  ok 
hagabeit.  fra  nýia  gordvm  ok  in  at  gardi  þeim  er  geingvr  ofan 
vr  Hravne  fram  at  sia  firir  innann  akvrgerdi.  Advrnefnd  kirkia 
aa,  kaalfatiornn  aa  allann  reka  j  millvm  mar[k]kletz  ok  nýia 
garda. 


285-  [1379]. 

Vitnisburdr  |>orvarðs  Arasonar  og  þriggja  manna  annara,  að 
Kálfatjörn  eigi  allan  reka  milli  Hraunness  og  Kangagjögrs. 

')  lavgarles(!)  238;  3)  238  hefir  fyrst  ritað  hér  inn  xij,  en  svo  sett 
stryk  fyrir  ofan  og  neðan  til  merkis  um,  að  það  ætti  að  falla  burt; 
3)  Kalfatiarnarmaldage  143. 


1379.  KÁLFATJÖRN.   —  VIÐEYJARKLAUSTRI.  341 

AM.   238.  4to  bl.  27,  Bessastaðabók  skr.  c.   1570. 

Kalfatiorn. 

Svo  felldann  vitnisbvrd  bervm  vier  þorvardvr  arason  oc 
þorsteinn  jonsson  olafur  marteinsson  oc  hallvardvr  karason  at 
vier  hofvm  verit  j  kalfatiarnar  kirkivsokn  meir  enn  xx  vetur 
enn  svmer  meir  enn  lx  vetur.  hofvm  vier  alldri  tvimæli  aa 
heyrt.  at  eige  ætti  kirkiann  æ,  kalfatiornn  allann  reka  j  millvm 
hravnnes  oc  rangagiðgvrs.  oc  alldri  hofvm  vier  heyrt  at  þar  væri 
hvalreki  fra  skilldvr.  og  epter  [þessv]  vilivm  vier  sveria  ef 
þvrfa  þýcker. 


286.  1379. 

Vitnisburðr  Kára  þorgilssonar  og  tveggja  manna  annara  um 
máldaga  og  reka  kirkjunnar  í  Viðey  frá  Kolbeinsskor  og  inn 
að  Hraunnessvötnum  í  millum  Hvassahrauns  og  Ottastaða. 

AM.  238.  4to  bl.  27b  Bessastaðabók  skr.  c.  1570;  AM. 
dipl.  afskrr.  Nr.  1819  (eptir  238);  AM.  65.  8vo  bls.  46  (kver 
Bergsteins  í  Skildinganesi)  og  á  lausum  blöðum  í  4to  bls.  32. 

Kalfatiorn. 

Svo  felldann  vittnisburd  bervm  vier  kare  þorgilsson.  jon 
oddzson  oc  olafur  kodransson.  at  vier  hofvm  heýrt  lesinn  mal- 
dagann  j  videy  advr  enn  kirkiann  brann.  oc  firnefndur  oiafur 
kodransson  las  hann  sialfur.  at  kirkiann  j  videý  ætti  fiordv 
hvoria  vætt  vr  hval  hvar  aa  land  kæme  fra  kolbeinsskor  oc  inn 
at  hravnnes  vottnvm  j  millvm  hvassaravns  oc  ottastada  nema 
kæme  aa  kalfatiarnar  reka  þeim  frateknvm  j  millvm  mark- 
kletz  oc  nyia  garda.  hier  epter  vilivm  vier  sveria  ef  þvrfa 
þýcker. 

anno  domini  CD.  iijc.  lxxix  ar. 


287.  [1379]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi  [er  Oddgeir  biskup 
^orsteinsson  setti]. 


342  SAURBÆR.   —  KIRKJUBÓL.  1379. 

JSig.  143.  4to  bls.  154—55;  AM.  238.  4to  bl.  112.  »Er  þetta 
skrifat  effter  Hitardalzmáldagabok».  þetta  er  því  líklega  með  vissu 
Oddgeirsmáldagi  1379. 

Maldage  kirkiunnar  j  saurbæ  á  kialarnese. 

Peturzkýrkia  i  saurbæ  a  kialarnese.  á  x.  kýr.  xv.  ær.  grid- 
ung  tvævetrann.  saudur  tvævetur.  hundrat  i  haustlagzeyri. 
hundradz  ketel.  iij  besta.  tolf  manada  tidabækur.  þrenn  messu- 
klæde.  gilltur  silfurkaleikur  stendur  nærri.  ix.  aura. 

kyrkian  a  xxx  hundrada  j  heiinajðrdunne  effter  þui  sem  soru 
sira  Gudmundur  gilsson  og  sira  þorkell  Haflidason.  ad  dæmtt  hefdi 
vj  prestar.  effter  bode  herra  Gyrderz.  og  þorkell  sem  þá  átti 
jðrdena  var  þar  þá  fyrer  kalladur. 

Bru  skal  hallda  á  blikadalzá  þar  á  millum  fiallz  og  fiðru. 
er  sá  vill  er  j  saurbæ  býr.  þa  er  medalmadur  meige  bera 
half  vætt.  og  hafa  þar  omagann  sem  bruen  er  ej  giðr.  enn  ef 
vautn  taka  bruna  edur  fellur  af  fyrer  firnsku  saker.  þa  skal 
gefa  halfmork  á  fyrsta  missiri.  maurk  á  ðdru.  xij  aura  á 
þridia.  sidann  skal  hann  hafa  kvengilldann  vmaga  þar  til  sem 
[a  erj  gior. 

þar  liggur  tijund  til  millum  blikdalzár  og  [eilifsjdalzár. 
nema  af  eyri  og  mýdal  ef  þar  bua  landeigendur.  þa  skulu  þeir 
taka  sina  tijund  heima  og  allra  hiona  sinna. 


288.  [1379]. 

Maldagi  Pétrskirkju  á    Kirkjubóli  á  Rosmhvalanesi  [er   Odd- 
geir  biskup  porsteinsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  64  skr.  1598.  Hér  er  ekki  talinn  fjórðungr  í 
Geirfuglaskeri  né  viðreki  á  Skarðaurð,  er  því  þessi  máldagi  eldri  en 
Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar  1477;  gæti  verið  Oddgeirs. 

forn  maldage. 
Kirkia  bins  heilaga  Peturs  postula  a  kirkiubole  a  xl  hvndrada 
j  heima  landi.  oc  fimtan  kyr.  þrenn  messvklædi.  þriv  ailtara- 
klædi.  Tabulum.  eitt  glodarker.  kalek.  brijk  sæmiliga  yfer 
alltare.  ein  kertistika.  sacrarium  mvnnlavg.  fontklædi.  ij 
sloppar.     ij     kantarakapur.    tiolld     vond     vmhverfuis     kirkiu. 


1379.  LATJGARVATN.   —   SUÐR-REYKIR.  343 

Peturs    skrift.    fimm    kluckur.   tolf   manada    bækur   allvondur. 
merki  ij.  annad  med  silki  enn  annad  med  lerept. 


289.  [1379]. 

Máldagi  Blasíuskirkju  á  Laugavatni  [er  Oddgeir  biskup  £or- 
steinsson  setti]. 

AM.  238.  4to  bls.  40  skr.  c.  1570;  JSig.  143.  4to  bls.  57 
skr.   1696. 

Maldagi  aa  laugarvatni. 

Blasius  kirkia  aa  lavgarvatnni  aa  j  heimalandi  xc. 

ij.  kyr.  ix.  ær. 

Jtem  jnnan  sig.  ij.  krossar.  marivskript.  blasius  likneski. 
iij  altarisklædi.  altarisdvkur  ok  annar  glitadur.  glodarker.  ij. 
klvckur.  litil  bialla. 

porcio  ecciesie  vm.  x.  ar.  xij.  alnar  hvort  ar. 


290.  [1379]. 

Máldagi  forlákskirkju  á  Keykjum  í  Mosfellssveit    [er  Oddgeir 
biskup  forsteinsson  setti]. 

AM.  228.  4to  bl.  40b  skr.  c.  1570:  JSig.  143.  4to  bls.  149 
skr.  1696. 

Sudrreýkia  maldage. 

Torlaks  kirkia  aa  reykivm  aa  land  at  vlfa[r]sfelli. 

iij.  kyr. 

Kodvkross.  torlaks  liknesk[i|v.  altaraklædi.  sacrarivm  mvn- 
lavg.  ij.  biollur.  paxspialld. 

porcio  ecclesie  vm.  vij.  ar.  xij.  alnar  og.  ijc. 

Jtem.  vijc.  er  failit  hafa  af  kirkivnnar  jordv  sidann 
olafur  tok  vid  jordine. 


344  GAUL.   —  HOFSTAÐIR.  1380. 

291.  [um  13801]- 

Vitnisburðr  um  landamerki  Gaular  í  Staðarsveit. 

AM.  264.  4to  bls.  8  skr.  1606:  AM.  252.  4to  bls.  8-9  skr. 
c.  1660  (Jón  Steindórsson);  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1618.  Prentað  í 
JPét.  Tímarit  I.  41. 

Gaular  landamerke1). 
J>enna  eid  handlaugdu  þau  Steirn  þorarensson  og  Vigdijs 
[Aladotter2)  mier  Gijsla  Sijgurdarsyne.  ad  þa  er  þau  voro  j 
Stadarhrepp  oc  Liotur  þorkielsson  atte  Gaul  oc  Ofeigur  epter 
hann.  þa  atte  Gaul3)  alla  jaurd  ut  fra  Groulæk  firir  ofann 
gautu  oc  ut  thil  Vigraleýkiar4)  oc  sionhending  ur  Grouholltte 
lyrer  ofann  Groulæk  [oc  ut6). 


292.  [um  1380?]. 

Landamerki  Hofstaða   í    Miklaholtshreppi  til  móts    við  jarðir 
Helgafellsklaustrs,  er  £orsteinn  taldi. 


AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1668,  afskript  staðfest  27.  Maí  1710  í 
Skálholti  af  Vigfúsi  Jóhannessyni,  þorgils  Sigurðssyni  og  Grími 
Magnússyni  eptir  vidisse  á  kálfskinni  gerðu  í  Snóksdal  18.  Maí 
1628  af  Finni  Skúlasyni  og  Páli  Jónsyni  eptir  transscripto  Helga 
prests  Magnússonar,  Jóns  Jónssonar  og  Helga  Árnasonar  frá  c. 
1500;  AM.  381,  Fol.  afskript  á  pappír. 

J>esse  eru  landamerke  a  mille  Hofstada  og  Lagafella. 

ad  gata  su  skilur.  er  Hggur  epter  Langhollte.  og  svo  a 
motz  vid  Gaularland.  steinar  ij  standa  sinumeigen  gðtu  hvor. 
sionhending  ur  hinum  nedra  j  hinn  efra.  enn  ur  hinum  efra 
sionheuding  j  frackaskard.  enn  ur  austanuerda  skardinu  j  stein 
þann  er  stendur  a  þrongubrun.  oc  þadan  j  Gialparstapa.  og 
sionhending  i  Vidilækiar  botn  ur  stapanum.  enn  firir  utan  er 
sionheuding  ur  Groutiðrn   j    stackgardz    brot    þat    er   stendur 

»)  252;  ■)  Aladottur  264;  3)  Gamle(!)  252;  4)  vygralækiar  JP.;  &)  [sl. 
252  og  JP. 


1380.  HOFSTAÐIR.    —  LÁGAFELL.  345 

under  saudabolzbollte.  enn  ur  holltinu  j  kielldu  þa  er  fellur  ur 
floalæk.  þa  skilur  lækurenn  upp  þar  til  ad  upp  kiemvr  ad  efra 
floa.  og  þadan  sionhending  j  stackgardzbrot  þad  er  stendur 
undir  saudabolsas.  og  þadan  eptir  asnuui  upp  þar  sem  hann 
er  hvassastur  og  j  stackgardz  brot  þad  er  firir  ofan  stendur 
asinn.  og  þadan  sionhending  j  markgil.  enn  markgil  rædur  til 
uppsprettu  þeirrar  er  þad  fellur  ur. 

J>esse  eru  ummerke  umm  Hofstadaland. 

ad  steirn  stendur  a  Gissurarvðllum.  ur  þeim  steine  er 
sionhending  j  ostleifahamar.  enn  sa  hamar  stendur  j  austur 
fyrer  sunnan  reidgðtu.  þadan  sionhending  i  saudabolshollt.  þar 
er  hæ3t  er.  þadan  er  sionhending  i  steina  ij.  nidur  a  myrum. 
ur  steinum  þeim  er  sionhending  j  stackgard  a  midgótuhollte. 
ur  stackgarde  þeim  j  gilldrubrot  a  Balkastðdum.  þadan  sion- 
hending  j  stein  vid  mastada  kielldu.  þadan  j  frackaskard  firir 
utan  hanefshola.  þadan  er  sionhending  i  marklæk.  þadan  i 
urdarmula.  þa  rædur  Valla  þar  ummerkium.  er  hun  fellur  j 
straumfiardara.  þa  rædur  Straumfiardara.  ofann  til  marks  þess 
er  fyrr  var  ritad.  Saudabeit  eigu  Duggusdaismenn  ut  yfer  a 
saudum  sinum  vj  vikur.  Hier  fyrir  þetta  jtak  leggia  þeir  einge 
a  mot  er  heiter  Hauagardseinge.  Hofstader  eiga  iiij.  einge  i 
Straumfiardarlaund.  og  þorbiarnarholm  um  framm.  Hofstada- 
menn  eiga  og  torfristu  j  Borgarholltz  land  til  þeirra  heya. 
sem  i  holminum  fast.  Hofstader  eiga  allann  reka  fra  Grensa 
og  til  Gudlaugs  hamars.  enn  þadan  á1)  helmingi  i  stolpaþann. 
er  stendur  firir  Breckubæ. 

J>erse  merke  taldi  þorsteinn  um  Hofstada  land. 


AM.  264.  4to  bls.  9  skr.  1606;  AM.  252  4to  bls.  9  skr.  c. 
1660  (Jón  Steindórsson);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1668  og  Nr.  1617. 
Prentað  í  JPét.  Tímarit  I,  41—42. 

Landamerkie  millum  Hofstada  oc  Lagafella. 
í>esse  eru  landamerkie  millum  Hofstada  oc  Lagafella. 


þannig;  á  líklega  að  vera:  at. 


346  LÁGAFELL.    —   ELLIDL  1380. 

at  gata  su  skilr  er  liggur  epter  langaholltte.  oc  suo  til 
motz  vid  Gaular  land.  Steinar  ij.  standa  sijnu  meiginn1)  gautu 
huorer2).  Sionhending  ur  hinum  nedra  j  hinn  efra.  En  ur  hin- 
um  efra  sionhending  j  frackaskard.  En  ur  austanverdu  skardinu 
j  stein  þann  er  stendur  aa  þraungua  brun.  oc  þadan  j  Gialpar- 
stapa  oc  sionhending  j  vijdelækiarbotn  ur  stapanum.  Enn  firir 
utann  er  sionhending  j  Groutiaurnn  j  stackgardz  brot  þad  er 
stendur  under  [saudabolzs  holltte3).  enn  ur  holltinu  j  kielldu 
þa  er  fellurj  floalæk.  þa  skilur  lækurinn4)  upp  |ar  til  ad  upp 
kiemur  ad  efra  floa.  oc  þadan  j  stackgardz  broth  þad  er  stendur 
nedan  under  saudabolsas.  og  þadan  epter  asnum  upp  þar  sem  hann 
er  huassastur.  oc  j  stackgardz  brot  þad  er  fýrer  ofann  stendur 
asenn.  oc  þadan  upp  sionhending  j  markgýl.  enn  markgýl 
rædur  til  uppsprettu  þeirrar  er  þad5)  fellur  ur. 


293.  [urn  1380j. 

Skrá  um  landamerki  milli  Lágafellanna  beggja    í    Miklaholts- 
hrepp. 

AM.  264.  4to  bls.  2  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  10  skr. 
c.  1660  (Jón  Steindórsson);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1616.  Prentað 
í  JPét.  Tímarit  I,  42. 

Landamercki  a  mille  Lagafellanna  bcggia6). 

í>esse  landamerkie  saugdu  þeir  Olafur  Biornsson  oc  þor- 
lakur  Markusson  j  mille  Lagafella7).  ad  ur  Valhamri8)  er  stendur 
firir  ofan  reidgautur  er  sionhending  ofan  j  kroklæk9).  rædur  þa 
lækurinn  ofann  j  Groutiaurnn. 


294.  [um  1380]. 

Yitnisbtjrðr    um    Jandamerki    milli     Lágafells     og  Elliða    í 
Staðarsveit. 


')  a.  b.  v.  252:  2)  hnor  252;  ')  [Södabolzhollte  252;  4)  lækenn  252; 
s)  þar  264;  8)  252;  7)  Lagafellanna  beggia  252;  fij  paalzhamre  252(!;; 
r.:  Valshamri;  9)  Broklæk  252. 


1380.  ÉLLIÐI.   —   SAXAHVOLL.   —   ÖNDVERARNES.  347 

AM.  264.  4to  bls.  9  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  10  skr. 
c.  1660  (Jón  Steindórsson);  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1615.  Prentað 
í  JPét.  Tímarit  I,  42. 

Landamercki  mille  Lagafellz  og  Ellida1). 
|>esse  landamerckie  sagde  Olafur  Biornsson.  ad  Snorri 
Biarnarson.  oc  Jon  Bardarson  hefdi  reiknad  so  ad  hann  heyrde 
j  millum  Ellida  og  Lagafelltz.  ad  þar  [rædur2)  lækur  sa  er 
fellur3)  af  bruninne  firir  austann  Ellidatinda.  er  hann  þriklof- 
enn  uppe  j  bruninne4).  enn  hinn  jndre5)  firir  nedan  brunina 
oc  suo  firir  utan  þann  stein  er  stendur  aa  hrijsholltte  eda 
deyldar  holltte.  þuiat  þad  er  kallat  huerttueggia.  oc  ur  hrijs- 
holltte  ofann  j  læk  þann.  er  fellur  j  slattu  kielldu  firir  utan 
baulluholltt6).  Suo  sagdist  hann  oc  heyrtt  hafa  sagtt  sier 
elldre  menn  ad  Lagafeli  hid  sydra  ætte  [t[u]au  einge7)  j  Ellida. 
oc  þad  bar  þorlakur  Markusson  med  honum. 


295.  íum  1380?]. 

Skrá    um    landamerki    millum    Saxahvols    og  Öndverðarness 
undir  jökli. 

AM.  264.  4to  bls.    17  papp.  skr.   1600;    AM.     252.    4to  bls. 
—  25  skr.  c.   1660:  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1611  og  Nr.  1657. 

Landamerke  a  mille  Saxaholz  og  Aunduerdarness8). 

f>esse  eru  landamerkie  medal  Sagsahols  oc  Aundversness. 

ad  Aundvertt9)ness  aa  sudur  med  sia  til  hualsRaufur10). 
þadan  er  sionhending  til  vijgiz  Borgar.  enn  þadan  til  Borgar 
þeirrar  sem  stendur  hia  hrakness  brunne. 

þadan  er  sionhending  til  þistilzhellu. 

þadan  er  sionhending  j  sandvijk11)  edur  skarfsvijk12).  þuiat 
hun  er  kaullud  huerttueggia. 


')  252;  2)  [ad  þar  rækur,  misskr.  264;  3)  ofan  b.  v.  252;  4)  tind- 
bruninne  252:  5)  jnnre  252;  ')  Bullduhollt  252:  7)  [264;  tuð  eynge  252; 
8)  252;  9)  Onduerdar  252;  I0)  hualzrðffar  252;  ,0)  getr  og  lesist  Sauðvík 
í  264;  252  hefir  Saudui.jk;   ' ')  Skarffauijk  252. 


348  HELGAFELLSKLAUSTR.  1380. 

296.  [um  1380]. 

Vitnisburðr  um  selveiði  í  Kópatjörnum  á  Snæfellsnesi. 

AM.  264.  4to  bls.  17  papp.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  25—26 
skr.  c.  1660:  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1610  og  Nr.  1657.  Sbr.  Sv. 
Níelsson:  Prestatal  bls.   102. 

Witnisburdur  wm  kopatiarner1). 

J>esse  er  vitnisburdur  Olafs  Ormssonar.  at  hann  man  þessa 
menn  buid  hafa  ad  Sagsahuole. 

Snorre  Smidsson.  Jon  Palsson.  Valgardur  Sturluson.  þor- 
lakur  sula.  sýgurdur  helgason.  Jon  prestur  Ottarsson.  Snorre 
Biarnarson. 

oc  haufdu  aller  þesser  menn  selveide  j  kopatiornum  enum 
fremrum.  oc  allann  reka  sudur  ad  lendingarlæk.  enn  halfann 
reka  oc  veide  oc  sauluafiauru  j  læknum.  oc  alldri  fundu  þeir 
ad  sem  j  Gaurdum  biuggu.  suo  ad  hann  heyrde.  fyrr  enn 
magnus  olafsson  oc  hann  heyrde  þorstein  abota  snorrason  [hid 
sama2)  seigia.  [ad  kirkiann  a  Saxahole  ætti  alla  veide  j  Copa- 
tiornum  hinum  fremrum.  og  Einar  Gelle3son3)  og  margann  ann- 
ann.  þuijlijkann  vitnisburd  bar  Christin  Ellingsdotter.  nema 
hun  man  ecke  jaffmarga  mennena  bued  haffa  og  eige  heyrde 
hun  lýsijng4). 


297  [um  1380!]. 

Skrá  um  landamerki  á  Skogi  þeim,  er  Ögmundr  Bjarnarson 
gaf  Helgafellsklaustri,  landamerki  milli  Straums  og  Setbergs, 
Straums  og  Óss,  Leytis  og  Bílduhvols,  Leytis  og  Borga. 

AM.  264.  4to  bls.  19—20  papp.  skr.  1606;  AM.  252.  4to 
bls.  36—37  skr.  c.   1660;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1607. 

J>esse  eru  ummmerke  aa  skogie  þeim  er  Augmundur 
Biarnarson  gaf  til  stadarinz  ad  Helgafelle.  at  gata  rædur  fyrer 
jnnann  su  sem  ofan  geingur  fyrir  utann  vaurdur.  Enn  Rauda- 
lækur  firir  utann  ut  fra  salltnese.  enn  mýr  fyrer  ofann  med 
endilaungu  mille  kongs  skogz  oc  [þess  jtakz6). 

')  252;  ')  [sl.  252;  s)  Einar  kynni  að  vera  sonr  Gillis  (=  Gellis) 
þess,  er  nefndr  er  vestra  í  bréfi  frá  c.  1350  (Dipl.  Isl.  II  Nr.  526);  4)  [sl. 
264;  5)  [þeirra  jtaka  252. 


1380.  ÁSGRÍMR  GUÐBJARTSSON.  349 

Mille  straums  og  oss  og  setbergs.  ad  sa  lækr  rædur  sem 
fellur  epter  beinagrof  ur  selstada  grof  oc  suo  ofann  j  setbergsaa. 

Mille  straums  og  oss  ad  þar  er  sionhending  ur  kattar- 
hamre  fyrer  ofann  nattmalzhæder.  oc  j  uppsprettu  þa  er  lækur 
fellur  ur1)  firir  utann  Jllugahaí2)  oc  suo  firir  utann  Nonhol.  oc 
rædur  sa  lækur  þadann  ofann  j  sio. 

3)£esse  landamerkie  eru  mille  Leitis  og  Billduhuols.  [ad 
Billduhuolz4)  lækur  rædur  ofan  ur  midmundaborg  alltt  þar  til 
er  sionhending  er  mitt  ur  læknum  j  flatsteina^).  er  huer  stendur 
oían  aa  audrum.  oc  suo  ur  steinunum  j  hinn  litla  læk.  oc  rædur 
hann  þa  til  þess  er  hann  fellur  j  Billduhuolzlæk.  Enn  hann 
rædur  þa  ofan  j  sia. 

Mille  Leites  oc  Borga.  ad  kroklækur  rædur  nedan  ur  sio. 
oc  upp  j  Valabiaurg6)  eda  Vætuhamar7)  þuiat  hann  er  huert- 
tueggia  kalladur  enn  þadan  sionhending  sudur  epter  fialli.  þar 
sem  þad  er  hæst  sudur  j  diska  oc  þadan  sionhending  j  saud- 
tiaurnn.  Rædur  þa  lækur  sa  er  fellur  ur  gautu  vautnum. 
oc  þa  sudur  j  Grænadý. 


298.  18.  Febfuar  1380.  á  Ytri  Bægisá. 

Sigurðr    lögmaðr    Guðmundarson    úrskurðar    löglegar    gjafir 
Ásgríms  prests  Guðbjartssonar  til  sona  hans  Guðbjarts  og  Erlends. 

ÍBfél.  67.  4to  bl.  40b — 41  með  hendi  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á 
Völlum;  sbr.  MSteph.  60.  4to  bls.  10.  það  er  nokkur  vaíi  á  um  ár- 
færslu  þessa  bréfs  og  er  ekki  hægt  að  koma  saman  lögmannsárum 
Sigurðar  og  ríkisárum  Hákonar  konungs.  Væri  reiknað  frá  1345 
yrði  25.  ríkisár  Hákonar  1370,  en  þá  er  Sigurðr  ekki  lögmaðr. 
Væri  samkvæmt  Lögmanns  og  Flateyjarannál  reiknað  frá  1350  yrði 
ártai  bréfsins  1375  og  svo  ætlar  sóra  Eyjólfr  á  Völlum,  en  ekki  var 
Sigurðr  heldr  lögmaðr  þá,  og  auk  þess  miða  norsk  bréf  ekki  ríkis- 
stjórn  Hákonar  við  1350,  heldr  venjulegast  annaðhvort  við  1345 
eða  1355,  og  við  hið  síðastnefuda  ártal  miða  þau  bréf,  sem  bezt 
eru  og  áreiðanlegust.     Sé  miðað  við  1355  verðr  ártal  bréfsins  1379 


])  sl.  252;  2)  Jllhugahaff  252;  3)  það  gæti  verið,  að  það,  sem  eptir 
fer,  ætti  að  vera  sér;  4)  [sl.  252:  5)  flnrsteina  252;  6)  VatnbiÖrg  252; 
7)  Vatnhamra  252. 


350  ÁSGRÍMR  GUÐBJARTSSON.  1380. 

—  80,  en  ekki  er  getið  lögmeusku  Sigurðar  þau  ár,  og  þá  er  þor- 
steiim  Eyjólfsson  lógmaðr  norðan  og  vestan;  ætti  því  þetta  að  koma 
heim,  yrði  Sigurðr  að  hafa  verið  þetta  ár  í  stað  þorsteins.  Um 
dagsetuingu  getr  og  verið  vafi.  Eptir  bréfinu  sjálfu  getr  það  verið 
miðað  við  5.  Jan.  13S0  (Simeon  stylites),  18.  Febr.  1380  (=  Simon 
biskup,  eins  og  hér  er  sett),  21.  Apr.  1380  (Simon  cum  sociis)  eða 
jafnve!  28.  Okt.   1379   (Simeon  &  Judas  =  Tveggja  postulamessa). 

[Utskript]  af  orskurdi  Sigurdar  lðgmanns  Gudmundssonar 
uppa  giðf  sira  Asgrims  Gudbiartssonar. 

j011um  rnonnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sendir  Sig- 
urdr  Gudmundsson  logmann  nordan  ok  vestan  aa  Islandi  kvediu 
guds  ok  sina.  kunnigt  giorandi  at  ai  xx.  ok  va.  am  rikis  vors 
nadigasta  herra  Hakonar  med  guds  myskun  Noregs  konungs.  iij. 
nattum  fyrir  Simons  messu  at  ytri  Bggisat.  kom  fyrir  mik  sira 
atsgrimr  Gudbiartsson.  synandi  mer  bref  godra  manna  med 
skilvisum  innsiglum.  hver  her  eru  med  bundin  þessu  minu 
brefi.  eptir  þui  þau  votta  um  giafír  ok  avoxt  sona  hans  Gud- 
biarts  ok  Erlends  ok  sakir  þess  mer  var  kunnigt  ok  morgum 
godum  monnum  odrum.  at  sai  var  mestr  hluti  godsa  sira  æts- 
grims.  er  var  aíiafe  hans.  ok  annars.  at  mer  syndist  þessi  bref 
ok  giord  sira  aisgrims  skirlig  ok  skynsamlig.  ok  eptir  riett- 
um  lands  lðgum  giort.  þui  j  guds  nafni  amen.  sagda  ek  med 
fnllum  laga  orskurdi  þessa  alla  peningagiord  ok  giafir  optnefnds 
sira  aasgrims  vid  fyRnefnda  syni  sina  Gudbiart  ok  Erlend  iðg- 
liga.  eptir  þui  sem  fyR  greint  bref  vottar. 

Ok  til  sanninda  her  um  setta  ek  mitt  innsigli  fyrir  þetta 
bref.  giort  j  sðgdum  stad  degi  sidar  en  fyR  segir. 


299.  23.  Marts  1380.  i  Móðruvöllum. 

Arnór  prestr  Jónsson  selr  með  samþykki  klaustrsins  á  Möðru- 
völlum  séra  Arngeiri  Jdnssyni  jörðina  Áland  í  þislilfirði,  er 
hann  áðr  hafði  selt  klaustrinu,  en  klaustrið  skilr  nú  rekana  frá. 

AM.  Fasc.  III,  10.     Transskript  á  skinni  frá  1385    gótugt  og 
illa  ti}  reika. 

Inn  dei  nomine  aCDen. 

giordiz  sua  fellt  kaup  med  sira  arnore   ionssyne    ok    arnr 


1380.  möðruvallaklaustr.  351 

geire  presti  ionssyne  at  sagdr  arnor  selldi  med  samþykki  prior 
snoRa  ok  annaiia  convenntu  brædra  modruualla  klausturs  nefnd- 
um  arngeiri  aland  j  þistilsíirde  med  þeim  gognum  ok  giædum 
sem  hann  hafdi  adr  sellt  modruualla  klaustri  at  fra  skild[um] 
ollum  rekum  þeim  sem  þui  landi  hafa  fylgt  nema  sva  mikit 
sem  landleiganda  ber  til  at  hafa  efter  logum.  gaf  þat  fyrir  adr 
nefnda  jord  halft  þridia  kugilide  ok  ij  hundradj  fiytianda  eyre. 
skilldi  hann  taka  abyrgd  a  sagdri  iordu  a  næstum  fardogum. 
ok  þau  iiij  kugilíde  sem  þar  fylgia  j  skulld  sina  af  stadnum. 
var  þat  skilit  til  brigda  vm  adr  nefnt  kauph  ef  herra  jon 
biskup  villdi  æigi  samþykia.  giordiz  þetta  áá  modruuollum  j 
horgardal  friadagin  j  helgu  viku  þa  ær  lidit  var  fra  hægad 
burd  vars  hena  ieshu  christi  þustiundh  þriuhundrut  ok  attatiger 
ara  þessum  vattum  hia  verandum.  sira  asgrime  gudbiardz  sýne 
hakone  diakna  anndressyne  þorkeli  olafssýne  hverer  sínnjnsigle 
settu  firir  þetta  bref  med  kapitula  jnsigli  klaustursins.  gort  j 
sogdum  stad  degi  ok  aite. 


300.  3.  April  1380.     á  Holum  i  Bíöndudal. 

Kaupmálabréf  Jpóiðar  Bessasonar  og  Járngerðar  Gilsdóttur. 

Biskupsskjalasafn  Islands  Holens.  Fasc.  II,  1.  frumbréfið  á 
skinni;  öll  innsigli  dottin  frá.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  4061  «ex  originali»> 
með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Arna.  þá  var  brot  af  þremr 
innsiglum  fyrir  bréfinu. 

vm  eyvindarstadi1). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra.  senda 
þorlleifr  berdorsson.  jon  biarnarson  prestar.  þordr  asmundarson 
berdor  þorleifsáon  grimur  helgason  bergr  þorliozson  þorkell 
magnusson  leikmenn.  q[uediu]  g[uds]  oc  sina  kunnikt  gerande 
at  ver  uoruin  j  hia  nordr  at  stath  [j]  skagafirde  fimtudaghin 
næsta  eptir  mariu  CDesso  fyae.  at  besse  branzson  ok  gilz  finnz- 
son  keýptu  logligha  hiuskaparkaupe  medal  barna  sinna  þordar 
oc  jarngerdar.  gaf  fyrrneíndr  besse  þorde  sýne  sinum  heiman 
jord    a    eyuindarstodum    fyrir    niutighe    hundratha   med    þeim 


')  aptan  a   bréfinu. 


352  KÁUPMÁLABRÉF.  1380. 

jardar  spott  er  fylkt  hafde  adr  bollastodum.  aullum  skoghe  j 
blondugili  med  vmmerkium  er  breckur  heita  firir  ofan  [þuer- 
geil2)  oc  afmett  er  beita  gudlaugstungur  oc  aunnur  afriett  j 
milli  kuisla  oc  þar  a  ofuan  tuttugu  kugillde  oc  x.  hundrut 
voru  edr  voruwirtt.  sagde  þratt  nefndr  besse  þesse  landamerke 
j  medal  branstada  oc  eyuindarstada  markgardr  sa  er  þar  er 
stendr  j  medal  en  þadan  Riettsyne  vppaa  midian  hals.  oc  suo 
sudr  j  markdæle.  en  ór  markdæle  sudr  a  mitt  prælsfell  en  þesse 
j  millum  oc3)  bollastada  lækur  sa  er  heiter  holagils  lækr.  oc 
fellr  ofuan  j  Ruthagha  oc  framm  j  blondu.  oc  vpp  or  sunnan 
verdu  bolagile  oc  j  þrælsfell  þar  sem  þat  er  hæst.  hier  j  mote 
gaf  fyrr  nefndr  gils  jarngerde  dottur  sinne  jord  er  vnndir  homr- 
um  heitir  j  Reýkiadal  med  ollu[m]  þeim  gognum  oc  gædum 
sem  þi  lande  hefir  fylkt  at  fornu  oc  nýiu  fyrir  fiogur  hunndrut 
oc  tuttugu  oc  þar  a  ofua[n]  tuttugu  kugillde.  oc  sexta&n  hundrut 
voru  edr  voruvird.  ok  til  sannýnda  hier  vm  settum  ver  fyrr 
nefndir  menn  fyrir  þetta  bref  vor  jnsigle  er  gor[t]  var  j  holum 
j  blondudal  jn  profesto  ambrosij  episcopi  et  confessoris  anno 
domiui  TO°.  ccc°.  octogessimo. 


301  ll'.  og  12.  Juni  1380.  á Helgastöðum og  Grenjaðarstöðum. 

Dómr  sex  presta  útnefndr  af  séra  Marteini  Jýóðólfssyni  um 
skuldaskipti  séra  f>orsteins  Jónssonar  á  Grenjaðarstað  og  séra 
Bjarna  J>orgrímssonar. 

AM.  Fasc.  III,  13.     Frumbréfið  á  skinni.      Afskriptasafn  AM. 
Nr.  10  (ekki  góð). 

malaferli  sira  þorsteins  ok  sira  biarna3). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
þorleifr  bergþorsson  asgrimr  gudbiartzson  þorkell  æiriksson  þor- 
leifr  hakonarson  jon  illhugason  ok  sigmundr  gudmundarson 
prestar  quediu  guds  ok  sina.  kunnikt  geranndi  ath  þa  er  lidit 
var  fra  higath  burd  vdrss  herra.  jesu  christi  þushundrat  þriu 
hundrath  ok  attatiger  ara.    a.    helgha    stodum   j    reýkiadal  jn 


')    [óljóst;    kynni    mega    lesa:    þyar    geil;    Jón  Magnússon    les  þuer 
gril(!);  *)  sýnist  standa  »j»  í  frumbr.(!);    3)  Aptan    á    meo'    fornri    hendi. 


1380.  GRENJAÐARSTAÐR.  353 

festo  sancti  barnabe  apostoli  vorum  wer  til  nefnder  af  sira 
COartæini  þiodulfssyne  sem  skipadr  war  domari  af  wórum 
výrdulighum  herra  ione  biskupi  yfer  maalum  sira  þorsteius 
jonssonar.  ok  biarna  þorgrimssonar.  vm  goodz  greniadarstadar 
ath  dæma  huórt  ðndottzstader  vóro  Jðgligha  frambodner  af 
biarna  til  lýktinghar  sira  þorsteini  edr  æigi.  Ok  saker  þess. 
ath  olafr  sueinsson  kalladi  sina  eighn  saghda  jord  medr  akiæru 
vid  sira  biarna  firer  þa  grein  ath  hann  misti  medr  domi  datz- 
stade1)  sem  þraattnefndr  biarnne  hafdi  honum  fir  gefuit.  þui 
dæmdum  wer  þetta  bod  biama.  vlauglight  ok  ecki  afl  hafua. 
Jtem  war  dæmt  j  saughdum  stad  ok  deghi  eptir  profui 
teknu  af  sira  CTDarteini  ath  ðsk  sighurdar  dotter  war  æigi 
skýlldugh  at  luka  sira  þorstæini  halft  þridia  kwgilldi  ok  æi 
leighu  af  þeim  ne  af  jordunne  aa  eyiulfstodum  sem  biarnne 
þottiz  sira  þorstæini  lukt  hafua.  medr  þui  ath  hun  bafdi  alldri 
sik  vnder  bundit  lyktingh  vidr  hann.  jtem  beiddi  sira  CTDar- 
tæinn  biarnna  leggia  vnder  doom  huat  greniadarstadar  kirkia 
mætti  audlatz  j  sin  goodz  af  þeim  kugilldum  sem  hann  Reikn- 
adi  j  sinne  medferd  ok  baud  eid  sinn  ath  hann  atte  ekki  ku- 
gilldi  skulldlaust  en  næittadi  allt  æins  ath  doomleggia  sagda 
grein.  Jtem  beiddi  þrattnefndr  sira  þorsteinn  ok  krafdi  sira 
biarnna  luka  ser  þau  atian  hundrath  sem  dæmd  vóro  af  hon- 
um  ok  sua  þau  sem  hann  misti  aa  eyiulfsstodum  ok  ofrelsadi 
honum  halld  wpp  aa  framar  mæir.  en  þar  j  mot  baud  biarnne 
ofritt  virdinghar  fee.  bædi  firer  vadmal  ok  kugilldi  ok  þar  med 
eýdijord  sem  langan  tima  hafdi  vbygd  verit  er  ath  dyium 
hæiter  en  sira  þorstannn  næittadi  ath  taka  sua  felld  goodz 
firer  kwgilJdi  kirkiunnar  þviat  fridara  var  till.  en  villdi  þath 
taka  firer  sua  mikit  sem  vadmaala  skulld  suare.  epter  mááte 
ok  þui  maatum  wer  epter  ftumlagi  sira  biarnna  þorsteine  till 
baanda  j  greniadarstadar  goodz  halft  niunda  hundrath  j  vad- 
malum.  RefuiJ.  tuaa  stedia.  kaunnu  ok  tindisk.  tuau  salser  med 
tin.  tuær  bækr.  vðnd  ok  pallklædi  ok  sira  biarnna  skylldughan 
ath  færa  ofuan  till  greniadarstadar  ok  afhenda  sira  þorsteini 
edr  hans  iauglighum  vmbodsmanne.  jtem  krafdi  sira  martæinn 
optnefndan  biarna  þorgrimsson  ath  luka.  allt  aadr  greint  goodz 
greniadarstadar    kirkiu.    vnder    varth    máát    huar    til    biarnne 

*)  =  dálkstaði(?). 

Dipl.  Isl.  III.  B.  23 


354         REYNISTAÐARKLAUSTR.    —   VIÐEYJARKLAUSTR.         1380. 

baud  ecki  framar  en  aadr  segher.  Ok  til  sannenda  her  vm 
settum  wer  waar  jnnzsighli  firer  þetta  bref  gort  a  greniadar- 
stðdum  a  saugdu  ari  deghi  sidar  en  fys  greiner. 

Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,    enn  þau  eru  nú  511  dottin  frá. 


302.  29.  Juni  1380.  á  Holum. 

Jón    biskup    skalli    samþykkir    prófentugjörning    Jóns     prests 
Bjarnarsonar  og  Oddbjargar  abbadísar  á  fíeynistað. 

AM.  Fasc.   III,  15.     Frumbréfið  á  skinni.      Afskriptasafn  AM. 
Nr.  337  (að  eins  upphaf);  AM,  280.  4to  (afskr.  frá  17.  öld). 

Broder  jon  med  gudzs  nad  biskup  æ,  holum  sender  ollum 
monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  q[vediu]  g[uds]  ok 
sina  kunnikt  gerande.  ath  vær  gefum  gott  orlof  till  med  þessu 
voru  brefue  at  íru  othbiorgh  med  gudzs  nad  abbadis  ath 
stad  take  jon  prest  biarnarson  ok  systur  hans  a  profuentu 
till  stadarins  med  so  micklu  gooze  at  stadrinn  se  skadlauss  af 
ok  þi  samþyckium  ver  allt  þat  lauglikt  kaup  sem  fru  abbadis 
ok  sira  jon  adrnefndr  hafua  formerat  milli  sin  vm  adrgreinda 
profuentu  med  skynsamra  manna  raade  þeirra  sem  j  hia  þeim 
eru.  ok  till  sannynda  her  vm  settum  uær  uort  innsigie  firir 
þetta  bref  skrifuat  a  hoolum.  in  festo  martirum  petri  et  pauli 
anno  domini  OD°  ccc°  lxxx. 

Innsigli  Jóns  biskups  er  fyrir  bréfinu  og  er  beilt  að  kalla. 


303.  9.  Juli  1380.  i  Viðey. 

Valgarðr  Loptsson  selr  Páli  ábóta  í  Viðey  jörð  að  Synstu- 
Vallá  á  Kjalarnesi  fyrir  tuttugu  hundruð,  en  ábóti  játar  að 
kenna  syni  hans  um  sex  ár. 

AM.  238.  4to  bl.  10,  Bessastaðabók  skr.  c.  1570;  AM. 
65.  8vo  bls.  53 — 54  (kver  Bergsteins  í  Skildinganesi,  skr.  á  17. 
öld).  Sbr.  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  85.  Sbr.  enn  fremr  bréf 
frá  5.  Maí  1377  (Nr.  263  hér  að  framan). 

Bref  vm  sýnztv  vallaa. 

Jn  nomine  domini  Amen. 

Var  þetta  kavp  herra  pals  med  gvdz  nad  abota  j  videý 
oc  conventvbrædra  þess  sama  klavstvrs  af  eine  alfv  oc  vall- 
gardz  loptzsonar  af  annari  halfv.  at  vallgardvr  gefvr  greindo 
klavstri  jord  ath  sýnztv  valla  aa  kialarnesi  firir  xxc.  med  ollvm 
þeim  gognnvm  oc  giædvm  sem  hann  hefvr  framazt  eigandi  at 


1380.  LJÓSAVATN.  355 

vordit.  Hier  j  moti  jatar  herra  aboti  syni  nefndz  vallgardz  er 
biornn  heiter  kost  oc  kiendzlv  vm  vj  ar  svo  sem  gvd  vill 
framazt  vnna  honvm  at  hann  fai  nvmid.  innann  greindz  tima. 
kann  oc  svo  til  at  bera  edr  falla  at  pilltvrinn  anndizt  fyrr  enn 
greind[vr]  time  sie  lidin.  edvr  einhverer  þeir  hlvter  kvnni  at 
berazt  med  honvm  at  hann  megi  eigi  firir  laga  saker  fram 
vigiazt  skal  herra  abotin  leysa  til  sin  þann  partt  jardarinnar 
sem  epter  stendur.  ath  eigi  hefur  fallit  j  forgiftt  pilltzins  vpp 
sa  riettann  reikninsskap  at  iiijc  falli  firir  hann  aa  hvoriv  ari. 
voro  þesser  kavpvottar  hallvr  magnvsson.  olafvr  gvnnlavgsson. 
hallvr  halfdanarson.  Og  til  sanninda  hier  vm  setti  herra 
aboti  sitt  innsigle  med  kapitvlari  innsigle  oc  vallgardvr  sitt 
innsigle  oc  fýrnefnder  kavpavottar  sin  innsigle  firir  þetta  bref 
skrifad  j  videý  manvdag  næsta  epter  transitvm  sancti  martini 
episcopi  anno  gratie  CD.  ccc.  lxxx.  ar.  aa  xxv  ari  rikis  vird[v]- 
ligs  herra  hakonar  med  gvdz  nad  noreges  oc  svia  aikis    kongs. 


304.  [1380]. 

Málðagi  Ljósavatnskirkju  í  Ljósavatnsskarði   í  fingeyjarþingi, 
þá  er  Logi  var  þar. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  51  oex  pagina  pergamena  fra  Sr.  Olafi 
Stefanssyni.  accuratissime».  þetta  skinnblað  séra  Ólafs  í  Vallanesi 
var  transskript  eða  öllu  heldr  óstaðfest  afskript  fjögra  presta  frá 
19.  Apríl  1530.  Kitháttrinn  er  að  því  leyti  einkennilegr,  að  alstaðar 
er  haít  tvöfalt  a  (aa).  Ártal  máldagans  mun  vera  vilt  og  muna  um  heila 
öld,  svo  að  hér  mun  eiga  að  standa  1380  í  staðinn  fyrir  1480  (sbr. 
máldagann  1390).  Logi  prestr,  sá  sem  hér  ernefndi,  mun  og  rang- 
lega  vera  kallaðr  Jónsson,  því  að  það  mun  vera  séra  Logi  Stígsson, 
sonr  Stígs  á  Ljósavatni,  sem  nefndr  er  í  Auðunarmáldagabók.  Jón 
Espólín  kallar  séra  Loga  Styrsson,  en  það  er  villa,  sem  tekin  er 
eptir  miðr  áreiðanlegum  bréfaafskriptum.  þó  gæti  Logi  Jónsson 
verið  hér  rétt  ef  maðr  hugsaði  sér  að  hann  væri  bróðir  Stígs  á  Ljósa- 
vatni  og  Stígr  hefði  verið  dáinn;  hefði  þá  Logi  prestr  Stígsson 
heitið  í  höfuðið  á  honum. 

Anno  domini  CD°.  kuaadringentisimo  lxxx01)  Reiknaaiist  so 
goz  oc  jtok  liosaavaatz  bæde  kirkiunnaar  oc  bæiarinz  þaa  loge 
jonsson2)  waar.  xv8).  kugillde.  hundraadz  hross  oc  hundraad4) 
voru  til  forkirkiu  giordaar.  j   heimaa    lande.    xxxc5).    gierde    firi 

')  «Lxxx  est,  non  Lxxxx.  ne  postea  dubitem*  (AM,);  J)  þannig;  ætti 
líklega  að  vera  Stígsson;  3)  eins  í  Pétrsmáld,;  4)  fiogur  hundrnd,  stendr;í 
Pétrsmáldaga,  er  því  þessi  eldri  úr  því  kirkjan  á  hér  minna;  5)  «sidarsta  x.  er 
oskirt.  kynne  vera  xxvc«  (AM.);  eptir  Pétrsmáldaga  á    hér  að  standa  xxx. 

23* 


356  LJÓSAVATN.  1380. 

sunnaann  dyupaa  oc  laand  aad  fliote  vt  aad  gaarde  er  liggur  vr 
bvg  aa  diupaa  med  gotu  fraa  efstaa  felle  oc  aaustur  j  fliot  haalf 
þridiu  ey  j  fliote  med  hrvthaagaa.  Rædur  diupaa  oc  liosaavaatn  oc 
geitaa  firi  vtaann  vppaa  fiaall  til  vppsprettu  aauxaraa  aallt  j  fliot 
aa  aauxaraa  steckiar  stodu  oc  torfsting  sem  þaarf  til  steckiar 
med.  um  merkiura  rædur  gaardur  raille  liosaavaatnz  oc  aauxaraa 
sem  geingur  j  Jaandsudur  j  aauxaraa  enn  vpp  j  blaamel  firi  of- 
aann  fornmanna  leide  riettsynis  vr  þeim  mel  sudur  j  aauxaiaa 
aa  liosaavaatn  j  aauxaraa  jordu  kolskog  j  aarndysaastaadaa  jordu 
xviij.  hrossaa  gaaungur  vmm  iiij  maanaade  oc  beit  firi  nordaann 
reidgaautur  sem  liggiaa  aaustur  j  fliot  fraa  felle  firir  suo  maargt 
gielldfie  fraa  krossmessu  aa  haaust  til  crossmesso  aa  vor  sem 
bonde  aa  liosaavaatne  vill  þaangaad  laataa  þaar  firir  aa  fell  j  liosaa- 
vaatnz  jordu  xij  fetaa  torfskurd  sem  bonde  siaalfur  þaar  til  vijsar 
ef  bann  hefur  greindaa  gielldfiaar  beit  CDaanaadar  teig  j  finn- 
stíndaa  jordu  vtaann  aaf  tiorn  oc  þaar  vpp  fraa  oc  aastædu  firi 
aaustaann  tiorninaa  Teigur  j  krossjordu  med  vmmerkium  aad 
læk  þeim  er  fellur  i  firi  suunaann  saaurridu'jgierde.  oc  ofaann 
j  merke  syke  oc  rædur  syke  sudur  j  dyupaa  enn  snid  gotur 
firi  ofaann  maariu  topter  enn  firi  sunnaann  steirnn  j  fiaalle  so 
riettsyne  ofaann  j  vaad  þaad  er  ridid  er  vt  fraa  torfhollte  yfer 
diupaa.  j  liosaavaatne  veidur  iij  dægur  j  huorre  viku  firi  huors 
maanns  laande  oc  faare  vr  ef  liosvetningar  komaa.  Holmaa  oc 
hreidur  elft  j  liosaavaatne  skipstodu  oc  naaust  j  vaatzendaa  laande 
haalfz  maanaadar  teig  j  eystre  tiaarnaa  jordu  skaalaagierd  oc  skip- 
stodu  j  vijkum  vid  svijninn2)  gieildfiaar  rekstur  j  naattfaaraa 
vijkur  vmm  sumaar  skogar  hðgg  j  barnafellz  skoge  aarliga  enn 
vid  aad  þui  skaape  þaa  skog  þrýtur.  gaaf  þaad  jtaak  aasbiorn  geirs- 
son  eigaande  baarnaa  feliz  j  testaamentisgiof.  vaar  baarnaafell 
golldid  j  vigzbætur  xiiij3).  hundrud  aasbirne  aaf  aalfu  þorgilz 
gudmundssonar  fylgier  heimaa  laande  krogsdaalur  fraa  gaalltar  grof 
fram  aad  kidaagile.  Reki  aa  fliotz  saande  er  þar  samanridid  set- 
bergzklettur  og  skrydnaafell  þar  vestur  [fraa]4)  skaammaa  reki 
ijc.  faadmaa  tuiræd6).  þaa  liosvetningaa  reke  vestur  aad  fliotzose 
motz  vid  þueraarmenu. 

')  hér  hafði  séra  Ólafr  lesid  samtidu,  en  Árni  les  sem  hér  stendr;  ')  hér 
las  séra  Ólafr  suirann.  Arni  les  sem  hér  stendr;  ')  «fyrst  hefur  vered 
gkrifad  xiij.  sidan  bætt  vid  j.  so  nu  stendur.  xiijj.  þo  er  allt  med  sama 
bleke  og  allt  falslaust,  sem  synest«  (AM.);  *)  «addendum  ni  fallor  fraa* 
(AM.);  *)  ac  tíræð. 


1380.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  357 

305.  16.  December  1380.  að  Reyaistað. 

Próventu    samningr    Jóns    prests    Bjarnarsonar    fyrir    sig    og 
Guðrúnu  systr  sína  við  Oddbjörgu  abbadís  á  Keynistað. 

AM.  Fasc.  III,  14.  Frumbréfið  sköllótt  nokkuð.  Afskr.  meðal 
klaustraskjaia  Árna;  AM.  280  4to  bls,  8—9  (afskr.  frá  17.  öld). 
Hið  nýa  hald  sem  hér  er  nefnt,  er  ekki  alveg  vist  hvað  er,  en  getr 
verið  Maríumessa  á  Jólaföstu,  sem  lögtekin  var  á  alþingi  1364,  og 
er  hún  þá  nýust  lógtekin  hátíð  á  Islandi,  þegar  hér  er  komið.  þetta 
bréí'  skírskotar  að  lyktum  til  leyfisbréfs  Jóns  biskups  frá  29.  Júní 
s.  á.  (Nr.  302  hér  að  framan)  og  segir  að  það  sé  meðbundið  þessu 
bréfi.  Er  á  því  auðséð  að  bréf  biskups  er  gert  íyrri  en  þetta;  í 
því  stendr  og  að  kaupið  sé  formerat>  þ.  e.  ráðið,  en  ekki  bréfað. 
Ef  það  hefði  þá  verið  bréfað,  mundi  hafa  staðið  í  bréfi  biskups 
«sem  bréf  þar  um  gert  vottar*.  Eg  hef  rannsakað  mjög  nákvæm- 
lega  um  dagsetning  þessa  bréfs,  og  ekki  fundið  anuað  líklegra  en 
það    sem  farið  er  eptir. 

RfeynistaðarJklfaustrsbréfJ.1) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
asgrimr  gudbiartzson  jon  biarnarson  biorgolfr  illugason  prestai 
bryniolfr  biamarson  eirikr  þorleifsson  ok  magnus  grimsson 
leikmenn.  Q[vediu]  G[udsJ  ok  sina  kunnigt  gerande  at  þa  er 
lidit  var  fra  hegatburd  vars  herra  ieshu  cbristi  00.  ccc.  ok 
lxxx  ara  drottins  dag  nærsta  epter  octaua  ins  nyia  halldz  at 
stad  j  reýnisneýsi2)  voro  vær  jhia  sám  ok  heyrdum  aa  at  sua 
fellt  kaup  stadfestiz  med  handa  banndi  med  frv  othbieýrgu 
abbadisi  ok  sira  joni  biarnarsyni  at  hun  tok  hann  med  godra 
manna  radi  ok  samþycki  allra  sinna  conuentu  sýstra  til  æfuin- 
ligrar  profentu  ok  systur  hans  gudrunu  a  stadinn  j  r[ejynis- 
nesi  med  suo  felldo  at  sagdr  sira  jon  gaf  j  profentu  med  þeim 
vij.  ok  xx.  kugilldi.  fimm  hundrut  j  hrossum  ok  atian  hundroth 
i  heyium  kosti  vidom  [buss  bublutum3)  ok  þarfligo  godzi  [virdu 
til  voru.  En4)  her  j  mot  skillde  hann  hafa  dagligan  kost  sem 
radz  madr  ok  sæmeligztu  menn  a  stadnum  ok  þionuzstu  sem 
honum  uel  þarfaz.  Jtem  arliga  til  klæda  ser  viij  alner  iarngrátt. 


')  Skammstatað    aptan    á  bréfinu;    ')  þannig,  6kbr.;    3)  þaunig,  skbr. 
4)  [að  miklu  leyti  molnað  út  í  skbr.,  tekið  eptir  afskr.  Áma. 


358  TESTAMENT  ÖGMUNDAR.  1381. 

xij.  alner  huitt  vadmal  ok  xij.  alner  lereptz.  Jtem  skal  hann 
gefa  mega  j  hueria  maltid  olmosu  einum  fatækum  manni  af 
stadarins  kosti.  En  adr  nefndri  gudrunu  systur  hans  var  skilinn 
kostr  suo  at  hun  mætti  vel  uera  vid.  ok.  viij.  alner  vadmals 
arliga  til  kiæda  henni.  ok  at  suo  geruu  vorv  vær  til  nefnder  af 
sira  þorleifi  bergþorssyni  radz  manni  stadarins  ok  þratt  nefndom 
sira  joni  at  meta  þetta  kaup  sem  laug  uatta  at  geraz  a  ok  þui 
at  skodudu  serhverio  j  sðgdv  efni  matu  vær  ok  dæmdum  adr 
greint  profentukaup  eigi  arfsuik  vid  erfingia  sira  jons  sakir 
fiaruaxtar  ok  skadlaust  vid  klaustrid.  Ok  til  sanninda  her 
um  settum  ver  adr  nefndir  menn  var  jnnsigli  med  kapitula 
jnnsigli  klostrsins  at  stad  ok  sira  þorleifs  firi  þetta  bref  hvert 
er  bundit  er  vid  orlofs  bref  vors  virduligs  herra  jons  biskups 
ok  gort  var  j  sggdum  stad  degi  ok  ari. 

Bréfið  er  nú  ekki  áfast  orlofsbréfi  Jóns  biskups.     Átta  innsigli  bafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 


306.  18.  Februar  1381.  i  Niðarðsi. 

Testamentisbréf  Ögmundar  kanoka  Ólafssonar  í  Niðarósi,  þar 
sem  hann  gefr  ýmsar  gjafir  og  þar  á  meðal  Oddgeiri  biskupi 
í  Skálholti. 

AM.  orig.  dipl.  Norv.  Fasc.  XI,  8,  transskriptum  frá  1.  Marts 
1382.  Dipl.  Norv.  II,  Nr.  468.  Hér  er  einungis  tekið  ágrip  að  svo 
miklu  leyti,  sem  það  snertir  þetta  safn.  Oddgeir  biskup  dó  15.  Aug.  1381. 

Jn  nomine  sancte  et  indiuidue  trinitatis  patris  et  filii  et 
spiritus  sancti  amen. 

Ego  Ogmundus  Olaui  canonicus  Nidrosiensis  .... 

Jtem  gefer  ek  herra  Odgæire  biskupe  j  Skalaholte  æit 
fingergul  sæm  biskupen  j  Biorguin  hafde  ader  gefet  meer.  ok 
æina  skurn  lokada  ok  gylta 

Jtem  gefer  ek  Hodhusæghls  kirkiu  til  æuærdlega  eighu  ij 
volumina  af  brefuerom.  sæm  herra  Odgæir  gaf  mik  ok  æin 
saltara 

Scriptum  Nidrosie  xviij  die  mensis  Februarij  hora  noctis 
quasi  tercia  sub  anno  domini  m°.  ccc°.  lxxx0.  primo. 


1381.  VÍK  í  FLATEYJAEDAL.    —   BÓLSTAÐAHLÍÐ.  359 

307.  21.  Febraar  1381.  i  Lauíási. 

Haldór  bóndi  Jónsson  selr  J>orgilsi  bónda  Pétrssyni  jörðina 
Vík  í  Flateyjardal  fyrir  lausafé. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5598,  «Ex  originali»,  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Arna.  «Brefed  er  á  pergament.  Jnnsiglenn 
sem  vered  hafa  sex  eru  oll  j  burt,  enn  epter  eru  lauser  þveingerner». 
Hákon  konungr  Magnússon  dó  1380  á  tímabilinu  frá  10.  Jdní  til 
fyrstu  viku  Oktobers,  en  lát  hans  hefir  ekki  frézt  til  íslands  fyrri 
en  með  vorskipum  1381. 

Jn  dei  nomine  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  halldors  bonda  jonssonar  ok  þor- 
giis  bonda  peturssonar.  at  adr  nefndr  halldor  seldi  þorgilsi  jord- 
ina  j  vik  j  flateýardal  med  ollum  þeim  gognum  ok  gedum  sem 
optnefndr  halldor  vard  eigandi  at  bedi  til  fiallz  ok  siofar  ok 
þar  j  millum.  firir  vij  asaudar  kugillde.  vij  kyr.  vj  gelldfiar  ku- 
gilldi  eingi  anefnd  ok  eitt  at  auk  vndir  halldori.  lukaz  vt  a 
þremr  arum  þui  mest  er  vill.  leiga.  xij.  alnum  kuikum  huert 
[kugildi]  sem  ei  er  lukt.skal  halldor  abyrgiaz:laugriptingar  a  sagdri 
jordu.  en  þorgils  hallda  til  laga.  lystu  adrnefndir  menn  halldor 
ok  þorgils  greindu  kaupi  i  laufasi  næsta  dag  firir  cathedra- 
cionem  sancti  petri  at  hiaveranda  sira  þorleifi  bergþors[syni]  ok 
þorlaki  olal'ssyni  prestum.  brandi  þorleifssyni  ok  eilifi  erikssyni 
leikmonnum.  hverir  sin  insigli  med  jnsiglum  adr  greindra 
manna  haldors  ok  þorgils  settu  firir  þetta  bref  gortt  i  saugd- 
um  stad  laufasi  a  tuttugta  ari  ok  sietta  rikis  virduligs  herra 
herra  hakonar  med  guds  nad  noregs  kongs. 

308.  13.  Deceraber  1381.  i  Bólstaðarhlíð. 

Marteinn  prestr  Bessason  selr  Haldóri  presti  Loptssyni  part  af 
jörðinni  Hlíð  (Bólstaðarhlíð)  til  fullrar  eignar  með  tilgreindum 
landamerkjum. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  3923  <(Ex  originali.  Brefed  er  á 
kalfskinn,  Synest  ad  hafa  vered  fyrer  fiogur  Jnnsigle,  Er  eckert  af 
þeim  epter,  nema  eirn  þveingstufum.  Er  með  hendi  Jóns  Magnús- 
sonar  bróður  Arna,  og  hafa  verið  dottnir  skallar  á  frumbréfið. 

path  gerir  ek  CDartæinn  prestr  berssason  godum  monuum 
kunnight  ath  ek  hefuir  fæinghit  sira  halldore  loptzsyni  til  fullrar 
æighnar  jardar  part  nedan  af  hlidar  iordu  med  suo  felidum 
vmmerkium,  fra  skridugili.  er  rædur  medal  æsisstada  ok  hlidar 


360  ÉYDALIR.   —  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1382. 

ok  sudr  tii  skerpess  austr  ath  skytnadals  botnum  ok  vestr  ath 
....  skal  þetta  hans  obrigdiligh    æighn    ok    mer    sua   fellda 

peningha  firir  1 11  ok  þa  hann  vill  ok    honnm    þikir 

sier  hænta.  sua  æi  sidr  holma  þa  sem  h  ........  ss  fram 

af  sogdum  parti1)  ok  yfir  ath  midkuisl.  ok  til  sanuýuda  her 
vm  se[tta  e]g  mitt  innsighli  firir  þetta  bref  gorth  i  bolstadar- 
hlid  in  festo  lucie  virginis  anno  domini  00°.  ccc°.  lxxx0.  j°. 

Ok  sakir  þerss  at  wer  ifuar  nicholasson  þorstæinn  berghs- 
son  ok  þoruardr  gudmundarson  vorum  i  hia  þeirra  handlaghi 
her  vm.  settum  wer  war  innzsigli  firir  þetta  bref  til  fullz 
vitnisbuidar. 

309.  1382. 

Eydala  máldagi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  4425,  ágrip  með  hendi  Arna  Magnús- 
sonar  úr  Eydalamáldógum  1382,  1388,  1475,  1538.  -Heydala 
kyrkiu  (austur)  maldaga  utskrifter  synde  mier  Hoskulldur  Halldors- 
son  Eirikssonar.  var  þetta  þar  i  biand:  ein  de  anno  1382,  onnur  de 
anno  1388,  þridia  de  anno  1475,  fiorda  de  anuo  1538.  Eg  liet 
þær  ei  uppskrifa.  helldur  alleinasta  excerperadi  nockud  þar  ur2).  Eg 
hefi  sidan  skrifad  Sr  Arna  Alfssyne  til  um  þesse  bref,  og  seiger 
hann  ad  eckert  þar  af  sie  nu  vid  Eydala  kirkiu,  og  hverki  fader 
Hoskulldar  Sr  Halldor,  nie  broder  hans  Kort  vite  hid  minnsta  til 
þeirra  ad  seigia.  Ræd  eg  þaraf  ad  þaug  i  Hoskulldar  geymslu 
muni  interciderad  hafa.  þvi  þad  er  vist  ad  eg  þaug  hia  honum  sá». 

Ur  Heydala  kirkiu  maldaga  de  .anno  1382. 
xij.  hundrat  i  metfie  oc  se  metit    til  fullra    aura.   enn    ei 
fellt  til  frids  ne  vðru. 

v.  bækur  i  hvitum  skinnum  oc  ein  messubok  oskinnud. 

310  22  Juli  1382.  í  Hvalfirði. 

Einar  Eiríksson  fær  Gunnsteini  ábóta  og  klaustrinu  á  í>ing- 
eyrum  jórðina  að  Akri  á  Kólkumýium  til  fullrar  eignar  og 
kvittar  fyrir  andvirði  hennar. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  455  «ex  originali  monasterii  Thing- 
eyrensis,  accuratissime»  (AM.)  «Jnnsigled  er  buríu»  (AM.).  Lýst 
stafagerð  frumbréfsins  á  innlögðum  miða.  Afskript  af  bréfinu  er  og 
í  AM.   280,  4to  bls.  173. 

')  pti,  hdr ;  s)  «þetta  hafa  vel  eige  vered  annad  enn  registur  yfir 
femune  kirkiunuar  his  annis,  og  er  svo  skadenn  eigi  stor.  Slik  registra 
hafa  vid    fleire  kirkiur  skrifud  vered  á  sanrblðd  kirkna  messuboka'. 


1382.  TOLLR  ÍSLaNDSFARA.  361 

akurs  bref. 
f>at  gerir  ek.  einar  eiriksson.  godum  monnurn  kunnikt 
þetta  bref  siaanndum  edr  heýranndum.  ath  ek  hefuer  fæingit  til 
fullrar  æignar.  herra.  Gunsteini.  abota.  ok  stadnum  aa  þingheýrum. 
jordina.  ath  akri  aa  kolkumýrum  ok  hann  hefuer.  mer  þar.  sua 
marga  peninngha  firer  lukt  sem  mer  vel  neghier.  Ok  til  san- 
ýnda  her  vm  setta  ek  fiier  þetta  bref  mitt  jnsigli  gortt  j  hual- 
firdi  in  festo  COarie  magdalene  er  lidit  var  fra  hegat  burd 
vars.  herra  jehsu  christi  þushunddrad  þriu  hundrad.  attathigher. 
ok  tuo  atr. 


311.  27.  Oktober1)  1382.  i  Björgvin. 

Réttarbót  Ólafs  konungs  Hákouarsonar  um  toll  íslandsfara. 

AM.  330.  Fol.  á  pappír  c.  1600  og  eptir  því  handriti  er 
réttarbótin  prentuð  í  NgL.  III,  215 — 16,  og  er  sami  texti  prentaðr 
hér,  því  að  haun  er  einna  beztr  allra  af  þessari  réttarbót,  og  er 
hún  þó  til  í  fjölda  afskripta;  eg  veit  af  hér  um  bil  sjötíu,  eu  þó 
er  eingin  af  þeim  eldri  eu  frá  16.  öld,  og  er  mjög  brjálað  mál  á 
þeim  flestum    og    sumar    alveg    komnar    upp    í  þeirra  tíðar  dönsku 

Olaffuer  med  gudtz  naade  Norgis  Dana  och  Gotta  kon- 
unger  sennder  aullum  Jslandsforum  theim  sem  nu  ero  komnir 
thiil  Bergenn  eder  och  fremdellis  komma  kunne  heddann  aff 
quediu  guds  och  sina. 

Ombodtzmannd  vor  her  i  Bergenn  kieride  for  os  och 
raade  vort  att  ymissir  mendt  her  aff  eder  giere  oss  och 
kronenu  vore  i  Norge  storann  skade  och  affdrot  i  thui  att 
their  viilia  eigi  luka  seckia  giald  aff  sinu  godtz  thui  som 
their  hingat  thiill  Norgis  f#re.  nu  hoffum  ver  that  vm- 
spurt  och  med  vorum  godum  monnom  huat  thar  haffuer  verit 
rettat  vm  att  fornu  och  aff  thni  att  raadt  vort  och  ver  hoff- 
um  that  sua  funnit  i  gamlli  skipann  forfedre  vars  hins  kieraste 
herra  Magnus  konungs  och  aff  huariu  hundrade  fisk  skullu 
their  lucka  kronenu  sex  fiska  och  huariu  brennesteinns  thunnu 
sua  myckit  som  packa  vanndmolls  och  aff  huerium  aski  Jyssi  thuo 
stryckir  ennd  aff  aull[u]  adru  i  hueriu  huert  som  er  som  aff  packa 
vandmols  och  aff  iam  recknung  och  aura  thall.  Och  tho  att 
noker    mend    som    seneinder(f)    eru   aderneunda  Jslandtzforum 

l)  eða  30.  Apríl  1383. 


362  TOLLR  ÍSLANDSFARA.  1382. 

haffua  that  fraa  krunnine  om  noker  sua  er  vlaugliga  vnndann 
dreger  imodt  theire  skipann  som  aderneundar  forfader  vor  herra 
Magnus  konunger  med  sambtyke  sinna  goda  manna  tha  giorde 
sua  och  emodt  theire  stadfestu  sem  var  hinn  kieraste  [fader] 
goda  amini[n]gar  herra  Hakonn  med  gudtz  naade  Noregs  kon- 
unger  thar  om  giorde  med  sino  breffue  hueriu  thetta  vort  bref 
er  med  fest  tha  villiom  ver  med  eingo  mote  thuilikum  vnnd- 
ann  dragt  fraa  kronnena  tholla  edder  liida  latha.  Och  thui 
haffuom  ver  och  raad  vort  thessar  goder  menndt  sem  effter 
neffnnist,  herra  Jacob  med  gudtz  naade  byskop  i  Bergenn  och 
drotsetta  vor  herra  Ogmunder  Finndsonn  frennde  vaar  herra 
Sygurdar  Hafftorssonn,  profastenn  att  Apostole  kirckiu  i  Bergen 
herra  vinaldinn  Henriczson,  fehyrde  vaar  i  Berguin  Erlindar 
Philipsou,  fæhyrde  vaa[r]  i  Thrundhiem  otte  Reiner,  fæhyrde 
vaa[rj  i  Thunsberg  Goutte  Erikson,  syslemader  vaar  aa  Heiliga- 
lannde  Petter  Nicklauson,  laugmand  vaa[r]  ij  Bergenn  Jonn 
Aslackssenn  och  fleire  vaare  gode  mendt  som  hia  oss  varu 
aderneunda  skipann  som  forfader  vaar  offtteneunder  tha  gierde 
med  sinum  goda  raade  och  sinna  goda  manna  sambthycke  och 
aderneunder  fader  vaar  stadfest  haffuer  som  forseger  stadfest  och 
sambtyckt  ij  sua  maathe  som  ader  er  sagt.  Och  villiom  ver 
att  thar  se  einngu  men  vnndann  skylder  huarcke  sueinne 
heller  styremader  fattuker  eder  riicker  ueima  huar  lucka  seckia 
giald  vort  effther  thui  som  nu  er  sagdt  saa  frembt  som  huar 
om  seg  vill  [ei]  suare  oss  fulla  brefuabrot  ocb  lucka  tha  seckia 
giald  att  sidar  se1)  saker  thes  att  ver  vittum  einge  skynsemd 
ther  thiil  att  sueine  aderneundum  Jslandtzforum  skulu  oss  eigi 
sua  uell  vort  seckia  giald  lucka  som  adra  their  besta  mendt  i 
rigeno  sem  thiill  Jslanndtz  siglle  eder  siglla  latha.  och  thui 
biodum  ver  laugmanne  vaarum  i  Bergenn  effter  aderneunda 
skipann  och  thessa  vara  sambtyckt  och  stadfestu  at  doima  e 
neer  och  sua  offta  sem  ombodtzmennd  voru  kunna  oss  thiill 
kreffuia.  Villa  ver  och  att  thessa  skipann  skullu  stadug  vera 
einnkanneleiga  thiill  thess  er  gudt  giffuer  oss  thiill  vaara  loug- 
ligra  alra  att  komma.  Enn  synist  oss  och  raade  varu  annan 
skipann  skynnsammer  vera,  tha  stannde  that  thiill  voruu  naade 
och  effter  godra  manna  raade.  Var  thetta  breff  giort  i  Berg- 
enn  vnnder  vaaru  och  vaaro  godra  manna  innsigllum  och  raade 
aa  thuegga  apostle  messu  afftan  aa  odru  aare  rickis  vaars  Norgis. 

')  aa(!)  hdrr. 


1382.  KRISTNES   í   EYJAFIRÐI.  363 

312.  30.  December  1382.  á  Holum. 

Jón  Árnason  gefr  Haldóri  presti  [Loptssynij  hálfa  jöröina  Krist- 
nes  í  Eyjafirði. 

AM.  Fasc.  IV,  2.    Frumbréfið  á  skinni  með  norsku  handarlagi. 

Hallt  Kristnes  i  Eyafirde  giefed1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þettabref  sea  edr  heýra  sendum  wer 
þorgýls  bauduarsson  æirikr  þorfinnzson  æinar  þoruardzson  prestar. 
asgrimr  snorrason.  gisl  gislason.  sturlla  bauduarsson  læikmenn 
q[vediu].  G[uds]  ok  sina  kunnigtt  geranndi  ath  þar  vorum  wer 
j  hia  ok  heyrdum  aa  i  bræidustofunni.  aa  hoolum.  setta  dag 
iola  þa  er  lidit  war  fra  hingat  burd  wars  herra  jesv  christi 
þushundrut  þriuhundrut  attatigher  ok  tuau  aar  ath  jon  arnason 
gaf  sira  halldori  medr  bandabandi  jordina  halfua  j  kristnesi  i 
eýiafirdi  till  fullrar  æighnar  binn  ytra  hluta  med  oilum  þeim 
gognum  ok  giædum  sem  sagdri  jordu  fylgia  ok  hann  ward 
fremz  æighandi  ath  ok  saugdum  jardar  helminghi  til  hæýrer 
medr  torfskurdi  sem  nægher  j  ðngulsstada  jord  ok  selfaur  i 
kuigendis  dal.  asaud  kwm  ok  Rossum.  Sua  æi  sidr  gaf  jon. 
sira  halldori  þann  maala  sem  hann  hafdi  á  laght  þorualldz  luta 
j  sagdri  jordu.  ath  hann  skilldi  fyrstr  kaupa  ath  jofnu.  lýsandi 
þui  ok  æi  sidr  ath  iafnadar  máli  stædi  áá  sagdri  jordu  millum 
þeirra  þorualldz  ogmundar  sonar  huar  sem  faul  veri.  sagdi 
ok  þrattnemdr  jon  ath  sira  halldoB.  fæiughi  sagda  iord 
medr  ongbu  kaupi  af  honum.  skilldi  maali  þorualldz  fara  efter 
loghum.  Ok  til  sanninda  her  vm  settum  wer.  war  innzsighli 
firer  þetta  bref.  gort  i  saugdum  stad  deghi  ok  áári  sem  fyrr 
segher. 

Fyrir  bréfinu  hafa  verið  sex  innsigli,  en  þrjú  af  þeim  era  dottin  frá, 
en  þrjú  eru  fyrir,  þó  brákuð:  Séra  Eiríks,  séra  Einars  þorvarðssonar 
og  Gisls  bónda  Gislasonar;  á  signeti  hans  stendr:  si(gillum)  Gilsi  Gisl 
.  .  .;  hefir  hann  því  að  réttu  heitið  Gils. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


364  staðarfell.  1383. 

Q.Q  3.  Marls  1383.  að  Staðarfelli. 

6U'  30.  Oklober  1385-  i  Hjarðarholti 

Örnólfr  bóndi  Jónsson  selr  með  sauaþykki  Herdísar  konu 
sinnar  Guttorrui  syni  sínum  hálfa  jörðina  Staðarfell  á  Meðalfells- 
strönd  með  öllum  gögnuin  og  gæðum. 

AM.  Fasc.  IV,  1.  Frumbréfið  á  skinni  komið  frá  séra  þórði 
á  Staðastað.  en  hann  fékk  það  frá  Borg.  AM.  dipl.  afskr.  Nr.  ]510 
(eptir  frumbréfinu). 

Kaupbref  firir  stadarfelle  a  medalfellzstrauud  ok  kirki- 
un[n]ar  gossi.  1381 l). 

Jn  nomine  dei  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  aurnolfs  bonda  jonssonar  ok  gvthoiins 
sonar  hans.  ath  Gvtthormr  kaupir  alla  halfa  jord  stadar  feli  ath 
aurnnolfi  fedr  sinum  medrvpplagi  ok  samþykt  herdisar  husfru  hans 
rnedr  ollumþeimgooguum  okgædvm  semjordinni  heferfylgtatfornv 
ok  nyio  ok  hann  vard  fremzt  eigandi  ath  til  alira  halfra  vmmerkia 
þeirra  sem  adrer  eigo  ath  mót  honum  medr  halfri  seluæidi  firir 
hello.  firer  sextighi  hundrada  medr  þessvm  fridleika.  xxx.  ku- 
gilida  ok  þriatigi  hundrada  warv  edr  wa^rv  wirdz  eyriss.  ok 
lykia  wt  at  tuæimr  áárum.  sagdi  fyr  nefndr  avrnolfr  til  suo 
felldra  jtaka.  ath  stadarfeil  ætti  alla  sehvæidi  firer  skogvm. 
alla  holma  skær  ok  seluæidi  firer  ara  stavdvm  wt  ath  klifi.  ok 
allann  fiekkodal  med  afrétt  sem  watnfajll  deila  nordr  aa  fiavll 
ok  ath  fomu  hefer  fyigt.  greindi  þratt  uefndr  aurnolfr  þessi 
landa  merki  milli  stadar  fellz  ok  skoga.  Réttsýni  af  siauar 
baukkum  firer  wtan  skoga  holm  ok  vpp  aa  merki  hrys  vtan 
werd  ok  þadan  annat  Réttsyni  wpp  aa  hrafs  haug.  af  brrfs 
haug  sionhennding  upp  aa  wifils  topter  af  witils  toptum  ok 
wpp  j  moshola  waurdo.  En  j  millum  ara  stada  ok  stadar 
fellz  skal  Rada  gardr  sáá  er  vpp  geingr  or  sabinv  wik  ok  vpp 
j  áá.  skal  fiekkv  dals  aa  Rada  firer  ofan  sem  jord  geingr  ath. 
en  milli  hallzstada  ok  stadarfellz  eignar  j  flekkoial.  skai  Raaa 
lækr  firir  ofan  hól  er  ofan  fellr  or  leyningvm  vpp  aa  fiall  ok 
fram  j  áá.  skal  opt  nefndr  aumolfr  svara  olium  laga  Riptingum 


')  Fyrirsögnin  er  aptau  á  nied  yngri  hendi.  Ártalið  er  hér  viit, 
því  að  ríkistíð  ólafs  konungs  Hákonarsonar  er  talin  frá  29.  Júlí  1381 
(sbr.  Dipl.  Norv.  I,  2,  xxxi). 


1383.  TESTAMENT   EINARS   EIRIKSSONAR.  365 

aa  adr  nefndri  jordv  stadarfelli.  en  Gvthormr  hallda  til  laga. 
for  þetta  kaup  fram  vnder  stadarfelli  jn  translacione  iohannis 
holensis  episcopi.  aa  odrv  ari  Rikiss  wirdvlighs  heRa  herra  olafs 
medr  guds  naad  noregs  dana  gota  kongs.  þessum  vattum  hia- 
verondvm  narfva  sveinssyni  erlingi  teitzsyni  joni  biarnarsyni 
joni  þorgilssyni  joni  Runolfssyni  ok  joni  snorrasyni.  settu  þessir 
greindir  menn  sin  jnsigli  firer  þetta  bref  skrifuat  j  hiardarhollti 
jn  profesto  quintini  martiris.  tæimr  áárum  sidar  en  fyR  seghir. 

Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau    er    nú    öll    dottin    frá 
nerna  Jóns  Runólfssonar,  sem  er  að  mestu  heilt, 


314.  5.  April  1383.  í  Vatnsfirði. 

Testamentisbréf  Einars   Eiríkssouar  í  Vatnsfirði  í  transskripti 
tveggja  presta  og  tveggja  leikmanna. 

Landsbókasafn  Fasc.  XXIX,  3,  frumritið  á  skinni;  innsiglin  eru 
glötuð,  en  1.  og  4.  innsiglisþvengrinn  eru  eptir.  AM.  Dipl.  afskrr. 
Nr.  891  «ex  transscripto  Vatzfiordensi  accuratssime»  (AM.)  «4 
innsigle  hafa  fyrer  brefenu  vered,  sem  nu  eru  oll  i  burtu»  (AM.) 
«þetta  bref  er  ritad  med  krokottum  osettum  bokstofum  hvar  ut  ur 
eru  angar  og  strik  a  ymsar  sidur.  Er  skriften  lik  norskri  hond  ecke 
vel  settre»  (AM.);  afskriptir  af  bréfinu  eru  hér  og  hvar,  svo  sem  ein 
í  IBfél.  69.  4to  með  hendi  Hallgríms  djákna.  Prentað  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  130—32.  Dagsetning  transkriptsins  er  undarltg 
og  getr  ekki  staðist  nema  eitthvað  sé  misskrifað  í  sjálfu  frumritinu. 
Einar  í  Vatnsfirði  deyr  IV.  kal.  Aprilis,  sem  er  sá  29.  Marts;  segir 
Flateyjarannáll  og  Gottskálksannáll,  að  það  hafi  verið  1383,  og  væri 
það  árið  eptir  að  þetta  bréf  er  útgefið,  ef  hér  væri  alt  rétt,  en  Lög- 
mannsannáll  segir  að  það  hafi  verið  1382,  og  ætti  það  að  koma  heim 
við  bréfið,  en  gerir  það  ekki.  Fimtudagrinn  næstr  eptir  páskaviku,  er 
sá  17.  April  þetta  ár  (1382),  því  að  páskavika  er  sú  vika,  som 
gengr  inn  með  páskadegi,  en  ekki  vikan  fyrir  páskana  (dymbil- 
vika)  og  þá  segjast  transscriptores  fyrst  hafa  séð  bréfið,  en  í  enda 
þess  segjast  þeir  transskribera  það  og  innsigla  sunnudaginn  næsta 
eptir  Ambrosiusmessu,  sem  það  ár  ber  uppá  6.  Apríl  og  er  þar  að 
auki  páskadagr,  og  eptir  því  ættu  þeir  að  hafa  afskrifað  það  og  innsiglað 
11  dögum  áðr  en  þeir  sáu  það.  Nú  er  þess  ekki  getandi,  að  prestar 
þessir  hafi  haldið  svo  rangt  páska,  að  það  munaði  hálfum  mánuði,  en 
til  þess  að  dagsetning  bréfsins  gæti  staðizt  þá  þurfa  páskar  einmitt 
að  hafa  verið  tveim  vikum  fyr  en  þeir  voru  1382.  Ná  vill  einmitt 
svo  til,  að  páskar  eru  árið  eptir  hálfum  máuuði  fyrr  en  þeir  voru 
1382,  þ.  e.  22.  Marts  og  fimtudagrinn  næsti  eptir  páskaviku  er  þá 
2.  Apr.,  og  sunnudagrinn    eptir    Ambrosíusmessu    verðr    það   ár  5. 


366  TESTAMENT   EINARS   EIRÍKSSONAR.  1383. 

Apríl.  Hefir  því  ártalið  misskrifast  í  bréfinu  (D°  ccc°  lxxx0  ij° 
fyrir  CD°.  ccc°.  lxxx0.  iij°.  og  er  því  1383  hið  rétta  dánarár  Einars 
í  Vatnsfirði.  Hann  mun  auk  pess  koma  við  gjörning  22.  Júlí  1382 
(sjá  Nr.  310  hér  að  framan). 

Jn  Domine  domini  amen. 

gerum  ver  skeggi  elldiarnsson.  helghi  einarsson  prestar. 
þorualldr  snartarson  þoruardr  gudmundarson  leikmenn  kunnikt. 
ath  sub  anno  gracie.  CD°.  ccc°.  lxxx0.  [i]ij°.  j  vatzfirde  fimtadagin 
næsta  epter  phaska  viku  saam  ver  testamentum  einars  bonda 
eirikssonar  godrar  minningar  med  hans  secreto  jnsigle  oc  sidan 
ifer  lasum  sua  uattanda  ord  efter  ord  sem  her  seiger. 

Ek  einaR  eimksson  gerir  sua  fellt  testamentum  sem  her 
seger.  kiosandi  likam  minum  legstad  at  kirkiu  heilaghs  olafs 
j  vatzfirde.  gefande  þar  til  jord  aa  haalshusum.  ok  j  vaagum. 
CDiþbusum.  oc  eyre  halfua  j  miouafirdi  ok  þuilik  hualggde  sem 
profaz  at  ek  ok  fader  minn  hafua  aatt  j  fliote.  ok  her  til  kalek 
gylldan  er  vegr  tuær  CDerkr.  skal  sa  madr  sem  kirkiunnar 
goz  helldr  lata  gefua  her  firer  aarliga  aa  minn  aartidar- 
dagh.  faatgkum  monnum  hundrat  j  koste  ok  lata  segia  saalu 
messv  firi  minne  saal.  kirkiu  heilags  laurencij  aa  grvnd  gefr  ek. 
fimm  hundraht.  hrafnagils  kirkiu.  ij.  hundrat.  til  munkaþueraar. 
ij.  hundrat.  til  holastadar.  v.  hundrat.  til  Reynissnesstadar.  c. 
til  þingeyra.  ij.  hundrat.  til  kirkiubæiarklaustrs.  v.  hundrat.  til 
þyckabeiarklaustrs  iij.  hundrat.  til  heigafeliz.  c.  til  gufudals 
kirkiu.  c.  til  stadarkirkiu  j  steingrimsfirdi.  c.  til  skalholltz 
kirkiv  tiv.  hundrat.  aarness  kirkiu.  ij.  hundrat.  adaluikr  kirkiu. 
s§ttung  j  hualreka  j  hofn.  til  grvnna  vikr  kirkiu  fiordungh 
j  hualreka  j  hlðduuik.  kirkiune  aí  sniofiollum  iij.  hundrat. 
kirkiubols  kirkiu  j  langadal.  c.  kirkiu  j  augre.  c.  kirkiu  a  eyre 
j  seydisfirdi.  c.  kirkiu  aa  eyre  j  skutilsfirdi.  c.  kirkiu  aa  hole.  c. 
kirkiu  aa  stad  j  suganda  firdi.  c.  kirkiu  j  holte  j  aðnundarfirdi 
tolftungh  j  reka  j  siglu  uik.  land  aa  draungum  ok  tuaa  hlute  j 
Reka  skal  taka  biornn  son  minn  til  eignar.  ok  skal  hann  feda 
þar  firi  einn  ðlmðsu  mann.  mer  skýlldan  efinliga  ok  aa  þui 
goze  odru  sem  ek  heier  honum  gefit.  presti  þeim  er  mik  syngr 
til  molldar  gefr  ek.  ij.  hundrat.  prestum  til  salumessna.  x. 
hundrat.  skal  sira  eindriþe  kópe  taka  þar  [afj.  ij.  hundrat.  fa- 
tækum  monnum.  v.  hundrat  j  koste  ok  sie  gefit  j  sio  naattum 
fra  andlaate  minu.  faatækum  frendum   gefr  ek  xx.  hundrat.  skal 


1383.  TOLLR  ÍSLANDSFARA.  367 

valgerdr  nicholasdotter  eiga  þar  af.  v.  hundrat.  cecilia  syster 
hennar.  iij.  hundrat  jngigerdr.  ij.  hundrat.  ef  brigith  modir 
þeirra  erbir  mig  eigi  ella  take  þeir  er  meÍR  þurba  af  minum 
frendum. 

Ok  til  sannynda  her  um  settum  ver  fyR  sagder  menn  vaar 
jnsigle  firer  þetta  vtskriptum  er  gior[t]  var  sunnvdaginn  næsta 
post  festum  sancti  ambrosij  confessoris  j  sogdum  stad  ok  aare. 


315.  26.  August  1383.  i  Björgvin. 

Réttarbót  Ólafs  konungs    Hákonarsonar    um  verzlun  fátækra 
manna  og  toll  íslandsfara. 


AM.  102.  4to  á  pappírc.  1600  (=  A);  AM.  94.  4to  ápapp. 
c.  1600  (=  B);  AM.  330.  Fol.  á  pappír  c.  1600  (=  C);  AM. 
80.  4to  á  pappír  c.  1560  (=  D);  AM.  331.  Fol.  á  pappír  c. 
1600  (=  E);  Stockh.  Sk.  K.  4,  Nr.  14.  Fol.  (=  F).  Prentuð  í 
NgL.  III,  216-18. 

Vm  vngir  mend  sem  i  kaupferd  vilia  fara  oc  vm  skips 
bygning  oc  seckiagiold1). 

Olafuir  med  guds  miskun  Norrigis  Dana  oc  Gottis  kon- 
ungr  sendir  ollum  monum  i  Biorgiunar  fæhyrdslu2)  oc  i  ollum 
Norderlondum  qfuediu]  g[uds]  oc  sina. 

[Wer  oc3)  alt  rikis  raad  wort  biscopar  oc  lendirmen4) 
riddara  oc  sueina,  hafom  þat  well5)  undirstadit  at  almugen  her 
met  ydr  bæde  leikir  oc  lærdir  hafa  þat  hðgeliga  kiært  firi  os  oc 
kiæra  þatfi)  en  i  dag  at  þæir  godir  men  sem  vilia  bolefni  vppe- 
halda  her  met  ydr  kunno  ei  hion  oc  vinnufolck7)  faa  sakar 
þes  at  flestir  vngermen  leggia   sig  till    kaupfærda    bædi   imoti 


*)  Fyrirsögn  vantar  í  C,  D,  E,  F;  2)  b.  v.  C;  3)  [biodande  C; 
4)  lerdar  menndt  C;  prelater  E,  F;  sl.  D;  s)  sl.  C:  6)  sl.  C;  7)  vnng- 
folck  C. 


368  TOLLR  ÍSLANDSFARA.  1383. 

lagom  oc  þæiri  skipan  oc  brefuom  er  forfadir  war1)  Magnus 
konungr  oc  fadir2)  hin  kieraste  herra  Hakon  konungr,  gud 
þæira  sal  hafui,  giorde  met  alla  þæira3)  rikis4)  raade  oc  sam- 
tyckt.  i  sua  mate.  At  engi  madr  skildi  sigla  i  kaupfærdir  er 
minna  gotz  aatte  en  til  fimtan  marka  forngilda  i  kaupðyri, 
vttan  huars  mans  borgan  inienskra  edr  vtlenskra.  Oc  en  þa5) 
at6)  af  þessi  skipan  hefuir  minne  haldit  værit,  en  sem  [vel  at 
burde7).  þa  viliom  ver  oc  alt  vort  rikis  raad  at  adernemde 
bref  se  fast  oc  staduga8)  hedan  af  oc  stadfestom  ver  þau  i  oll- 
um  sinum  greinom  oc  articulis  eptir  þuj  sem  þau  vatta  sialf 
vm  sik. 

Oc  vppaa  þat  at  landit  leggist  ej  meir  j  audn  en  nu  er 
bædi  os  oc9)  vorum  godum  monnum  til  skada  oc  helst10)  þeim 
sem  nogit  got11)  eiga,  oc  giarna  vilia12)  os  til  tionuste  vera 
oc  formuga  ei  af  þuj  at  bæde  vare  jorder  oc  þæira13)  leggist  i 
audn  oc  leidangren  verdr  skiot  [till  enkis14)  þa  hafom  ver  oc 
vart  rikis  raad  bæde  biscopar,  lendirmen15),  riddara  oc  sueina, 
þessa  skipann  nu  aagiort.  at  ingen  man16)  her  met  ydr, 
huarki  i  bð  edr  i  herade,  muga  byggia  nokur  kaupskip17) 
nordr  i  landit  at  sigla  eda  oc  til  skatlanda  vara,  vten  þæir 
men  sem  þæt  formuga  af  þæira  eigno  gotze,  oc  vttan  alla 
borgan  vtlenskra  oc18)  indlenskra.  eptir  þuj  sem  þæir  vilia 
sauna  met  [eidi  sina19).  nema  huer  sem  þat  gerir  ville  hafa 
firigiort  skipeno,  oc  en  ofuan  a  suara  os.  viij.  ðrtogar  oc.  xiij. 
m[erkr]i  brefuabrot.  fuldkomliga  fyrbiodande  ollum  vorumvmbods- 
monnum  fyrst  [oc  fræmst20)  fehirde  vorum  i  Biorgun  oc  sidan 
þar  ollum  vt  i  fra  nokrom  monnum  lðyfui  þar  til  giöfua  edr 
af  nokrom  manne  tola  edr  stædia  skip  at  byggia  moti21) 
þesse  var22)  skipan23)  sem  fyr  [er  sagt24)  vttan  heldir  biodom  ver 


])  herra,  b.  v.  C;  2)  war,  b.  v.  B,  C;  *)  þæira,  si.  C.  *)  riigesinns. 
C;  s)  tho,  C;  6)  at,  sl.  C;  7)  [thiill  bóre,  C;  8)  stadugt,  C;  s)  aulluni,  b. 
v.  C;  ,0)  helder,  C;  ")  godtz,  C;  Jorde  godtz,  E,  F;  ,J)  vildu,  C; 
1S)  anndra,  C;  M)  [innginn,  C;  1S)  lerdar  mendt,  C;  prelater,  E,  F; 
'*)  man,  sl.  B;  17)  koupskat,  C;  18)  eder,  C;  •»)  sino,  B;  [sinn  eidt,  C; 
20)  [sl.  C;  2I)  op  fraa,  C;  3Í)  vaare,  C;  31)  och  sambtyckt  allara  godra 
manna  eder  nokerer  godrar  mennd  att  fare  i  koupferder  imotti 
theira  skipann,  b.  v.  C;  och  alla  wore  gode  mendtz  sampteck,  b.  v.  E.  F; 
24  (  [seiger,  C. 


1383.  TOLLR  ÍSLANDSFARA.  369 

ollum1)  varum  syslumonnum,  her  met  yðr,  i  huerio2)  stet  sem 
huer  er  at  fulfylia  þessi  var3)  skipan  oc  vp4)  at  taka  firi  þeim 
sem  her  gera  imoti. 

Biodom  ver  logmonnum  varom  at  leggia  lagar  orskurd 
aö)  þa  men  sem  syslumæn  varir6)  sðkia7)  firi  þæim,  sem  her 
mote  giera. 

Framdelis  hafuom  ver  [þat  fyristadit8)  at  ver  takom 
þær  storan  skada  af  at  þat  gotz  sem  af  Jsland9)  kiæmir  verdr 
fyr  vpskipat  en  ver  vart  sæckiagiolld  hafuom,  edr  oc  adra  þa10) 
luti  sem  os  bðr  þær  af  med  lagom11)  hafua.  þui  fyrbiodom  ver 
ollum  þæim  mannum  sem  fehirde  var  veit12)  nokor  grunsæmd 
a  nokot  gotz  vp  at  skipa  edr  i  nokra13)  mata  sik  þar  [i  luta14) 
fyr  en  ver  hafuom  vart  sæckiagiald  [adr  oc16)  annat  som  os 
bðr  þar  met  lagom  af  at  hafua.  vttan  huar  sem  dyrfist  at 
gera  mote  þessari  vare  skipan  suare  sliku  fyri  sem  þan  man 
er  vart  gotz  hefuir  met  valde  tekit  oc  a  ofuan  suare  os.  viij. 
ðrtogar  oc.  xiij.  marcher. 

War  þetta  bref  giort  i  þunsbergi  met  raade  oc  samtyckt 
þessara  godra  manna  sem  her  nefnis:  her16)  Niclaus  met  guds 
naade  erchibiscup  i  þrondheim.  her  Jon  biscop  i  Oslo.  her 
Jacop  biscop  vdj  Bergen.  her  olafuir  biscop  i  Stafangri.  her 
sigurd  biscop  i  Hammare.  herra  ogmundr  Findsoner.  her  sig- 
urd  Hactorson17).  Hakon  Jonson.  Otte  Rðmer18).  Erlend  Philip- 
son.  Gaute  Ericbson  oc  Alf  Haraldson  oc  fleiri  adra  vara  [godir 
mend19)  aa  miduikudagin  nest  eftir  Bartolomeusmesso  <lag,  aa 
þridiu  aare  rikis  vars  Norrigis  vndir  vare20)  oc  adrnemda 
vara21)  manna  af  rikis  raade  vars22)  indsiglum. 


B. 

IBfél.  215.  4to  bl.  86—87  á  pappír  ritað  á  íslandi  um  1700. 

')  ollum,  sl.  C;  ')  hueri,  C;  ')  thissa  waara,  C;  *)  vp,  sl.  C;  s)  opaa 
C;  6)  varir,  sl.  C;  7)  settie,  C;  8)  [thetta  stadfest:  C;  •)  Jslande,  C; 
10)  þa,  il.  C;  ")  at,  b.  v.  C;  ")  haffuer,  C;  13)nokro  hannda,  C;  nogenn 
hannde.  E,  F;  14)  [vnndann  litta,  C;  15)  [heller,  C;  ,9)  herra,  C;  ,7)haff- 
tarsson,  C;  Hafftornssenn,  D;  Haffthordtzenn,  E;  Hafftorssen,  F;  ,8)Reimer, 
C;  Regmwnszenn,  D;  19)  [godra  manna,  C;  J0)  vuaro,  C;  ")  godra,  C; 
")  vaaru,  C. 

Dipl.  Isl.  m.  b.  24 


370  TOLLR   ÍSLANDSFARA.  1383. 

Riettarboot  Olafs  koDgs  vmm  þionustufolk  og  skipagiðrder. 

Wier  Olaf  med  Guds  Myskun  Noregs  og  Danmerkur  kongur. 
heilsa  ollum  vorum  kiærum  vndersatum  j  Noreigi  bædi  leikum 
og  lærdum. 

Vited  ad  vort  Elskulegt  Rikessraad.  Biskupar  og  Riddarar 
goder  menn  og  Sveinar.  hafa  hardlega  kiært  fyrer  oss.  ad  vorer 
vndersatar  sem  vppehallda  gest  og  gangande  born  og  buskap. 
kunna  ecke  fa  þionustudreinge  ad  bruka  til  sinnar  naudþurftar 
sokum  þess  ad  huer  maiin  vill  nu  fara  med  kaupmannsskap 
til  sios  og  iands  sem  þo  er  j  mot  Leg  og  Riett. 

þa  viljum  vier  j  engvan  mata  ad  nockur  giefe  sig  til 
kaupmanns  stiettar  [sem]  minna  fie  [a]  en  xv  merkur  ofor- 
borgad  þad  sem  hanns  eiged  er.  og  ei  er  skylldugur  uockrum 
manne  huorke  jnnlendskum  edur  vtlenskum.  og  enn  þo  ad  þetta 
vort  Bref  hefur  j  minsta  mata  effter  lðgum  her  til  hallied  vered. 
þa  vilium  vier  og  alvarlega  biodum  ad  þetta  obrigdulega  halld- 
ast  skule  og  stadfestum  þad  j  allann  mata  med  allum  sijnum 
greinum  og  Articulis  effter  þui  sem  þad  jrmehelldur.  Og  vppa 
þad  ad  landed  skylldi  ecke  leggiast  j  omegd  fyrer  soddau  saker 
oss  og  vorum  godum  monnum  til  »kada  sem  nockud  gott  for- 
meiga  og  giarnann  vilia  oss  til  þionustu  vera.  og  ei  geta  fyrer 
soddan  saker  og  efne.  þa  höfum  vier  med  voru  jpparsta  radi 
sem  er  biskupum  riddvrum  og  sveinum.  soddan  skickun  þar  a 
giort.  ad  eingenn  madur  her  med  oss  huorke  j  by  edur  bigd 
skal  biggia  nockud  skip  ad  sigla  nockurstadar  med  nordur  j 
landed  eda  til  vorra  skattlanda  utau  þeir  menn  sem  vel  efn- 
ader  eru.  og  formeiga  ad  vppballda  med  þeirra  eigenn  gotze 
edur  peninga.  fyrer  utann  alla  borgun  af  vtlenskum  og  jnn- 
leuskum  effter  þuj  sem  þeir  vilia  sanna  med  sijnum  eydi.  Enn 
huor  sem  fiunst  þar  med  bafe  forbroted  skiped  og  þar  til  med 
atta1)  ortuga  og  þrettan2)  merkur  j  brefabrot. 

fyrirbiodnm  vier  og  ollum  vmmbodsmonnum  sieiiiga  uti 
Biorgvin  og  sijdann  alistadar  ad  gefa  nockrum  manne  lof.  ad 
biggia  soddann  skip.  edur  nockra  gafu  hier  til  ad  taka. 
ad  soddann  skickan  verdi  brukud  j  mote  oss  og  voru 
radi  edur  nockrum  manne.  ad  fara  med  kaupmanusskap  j  mote 


>)  8,  hdr.;  J)  13,  hdr. 


1383.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  371 

hliodan  þessa  brefz  sem  firr  er1)  sagt.  helldur  biodum  [vier] 
og  endilega  vilium  ad  vorer  vmmbodsmenn  og  íogetar  [vpp 
take  þeirra2)  gotz  sem  soddann  giðra  oss  til  handa. 

Biodum  vier  og  vorum  lðgmðnnum.  ad  leggia  laga  urskurd 
a  þa  menn  sem  vora  vmmbodsmenn  skullda  her  fyrer  sem  her 
j  mote  giora. 

Somuleidis  hofum  vier  og  vnderstaded.  ad  vier  fáum  stor- 
ann  skada  af.  ad  þad  gotz  sem  af  Jslandi  kiemur  blijfur  fyrr 
vppskipad  enn  vier  hðfum  vor  riettugheit  þar  af  sem  oss  bar 
med  lðgum.  þuj  fyrerbiodum  vier  .ollum.  sem  vort  vmmbod 
hafa  nockud  ad  lata  vpp  skipa  firr  enn  vier  hðfum  vorn  part 
þar  af  sem  logenn  vndervijsa.  Enn  huðr  sem  her  j  mot  giðrer 
svare  so  miklu  sem  sa.  er  vort  gotz  hefdi  med  valldi  teked  og 
bæta  þar  til  atta  tfitugum  og  þrettan  morkum. 

War  þetta  bref  giort  j  Tunsberge  med  voru  og  godra 
manna  radi  og  samþicke  fimtan(!)  biskupa.  og  annara  godra  manna 
á  þridia  are  vors  Rijkis.  odinsdag  næstann  effter  Bartholomei  dag. 


316.  6.  November  1383.  i  Geldingaholti. 

JóN  prestr  f>órðarson  handleggr  frú  Oddbjörgu  abbadís  á  Reyni- 
stað  tíu  hundruð  í  vaðmálum  og  öðrum  flytjanda  eyri  og  lofar 
að  skila  abbadísinni  aptr  sylgju  þeirri  er  hústrú  Geirdís  gaf 
klaustrinu,  eu  Oddbjörg  abbadís  gefr  séra  Jón  kvittan  um  alla 
ráðsmensku  klaustrsins. 

AM.  Fasc.  IV,  3.  Prumbréfið  á  skinni.  AM.  280.  4to  bls. 
11—12  (afskrr.  frá  17.  öld;  ártalið  raDgt  1380). 

R[eynistaðar]  klfaustrsbréf]1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
einar  hola  kirkiu  officialis  þordr  þordarson  gudmundr  ionsson 
hallr  andriesson  prestar  kuediu  guds  og  sina  kunnikt  gerande 
att  sub  anno  gracie  CD°  ccc°  lxxx0  iij°  in  festo  leonardi  abba- 
tis  j  gelldingh[a]hollte  warum  wær  j  hea  att  sira  jon  þordar- 
son  handlaghde  fru  oddbiorgho  abbadiise  att  stad   j    reynenese 


')  eg,  hdr.;  J)  [ecke  vppa(!)  hdr. 

24* 


372  HRAUNHÖFN.  1384. 

tiu  hundrad  j  wadmalum  ok  odrum  flytianda  eyre.  lvka  vth 
fim  hundrad  aa  næstum  fardoghum  ok  fim  hundrad  aa  audro 
are  a  fardoghum  efter  farandum.  sylgiu  þa  sem  fru  abbadis 
hafde  feingid  honum  ok  hustru  geirdiis  hafde  adr  gefid  til 
klaustrsins  iattade  sira  jon  aptr  att  skipa  fru  abbadiise  innan 
halfs  manadar.  med  gek  ok  sira  jon  att  hann  atthe  att  luka 
klaustrino  adr  halft  fiorda  kugillde  ok  halfth  annad  hundrad 
wauro  8eg[s]  merkr  wax  ok  sex  alner  lerept.  herj  mote  hand- 
laghde  adr  nefnd  fru  abbadiis  sira  jon  kuittan  af  allre  medferd 
godz  klauíitursins  sua  langan  tima  sem  hann  war  radz  madr  efter 
þii  sem  bref  hennar  þar  wm  giort  wattar.  ok  til  sannynda  her 
wm  setum  wær  nefnder  [menn]  waar  insighle  firer  þetta  bref 
giort  j  stad  deghe  og  aare  sem  fyR  segher. 

Fjögur  innsigli  hafa  yerið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  dottin  frá. 


317.  2.  Mai  1384.  á  Kálfárvöllum. 

Sigurðr  Oddsson   selr    Styrkári    syni    sínum   jörðina    Hraun- 
hafnarbakka  með  tilgreindum  ummerkjum  og  ítökum. 

AM.  264.  4to  bls.  10  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls.  11  —  12 
skr.  c.  1660  (Jón  Steindórsson);  Afskript  séra  Helga  Sigurðssonar 
á  Melum  (d.  1888)  gerð  24.  Janúar  1873  eptir  skjölum  Setbergs 
prestkalls  (copia  staðf.  18.  Sept.  1811  af  S.  Gunnlogssyni  og 
máld.  þá  framlagðr  í  rétt)  =  H;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1558. 

Hrðnhafnarbacka  landeign1). 

Jn  nomine  Ðomini  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  sygurdar  oddssonar  oc  styrkars 
sygurdarsonar2).  ad  fyrrnefndur  sýgurdur  sellde  adur  nefndum 
stýrkare  [sýne  sijnum8)  jaurdina  Hraunhafnarbacka  med  aull- 
um  þeim  gaugnum  oc  giædum.  sem  hann  vard  fremst  eigande 
lauglegur  ad  medur  þessum  ummerkium  oc  jtaukum.  ad  Hraun- 
hafuaraa  skilur  ofann  ad  ose  eign4)  mille  Hraunhafnar  oc  backa 
oc  ur  Hraunhafnaraa  oc  ut  med  lonum  ad  þeim  læk  er  fellur 
j  lonid.  oc  ur  þeim    lækiar    botne    sionhending    upp    i    mark- 


J)  252,  H;  s)    Bardarsonar(!)  H,    252;     ')    [Bardarsyne    252;    il.    H; 
*)  eingi  252,  H. 


1384.  HRAUNHÖFN.  373 

kielldu.  oc  sionhending  upp  j  argliufur.  sellde  oc  þrattnefndur 
sýgurdur  Stýrkare  sýne  sijnum  Hraunhafnarbacka  med  þessum 
jtaukum.  atta  kum  oc  fiorum  tigum  asaudar.  beit  aa  sumarid 
j  Hraunhafnar  jaurd.  oc  sierlega  aullum  fienade  Stýrkars  med 
lone  so  leinge  sem  stýrkar  ætte  [Hraunhafnarbacka.  þui1),  sem 
fleira  verdur  en  viij  kýr  oc  fiorer  tugier  ausaudar2).  beit  j 
kletzhraun3).  lxxx  saudfiar  aa  vetrenn.  tueggia  fiordunga  sæde 
fyrer  nedan  osa4).  enn  annara  tueggia  j  undirheimum5)  vid 
Buder.  [Hrijshaugg6)  j  kletzhraun.  sloda  oc  trot7).  oc  fulla 
skipshaufn  thil  Buda.  slatta  j  hraun  [aa  Backafit8).  hundrat 
desiatorf  j  kinnar  jaurd.  Samþýcktte  Helge  Sýgurdarson  þessa 
alla  saulu  oc  giaurd  faudurz  sijnz  med  haudabande  vid  stýrkar 
brodur  sinn.  atte  Helge  þa  Hraunhofn  halfa.  Sellde  oc  Sýg- 
urdur  hier  med  ij  kýr9)  oc  xij  ær  Styrkare.  Hier  j  mot  sellde 
Styrkar  Sýgurde  faudur  sijnum  halfa  Hraunhaufnn  med  aull- 
um  þeim  gaugnum  og  giædum.  sem  hann  vard  fremst  eigandi 
ad.  med  þessum  jtaukum.  veide10)  j  Hraunhafnaraa.  fra  Hraun- 
hafnarbacka.  stackz  skurdur  j  Backagrafer  [Trod  slatta11)  aa 
Backa  mýrar  aa  veturinn  þa  er  þeim  þarffnjast  sem  j  Hraun- 
haufnn  býr  fyrir12)  saudfie.  Vard  þetta  kaup  aa  Kalfarvaullum  m 
manudagienn  næstan  firi  krossmesso  um  vorid  aa  þridia  [are] 
rijkiz  Olafs  kongs.  Voru  þesser  kaupvottar,  Hallur  Gýssurar- 
son.  Einar  Snorrason.  Halldor  Simonarson.  þorkiell  Sigmundar- 
son13).  og  marger  adrer  goder  menn. 


818.  6.  Mai  1384.  á  þingeyrum. 

Samningr  Gunnsteins  ábóta  á  {nngeyrum  og  |>orsteins  Böðv- 
arsonar  út  af  kröfu,  er  f>orsteinn  hóf  til  nokkurs  hluta  úr 
Giljá  og  Beinakeldu. 


l)  þeim  252;  2J  [sl.  H;  ')  «Sama  sem  Búðaklettshraun  eða  Búða- 
hraun»  H;  *)  •Landið  á  Frambúðum  og  fyrir  tveggja  fjorðunga  sæði 
neðan  ósa  er  fyrir  löngu,  mest  síðan  1779,  upp  brotið  og  skemt  af 
Bjávargangi*  H;  s)  •Undirheimar  er  líklega  sama  sem  nú  nefnist  Pram- 
búðir,  og  mikill  sjávarútvegr  var  frá  á  18.  öld»  H;  6)  hrís  og  skóg  H; 
7)  torfs  252,  H;  trot  =  tróð,  mun  vera  rétt;  8)  [á  Bakki  fyrir  252,  H; 
»)  skip,  252,  H;  ,0)  alla,  b.  v.  252,  H;  u)  [tróðslóða  252,  H;  >")  fyrir 
b.  v.  252,  H;  »•»)  Sigurðsson  252,  H. 


374  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1384. 

AM.  280.  4to  bls.  154 — 55  á  pappír  með  hendi  Hákonar 
Orrassonar  c.  1640  (  liber  copialis  Bessastadensis*):  AM.  dipl.  af- 
skrr.  Nr.  480  (eptir  AM.  280.  4to). 

GiliarBreff  1384. 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  breff  sea  edr  heyra 
senda  Einar  prestur  Haíiidason.  þordur  þordarson.  Gudbiartur 
æjulfsson.  prestar.  arne  æinarsson.  æirekur  þorleifsson  og  þor- 
stæin  Bergsson  leikmenn  kuedia  Guds  og  sijna.  kunnugt  giðr- 
ande  ad  þá  er  lided  var  frá  hegatburd  vors  herra  jesu  christi 
þushundrad  þriuhundrad.  attatigh[er]  og  fiðgur  ar.  ad  ytre  Giliá 
jn  profesto  sancti  Johannis  apostoli  ante  portam  latinam.  voru 
vier  i  hiá  sáum  og  heyrdum  á  hanndabaund  herra  Gunnsteins 
abota  ad  þingeyrum.  klaustursins  vegna  og  þorstæins  Bðdvars- 
sonar.  ad  suo  fyrer  skildu.  ad  slijka  tiltðlu  sem  þorsteirn  haffde 
byriad  vm  tilkall  á  jordunne  Giliá  og  Bæinakelldu.  j  huorium 
hann  kallade  sier  nockurn  part  Helgu  systur  sinne  til  arffs 
haffa  falled  epter  fðdur  sinn  Bðdvar  Jonsson  og  eige  sijdur 
fðdurfðdur  sinn  Jon  adurneffndann.  Ok  saker  þess  ad  þor- 
stæinn  feck  æinge  proff  til  þau  er  abota  kiæme  til  nockuna 
suara  þar  fyrer  helldur  hitt  ad  klaustursins  proff  mundu  fyrer 
haffa  geinged  þo  ad  hann  heffde  þar  nockra  uatta  til  ásakanar 
getad  vmm  leidt.  huar  fyrer  hann  handlagde  sig  fallinn  ad 
malenu  .  og  iardernar  frealsar  lidugar  og  ollungis  kuittar  fyrer 
sik  og  sina  arffa  og  æj  sijdur  helgu  systur  sinnar.  huerrar 
akæru  hann  haffde  adur  til  eignar  ad  sier  tekid.  Og  til  sann- 
inda  hier  vmm  settum  vier  fyrrneffnder  menn  vor  jnsigle  fyrer 
þetta  breff  giort  ad  Thingeyrum  á  sama  áre.  deige  sijdar 
enn  fyrr  seiger. 


Q1Q  *         8.  Mai        í1QOI       íá  Höskuldsstöðum. 

öiy  20.  Oktober  \1ÓM-     \á  þingeyrum. 

Samningr  séra  Guðbjarts  Eyjóifssonar  ráðsmanns  á  |>ingeyr- 
um  og  Bjarna  bónda  Kolbeinssonar  um  rekaskipti  með  Brekkua- 
jörðum  á  Skaga. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  456   «ex  originali  monasterii  Thingeyrensis, 
accuratissime ->   (AM.).      Afskriptin  er  stadfest  7.  Aug.  1712  í  Skál- 


1384.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  375 

holti  af  Árna  Magnússyni  og  Páli  Hákonarsyni;  öll  innsigli  voru  dottin 
írá.  Arni  lýsir  stafagerð  frumbréfsins :  -Brefed  er  skrifad  med 
krokottu  skriftarlage,  enn  i  betra  lage  ritudu.  Er  honden  þar  a 
miog  lik  Hauskulldsstada  maldaganum  gamla,  þo  synest  þad  ecke 
ad  vera  riett  hin  sama  hond.  Brefed  er  miog  so  teked  til  ad  trosna 
og  rifna  af  fua,  og  kann  ei  leinge  so  ad  forvarast  ad  þad  ecke 
falle  i  stycke  og  eydeleggest»  (AM.). 

vm  rekaskiptti  under  breckum  a  skagastrond1). 
Ollum  monnum  þæm  sem  þetta  bref  sia  ædr  hæyra.  sænda 
þordr  þordarson  æinarr  þoruardzson  prestar.  wlfr  stæfaansson 
ok  olafr  stæfansson  læikmænn  kvædiu  guds  ok  sina  kunight 
gerando  at  sub  anno  gracie  CÖ°  ccc°  lxxx0  quarto.  a  haus- 
kauldzstodum.  sunnvdaghinn  næsta  æpter  festum  sancti  Johannis 
apostoli  ante  portam  latinam  vorum  wer  j  hia  ok  saam  vppa 
handaband  þeirra  sira  gudbiartz  æyulfssonar  raadzmanz  fra 
þingæyrum.  æn  af  annare  alfw  biarna  bonda  kolbæinssonar  at 
suo  firer  skildu.  j  fýstu  at  þesse  se  rekaskipte  [med  breckna 
jordum2)  hvat  sem  a  land  bærr  svo  vm  flvtningar  sem  ræka 
jafnt  firer  ollum  laundunum  at  fyrst  æighe  krokr  þridiung 
kurbr  ok  ormlaugarstader  annan.  hroastadær  ok  solhæima  kirkia 
hinn  þridia.  tækr  þa  solhæima  kirkia  þridiung  or  þæm  þridi- 
ungi  handlagdi  adrgreindr  biarne  firer  sigh  oK  modur  sina  at 
hallda  þæs3i  samlaug  avll  sem  verit  hæfuer  at  fornu  medjord- 
unum  til  fialz  ok  fioru.  ok  þessi  ræka  skipti.  a  hveria  jord 
sem  koma  kynne  mille  þorolfs  vikr  ok  foss  aar  skilldi  næfndr 
biarne  taka  epter  þessum  skiptum  hlut  or  þæm  hualkaalbe  sem 
þa  var  nykominn  firer  hroastodum.  sæir(!)  til  æignar.  suo  framt 
sem  þau  moder  hans  byndi  þessi  adr  græind  aull  samlaugh 
med  handlaugum  vid  hærra  gunstæin  abota  æf  hann  villdi  suo 
obrigdiligha  firer  klaustrit  at  þingæyrum  hallda.  ok  til  san- 
ænda  hervm  sættum  wer  fyrr  næfnder  mænn  vor  jnzsigli  firer 
þetta  bref  ær  giort  var  at  þingæyrum  tuæm  nattum  æpter  fest- 
um  luce  awangeliste.  a  sama  are  sem  fyrr  segher. 


')  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi,  þó  yngri  en  bréfið  sjálft. 
Utan  á  stóð  ennfremr:  ok  reka  bref  vm  hruteyiarstrond  jtaks  bref  j 
solua  fioru,  og  á  það  ekki  hér  við,  eins  og  Arni  tekr  fram,  heldr  er  það 
svo  til  komið,  að  fleiri  bréf  hafa  legið  í  sama  böggli.  þetta  gæti  átt  við 
bréf  frá  28.  og  29.  Jan.  1372;  ')  [.þesser  Bæjer  a  Skagastrónd  kallast: 
Under  Breckum.  Vide  Jardabok»  (AM.). 


376  SKÁNEY  í  REYKJADAL.  1384. 

g2Q  24«  Mai  1384.  i  Deildartungu. 

15.  Januar  1385.       i  Asi  i  Hálsasveit. 

Arni   Gunnlaugsson    selr    Hauki   Finnssyni    jörðina    Skáney  í 
Keykjadal  fyrir  jörðina  undir  Hömrum  í  Reykjadal  og  lausafé. 

AM.  Fasc.  IV,  4.  Frumbréfið  á  skiuni.  Aptan  á  bréfinu  stendr 
ranglega  ártalið  1383. 

Jn  nomine  domini  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  arna  gunnlaugssonar  ok  hauks 
finnssonar  at  nefndr  haukr  keýpti  jordina  ath  skaneý  i  reýkiar 
dal  med  ollum  þeim  gognum  ok  gédum  er  þvi  landi  aa  ath 
fýlgia  ok  arni  hefer  fremzt  eigandi  ath  ordit.  her  i  moti  gefur 
adr  nefndr  haukr  jordina  under  homrum  i  reykiardal  ok  þar 
til  tvtvgu  kugilldi  haalft  hvort  kýr  edr  asavdar.  atta  hundrut 
i  slatrum  ok  aunnur  atta  hundravt  j  vadmalum.  skýlldi  þetta 
godz  ut  luka  a  þrimvr  arum  suo  mikit  a  hveriu  ari  sem 
þeim  badum  vel  hentadi  en  leiga  sem  i  jordu  liggr  þat  sem 
olukt  er  aa  hveriv  ari.  sagdi  optnefndr  arni  þessa  skýlld  i 
iordina  at  skaneý  at  kirkian  at[t]i  tiu  hundrut  i  heima  landi 
en  skildi  af  ser  um  fyrnd  aa  kirkiu  alla  skildaga.  skylldi  haukr 
abyrgiastt  jordina  under  hðmrum  vid  laga  riptingum.  voro 
þesser  kaupvottar  gisll  finnsson.  pall  palsson.  olafur  gvnnlaugs- 
son.  ion  palsson.  dagr  iuarsson  ok  marger  adrer  goder  menn. 
for  þetta  kaup  fram  i  deildartungu  friadaghinn  i  fardogum  a 
þridia  ari  rikis  uors  uirdulegs  herra  herra  olafs  med  guds 
nád  norex  dana  ok  gota  kongs.  Ok  til  sannenda  her  um 
settum  uer  fýrr  nefnder  menn  vor  insigli  met  insiglum  þeirra 
nefndra  manna  arna  ok  hauks  firi  þetta  bref  skrifat  i  asi  i 
halsa  hrepp  svnnvdaghinn  nesta  epter  geisla  dagh  ari  sidar  en 
fýrr  seger. 

Sex  iunsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  611  dottin  frá. 


321.  10.  Juli  1384.  i  Viðidalstungu. 

Tólf  manna  ddmr  útnefndr    af  Rafni    lögmanni    Bótólfssyni  í 
máli    Jöns    Hákonarsonar    í    umboði    Sturlu    Böðvarssonar   af 


1384.  DÓMSBBÉF  BAFNS.  377 

einni    hálfu,    en  Snorra  Steinssonar    af   annari    út   af  kaupi  á 
Ásgeirsám  og  öðru  fieira. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  413,  stafrétt  afskript  eptir  trumtrans- 
skripti  frá  30.  Júní  1385,  sem  var  með  norsku  handarlagi. 

f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heýRa  senda. 
þordr  healltason.  oddr  einarsson.  þordur  asmundarson.  magnus 
jonsson.  juaR  nicholaasson.  jon  einarsson.  einar  dadason.  þorgrimor 
þorgrimsson.  magnus  magnusson.  jon  þordaRson.  hallar1)  þorgijls- 
son  ok  athle  paalsson  quediu  guds  oc  sina  kunnight  georandi 
ath  [aa]  fiorda  aare  rikis  vars  virdulegs  herra  herra  olafs  med 
guds  naad  noregs  dana  oc  gotha  kongs  tueim  naattum  efter 
seliumanna  messu  j  vididalstunghu  uorum  vær  till  nefndeR 
af  hrafne  botolfssýne  lðgmanne  ad  dæma  mille  jons  hakonar- 
sonar.  j  umbodi  stullu  bauduarsonar  af  einne  halfu.  ok  snorra 
steinssonar  af  annarre  vm  kostnadh  firi  þa  Rangligha  stefnu  er 
snorre  hafde  stefut  stullu  til  alþingis.  jtem  vm  kaup  aa  jord- 
um  baadum  ath  asgeirs  aara  j  vijdhidal  hueRt  jon  teede  þar 
med  skilrikium  mille  stullu  bauduarssonar  oc  sýgnýiaR  benedikz- 
dottR  konu  nefnz  Snorra.  jtem  j  þridiu  grein  vm  þa  fioratighi 
hundradha  ær  jon  let  sueria  ath  stulle  þraattnefndr  hefdi  nefndri 
sýgnýiu  wth  lukt  j  fysta  sal  firir  adr  nefndar  jardir  aasgeirs  aar. 
ok  saker  þess  ath  laughmadr  hafdi  sagth  med  fulium  lagha 
orskurdhi  fýR  sagdha  stefnu  olðgligha  efter  þui  sem  opith  bref 
hans  vottar  oc  her  ær  med  bunndit.  þui  dæmdum  vær  j  fýstu 
grein  thijt  nefndan  snorra  skýlldughan  ath  luka  joni  j  vm- 
bode  stullu  j  kostnadh  sinn  tiu  auRa  j  kosti  ok  tiu  aura  uðru 
innan  manadar  oc  hundradh  uðru  ath  vari  edr  vðru  vÍRth  aa 
n^stum  faRdaughum  enn  till  laugmanz  orskurdar  vm  halfaukn- 
ingh  aa  nefndum  kostnadi.  j  aannare  grein  leidde  jon  tua  skil- 
rika  vatta  ær  þar  ath  soru  fullan  bokar  eidh  ath  þraatt  nefndr 
snorre  hafde  handlagth  sýgnýiu  konu  sinne  ath  selia  jardernar 
ath  aasgeirs  aam  stullu  bauduarssyni  tiu  hundradum  odýRa  enn 
nockurum  audrnm.  þar  med  teede  hann  opith  bref  vndir  jn- 
siglum  godra  manna  huert  ath  vottade  vm  kaup  aa  nefndum 
jordum  ath  aasgeÍRs  aam  mille  stuilu  ok  sýgnýiar  huerth  ath  vær 
dæmdum  lðgligth    med    aullum  sinum  greinum  ok  articulis  ok 

')  þannig. 


378  GEITASKARÐ.  1384. 

obrigdbiligba  halldaz  eigha  ok  stuliu  eigu  greindar  jardir 
væiith  hafa  efter  saulu  sýgnýiar  ok  vpplaghe  snorra.  Jtem  j 
þridiu  grein  !1^  ^on  tuo  skilrika  vaatta  er  þar  at  soru  fullan 
bokar  eidh  ath  stulle  hefde  lukt  sýgnyiu  j  fýsta  sal  fioratighe 
hundradha  firir  nefndar  jardir  adr  snorre  kom  till  jslandz, 
dæmdum  vær  stulla  þessa  peningha  med  lðghum  lukt  hafa 
sýgnýiu  ok  hann  kuittan  vm  fýsta  sal  verdz  sagdra  jarda.  Ok 
til  sannýnda  her  [vm]  settnm  vær  fýrr  nefndher  menn  vor 
jnnsigle  firir  þetta  doms  bref  ær  geort  var  i  saugdum  stad 
deghi  ok  aare  sem  fýft  seghir. 


322.  10.  December  1384.  i  Tungu  i  Blöndudal. 

Bjarni  Kolbeinsson  selr  f>órði  presti  í>órðarsyni  þrjá  hluti  í 
Geitaskarði  og  «Bulungaines*  í  Langadal  og  geldr  séra  f>órðr 
í  lausafé. 

MSteph,  27.  4to  bls.  428-30  á  pappír  skr.  c  1730  (Svart- 
skinna). 

Máldage  og  kaupbref  fyrer  Geitaskarde  i  Langadal. 

í>eim  godum  mðnuum  sem  þetta  bref  siá  edr  heyra.  senda 
Andres  finnbiarnarson.  [prestr].  þorsteirn  Bergsson  þorghæirr1) 
Brandsson  og  þorkiell  þorolfsson  leikmenn  Qfuediu]  G[uds]  og  sijna 
kunnight  giorande  ath  þa  lided  var  fra  hijngadburd  vorz  herra 
Jesu  Christi  þushundrad.  þriu  hundrat.  atta  tyger  og  fiogur 
ar.  laugardagh  næsta  effter  eonceptionis  beate  Mariæ  virginis 
á  audkulu  j  svijnadal  voro  vier  j  hia  s&m  og  hæyrdum  a 
bandaband  sijra  þordar  þordarsonar  af  eirne  halfifu.  enn  Biarna 
Kolbeinssonar  af  annare  ath  sva  fyrer  skildu.  ath  Biarne  sellde 
nefndum  sijra  þorde  þria  lute  j  Gæitaskarde  og  Bulhungarnæs 
j  langadal  med  ollum  þeim  gognhum  og  giædum  sæm  jðrduni 
hofi'du  filgtt  ath  fornu  og  nýu  og  adur  nefndur  Biarne  hafde 
fremst  æigande  ath  vordet2).  Svo  [og]  ej  sijdur  þann  jardar  part 
kyrkian  ath  Gæitaskarde  var  þa  eigande  ordenn  med  hverium 
hætte  sem  profvast  ad  Jon  hæiten  Benedichtsson  hefde  hann 
kyrkunne  giefed. 


')   þoighæner,  hdr,:  •)  vorden.  hdr. 


1384.  GNÚPR  í  EYSTRAHREPP.  379 

Sagde  Biarne  ath  Geitaskard  ætte  seljðrd  fram  j  laxar- 
dal  med  ummerkium  ofvan  frá  kyrkiuskarde.  torffskurd  allann 
j  smirlaberghs  jðrd.  effter  þvi  sem  jðrdunne  þarffnade.  fimtan 
Rossa  beit  fra  veturnottum  og  til  sumars.  og  tveimur  þijng- 
hestum  a  sumar. 

Hier  a  mot  gaff  sijra  þordur  offtnefndum  Biarna  [halfan]  sietta 
[tug]  hundrada  med  þessum  frijdleika.  tuttugu  kugillde.  tuttughu 
hundrad  j  vadmalum.  halfft  hvert  voru  og  hafnarvadum.  fimm 
hundrat  j  Rossum.  fim  hundrat  j  gripum.  og  fim  hundrat  j 
slatrum.  iukast  ut  a  þremur  arum.  Skillde  lukast  a  firsta  are 
atta  kugillde.  tiju  hundrad  vadmala.  enn  á  hveriu  hinna 
tveggia  þvi  mæira  sem  sijra  þordur  heldur  villde.  Skilde  þetta 
gotz  uppliukast  ath  Skarde.  Skilde  hvert  hundrad  þath  sæm 
æigi  liktast  ut  á  firsta  áre  standa  med  tolff  alna  leigu.  Skilde 
Biarne  af  sier  alla  abyrd  um  fyrnd  a  kirkiunne.  Skilde  sijra 
þordur  halda  jðrdenne  til  laga.  enn  Biarne  svara  lagaripting- 
um  ef  á  kinne  verda. 

Ok  til  sanninda  bier  um  setium  vyer  fyrrnefnder  menn 
vor  innsigle  fyrer  þetta  breff  skrifad  j  Tungu  j  Blondudal  deige 
og  are  sem  fyrr  seiger. 


323.  [1384]. 

Vitmisburðr    þorsteins    fórðarsonar    um     landamerki    Gnúps 
í  Eystrahrepp. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1968,  og  viröist  afskriptin  vera  gerð 
eptir  sjálfu  frumbréfinu;  var  bundið  við  bréf  Arna  Guðmundssonar 
um  þenna  vitnisburð  frá  28.  Jannar  1385;  eg  heimfæri  vitnisburð- 
inn  til  sumarsins  eða  haustsins  1384,  vegna  þess  að  áreið  hefir 
vart  verið  gerð  um  miðjan  vetr,  heldr  áðr  en  snjóa  lagði  á. 

pessi  landamerki  saghde  þorsteinn  þordarson  halldori 
hellghasýni  j  mille  gnups  ok  þeirra  jarda  er    þar  lighia    med. 

or  midium  toptunum  er  kallader  eru  dofustader  ok  vt  til 
nedra  gardz  aa  þiosr.r  hollti. 

or  gardinum  firir  nordan  aluidru  ok  sionhendingh  ofuan  j 
sionarhuoll  er  varda  stendr  aa. 


380  GNÚPR  f  ÉYSTRAHREPP.  1384. 

or  huolinum  sionhendingh  þuert  ofuan  j  holltz  vadz  stigh. 

rædr  þa  stighren  til  skoghar  gautu  ok  sidan  gatan  vpp  til 
grofuar  firir  ofuan  skapthollt. 

rædr  þa  grofuin  vpp  epter  þadan  vt  j  steinker. 

er  þadan  sionhending  j  hamarin  firir  vtan  kalfaa. 

Kædr  þa  kalfaa  vpp  j  polla  ok  polarner1)  þa  austur  j 
kellduna  er  fellr  firir  nedan  aasa  vpp  j  sleitta^riman  er  þeir 
sira  ormur  þorgeirssou  ok  þorgeir  son  hans  med  þorsteini  saughdu 
jardkross  j  verit  hafua. 

þadan  sionhending  j  et  efra  steinker. 

þadan  j  ógmundarskard. 

þadan  j  vorduna  nordr  a  holltid. 

or  vordunni  þuert  nordur  j  lækin  firir  vestan  hamars  heide. 

Rædr  þa  lækrin  vpp  j  sundit  hia  helna1)  hollti. 

þadan  forni  gardr  nordr  epter  til  Rauda  lækiar  ok  þadan  j 
gardrustina  vid  lomstada  læk. 

þa  rædir  lomstada  lækr  j  tungbu  æ,  vtt. 

þa  rædr  tunghu  aa  nordr  vm  þuerbrekur  ok  þadan  j 
seliardal. 

þa  saugdu  þeir  rada  stora  stein  þan  er  stendr  firir  vtan 
geitafell. 

þadan  vtt  a  langhamra  nordanverda  fram  epter  langhamra 
egh  ok  framan  j  langhamra  enda. 

þadan  fram  æ  vordu  kin. 

or  vordukin  a  skaiboll. 

þadan  j  Raudafors. 

or  forsinum  j  grimasgils  bont1)  firir  ofuan  hellna  hollt. 

gilslækrenn  ofuan  j  þueraa. 

þueraa  j  þiorsaa. 

þa  aen  ofuan  til  dofuastada. 

saugdhu  þeir  gnup  eigha  hruteý  ok  hrishollm  j  þiorsaa. 

saugdhu  þeir  aungha  menn  eigha  fiarbeit  nordr  ýfuer  fýrr 
nefndan  lomstada  læk  j  gnups  jord  suo  þeir  visse. 

saughdu  þeir  gnup  eigha  Reyikkianess1)  ofuan  fra  steini  j 
mil[l]um  skoghar  gautu  ok  kalfaar. 


')  þannig. 


1385.  KEYNISTAÐARKLAUSTR.  381 

þessum  monnum  heaverandum   joni  brandssyni   arna  gud- 
mundarsyni  oddi  biarnarsyni  þoruardi  ormssyni  halle  arnasyni. 


324.  26.  Januar  1385.  undír  Mælifelli. 

Frú  Oddbjörg  abbadís  á  Eeynistað  handleggur  Steinmóði  presti 
f>orsteinssyni  tíu  hundruð  í  jörðunni  Álfgeirsvöllum  í  Skagafirði. 

JSig.  143.  4to  bls.  383  skr.  með  hendi  Hákonar  Ormssonar 
c.  1640.  «þetta  bref  var  med  fiorum  jnusiglum  enn  eci  med  abba- 
disarinnarjnsigli».  AM.  277.  4to  bls.  39—40;  AM.  280.  4to  bls.  11 
— 13  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c.   1640. 

um  xc  j  Alfgeirsvollum. 
]?eim  godum  monnum  sem  þetta  breff  siá  edur  heyra  senda 
Einar  Haflidason.  Elldjárn  Finnsson  prestar.  Jon  Sigvatsson  og 
Halldor  Biarnarson  leikmenn  k[uediuj  g[uds]  og  sina.  kunnigt 
giorandi  ad  sub  anno  gratiæ  [CD°.  ccc°.  lxxx0.  v0.1)  fimtudag 
næstann  effter  þrettanda  dag2)  ad  Stad  i  Reyniznese.  vorum  vær 
i  hia  og  sáum  á  handaband  þeirra  fru  Oddbiargar  abbadisar 
ad  Stad  af  eirne  álfu  og  sira  Steinmodar  þorsteinzsonar  af 
annare  ad  so  fyrer  skilldu  ad  greind  fru  abbadis  Oddbiðrg 
handlagdi  sðgdum  Steinmodi  preste  til  fullrar  eignar  þau  x 
sem  hun  kalladi  stadenn  i  Reynenese  eiga  upp  i  jordina  á  Alf- 
geirsvðllum  j  Tungusveit.  Enn  nefndur  Steinmodur  jatadi  ad 
luka  stadnum  i  Reynenese  ásaudar  kugilldi.  ku  og  gelldfiar 
kugilldi  og  ijc  voru  ad  vore  og  ad  þessu  luktu.  skyllde  greindur 
Steinmodur  eiga  frialsann  og  lidugan  greindann  jardarpartt 
edur  jlag  fyrir  stadinn.  abbadis  og  alla  hennar  epterkomendur. 
Og  saker  þess  ad  vid  systir  Oddbiorg  med  G[udsj  n[ad]  abbadis 
ad  Stad  oc  Steinmodur  prestur  þorsteinsson  medkennumst  þessa 
ockar  giðrd  sanna  vera  setium  vid  ockar  jnnsigli  med  jnn- 
siglum  fyrrgreindra  manna  fyrir  þetta  bref  sem  gert  var  undir 
Mælefelli  in  festo  beati  Policarpi  a  sama  áre  sem  fyrr  seiger. 

')  [1385,  hdr.  143;  ')  =  12.  Janúar. 


382  GNÚPR.   —   VÍDIDALSTUNGA.  1385. 

325.  28.  Januar  1385.  að  Gníipi. 

Árni  Guðmundsson  vottar,  að  hann  hafi  með  fleirum  raönnum 
verið  hjá,  að  þorsteinn  J>órðarson,  er  hafði  selt  Haldóri  Helgasyni 
Gnúp  í  Eystrahrepp,  reið  á  landamerki,  og  sagði  svo  til  þeirra 
sem  vottar  í  meðbundinni  rollu  (sjá  Nr.  323  hér  að  framan). 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1968,  að  því  er  virðist  eptir  eptir  sjálfu 
frumbréfinu, 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  sender 
arni  gudmundarson  q[uediu]  g[uds]  oc  sina  kunnight  gerande 
ath  þar  var  ek  j  hea  oc  fleire  menn  adrer  ath  þorstein  þordar- 
son  sem  sellt  hafdi  halldori  hellgasyni  iordina  ath  gnupi  j 
eýstra  hrepp  Ridu  aa  landamerke  j  millum  gnups  oc  þeirra 
iarda  er  þar  vid  lighia.  saghdi  nefndr  þorstein  adr  nefndum 
halldori  suo  aa  kuedinn  aurnnefni  oc  landamerke  sem  su  Rolla 
vottar  sem  her  er  med  bundin  med  aullum  sinum  greinum  oc 
articulis  oc  her  epter  suer  ek  ef  þess  þarf  med.  oc  til  san- 
enda  her  vm  setta  ek  mitt  insiglle  fýrer  þetta  bref  er  gert  var 
at  gnupi  aa  laughardagh  nærsta  epter  palsmessu  aa  fiorda  aare 
Rikiss  mins  virduleghs  herra  herra  olafs  medr  guds  naad 
noreghs  kongs. 


326.  11.  Februar  1385.  á  Ásgeirsá. 

Magnús  Gizurarson  og  Ragnheiðr  kona  hans  selja  Jóni  Há- 
konarsyni  jarðirnar  Víðidalstungu,  Svölustaði,  Litlabakka  og 
Tindahraun,  en  Jón  geldr  í  mót  meðal  annars  jörðina  Auðunar- 
staði  og  lofar  að  láta  kenna  Halikatli  syni  Magnúsar  til  prests. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3867  «ex  originali  vicelðguianzins  Pals 
Jonssonar  Widalins.  þetta  bref  er  skrifad  med  smáa  settaskrift, 
nærri  lagi  goda».  (AM.).  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3866  «Ex  originali 
membraneo  lðgmannsens  Pals  Jonssonar  Widalin.  accurate  collatum 
skrifar  Pall  Hakonarson.  8  innsigle  hafa  vered  fyrer  brefenu.  eru 
nu  ðll  burtu.  skrifar  Pall  Hakonarson»   (AM.). 

Jn  nomine  domini  amen. 

giordiz  sva  felldr  kaupmali  med  fullu  handabandi.  CDille 
jons  hakonarsonar  af    einni  halfu  en  magnus  gizturarsonar   oc 


1385.  VÍÐIDALSTUNGA,   SVÖLUSTAÐIR   OFL.  383 

Ragneidar  hustru  hans  af  annari  at  sva  firir  skildu  at  sogd 
hion  CDagnus  oc  Ragneidr  selldu  nefndum  joni  þessar  jardir 
vididalstungu.  svaulustadi  oc  litla  baca  oc  tindahraun  med 
aullum  þeim  gaugnum  oc  gædum  veidum  oc  hlunendum  sem 
þessum  jordum  fylgir  at  fornu  oc  nýiu  at  eingu  fraskildu  oc 
hann  vard  eigandi  at.  her  j  moti  gaf  adr  nefndr  jon  jord  a 
audunarstaudum  j  videdal  med  aullum  þeim  gaugnum  oc  gæd- 
um  sem  þeirri  jordu  heíir  fylgt  at  fornu  oc  nýiu  oc  hann  hefir 
eigandi  at  vordit  oc  þar  ofan  aa  sex  tigi  hundrada  med  þessum 
saulum  oc  fridleika.  j  fyrstu  grein  at  þrattnefndr  jon  skýllde  taka 
at  ser  hallkel  son  þeirra  oc  lata  kenna  honum  til  prestz  sva  hann 
se  sæmiligha  fæi  r  til  þess  embættis  oc  fa  honum  kalek  oc  taca 
med  honum  tuttugu  hundrut  af  greindu  jardar  verdi  halft 
huort  kugillde  oc  vauru.  jtem  skal  jon  undir  ser  taca  kirki- 
unnar  uegna  j  tungu  þau  tuttugu  hundrut  sem  hon  a  med 
þessum  fridleika.  atta  kyr.  atian  ær.  tuævett  naut  halft  niunda 
hvndrat  vðru.  enn  af  fýr  saugdu  jardar  verde  her  a  ofan  skal 
tittnefndr  jon  luka  a  næstum  fardaugum  fim  asaudar  kugillde. 
fim  kýr.  oc  asaudar  kugillde.  oc  hundrat  vauru  er  kirkian  a 
audunarstaudum  aa.  j  anatt  sal  þriar  kýr  oc  tolf  ær  oc  fim 
hundrad  j  þui  er  CDagnusi  hentaz  at  taca  en  joni  at  luka. 
sagdi  greindr  CDagnus  þa  skýlld  at  heimilisprestr  ætti  at  vera  j 
tungu  oc  hann  hefdi  heyrt  at  kirkian  ætti  þridiung  j  heima- 
landi  en  ætladi  eigi  at  veri  en  skilde  af  ser  abyrgd  aa  hversu 
sem  profadiz  efter  lðgum.  sva  skiide  hann  af  ser  abýrgd  vm 
fyrnd  a  kirkiu  oc  aullum  ornamentum  hennar.  sagde  hann  at 
tungu  kirkia  ætti  fiordung  j  veidi  j  kerum  oc  fiordung  j  fitiaa 
ofan  fra  kerum.  sagdi  þrattnefndr  jon  þa  skylld  aa  audunar- 
staudum  at  þar  veri  fiordungskirkia  oc  skilldi  af  ser  fyrnd  a 
sagdn  kirkiu  oc  aullu  þui  er  henni  bæri  til.  skylldi  þrattnefndr 
CDagnus  suara  laga  riptingum  a  aullum  þeim  jordum  er  hann 
selldi  en  jon  a  þeirri  er  hann  selldi  en  huor  hallda  til  laga 
þeim  er  keýpti.  for  þessi  kaupmali  fram  j  vididalstungu  fimtu- 
dag  næsta  firir  festum  fabiani  et  sebastiani  (Dartirum1)  þessum 
monnum  hiaverandum  sira  Einari  haflidasyni  officialis  heilagrar 
holakirkiu  er  firir  sagdi  fyrgreindu  kaupi.  birni  aslakssyni. 
haflida  steinssyni  prestum.  sturla  bðduarsj-yni.  þordi  biarka. 
halluarde  jllugasyni.    snorra    brannzsyni    oc    steini   haflidasyni 

J)  =  19.  Janúar. 


384  STAÐARFELL.  1385. 

leikmonnum.  Ok  til  sannýnda  her  vm  setvm  ver  fyrnefndir 
menn  vor  jnsigli  firir  þetta  kaupmalabref  er  gort  var  a  as- 
geirsa  j  vididal  næsta  dag  eptir  festum  skolastice  virginis  [ad 
sub  anno  gracie  (D°.  ccc°.  lxxx0.  quinto1). 


327.  23-  April  1385-  á  Asgeirsá. 

Oknólfr  bóndi  Jónsson  kvittar  Guttorm  son  sinn  fyrir  and- 
virði  hálfs  Staðarfells,  er  hann  bafði  selt  bonum  1383  og  fyrir 
hálfa  selveiði  fyrir  Hellu. 

AM.  Fasc.  IV.  5.  Frumbréfið  á  skinni.  Aptau  á  bréfinu  stendr 
ranglega  ártalið  1384.     Afskr.  AM.  Nr.  1509  (eptir  frumbréfinu:. 

|>at  gerir  ek  ðurnolfr  jonsson  godum  monnum  kunnight 
at  ek  kennumzt  med  þessu  minu  brefui  at  suo  marga 
penningha  at  vegsti  ok  fridleika  sem  gotthormr  sonr  minn  vard 
mer  skulldughr  firer  jordina  alla  halfa  stadarfell  ok  halfua  sel- 
ueidi  firir  hellu.  hefer  hann  alla  vpp  borid  ok  vt  lukt  suo  at  mer 
vel  næghir  epter  þi  sem  kaupmala  bref  þar  vm  gortt  vottar  huert 
er  her  ær  uid  fest2).  þi  gerir  ek  fyR  nefndan  gutthorm  aldinghis 
kvitthan  ok  kæru  lausan  firir  mer  ok  minum  avrfum  af  adr 
greindu  jardar  verdi.  Jtem  kennumz  ek  at  stadarfell  áá  alla 
selueidi  firir  skoghum.  alla  holma  sker  ok  selueidi  firir  arastod- 
um  wth  at  klifi.  hefer  ek  fyr  nefnd  þessi  gædi  gefuit  gvtthormi 
syni  minum  j  heiman  fylgiu  half  medr  stadarfelli  en  selt  hon- 
um  half.  Ok  til  sannynda  her  vm  setta  ek  firir  þetta  bref 
mitt  jnsighli  gortt  áá  arsgeresa  j  vididal  aa  festum  georgij 
martiris  áá  fiorda  áári  Rikiss  mins  wirdulighs  herra.  heRa  olafs 
medr  guds  naadh  noreghs  dana  gðta  kongs. 

InDsiglið  er  dottið  frá  bréfinn. 


23.  April  1385.  á  Möðruvöllum. 

Asgrímr  prestr  Guðbjartsson  og  tveir  menn  aðrir  transskríbera 
þrjú  jarðakaupabréf  Möðruvallaklaustrs. 

ÁM.  Fasc.  III,  10.    Frumtransskriptið  á  skinni,  götugt  og  illa 
til  reika. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr   heýra  senda 

^[•itaesplicit.  (AM.);  *)þettabréf  Dipi.  Isl.  III  Nr.  313  er  nú  laust  frá. 


1 385.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  385 

asgrimr  prestr  gudbiardzson  jorunndr  deaknj  eiriksson  biarne 
þordarson  q[vediu]  guds  ok  sina  kunnigt  gerandhe  at  wer  hof- 
um  sed  ok  yfir  lesid  þuilik  skilriki  sem  her  fylgia  [Hér  koma 
þessi  bréf:  a)  Afsalsbréf  Amgeirs  prests  Jónssonar  22.  Augúst  1378, 
Dipl.  Isl.  III  Nr  275;  b)  Afsalsbréf  hins  sama  frá  13.  Janúar  1379, 
Dipl.    Isl.    III    Nr.    278;     c)    Kaupbréf    Arngeirs   fyrir    Alandi    frá    23. 

Marts  1380,  Dipi.  isi.  III  Nr.  299].  Ok  til  sannenda  her  vm 
settu  ver  fyrr  nefnder  menn  var  jnnsigle  firir  þessi  transskripta 
skrifud  a  modruuollum  j  horgardal  jn  festo  sancti  iohannis 
holensis  episcopi  a  uarit  anno  domini  C0°  ccc°  lxxx0  v°. 

Fyrir  transskriptinu    hafa    verið  þrjú    innsigli,    en    þau    eru  nú  öll 
dottin  frá. 


29.  Juni  1385.  á  þiageyrum. 

Gunnar  J>orkeJsson  fær  J>ingeyrastað  jörðina  á  Hæli  og  kvittar 
Gunnstein  ábóta  fyrir  fjögur  hundruð  upp  í  andvirði  hennar, 
en  gefr  það  sem  jörðin  er  meira  verð  sér  til  sáluhjálpar  og 
og  áskilr  sér  leg  að  kirkjunni  þar. 

AM.  Fasc.  Lxxxiij,  4.  frumbréfið  á  skinni,  götugt  og 
nuddað;  hefir  verið  eign  þingeyraklaustrs;  öll  innsigli  dottin  frá; 
Afskr.  AM.  Nr.  457  (eptir  frumbréfinu);  AM.  280.  4to  bls.  173— 
74  (frá  17.  öld). 

[hurdarbaksbref  hæls  bref. 

Hustrv  margreth  gaf  tiorv  tvnnv. 

gilstadabref  13851). 

í>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 

solui  brandzson  gudbiartr  eyiulfsson  prestar   sueinbiorn   Rafns- 

son  olafr  stephansson  þrandr    þorliozson   jon    bodvarsson    leik- 

menn  kuediu  guds  oc  sina  kunnigt  gerandi  at  sub  anno  gracie 

(D°.  ccc°.  lxxx0.  v°.  in  festo  apostolorum  petri  et  pauli  at  thing- 

eyrum  vorum  ver   ihia    oc    sám    a   handlag    herra    gvnnsteins 

abota    oc   gunars   þorkelssonar    at    þi    firir   skildu    at    nefndr 

gunnaR  kendiz  at  hann  hefdi    fengit    thingeyrastad    til   fullrar 

eignfar]  oc  fekk  þa  en  af  nyiu  jord  a  hæli  frialsa  oc  itakslausa 

')  [þetta  er  aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  15.  öld  ;  þó  er  seinasta 
línan  með  annari  hendi. 

Dipl.  Isl.  III.  b.  25 


386  TRANSSCRIPTA.  1385. 

medr  þeim  ollum  gognum  oc  gædum  sem  hann  vard  fremz 
eigandi  at  oc  medkendiz  hann  oc  þaj  fiogur  hundrut  [lujkt  vera 
sem  herra  gunsteinn  aboti  hafdi  honum  firir  iordina  iattad  en 
þat  sem  iordin  var  betri  en  þi  suaradi  gaf  hann  ser  til  salu- 
hialpar  oc  til  legs  sier  þ[ar]  j  kyrkiugardi  sem  aboti  villdi 
skipa.  skilldi  stadrinn  veita  styrk  til  at  sækia  likama  hans  ef 
na  mæti  huar  sem  hann  andadiz  j  hunavazþingi.  oc  vera 
[iardjadur  sæmiligha  at  ifersongum  oc  vaxbruna.  skildi  honum 
oc  til  reidu  legstadr  huar  sem  hann  andadiz  [e]n  stadren 
vidskildr  vid  fiutning.  oc  til  sanynda  [her  um]  settum  ver 
fyr  nefnder  menn  vár  inzsigli  firir  þetta  bref  gort  a  sogdum 
stad  degi  oc  ari  sem  fyrr  seger. 


330.  30.  Juni  1385.  á  þingvelli 

Sex  menn  transskríbera  dóm  Rafns  lögmanns  Bótólfssonar  frá 
10.  Júlí  1384  um  Asgeirsár  í  Víðidal. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  413  eptir  frumtransscripto. 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heýita  senda 
brandr  suaRthaufdason  aitnfinR  þorsteinsson  sæmundr  þorsteins- 
son.  gunnar  petRsson  þorstein  steinmodsson  oc  jon  olafsson 
quediu  guds  ok  sina  kunnigth  gerande.  ath  væR  saam  ok  ýfer- 
laasum  opith  bref  godra  manna  med  þeirra  heilum  ok  oskaudd- 
um  banganda  jnnsiglum  sua  latanda  ord   epter    ord   sem    heR 

segbir.    [Hér  kemr  dómr  Rafns  lögmanns  Bótólfssonar  frá  10.  Júlí  1384, 

Dipl.  Isl.  III  Nr.  321].  Ok  til  sannýnda  her  vm  setthum  vær 
fyrr  nefnder  menn  vor  jnnsigli  firir  þetta  tRanskriptum  er  georth 
var  aa  þinghvelle  einne  naath  epter  petrsmessu  aa  fimta  aare 
Rikis  vors  virduligs  herra  herra  olafs  med  guds  naadh  Dana  oc 
gotha  kongs. 


331.  12.  November  1385-  á  Miklabæ  i  Blönduhlið. 

Magnús  prestr  Sigurðarson  og  tveir  menn    aðrir  transskríbera 
bréf  um  Sævarland  frá  1379. 


1386.  TJÖRN   í   SVARFAÐARDAL.  387 

AM.  Fasc.  III,  11.  Frumtransskriptið  meirt  og  götugt.  Af- 
skript  frá  17.  öld  finst  í  AM.  277.  4to  bls.  31—32. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  [sia]  edr  heyra  senda 
(Dagnus  prestr  sigurdarson  bauduar  einarsson  ok  leifr  einarsson 
kuediu  g[uds]  ok  sina  kunnigt  gerandi  at  vær  sam  ok  yferlsas- 
um  opith  bref  godra  manna  medr  þeirra  heilum  ok  os[kodd- 
um]  hangandum  innzsiglum  sua  latanda  ord  epter  ord  sem  her 

seger  [Hér  kemr  kaupbréf    séra  Guðbjarts    Eyjólfssonar   fyrir  Sævarlandi 

1379,  Dipl.  Is).  III  Nr.  280].  Ok  til  sannenda  her  vm  settum  vær 
fyr  nefnder  menn  vár  innzsigli  fýrer  þetta  transkriptum  gert  a 
mikla  bæ  j  blondu  hlid  einni  natt  eptir  marteins  messu  anno 
domini  (D°.  ccc°.  lxxx0.  quinto. 

þrjú  innsigli  hafa  verið  fyrir  transscripto,    en  ero  nú  öll  dottin  frá. 


332.  1386. 

Máldagi  Tjarnarkirkju  í  Svarfaðardal. 

þetta  er  innskot  í  Auðunarmáldagabók  aptan  við  Tjarnarmál- 
daga.  Biskupsskjalasafn  Nr.  3.  4to  bls.  26,  skr.  1639  (sjá  Dipl. 
Isl.  II  bls.  457). 

Anno  Domini  CD°.  ccc°.  lxxx0.  vj°.  luckti  Rafn  Eyulfzson 
þetta  Gvdz  kyrkiunne  ad  Tiorn.  er  sijra  þorlakur  tok  med.  v. 
kýr.  asauda  kugilldi.  v.  Gelldfiar  kugilldi.  þriu  hundrud  voru- 
vird.  firir  stadarspell  ad  frátekinne  kýrkiu.  iij.  naut  veturgomul. 
enn  naut  firir  halft  annad  hundrad. 


333.  15.  Januar  1386.  á  Sjóarborg. 

Crskurðarbréf  Einars  prests  Hatliðasouar  officialis  heilagrar 
Hólakirkju  um  reka  Hvammskirkju  í  Laxárdal. 

Biskupsskjalas.  Nr.  3.  Fol.  bls.  266  -  68.  Bréfab.  skr.  að  forlagi 
þorláks  biskups  1641—42;  Landsb.  115.  4to  II,  bls.  100—103 
(bréfab.  sr.  Jóns  Haldórss.j;  IBfél.   126.  4to  bls.  16-19. 

Vrskurdar  Brief  Einars  Haflidasonar  vm  reka  huamz 

kyrkiu  j  Laxardal. 
Aullum  monnum    þeim    sem    þetta   bref   sia    edur    heýra 

25* 


388  HVAMMR  í  LAXÁRDAL.  1386. 

sendir  Einar  prestur  Haflidason  beilagrar  Holakyrkiu  officialis 
kuediu  guds  ok  sijna.  kunnugt  giorandi  ad  sub  anno  gratiæ 
m°.  ccc°.  lxxx.  vj.  jn  festo  beati  CDauri  abbatis.  ad  sioarborg 
j  skagafýrdi  komu  a  stefnu  fyrer  oss  þordr  þordarson  Rads- 
madur  a  Holum  j  vmmbodi  Holakyrkiu  og  Biorgulfur  prestur 
Jllugason.  er  þa  biellt  kyrkiuna  j  Huammi  af  eirni  alfu.  enn 
Biorn  Briniulfsson  af  annari.  buor  þar  var  þa  epter  vorum  vr- 
skvrdi  af  herra  Joni  Biskupe  loglega  fyrer  stefndur.  ad  heyra 
þaug  prof  sem  nefnder  pre3tar  þordur  og  Biorgulfur  leiddu  af 
vegna  firr  nefndra  kyrkna.  vmm  eign  a  þeim  Reka  og  hual 
sem  Biorn  Briniulfsson  hafdi  akiært  og  sier  eignad. 

J  fyrstu  ad  þad  var  suarid  af  þremur  skilrikum  vottum 
Eirike  Rognvalldssyni.  Ofeige  Halldorssyne  og  þorarne  Eyleifs- 
sýne.  ad  kyrkian  j  hvammi  og  Holakyrkia  ætti  reka  allann 
vnder  Biorgum  vtann  fra  stapa  ogjnn  tii  lendinga[r]steius  sem 
stendur  vnder  innanverdum  Tindastoli.  og  þann  stein  soru  þeir 
Rekamark  vera  millum  reikia  og  Huamskirkiu.  þuj  ad  so  hofdu 
sagt  þeim  elldre  menn.  og  so  hefdu  oll  rekagogn  verid  aftekin 
sijdann.  so  ad  þeir  vissu, 

Jtem  soru  Eirekur  Hallsson.  Bodvar  petursson  og  Magnus 
Gudmundsson.  ad  þeir  foru  so  optliga  vnder  Biorg  og  j  gegn- 
um  þaa  Rauf  sem  var  j  Raufarbergi.  og  nu  er  afbrotin.  og 
steinar  standa  þar  nu  epter  er  Raufin  var  adur.  enn  nu  afallin 
onnur  ofar  og  er  su  minne.  og  onguer  steinar  þar  framm  vndann 
so  ad  sia  mætti  edur  merki  væri  ad.  epter  þeirra  skinsemi. 

J  þridiu  grein  soru  Kormakur  Helgason.  Eirikur  Hallsson 
og  þorvardur  Halluardsson.  ad  kyrkia  hins  heilaga  olafs  j 
Huammi  ætti  halfann  hualreka  enn  allann  vidreka  vtann  fra 
stapa  og  jnn  til  lendingarsteins.  er  stendur  vndir  jnnan  verd- 
um  tindastoli.  og  onguann  heyrdu  þeir  annann  kalladann  lend- 
ingarstein  enn  þann.  firr  enn  nu  er  hualurinn  kom. 

J  fiordu  grein  soru  Ofeigur  Halldorsson  og  Finna  þorkels- 
dottir.  ad  þa  er  sijra  Ogmundur  þorgeirsson  hiellt  stadinn  j 
huammi  j  Laxardal  hefdi  rekid  trie  ellefu  alna  edur  tolf  a 
sandinum  skamt  vt  fra  steini  þeim  er  stendur  vnder  innann- 
verdum  tindastoli.  og  Briniulfur  bondi  sem  þa  atti  Reiki  hefdi 
tilkomid  og  sied  huar  rekid  var.  farid  sijdann  vt  til  huamz  og 
Bodid  sijra  Ögmundiverd  fyrer  tried  enn  hann  sagdefst]  giefid  hafa 


1386.  HVAMMR   í  LAXÁRDAL.  389 

sijra  Marteine.  og  nefndur  sijra  Marteinn  hefde  sækia  latid 
heim  til  sijn.  og  sakir  þess  ad  Biorn  bondi  Briniulfsson  leiddi 
eingin  prof  synna  vegna  optliga  beiddur  og  krafdur  af  oss  ad 
tia  sin  prof  og  skilriki.  adur  enn  vier  tokum  nockur  prof 
kyrknanna.  þuj  med  aadi  þeirra  beztu  manna  lærdra  og 
leik[r]a  sem  hia  oss  voru  sogdum  vier  j  guds  nafne  amen  j 
doms  sæti  sitiandi  eptir  greindum  profum  medur  fullum  laga 
vrskurdi  Hólakyrkiu  og  Huams  kyrkiu  til  æfinnligrar  eignar 
allann  Reka  huala  og  vida.  vtann  fra  stapa  og  jnn  til  lend- 
ingarsteins.  sem  stendur  vnder  innanverdum  tindastoli  epter  þui 
skipti  sem  adur  hefur  verid  mille  kyrknanna  ad  Huamskyrkia 
a  vidreka  allann  enn  halfaon  hualreka  huor  og  allan  tijma 
þeirra  eign  verid  hafa.  og  til  sanninda  og  samþicktar  medur 
oss  hier  vm  settu  Einar  þorvardsson.  Einar  Olafsson.  þiodulfur 
Arnorsson.  Jon  þorsteinsson.  Olafr  Ketilsson.  Jon  þorvalldsson 
prestar.  þorsteirn  Eyulfsson  logmadur.  þorsteinn  Hallsson.  þor- 
steirn  Steinmodzson.  Magnus  Sigurdarson.  öudmundur  Arna- 
son  og  þorgils  Hallsson  leikmenn  sijn  innsigle  medur  officio- 
latus  innsigle  fyrer  þetta  vrskurdarbref  giort  a  are  deigi  og 
stad  sem  fyrr  seiger. 


334.  15  Januar  1386.  á  Sjóarbarg. 

Einar  prestr  Hafliðason  officialis  heilagrar  Hóiakirkju  tekr  eið- 
festa  vitnisburði  af  tveimr  mönnum  um  reka  Hvammskirkju 
í  Laxárdal  undir  Björgum. 

Biskupsskjalas,  Nr.  3.  Fol.  bls.  268.  Bréfabók  skr.  fyrir  þor- 
lák  biskup  1641—42:  Landsb  115.  4to  II,  bls.  103;  IBfél.  126. 
4to  bl.  18—19. 

Wær  Einar  prestur  Hafiidason  Holadomkyrkiu  officialis 
kunngiorum  þad  godum  monnum  þetta  bref  siaendum  eda 
beýrundum  ad  j  þeim  sama  stefnudeigi  sem  þad  vrskurdarbref 
vottar  sem  hier  er  med  fest.  tokum  vier  so  íallinn  Bokareid 
af  Kormaki  Helgasyne  og  þorvardi  Hallvardssýni  ad  þeir  vissu. 
og  sau  ad  sa  hualur  sem  kom  j  vetur  vt  vnder  Biorgum  og 
sijra  þordur  og  Biorgulfur  hofdu  ad  sier  tekid  kýrknanna  vegna 
a  Holum  og  j  huammi  var   a    land    rekinn    vt    fra   lendingar- 


390  HVAMMR  í  LAXÁRDAL.  1386. 

steini  er  steodur  vnder  jnnanverdum  tindastol  millum  og 
Raufarbergz  a  þeim  sama  reka  sem  adur  var  suarinn  ok  vr- 
skurdadur  til  fullrar  eignar  fyrrnefndum  kyrkium.  og  til  sann- 
inda  hier  vm  settum  vier  officiolatus  jnnsigle  fyrer  þetta  Bref 
giort  ad  Sioarborg  j  Skagafyrdi.  jn  festo  CDauri  Abbatis  anno 
domini  00°  ccc  lxxx  vj. 


335.  13.  Februar  1386.  á  Holum. 

Jón  biskup  skalli  gefr  vegna  Hóla  og  Hvammskirkju  með  sam- 
þykkiográði  séraEinars  officialis  [Hafiiðasonar]  Björn  bónda  Brynj- 
ólfsson  kvittan  um  tilkall  hans  til  reka  undir  Björgum,  enda 
sór  Björn  að  hann  hefði  eigi  hafið  tilkallið  til  þess  að  draga 
eignir  undan  heilagri  kirkju. 

AM.  Fasc.  IV,  11.  Frumbréfið  á  skinni;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.  547  eptir  frumbréfina. 

Vær  broder  jon  medr  guds  nad  biskup  a  holum.  kunngerum 
ollum  godum  monnuin  þetta  bref  seandum  edr  heyrandum  ath 
sakir  þers  ath  biornn  bonde  bryniulfs3on  sór  firir  oss  suo 
felldan  bokar  æid  ath  þath  akall  sem  hann  hafdæ  wæitt  till 
Reka  wt  wndir  biorghum  ok  þerss  huais  er  þar  kom  á  ok  nu 
er  efter  oiskurde  sira  æinars  officiaiis  ordin  æighn  kirknanna 
a  holum  ok  i  huamme.  giordæ  hann  æi  sakir  þers  ath  hann 
willdæ  wnder  sik  diagha  kirknanna  æighn  belldr  firir  þa  sðk 
ath  hann  hughdæ  firir  marghra  manna  sóghn  ok  handfestu 
þath  sina  æighn  ok  fodurarf  werit  hafua.  Suo  æi  sidr  trudum 
wer  wel  ok  marger  gooder  menn  adrer  firir  þa  alla  medferd 
sæm  biornn  hafdæ  haftj  sogdo  male  þath  satt  wera  þo  ath 
aunghan  æid  heídæ  hann  þar  wm  suarit.  þij  medr  rade  ok 
samþýkke  wors  officialis  og  margra  annarra  lærdra  manna  ærj 
hia  oss  vóro  giðrdum  wer  medr  handa  bandæ  biornn  bonda 
bryniulfsson  adrnæfndan  ok  hans  erfuingia  af  fyasðgdu  tilkallæ 
huals  ok  Reka.  ok  ollum  ðdrum  serhuerium  græinum  sæm  hann 
hafdæ  fram  farit  j  þessum  malum.  ok  honum  mattu  till  sekta 
falla  vid  adrgræindar  kirkiur  ok  oss  frglsan.  lidughan  ok  oll- 
unghis  kuittan  suo  firir  oss  sæm  alla  wara  lðghliga  æfter  kom- 


1386.  testament  íorsteins  eyjólfssonar.  391 

endr  holabiskupa.  firir  biodandæ  huerium  manne  honum  edr 
hans  erfuinghium  hær  wm  sidait  mæirr  nokkurar  vnader  ædr 
akiæru  atb  væita.  Ok  til  sanninda  her  vm  settum  wer  wart 
innsighlæ  firir  þetta  bref  skrifuath  a  holum  in  profesto  beati 
valentini  (Dartiris.  anno  domini  CD°  ccc°  lxxx0  vj°. 

Innsigli  biskups  er  dottið  frá  bréfinu. 


336-  12.  Juni  1386.  á  Holum. 

Testamentisbréf  f>orsteins  lögmanns  Eyjólfssonar. 

AM.  Fasc.  IV,  8.  Frumbréfið  á  skinni.  Prentað  í  Tímariti 
Jón  Pétrsonar  II,  115  —  17  (en  ekki  eptir  frumbréfinu). 

littera  testamenti  thorstani  eýiulphi1). 

Jn  dei  nomine  amen. 

Ek  þorstæinn  eýiulfsson  hæill  ath  likama  ok  samuizsku 
kennandizst  mik  skýlldughan  ath  gera  minum  skapara  varum 
herra  ieshu  christo  maklighar  þacker  firir  þat  lán  sem  hann 
hefuer  væitt  mer  vuerdughum2).  þij  skipar  ek  þijlikt  testament- 
um  firir  mer  ok  minne  sal.  sem  her  fýlger. 

J  fyrsto.  ath  ek  fel  mik  ok  mina  sal  vnder  miskunnar  dom 
allzualldanda  guds  fodr  i  himinriki  ok  hans  sætu  modur  jungh- 
frv  sancte  marie  kiosande  minum  likama  legh  j  skrudhuseno 
a  holum  firir  alltarinu  huar  sem  æk  andazst  a  islande  ok  flýti- 
azst  vppa  erfuinghia  minna  godz  þar  til  gefuande  holakirkiu. 
jardir  helgustade  j  fliotum.  hamar  ok  bakka.  ok  tuttugu  ku- 
ghillde  j  þridiungharfe  med  þeirri  græin  ok  skilmala  ath  huern 
dagh  sem  gud  krefr  mik  andar  seghizst  j  huerri  viku  salu- 
messa.  vid  alltare  i  skrudhusenu.  firir  minne  sal  æíuenligha. 
en  synghiande  salu  messa  a  artidar  dagh  minn.  med  salu  tid- 
um.  nefnazst  til  bænar  huem  sunnudagh  i  artidarskra  med  odr- 
um  framlidnum  monnum.  þeim  lærdum  manne  er  mik  synghr 
til  molldar  þriu  kugillde  medr  olian.  prestum  þeim  ollum  sem 
standa  yfuer  greptre  minum    gef   ek    fimm    aura   huerium    ok 


')  Aptan  á  bréfinu  með   fornri    hendi.      þar    stendr    og    auk    ártals 
(1386);   «Num.  561«;  2)  vuerdughughuni,  frumritið. 


392  TESTAMENT  ÞORSTEINS   EYJÓLFSSONAR.  1386. 

seghe  þar  til  salumessu.  firir  minne  sal.  jtem  prestum  til 
salu  mesna  fimm  hundrath.  jtem  fatækum  monnom  þriu 
hundrath  i  koste  ok  tuó  i  vadmalum  innan  sæyndar.  þriu 
hunndrath  til  þinghæýra.  tuað  til  Reýniness  stadar.  tuað  til 
modruuaila.  þriu  til  munkaþuerár.  kugillde  valla  kirkiu.  grytu- 
backa  kirkiu  ij  asaudar  kugillde.  ij  kyr  ok  tuð  naut  tuæuetr. 
ij  hundrath  til  bræidabolstadar  j  vestrhop.  kugillde  j  árskogh. 
tiu  aurar  til  tiarnar  ok  adra  til  vpsa.  kugillde  til  kuiabeks.  vrda 
kirkiu  fimm  kugillde  vnder  þeirre  græin  og  skilmala.  ath  bonde 
sa  sem  býR  ath  vrdum  skal  gefua  firir  minne  sal  þria  fiord- 
unga  smiors  ok  half  vætt  skræiðar  huern  andress  CDessu  dagh 
æfuinligha.  ok  lata  seghia  salu  CDessu  huern  minn  artidar  dagb. 
Skipar  ek  ok  gef  hinum1)  hæilaga  thorlakæ  ok  kirkiunne  i 
skalhollte  fimm  kugillde.  Jtem  skipar  æk  kristfe  j  þa  bezstu 
iordh  sem  æk  a  nordanlandz  a  islande.  i  grund  i  suarfuadar 
dal.  atta  asaudar  kugillde  ok  at<a  kýr.  skal  þar  fædaz  a  kall- 
gilldr  vmaghi  efuinligha  efter  skipan  ok  Rade  hola  kirkiu  for- 
mannz.  hinn  skýlldazste  or  minne  ætt  sa  er  framfærslu  þarf 
vid.  skal  þetta  mitt  testamentum  standa  ok  halldazst  vbrigdi- 
ligha.  nema  ek  hittumz  annatt  sidaa  gorth  hafua.  bid  ek 
alla  goda  menn  firir  guds  skýlld  firirlata  minne  sal  þa  lute 
sem  ek  hefer  moti  þeim  gort  medr  ordum  edr  v[er]kum.  setr 
ek  þessa  exequtores  testamenti  Radsmann  a  holum  ok  profast 
i  eýiafirde.  Ok  til  sanninda  her  vm  setta  ek  mitt  inzsighle 
firir  þetta  testamentum  gort  a  holum  þridia  daghinn  j  huita 
sunnu  viku  anno  domini.  CD°  ccc°  lxxx°.  vj°. 

Ok  saker  þess  ath  wer  broder  jon  med  guds  nad  biskup 
a  holum  vorum  nærr  er  þetta  testamentum  giordizst  firir  þij 
stýrktum  wer  þat  ok  stadfestum  med  varu  inzsigle. 

Fjögur  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  eptir  inn- 
Bigli  biskups,  og  er  þó  brákað. 


337.  14.  Juli  1386.  i  Hvalfirðí. 

þoRSTEiNN  [lögmaðr]  Eyjólfsson  gefr  Arnfinni  syni  sínum  þann 
hluta,  sem  hann  átti  í  jöiðunni  Háisi  í  Svarfaðardal. 


')  Tvískr.  frumbr. 


1386.  HÁLS    í   SVAKFAÐARDAL.    —    FELL   í  KINN.  393 

AM.  Fasc.  IV,  6.     Frumbréfið  á  skinni. 

Brief  um  part  og  reka  i  Halse  i  Svarfadardal1). 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  ædr  heýra  sender 
þorstæinn  æýiolfsson.  q[vediu].  g[uds].  ok  sina  kunnigth  giorandæ 
ath  æk  kænnizt  mædr  þæssu  minu  bræfi  ath  æk  hæfuer  gæfit 
arnfinnæ  sýnæ  minum  þann  iardar  part  ok  ræka  sæm  æk  á  i 
halse  i  suarfadardal  medr  ollum  þeim  gognum  ok  giædum  sæm 
fyRnæfndræ  iordu  hæfuer  fýlgth  at  fornu  ok  nýiu  ok  æk  vard 
fremzt  æighandæ  ath  ok  þar  mæd  fioghr  kugilldæ  er  iardar  parth- 
inum  fýlgia.  ok  til  sanninda  hær  vm  setta  æk  mitt  inzsiglæ  fýrer 
þetta  bræf  giorth  i  hvalfirdæ  nærsta  dagh  æpter  festum  mar- 
garætæ  virginis  et  martiris  a  sætta  aræ  Rikiss  mins  virduligs 
hæRa  olaís  mædr  guds  nad  noræghs  dana  ok  gota  konunghs. 

Innsigli  þorsteins  er  fyrir  bréfinu. 


338.  14.  Juii  1386.  á  Möðruvöllum. 

Guðmundr  bóndi  Hjaltason    fær    Solveigu    dóttur    sinni    hálfa 
jörðina  í  Felli  í  Kinn  upp  í  skuld. 

AM.  Fasc.  IV,  7.     Frumbréfið  á  skinni. 

Bref  firir  felle  j  kinn2). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
asgrimr  gudbiartzson  bergþor  jonsson  prestar.  andres  bergþors- 
son  eyulfr  gudvardzson  leikmenn.  qfvediu].  G[uds]  ok  sina 
kunnikt  gerandi  ath  þa  er  lidit  var  fra  higat  burd  varss  herra 
jeshu  christi  þusund  þriuhundrut  Ixxx  ok  sex  ar.  a  modruuoll- 
um  j  haurgardal  voro  vær  j  hea  ok  heyrdum  aa  ath  gudmundr 
bondi  hialltason  Reiknadi  sigh  skulldugan  vera  solueigu  dóttur 
sinni  tuttugu  hundrut  er  brædr  hennar  haufdu  gefit  henni 
ketill  ok  hiallti.  J  annari  grein  gaf  hann  heuni  tuttugu 
hundrut  af  sinu  gozi  ok  Reiknadi  þat  jafnadar  giof  vid  halldoru 


l)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  2)  aptan  á  bréfinu  með 
yngri  hendi.  þar  stendr  og  skammstafað  *Mþkl»  =  MunkaþTerár- 
klaustr(sbréf). 


394  KÁLFHOLT.  1386. 

dottur  sina.  lukti  hami  henni  j  þessa  sina  penninga  jordina 
halfa  j  felli  fiiir  þriatigi  hundrada  ok  fiogur  hundrut.  þar  ofan 
aa  x  kvgilldi.  skilldi  adrnefnd  solueig  þessa  sina  peninga  wt 
taka  aa  nestum  fardaugum.  ok  ganga  j  skulld  vid  kirkivn.i  j 
felli  um  fiogur  hundrut.  stýrkti  fýrr  uefndr  gudmundr  med 
hannda  banndi  þessa  sina  giof  ok  lykting.  jattadi  hann  henni 
ok  fullum  aavexti  af  þeim  tuttugu  hundrudum  sem  bredr 
hennar  hofdu  gefit  henni  aa  þessum  aargangi  ef  bans  misti  vid 
en  elligar  undir  sina  skipan.  ok  til  sannenda  her  um  settu  ver 
vaar  jnnsigli  íirir  þetta  bref  skrifat  a  laugardaginn  þann  sem 
þessir  hlutir  giorduz  nesta  firir  diuisionem  apostolorum  aa  3ama 
stad  ok  aari  sem  fýr  segir. 

Fimm  innsigli  hafa  verið   fyrir  bréfinu,  en  þan  eru  nú  öll  dottin  frá. 


339-  1386. 

Afhending  Kálfholtskirkju    í  Rangárþingi,  þegar  séra  Jón  af- 
henti,  en  séra  Pontianus  Ólafsson  tók  við. 

Add.  British  Museum  11,9.45.  4to  bl.  225a— b  (FM.  402)  í 
ruáldagabók  Odds  biskups  frá  1590. 

Kalfhollt. 

Vtskript  af  þeim  maldaga  sem  liggr  j  kalfhollti  fyrer  þui 
sem  kirkian  hefur  att  ad  fornu.  og  hun  a  enn  nu.  miog  rot- 
inn  og  iasinn. 

Anno  CD°.  ccc°.  lxxx0.  sexto  reiknast  suo  mikid  kirkiunnar 
gotz  j  kalfhollti.  þaa  er  pontianus  tok  med  enn  sera  jon 
liet  af. 

.jc.  j  metfie  og  .v   hross. 

jtem.  x.  kyr  og.  xij.  kugilidi  j  asaud. 

jtem  var  stadurinn  metinn  iafn  og  þa  er  sera  jon  tok. 

Jtem  gaf  kolbeinn  petursson  fertuga  grof  j  krokz  jord 
æfinnliga  og  þerrivollinn  vnder  ad  frialzu.  og  suo  frialst  ad 
giora  vm  kaustu. 

[Huad  kirkiann  hefur  j  þennann  fyrskrifadan  tijma  átt 
jnnann  sig  þat  synest  mier  sumt  j  burtu  skafed.  enn  sumt  er 
ecki  læst,  þui  get  eg  þat  ecki  skrifad1). 

')  [þessa  klausu  lætr  Oddr  biskup  afskrifarann  setja. 


1387.     HELGAFELLSKLAUSTR.    —   HÁLS  í   SVARFAÐARDAL.     395 
qiO  1386 

m'  1390. 

Eyjólfr  bóndi  Snorrason  selr  Guðmundi  ábóta  og  klaustrinu 
á  Helgafelli  Miðgarða  í  Staðarsveit  fyrir  Súlunesin  bæði  í 
Melasveit. 

AM.  252.  4to  bls.  53  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  14, 
séra  Jóu  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1560  og  Nr. 
1639. 

Midgardar1). 

Eyolífur  bonde  Snorrason  sellde  abota  Gudmunde  og 
klaustrinu  a  Helgafelle  Midgarda  j  Stadarsueit  firer  Sulunesenn 
bæde.  Hier  ad  auk  gaff  abote  hónum  lðsafie  a  mille.  for 
þetta  kaup  framm  a  Hialla  j  öluese.  Anno  1386.  j  widurvist 
Michels2)  biskups. 

Alffeýdur  Flosadotter  kona  Eyolfz  samþickte  kauped  uid 
þorstein  abota  1390. 


341.  1.  Januar  1387.  á  Urðum. 

Helgi  Oddsson   selr  Arntinni  J>orsteinssyni  þann   hluta  í  jórð- 
inni  Hálsi  í  Svarfaðardai,  er  Helgi  erfði  eptir  Odd  föður  sinn. 

AM.  Fasc.  IV,  13  Frumbréíið  á  skinni.  Aptan  á  stendr  ár- 
talið  1386  (rangt). 

Jnn  dæj  nomine  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  arnfinnz  þorsteinssonar  ok  helga 
oddzsonar  at  arnfinnr  keypti  at  honum  þann  jardar  part  j  halse 
i  suarfadardal  sem  helgi  hafdi  erft  efter  odd  heitinn  fedr  sinn 
ok  þa  var  virdr  fyrer  fiortan  hunndrat  med  ollum  þeim  gogn- 
um  ok  giædum  sem  jordunni  hafa  fylgt  fra  forno  ok  nýio.  her  j  mot 
gaf  arnnfinnr.  fimm  kugillde.  skyllde  þat  vera  tuo  asaudar  ku- 


')  þannig  430;  ')  Nichulasar(l)  252. 


396  BAKKI   í  ÖXNADAL.  1387. 

gillde  ok  tuær  kýr  ok  gelldfiar  kugilldi.  En  þat  sem  meira 
ýrdi  ok  adr  greindr  iardar  partr  virdiz  dyaa  skyllde  oppt 
nefnndr  arnfinnr  luka  helga  i  flytianda  eyre  ok  slatrum  ok 
rossum.  ok  luka  vt  a  tueimr  arom.  en  standa  med  tolf  alna 
leigho  þat  er  ei  yrdi  lukt  a  fyrsta  are.  huort  sem  þat  ýrdi 
helldr  kugilldi  eda  vadmal.  skylldi  tittnefndr  arnfinnr  hallda 
skiladoma  fyrer  greindum  iardar  part  en  helgi  suara  logript- 
ingum.  sua  æi  sidr  skylldi  þratt  nefndr  arnfinnr  eiga  þat  er  a 
reka  bæri  greindrar  iardar  huort  er  þat  yrde  vidir  eda  hualr 
vpp  fra  þeim  degi  er  þeir  keypto.  for  þetta  kaup  fram  a  vrd- 
um  a  atta  dag  iola.  þessom  monnom  hiauerandom.  arna  jons- 
syni  joni  hallzsyni  og  magnuse  þorualldzsýni.  ok  til  sannenda 
her  vm  settum  ver  fya  nefndir  menn  var  innsighli  fyrer  þetta 
kaupbref  er  giort  var  i  fyrrum  sogdum  stad  ok  degi  a  setta 
are  rikiss  virdoligs  herra  herra  olafs  med  guds  nad  noreighs 
ok  gotha  konunghs. 

þrjú  inDsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu.      Uið   síðasta    er    dottið    frá; 
brot  er  eptir  af  miðinnsiglinn,  og  hið  fyrsta  er  heilt. 


342.  14.  Februar  1387.  i  Lönguhlið. 

Brandr  Ormsson  selr  Ólafi  Kolbeinssyni  tólffeðmings  torfskurð 
í  jörðina  Bakka  í  Öxnadal  fyrir  þá  peninga  er  hann  lét  sér 
vel  nægja. 

AM.  Fasc.  IV,  12.     Frumbréfið  á  skinni. 

[Um]  torfskurd  j  backajord1). 
J>eim  godum  monnum  sæm  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
Rafn  botolfsson  loghmadr  nordan  ok  vestan  a  islandæ  jon 
biarnarson  þorualldr  oghmundarson  ok  þoralfr  biarnnarson. 
kuediu  guds  ok  sina  kunnight  gerandæ  ath  aa  sietta  ari  Rikis 
varss  výrdeligbs  herra  herra  olafs  med  guds  nad  noreghs  dana 
ok  gotha  konghs  j  fornnhagha  j  hórgardal  in  festo  beati  valeu- 
tini  martiris  voro  wer  i  hia  ok  sám  a  handaband  þeirra  olafs 
kolbæinssonar  af  æinni  halfu  ok  brandz  ormssonar   af  annarræ 

*)  Aptan  á  bréfinu;  aptan  á  bréfinu  stendr  og  ártalið  1386,  en  það 
er  rangt. 


1387.  FINNSTAÐIR.  397 

at  suo  firir  skildo  ath  olafuur  skilldæ  æigha  tolffedminghs 
torfskurd  arligha  vpp  i  jordina  a  backa  j  ðxnadal  æfuinligha. 
akærulausan  firir  brandæ  ok  hans  ærfinghium  ok  olafuur  frials- 
ligha  skipa  megha  þenna  tolffedmingsskurd  til  huarrar  iardar 
sinnar  sæm  hann  villdæ  stæinstada  edr  efztalandz.  edr  hans 
erfinngiar.  ef  hans  misti  vid.  skurdi  ath  gera  vm  torfuollu  ok 
leggia  gotur  till  ok  fra.  þar  sæm  honum  hentar  brandæ  ath 
skadlauso  ok  hafua  þar  eýk  sinn  medan  torf  ær  skorit.  liet 
ok  brandr  adrnefndr  sier  vel  næghia  firir  sik  ok  sina  arfua 
þeir  pæninghar  sæm  hann  hæfdi  firir  haft  sagda  itolu  i  backa 
iord.  ok  til  sanninda  her  vm  sættum  wer  fyitnefnder  menn  war 
inzsighlæ  firir  þetta  bref  skrifuath  j  Iðnghuhlijd  ytri.  i  hðrgh- 
ardal  deghi  ok  are  sem  fyR  seghir. 

Innsigli  Rafns  lögmanus  og  Jóns  Bjarnarsonar  er    dottið    frá;    brot 
er  eyttir  af  innsigli  þorvalds  og  þórálfs  er  heilt. 


343.  24.  Juli  1387.         á  Höskuldsstöðum. 

þoRGlLS  Ólafsson  og  í>orgerðr  Grímsdóttir  kona  hans  selja 
J>órði  presti  f>órðarsyni  jörð  á  Finnsstöðum  fyrir  lausafé  ogtil- 
greina  hvalskipti  og  ítak  í  Spákonufell  gegn  ískyldu. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  458  «ex  originali  monasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissime»  (AM.);  eitt  innsigli  var  fyrir  frumbréfinu.  Árni 
lýsir  stafagerð  bréfsins.  Afskriptiu  er  staðfest  af  honum  og  Páli 
Hákonarsyni  8.  Aug.  1712  í  Skálholti. 

I>etta  ero  finnzstada  bref1). 
f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senða 
þorgýls  hallzson  þorstæinn  bergsson  þorgýls  juarsson  þorghæirr 
branndzson  ok  þorstæinn  helghason.  Q[uediuj.  G[uds].  ok  sina 
kunnigt  gerandæ  ath  a  sietta  are  Rikis  wars  wyrdoligs  herra 
herra  olafs  med  guds  nád  noreghs  dana  \k  gotha  konunghs 
æinni  natt  firer  jacobsmesso  postola  a  hðskulJdzstðdum  a 
skagha  strðnd  worum  wær  j  hia  ok    sám  a  handabanð    þordar 


')  «...  utan  a  þessu  nærverande  brefe  stendr  [þetta]  skrifad  med 
miög  gamalle  hende.  so  ad  brefin  hafa  til  forna  oefed  fleire  enn  eitt  til 
samans  verid*  AM. 


398  FINNSSTAÐIR.  1387. 

prestz  þordarsonar  af  æinni  halfu  ok  þorgyls  olafssonar  ok  þor- 
gerdar  grimsdottur  hustru  hans  af  annarre  ath  suo  firerskilðo 
ath  þorgýls  kendizst  ath  hann  hefðe  sellt  þorde  preste  ok  af- 
hent  jorð  alla  a  finnzstodum  a  skaghastronð  med  þeim  gðghn- 
um  ok  giædum  sem  fremzst  hafdæ  hann  æighanðæ  ath  worðit 
huath  þorðr  prestr  ok  þorgýls  med  samþýcke  þorgerdar  grims- 
dottur  hustrv  hans  ðll  samt  j  æinu  handabande  weranðe  enðr- 
nýiuðo  þa  enn  med  suo  fellðu  ath  þorðr  prestr  gaf  j  mot 
iordunne  fimtan  kugillðe  þridiunghar  fé  ok  fimtan  hundrath  j 
wadmalum.  lukazst  wt  a  þrimr  árum.  sagðe  þorgýls  þesse  landa- 
merke  wera  millum  finnzstaða  ok  hola.  aettsyne  or  sandlækiar 
ose  wpp  j  Rustina.  ok  or  Rustinne  wpp  j  gardzstadinn.  Ræðr 
þa  gardzstadrinn  allt  wpp  a  fiall  firer  norðan  borghina.  suo 
austr  æpter  fiallinu  ok  ofuan  Rettsyne  j  ana  þa  er  fellr  firer 
austan  fannawollu.  Jtem  landamerki  millum  finnzstada  ok 
harrastada.  Bettsyni  or  fuglstapa  þeim  er  stenðr  j  midri  gull- 
hett1)  vik  ok  wpp  j  klettinn  ok  or  klettinum  Rettsyni  j  klofua- 
steina.  ok  or  klofua  stæinum  Rettsyne  j  mosakellduna  firer 
sunnan  hol  ok  or  mosakelldunne  Rettsyne  j  stæin  þann  er 
stendr  firer  nordan  tiarnardal  ok  Rettsyne  or  honum  ok  i 
þann  stæin  er  stendr  j  ofuanwerdre  Rossamyre  ok  or  honum 
Rettsyni  ok  fram  j  smalagotur  fram  fra  diupagile.  Rada  þa 
goturnar  medan  þær  winnaz  ok  Rettsyue  or  gotunum  ok  fram 
a  asinn.  æigha  finnzstadir  halft  watnit  ok  suo  j  miðian  sæm- 
inghsgils  lækiar  ós.  ok  or  osinum  ok  i  griotwarða  þann  er 
stendr  a  hinum  efzsta  hiallanum.  ok  af  hiallanum  a  annan 
warða.  ok  or  þeim  warða  Rettsyne  wt  i  aa  þa  er  fellr 
ofuan  or  asolfsdal2)  firer  nordan  iolldu  hoola.  Sagdæ  þorgyls 
fimmdæilldan  hualreka  firer  finnzstoðum  og  hyrfui  tueir  luter 
til  landz  en  þrir  til  kirkna.  Jtem  at  spakonufell  ætti  halfs- 
manadar  tæigh  wpphoggit  gras  j  desiamyri  firer  wtan  mark. 
en  finnzstader3)  ætti  þar  i  mot  i  spakonvfellz  iorð  manadar 
beit  sudr  fra  diupadæle  


*)  þanuig;  a)  klest  í  frumbr.  og  má   eins   lesa  osolfsdal,    segir  AM.; 

3)  Bkaddað  í  frb.  og    sést    að    eins:    zstader,    en    Arni    hefir    það   eptir 
kunnugum    mönnum,    að     hér    geti    ekki    annað    staðið  en    Finnsstaðir; 

4)  «Hier  hefur  eiuhver  vondur  madur  utskafed  ur    originalnum  so  raiked 


1387.  VATNSFJÖRÐR.  399 

brestr.  skulu  tolf  alner  lukazst  af  hueriu  þy  hundrade  iardar 
verdzins  sem  efter  solinn1)  lyktiz.  Jtem  skillde  þorgyls  ok 
þorgerðr  abyrgiazst  lagha  RÍpíingh2)  a  jordu  en  þorðr  hallda 
til  lagha.  kenduzst  ok  nefnd  bion  þorgyls  ok  þorgerðr  ath  þau 
hefde  sellt  þorde  preste  iorð  alla  ath  þuera  i  halladal8)  med 
ollum  þeim  gðghnum  ok  giæðum  sem  fremzst  hofdu  þau  æigh- 
andæ  ath  wordit  ok  þorðr  hefde  þeim  suo  peningha  firer 
græinda  ioið  lagt  sem  þeim  wel  næghdæ.  ok  till  sanninda  her 
wm  settum  wer  fyR  nefnder  menn  war  inzsighle  firer  þetta  bref 
skrifuat  i  stað  deghi  ok  are  sem  fyR  seghir. 


344.  27.  Nóvember  1387.  i  Mnsíirðí. 

Jón  Nikulásson    selr  Birni  Einarssyni    báifan    Vatnsfjörð    fyrir 
fimtán  tigi  hundraða. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  972.  afskript  <-ex  apographo  chartaceo» 
með  hendi  Jóns  Magnússonar  eldra  (d.  1641),  og  átti  hann  frum- 
bréfið  og  var  þá  eitt  innsiglið  fyrir  hálfbrotið.  Á  spássíurnar  hefir  Árni 
skrifað  orðamun  eptir  öðru  álíka  gömlu  pappírshandriti;  en  báðar 
afskriptirnar  voru  frá  Sæmundi  Magnússyni  á  Hóli  í  Boluugarvik. 

Copium  af  kaupbrefi  fyrer  halfum  vassfirde  anno  13874). 

Ollum  monnum  þeim5)  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Suartur  þorleifsson.  Gudmundur  Jonsson.  þordur  Gisla- 
son.  Jon  Sturluson.  Sæmundur  þorsteinsson.  Einar  Asmundar- 
son  og  biorn  ottsson6)  kuediu  guds  og  sina7).  kunnigtt  gior- 
andi  ad  aa  siounda  ari  Rikis  vors8)  virduligs9)  herra  Olafs  med 
Guds  naad    Noregs.    Dana    og  Gotta    kongs    [midvikudæginn10) 


sem  svarar  3ur  linum  i  þessare  Copiu  epter  proportion  Skriftarennar  a 
Originalnum  og  Copiunne.  Er  þetta  so  grautskafid  ad  eingin  deile  sier 
skriftarennar.  þesse  rasura  mun  oefad  fyrer  laungu  giðrd  vera»   (AM.) 

')  'Fyrsti  bokstafurinn  i  solinn  er  nu  ad  mestum  hluta  burttrosn- 
adur  ur  originalnum,  þo  sier  glðgt  ad  annadhvert  hefur  þad  verid  s  eda 
i.  þa  med  þvi  iol  eru  ecke  giallddage  a  kvikfie,  og  geta  ecke  verid,  so 
mun  þetta  ord  oefad  vera  eigaeolinn»  (AM.j;  2)  Arni  segir,  að  hér  mætti 
og  ef  til  vill  lesa  riptinghar;  3)  þannig;  4)  vantar  í  JM.;  s)  sl.  JM.; 
6)  Oddzson,  hin  afskrr.;  T)  vora  JM.;  8)  sl.  hin  afskrr.;  9)  virduliga  JM.; 
10)  [miduikudag  næsta,  hin  afskr. 


400  HOF  í   ÖRÆFUM.  1387. 

firer  andries  messo  j  Watsfirdi  vorum  uier  j  hia  og  saurn 
og  heyrdum  aa  handaband  Biarnar  Einarssonar  af  einni  alfu 
og  Jons  Nikulaassonar  af  annari.  ad  suo  firer  skilldu.  ad  adur- 
nefndur  Jon  selldi  fyrsogdum  Birni  jordina  [halfa  j  Wassfirdi8) 
med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  henni  aa  ad  fylgia 
og  bann  hafdi  fremst  eigandi  ad  ordid  med  borgarey  halfri 
firer  fimtantige  hundrud  j  jordum  og  kuigilldum  edur  þui  gossi 
sem  þeir  yrdi  aasaatter.  upp  aa  þann  maata  sagdur  Jon  aa  bu  a 
greindri  jordu  þar  til  sem  greindur  biorn  aftur  kemur  til  Js- 
lands  ef  hann  burtu  fer  næsta  sumar.  kunni  og  suo  til  ad  bera 
[biorn  fer2)  ecki  burt.  skal  hann  þrattnefnda  jord  til  sin  taka 
a  næstum  fordogum  epterkomendum  ef  haon  uill.  edur  þa  hon- 
um  likar.  Enn  ef  Biarnar  kann  med  missa  aadur  hann  ad  sier 
tekur  sagda  jord  edur  werd  firir  lykur.  þaa  skal  optnefndur  Jou 
aptur  eignast  greinda  jord.  en  erfingiar  biarnar  þad  verd  sem 
hann  skýlldi  firir  hafa  gefid  jordina.  Handlagdi.  og  greindur 
Jon  Nikulaasi  syni  sinum  til  fullrar  eignar  þe3si  fimtaotigie 
huudrada  sem  hann  skýlldi  mot  jordunni  taka  ef  hann  kuænt- 
ist.  en3)  Biorn  tittnefndan4)  alþingis  kuittan  af  ollu  þui  gossi 
j  sagtt  jardar  verd.  sem  hann  lyki  nefndum  Nikulaasi.  Skylldi 
sagdur  Jon  aabýrgiast  allar  lagariptingar  aa  greiudri  jordu  enu 
biorn  halida  til  laga.  og  til  meiri  stadfestu  hier  um  settu  fýr- 
uefnder  menn  Biorn  og  Jon  sijn  jnsigle  med  vorum  jnsiglum 
firer  þetta  bref  giortt  j  sogdum  stad  deigi  oe  ari  sem  fýr  seigir. 


345.  1387. 

Máldagi  Klemenskirkju  á  Hofi  í  Öræfum,   er  Michael  biskup 
setti. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2043  afskript  staðfest  á  Dyrhólum  í 
Mýrdal  14.  Júní  1705  af  þorleifi  Einarssyni,  þórði  þórðarsyni,  og 
Ormi  Daðasyni,  gerð  eptir  transscripto  frá  8.  Júní  1652,  sem  var 
gert  eptir  transscripto  frá  16.  og  17.  Aug.  1585,  en  það  var  gert 
eptir  transscripto  frá  c.  1483.  Michael  biskup  reið  til  Austfjarða 
1387  (Annálar).      Eptir  því    sem  segir  í   Vilchinsbók  hefir  verið  til 


')  [halfan  Vatnsfiord,  hin;   3)    [ad  Biorn  fari,    hin  afskrr.;    ')  og,  hin 
afskrr.;  4)  sl.  JM. 


1387.  HOF  í  ÖRÆFTJM.  401 

fjöldi  af  máldögum  eptir  Michael,  en  þeir  eru  nú  víst  flestir  komnir 
inn  í  Vilchinsmáldaga,  og  er  ekki  vert  að  aðskilja  það. 

Registrum  domini  Michaelis  episcopi. 

Clemens  kirkia  ad  Hofi  j  Hieradi  á  heimaland  hálft  med 
ðllum  gðgnum  og  giædum  inn  ad  Kota  sem  fellur  fýrer  innan 
Kuabacka  og  sionhending  upp  j  þad  gliufur  vid  nedanverdt 
fiallid.  sem  su  sama  á  fellur  ur.  og  upp  j  midt  notafiall  a  mots 
vid  sandfellsmenn. 

Hof  á  land  austur  ad  gliufri  þvi.  sem  gliufursá  fellur  ur 
og  j  Hamraenda  og  sidan  oslitid  land  ut  ad  Jngolfshðfda. 

Jtem  Jngolfshðfda  allan  ad  fráteknum  tveim  hlutum  fugl- 
bergs  sem  eignadar  eru  annar  kirkiunni  ad  Eyrarhorni.  þridie 
kirkiunne  ad  Raudalæk. 

Hof  á  reka  allann  fra  sallthðfda  fiðru.  og  ut  ad  Jngolfs- 
hðfda. 

Jtem  orknadrap  ðll  j  [mille]  Lambeya  og  til  þess  gras 
ber  næst  j  sulufell.  xv  hrossa  beit  á  Kviármýri  um  sumar  firir 
utan  lðghelgar.  fra  Krosshollti  liggur  kyrfodur  tii  Hofs.  og 
abyrgist  ad  ðllu. 

Jtem  elldividartak  og  kolagiðrd  j  Skaptafellsheidi. 

Fylgia  þessi  ðll  saman  giædi  einn  veg  kirkiuhluta  sem 
eignarhiuta  ad  Hofi. 

|>essar  á  kirkian  jarder. 

Fiall  med  ix°.  fiðru. 

halft  Skaptafell. 

Suinanes  halft.  og  helming  allra  þeirra  fiarna  sem  liggia 
til  Jokulfells. 

þetta  á  kirkian  j  fridum  peningum. 

ij  kyr.  ij.  ásaudar  kugilldi.  j.  hest.  hross  med  veturgomlu. 
xij.  saudi  veturgamla.  viij.  saudi  tvævetra. 

þetta  á  kirkian  jnnan  sig. 

Jn  primis.  j.  silfurkaleikur  gylltur  iiij°.  annarr  silfurkaleikur 
ijc.  kross  silfurbuinn  og  skrini  iiijc.  fiðgra  manna  messuklædi 
enu  bestu  viijc.  alltarissteinn  silfurbuinn  iiijc.  fustans  hðkull.  j. 
sloppur.  kantarakápa.  ij.  alltaraklædi.  iij.  alltarisdukar.  v.  sðng- 
bækur.  iij.  lesbækur.  davidzsalltari.  Graduale  per  anni  circulum. 
dominicale  de  sanctis.  sálutijda  bok.  ij.  tiðlld.  iiij.  kluckur. 
liggia  under  iiij  bæer  til  tiundar. 

Dipl.  Isl.  III.  b.  26 


402  ÁSAR  í  SKAPTÁRTUNGU.  1387. 

346.  [1387]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Eystri-Ásum  í  Skaptártungu,  er  Michael 
biskup  í  Skálholti  setti. 

þessi  máldagi  þekkist  nú  ekki  framar  í  fullri  mynd,  heldr  ein- 
ungis  eins  og  hann  er  tekinn  upp  í  vísitazíu  Brynjólfs  biskups 
Sveinssonar  21.  Sept.  1641,  og  er  hér  fylgt  afskript  í  safni  AM. 
262.  Fol.  (bls.  118).  Er  það  auðséð  að  hér  er  slept  öllu  úr  mál- 
daganum  því.  sem  greint  hefir  um  inventarium,  og  hætt  þar  sem 
úti  var  um  ítök  og  landamerki.  En  það  sem  hér  er  af  máldagan- 
um  mun  vera  hér  um  bil  í  sinni  upprunalegu  mynd.  það  sést  við 
Hofsmáldaga,  að  Michael  biskup  hefir  riðið  yfir  Skaptafellssýslu 
1387  og  er  því  einsætt  að  heimfæra  þenna  máldaga  til  þess  árs. 
|>ess  má  geta  að  sumt  af  örnefnum  þeim,  sem  koma  fyrir  í  þessum 
máldaga  og  eru  fyrir  sunnan  Eldvatn  (Asavatn)  kann  nú  að  vera 
örðugt  að  finna  með  vissu,  af  því  að  sá  hluti  Ásalands  mun  hafa 
breyzt  nokkuð  af  vötnum  og  hrauni  við  austrsveitaeld  1783. 

Mariu  kirkia  ad  Asumm  á  heimaland  allt. 

A  Biskup  ad  veita  edr  huer  sem  hefur  logligt  Skalholltz 
stadar  vmmbod  af  Pieturzkirkiu  helldur  oc  hefur  epter.  xx.  ára 
hefd  oc  halldi1). 

Ad  Asar  eiga  ad  austann  sionhending  ur  midmundahol2) 
og  j  Borgarklett. 

ur  Borgarklett  og  j  Barnkiellingu. 

ur  Barnkiellingu  oc  j  fagurhol.  sumir  hallda  j  laufhol  og 
þadan  sionhending  ut  j  votnin. 

ad  westann  þufann  sem  stendur  aa  Gardinum  firir  utan 
Asagil  oc  sionhending  j  ferstikluna  sem  stendur  sudur  j 
myrinni. 

þadan  sionhending  oc  utannvertt  j  hestalannd  og  so  sijdan 
sudur  j  fosshrauns  nef. 

ad  nordan  nordur  ifir  floamyrar8)krok.  og  oll  gogn  oc 
giædi  innann  sagdra  landamerkia. 

')  þannig;  2)  Miðraundahóll  mun  vera  sama  og  Villingshóll;  fossinn 
í  vatninu  austan  undir  hólnum  hefir  verið  og  er  enn  kallaðr  Miðmunda- 
foss  og  gæti  það  hafa  verið  dagsmark  frá  Nesi,  sera  fór  af  1783;  *)  það 
mun  vera  sama  sem  Hlöðumýri  eða  Blautamýri,  sem  er  fyrir  norðan 
merkigarð  þann,  er  skilr  Ása  og  Hlíðar  land;  úr  því  að  hér  er  talið,  að 
Ásar  eigi  land  norðr  yfir  Hlöðumýrarkrók,  þá  er  þessi  forni  merkigarðr 
yngri  en  1387  og  hefir  því  verið  gert  út  um  þessi  norðrlandamerki 
Ása  síðar. 


1387.  .    TEIGR  I  FLJÓTSHLÍÐ.  403 

Jtem  hagbeitar  jtak  j  ytri  asa  jðrdu1)  firir  xv.  kyr  oc 
hundrad2)  asaudar  j  hálfan  mánud  j  bædi  mál  edur  m&nud  j 
annad  m&l.  og  huad  herra  Michill  giorde  meira  et  cetera3). 


347.  [1387]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Teigi  í  Fljótshlíð  [er  Michael  biskup  setti]. 

AM.  260.  Fol.  bls.  30—31  (Vilch.  LIV);  JSig.  143.  4to  bls. 
180  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (XI).  Eptir  Vilchinsbók  er  þetta 
Michaelsmáldagi  [1387J. 

Teigur. 

ODariukirkia  j  Teigi  a  þridiung  j  heimalandi4).  þridiung  j 
Butralldastodum.  vj.  kyr  oc  xij.  ær.  salld  korns.  hundrad  vad- 
mala.  halfa  fiordu  mork  vax.  þrenn  messuklædi.  kaleika.  ij 
annar  gylltur  sæmilega  gior.  corporalia.  kluckur.  iiij.  alltara- 
klædi.  iij.  kiertistikur.  ij.  glodarkier.  mvnnlaug.  slopp.  kantara- 
kapu.  alltarisdvkar.  iij.  kross  sæmiligann  steindann.  COariu- 
skript.  Andriesskript.  bryk  sæmiliga.  tiolld  vmm  kirkiu.  skryn 
litid. 

þangad  liggia  vnder.  vij.  bæer  ad  tiundumm  oc  lysitoll- 
umm.  eru  af  þessumm.  iij.  Bænhvs.  oc  tekst  half  mðrk  af 
hveriu. 

Kirkiann  a  alltarisstein  buinn  med  reliqvijs. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn.  tekur  prestur.  iiij.  merkur6). 


')  Ytri-Áear  voru  þykkvabæjarklaustrjörð  þangað  til  að  þeir  voru 
5ir  til  Eystri-Ása  ásamt  Nesi  með  konungsbréfi  28.  Maí  1787,  og  eru 
síðan  hjáleiga  þaðan;  2)  100,  hdr.;  3)  hér  tekr  við  hjá  Brynjólfi  biskupi 
kafli  nm  inventarium  frá  hans  dögum,  en  að  hann  setr  hér  «et  cetera» 
inn  í  miðri  visitazinnui  sýnir  að  hann  hefir  viljandi  látið  hætta  hér  að 
rita  Michaelsmáldaga,  þó  að  honum  væri  ekki  öllum  lokið;  *)  143  hættir 
hér,  en  bætir  við: 

les  wiichins  maldaga  þui    þetta   ber    nær   samann    vtann    j    þessum 
forna  Hytardalsmaldaga  stendur. 

ij  salld  korns 
og  Wilchins  maldage  er  langtum  fyllre. 
*)  1  Vilch.  kemr  hér  laung  viðbót. 

26* 


404  EYVINDARMÚLI.   —   FÍFLHOLT.  1387. 

348.  [1387]. 

Máldagi  Jónskirkju  postula    í  Eyvindarmúla    í    Fljótshlíð   [er 
Michael  biskup  setti]. 

AM.  260.  Fol.  bls.  30  (Vilch.  LIII);  JSig.  143.  4to  bls.  180 
skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (IX).  Eptir  Vilchinsbók  er  þetta 
Michaelsmáldagi  [1387].     Sbr.  máldagann  1332. 

Eývindarmvle. 

Jonskirkia  postula  ad  Eyvindarmvla  a  prestskylld  j  heima- 
landi.  xij.  ær  oc  kv.  messuklædi  tvenn1).  vtann  stolu  oc  hand- 
lijn  skorter  til  annara.  alltarisklædi.  iij.  kantarakapur.  ij.  slopp 
einn.  kross  sæmiligann  med  lykneskium.  OOariuskript.  Jons 
skripter.  ij.  mvnnlaugar.  ij.  glodarkier.  elldbera.  merki  eitt. 
halft  annad  hundrad  j  bokumm.  vattzkietill.  fonts  vmbunad. 
kluckur.  iii.  texta  bunad  med  silfur.  paxspialld.  alltarissteinn. 
tiolld  vmmhverfis  kirkiu. 

þangad  liggia.  ij.  bæer  ad  tiundura  oc  lysitollumm.  syngia 
annann  hvern  dag  helgann  til  Hlydarenda  oc  takast.  ij.  merkur2) 


349.  [1387]. 

Máldagi    Maríukirkju    í   Fíflholti   í    Landeyjum    [er   Michael 
biskup  setti]. 

JSig.  143.  bls.  181  skr.  1607,  Hítardalsbók  (XVII);  AM.  260. 
Fol.  bls.  32  (Vilch.  LVIII);  JSig.  143.  4to  bls.  284  c.  1600 
(hleypir  úr). 

Fijflhollte. 

Mariukirkia  j  fiflhollte  a  ij  kýr  oc  vj  ær3)  kiertistiku  eina. 
krossa.  ij.  alltarisklædi  eitt  med  dvki.  kluckur.  iij.  paxspialld. 
glodarkier.  sacrarium  mvnnlaug. 

þangad  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann4). 

*)  Hér  endar  143,  en  bætir  við  þessari  athugasemd: 

•  Hier  ber  allt  saman  vid  Wilchinsbok.  þangad  sera  nefner  kertestikur 

ij.  þui  ma  allt  skrifa  eptter  Vilchinsbok»;   2)  í  Vilcb.  kemr    bér    viðbót; 

')  143  hættir  hér,    en    bætir  við:    Hier  er    Vilchins  maldage  lyka  fyllre; 

4)  hér  kemr  á  eptir  klausa  hjá  Vilch.  um  porcio  um  vij  ár  o.  8.  frv.  ætti 

þetta  því  að  vera  Michaelsmáldagi. 


1387.  KLOFI.   —   HÓLAR  í  HJALTADAL.  405 

350.  [1387]. 

Máldagi  þorlákskirkju  í  Klofa  á  Landi  [er  Michael  biskup  setti]. 

JSig.  143.  4to  bls.  182  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók  (XXX); 
AM.  260.  Fol.  bls.  25—27  (Vilch.  xlviij). 

Klofe. 

Ad  þorlakskirkiu  j  klofa  skal  vera  prestskylld  j  heimalande. 

hun  a  ij  kyr.  oc  xviij  ær.  hross1). 

þangad  liggur  bænhvs  j  CDðrk. 

Hun  a  messuklædi  oc  kaleik.  kross.  thorlaks  lykneski. 
olafs  lykneski.  koparkier  med  helgum  domum.  Tabulam  yfer 
alltari.  kiertistikur.  ij.  med  kopar.  slopp  oc  glerglugg.  alltaris 
steinn  bvinn.  kluckur.  vj.  glodarkier.  mvnnlaugar.  ij.  tiolld 
slijk  sem  eru  oc  þorlaks  sogu2). 

portio  Ecclesiæ  vm.  ix.  ar.  ij°.  er  þorsteinn  tok  af  kotlu. 
enn.  iij.  fieck  hann  ecke3). 


351.  [1387]. 

Ráðsmannsreikningar  á  Hólum  í  Hjaltadal. 

AM.  276.  4to.  bl.  17a — b  skinublöð  með  samtíða  hendi  (frum- 
rit),  þar  með  fylgir  afskript  gerð  fyrir  Arna  Magnússon  af  þess- 
um  Hólastaðar  reikningum,  en  hún  leiðir  þó  hjá  sér  það,  er  máð- 
ast  er,  sem  er  niðrlagið  (frá  1389). 


fimm  h[undrut]  firer  bord  teskils. 
iij.  hfundrut]  firer  bord  arngers. 
iij.  h[undrut]  firer  bord  suæins. 

stod   þa   efter    hia    sira   halldori    j    [tuærdan4)    ræikning 
h[undratj  merk[r]  fatt  i  ix.  h[undrut]6). 


*)  Hér  hættir  143,  en  bætir  við:    *  Vilchinsmaldage   helldur    meira»; 

2)  Hingað  að  stendr  rnáldaginn  á  stofni  máldaga  Jóns  biskups  Haldórssonar 
frá  1332,  en  þó  er  hér  sumt  dálítið  öðruvísi  orðað,  og  aukið  nokkru  inn; 

3)  hér  mun  máldaginn  hafa  endað  í  Hítardalsbók  og  er  þetta  Michaels- 
máldagi  frá  1387,  því  í  viðbótinni  í  Vilchinsbók  er  reiknuð  portio  um 
tíu  ár  frá  því  herra  Michael  visiteraði;  4)  [tuærdn  =  tvíærðan  =  tveggja 
ára;  5)  eyða  fyrir  2  línum. 


406  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1387. 

fellr  j  nýian  tiunda  reikningh  minn1)  til  hellna.  xvij 
aurar  hins  vta  hundrads  ok  ij  alner2). 

allr  framsettr  vadmala  Reikningr.  landskýllder.  biskups 
tiunder.  víntollar.  vadmala  giorder  heima  ok  at  buum  med 
kirkiu  tiundum  þeim  sæm  til  liggur.  cc.  hundrada.  xxx. 
h[undrut].  vj.  h[undrut].  ix  aurar  at  fra  tekno  vodla  þ[ingi]. 

skipmonnom  afni3)  til  vasklæda. 

halli  formanne  ix  alner  h[vítar]  xx.  v.  ikajp. 

giorfæingr4)  vi  alner  xxv.  [i  kajp]. 

bauduar  vij  alner. 

jon  vij  alner. 

hafr  vij  alner. 

brimill  vij  alner. 

hunliotr  vij  alner. 

þoralfr  vi  alner. 

lakason  vi  alner 

brandr  vij  alner. 

gudmundr  vij  alner. 

fiorar  hafnar  v[adir].  uþæfdar  til  ilegu. 

tuituga  vad  til  at  kaupa  bussgagn  ok  litinn  ketil. 

karfua  m[enn].  form[adr]  x.  alner  saudsuart. 

klifshagi.  ix  alner  h[vítt]. 

gizor  vij  alner. 

sueinn  v.  alner. 

jon.  v.  alner. 

bauduar  v.  alner. 

sagme5)  v  alner. 

til  kaupeyris  xi  h[undrut]  i  vadmalum. 

ij  vadmal  til  ilegu.  iiij.  hundrut  xvi  vætter  vllar. 

vi.  vætter  smiors. 

[[kom  or  fliotum  x  hundrut  j  hafnarvadum6)  ok  xvij  aurar 

woro  ok  enn  at  ajk 7)  h[undrut].    þetta  var  þar  af  lukt 

þorsteini  vt.  iij  merkr  fir.  ij  naut  tuæuettr. 

kom  nordan  i  haust  i  karfanum    xvi    vætter  ok  xx  smiors 

*)  m,  hdr.;  *)  autt  bil  fyrir  svo  sem  10  línur;  3)  svo  greinilegt  (= 
efni);  4)  þannig,  skb.;  5)  þannig;  =  Sáme?);  6)  ógreinilegt  og  óvíst;  skorið 
af  línunni;  7)  óJjóst  og  vantar  af  línunni. 


1388.  HÓLAR  í  HJALTADAL.  407 

ilæigur.  j  lausner  viij  vætter.  ok  vij  fiord[ungar]  j  vadmalum 
mork  hins  niunda  hfundrads]1). 

þetta  hefer  sira  þorstæinn  nordan  sent  med  pilltum  hola 
stadar.  x.  naut  uetrgðmul.  æitt  tuæuett.  annat  or  husa  uik.  v. 
kyr.  lxxx  vetrgamalt  fe.  hross  orkumlat  jshog[g]s  mann.  vj 
alner  suart  vadmal.  xxx  alna  huitt.  a  feriunne  c  i  hafnar  uadum 
nordan  vndan  hæidi.  war  þetta  allt  saman  er  sira  þordr  atti 
ok  stadrinn. 

Sua  mart  hliop  fe  til  fiallz.  gelldingar  gamlir  c.  lxxx  ok 
vj.  Gamler  Rutar  xiiij.  Vetrgamler  gelldingar  tuæimr  fatt  j  niu 
tighir  [vt]an.  v.  sauda  vetrgamla  inn  a  finnmork2)  Rutar  vetr- 
gamler  xij  ok  xx.     Gymbrar  vætrgamlar  einni  fatt  j  fimtigu. 

kom  nordan  gelldingstiklar.  æinn  ok  xx,  Rutar  nitian.  ok 
gymbrar  nitian3). 

for  til  hiedins  f[iardar]  vij  tiger  vxa  þreuetrer  ok  ellri. 

a  laghæidi  xvij  kuigur  tuæuetrar.  iij  uetrgamlar.  gradungr 
ok  iiij  vxar  tuæuetrir. 

til  skallar  dals  halfr  þridi  tugr  vxa  tuæuetra. 

a  hæima  afrett  sextigi  vetrgamalla  nauta.  ok  tuð4). 

J  hlid  c  asaudar.  xi  tiger  lamba.  ix  kyr.  gradungar  vetr- 
gamlir.  vi.  kalfar  viij.  afiall  gelldingar  þrimr  fatt  i  x  tigu. 
Rutar  gamlir  x.  vetrgamlir  gelldingar.  Ixxx  ok  ij,  halfr  sietti 
tugr  gymbra.  vi  ok  xx  vetrgamlar  ritiar.  iij.hestar  þreuetrir.  ij 
ross  þreuetr.  iij  hestar  roskner  ok  æitt  ross.  eitt  tuæuett  ok 
æitt  vetrgamallt. 


352.  1388. 

Ráðsmannsreikningar   á    Hólum  í   Hjaltadal  um  bygging  á 
jörðum  staðarins. 

AM.  276.  4to  bl.  18a—  19b.  frumritið  á  skinni. 

Anno  domini  <D°.  ccc°.  lxxx0.  viij0.    var  þessi  býggingh  a 
jordum  holastadar. 

af  huseý.  cc.  j  uadmalum  halft  huart. 


')  [[þetta  á  spássíu  skrifað;  2)  [uppi  á  spássíu  innvísunarlaust; 
3)  hér  eptir  kemur  autt  bil  fyrir  svo  sem  fimm  línur;  *)  hér  eptir  kernr 
autt  bil  fyrir  svo  sem  fimtán  Hnur. 


408  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1388. 

af  langamýri.  cc.  i  vadmalum  ok  kýr. 

af  krossanesi  c.  voro.  ok  halft  annat  h[undrat]  i  hafnar 
uadum. 

af  torfgarde  h[alft]  annat  h[undrat]  i  hafnar  u[adum]  ok 
tuæuett  n[aut]. 

af  marbæle  kýr.  x.  aurar  v[oro]  ok  halft  annat  h[undrat]  i 
hafnar  u[adum]. 

af  halldorsstodum.  c  i  eldum.  ok  cc  i  hafnar  uadum. 

af  skordugili  kýr.  c.  i  eldum.  c.  i  hafnar  v[adum]. 

af  eý.  c.  voro.  cc  j  eldum.  halft  huart  j  nautum  ok 
lombum. 

af  egg.  cccc.  i  vadmalum  halft  huart. 

af  rein.  c.  i  eldum  ok  halft  annat    h[undrat]  i  vadmalum. 

af  beingarde.  iij.  merkr  j  vadmalum  halft  huart. 

af  vatni  iij  merkr  j  vadmalum  h[alít]  huart. 

af  kefla  uik.  cccc.  j  vadmalum.  h[alft]  huart. 

af  vtanverdo  nesi.  cc.  j  vadmalum.  x.  aurar  kuiker.  ok  x. 
aurar  i  eldum. 

af  Garde  c.  voru.  tiu  aurar  i  hafnar  v[adum]  ok  vætt 
smiors. 

af  ase  ccc  voru.  ok  ccc.  i  hafnar.  v[adum]. 

af  suartaardal  kýr.  x.  lamba  elde  ok  smiors  vætt. 

af  Bkatastodum  ij  merkr  voro  ok  halfuætt  smiors. 

af  torfmýre  iij  merkr  j  vadmalum  b[alft]  huart. 

af  haga  kýr.  x  aurar  voro  ok  c  i  hafnar  vadum. 

af  grvnd.  cccc.  i  vadmalum.  kyr.  ok  c.  i  eldum. 

af  Riettarholti  x  lamba  eldi.  c.  voro.  ok  h[alft]  annat 
hundrat  i  h[afnarvadum]. 

af  synzta  huammi  kugilldi.  c.  i  eldum.  cc.  i  hafnar 
v[adum]. 

af  midhuammi.  x  lamba  eldi.  x  aurar  kuiker.  h[alft]  annat 
hundrat  i  h[afnarvadum]. 

af  kothuammi  iij  merkr  h[alft]  huart. 

af  frostastodum  cc.  voro.  mælihlass  todo.  c.  i  hafnar  v[ad- 
um]  ok  c  i  eldum  ok  leysa  kugilldi  ef  vill. 

af  þuerar  grvnd  cccc  i  vadmalum.  h[alft]  huart. 

af  þueráá.  cccccc.  j  vadmalum  h[alft|  huart. 

af  framnesi  iiij  merkr  j  vadmalum  hfalft]  huart. 


1388.  HÓLAR  I  HJALTADAL.  409 

af  sydrum  breckum.  ccc  i  vadmalum  h[alft]  huart  tuæ- 
uett  naut.  ala  iiij  kýr,  iiij  g[eld]  na/t. 

af  ytrum  breckum  .c.  i  vadmalum.  ala  iij.  kyr.  ok  iij. 
g[eld]  næt. 

af  sydrum  hofdelum  x  aurar  kuiker.  c  i  vadmalum  h[alft] 
huart.  ala  iiij  kyr  ok  iiij.  g[eld]  naut. 

af  ytrum  hofdglum.  c.  i  hafnarv[adum].  ala  ij  kyr  ok  ij 
vetrungha.  ok  ij  gelldnaut. 

af  axlarhaga.  cc.  i  vadmalum  halft  huart.  x  aurar  kuiker 
ok  vetrgamallt  n[aut]. 

af  breckum.  xiiij1)  aurar  j  hafnar  v[adum]  ok  x  aurar 
kuiker. 

af  dyrfinna  stodum.  ccc.  i  vadmalum.  h[alft]  huart. 

af  griotaa  iij  merkr  j  vadmalum  halft  huart. 

af  Rannueýgarstodum.  cc.  j  vadmalum.  ala  til  x  aura. 

af  suadastodum  h[alft]  þridia  h[undrat]  i  vadmalum. 
h[alft]  huart  ok  x  aurar  kuiker. 

af  algerdarstodum  iij  merkr  j  vadmalum  h[alft]  huart  ok 
uetrgamallt  n[autj. 

af  gliufraa.  c.  voro  ok  c  i  haf[narvadum].  x  aurar  kuiker 
ok  x.  lamba  eldi. 

af  vatnleýso.  c.  i  uadmalum.  ok.  c.  j  eldum. 

af  narfuastodum  h[alft]  annat  hundrat  j  vadmalum  ok  ala 
til  x  aura. 

af  lone  cc.  i  vadmalum  h[alft]  huart. 

af  brecku.  c.  woro.  cc.  i  hafnar  v[adum]  ok  ala  til 
hundrads. 

af  enne  x.  aurar  kuiker.  h[alft]  annat  hundrat  i  hafnar 
v[adum]. 

af  brimnesi.  c.  woro.  c.  i  hafnar  v[adum].  xx  lamba  elde 
ok  tueuett  n[aut]. 

af  kyrhollte.  c.  voro.  kyr.  x.  aurar  ok  c.  i  hafnar 
v[adum]. 

af  Grof  c.  j  vadmalum. 

af  litla  hole.  c. 

af  miklahole  x.  aurar  kuiker.  cc  j  vadmalum  ok  wætt 
smiorss. 

')  Eða:  xuij. 


410  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1388. 

af  kuigendishole.  c.  j  vadmalum. 

af  uiduik  kýr.  cc.  voro  ok  ccc  i  hafnar  v[adum]. 

af  holakoti  iij  merkr  i  vadmalum  h[alft]  huart. 

af  hringueri.  cc.  i  vadmalum  h[alftj  huart. 

af  gordum  h[alft]  annat  hundrat  j  vadmalum.  ok  vetr- 
gamalt  naut. 

af  skufstodum  vætt  smiors.  x  lamba  eldi.  cc.  i  vadmalum 
h[alft]  huart  ok  ij  tueuetr  n[aut]. 

af  ynguilldarstodum  x  aurar  kuiker.  c.  voro  oc  halft  annat 
h[undrat]  i  haf[narvadum]. 

af  nautabui  x  aurar  kuiker  ok  h[alft]  annat  hundrat  j 
vadmalum. 

af  kiarfualsstodum  iiij  merkr.  h[alftj  huórt. 

af  kalfstodum  kýr.  vætt  smiors.  x.  lamba  elde.  c.  voro  ok 
ccc  i  hafnarv[adum]. 

af  hrafnstodum  ccc.  i  vadmalum. 

af  hrafnhole  iiij  merkr  i  vadmalum. 

af  huammi  cc  i  vadmalum  h|alft]  huart  ok  vætt  smiors. 
saudamenn  skulu  þar  þa  wera. 

af  reýkium.  c.  woro.  x  aurar  kuiker.  x  lamba  eldi.  h[alft] 
annat  hundrat  i  vadmalum. 

af  vidinesi  h[alft]  þridia  hundrat  i  vadmalum.  vætt  smiors. 

af  efra  ase  c.  voro.  oc  c  i  hafnarv[adum]  vætt  smiors  ok 
x  l[amba]  eldi  ok  tuguett  n[aut]  af  halsgrof. 

af  nedra  asi  kyr.  cc  voro.  ok  cc  i  hafnarvadum. 

af  vnastodum  h[alft]  annat  hundrat  j  vadmalum  ok  x 
lamba  eldi. 

af  fialle.  cc  i  vadmalum.  b[alft]  huart. 

af  bygghole  xij  lamba  elde. 

af  heliardalsa.  x  aurar  kuiker.  cc.  i  vadmalum.  bæta  til 
x  aura. 

af  biarnastodum  vætt  smiors.  cc.  voro  ok  h[alft]  annat 
hundrat  i  hafnar  v[adum]. 

af  skridulande  vætt  smiors  ok  ccc  j  vadmalum  halft 
huart. 

af  backa  x  aurar. 

af  saurbæ  kýr.  cc.  i  hafnaruadum  ok  x  aurar  woro. 

af  suidninghi  kýr.  c.  voro  ok  c  i  hafnarv[adum]  ok  vetr- 
gamalt  n[aut]. 


1388.  HÓLAR  í  HJALTADAL.  411 

af  smidslæk  x  aurar  kuiker.  ok  c.  j  vadmalum  ok  vetr- 
gamalt  n[aut]. 

af  9leitustodum  cc  woro  h[alft]  annat  c.  j  hafnar  v[adum] 
ok  uætt  smiors. 

af  miklabæ  cc.  voro.  mælihlass  todu  edr  kugilldi  ok  c  i 
h[afnarvadum]  ok  at  auk  þeir  x  aurar  er  hola  stadr  atte  adr 
til  at  luka. 

af  þufum  kyr.  c.  voro  ok  c  i  h[afnarvadum].  x  lamba  eldi. 

af  krossi.  xx  lamba  eldi.  h[alft]  annat  hundrat  j  vad- 
malum. 

af  tæigi  x  lamba  eldi.  v  sauder.  v.  tig[er]  hundrut  j  vad- 
malum. 

af  breckv  v  sauder.  h[undrat]  j  vadmalum. 

af  midhusum  x  aurar  i  eldum  ok  c.  voro  ok  vetrgamalt 
n[aut]. 

af  backa  x.  aurar  i  eldum  oc  c  i  vadmalum.  halft  hvart 
oc  x  aurar  kuiker. 

af  þumlaskala  xij  aurar. 

af  holum  c.  voro.  ok  c.  i  hafnar  vfadum].  vetrgamalt 
n[aut]. 

af  gardzhornni  c.  ok  vi  ajrar  j  vadmalum. 

af  huglæiksstodum  iij  merkr.  halft  huart. 

af  liotzstodum  halfum.  c.  halft  huart. 

af  grundarlandi.  c. 

af  hole  h[alft]  annat  hundrat.  eru  þar  i  x  aurar  kuiker  ok 
bæta  til.  x.  aura. 

af  enni.  ccc.  i  vadmalum.  h[alft]  huart  ok  x  aurar. 

af  vatni  iij  merkr. 

af  stafni.  c.  voro  ok  h[alftj  annat  hundrat  i  hafnar 
v[adum]. 

af  spakonufelli  h[alft]  annat  h[undrat]  i  vadmalum. 

af  huammi  i  laxardal.  ccc.  voro. 

af  hofda  nordr.  ccc.  i  vadmalum. 

af  hrajni  i  ðxnadal  kyr  ok.  c  i  vadmalum  ok  c.  woro. 

af  halsi  h[alft]  annat  hfundrat]  i  vadmalum  ok  x  aurar 
kuiker. 

af  holi  i  suarfuadardal  kugilldi.  fimm  vætter  j  skreid.  x 
aurar  frider.  c.  i  hafnar  v[adum]. 


412  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1388. 

af  saudanesi  kugilldi.  v.  vætter  skreidar.    ok   c.   i    hafnar 
v[adum]. 

aí  brecku  i  kaupangsuæit1). 

af  hlidarhaga1). 

af  malmæý.  xxx.  vætta  i  skreid  ok  fðngum. 

af  hofda.  v.  hundrat. 

af  bæ.  kýr.  x.  aurar  fridir.  c.  voro.  ok  c  j  hafnar  v[adumj. 

af  holltastodum.  vi.  hundrut  i  vadmalum  h[alft]  huert. 

af  huammi  h[alft]  þridia  hundrat. 

af  kirkioskardi  iiij.  merkr. 

af  kagadarholi  c. 

af  homrum.  ij  merkr. 

af  æsisstodum.  h[alft]  þridia  hundrat  i  vadmalum. 

af  hrauni  a  skaga  viij  vættir  j  fongum. 

af  þangskala  iiij  vætter. 

af  kellduvik  iiij  vætter. 

af  nesi  iiij  vætter. 

af  mallandi  vi  vætter  ok  xl  alna  i  husabot. 

af  ketu.  x.  vætter.  ok.  x.  aurar  i  husa  bot. 

af  kleif.  vi  vætter. 

af  hualnesi  viij  vætter.  ok  x  aurar  i  vadmalum. 

af  brokarlæk  iij  vætter. 

af  selsnesi  iij.  vætter. 

af  selsaa.  iij.  vætter2). 


353.  1388. 

Ráðsmannsreikningr  um  kúgildi  með  nokkrum  jörðum  Hóla- 
staðar. 

AM.  276.  4tobl.  19b,  frumritið  á  skinni. 

A  sama  are  voro    suo   morg   kugilldi    med    iordum    hola 
stadar  sem  her  ero  skrifut. 

med  huseý.  xviij.  ær.  ok  ij  kyr  ok  gelldfiar  kugilldi. 
med  langamyri.  xviij  ær  ok  iij  kyr. 
med  torfgarde.  xviij  ær  ok  iij  kyr. 

l)  Vantar    byggingarmátann;    a)  hér  á  eptir  kemr    í    skb.     um    kú- 
gildi  á  jörðum  Hólastaðar  1388. 


1388.  HÓLAR  í  HJALTADAL.  413 

med  skordugili  xviij  ær  ok  iij  kyr. 
med  halldorsstodum  xviij.  ær  ok  vj.  kýr. 
med  krossanesi  iiij  kyr.  ok  xviij.  ær. 
med  marbæli  iij  kyr  ok  xij  ær. 
med  eý  xviij  ær.  vi  kyr  ok  gelldfiar  kugildi. 
med  Rein  v.  kyr.  ok  xviij  ær. 
med  beingarde  iiiij  kyr  ok  xij  ær. 
med  vatni  ij  kyr.  xij  ær. 
med  garde  ij  kyr  ok  xij  ær. 
med  keflavik  iiij  asaudar  kugilldi  ok  iiij  kyr. 
med  vtanuerdu  nesi.  iij  kyr.  xij  ær.  ok   gelldfiar    kugilldi. 
tuævett  n[aut]. 

med  egg.  vi.  kyr  ok  xviij  ær. 

med  suartardal.  iij  kyr  ok  xviij  ær. 

med  skatastodum  ij  kyr.  xviij  ær.  ok  krossær. 

med  haga  iij  kyr.  xij  ær. 

med  grund  ij  kyr. 

med  asi  ij  kyr.  ok  xij  ær.1) 


354.  1388. 

Ráðsmannsreikningr  um  vinnuhjúakaup  á  Hólum  í  Hjaltadal. 

AM.  276.  4to  bl.  20—21.  frumritið  á  skiuni. 

Gefuit  firer  fram  vinnumonnom  a  stadnum  ok  ath  vt- 
bunum. 

í>orkeli  smid  ku  ok  c.  j  vadmalum.  j  haust  fiogurra  vetra 
g[amlan]  vxa. 

J>orgýlsi  eyiarmanne.  v  saudi  vetrg[amla].  tuæuett  n[aut] 
ok  c  voro. 

Rafni.  xx.  v[ad].  tuæuetra  kuigu.  j  haust  tuæuetra  kuigu. 

Sagina2).  tuæuett  n[aut].  xx.  v[ad]  i  haust  þreuetran  vxa 
ok  gellding  gamlan. 

Joni  þorbiarnarsyni  tuæuett  n[aut].  xx.  v[ad].  j  haust  þre- 
uettran  vxa. 


')  endar  her  neðst   á  blaðsíðu  og  er    ekki  hægt  að  sjá  hvort  vantar 
af  eða  ekki;  2)  eða  Sagma  eins  og  afskrifari   Arna  les. 


414  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1388. 

einari  olafssyni  tuævett  n[aut].  xx.  v[ad]. 
kolbæini  tuituga  v[ad].  tuæuett   n|aut].   j   haust  þreuetran 
vxa  ok  xviij  alner  saml. 

stæingrimi  tuæuett  n[aut].  xx.  v[ad]. 

brusa  frænda  tuæuett  n[aut].  xx.  v[ad]. 

þoruarde  tuæuett  n[aut].  xx  v[ad].  j  haust  þrevetran  vxa. 

hafri  tuæuett  n[aut].  xx  v[ad].  j  haust  c.  j  bafnar  v[adum]. 

læifui.   tuævett  n[aut].  vj  aurar  j  hfafnarvadum]1).  j  haust 
iij  saude  gamla. 

illugi  tuæuett  n[aut].  xx  hafnar  v[ad]  j  haust  gridung  tue- 
uetran  ok2)  Rut  vetrg[amlan]. 

helgi  tuæuett  n[aut].  xx  hafnar  v[ad].  j  haust  vxa. 

hamundr  tuæuett  n[aut].  xx  h[afnar]  vad.  j  liaust  tuæuett 
n[aut].  ok  vi  alner  h[vitar]. 

finnbirnni  tuæuett  n[aut].  firer  mork  ok  mork  i    h[afnar- 
vadum].  j  haust  xi  aura  i  hafnar  vad  ok  aut  tuæuetran. 

æinar  þorkelsson  vetrg[amalt]  n[aut]  ok  xx  v[ad].   j  haust 
Ruta  fimm. 

þorkell  backi  vetrg[amalt]  n[aut]  gott.  ok  xij  alner  h[vitar]. 
j  haust  gridung  tueuetran.  viiij  alner. 

bauduar  gridung  tueuetran.  viij  alner  h[vitar].  j    haust  iij 
saude  gamla  ok  atta  alner. 

joni  suæinssyni  v  saudi  vetrg[amla].  j  haust  iij  Ruta  tuæ- 
uetra  ok  viij  alner. 

olafui  lang.  ij.  merkr  voro.  j  haust  þreuetran  vxa. 

puta  x  aurar  j  hafnar  v[ad].  j  haust  iij  Ruta  tuæuetra. 

lund    uetrg[amalt]    n[aut]    ok   vij    alner   h[vitar].    j  haust 
xiiij3)  aura.  j  hafnar  v[adum]. 

frænda  tuæuett.  n[aut].  xx  v[ad]. 

haflidi  mork  i  h[afnarvadum].  j  haust  c  j  vadmalum. 

þoralfr.  xij  alner  h[vitar].  j  haust  ij  saudi  tueuetra  ok  einn 
uetrg[amlan]. 

hestamadr  v.    alner  margratt.   atta    alner    huitt.  j    haust 
xviij.  aurar  j  vadmalum. 

kalfsson  xx.  v[ad].  j  haust  tueuetra    kuigu   ok    Rut    vetr- 
gamlan. 


l)  h,  skb.  ')  tvískr.  í  skb.;    3)  eða:  xuij  (=  17). 


1388.  HÓLAR  í  HJALTADAL.  415 

skufr  x  alner.  j  haust  xv  aurar  j  h[afnarvadum].  ok  vetr- 
gamlan  saud. 

kufi  x  alner.  j  haust  xv  alner  h[vitar]. 

selgrimr  niu  alner  h[vitar].  vij  aurar. 

sullr  viij  alner  h[vitar].  vetrg[amlan]  saud.  j  haust  tuæ- 
uetran  g[elldingj.  gymbr.  Rut  vetrg[amlan].  ok  half  mork. 

asgrimr  iiij  alner  h[vitar]. 

stryta  viij  alner  h[vitar]  ok  ij  saude  vetr[gamla]  i  haust. 

ola  xij  alner  h[vitar].  j  haust  xx  vad. 

sturllo  xiiij  alner  hfvitar]. 

hunliotr  vxa  fiogurra  uetra.  iij  Ruta  vetrgamla. 

[eyiamonnum  xiiij  aura  s[ilfrs]. 

torfmonnom  mork  tueimum1) 

slattumonnum  heima  ollum  samt  ix  aurar. 

vinnukonum  heima  h[alfa]  mork  til  broka2). 

tadskona  viij  alner  h[vitar]. 

albeide  viij  alner  hfvitar]. 

fridgerdr  viij  alner  h[vitar], 

kolla  viij  alner  hfvitar]. 

prestaburu  viij  alner  b[vitar]. 

skemmu3)  konu  viij  a[lner]  h[vitar].  j  haust.  v.  alner. 

palu  viij  alner  b[vitar]. 

þuridr  vi  alner  h[vitar].  i  haust  ix  alner  h[vitar]. 

brott  vj  alner  h[vitar].  i  haust  ix  alner  h[vitar]. 

helga  xij.  alner  h[vitar]. 

þorný  viij  alner  hfvitar]. 

þora  xiiij  alner  h[vitarj. 

kolþerna4). 

hallbera.  xi  alner  h[vitar]. 

margret  xiiij  alner  h[vitar]. 

astridr  vi  alner  h[vitar]. 

treýia  h[alfan]  eyri  [i]  haf[narvadum].  i  haust  vij  alner. 

albeidr  spenna6). 

knopp  xi  alner  hfvitar]. 


')  tneimm,  skb.;  a)  [þetta  er  efst  á  spássíu.  Afskrifari  Arna  færir 
það  inn  á  railli  Hofstaða  klansnnnar  og  Flugumýrar;  3)  afskrifari  Arna 
les:  skeinu,  sem  varla  er  rétt;  4)  kaupið  ekki  greint;  5)  afskrifari  AM. 
les:  spina. 


416  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1388. 

duergasmide  ix  alner  h[vitar]. 

jDgigerdr  x  alner  h[vitar]. 

herkla1)  viij  alner  h[vitar]. 

treknifa  vi  alner  h[vitar]. 

Gudrun  st'2)  viij  alner  h[vitar]. 

gardzbyrnu  v  alner  h[vitar]. 

skalla  mork. 
a  hofstodum: 

brodde.  c.  j  hau9t  tuæuetra  kuigu. 

arngeir.  x.  aura  kuika  ok  xij  alner  h[vitar].  j  haust    tuæ- 
uetra  kuigu. 

olafr  tuæuett  n[aut].  hfalfa]  niundu  alin  h[vita].  j  haust  ku 
ok  vij  alner  h[vitar].  eyri  s[ilfrs]  huer. 

elldiarnn3). 

arnlaug.  vi  alner  hafnar  v[ada].  i  haust  v  alner. 

gudrun  vi  alner  h[vitar]  ok  iij  alner  s[vartar]. 

gudrun  iiij  alner  h[vitar]  ok    iij    alner   s[vartar].   j    haust 
vi  alner. 

suada  iiij  alner  h[vitar].  j  haust  v.  alner4). 
a  fiugymyri5). 

klængi  smid  xvij  aurar. 

jon  olafsson.  cc. 

halldor  gellda  ku  firer  xv  aura.  xx  vad. 

hallr  xx  hafnar  v[ad].  tuæuett  n[aut].  j  haust  tuæuetra 
kuigu. 

fiorum  huskorlum  eyri  s[ilfrs]  huerium. 

olafr  hallsson  tuæuett  n[autj. 

skitinn  viij  alner  h[vitar]  ok  saud.  j  haust  xx  vad. 

kollungur  iiij  alner  h[vitar].  j  haust  viij  alner  h[vitar]. 

teitr  xij  alner  h[vitar]  ok  lamb. 

jngibiorg.  iiij  aluer  h[vitar]. 

halla  vj  alner  hfvitarj.  j  haust  viij  alner  hfvitar]. 

margret  vj  alner.  j  haust  xi  alner  h[vitar]. 

æsa  h[alfa]  mork  woro. 

hallotta.  iij  alner.  h[vitar].6) 

')  hskla,  skb.;  ')  þannig,  skb.  og  afskrifari  AM.;  3)  kaupið  ekki  til- 
greint;  *)  hér  kemr  autt  bil  fyrir  svo  sem  6  línur;  5)  þannig,  skb.; 
6)  hér  kemr  autt  bil  fyrir  svo  þrem  línum. 


1388.  HÓLAR  í  HJALTADAL.  417 

J  hlid. 

þoruardr  iiij    saude    vetrgamla.  iij    f[iordungaj  smiors.  viij 
alner  h[vitar].  j  haust  tueuetran  Rut.  ok  ij  vetrgamla. 

ormr    vetrgamlan    gridung  storan.  viij  alner  h[vitar].  tue- 
uetran  Rut  j  haust  ok  gellda  a. 

oddr  x.  aura  ok  iij  alner  h[vitar].  j   haust   iij.  Ruta    vetr- 
gamla. 

masi.  v.  alner  h[vitar].  j  haust  vij  alner  hfvitar]. 

gudrun  viij  alner  h[vitar].  j  haust  adrar  viij  alner. 

osk  iiij  alner  hvitar.  i  haust  viiij.  alner. 

þuridr  v  aura.  ok  fiorar  alner  s[er]  huerri1). 

J  hollti. 

villingr.  x.  aura  kuika.  xx  vad.  j  haust  naut. 

jon.  tuæuett  n[aut].  xx.  vad.  j  haust.  c.  j  vadmalum. 

austfirdingr  xx  vad.  j  haust  gridung  tuæuetran  ok  sigurdr 
med  honum. 

þorfinnr  tuæuetran  gridung.  j  haust  tuo  gelldinga    gamla. 

helgi  belgr  x  alner  hfvitar]. 

gudrun  vi  alner    hfvitar].  j    haust    vetrgamlan    Rut.   eyri 
saml.2)  huer  huskarlla. 

helga  vj  alner.  j  haust  xij  alner  h[vitar]. 

sighridr  vi  alner. 

Seldis-  xiiij  alner  hafnar  v[ada]. 

arnnleif  vi  alner.  j  haust  xij  alner  hfvitar]. 

ok  fiorar  alner  s[er]  huerr  þeirra. 
Jn  summa  vinno  manna  giolld. 

J   vadmalum   skipamonnum  til  uasklæda  ok  til  kaupeyres 
til  vestfiarda.  k  h[undrut]  ok  ccc. 

þessi  hin  smærri  vtlát  gefuin. 

at  gudmundar  d[egi]  cc. 

at  skirdegi  ij  merkr. 

alopstæini  x  alner  b[vitar]. 

brok  iij  alner  h[vitar]. 

sullr  ij  alner  hfvitar]. 

brande  hestamanne  iij  alner  hfvitar]. 

puta  iiij  alner  h[vitar]. 


J)  Hér  er  autt  bil  fyrir  syo  sem  firam  línur;  ')  sal,  skb. 

Dipl.  I«l    III.  b  27 


418  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1388. 

þorstæini  presti  viij  alner  hfvitar]  firer  budaruerd. 

þorgæir  i  dal.  cc. 

firer  aurgangh  giarda  xiiij  alner. 

olafi  stefhanssyni  h[alfa]  mork. 

þoruarde  h[alfa]  þridiu  alin. 

þorarnne.  v  alner  lýnguat  ok    c.    i    hafnar    v[adum|    firer 
hosnna1)  klæde  er  hann  fieck  biskupi. 

stæingrimi  ok  grimi  skiokt.  badum  samt  cc.  i  fornn  kaup 
ok  saude  er  stæingrimr  fieck  stadnum. 

drangeyingum  xij  alner. 

bauduare  keis.  v  alner  j  skemmu2)  til  reckiu  klæda.  ij 
merkr  i  bafnar  v[adum]  [ok  alím3)  j  prestabur  viij  alner 
hfvitar]. 

kollu  vi  alner  hfvitar]. 

sira  einari  viij  alner  h[vitar]  efter  gydu. 

grimi  omaga  viij  alner. 

frast  h[alfa]  þridiu  alin. 

jone  katern  viij  alner  h[vitar]. 

gizeri4)  vij  alner  saudsuartar. 

Jone  vi  alner  huitt. 

Gizere.  asgrimi.  jone  ollum  samt  x  alner. 

gudmundi  steinolfssyni  iij  alner. 

eiriki  p[resti].  ix  alner  h[vitar]. 

einari  p[resti].  viij  alner  h[vitarj. 

þoralfr.  vi  alner  svart. 

fidle  x  alner  b[vitar]  mille  kapla. 

þuride  viij  alner  h[vitar]  er  biskup  gaf  henni. 

firer  bordkerolld6)  xx  hafnar  vad. 

arngrimi  deakna.  iij  merkr  i  hafnaruadum  firer  smior. 

puta.  vi.  alner  b[vitar]. 

kalfssyni  iiij  alner. 

saudamonnum  balfuan  eyri  b[afnarvada]  huarum. 

skemmu  konu  h[alfa]  adra  alin  jarngratt. 


')  Afskrifari  AM.  les  hoska,  sern  sýnist  að  vera  rangt;  ')  skeinu, 
les  afskr.  AM.;  eg  les  sem  strykið  sé  tvöföldunarmerki  yfir  m-inu; 
s)  skrifari  AM.  les:  s  alím;  á  að  vera  salún  ?;  *)  giz'i,  skb.;  5)  ógreini- 
legt  nokkuð;  afskr.  eptirlíkir  sem  ólœst  væri. 


1388.  ÉYDALIR.  419 

badmanne1).  viij  alner. 

Jtem  freyiu  mork2). 

Jn  summa  xv  h[undrud]  ok  h[alfr]  seautiandi  eyrer. 


355.  1388. 

Eydala  máldagi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  4425  ágrip  með  hendi  Arna  Magnús- 
sonar,  sbr.  ár  1382  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  309),  1475,  1538. 

Ur  Heydala  kirkiu  maldaga  de  anno  1388. 

forn  innstæda  xijc.  i  metfe  oc  se  metit  til  fullra  aura. 
enn  ei  fellt  til  vðru  ne  bufiar. 

ofridt  hundrad. 

vj.  voder  tuitugar. 

iiij  kantara  kapur  (sc.  heyra  kirkiunni  til) 

tveir  krossar  smellter. 

v.  bækur  i  hvitum  skinnum  oc  ein  spialldaboc  med  stor- 
um  spennum. 

Texti  med  messing  oc  ij.  paxblðd. 


356.  8.  Januar  1388.  á  Hólum. 

Jón  biskup  skalli    og  Gils  Gíslason    hafa    skipti    á  jörðunum 
Höfða  á  Höfðaströnd,  Bæ  og'  Ási  í  Hegranesi  og  Garði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5865  með  hendi  séra  Snorra  Jónssonar  á 
Helgafelli  eptir  frumbréfinu  á  skinni:  «þetta  er  original  a  perga- 
ment.  Fyrer  brefinu  hafa  att  ad  vera  6,  jnnsigle.  1.  synest  alldrej 
hafa  verid.  Hin  oll  eru  fra».  «Denne  Copie  kom  mig  til  hænde 
1721.  fra  Hr.  Snorre  Jonsen.  Originalen  ligger  udj  Stiftskisten 
paa  Holum,  og  er  paa  pergament.  A.  M.»  Nú  er  frumbréfið  glatað, 
því  ekki  finst  það  í  Biskupsskjalasafni  íslands,  en  afskript  af  því  er 


J)  badme    í    skinnb.;     2)  hér   kemr    autt   -bil    fyrir    svo    sem    5—6 
línur. 

27* 


420  HÖFÐI  Á  HÖFÐASTRÖND  OFL.  1388. 

í  skjalabók  séra  Jóns  Haldórssonar,  Landsb.  115.  4to  I  bls.  263  — 
64,  en  ekki  er  sú  afskript  nákvæm.  Afskript  séra  Snorra  er  staf- 
rétt  eptir  frumbréfinu  og  má  því  heita  eins  góð  og  það. 

Skiptabref  jons  holabiskups  a   jðrdunum    hðfda   a    hðfda- 
strðnd  og  bæ  vid  gils  gislason  fyrir  as  og  gard. 
anno  (D°.  ccc°.  hcxx0.  viij0. x) 

J>eim  godum  monnum  sæm  þetta  bref  sæa  ædr  hæýra 
sænda  æinar  ha[flidason.  þojrdr  þordarson.  þorstæin  þorfinsson. 
prestar.  Rafm2)  jonsson.  þorvaaildr  oghmundarson  oc  þorgæir 
bauduarsson  læikmen  quædiu  guds  oc  sina  kunnightt  giorandhi 
at  þaa  ær  lididh  war  fraa  hæghad  bwrdh  warss  herra  jehsu 
christi  þwshunndrad  cccrat  lxxx0  oc  wiij  aar  (Diduikudaghin 
næstan  post  æphifaniam  domini  hæima  m  hoolum  j  hiaallta- 
daal  worum  wer  j  hiaa  saam  oc  hæyrdum  aa  hanndaband  þeirra 
wirdhvligss  herra  herra  jonss  med  guds  naadh  biskups  aa  hool- 
um.  af  æinni  aaltw  æn  gils  giislasonar  af  annari  ath  swa  firir 
skiilldu  at  næfndr  giils  afhænndir  sær  jaardir  tvær  ær  sua 
hæita  haufdhi  aa  havfdhastrðndh  oc  bær  med  ollum  þæim  itæk- 
um.  goghnum  oc  gædhum  sem  greindum  jordum  hefuir  fylgt 
fra  fornv  oc  nýiu  oc  hann  hæfuir  fræmst  æighandhi  at  wordit 
kirkivnæ  ai  hoolum  til  fwllrar  æighnar.  Hær  aa  mott  skipadæ 
herra  jon  biskup  giils  jordina  j  asæ  j  hægranæsæ  oc  [þar]  med 
adra  jord  ær  i  gardi  hæiter  hwora  vm  sik  med  ollum  þæim 
goghnum  oc  gædhum  sæm  jordunum  hafua  fylght  fra  fornv  oc 
nyiu  wtan  sælvæidhr  war  fra  skiild  aasæ  oc  allar3)  æingiar  firir 
avstan  forvadhakvisl  wtan  saalltholma.  skylldhi  giisl  hafva 
þæssar  jardir  medan  bann  lifdbi  sær  til  aabunadar  oc  allra 
noota  sæm  æighnarmadr  oc  aabyrgiast  jardirnar  jafngodhar  j 
sinni  medferd  æn  kirkiann  at  hooium  skylldi  jardinar  æigha 
sem  adr.  will  biskup  ædr  hans  æfterkomandi  þenna  skilmaalaa 
æigi  haallda  widr  giils  takandi  af  honum  græindar  jardir  fyr 
æn  honum  ær  wilivghtt  at  lata  þa  skildhi  giils  sær  aftur 
greindar  jardir  havfdha  oc  bæ  til  fwllrar  æighnar.  oc  til  sann- 
[i]nda  hær  wm  sættv  wer  fir  næfmdir  menn  vaar  jnsighlæ  firir 


')  Fyrirsögnin  er  tekin  eptir  115,  nema    ekki   haldið    rithætti     þess 
handrits;  ')  þannig  5865;  ')  allrar  5865. 


1388.  BÓLSTAÐARHLÍÐ.  421 

þetta  bref  ær  giart  war  j  sogdhura  stad  deghæ  oc  aræ  sæm 
firr  sæghir. 

357.  15.  Februar  1388.  i  Bölstaðarhlið. 

Marteinn  prestr  Bessasou  selr  Dálki  bónda  Einarssyni  jörðina 
í  Bólstaðarhlíð  með  gögnum  og  gæðum  og  með  tilgreindum 
landamerkjum,  fyrir  lausafé. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  3926  «ex  originali>.  <>Brefed  er  a 
pergament  er  fued  og  rifed  af  odrum  endanum,  so  miked  sem 
svarar  sköllunum  i  apographo  og  lijka  nedan  af  þvi,  vel  halfu.  so 
ei  siest  hvafl  morg  innsigle  vered  hafa  eitt  af  þeim  hanger  epter, 
oiæsilegt,  med  mannz  mynd  j  midiunne  á».  Afskriptin  er  með 
hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Arna,  en  skallarnir  eru  hér  fyltir  í 
hornklofum  eptir  afskript  Jóns  af  transscripto  af  bréfinu  frá  12. 
Júní  1454  meðal  dipl.  afskrr.  AM.  Nr.  3925;  MSteph.  27.  4to  c. 
1730. 

Jn  dei  nomine  amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  sira  martæins  berssasonar  ok  dalks 
æinarssonar  ath  nefndr  raartæinn  prestur  selldi  dalki  jord  alla 
j  b[olstadahlid  j  langadal  medr  þeim  hlutum  ok  hlunnendvm 
gognum]  ok  giædum  sæm  jordin  hefuer  att  ath  fornu  ok  nyiu 
ath  fra  skildum  þeim  jardar  part  er  sira  martæinn  feck  sira 
halldore  nedan  af  skridunnæ  vpp  ath  [hrygg  þeim  er  kalladr 
er  skerpir.  sagde  sira  marteinn  þessi  landamerkej  vera  millum 
æsisstada  ok  bolstadarhlidar.  hryggr  sa  adr  nefndr  ær  kaliadr 
er  skerpir.  huer  liggr  vm  þuera  skriduna  nedan  fra  blðndu  ok 
suo  rettsyni  vpp  i  þann  li[tla  knvk  er  stendr  nordr  vndan 
skridu  knwk  ok  suo  yfir  vm  fiall]  i  dæli  þa  er  kollut  er  þor- 
unnar  dælld  er  liggr  ofuan  eftir  fiallinu  firir  sunnan  skytnadal 
ok  suo  ofan  i  Ræidgotur  þær  er  liggia  vtan  med  bruninni  firir 
ofan  skytnadals  to[rf  ok  svo  sudr  med  þveraardals  hðfda  firir 
vestan  framm  ok  þar  ofan]  rettsyni  i  midlæk  þann  er  fellr 
ofuan  j  wota  huamm  ok  suo  ofuan  j  hlidar  áá.  Rædr  þa  hlidar 
aa  merkium  milli  þuerardals  ok  hlidar  nordr  a  fioll  þaghat  til 
er  annara  m[anna  mðrk  ganga  i  mote  enn  fyrir  sunnan  hlid- 
araa  &  hlid  alla]  jord  fra  ylfris  gile.  ok  svo  fram  i  grænhofda 
midian  ok  suo  Rettsyni  ifir  i  blagrassdæli.  rædr  hon  þa  wpp  a 
kalfuafell  midt  ok  suo  Rettsyni  yfir  j  molldgil  ok  suo  [rettsyne 
nordr  sem  merke  ganga  j  mote.  Enn  m  mille  tvngv  ok]  hlidar 


422  BÓLSTAÐARHLIÐ.  1388. 

rædr  suartaa  efter  þij  sem  hun  hæfuer  ath  fornnu  fallit  ofuan 
i  fornan  farueg  þann  sæm  blannda  hefuer  adr  at  fornu  fallit. 
a  hlijd  væidi  alla  j  skriduhyl  badum  megin.  [hefer  verit  reikn- 
adr  skriduhylr  ofan  fra  skere  þvi  er  leingzt]  gæinghr  fram  i 
ána  ok  kallat  er  einbui.  ok  ofan  ath  kuisl  þeirri  er  fellr  med 
eystra  lande  med  skridunni.  a  hlyd  hrossa  bæit  fra  vetrnott- 
um  ok  framan  til  sumars  ollum  hrossum  bonda  [ok  heima- 
manna  j  tungunes  iðrd  þeirra  sem  hann  vill  at  hafe]. 

her  i  mot  gaf  dalkr  bondi  sira  martæini  þriatighi  hund- 
radha  med  þessum  fridlæika.  atta  kyr.  tuau  asaudar  kugilldi. 
hross  ok  hundrat  j  slatrvm  ok  atian  hundrath  vadmala.  skiilde 
dalk[r  bonde  taka  vndir  sialfvm  sier  haalfan  þridia  tðg  hund- 
ra]da  af  þessum  þremtighum  hundrada  ok  luka  þat  kirkiunne  i 
sitt  godz  er  sira  martæinn  war  kirkiunne  skylldughr  þuiat  hon 
atte  þa  suo  marga  peningha  i  lausa  godze  med  suo  felldum 
frid[leik  sem  hier  seger.  j  fyrstu  siav  kýr.  niv  hvndrvt  vðrv.]  hross 
ok  hundrat  i  slatrvm  ok  þau  seau  hundrat  i  fiytianda  eyri.  er 
giorduz  af  sighurde  jonssyni  fýrir  fyrnd  ok  hrðrnan  a  kirki- 
unne  i  bolstadarhlijd  ok  hennar  ornamentis  ok  iordunne  a 
[bollastðdum.  Geck  Dalkr  bonde  i  borgan  vid  kirkiuna  i  bol- 
stada]hlijd  vm  þijlika  fyrnd  ok  hrornan  sæm  a  henni  hefdi 
vordit  edr  hennar  ornamentis  jnnan  kirkiu.  suo  æi  sidr  vm 
jordina  a  bollastodum  vm  suo  langhan  tima  sæm  sira  mar- 
tæinn  he[fer  att  jordina  i  bolstadahlid.  skyllde  Dalkr  tonde 
taka  at  sier  firir  kirkiu  fyrndina  þijlikt  sæm  sira  martæinn  hefer 
latid  ath  bæta  nefndre  kirkiu  ok  hennar  ornamentis.  befuer 
hann  i  fyrsto  latid  hlada  torf  vm  kirkiuna.  ok  gera  at  korn- 
um  ok  la[tit  bwa  vm  klvckvrnar.  jtem  latit  giðra  saman  gler- 
glugg  ok  feingit  i]  svm  glerin  ok  brik  nýia  ifer  allteri.  emen- 
dera  michaels  likneski.  fæingit  til  kertastiku  er  hann  keypti 
firir  mork  ok  kross  litinn  buinn  med  kopar.  skilldi  sira  mar- 
tæinn  þrattnefndr  ab[yrgiazt  allar  lagariptingar  aa  optgreindre 
jðrdu  j  bolstadahlid.]  en  dallkr  bondi  hallda  iordunne  tii  lagha. 
voro  þessir  kaupvottar  þordr  þordarson.  andress  finnbiarnnarson. 
ok  maghnuss  sighurdarson.  prestar.  þorstæinn  bergsson.  þor- 
ghæirr  [brandzson  ok  kaalfr  snorrason  leikmenn.  hverir  sin 
jnsigle  settu  firir  þetta]  landkaups  bref  skrifuat  i  bolstadar- 
hlijd  in  crastino  beati  valentini  CDartiris  þa    er    lidit    var    fra 


1388.  HARRASTAÐIR  OG  FINNSSTAÐAR  423 

highatburd  vors   herra  jehsu   christi   þushundrat    þriu    hund- 
rath  a[ttatiger  ok  atta  aar]. 


358.  21.  Februar  1388.  á  Harrastöðum. 

Samningr  um    landamerki  milli  Harrastaða   og   Finnsstaða    á 
Skagaströnd. 

AM.  Fasc.  IV,  15.     Frumbréfið  á  skinni. 

Bref  vm  finzstadi  ok  haara  stadi1). 
þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
arnne  prestr  þorstæinsson.  þorstæinn  bergsson.  þorghæirr  brandz- 
son  ok  Gunnar  olafsson  q[vediu]  G[uds]  ok  sina  kunnigt  ger- 
andæ  ath  þa  er  lidit  var  war  fra  heghat  burdæ  wors  herra 
ieshu  christi  þushundrat  þriuhundrat  attatiger  ok  átta  ar  fðstu 
dagh  næsta  firer  cathedram  sancti  petri  áá  harra  stodum 
a  skagha  strond  worum  wer  j  hia  ok  sám  áá  handaband 
sira  þordar  þordarssonar  er  þa  atti  jordina  a  finnzstodum 
af  æinni  halfu.  Eiriks  þorbiarnarsonar.  hallbiargar  þorbiarnar- 
dottur  hustru  hans  ok  æigi  sidr  þordisar  modur  æiriks  af 
annare.  huerr  þa  attu  ðll  samt  harrastade  ath  suo  firer  skildo 
ath  slikan  askilnad  sem  þa  war  millum  greindra  jarda  finnz- 
stada  ok  harrastada  lðgdu  þau  til  helminghs  sin  amillum  med 
þij  mote  at  þann  broddgæira  sem  nordr  ligr  æ.  fiallit  ok  j 
millum  berr  þeirra  landamerkia  sem  sira  þordr  hafde  þa  keýpt 
ath  þorgilsæ  olafssyne  ok  þeirra  annarra  sem  æirikr  kallade 
ser  epter  handabandæ  þeirra  þorbiarnar  fodur  sins  ok  þorgils 
oiafssonar.  ok  hann  kallade  ser  æida  hafua  werit  wm  handfesta 
suo  at  halfua  bæit  ok  jardar  æighn  skilldo  huarer  æigha  med 
sinum  jordum  huat  sæm  þar  výrdæ  sidaR  mæia  wm  suarit. 
Skilldo  finnzstader  æiga  alla  Gullhelliswik  en  harrastader  wt- 
ródr  æ  haust  j  finnzstada  nes.  skipsatr  ok  naustzgiord  epter 
þij  sem  bref  benediktz  kolbæinssonar  þar  wm  gert  wattar.  ok 
til  sanninda  her  um  settum  wer    fyrnefnder   menn   waar   jnz- 


')  Aptan  á  bréfinu  með  yngri  hendi.     þar   stendr  og    «1388  uitnis- 
burdr». 


424  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1388. 

sighlæ  firer  þetta  bref  skrifat   a   hoskulldzstodum   jn    profesto 
beati  mathie  apostoli.  aa  þij  áre  sem  fyit  seghir. 

Fjðgur  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  eru  nú  öll  dottin  frá. 


359.  29.  Februar  1388.  i  Geldingaholti. 

Benedikt  Gizurarson    selr    Birni  Brynjólfssyni  jörðina  Sævar- 
land  í  Laxárdal  fyrir  jórðina  Bakka  á  Skagaströnd. 

AM.  277.  4to  bls.  34  á  pappír  skr.  1640  með  hendi  Guð- 
mundar  Andréssonar  (d.  1654)  eptir  frumbréfinu;  var  þá  fyrir  því 
« eitt  jnncigli  og  annad  odrumegin«. 

Enn  eitt  Bref  vm  Sæffarlands  Reka. 

|>eim  godum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edr  heyra  senda 
Einar  dalksson.  Biarni  þordarson.  þorfinnur  Branndsson.  þorgils 
þordarson.  Bruse  jngemundarson.  Ogmundur  jonsson  kuediu 
guds  og  sijna  kunnigt  giorandi  ad  a  vija  ari  rijkis  vors  herra 
olaffs  med  g[uds]  n[ad]  noreks  dana  og  Gottakongs  laugar- 
dæginn  næstann  firir  jonsmessu  holabiskups  a  fostu  j  gelldiuga- 
hollti.  vorum  vier  vidstaddir  saum  og  heyrdum  [a]  handaband 
Biarnar  Bryniolfssonar  og  Benediktz  gizurarsonar  so  firir  skilid. 
ad  greindur  Benedikt  selldi  Birni  til  fullrar  eignar  jord  alla  a 
Sæffarlandi  j  laxardal  med  ollum  gognum  og  giædum  þeim  sem 
Benedikt  vard  eigandi  at  af  sira  gudbiarti.  og  firr  sogd  jord 
mætti  tremst  eignast  ad  logum  med  jtðk  og  eing  firir  hann. 
Hier  j  mot  gaf  firrsagdur  Biorn  jord  a  bakka  a  Skagastrond 
med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  hann  vard  fram[a]st 
eigandi  ad.  a[d]  fraskildum  hualaeka  firir  jordunum  og  jord  og 
adra  hluti  þvilijka  sem  nu  væri.  jtem  halft  þrettanda  hundrat 
j  kugilldum  þridiungarfie.  oc  enn  halft  þrettanda  hundrad  j 
hafnarvodum  edur  slatrum  og  hrossum.  Skylldi  huor  suara 
lagaaiptingum  et  cetera. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  vier  firskrifadir  menn  vort 
jnncigle  firir  þetta  bref. 


1388.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  425 

360.  13.  Marts  1388.  á  Syðri  Ökrum  i  Blönduhlið. 

Björn  Brynjólfsson  selr  Gissuri  porbjarnarsyni  jarðirnar  Hellu- 
land  og  Asgrímsstaði  í  Hegranesi  fyrir  jörðina  Skíðastaði  í 
Laxárdal. 

AM.  Fasc.  1V,9.  Transskript  fjögra  manna  frá  5.  Febr.  1451 
(=  A);  AM.  Fasc.  IV,  10.  Transskript  tveggja  manna  frá  2.  Marts 
1558  af  transskriptinu  frá  1451  (=  B).  Hér  er  preutað  eptir  A. 
AM.  277.  4to  bls.  26—27;  AM.  280.  4to  bls.  38-41.  Hið  ranga 
ártal  «1386»  stendr  aptan  á  báðum  transskriptarbréfunum.  Lát 
Ólafs  konungs  (d.  3.  Aug.  1387)  hefir  enn  ekki  verið  frétt  til 
íslands.  þegar  bréfið  var  ritað. 

bref  vm  skidastade. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
eilifur  biarnarson.  ion  þorsteinsson.  þorgils  þordarson.  augmundur 
jonsson.  bodvar  klængsson  kuediv  guds  ok  sina  kunnigt  gior- 
ande  ad  aa  sionda2)  are  Rikes  uorss  herra  olafs  medur  guds 
nad  noregs  dana  gota  kongs  ai  friadagen  næsta  epter  festum 
gregorii  pape  ath  sydrum  auckrum  j  blaundu  hlid  uorvm  uær 
j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  handaband  þeirra  biarnar  bryni- 
olbssonar  ok  gizurar  þorbiarnarsonar  suo  fyrer  skilet  at  nefndur 
biorn  sellde  gizore  helluland3)  ok  asgrimsstade  j  hegra- 
nese  med  ollum  þeim  gauguum  ok  gædum  sem  biorn  vard 
fremst  eigande  at  med  þessum  vmmerkium  heima  at  nese.  at 
gardstadur  rædr  fyrer  utan  til  motz  vid  utanvert  nes  en 
gergaberg  fyrir  austan  ok  suo  langt  sudur  aa  nes  sem  asgrims 
stader  eiga  til  moz  uid  feriuhamar.  jtem  med  þuilikri  land- 
eign.  eingium  ok  jtokvm  sem  sagdar  jarder  eigv  vestur  yfir 
vavtnn4)  ok  gellfiar6)Reckstur  vestur  aa  fiall  j  saudarleiter 
Reiknadi  biorn  bænhvs  skýlld  vpp  aa  jordina.  Syngia  xij  messvr 
aa  svmarit  ok  lwka6)  haalf  maurk.  Skilldi  biorn  af  alla  bæn- 
hvsfýrnd  ok  spell  aa  þui  sem  þat  ætti  jnnan  sig  ok  vtan. 
Skylldi  gizvr  leggia  til  bænhwssins  hundrat  j  vidi  »  biarnar 
vegnna.  Hier  j  mot  gaf  sagdur  gizvr  jord  skijdastadi  j  laxaar- 
dal  med    ollum    þeim    gognnum    ok   gædum    sem    hann   vard 

')  Aptan  á  A.  þar  stendr  og  «Rkl«  (=  Reynistaðarklaustr);  ')  sio- 
unda  B;  3)  A  les  hér  hellusand,  en  B  hefir  Béð  að  það  var  rangt  og  því 
leiðrétt  það,  og  gert  úr  því  það,  sena  hér  stendr;  4)  uotnn  B;  5)  gelld- 
fiar  B;  6)  luka  B. 


426  SYÐRl   VELLIR  í  MIDFIRÐI.  1388. 

fremst  eigandi  ath  ok  þessvm  landamerkium  at  firir  vtan  til 
motz  vit  attllastadi  at  hornnborvdæli  ok  fram  j  midtoopth1) 
ok  sua  au9tur  ai  fiaall2)  ok  suo  þar  jn  til  motz  vid  skarz  jord. 
En  jd  vestra  fram  med  laxaa  alla  jardar  eignn  tii  merkigils. 
a  sæfar  land  þriggia  viknna  verk.  eingiar.  staggarz3)giord.  vpp 
havggvid  gras  j  skijdastada  jord.  En  skýda  stader  eigv  Reka 
allan  hwals  ok  vidar  firir  sæfarlanz  jord  austur  ath  stapa  svo 
iangt  vestur  [sem  bæn  ydder  bænhvs  krossenn  heima  aa  sæfar- 
landi4).  Jtem  fiordung  j  hvalreka  firir  skefilsstodvm  millum 
savdaar  ok  gavckstada  a&r.  Jtem  vadils  eingi  firir  vestan 
laxaa  ok  jardeign  til  motz  vit  hafragils  menn.  er  þar  fiordvngs 
kirkia  ok  lwka  CTCork  presti.  Skilldi  gizvr  af  sier  fyrnd  ok  up[p]- 
giord  ai  bænhvsi  ok  þui  er  þat  aatti.  Skýlldi  hvor  hallda  ok 
svara  til  laga  þeim  jordum  sem  keýpt  hefer.  hier  til  gaf  gizvr 
birni  iij  kvgilldi  ok  hest.  Ogh  til  sannenda  hier  vm  settum 
vær  fýr  nefnder  menn  wor  jnsigli  firir  þetta  bref  giorth  j 
greindum  stad  deigi  ok  aari  sem  fyr  seger. 


361.  25.  April  1388-  í  Hvarami. 

Ormr  Snorrason   selr  Ólafi  Skeggjasyni  alt  land    á  Syðri-Völl- 
um  í  Miðfirði  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  IV,  14.  Frumbréfið  á  skinni.  Aptan  á  því  stendr 
«1487  NB».  Dipl.  afskr.  AM.  Nr.  395  eptir  frumbréfinu. 

Jn  nomine  domini  amen. 

var  sva  fellt  kaup  þeirra  orms  snorrasonar  ok  oiafs  skeggia- 
sonar  ath  ormr  selr  olafi  land  allt  aa  sydre  vaullum  j  midfirdj 
med  allum  gognum  ok  gædum  er  þar  med  aa  ad  fylgia  at 
forno  ok  nyio  ok  hann  vard  fremzst  eigande  ath  efter  logvm. 
her  j  moti  gefr  olafr  orme  sex6)  kýr.  fiogr  asaudar  kvgilldi 
þriv  gelldfiar  kvgilldi.  sex  hundrat  voro.  fimm  hundrat  j  hafnar 
vadvm  ok  þat6)  meiaa  er  olafr  vill.  skall  ormr  abyrgiazst  allar 
laga  riptingar    a   nefndri  jordu  enn  olafr   hallda    til    lagha  ok 

')  midtopth  B;  a)  fiall  A;  *)  þanDÍg  AB  (=  stakkagarðs);  *)  [þannig 
AB;  íbréfifrá's/4  og  2,/s  1379  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  280)stendr:  sem  bæn- 
huss  krossinn  a  sæuarlandi  bryddir  vestrvndan  mels  horni.  5)  óljóst; ')  þt. 


1388.  ÓS  OG   FÓTR  í  SEYÐISFIRÐI.  427 

eiga  aptr  jafnnfritt  godz  ok  jafnn  mikit  sem  hann  gefr  vid 
ok  med  sama  salatima1).  skal  olafr  luka  vth'2)  aa  þremr  arvm 
allt  fyr  nefnt  godz  aa  þeim  fardogvm3)  mest  er  hann  vill  enn 
leigha  tolf  alnvm  hvertt  hundrat  ok  liggia  i  jordv  þar  til  er 
lokid  er  at  sidazstvm  savlvm  voro  þessir  vottar  vid  thor- 
steinn  sigurdarson.  vigfuss  dagstygsson.  þorgeR  þorsteinsson. 
þorgils  oddzson.  jon  grimsson.  þoruardr  olafsson  ok  marger 
adrer  goder  menn.  for  þetta  kaup  framm  j  huamme  aa  gagnn- 
daghinn  eina.  ok  til  sanninda  her  um  settv  ormr  ok  olafr  sin 
insigli  firir  þetta  kaupbreí  med  kaupvotta  insiglvm  er  giort  var 
j  fyR  greindvm  stad  ok  deghi  aa  sænda  aari  Rikis  uirdulighs 
herra  herra  olafs  med  guds  naad  noreghs  dana  ok  gottha 
kongz. 

Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  enn  ero  öll  dottin  frá. 


362.  10.  Mai  1388.  á  Reykholum. 

Loptr  Tjörfason  og  f>óra  Nikulásdóttir  kona  hans  selja  Birni 
Einarssyni  jörðina  Fót  í  Seyðisfirði  og  handleggja  aleigu  sína  í 
hans  vernd  og  umboð. 

AM.  Fasc.  IV,  19.    Frumbréfið  á  skinni.    Aptan  á  því  stendrmeð 
hendi  frá  17.  öld  <a  7da  are  Olafs  kongs»,  og  ártalið   «138..». 

jardabref  vm  [os  ok  fot4). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  ædr  heyra  senda 
sæmundr  þorsteinsson.  æinar  asmundarson  gudmundr.  jllugha- 
son  q[vediu]  g[uds]  ok  sina  kvnnight  giorande  at  þar  vorum 
vær  j  hia  saam  ok  heyrdum  aa  ath  loptr  tiorfuason  ok  þora 
nikulasdotter  kona  hans  handlaugdu  birne  æinarssyne  til 
fullrar  æignar  jordina  aa  fæti  j  seydisfirdi  suo  ok  handlaugdu 
þau  allt  sitt  goz  ok  peninga  vpp  j  hans  vernd  ok  vmbod  ok 
til  sanninda  her  vm  settum  wær  fyrr    nefndir  menn  vor  jnnz- 


')  ÓljÓBt;  s)  frbr.:  ath(I);  s)  fardodvrn,  skbr.;  4)  þessi  fyrirsögn  er 
rneð  fornri  hendi  aptan  á  bréfinu;  frá  [er  nokkuð  óvÍ9t,  þó  sýnist  það 
áreiðanlegs  vera  »of  z  fot>. 


428  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1389. 

sigli  fyrer  þetta  bref  giort  aa  Reykholum  þrim  nattum  æpter 
vppstigningardag  aa  sioonda  aari  Rikis  vors  virdvlighs  herra 
olafs  med  gvds  naad  noregs  dana  ok  gota  kongs. 

þau  þrjú  innsiefli,  sem  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  eru  nú  dottin  frá. 


363.  [1389]. 

Ráðsmannsreikningar  á  Hólum  um  vinnumannnakaup. 

AM.  276.  4to  bl.  21b  frumrit  á  skinni. 

Gefuit  a  ueturinn. 
J  hlijd. 

gudmundr  gamlan  gellding  ok  annan  saud  vetrgamlan. 

Oddr.  iafnmikit. 

Einar  ripi  ij  Ruta. 

jon  þorbiarnarson  adra  ij. 

þorfínnr  tuo  saudi  til  x  aura. 
a  flugumyri. 

haili  ok  halldori  ij  saude  huorum  til  z.  aura. 

arngeir.  tuo  saudi  til  x.  aura. 

brodde  gamlan  g[elding]. 

bauduar  gamlan  g[elding]  ok  annan  firer  huitu1). 

Rafn  gamlan  g[elding]. 
vr  fataburi. 

dadi.  viij  alnar2). 

[af  heima  gerdum  vadmalum  margretv  ok  herdisi  vod  j 
kavp  sitt3). 

knuti  smid  iij  gamla  g[eldinga].  v.  uætter  skræidar.  xv 
f[iordunga]  smiors. 

brande  sagina  ij  gamla  g[eldinga]  ok  iiij  f[iordunga] 
smiors. 

jone  arnasyne  gamlan  g[elding]. 

Dyrleifarsyni  uetrgamlan  Rut  a  þof. 

jone  fidli  tuæuett  n[aut].  iij  f[iordunga]  smiors4). 

•)  eða  huttu.  skb.;  J)  hér  kemr  6 — 7  lína  autt  bil;  3)  [skr.  á  spássíu 
tilvísunarlaust:  ')  hér  eptir  kemr  klausa  frá  1444  með  samtíða  hendi, 
og  þar  eptir  •  Reynistaðarmáldagi-  (brot)  með  hendi  frá  c.  1600: 


1389.  HÓLAR  í   HJALTADAL.  429 

364.  [1389]. 

Ráðsmannsreikningr  á  Hólam  í  Hjaltadal  um  viðartillag  til 
jarða  staðarins  og  ýmislegt  fleira. 

AM.  276.  4to  bl.  22a— b  skb.  saratíða  (frumrit). 

fænginn  vidr  til  jarda. 
til  vatnslæyso  a  v  hesta. 
til  gliufrar  a  v  hesta. 
til  lons  a  ij. 
til  ennis  a  h[est]. 
til  skufstada  a.  iiij.  hjestaj. 
til  þuerar  a  vij. 
til  frostastada  a  h[est]. 
til  griotar  a  h[est]. 
til  haga  a  ij  h[estaj. 
til  rettar  h[olts]  a  ij  h[esta]. 

hamundr  a  vj  h[e&ta]   ok    þann   at    auk   allan   er  a  hof- 
stodum  war. 

til  reýkia  a  iij  h[esta]. 

til  hrafnhols  a  h[est]. 

til  fíallz  a  h[est|. 

til  ynguelldarstadar  a  ij. 

til  ytri  hofdælna  a  h[est]. 

til  ytri  brekna  a  ij  h[esta]. 

til  midhuams  a  ij. 

til  karnagrvndar  a  h[est]. 

til  huams  i  hialltadal  a  h[est|. 

til  garda  a  ij  h[esta]. 

til  backa  a  ij  hfesta]. 

til  keflauikr  a  ij. 

til  heliarda[l]s  ár  a  h|est|. 

til  stafns  a  ij  h[esta]. 

til  nautabuss  a  h[est|. 

Keynestadar  maldage. 
Med  brokarlœk.  halfuer  Rekar  vr  midri  torfgrof  j  bas  þann  med  sem 
jnn    er   fra    fagra    base   til    motz    vid    selnes    ad    helminge   vid    vijde- 
myrar  kirkiu. 


430  HÓLAR  í  HJALTADAL.  1389. 

til  torfgardz  a  h[est]. 

kom  nordan  fra  sira  Jone  xviij  alnum  fatt  i  ccc  woro  ok 
tuær  merkr  annars  h[undrads]  i  hafnaruadum. 

kuikfe  j  biarnnastada  hlijd.  x  kyr  ok  gradungr.  asaudr 
tuæimr  am  fatt  j  sextan  tigi.  gelldingr  tuæimr  saudum  fatt  j 
fiortan  tigi.  vi  Rutar.  gelldinghlomb  halfr  seaundi  tugr  ok  eitt. 
tiu  ross  Roskin.  hestr  a  annan  v[etr].  folaulld.  iij. 

J  hollti  xvi  kýr.  fimm  kuigur.  gradungur  a  fyrsta  vetr.  xxx 
vxa.  asaudr  xiij  tiger.  v  Rutar.  xl.  lamba.  nitian  ross.  ij 
folaulld. 

a  flugumyri  xv.  kýr  vi.  kuigur.  gradungr.  ij  vxar.  ix.  uxar 
a  annan  vetr.  ij.  naut  a  fyrsta  vetr.  lxxx  asaudar.  iij  Rutar.  xl. 
lamba.  ix  ross.  folalld  æitt. 

J  miklagarde  xix  kyr.  uxar  iiij  ok  xx  gradungar.  vi  naut 
a  annan  vetr.  xij  a  fyrsta  uetr.  xiij  tiger  asaudar.  v.  Rntar.  lx. 
gelldings.  halfr  atti  tugr  lamba.  ix  ross.  iiij.  folaulld. 

a  hofstodum.  xiiij.  kyr.  iiij  kuigur  a  þridia  v[etr].  fimm 
a  annan  vetur.  gradungr.  vxar  x  a  annan  vetr.  Gamlir  vxar 
xxx.  Asaudr  Ixxx.  ok  æin  ær.  Rutar.  iij.  Lomb.  vij  ok  xx.  ross 
iij  ok  xx  ok  vetrgomul  ij. 

J  eghilldar  hollte.  xx.  vetrungar.  foro.  ij.  j  brott.  ix  tiger 
lamba.  ross.  xiiij.  Roskin.  folaulld.  iiij.1). 

efter  stodur. 

hia  marmar2)birnni  xx  [vad]  vij   alner 3)  at  gud- 

mundæ 3). 

jarngrautt  naut. 

hia  einngli  [halft]  annatt  h[undrad]. 

hia  hamundi4). 

hia  þorarnni.  x.  aurar. 

hia  aarna.  x.  aurar. 

hia  sigridu  xij  aurar. 

hia  keflauik[rmonnum]  .  .  .3) 

hia  egle5)  iij  .  .  .3). 


J)  þessi  blaðsíða,  sem  nú  kemr,  er  afarraáð  og  hefir  afskrifari  Árna 
gengið  fram  hjá  henni  i  afskript  sinni;  ')  marmr,  skb.;  3)  máð;  *)  máð, 
enn  mótar  þó  fyrir  stöfnm;    $)  mjög  óljóst  og  því  óvíst. 


1389.  HÉLGAFELLSKLAUSTR  431 

j  rettarhollti  .  .  .  merkr  i  slatrum  i  h  .  .  . 

hia x  aurar  i  slatrum. 

hia  .  .  .  bonda  .  .  .  ccc  i  slatrum. 

hia  þorfinni  i  litlu  .  .  .  .  xx  v[ad]. 

hia  bergþori  xx  h[afnar]v[ad]. 

af  uiduik  h[alft]  iij  .  .  .*) 

af  kalfstodum  .  .  .  .*) 

af  hrafnstodum  .  .  .*) 

af  biarnastod[um]. 

af  asi  i  heg[ra]n[esi]  .  .  . 

af  brecku  vj  aurar. 

af  gliufra  x  aurar. 

af  [frosta]stodum  x  aura  .  .  ,2). 


265.  1389. 

J>orleikr,  (þorleifr)  Marteinsson  vottar,  að  hann  hafi  við  verið, 
þegar  Helgi  f>orvaldsson  seldi  Ásgrími  ábóta  á  Helgafelli  jörðina 
Bláfeld  í  Staðar3veit;  hann  hafi  og  selt  klaustrinu  bálfa  Böðvars- 
holtsreka  og  ívar  bóndi  £órðarson  hafi  lýst  því  löngu  síðar,  að 
hann  hafi  feingið  Guðmundi  ábóta  hálfan  reka  að  Böðvarsholti. 

AM.  252.  4to  bls.  49,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  9 
—10,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1559  og 
Nr.  1638.  Afskript  séra  þorkels  Eyjólfssonar  á  Staðastað  staðfest 
24.  Febr.  1887  eptir  skjölum  Staðastaðarkirkju. 

Blafelldur8). 
J>orleijkur4)  Marteijnsson  vottar  ad  hann  haffe  uid  vered. 
þa  Helge  þorualldzson  sellde  Asgrijme  abota  jordina  Blafelld. 
hann  selldi  og  clðstrinu  halffann  Reka  fra  Bðduarshollte.  suo  og 
vottar  hann  ad  hann  haffe  heyrtt  morgum  arum  sijdar  Jffar 
bonda  þordarson  þuij  lýsa  ad  hann  heffde  feinged  abota  Gud- 
munde  ad  Helgafelle  halffann  Reka  ad  Böduarshollte.  þesse 
vitnisburdur  er  vtgieffenn  Anno  1389. 

*)  máð;  J)  er  ekki  meira  skrifað  á  þessa  síðu;  5)  430;  Um  Böðvars- 
holtsreka,  afskript  séra  þorkels;  4)  mun  eiga  að  vera  þorleifr  og  mun 
vera  sonr  Marteins  þorleifssonar  þess,  er  nefndr  er  í  bréfi  1360. 


432  TRANSSCRIPTUM  —  BJÖRN   JÓRSALAFARI.  1389. 

366.  28.  April  1389-  á  Helgafelli. 

Guðmundr  ábóti  á  Helgafelli,  tveir  prestar    og   þrír    leikmenn 
transskribera  réttarbót  Hákonar  konungs  frá  10.  Juní  1375. 

AM.   128.  4to  bls.  160—61  skb.  c.  1490;    AM.  37.    8vo  bls. 
267—68  skb.  c.  1500.     Stockh.  C8  fol.  212b  skb.  c.  1608. 

um  brefagiorder1). 
Ollvm  þeim  monnvm  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
herra  gvdmvndur  med  gvdz  nad  abote  aa  helgafelle.  vermvndur 
avrnvlfsson.  jon  halldorsson.  prestar.  Gvn[n]ar  gvdmvndzson2). 
halldor  jonsson.  þorgils  gvdmvndarson  leikmenn.  q[uediu]  G[uds] 
ok  s[ina]  [kunnugtt  giorandi  at  vier  saum  og  yfer  lasum  opit  bref 
virdulegs  herra  hakonar  med8)  G[uds]  nad  noregs  konungs. 
vnder  hans  heilv  ok  oskoddu  hangande  jnsigle  svo  latannde 
ord  epter  ord  sem  hier  seiger  [Hér  kemr  réttarbót  frá  10.  Júní  1375 
Dipl.  Isl.  III,  Nr.  243].  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrr 
nefnder  menn  vor  jnsigle  firir  þetta  transskriptum  er  giortt  war  aa 
helgafelle  tueim  nottvm  firir  festum  philippi  ok  jacobi  aa  vorit. 
anno  domini.  CD°.  ccc°.  lxxx0.  ix°. 


367.  20.  Mai  1389.  i  Björgvin. 

DóMR  fjórtán  manna  útnefndr  af  Erlendi  Filippussyni,  féhirði 
í  Björgvín,  um  kæru  Hákonar  Jónssonar  til  þeirra  manna,  er 
komu  af  Grænlandi  og  íslandi  í  fyrra  sumar,  að  þeir  hefði 
siglt  til  Grænlands  .með  réttu  forakt,  samþykki  ok  vilja-, 
hefði  framið  þar  verzlun  án  konungs  orlofs  og  hefði  keypt 
krúnunnar  góss  móti  lögum,  en  þeir  neittu  því,  og  sóru  þeir, 
að  þeir  hafi  fyrir  fulla  nauðsyn  og  í  stórum  vanda  oglífsháska 
leitað  til  Grænlands,  m.  m. 

Frumritið  á  skinni  er  í  Leyndarskjalasafni  Dana  'Norge»  Nr. 
19  og  afskript  þar  af  í  Fornbréfasafni  Langebeks.  Bréfið  er  prentað 
í  Suhms  Hist.  af  Danmark  XIV,  Grönlands  hist.  Mindesm. 
III,  132  — 142  með  skýringum  og  athugasemdum  eptir  Finn  Magnús- 
son.     A  dönsku  er  það  prentað  hjá  Árild  Huitfeld  í  Danm.  Krönike 


')  37;  ')  gudmundarson  37;  ')  [vantar  í  128,  37. 


1389.  HJÖRN  JÓRSALAFARI.   —   VERZLUN.  433 

IV,  81  —  83.  Sbr.  Holberg  Danm.  Hist.  I,  531;  Saml.  t.  d.  norske 
Folks  Spr.  og  Hist.  V,  625;  Suhms  Ny  Saml.  III,  111;  Ný  Félags- 
rit  XXII,  126.  Finni  Magnússyni  þykir  það  kynlegt,  sem  það  og 
er,  að  ekki  skuli  vera  tilfærð  nöfn  þeirra  manna,  er  voru  fyrir  þeim, 
sem  kærðir  voru  fyrir  Grænlandsferðina,  en  getr  þess  að  það  muni 
sjálfsagt  hafa  verið  þeir  Björn  Eimirsson  Jórsalafari  og  Sigurðr 
hvítkollr  (í  Ögri),  og  ætla  eg  að  á  því  geti  einginn  vafi  leikið. 
Leir  hröktust  til  Grænlands  1385  eins  og  annálar  greina  og  voru 
þar  í  tvö  ár.  Annálar  þeir,  sem  geta  þessarar  ferðar  eru  Gott- 
skálksannáll  og  Flateyjarannáll: 

1385.  «iiij  skip  rak  ti!  Grænlandz  þar  uar  aa  Biorn  Einarsson 
og  Sigurdr  huitkollr» .     (Gottskálksannáll). 

«þa  rak  ok  vndan.  iiij.  Islandzfaur  til  Grænlandz  ok  voru  þar 
ij.  vetr  med  heilu  ok  holldnu».     (Flateyjarannáll). 

1387.  «iiij  skip  komv  af  Grænlandi  til  Islands.  þar  var  aa,  Biorn 
Einarsson  og  Sig[u]rdr  huitkollr».   (Gottskálksannál). 

«fiogur  skip  komu  inn  i  Hualfiord  er  verit  hofdu.  ij.  vetr  a 
Grænlandi.  þar  var  aa  Biorn  Einarsson».     (Flateyjarannáll). 

Arið  eptir  fóru  þeir  báðir  utan  Björn  Einarsson  og  Sigurðr 
hvítkollr,  því  við  árið  1388  segir  Gottskálksannáll: 

«Vtanferd  Andres  hirdstiora  og  Biarnar  Einarssonar  og  Sig- 
urdar  huitkolls  og  Jons  mvla». 

Hafa  þeir  báðir  verið  i  Björgvín  um  vetrinn  1388—89  Björn 
og  Sigurðr,  en  hafa  komið  út  um  vorið  og  getr  Gottskálkannáll  við 
árið  1389  »Vtkomu  Sigurdar  huitkolls»,  en  nefudir  ekki  Björn.  Jj<5 
hefir  hann  sjálfsagt  verið  með.  Flateyjarannáll  getr  þess  að  Björn 
hafi  farið  utan  1389  með  Michael  biskupi,  en  hann  fer  áravilt  í 
því,  og  ætti  það  að  standa  við  1388,  því  að  það  ár  fóru  þeir 
báðir  utan  Michael  og  Björn.  Sigurðr  og  Björn  hafa  þvi  báðir 
verið  í  Björgvín  um  vorið,  þegar  dómrinn  gekk.  Jpess  má  geta  að 
Erlendr  Filippusson  lét  af  féhirzlu  í  Björgvín  árið  eptir  (1390)  og 
tók  þá  við  Hákon  Jónsson,  sem  hér  er  getið. 

Eins  og  kunnugt  er  geta  nokkrir  rithöfundar  á  fyrra  hluta  17. 
aldar  um  það,  að  Björn  Einarsson  hafi  ritað  bók  um  ferðir  sinar  og 
dvölina  á  Grænlandi  á  árunum  1385—87,  og  skulum  vér  nú 
skýra  nokkru  frekara  frá  því  atriði,  af  því  að  það  má  kalla  að  það 
eigi  hér  vel  heima,  þar  sem  bréf  þetta  einmitt  er  að  skýra  frá 
þessari  ferð,  svo  að  hvorttveggja  stendr  í  hinu  nánasta  sambandi 
hvað  við  annað.  Af  ferðabók  Björns  vitum  vér  það  nú  fyrst  að 
segja,  að  hún  var  á  árunum  c.  1584 — 90  eða  þar  um  bil  norðr  í 
Ófeigsfirði  á  Ströndum,  og  getr  Jón  Guðmundsson,  sem  kallaðr  hefir 
verið  hinn  lærði,  þess,  að  faðir  sinn  hafi  haft  hana,  þegar  Jón  var  í 
æsku.  En  um  þetta  getr  Jón  í  riti  því,  sem  hann  kallaði  «Tíðs- 
fordríf»  og  samdi  löngu  síðar,  eða  árið  1644  fyrir  Brynjólf  biskup 
Sveinsson,  og  kvartar  Jón  yfir  því  að  hann  muni  harla  lítið  orðið 
úr  bókinni.  Jpó  tilfærir  hann  úr  henni  lítinn  kafla.  sem  kemr  hér 
á  eptir.  Jpað  er  einkennilegt  að  Finnr  Magnússon  hefir  ekki  tekið 
eptir  því  eða  geingið  fram  hjá  því,  að  Jón  er   einmitt    heimild    vor 

Dipl.  Isl.  III.  b.  28 


434  BJÖRN  JÓRSALAFABI.   —    VERZLUN.  1389. 

að  elztu  fregnum  um  þetta  rit,  og   getr    þess    ekki    í    Grönl.    hist. 
Mindesm.     Eu  Jón  segir  svo  frá  sem  greiuir  í  1.  kafla  hér  á  eptir. 

Sá  sem  kemr  með  elzta  frásögn  eptir  Jón  Guðmundsson  um 
ferðabókiua  að  sjálfstæðu  ætla  eg  muni  vera  Björn  á  Skárðsá  (d. 
1655)  og  finst  hans  frásögn  í  tveim  aðalhandritum,  en  það  er  AM. 
768.  4to  (bls.  47 — 49)  sem  virðist  vera  rituð  um  1628,  en  hitt 
er  kver  með  hendi  Björns  á  Skarðsá  í  safni  AM.  115.  8vo  (bl.  29 — 
30)  og  er  hér  prentaðr  þessi  kafli  eptir  því,  en  áðr  er  hann  prent- 
aðr  i  Grönlands  hist.  Mindesmærker  I,  110 — 112  og  III,  435 — 41 
ásamt  danskri  þýðingu  og  athugasemdum  eptir  Finn  Magnússon. 
Næsta  klausa  á  undan  ferðabókarkaflanum  hljdðar  svo  í  riti  Björns 
um  Grænland:  «þad  finst  ad  Biskupar  voru  i  Grænlandi  allt  til  daga 
Biarnar  bonda  Einarssonar  Jólsalafara,  sem  do  i  Hvalfirdi,  enn  liggur  i 
Skalhollti.  Svo  hafa  menn  fundit  bref  Andries  Biskups.  sem  var  einn 
af  Grænlands  Biskupum  • x).  þá  kemr  ferðabókarágripið  og  er  það  svo 
sem  skýrt  er  frá  í  II.  kafla  hér  á  eptir. 

Frá  þessu  ágripi  Björns  á  Skarðsá  stafar  því  nær  alt  það,  sem 
eptir  miðja  17.  öld  og  úr  því  er  ritað  um  ferðabókina. 

Sá  sem  næstr  Birui  á  Skarðsá  nefnir  ferðabókina  á  sjálf- 
stæðan  hátt  er  Arngrímr  Jónsson  lærði  í  Specimen  Islandiæ  histori- 
cum  et  magua  ex  parte  chorographicum  Amstelodami  1643.  4to 
bls.  154  og  segir  hann  í  niðrlagi  þeirrar  bókar  (bls.  171)  að  hún 
sé  rituð  1633.  Haun  segir  þar  með  skýrum  orðum  að  ferða- 
bókin  sé  enn  til.  Enn  orð  Arngrims  cru  á  þá  leið  sem  getr  í  III. 
kafla  hér  á  eptir. 

Eitthvað  rétt  um  sama  leyti,  sem  þeir  Arngrímr  og  Björn  rita 
hefir  eiuhver  enn  eða  þá  annarhvor  þeirra  ritað  upp  úr  henni 
klausu  uokkru  gjörr,  en  áðr  er  getið,  um  Gunnbjarnarsker.  þessi 
klausa  finst  í  handritasafni  AM.  770c.  4to  og  er  prentuð  áðr  í 
Grönl.  hist.  Mindesm.  I,  118  með  danskri  þýðingu  og  athugasemdum 
eptir  Finn  Magnússon.  Enn  klausan  er  prentuð  hér  sem  IV.  kafli 
úr  ferðabókinni. 

Rétt  um  miðja  17.  öld  eða  á  árunum  1650  —  54  semr  Guð- 
mundr  Andréssou  frá  Bjargi  rit  á  döusku  um  Grænland  og  kemr 
þar  með  lítinn  kafla  um  Björn  Jórsalafara.  þessi  kafli  kemr  að 
mestu  heim  við  ágrip  Björns  á  Skarðsá,  svo  að  mér  er  nær  að  halda 
að  hann  hafi  ekki  haft  annað  fyrir  sér.  þó  verðr  það  ekki  með 
vissu   sagt.      En   Guðmundr    bætir     við    bögu    þeirri,    er    Björn    á 


')  Andrés  Grænlendabiskup  kerar  við  ein  sex  íslenzk  bréf,  sem  öll 
eru  enn  til,  og  var  hann  umboðsmaðr  Skálholtskirkju  1460  —  62.  Fjögur 
af  þessum  bréfum  hefir  Finnr  Magnússon  þekt,  þegar  hann  var  að  rita 
Grönl.  hist.  Mindesmærker,  en  ekki  tvö  af  þeiui,  og  er  hann  að  brjóta 
heilann  um  ágrip  úr  þeim  hjá  Birni  á  Skarðsá  og  Arngrimi  lærða  (Grönl. 
hist.  Mindism.  III,  186—86).  Hann  hefir  því  ekki  varað  sig  á  því  að 
þau  eru  einmitt  til  í  handriti,  sem  Finnr  notaði  mikið  og  var  með  í  hönd- 
unum,  en  það  er  AM.  768.  4to. 


1389.  BJÖRN  JÓESALAFARI.   —  VERZLUN.  435 

Skarðsá  getr  um  að  stálkan  hafi  kveðið  til  að  aðvara  Björa  Jórsala- 
fara  við  Gunnbjarnarsker.  En  Arni  Magnússon  kallar  það  «Nugæ»  og 
segir :  «þesse  baga  er  að  skilia  um  Axlarbiðrn».  Finnr  Magnússon 
ætlar  þó  böguna  eldri  og  það  þykir  mér  sönnu  næst.  En  Guðmundr 
segir  svo  frá  sem  greinir  í  V.  kafla  hér  á  eptir. 

Kaflar  úr  Jerðabók  Björns  Jörsálafara. 
I. 

fJón  Guðmundsson  lærði  í  «Tíðsfordríf»  1644;  hér  farið  eptir 
góðrf  afskript  í  IBfél.  35.  Fol.  bls.  87—88  skr.  c.  1700J. 

þegar  Björn  Jórsalafari,  faðir  Vatnsfjarðar-Kristínar,  var  teptr 
í  Grænlandi  með  skipsfólk,  þá  hafði  gamall  prestr  haldið  biskups- 
stólinn  og  vígt  prestana.  þá  létu  þeir  Björn  hafa  Eiríksfjarðar- 
sýslu,  og  hversu  marga  framparta  af  sauðaslátri  hann  fékk  í  gjaf- 
tolla  var  einninn  greint  í  því  reisubókarkorni.  Eg  var  þá  barn, 
nær  faðir  minn  hafði  hana,  og  man  því  næsta  lítið  þar  af1).  þar 
í'anst  þá  reyðr  með  skoti  Olafs  bónda  í  Æðey  í  ísafirði,  og  náði 
Björn  þar  skotmannshlut,  sem  hann  þurfti  matar  við  fyrir  fölk  sitt. 
Guðrún  dóttir  þessa  sama  bónda,  var  að  sönnu,  sem  mín  ættarbréf 
hljóða,  móðir  þórmóðar  Salomonssonar  míns  langafa.  Eg  ólst  upp 
hjá  Hákoni  þormóðssyni  mínum  föðurföður.  Eg  hafði  23  vetur,  þá 
hann  sofnaði2),  vel  um  áttræðsaidr.  þá  vill  aldr  þeirra  þórmóðar 
og  Hákonar  vera  vel  tvenn  80  ár,  en  þormóðr  var  yngstr  og  mestr 
Salomonssona,  enn  hitt  er    óvíst   hvað    gömul    Guðrún    hefir    verið, 

þegar  Björn  bóndi  var  í  Grænlandi Eg    var   að  sönnu 

fæddr  1574  í   Ófeigsfirði  við  Strandir3) Björn  bóndi  Ein- 

arsson  audaðist  í  Hvalfirði,  en  var  fluttr  í  Skálholt  til  greptrunar. 
Hann  héldu  menn  vera  þennan  Jórsalafara.  Hans  hústrú  Ólöf,  enn 
Skarðs-Olöf  hústrú  Björns  þorleifssonar  hins  ríka  var  Loptsdóttir. 
4). 

»)  það  hefir  verið  hér  ura  bil  1584-90;  2)  það  hefir  verið  ár  1597; 
')  Jón  kom  fyrst  «til  búskapar  vera  átti»  1601  að  Fjarðarhorni  í  Kolla- 
firði  (Tíðsfordríf  IBfél.  35.  Fol.  bls.  44);  4)  eg  skal  ekki  bera  við  að 
rengja  ættartölu  Jóns  hér,  enda  er  óvíst  að  þess  þurfi,  einkura  þegar 
þess  er  gætt,  að  ekki  er  vÍ3t  hvort  Guðrún  hefir  einu  sinni  verið  fædd, 
þegar  Björn  var  á  Grænlandi  1385  —  87,  af  því  Ólafr  í  Æðey  mun  þá  hafa 
verið  lítt  hniginn  að  aldri,  ef  til  vill,  ekki  meir  en  þrítugr.  1360  og 
þar  um  bjó  Vermundr  Guðmundarson  í  Æðey  og  deildu  þeir  þá  um 
Æðeyjarærgjaldið  til  Vatnsfjarðarkirkju  hann  og  Einar  Eiríksson,  og  hefir 
hann  verið  mikill  fyrir  sér.  það  er  ekki  ósennilegt  að  Ölafr  í  Æðey 
hafi  verið  sonr  hans.     Ættartalan  yrði  þá  svo: 

Vermundr  Guðmundarson  í  Æðey  um  1360. 

Ólafr  [Vermundarson]  í  Æðey  1385—87  og  þar  eptir. 
Guðrun  Ólafsdóttir,  f.  svo  sem  um  1400.  <s>    Salomon. 

! 

28* 


436  BJÖRN  JÓRSALAFARI.  —  VERZLTJN.  1389. 

II. 

[AM.  115.  8vo  bl.  29a— 30a  með  hendi  Björns  á  Skarðsá; 
768.  4to  bls.  47-49  (eins  og  115)  skr.  c.  1628]. 

þetta  fatt  eitt  med  stista  ágripi.  er  skrifad  ur  Reijsubok 
Biarnar  bonda  Einarssonar  Er  bædi  var  kiendr  Vatnsfiardar  BiQrn 
og  stundum  Jorsalafari. 

Vatnzfiardar-Bigrn  Jorsalafari  for  i  þridiu  Romferd  sinni  ut 
allt  til  Jorsala.  i  þeirri  Reijsu  utvegadi  hann  margar  Historiur  hei- 
lagra.  med  helgum  domum  er  hann  med  sier  ut  flutti.  og  heim 
f§rdi  i  Vatnzfiprd.  hann  hafdi  margt  ad  seigia  og  af  sinum  reijsum 
og  lifshaskum.  sem  hann  i  kom  og  hans  husfru  Olof.  þo  hellst  og 
mest  i  eirni  þeirri  seinustu.  þá  er  hann  var  leingst  teptur  i  Græn- 
landi  firir  saker  hafisa.  j  þeirri  jorsalaferd.  misti  hann  af  sier  alla 
sveina.  á  eirni  nottu.  Enn  husfruinn  Olof  allar  þionustu  þemur. 
sitt  j  hvorre  næturgistingu.  og  sá  (þo  leynilega)  hvprsu  þær  voru 
lijflatnar  og  á  hals  skornar.  þau  hioninn  fundust  aptur  ad  heilbrigd 
þo  dðfurdanliga.  og  efldust  ad  fýlgd  og  fie.  Enn  i  hijngadsiglingu 
villtust  [þauj  til  Grænlands  og  vurdu  þa  kostar  þurfi  firir  sitt  folk. 
fyrst  sem  hann  gieck  ad  sio  ad  litast  til  veida  kom  hann  ad  ein- 
vijgi  þeirra.  hvijta  Biarnar  og  Rostungs.  sem  jafnast  vinnast  nær 
þeir  hittast.  og  hafdi  sijdan  báda.  þeir  Grænlendingar  veittu  Birni 
bonda  Eijreksfiardarsyslu.  medan  hann  var  þar.  þa  fieck  hann  vm 
haustid  i  giaftoll  cxxx  por  saudarboga.  med  þvi  þeim  á  ad  fylgia. 
þad  lagdist  Birni  B[onda]  þar  næst  til  biargar  firir  folk  sitt.  ad  þar 
kom  su  besta  steijpireydur.  med  merktu  skoti  Oláfs  jsfirdings  af 
islandi.  Enn  sijdarst  svo  dugdi  ad  hann  hiálpadi  tveijmur  trQllum 
ungum  systkynum  ur  flædiskeri.  þau  er  honum  svoru  trunadareijda. 
og  skorti  hann  eigi  afla  þadann  af.  þui  þau  dugdu  til  alls  veijdi- 
skapar.  hvad  hann  hafa  villdi  edur  þurfti.  þad  þokti  skessunne  sier 
mest  veitt.  þá  er  husfruinn  Olof  lofadi  henni  ad  handpa  og  leika 
sier  ad  sveinbarni  þvi.  er  husfruin  hafdi  þá  nijalit.  Hun  villdi  og 
hafa  falld  epter  husfrunni.  enn  skautadi  sier  med  hvalagpmum.  þau 
drapu  sig  sialf.  og  fleygdu  sier  j  sio  af  biðrgum  epter  skipinu.  er 
þau  feingu  ecki  ad  sigla  med  Bondanum  Birni.  sijnum  elsku  hus- 
bonda.  til  jslands. 

þegar  Biprn  Jorsalafari  var  i  Grænlandi  þa  var  Biskupinn  j 
Gprdum  i  Einarssfirdi  nijandadur  og  hiellt  þa  eim  gamall  prestur 
Biskupstolinn.  og  vijgdi  gllum  Biskupsvijxlum.  Biðrn  Jorsalafari  kom 


þormóðr  Salomonsson  f.  c.  1445. 

I 
Hákon  þormóðarson,  fæddr  1517  eða  fyrr,  d.  1597. 

Guðmundr  Hákonarson,  fæddr  svosem  1545. 

I 
Jón  Guðmundsson  lærði,  f.  1574,  d.  1658  (al.  1651). 


1389.  BJÖRN  JÓRSALAFARI.  —  VERZLUN.  437 

vid  i  Gunnbiarnareyium.  sem  lyggia  undann  jsafiardarminue.  til  ut- 
nordurs.  hann  vard  vijs  ad  þar  var  bygd.  enn  fieck  vidvprun  at' 
stulku  eirni  i  kvedlingi  ad  hætta  þar  eigi  optar  á  land  folki  sijnu. 
Med  honum  var  i  fpr  Einar  fostre  skalld  hans  og  skemtunarmadur 
er  skemta  skylldi  hvprn  sunnudag  þridiudag  og  fimtudag.  nær  þeim 
þoktu  skemtunartijmar  vera1). 

Froder  menn  seigia.  ad  sa  Einar  fostre  hafe  kvedit    og   Skijda 
Rijmu  til  skemtunar  eirn  tima  sem    honum  bar  ad  skemta.    þar    er 
og  so  ad  ordi  komist  i  endingu  kvedlingsins 
Eij  hef  ec  friett  hvor  æfilok 
urdu  uordmanns  skijda 
hier  skal  Sudra  siaar  Rok 
sunuudagsins  bijda 
[Hann  kvad    og    Skaufhalabalk    og    Barngiælur    so    sem    hann 
nefnir  i  ending  balksins 

Hefur  Bálk  þenna 
og  Barngiælur 
ort  ofimligur 
Einar  fostre2). 

III. 

[Specimeu  Islandiæ  historicum  et  magna  ex  parte  chorographi- 
cum  Amstelodami  1643.  4to  bls.  154.] 

Nec,  dum  autores  primum  habitatæ  Grðnlandiæ,  colligo,  omit- 
tendus  est  vir  maximi  nominis  et  famæ  Biorno  Enarius,  nostras;  qui 
urbium  Principe  Roma  ter  salutata:  ut  Ann.  1379.  et  alias;  etiam 
ultima  peregrinatione,  in  Terram  Sanctam,  Olava,  conjuge  sua, 
comite,  penetravit;  ut  fuit  vir  opulentus,  nec  sumptuum  tenax.  Is 
inter  alia,  itineris  tædia  et    molestias,    nimium    in  Oceano    jactatus, 


')  Hér  endar  auðsjáaulega  ágripið  úr  ferðabókinni,  og  er  það  sem 
eptir  fer  án  efa  frá  Birni  á  Skarðsá  sjálf'um;  2)  [sl.  768.  Eg  hefi  áðr 
sýnt  fram  á  það,  að  þetta  getr  ekki  átt  við  þann  Skaufhalabálk,  er  vér 
nú  þekkjum  (Om  digtningen  pá  Island  i  det  15.  og  16.  árh.  Kh.  1888 
bls.  211—  35),  því  að  hann  er  eptir  Svart  á  Hofstöðum,  sem  mun  hafa 
verið  uppi  seint  á  14.  öld.  þar  á  móti  gæti  þetta  átt  við  Skaufhala- 
bálk  hinn  stóra,  sem  óvíst  er  að  hve  miklu  leyti  nú  er  til,  en  var  enn 
til  í  byrjun  18.  aldar,  þegar  Jón  Ólafsson  frá  Grunnavík  var  að  alast 
upp  í  Víðidalstungu  hjá  Páli  lögmanni  Vídalín.  Páll  nefnir  hann  í  einni 
af  vísum  sínum  um  pilt,  er  var  hjá  honum  að  læra  að  skrifa: 

Leti  Sigurðar  lítið  dvín, 

laginn  er  hann  á  óra, 

hann  má  skrifa  og  skammast  sín 

Skaufhalabálk  hinn  stóra. 

(Bibl.  Bodl.  Coll.  FM.  6.  Fol.). 


438  BJÖRN  JÓRSALAFARI.  —  VERZLTJN.  1389. 

íd  reditu  Grðnlandiam  tandem  non  obiter  attigit;  sed  diutule  ibidem 
subsistens,  Nomarchiam  Erichsíiordensem,  ab  incolis,  virtutum  ipsius 
non  ignaris,  oblatam  acceptavit.  Qua  ultra  semestre,  bene  gesta, 
quicquid  notitiæ,  de  Rebus  Grðnlandicis  haberi  poterat.  gnaviter 
perquisivit,  ac  in  suum  Itinerarium,  quod  extat,  fideliter  retulit, 
patriæque  redditus,  Annalibus  nostris,  intulit. 

IV. 

[AM.  770C.  4to,  blöð  í  8vo  með  hendi  frá  17.  öld.  Grönl. 
hist.  Mind.  I,  118]. 

pa  er  biorn  Einarsson  med  sinne  hustru  Olofu.  sijglgdi  landa 
á  medal  og  hlaut  ad  gista  j  grænlandi.  hafdi  hann  syslu  j  eyreks- 
firdi  ad  villd  grænlendinga.  þadan  fra  hefur  sialldann  sannspurtt 
verid  af  grænlandi. 

Sami  Biorn  b[ondi]  Einarzson  vr  vatzfirdi  kom  einn  tima  vid 
gunnbiarnarskier  edur  eyar.  einn  med  hans  monnum  var  einar  fostre 
gott  skalld.  hann  sendi  menn  sijna  atta  a  eyna  þa  stærstu.  þeir 
skylldu  þar  talit  hafa  xviij  bæie  enn  þordu  ecki  ad  kanna.  þar 
skylldu  verid  hafa.  v.  storar  eyar.  allmargar  smærre. 

Suo  er  þad  annal  hliodandi.  ad  sami  biom  Einarzson  hafi  and- 
ast  Sudur  a  landi  j  Hnalfirdi  enn  liggur  j  Skálhollti1). 

V. 

[AM.  778A.  4to  bl.  27b— 28b  með  hendi  Guðmundar  Andrés- 
sonar;  Gröndl.  hist.  Mindesm.  I,  114-15]. 
Om  Biorn  Jorsalefare. 

Denne  Biern  Einarsson  var  fedd  vdi  vatnsfiord  paa  Jsland  for 
'vesten,  Hand  reyste  Tre  gange  vd  til  Rom,  oc  vdi  den  tredie  Reyse 
foer  hand  allt  vd  til  Jerusalem,  oc  kom  jgien  med  mange  Historier  oc 
liturgias  sanctorum.  huilke  hand  hafde  sig  forhuerffit  paa  Reysen, 
sampt  syn  hostro  Oleff.  Men  paa  hiemreysen  til  Jsland.  dreff 
vinden  hannem  til  Grenland.  met  alt  sit  folk.  oc  den  ferste  gang 
hand  gick  med  stranden.  adt  see  sig  om.  da  kom  hand  offuer  en 
Hvide  Biorn  oc  Rosmer,  hvor  de  kempede  fast  sijn  jmellem,  huilke 
er  altijd  læt  adt  offuervinde,  naar  de  ere  komne  j  sammen,  oc  fick 
dem  begge  tu.  hand  var  der  om  vinteren  oc  gaff  Grenlenderne 
hannem  j  tiend  150  par  faare  skanker.  Det  kom  hannem  oc  saa 
thil  hielp  oc  vnderholning.  adt  en  stoer  Reiderfisk  (orca)  dreff  der 
til  landet,  huilken  Jslenderne,  som  hannem  herde  til,  hafde  skut,  oc 
stoed  Harponen  med  deris  tegen  fast  j  hvalen.  Der  sigis  oc  at  Et 
par  Troll  (monticolæ  vel  saxicolæ)  tiente  ham,  oc  fangede  for  ham 
fisk  oc  sælhunder,  for  di  hand  hafde  komid  dem  til  hielp  tilforne 
vdi  liffsfaare,  der  som  de  var  stedde  vd    paa    en    ðdeklippe  j  seen. 


')  það  lítr  að  sumu  leyti  út  fyrir  að  sá,  sem  þetta  hefir  ritað,  mani 
bafa  haft  fyrir  sér  rit  Björns  á  Skarðsá,  en  þó  befir  hann  haft  enn 
annað  fvrir  sér,  því  hér  stendr  framar  nm  Gunnbjarnarsker. 


1389.  BJÖRN  JÓRSALAFARI.   —  VERZLUN.  439 

Naar  denne  Biorn  var  sidste  gang  vdi  Grenland  da  var  Bispen  til 
Garde  nyssens  ded,  och  en  Gammel  præst  brugte  Bispegaarden,  oc 
vyede  alt  oc  et,  ligesom  en  Bisp  pleyede  ad  giare. 

Der  nu  Biorn  Jorsalafare  var  paa  Reysen  j  millem  Grenland 
och  Jslaud,  da  kom  hand  vnder  den  forbemeldte  Gunnbiernse,  huilken 
ligger  vd  fra  Gabet  paa  Jsefiord,  nordvest  fra  Jsland.  Hand  gick 
der  paa  landet  oc  fornam  at  der  boede  folk.  En  Bunde  tog  vel 
jmod  hannem,  oc  ferde  hand  hiem  med  sig  j  sin  gaard.  oc  der  som 
Biorn  var  uu  med  sine  mænd  siddendis  vdi  en  varm  stue  oc  var 
vel  tracterat.  gick  Hosbondinn  vd.  oc  hans  tiænere.  mens  der  bleff 
til  bage  j  stuen  en  pige  huilken  ammede  et  Barn  oc  begyndte  ad 
siunge  for  Barnet  saa  lunde. 

Giste  sa  eingi 

hiá  Gunnbirne 

sem  God  hefr  Klæde 

oc  gripu  væna. 

suelgr  hand  sijna  Geste 

sem  svijn  jetur  Grijse. 
oc  dillen  do1). 
Her  aff  fornam  Biern,  adt  der  maatte  være  forræderi  paa  færde. 
oc  Leb  strags  met  sine   medfelgere    vd    aff    stuen    oc    til    skib.  oc 
seylgde  bort  det  best  hand  kunde. 

Á  dögum  Arna  Magnússonar  er  ferðabókin  ekki  leingr  til  og 
|>ormóðr  Torfason  hefir  ekki  haft  annað  fyrir  sér  við  Grónlandia  sína 
1706  en  Björn  og  Arngrím,  og  Finnr  biskup  rekr  rembihnútinn  á  og  segir 
að  bókin  sé  (um  1770)  alveg  glötuð  (Hist.  Eccl.  Isl.  II,  397),  og 
er  því  fiest  von  úti   nú  um  að  hún  muni  koma  í  leitirnar  héðan  af. 

það  er  langt  síðan  menn  hafa  tekið  eptir  því,  að  það  er  kyn- 
legt  að  allir  þessir  menn,  sem  hafa  gert  ágrip  úr  ferðabok  Björns 
Jórsalafara  nefna  konu  hans  ranglega  Ólofu,  hvernig  svo  sem  á  því 
stendr.  Hvort  sem  það  væri  svo  að  skilja,  að  menn  hefðu  vilzt  á 
Birni  þorleifssyni  (d.  1467),  sem  sögur  hafa  gengið  um  að  hafi  lent  í 
skipreika  á  Grænlandi  með  Ólöfu  Loptsdóttur  konu  sinni  (Safn  I,  58) 
—  blandi  Jón  Egilsson  honum  þar  ekki  ranglega  við  Grænlandsför 
Björns  afa  hans  — ,  svo  að  þetta  væri  þá  í  raun  og  veru  ferðabók  Björns 
ríka,  þá  hefði  þar  ekki  átt  að  standa  Björn  Einarsson  heldr  þorleifs- 
son,  ellegar  hvort  menn  álíta  að  átt  h;ifi  verið  við  Vatnsfjarðar-Björn  í 
ferðabókinni  eins  og  þeir  þektu  hana  Jón  lærði,  Björn  á  Skarðsá  og 
Arngrímr,  þá  verðr  þetta  einungis  skýrt  á  þann  hátt,  að  afskript  sú  sem 
til  var  á  öndverðri  17.  öld  hafi  verið  óáreiðanleg,  en  ekki  að  þeir 
hafi  allir  vilzt  á  því  sama,  því  að  það  er  hér  um  bil  óhugsanlegt.  Kona 
Björns  Jórsalafara  var  Soiveig  dóttir  þorsteins  lögmanns  Eyjólfssonar 
og  lifði  hún  mann  sinn  leingi,  og  virðist  enn  vera  á  lífi  1433.  Dóttir 
þeirra  Kristín  (Vatnsfjarðar-Kristín)  átti  þorleif  Arnason.    þeirra  son 

')  þá  kemr  latínsk  þýðing  á  vísnnni.  Af  vísu  þessarieru  til  margar 
tilbreytingar  (sbr.  Isl.  þjóð.  II,  116-17). 


440  BJÖRN  JÓRSALAFARI.    —  VERZLTJN.  1389. 

Björn  riki.  Kristín  átti  fyrri  (1391)  Jón  Guttormsson ;  þeirra  son 
hét  Jón  og  er  hann  dáinn  1421,  því  þá  kallar  hún  til  arfs  eptir 
Sophíu  Eiríksdóttur  föðurmóður  Jóns  Jónssonar  sonar  síns. 

Vni  grðnlandsfare  huro  hakon  jonsson  talethe  til  noghræ  som 
vpa  grðnland  hafthe  weret  oc  skylder  them  therefore  oc  huro 
the  orsaghe  sik  ath  the  giorthit  fore  nodhskyld  oc  eij  med 
foreacht1). 

Hogborne  fðrstinne  vare  werdilige  frv  frv  CDargrete  med 
gudz  naad  noregs  Rikis  stiorn  ok  danmarks  Retter  erfvinge  ok 
þes  fðrstinna.  Senda  arnulfuer  gunnarsson  bergvinar  logman.  jon 
þorgýlsson  logman  a  halgolande.  finner  gyrdzson  sysloman  7a 
lista.  heurik  vilialmsson.  hannes  ionsson  hyrdman.  harnit  hæm- 
ingsson.  gunnar  biornsson.  anbiorn  vemundarsson.  helge  sig- 
urdarson.  eringiisl  eilifsson.  þorstein  sveinsson.  ormer  jonsson 
ok  þormoder  vidarsson  Radmen  j  fursagdom  staad.  quædiu 
gudes  ok  sina  ðdmiuka  þiænist  kunnikt  gerande  att  a  mana- 
dagen  nestan  efter  haluardzmesso2).  varom  meer  a  almenne- 
ligre  stemfno  j  konungs  gardenum  j  bergvin  anno  domini  C0° 
ccc°  lxxx°  ix°  Er  Erligen  man  ok  vælboren  hakon  jonsson  tal- 
ade  till  þeira  godra  manna  er  komo  af  grðnlande  ok  islande  j 
fyrro  sumar  ok  gaf  þeim  þessar  saker  att  þeir  hafdo  siglt  till 
grðnlandz  med  retto  forakt  samþykt  ok  vilia.  Ok  adra  þa 
saak  att  þeir  hafdo  kðft  ok  selt  a  grðnlande  vttan  orlof  kon- 
ungdoomssens.  Ok  þridia  þa  saak  att  þeir  hafdo  kðft  krvn- 
onue  godz  a  mote  loghonum  ok  þeir  sðgdo  nei  firir  alla  fyr- 
nempda  saker  meder  so  grein  sem  her  efter  fylger. 

Nemfde  þa  erligen  man  Erlender  filpusson  fæhyrde  j  fyr- 
nempdom  staad  oss  fyrnemda  j  doom  med  logmannenum.  var 
þat  vaar  domer  att  stýromen  ok  sveiuar  skuldo  sveria  fullan 
bokareid  huar  fyrer  sig  huad  naudsyn  þeim  till  droogh  att 
þeir  komo  till  grðnlandz.  leiddo  þeir  þa  fram  twa  skilrika  men 
er  a  grðnlande  varo  fyrer  þeim  ok  so  suoro  med  fullom  bokar 
eide  att  þeir  varo  a  alþinge  a  grðnlande  er  almogen  tooksam- 
hellde  att  enger  ausfcmen  sem  þar  voro  komfner  skylde  fa  kost 
att  kaupa  vttan  þeir  kaupto  annad  grðnlendzkan  varningh 
mæder.  hafdo  þeir  ok  þat  j  eidstaf   sinom    att    austmen    budo 

')  Utan  á  bréfinn;  *)  þ.  e.  17,  Mai. 


1389.  ÍSLANDSFÖR.  441 

skip  til  att  fðra  krvnonne  godz.  vilde  konungs  vmbodzman  þat 
eigi  wt  faa  saker  þes  att  þeir  hafdo  þar  engen  bref  till. 

komom  meer  þorsdagen  þar  efter  j  erchibiskopsgarden  þers 
sama  stadar  herra  erchibiscope  fyriverande  ok  hakon  jonssyni 
er  ellender  filpusson  leet  sueria  furnempda  grðnlandzfara  er  so 
suoro  med  fullom  bokar  eide  styromen  ok  sveinar  att  þeer 
varo  j  hafue  j  storom  vanda  ok  vada  ok  liisfs  haaska  fyrer  stor- 
um  sioiaklum  ok  isom  ok  fengo  storan  skada  a  þeira  skipom 
er  brotnado  ofuan  sio  ok  lofuado  sigh  til  heilagra  stada.  fyr  en 
þeir  fengo  land  j  þuilike  store  naudsyn.  hafdo  þeir  ok  þat  j 
eidstaf  sinom  att  þeir  kðfto  engkte  konungs  godz.  Ok  kiændes 
þat  erlender  at  hann  hafde  tekid  sekkiagielld  af  grðnlendzsko 
godze  att  allo  iamfulllo  sem  af  islendzsko  godze  efter  Rette 
Rekningh.  Ok  þij  kundom  wer  enga  logliga  saker  med  þeim 
finna  vm  þetta  maal.  Ok  till  sanninda  her  vm  settom  meer 
vaar  jncigli  fyre  þetta  bref  er  giort  [var]  j  staad  dæghi  ok  are 
sem  fyr  segher. 


29.  Juni  1389.  i  Helsin^jaborg 

Margrét  drottning  Valdemarsdóttir  staðfestir  allar  þær  «náðir 
og  privilegia»  er  Magnús  konungr  Eiríksson,  Hákon  konungr 
Magnússon  og  Ólafr  konungr  Hákonarson  hafa  veitt  Jakobi 
eldra  biskupi  í  Björgvín  og  bætir  hún  þar  við  nýjum  lénum. 

Dipl.  Norv.  II.  514  eptir  vidisse  áTskinni  frá  19.  Apr.  1410 
í  Ríkisskjalasafni  Dana. 

Margretta  mæder  gudz  nadh  Norighes  Sweia  drðtningh 
ok  Danma[r]kar  retter  erfingiæ  ok  þers  fðrstinne  heilssom 
olíum  monnum  þeim  som  þetta  bref  sea  æder  hoyre  mæder 
gud  ok  waro  frw.  kunngerom  at  sakar  hollar  þenosta  ok  trw- 
skap  so  sem  wirduligher  herra  ok  andeligar  fader  herra  Jacob 
mæder  gudz  nadh  biscuper  i  Bergwin  hefuir  giort  waar  herra 
konungh  Mangnus  ok  waar  herra  konungh  Hakon  ok  war  soon 
konungh  olaf.  som  gud  þeira  saal  hafue.  ok  oss  ok  konungh 
Eirik  af  Noreghi  her  efter  gora  skall  þa  stadhfester  han  ok  wer 
vm  adernemde  biscup  Jacobs  dagha    alla    nader    oc    briuil  gia 


442  ÍSLANDSFÖR.  1389. 

som  þeir  hafde  honom  gefuit  hwart  sem  i  hwario  er.  inga 
vndan  þekno. 

Williom  wir  ok  at  her  eftir  skall  han  jngom  manne  swara 
æder  hetala  sekkiagielld  af  sino  godze  sem  honom  kan  af 
Jslande  koma  vttan  siælfuom  oss  æder  þeim  sem  wer  þar  till 
skippom  suDderligha  mæder  wart  bref. 

So  williom  wer  ok  at  attongh  þann  j  Fana  skippi  sem  wir 
eighom  ner  gud  gefuir  þæt  apterkoma  af  Jslandæ.  at  han  skall 
þar  siælfuir  vald  jfir  hafua  aa  waro  wengna  ok  jngom  þar  af 
swara  vttan  siælfuom  oss. 

Skall  ok  firnemder  biscup  Jacob  behaldæ  þeir  tuweir1) 
skipreidor  sem  er  Lindeaas  skipreide  ok  Herlla  skipreida  mæder 
ollum  konunghlikom  reet  wm  sina  dagha  vttan  rekninghskap. 
en  honom  frafollnom  þa  skullo  hans  eftirkomendæ  hafa  þeir 
skipreidor  firir  handrath  ledik  mark  som  wer  hafuom  gifit  j  wart 
testamentum  till  kirkiunar  j  Bergwin  so  till  mata  at  j  hwart 
ar  skall  af  slast  tiiw  lodighe  mark  af  þeim  skipreidom  till  þes 
daghz  at  þeir  hundrath  ladugar  markar  æro  betalader.  En  þa 
er  þeir  hundrath  ledighe  markar  æro  betalader  þa  skullo  fir- 
sagdar  skipreidor  freælsliga  aftir  falla  vndir  kunno[n]ghen  ok 
kronnen  j  Norighe.  framleides  latom  wer  biscup  Jacob  fir- 
nemdan  hwittan  firir  alla  þe  vmbodh  som  han  hefuir  af  oss 
haft  till  þenna  dagb. 

Ok  till  meira  stadhfesto  her  vm  sette  frendhe  war  konung 
Eirik  sit  jncigle  mæder  waro  jncigle  firir  þetta  bref  er  gort 
war  j  Helsingheborgh  anno  domini  m°.  ccc°.  Ixxx0.  nono  in 
festo  beatorum  apostolum  Petri  et^Paulij. 


369.  7.  December  1389.  á  Reynistað. 

Benedikt  bóndi  Brynjólfsson  gefr  |>órði  presti  J>órðarsyni 
jarðirnar  Gaukstaði  og  Foss  á  Skaga,  og  skyldi  |>órðr  ráða 
sjálfr  hversu  mikið  fé  hann  legði  fyrir. 

Frumbréfið  í  AM.  Dipl.  Isl.  V,  27,  á  skinni;  fjögur  innsigli  eru 
fyrir,  sum  brákuð;  hið  fimta    er  dottið  frá.     Afskr.   AM.    Nr.    281, 

■')  þannig  r.:  tueir. 


1389.   GAUKSTAÐIR  OG  FOSS.  —  SVARTÁ  OG  BLANDA.    443 

eptir  frumbréfinu  og  hafa  þá  öll  innsiglin  verið  fyrir.  Aptan  á 
bréfinu  er  ártalið  «139.  .»,  en  hið  rétta  er  það,  sem  her  er  sett, 
og  hefir  lát  Ólafs  konungs  því  ekki  verið  frétt  til  íslands  fyrri  en 
1390  um  vorið. 

|>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra.  senda 
jon  olafsson.  þorualldr  jonsson.  þorgeir  brandzson.  æinar  jnga- 
son.  gudmundr  landbiartzson  oc  helgi  arason  Q[uediu]  G[uds]  oc 
sina  kunnigt  gerande  at  a  niunda  ari  Rikis  vars  virdoligs  herra 
olafs  medr  guds  nad  noræghs  dana  oc  gotha  konungs.  jn  festo 
sancti  nicholai  archiepiscopi  at  stad  j  reynissnesi  woro  wer  j 
hia  oc  sam  a  handaband  þeirra  sira  þordar  þordarsonar  oc 
benediktz  bonda  brýniulfssonar.  at  sóó  firir  skildo  at  benedikt 
gaf  sira  þorde  tuær  jarder  ut  a  skaga  hueriar  suo  hæita  gauk- 
stader  oc  forss  med  ollum  þeim  goghnum  oc  giædum.  sem 
benedikt  hafde  fremzst  æigande  at  ordit  bædi  til  fiallz  oc  fioru. 
skillde  þordr  oc  sealfr  rada  huerso  marga  peninnga  hann  legdi 
benedikt  firir  adrsagdar  jarder.  oc  til  sanninda  her  vm  settum 
ver  fyrrnefnder  menn  war  jnzcigli  firir  þetta  bref.  skrifuat  ] 
sogdum  stad  a  sama  ari  degi  sidarr  en  fyrr  seghir. 


370.  29-  December  1389.  á  Auðkulu. 

VitniSBURÐR   Andrésar    prests     Finnbjarnarsonar    um    farveg 
Svartár  og  veiði  í  heimi,  Blendingi  og  Blöndu. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3924  «ex  originali*  á  skinni  með  hendi 
Jóns  bróður  Arna,  og  Nr.  3925  «ex  transscripto  >-  frá  12.  Júní  1454 
með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna;  MSteph.  27.  4to  c.  1730. 

£at  giorer  ek  andres  prestr  finnbiarnarson  godum  monn- 
um  kvnnigt  ath  þa  ed  ek  reid  nordr  til  hola  til  vigslu  reid  ek 
vm  backana  vpp  med  suarta  at  rettum.  fell  þa  aull  ain  i  einne 
kuisl  ofuan  med  kringluholum  ok  svo  fyrir  framan  tungurett 
ok  fyrir  framan  saurklif  ofan  ath  tungunes  spordi  fyrir  nedan 
galltargerdi  ok  var  þa  heil  jðrd  ok  obrotin  austr  fra  þessum 
ar  farueg.  ok  eingiar  or  bolstadarhlid.  for  ek  vestan  or  vadsdal 
fyrir  litlu  adr  vigdr  prestr  ut  highat  i  dalina.  var  ek  leinghi 
þingha  prestr  i  bolstadarhlid  þa  ed  finnr  bondi  bio  i  tunghu. 
suo  hiellt  ek  bergstadi  ok  var   ek  hier   i    daulunum   sidan    ei 


444  HELGAFELLSKLAUSTR.  1390. 

skemr  enn  a  fiorda  tighi  vetra.  var  ok  saa  hylr  i  suarta  fyrir 
vtan  finnagil  er  kalladr  var  steinshylr  og  var  þa  reiknadr 
bezstr  veidihylr  i  anni.  for  ek  or  hlid  optsinnis  i  ana  ok  suo  i 
blendingh  nidri.  var  kalladr  blendinghr  er  saman  kom  suarta 
ok  kuisl  or  blaundu  er  fell  ofan  med  tunghu  spordi.  var  hann 
kalladr  ofan  ath  klett  þeim  er  heitir  einbue  ok  stendr  hlidar 
megin  ofan  fra  likholme.  fell  þa  vestan  ath  meigin  ain  ecki 
fiærri  gegnt  klettinum.  heyrda  ek  ok  finn  segia  þath  optsinnis 
ath  tungha  ætti  ecki  leingra  ofan  enn  gegnt  klettnum.  þar  ed 
megin  ain  fell  mid  vestan  ath.  var  þa  kalladr  skriduhylr  ofan  þadan 
ok  atti  hlid  hann  ein  badum  meghin  ath  a  ok  hlid  hrossabeit 
aullum  hrossum  sinum  ok  heimamanna  bonda  þeirra  sem 
hann  vill  at  hafi  yuer  i  tunguness  jord  fra  veturnottum  ok  til 
sumars.  hefi  ek  handfest  dalki  bonda  ath  sueria  her  eptir  ef 
þurfa  þickir.  ok  til  sannenda  her  vm  setta  ek  mitt  jnnsigli 
fyrer  þetta  bref  skrifad  a  kulu  fimta  dagh  jola  þa  ed  lidid  var 
fra  highat  burd  vorss  herra  jehsu  christi  þushundrat  þriu 
hundrath  attatighir  ok  niu  aar. 


371.  [um  1390]. 

Vitnisburðr  um  landameiki  Hóla(hóla)  á  Snæfellsnesi. 

AM.  264.  4to  bls.  11  skr.  c.  1610.  «So  latande  ord  sem  hier 
fir  ofau  skrifud  standa  hofum  vid  Steingrijnnir  Jousson  oc  Nikulas 
Narfasou  prestar  iesid  i  gamallri  maldaga  bok  a  Stapa  dag  8  Majj 
1610.  Steingrijmur  Jonsson.  Nikulas  Narfason  E,  h.»  AM.  252.  4to 
bls.  28  skr.  c.   1660;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.   1609. 

Holahola  maldagie1). 
f>essi  er  saugn  Snorra  þordarsonar.  þordar  Gudmundz- 
sonar  oc  þorunnar  Fiallgeirsdottur.  ad  þau  namu  suo  af  sier 
elldrum  monnum.  ad  jord  klaustursins  ad  Helgafelle  j  Holum 
aa  allann  reka  aa  Diupalons  sande.  ad  karle  oc  kerlingu.  oc 
suo  sionhending  j  Lambavautn.  oc  þadan  upp  krossbrecku.  þui 


*)  Landamerki  j  millam  Holalaudz  og  Lons  252. 


1390.  HELGAFELLSKLAUSTE.  445 

einu  undan  skildu  sem  kyrkiann  ad  Stad  aa   j    Drisvijk1).    oc 
hier  epter  vilia  þau  sueria  ef  þurfa  þiker. 


372.  1390. 

Kkistín  Guðmundsdóttir  gefr  klaustrinu  á  Helgafelli  í  próventu 
sína  alla  jörðina  Kálfárvelli. 

AM.  252.  4to  bls.  49,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  9, 
séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr,  1561  og  Nr. 
1642. 

Kalfarveller2). 

Kristijn  Gudmundardotter  gaff  klðstrinu   a   Helgafelle   og 

abota  þorsteine  med   sier   i    prouentu  jðrdina    alla  Kalfaruelle 

Anno  1390. 


373.  1390. 

þoESTEiNN  ábóti  á  Helgafelli  kaupir  fjórðung  í  jörðunni  Hrís- 
um  í  Helgafellssveit  af  Markúsi  Ólafssyni  fyrir  fimtán  hundruð 
í  lausafé. 

AM.  252.  4to  bls.  52,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  12 
-13,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1562 
og  Nr.  1641. 

Hrijsar3). 

f>orsteirn  abote   keipte   fiordung  j    Hrijsum    aff  Markuse 

Olaffssine  med  samþicke  Olafar4)  konu  sinnar  firer  xvc6)  j  lausa- 

fie.  Anno  1390. 


374.  1390. 

Iuáldagi  Ljósavatnskirkju  í  Ljósavatnsskarði,   er   Einar   prestr 
Hafliðason  setti. 

')  Drituijk  252;  2)  430;  3)  430;  4)  sl.  252;  5)  V«,  430. 


446  LJÓSAVATN.  1390. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  52  «ex  pagina  perganiena  fra  Sr.  Olafe 
Stefanssyne»  með  hendi  Árna  Magnússonar.  Artal  niáldagans  er 
kolvilt  og  skakkar  því  um  eina  öld,  og  segir  máldaginn  sjálfr  til 
þess  að  lyktum,  að  séra  Einar  Hafliðasson  hafi  sett  hann.  Skrá  sú 
sem  Árni  ritaði  eptir,  var  transskript  fjögra  presta  frá  19.  April 
1530,  hinna  sömu,  sem  transskríbera  máldagann  frá  1380  (Dipl.  Isl. 
III,  Nr.  304).  og  hafa  þeir  farið  aldavilt  á  báðum. 

Anno  domini  C0°  kuaadringentesimo  Lxxxx1)  Reiknaade  sira 
Loge  Stigsson  oc  Solueig  Gudmundardotter  moder  haans  suo 
micid  goz  kirkiunnaar  aat  Liosaavaatne.  xx[xc  i  heimalandi  sem 
er2)  hriflugerdi  ad  þeim  gardi  sem  liggur  vr  baug  aa  diupaa  oc 
austur  i  fliot3).  hruteyiar  laand  aallt  i  íiiote.  maanaadar  teigh  i 
finnstaadaa  iord  vtan  af  tiorn  oc  vpp  fra  oc  þar  aa  stædu  firir 
aaustaan  tiorninaa.  teigur  i  krossiord  aat  læk  þeim  er  fellur  fyrer 
sunnaan  sauridugerde  oc  ofaan  i  merkesike  oc  Rædur  sik  sudur 
i  diupaa  enn  snidgautur  fyrer  ofaan  mariu  topter  enn  fyrer 
sunnan  stein  uppi  i  fialle  so  Riettsyne  ofan  i  vad  þad  Ridit  er 
vt  fra  torfhollte  yfer  diupaa.  veidur  i  liosaa  vaatn  þriu  dægur  i 
viku  fyrer  huers  maanz  lande  oc  fare  vr  ef  liosvetningar  komaa 
aat.  prestskylld  oc  diaknz.  þettainnan  kirkiu.  krossar  iiij.  niku- 
las  likneske.  mariu  likneske.  iarnstikur  ij  tinadar.  iij  otinadar. 
paxblad.  alltarizklæde,  kistur  ij  [med]  Reliquijs.  messuklædi  metin 
ij  morkum.  kaleikur  med  lestri  patijnu  oc  kantara  kaapaa.  tiolld 
um  aallaa  kirkiu.  glodarkier.  elldbere.  kiertaastikur  ij.  aunnr  lest. 
hialmur.  iarnskip.  merke.  ij.  kluckur  oc  ein  broten.  kraakur  oc 
broddstafur.  stolar  ij.  paskaa  kertistikaa.  lestur  kietill.  saalltarar 
ij.  nikulaaz  saagaa.  lesbok  de  tempore.  jolaa  faaustu  bok  at  aullu. 
messubok  vm  laangaa  faustu  til  passionem.  saungbok  j4)  aa  vorid. 
jll  quaterni5).  fioiaar5)  adrar.  þetta  letur  liet  skrifaa  einai6)  haaf- 


')  «ita  est,  non  vero  Lxix.  ne  postea  dubitem*  AM.;  3)  «aliter 
legere  non  possum  >  (AM.);  3)  frá  [befir  Arni  strykað  undir,  og 
segir:  «þad  sera  nnderstrikad  er,  er  sett  i  stadenn  einshvers  annars  sera 
hefer  vered  utskafed  ur  skranne:  Er  þetta  ritad  med  annarre  hendi 
enn  skraenn,  þo  eios  garaallre,  sera  virdest,  eda  nærre  eins  garaallre*; 
4)  «ita  extat»  (AM.);  þetta  mun  vera  rétt,  j  =  ein;  s)  •Hier  eru  tveir 
skallar  i  skranne,  svarar  hver  af  þeim  firi  sig  einu  orde:  so  sem  ef  vered 
hefdi  in  primo  originali :  quaterni  ur  bok  fiorar  bækur  adrar«;  6)  einaa, 
hefir  8taðið  í  skránni. 


1390.        GNÚPR,  ALVIÐRA  OG  GERÐHAMRAR.        447 

lidaason  Holaa  kirkiu  officialis.  tiund  oc  liostoll  af  xiij  bæium. 
skipum  vier  at  þesse  kirkiu  maldage  sie  lesen  huern  timea  at 
nikulazmessu. 


375.  18.  Februar  1390.  á  Hrauni. 

Vitnisburðarbréf  um  landamerki  Gnúps,    Alviðru   og  Gerð- 
hamra  í  Dýrafirði.    Falsoréf. 

AM.  Dipl.  Isl.  Faso.  IV,  20  á  skinni  og  er  þetta  uppstafningr 
og  bréfið  falsbréf,  sem  Arni  Magnússon  heldr  að  Eggert  lögmaðr 
Hannesson  hafi  gert:  <  Innsiglen  eru  gðmul.  brefed  sialft  er  falsbref. 
skafen  af  gamla  skriften.  og  skrifad  so  á  aptur  med  nyrri  hendi. 
Ecki  vil  eg  tilgeta.  ad  E[ggert]  H[annes]s[on]  L[ðg]madur  hafi 
þetta  giprt.  enn  æred  liker  eru  ductus.  þo  þetta  sie  affecterud  hðnd. 
ad  fingendam  antiqvitatem »  (AM.  á  lausum  miða).  Jón  háyfirdóm- 
ari  Pétrsson  getr  þessa  bréfs  í  Sýslumannaæf.  II,  3  og  er  þar  ár- 
talið  1380.  Mannanöfn  munu  vera  hin  sömu  hér,  sem  í  hinu 
forna  bréfi  hafa  staðið,  því  sömu  innsiglin  virðast  vera  notuð  ;  er  því 
bréfið  ekki  að  öllu  ómerkt,  þó  landamerkin  sé  fölsuð.  Bréfið  er  að 
rithætti  mjög  illa  eptirgert. 

bref  vmm  landamerki  aa  mille  gnu[p]s  og  aluidru  oc 
gerdhamra  j  dyrafirdi1).  [1390.  f[als]b[ref]2). 

J>ad  gijorumm  wjer  hijallte  lytijngsson  ijon  þorleijfson.  þor- 
lakur  wijgfusson.  bijorn  CDagnusson  godum  monnum  kunnijgtt 
med  þessu  woru  brefij  ad  þessij  eppttergreynd  landamerkij  og 
ijtok  hafa  werijd  halldijnn  wmm  wora  daga  þad  wijer  meijg- 
umm  tijl  muna  ij  CDijlle  gnupps  og  alluijdru  og  gerdhammra  ij 
dyrafijrdij  ij  fyrstu  ad  alluijdra  aa  land  ad  gardij  þeim  sem 
geijngr  ofann  wr  fijallij  og  ofann  ij  gnuppsaa  fyrer  ijnnann  lamb- 
haga  enn  ad  mijganda  læk  ij  mijllo  gerdhammra  og  alluijdru 
suo  og  aa,  alluijdra  selfor  og  elldijuijd  a  gnuppsdal  sem  þarfnar 
aa  haust  framm  enn  þar  ij  stadijnn  aa  gnuppur  ij  alluijdru 
land  skijppstodu  og  naustgijord  fyrer  nedann  fogrutrod  hija 
kalldalæk  suo  og  aa  alluijdra  manadar  selfor  og  elldijuijdar 
amedann  a  gardhammradal  nær  sem  wyll  a  sumur  medur  allann 
þeijrra  ppenijng  sem  ij  alluijdru  eru  enn  þar  ij  stadhijnn 
eijgur  gerdhammrar  segxtijgijr  saudabeijt   wmm    manad  aa  all- 

')  Aptan  á  með  annari  hendi;  2)  [með  hendi  AM. 


448  ILLUGASTAÐIR  OG  HEAFNAGIL.  1390, 

uijdru  myrar  nær  sem  a  wetre  wijll.  erumm  wijer  nu  sijotuger 
menn  og  sumer  attrædijr  nærre  ad  alldre  og  wijssumm  wijer 
þord  bonda  stullason  og  suo  modur  hanss  bijrgijttu  þetta  suo 
ballda  þa  þau  attu  þessar  allar  eijgur  og  adrar  meijre  wmm 
dyraíijord.  og  aldreij  bofumm  wijr1)  annad  heyrtt  hijer  wmm 
af  oss  elldrij  monnum  og  hijer  epptter  wijllumm1)  wijer  suerija 
ef  þurfa  þijkijr  og  tijl  sannijnd1)  hijer  wm  þa  íestum  wijer 
fýrgreijnder  menn  wor  ijnsijglij  fyrer  þetta  wijtnesburdar  bref 
er  skrijfad  war  ij  hraune  ij  dyrafijrdij  sijalfa  sijmonsmesso  þaa 
lijdijd  war  fra  guds  burd  CO.  ccc  og  nijgijtijger  ara. 

Innsigli  Hjalta  er  dottið  frá.     Hin  þrjú  eru  fyrir  bréfinn. 


376.  6.  Marts  1390.  á  Hólum. 

J>ÓBÐR  prestr  |>órðarson   selr  Birni  bónda    Brynjólfssyni    jarð- 
irnar  Illugastaði  og  Hrafnagil  fyrir  jörðina  Sneis  í  Laxárdal. 

AM.  Fasc.  IV,  17.     Transskript  á  skinni  frá  22.  Okt.  1487. 

vm  jllugastadi  ok  hrafnagil  j  laxaardal. 
f>eim  godum  CDonnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýraa. 
sender  þorsteirn  hallzson.  þorgeir  bauduarsson.  þorsteirn  bergs- 
son  ok  hallr  magnusson  kuediu  gudz  ok  sina  kunnegt  giorande 
at  aa  svnnodagin  næsta  epter  jonsmesso  hola  biskups.  a  holum 
j  hialltadal.  warum  uer  j  hiaa  sáum  ok  heyrdum  aa  ord  ok 
handaband  þordar  prestz  þordarsonar  af  eirne  halfo  ok  biarnar 
bryniolfssonar  af  annare  at  suo  firir  skildo  at  nefndur  þordur 
handlagde  sögdum  birni  til  fullrar  eignar.  ij.  jardir  jl[l]uga- 
stade  ok  hrafnagil  er  standa  j  laxardal  med  aullum  þeim  gogn- 
um  ok  gædum  sem  greindum  jordum  hafa  fylgt  at  forno  ok 
nýo  ok  hann  uard  fremst  eigande  ath.  En  j  mot  gaf  opt- 
nefndur  biorn  fyrgreindum  sira  þorde  jord  er  sneis  heiter  j 
efra  lagsárdal  med  jofnum  skilmala.  Eeiknade  biorn  þar  aa 
bænhus  skylld.  Skylldi'  huor  halldaa  þeim  eignum  til  lagaa 
sem  keýpte  enn  huor  aabýrgiaz  lagariftingar  uid  annan.  epter 
laugum.     Ok  til  sanenda  hier  um  settum  ugr  fyrnefnder  menn 

!)  þannig. 


1390.  HVAMMR    OG  VARÐGJÁ.  449 

uor  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifat   j  sama   stad   ok    degi    anno 
domini1).  CD°.  ccc°.  lxxxx0. 


q78  4.  Mai  1390.       í  Hvammi  i  Eyjafirði. 

díö  17.  Juni  1390.  á  Möðruvöllum  i  Ilörgárdal. 

Séea  Guðmundr  Jónsson  selr  í  umboði    séra  Steinmóðar   por- 
steinssonar  Hákoni  bónda  í  Hvammi  í  Eyjafirði  jörðina  Varðgjá. 

AM.  Fasc.  IV,   18.     Frumbréfið    á  skinni,  rifið  og  götugt;  Af- 
skriptasafn  AM.  Nr.  154  (eptir  frumbréfinu). 

kaupbref  Hakonar  firer  vardgia2). 
Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
steífan  gudlaugsson.  jon  biarnarson.  asgeir  þorsteinsson.  biarni 
þordarson.  sigmundr  þorsteinsson  ok  ballr  sigmundarson  qfvediuj 
G[uds]  ok  sina  kunnugt  gerandi  at  þa  er  lidit  uar  fra  hegat 
burd  .uors  herra  iesv  christi  þusund  cc[c]3)  ok  niv  tiger  aRa 
miduikudag  næsta  efter  krossmesso  aa  varit  j  huammi  j  eyia 
firdi  voro  vær  j  hia  sam  ok  heyrdum  ai  at  sira  gudmundr  jons- 
son  j  vmbodi  sira  steinmodar  þorsteinssonar  selldi  jordina  at 
vardgia  hakoni  bonda  j  huammi  med  aullu  þui  sæm  jordin  aa 
ok  eigandij  at  uard  ok  er  æigi  med  laugum  fra  komit. 
her  aa  mot  gaf  nefndr  hakon  jordina  halfa  j  huammi  med  aullu 
þui  sem  henni  fylgdi  ok  hakon  vard  fremst  eigandi  ath  þar 
med  atta  kugilldi  þridiungar  fæ  luka  ut  a  tueimr  aarum  leggia 
aftr  tolf  alner  fridar  efter  hvert  kugilldi  er  eigi  lykztz  aa  næstum 
tolf  maanudum.  samþyckti  þetta  kaup  huspru  alfeidr  [m]ed 
handa  bandi  kona  adr  nefnds  hakonar  ok  lagdi  sinn  mala  or 
huammi  en  vpp  j  vardgia.  styrktu  þetta  kaup  synir  nefndra 
manna  teitr.  lodinn  ok  jon.  sagdi  opp[t]  nefndr  sira  gudmundr 
til  half  kirkiu  skylldar  aa  oppt  nefndri  vardgia.  ei  sidr  sagdi 
hakon  til  bænhuss  skylldar  aa  huammi  ok  skildi  af  ser  fyrnd 
aa  bænhusi.  skilldi  þetta  kaup  standa  vbr[igdi]liga  sua  framt 
sem  jngileif  gerdi  ku[i]tta  med  handa  bandi  jordina    at   uard- 


')  domino(!)  frbr.;  a)  Aptan  á  bréfinu  mjög  máð;  3)  seinasta  c-ið  er 
máð  af;  aptan  á  bréfinu  stendr  ártalið   .1390». 

Dipl.  Isl.  III.  b.  29 


450  KÁLFAFELL  í  FLJÓTSHVERFI.  1390. 

gia  en  ella  huort  ganga  aftr  at  sinni  jordu.  ok  til  sanninda 
her  vm  settum  ver  uar  jnnsigli  firir  þetta  bref  gert  aa  maudru- 
va[ullum]  j  haurgardal  ai  botolfs  voku  dag    sa    sama    sari  sem 

fýr  segir. 

Sei  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 


379.  21.  Mai  1390.  á  Kálfaíelli. 

Skrá  um    eignir    Kálfafellskirkju   í  Fljótshverfi,   þegar    Bárðr 
Njálsson  afhenti  staðinn  séra  Óla  Svarthöfðasyni. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2047  «ex  authentica  Tabula  Templi 
Kalfafellensis » ,  sem  var  framan  af  fornri  skinnbók  og  var  þetta  með 
hendi   »manifeste  coæva  anno  1390»  og  norskt  handarlag  á  skránni. 

Anno  domini  CDillesimo.  ccc°.  nonageaimo.  duodecimo 
kalendas  Junij.  ath  kalfafelli  j  fliotzhuerfui.  afhenti  baardr 
niaalsson  suo  mikit  j  kirkiuskrudi  ok  odru  godzsi  stadarins. 
sira  ola  suarthofdasýni  ath  ýfuersýn  sira  gunnarzs  þordarsonar. 
sira  pails  illhugasonar.  bessa  eyiolfssonar.  magnuss  hemings- 
sonar.  hergeirs  arnasonar.  jons  langs  ok  marghra  annarra  godra 
manna  sira  ola  fýrr  nefndum  hiaueranda  ok  samþýckianda. 

Jn  primiss.  vj  manna  messuklædi  at  ollu.  bresta  ein 
corporalia. 

Jtem  serdeilis  tueir  hocklar  lauser.  handlin.  messuserkr. 
lindi.  ok  er  þetta  allt  felitid.  ij  sloppar  vander  ok  messostackr 
fahæfr.  alltara  klædi  fim.  med  tuennum  fordukum  ok  jammorg- 
um  dukum.  ok  einn  glitadr  dukr.  fiorar  kantara  kapur.  eitt 
brikarklædi.  tuenn  tiolld  utar  vm  kirkiu.  en  einfolld  vm  kor- 
inn.  skrin  med  helgum  domum.  tabulum.  krossar  fiorir.  texti 
buinn.  altarsteinn  buinn.  hulsker1)  litid  med  sylfr.  fontz  vm- 
buningr  at  ollu  ok  med  skirnar  ketill.  vigds  vatz  ketill.  sacra- 
rium  munnlaugh  vand.  paxblad.  jarnstika  stor.  alltarisstikur 
smaar  fiorar  med  kopar  ok  brestur  kringlan  aa  eina.  glodarker 
ij.  med  festum  ok  elldberi.  baksturjarn  sæmiligh.  messufata 
kista  læst.  kaleikar.  ij.  ok  annarr  gýldr.  enn  annarr  lestr  aa 
stettinni.    ok    aa    barmi[n]um.    iiij.    klockur.    glergluggar.    iij. 

')  Svo  skinnskráin,  segir  Arni. 


1390.  KÁLFAFELL  í  FLJÓTSHVERFI.  451 

kirkiu  lass  storr.  sotdript  ýfir  alltari.  COariu  skript  fur  framan 
kor.  þorlaksskript.  biarnfell.  nicholasskript.  CDerki.  ij.  med 
lerept.  boka  kista  vand  olæst.  lectarar.  iiij. 

Jtem  sua  margar  tida  bækr. 

Jn  primiz  lesbækr  per  ann[i]  circulum  allar  sæmiligar. 
altarisbok.  processionale.  psalltari.  kapitularius  aa  fornan  haatt. 
íormælabok.  hymnarij.  ij.  kommunis  bok  forn.  sequenciu  bok. 
ottu  songua  bækr.  ij.  per  anni  circulum.  CDesso  bok  samsett 
per  anni  circulum. 

Jtem  kommunissbok  at  lesi. 

Jtem  viij  bækur  fornar  fahefar.  jarnstikur.  iij.  litlar.  halfa 
fiordu  mork  vax.  ein[n]  kirkiu  stighi  ouirdr.  stolar  tueir.  vatz 
munnlaugh. 

Jtem  laghdi  sira  niaall  kirkiunni  tuenn  messu  klædi  sem 
metin  voro  firir  tolf  hundrut.  sloppr.  nyir  dukar.  ij.  yfir  skript- 
um.  lika  krakr.  nicholas  saga.  var  kirkian  metin  ellifu  hund- 
rudum  betri  en  þa  er  sira  niaa.ll  tok.  en  stadrin  tiu  hunndrud- 
um  betri. 

Jtem  reiknadiz  porcio  ecclesie  um  [allan  þann]  tima  sem 
sira  niall  hellt  stadin  fimtan  hundrut1). 

Suo  mikit  j  kuikfiaam.  ij.  ær  ok  siautigher.  eru  þar  j.  iij. 
ær  gelldar.  vj.  gelldinga  gamla.  viij.  saudi  tueuetra.  iiij.  hruta 
tueuetra.  xxx.  uetrgamalla  sauda.  ij.  kyr.  vij.  aura  hins  fimta 
hundrads  j  hrossum.  viij  hundrat  j  metfee. 

Jtem  at  auk  var  gefin  ein  kýr. 

Jtem  gaf  siera  niall  xij.  ær  bænhusinu  aa  backa. 

Jtem  eina  aa  kirkiunni2)  ad  kalfafelli3). 


*)  Hér  segir  Arni  autt  bil  á  skránni,  og  var^þar  inn  skrifað  með 
nýari  hendi : 

kirkian  aa  halfa  fossfiorv  ad  kollvd  er  sem  liggvr  vid  lvndarfiorv. 
hvn  aa  fitina  er  liggvr  fyrer  breydabolstadar  landi. 

þetta  virðist  vera  tekið  eptir  Vilchinsbók,  og  segir  Arni  það  fals- 
laust;  2)  kirkiunna,  skráin;  3)  í  AM.  Fasc.  Lxxiii,  27,  sem  er  saurblað  af 
fornri  bók  Kálfafellskirkju  er  rituð  fjörulengd  Kálfafells  staðar  með  fornri 
hendi  og  varla  yngri  en  frá  c.  1390—1400,  en  er  mjög  máð.  Afskript 
þar  af  hefir  Ami  Magnússon  tekið  «in  octobri  1704«  (Dipl.  afskr.  AM. 
Nr.  2048).     En  fjörugreinir  þessar  eru  svo : 

Jtem    er   kalfafellzfiara    saugd    af   aulium    gaumlum    monnnm  [... 

hunldraut  fioru. 

29* 


452  SVALBARÐ.  1390. 

380.  23.  August  1390.  á  Hrafnagili. 

Asa  Eiríksdóttir  selr  Sæmundi  £orsteinssyni  Svalbarð  á  Sval- 
barðsströnd  rneð  Breiðabólstað  og  Tungu  fyrir  átján  tigi  hund- 
raða,  en  hann  leggr  í  mót  jarðir  í  Svartárdal  og  á  Skaga: 
Eiríksstaði,  Barkarstaði,  Fjósi  og  Saura  og  nokkuð  meira,  sem 
á  vantaði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  181,  afskript  eptir  frumbréfinu,  sem  var 
með  norsku  handarlagi,  staðfest  af  Árna  Magnússyni,  þórði  þórðar- 
syni  og  Ormi  Daðasyni  6.  Júní  1710  í  Hvammi  í  Hvamsseit. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
steinmodr  þorstæinsson.  hallkell  gislason  prestar.  stefhan  gunn- 
laugsson.  þorstæinn  olafsson.  helge  jonsson  oc  jon  biarnnarson 
leikmenn.  Q[uediu].  G[uds].  oc  sina  kunnigt  gerande  at  þa  er 
lid.it  war  fra  hegat  burðe  wars  herra  jehsu  christi  þushundrat 
ccc.  oc  ix  tiger  ara  tuæim  nattum  firer  bartholmeus  COesso1). 
ath  sualbarde  a  sualbardz  strond  worum  wer  j  hia  sám  oc 
heyrdom  a  handabanð  þeirra  sæmundar  þorstæinssonar  af  æinni 
halfu  en  Asu  Eiriksdottur  af  annare  at  so  firer  skildo  at  asa 
sellde  sogdum  sæmunðe  til  fullrar  æignar  sualbarð  a  sualbardz 
stronð  oc  þar  med  breidabolstað  oc  tungu  sem  þar  liggia  nærri 
med  ollum  þeim  gðgnum  oc  giæðum  sem  þessum  jordum  attu 
at  fýlgia  oc  hun  ward  fremzst  eigande  at  j  arf  epter  æirik 
CDaghnusson  fodur  sinn  allt  samt  firer  atiantighe  hundrada. 
Her  j  mot  gaf  sæmundr  asu  jardir  j  suartardal  er  suo  hæita 
Eiriksstader.  Barkarstader.  fiosir  og  þar  til  saura  a  skaga  allt 
samt  firir  halfuan  þrettanda  tðgh  hunðraða.  Jtem  skillde  asa 
kiosa  huart  hun  villde  helldr  hafa  Býglu2)dal  firer  tuttugu 
hundrat  edr  gil  j  suartardal  firer  fimtan  hundrat  suo  at  þessar 
æigner  samt  ýrde  fiortan  tiger  hundrada.  edr  halfr  fimtande. 
skillde  asa  þo  Rada  þa  hun  sæi  jardirnar  huort  hun  tæke  þær 
epter  výrdingh  godra  manna.  þeirra  sem  þau  nefnðe  til  edr 
þessu  metorde  sæmundar.  oc  ef  þær    virdtizst    odýrra   en    sæ- 


Jtem  mariubacka  fiara  ix.  hundraut  fioru. 
Jtera  lundarfiara  xviij.  hundraut  fioru. 
')  =  22.  Aug.;  J)  má  og  leea:  Rvglu. 


1391.  SVALBARÐ.  453 

mundr  hafði  lagt.  skillde  hann  til  luka  sóó  marga  peninga  sem 
a  brýste  en  asa  aptr  leggia  ef  þær  kýDne  dýrra  at  metazst  en 
fyrr  greiner.  Jtem  gaf  sæmundr  asu  millum  jardanna  halfuan 
þridia  tðg  hundraða  med  þæim  fridlæika  sem  Registrum  kirki- 
unnar  at  sualbarðe  wattar  at  hun  æighi.  þar  med  geck  hann  j 
borgan  wm  þau  þrettan  kugillde  sem  magnus  brandzson  gaf  j 
sitt  testamentum  med  þeim  skildaga  at  sa  skillde  æfuinlega 
hallda  sem  sualbard  ætte.  sagde  asa  at  þar  atti  af  at  lukazst 
arliga  fatækum  monnum  firer  sal  maghnusar  artidar  dagh  hans 
tuitug  vað.  vætt  matar.  þrir  fiordungar  fiska  oc  lata  syngia 
salutidir  oc  salumesso.  taka  olmosu  man  ath  lauga  fostu  oc 
fæda  fram  ifuer  paska  viku.  Jtem  sagde  asa  til  prestz  skýlldar 
oc  biskups  gistingar  annat  huert  ar  a  suarbarðe.  sagde  hun  oc 
at  sualbard  atte  eingi  tæiga  jnn  a  eyiafiardarbockum  en  næitt- 
aðe  at  hun  visse  nockurar  jtolur  fleire  en  aðr  eru  taldar  j  þær 
jarder  sem  hun  hafðe  sellt  sæmunde.  en  villðe  þo  ekki  j 
abýrgiazst  ef  prouazst  kynne.  sagde  sæmundr  til  halfkirkiu 
skýlldar  a  æiriksstodum  ok  þeirra  flæiri  italna  sem  hann  mint- 
izst  j  þeim  jordum  sem  hann  sellde  asu  en  skillde  æigi  abyrgi- 
azst  þott  fleire  wgre  en  hann  hafde  tilsagt.  jattade  sæmundr 
at  leggia  aasu  til  allra  adrgreindra  peninga  millum  jardanna 
tuð  hundrat  ef  hun  kiore  gil.  en  hun  sæmunde  aptr  þriu 
hundrat  ef  hun  kiore  Rýgludal.  jtem  skillde  huart  þeirra  sæ- 
mundar  oc  asu  abyrgiazst  þær  iarder  vid  lagaiúptingum  sem 
sellt  hafðe.  en  hallda  þeim  til  laga  sem  keypt  hafðe.  Ok  til 
sannenda  her  wm  settum  wer  fyrnefnder  menn  war  jnzcigle 
firer  þetta  bref  gort  at  Rafnagile  j  eýiafirde.  a  sama  ari  deghe 
sidar  en  fýrr  segher. 


381.  1391. 

Asa  Eiríksdóttir  selr  Sæmundi  í>orsteinssyni  Hól  á  Svalbarðs- 
strönd  og  Hróastaði  í  Hnjóskadal  fyrir  halfan  þriðja  tug  hund- 
raða,  er  Sæmundr  á  að  lúka  Svalbarðskirkju  upp  í  skuld  Ásu 
til  hennar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  197  með  hendi  Arna    Magússonar    eptir 
vísitazíubók  frá  Hólum  úr  tíð  Ólafs   biskups  Hjaltasonar;     »þetta  er 


454  SVERTINGSTAÐIR  OFL.  139  L 

ritad  i  bokinne    med    hendi    herra    Gudbrandz».      þetta    er    aðeius 
ágrip  bréfsins;  bréfið  sjálft  þekkist  ekki. 

Sualbardz  kirkia  og  um  Meyiarhol. 
Anno  1391.  selr  Asa  Eireksdottir  Sæmundi  þorsteinssyne 
til  fullrar  eignar  Hol  a  Sualbardzstrond  og  Hroastadi  i  Hnioska- 
dal  med  ollum  gðgnum  og  giædum.  þar  i  moti  gaf  Sæmundur 
Asu  halfan  þridia  tug  húndrada  med  þeim  skilmala.  ad  hann 
skylldi  luka  kirkiunne  a  Sualbardi  þann  halfan  þridia  taug 
hundrada.  oc  Asa  var  kirkiunne  skylldug  i  sitt  godz.  þui  hand- 
lagdi  hun  Sæmuud  kuittan  af  sogdu  iarda  verdi.  en  hann  Asu 
af  so  miklu  kirkiunnar  godse. 


B82.  1391.  á  þingeyrum. 

SöLVl  prestr  Brandsson  fær  Brandi  syui  sínum  alla  jörðina 
Svertingsstaði  með  hálfum  Steinstöðum  í  fjórðungsgjöf  og  aðrar 
löggjafir  og  lýsir  því  að  hann  hafi  fengið  Brandi  jörðina  Reyki 
í  Hrútafirði  upp  í  fjóra  tigi  hundraða. 

AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  1,  frumbréfið  á  skinni;  öll  (4)  inn- 
siglin  eru  dottin  frá,  en  þvengirnir  eru  eptir;  ÁM.  dipl.  afskr.  Nr. 
356  (eptir  frumbréfinu). 

[vm  suertings  stadi  13911). 
J>æim  godum  monnum  sæm  þetta  bref  sia  ædr  hæyra 
sænda  æinar  prestur  þoruardzson.  þorarinn  diakni  suæinsson. 
æinar  dadason  oc  hælgi  jonsson  leikmenn  quædiu  guds  oc  sina 
kunnight  gerandi  ath  sub  anno  graciæ  00°.  ccc°  nongæssimo 
primo  vorum  vær  jhia  saam  oc  hæyrdum  ai  handaband  þeirra 
sira  solfua  brandzsonar  af  æinnæ  halfu  oc  brandz  sonar  hans 
af  annari  ath  sua  firer  skilldu  at  næfndr  sira  solfui  handlagdi 
adr  næfndum  brandi  til  fullrar  æignar  jord  alla  a  suerting- 
stodum  med  til  ræiknudum  halfum  sydri  stæinstodum  oc  oll- 
um  odrum  gognum  oc  gædum  þeim  sæm  jordunum  hæfuer 
fylgt  ath  fornu  og  nyiu  oc  solfui  vard  fræmz  æigandi  atb. 
ræiknadi  sira  solfui  sik  skulldugan    brandi    syni    sinum  j    sagt 

')  [Aptan  á  bréfinu  með  annari  hendi. 


1391.  GRUNDARREKAR  OFL.  455 

jardar  verd  vm  fimm  kugilldi  ær  honum  hafdi  gæfin  verit  þa 
ær  hann  var  barnn  æn  vm  þau  nitian  hundrut  ær  jordin  virdiz 
dyrra  æn  þæssu  suaradi  skipadi  sira  solfui  vpp  j  fiordungsgiof 
sina  oc  tiundargiof  oc  þær  adrar  giafær  sæm  hann  mætti 
fræmz  gæfua  græindum  brandi  æfter  loghum.  lysti  oc  sira 
solfui  firer  oss  at  hann  hæfdi  gæfued  oc  vtlukt  adr  græindum 
brandi  fioratigi  hundrada  ær  gudridr  oc  þorgerdr  logliger 
arfuar  sira  solfa  logdu  vpp  vid  hann  huat  af  gera  sæm  haDn 
villdi.  for  þæssi  giof  branz  fram  firer  allar  ætleidingar  barna 
sira  solfua  oc  luktiz  j  þessa  fioratighi  hundrada  jord  ath  ræyki- 
um  j  hrutafirdi  oc  tuttugu  kugilldi  oc  þujlikt  sæm  hann  tok  j 
vfridu.  Ok  til  sannynda  her  um  sættum  vær  fyrr  næfndær 
menn  [uor  incigle]1)  firer  þetta  bref  skrifuat  a  þinghæyrum  a 
sama  ari  sem  fyrr  sæghær. 


383.  24.  Februar  1391.  i  \ik  [i  Sæmundarhlið]. 

Bjarni  Ásgrímsson  selr  Benedikt  Brynjólfssyni  jarðirnar  Syðri- 
Látur  og  Kaðalstaði  og  alla  Grundarreka  samkvæmt  viðfestri 
rekaskrá. 

AM.  Fasc.  LXVIII,  29;  transscriptum  á  skinni  frá  11.  Decem- 
ber  1580;  Afskr    AM.  Nr.  551  (eptir  transscr ). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda  heýra  senda 
gudbiartur  eyiolfsson.  jon  biarnarson  prestar.  biorn  brynniolfs- 
son.  olafr  sigurdzson.  gisur  þorbiarnarson.  benudict  gisurarson. 
helgi  arason.  haralldur  audaunarson  oc  augmundur2)  leikmenn 
kuediu  gudz  oc  sina  kunigt  giorandi  at  vier  vorum  j  hia  sa- 
um  oc  heyrdum  aa,  a  mikla  bæ  j  blounduhlid  þridiu  daginn  j 
fostu  inngang3)  at  biarne  asgrimzson  seldi  benudict  bryn[i]olfssyne 
medr  hannda  bandi  til  fullrar  eignar.  jarder  sydri  latur  oc 
kadalstadi  med  ollum  þeim  vmmerkium.  gognum  oc  giædum 
sem  biarne  vard  fremst  eigandi  at  til  fialls  oc  fioru  oc  alla  þa 
reka  sem  nefndr  biarne  vard  eiganndi  ad  epter  asgrim  fodur 
sinn  oc  grundar  rekar  eru  kalladir    medur   aullum    so   felldum 

')  óvárt  gleymt  úr  í  frumbr.;   2)  vantar  föðruDafrrið;    3)  þ.  e.  7.  Febr. 


456  NAUTABÚ  OFL.  JARÐIR.  1391. 

takmorkum  oc  flvtningum.  8em  sia  rekaskra1)  vottar  sem  hier 
er  med  bundin  vtan  um  einn  halfan  attung  j  hual  millvm 
biarnar  ar  oc  hafra  giar  j  senyngar  vik.  skylldi  biarne  eci 
abyrgiast  þott  af  sagdist  med  logum.  Hier  a  mott  gaf  greindur 
benudict.  biarna.  lc.  med  þessum  fridleika.  fyerutiv  kuillda. 
þridiungafie.  fim.  c.  j  hrossum  oc  fim.  c.  j  vadmallum.  skylldi 
benudict  hallda  fyrgreindum  jordum  oc  rekum  til  laga.  en 
þratt  uefndur  biarne  suara  laga  riptingum  vtan  vm  þann  part 
sem  adur  seiger.  Og  til  sanennda  hier  um  settum  vier  fyr 
nefnder  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  bref  giort  j  vik  inn  fest- 
um  sancti  mathei  apostoli  anno  domini.  CD°.  ccc°.  lxxxx.  j°. 


384.  24.  Februar  1391.    i  Vik  i  Sæmundarhlið. 

Benedikt  Brynjólfsson  kaupir  jörðina  Nautabú  í  Tungusveit  af 
Ivari  Nikuiássyni,  en  selr  ívari  jarðirnar  Hamar  fyrir  vestan 
Blöndu,  Úfagil  og  Vestraskarð. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  4062  «ex  originali*  með  hendi  Jóns 
Maguússonar  bróður  Arna.  «Brefed  er  á  kalfskinn.  hefur  vered 
med  10  Jnnsiglum.  er[uj  tvo  j  burt  med  þveingium  og  ollu  saman, 
enn  eptir  eru  8  þveingerner  og  a  fiorum  af  þeim  brot  af  Jnnsiglom 
og  verdur  eckert  a  þeim  sied,  nema  stoku  stafer.«  Prentað  í  Tíma- 
riti  Jóns  Pétrssonar  IV,  60 — 61,  að  því  er  virðist,  eptir  frumbréfinu, 
sem  er  líklega  í  hans  vörzlum. 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
þoruardr  arason  prestr.  steindor  ormsson.  knutr  finnbogason. 
oddr  ionsson.  haralldr  audunarson.  helgi  arason.  sueinn  tainsson2). 
þordr  brandzson  ok  markuss8)  leikmenn  kuediu  guds  ok  sina 
kunnigt  gerandi  at  vær  vorum  j  hia  ok  sam  ok  heyrdum  á  at 
suinavatni  j[n]  concepcione  sancte  marie  at  benedict  bryniolfs- 
son  keýpti  at  jvari  nikolaassýni  iord  nautabu  j  tungusveit  medr 
handabandi  til  fullrar  eignar  medr  þeim  vmmerkium    at  mæli- 


')  rekaskria,  transskr.;  3)  þannig;  Jón  Pétrsson  les  tamsson,  en  getr 
þess  að  lesa  megi  camssorv.  camsson  er  líklega  hið  rétta  =  kámsson, 
og  hefir  faðir  Sveins  líklega  að  auknefni  verið  kallaðr  kámr  (sbr.  Ólafr 
kámr  í  Sturl.);  =  cainsson?;  =  taan6son  =  tannsson?;  3)  mun  vera 
Brandsson  og  bróðir  þórðar. 


1391.  GRUNDARREKAR.  457 

fellzaa  rædr  fírir  sunnan  ok  sa  grandi  sem  geingr  fírir  sunnan 
beitines  er  ain  hefir  geingit  at  fornu.  gardr  firir  ofan  en  lækr 
firir  vtan  og  medr  þeirri  itolu  at  mælifellzaa  ætti  tueggia  man- 
ada  rekstr  i  nefnda  iörd  annan  a  vetr  en  annan  a  svmar  ok 
halida  svmar  sudr  med  aa  j  þokum  at  skadlausu  todum  ok 
eingium.  En  nautabu  ætti  hier  j  mot  vpp  j  mælifellzár  jðrd 
tueggia  manada  rekstr  ok  beit  bædi  dægr  a  sumar  ollu  bufe 
edr  selfaur  ef  þat  vill  helldr  fram  i  mælifellz  ár  jðrd  sua  leingi 
sem  adr  segir.  ok  elldivid  sem  selinu  þarfar.  her  j  mot  gaf  bene- 
dikt  iuari  iord  hamar  firir  vestan  blðndu  medr  ollum  þeim 
vmmerkium  sem  hann  uard  fremzt  eigandi  at  eptir  bryniolf 
fodur  sinn.  medr  þeim  itolum  at  moberg  ætti  vpp  i  nefnda 
iord  torfskurd  ok  hrossabeit  ok  torfskurd^fra  strugi  sva  mikit 
i  huerigu  sem  medr  Iðgum  profadiz.  Jtem  skilldi  benedikt  ecki 
abyrgiaz  þott  saudfiarbeit  profadiz  fra  mobergi  i  hamars  iord. 
her  med  selldi  benedikt  iuari  vfagil  ok  vestraskard  med  ollum 
þeim  vmmerkium  gðgnum  ok  gædvm  sem  hann  vard  fremst 
eigandi  at  eptir  bryniolf  fodur  sinn.  skilldi  huerr  nefndra 
manna  suara  lagariptingum  firir  þeim  iðrdum  sem  sellt  hafdi. 
en  hallda  huerr  sinum  iðrdum  til  laga.  Ok  til  sannennda 
her  vm  settum  vær  fyrnefndir  menn  var  innzsigli  firir  þetta 
bref  gðrt  j  vik  j  sæmundarhlid  a  mathiasmessu  postula.  þa  er 
lidit  var  fra  hegat  burd  vars  herra  jehsu  christi  þusund  þriu 
hundrath  niu  tigir  ok  eitt  á[r]. 


385.  [1391] 

Skrá  um  Grundarreka,  sem  Bjarni  Ásgrímsson   seldi  Benedikt 
Brynjólfssyni. 

AM.  Fasc.  LXVIII,  29.  Aptan  á  transscripto  á  skinni  frá 
11.  Dec.  1580  af  afsalsbréfi  Bjarna  frá  24.  Febr.  1391  (Nr.  383 
hér  á  undan);  Dipl.  afskr.  AM.  Nr.  551  (eptir  transscr.). 

í>etta  aa  Benidict  bondi  fyrer  vtan  land  j  rekum. 

Vestur  fra  tíiamaraa  til  Hafragisar  j  Seoningar  wijk  eigur 
Benidictz  halfan  fimta  attuög  j  hual.  vidreka  halfan.  enn 
munkar  halfan  oc  heiter  þat  langa  reki. 

Enn  vestur  fra  Hafragiæ,  til  eyrarstufs.  eigur  Benidichtz 
tuo  hluti  uidreka  oc  hualreka. 


458  ESPIHÓLL   í  EYJAFIRDI.  1391. 

en  þridiung  vmm  eyrarstuf  j  hualreka  oc  vidi.  þa  er  fiord- 
ungur  vr  halfum  eyrar  reka. 

J  þorgeirs  firdi  fra  osi  hinum  forna  firir  þonglabacka.  oc 
fiell  hann  þa  firir  vestan  daudz  manz  skala.  er  Loptzsyner  attu. 
oc  til  mots  vid  fiardar  botns  reka.  ai  vallastadr  attung  j  hual- 
reca  enn  benedicht  allt  annat  hual  oc  vid.  en  þadan  ut  til 
torfdæl[ar]  a  vallastadr  attung  j  hual  enn  Benidicht  halfan  hual 
oc  vid.  enn  landi  fylgir  halft  ad  fiardar  botni.  en  þadan  ut  til 
sulna  aa  vallastadr  fiordung  enn  annan  hofdamenn.  enn  þa 
sinn  fiordung  sagdir  menn  huorer  oc  fiardarbotn. 

Med  latra  reka  eiga  nefndir  menn  enn  hualreka  oc  þui 
minna  af  storhuolum.  ef  þriu  hundrud  vætta  er  aa  eiga  þa 
Sualbardzmenn  xij  fiordunga.  halft  huort  spik  oc  Reingi.  enn 
þui  meiri  sem  hualur  er  minni. 

Eigur  Benidicht  allann  vidreka  fra  stopum  oc  jnn  til 
forsaar.  enn  til  forsaa  oc  inn  til  Skridulækiar  halfan  vidreka. 

Enn  þadan  thil  eilijfs  aar  allann  vidreka. 

Enn  jnn  þadann  til  Refsair  eigur  Benidicht  halfann  hual 
oc  wid.  fra  Gunnolfsa  j  Olafsfirdi  oc  vt  til  deilldar  skers  eiga 
sagdir  menn  allann  vidreka  ok  flutningar  med  ollum  þessum 
rekum. 

386.  24.  Februar  1391.    i  Vik  i  Sæmundarhlið. 

Reka  og  ítaka  skrá  Espihóls  í  Eyjafirði. 

JSig.  Nr.  365.  4to  ný  afskript  og  léleg,  og  er  hér  ekki  fylgt 
rithætti  afskriptarinnar,  því  hann  er  með  öllu  verri  en  marklaus. 
Skrá  þessi  er  tekin  upp  í  lógfestu  Jóns  sýslumanns  Jakobssonar 
fyrir  Espihóli  frá  23.  Apríl  1779.  Ártalið  er  víst  rangt  í  af- 
skriptinni  (1381)  og  á  eflaust  að  vera  1391,  því  að  þessi  skrá 
hljóðar  að  mestu  eins  og  rekaskrá  Grundar  í  Eyjafirði,  sem  stendr 
hér  næst  á  undan,  að  frá  skildu  niðrlaginu,  og  er  hvorttveggja  í 
raun  og  veru  ein  skrá,  en  hér  er  skráin  því  látin  koma  i  tvennu 
lagi.  að  þessi  texti  getr  gjörnings,  er  ekki  þekkist  annarstaðar  frá. 
það  hefir  líklega  gleymzt  eitt  x  í  ártalinu  í  þessari  löku  afskript 
eða  þeirri,  sem  hún  er  gerð  eptir. 

Gelldfiar  gongv  a  gardsardal  firir.  vc. 

halfan  vatnsleysvskog  firir.  vc. 

Keka  firir  vtan  land  vestr  fra  biarna[r]a  oc  til  hafragiar 
j  senningarvik.  halfan  fimta  attvng  j  hval.  vidreka  halt'an.  oc 
beitir  þat  langareki. 


1391.  PÉTR  NIKULÁSSON  HÓLABISKUP.  459 

Enn  vestr  fra  hafragia  til  eyrarstvfs  tvo  hlvt[i  j]  hval  oc 
vidreka.  enn  þridivng  vm  eyrarstvf  j  hval  oc  vidi.  þa  er  fiord- 
vngr  vr  halfvm  eyrarreka. 

J  þorgeirsfirdi  fra  ose  envm  forna  firir  þavnglabacka.  oc 
fell  hann  þa  firir  vestan  davdsmanns  skala.  er  loptssynir  attv. 
oc  til  mots  vid  fiardarbotns  reka  a  vallastadr  attvng  j  hval- 
reka.  enn  espiholl  allt  annat.  hval  oc  vid. 

Enn  þadan  vt  til  torfadælar  a  vallastadr  attvng  j  hval. 
enn  benedict1)  halfan  hval  oc  vid.  enn  landi  fylgir  halft  at 
fiardarbotni. 

Eiger  benedict1)  allan  vidreka  fra  stðpvm  inn  til  fossar. 

Enn  íra  fossa  inn  til  skridvlækiar  halfan  vidreka. 

Enn  inn  þadan  til  eilifsar  allan  vidreka. 

Enn  þadan  til  refsar  eiger  benedict  halfan  hval  oc  vid. 

Fra  gvnnolfsa  j  olafsfirdi  oc  vt  til  deilldarskers  eiga  sagdir 
menn  allan  hvalreka  oc  vidreka  oc  flvtningar  med  ollum  þess- 
vm  rekvm. 

f>essi  maldagi  er  giðr  anno  domini  (D°.  ccc°.  lxxx[x]j.  [jn 
festo  sancti  CDathei  apostoli2)  a  vik  j  sæmvndarhlid  þa  [er] 
biarni3)  bryniolfsson  selldi  benedict  bryniolfssyni  jðrdina  espihoi 
i  eyiafirdi  oc  benedict  bryniolfsson  keypti  þar  med  j  rekvm 
sem  adr  er  sagt. 


387.  6  April  1391.  i  Rómaborg. 

Henrik  og  Marinus  kardinales  og  camerarii  Bonifacius  páfa 
hins  IX.  tilkynna  [Jakobi]  Björgynjarbiskupi  og  fjárheimtu- 
mónnum  páfans  í  Hólabiskupsdæmi,  að  páfinn  hafi  skipað  Pétr 
Nikulásson,  munk  af  prédikaralifnaði  og  skriptaföður  sinn, 
biskup  að  Hólum  eptir  lát  Jóns  biskups  [skalla  Eiríkssonar], 
samkvæmt  undangeingnum  fyiirvara,  þegar  embættið  losnaði. 

Frumritið  er  á  Páfagarði  í  Róma,  Urb.  VI  et  Bonif.  IX.  divers. 
registr.  1389—91  bl.  305.     Prentað  hér  eptir  Dipl.  Norv.  VI,  333, 

Henricus  miseracione  diuina  tituli   sancte  Anastasie    pres- 
biter  et  Marinus  eadem  miseracione  sancte  Marie  noue  diaconus 


')  «það  er  eigandí  Espihóls-,    skýtr    afskriptin    hér    inn    í;    2)  [»in 
festum  lta  Marts  aptur-  (!?),  hdr.;  3)  á  líklega  að  vera  Björn. 


460  PÉTR  NIKULÁSSON  HÓLABISKUP.  1391. 

cardinales  domini  pape  et  sacri  collegij  camerarij  reuerendo  in 
christo  patri  domino  [Jacobo]  dei  gracia  episcopo    Bergensi   ac 

venerabibus  viris  dominis jn  ciuitate  et  diocesi 

Ollensibus  jurium  apostolice  camere  debitorum  collectori  et 
subcollectori  salutem  in  domino. 

Dudum  siquidem  quondam  domino  Johanne  episcopo 
Ollensi  regimine  dicte  ecclesie  presidenti  sanctissimus  in  Christo 
pater  dominus  noster  dominus  Bonifacius  diuina  prouidencia 
papa  viiij  cupiens  eidem  ecciesie  cum  illa  vacaret  per  aposto- 
lice  sedis  prouidencian  vtilem  et  idoneam  presidere  personam 
prouisionem  ipsius  ecclesie  ordinacioni  et  disposicioni  [sue] 
duxit  ea  vice  specialiter  reseruandum1)  decernentes  extunc  irritum 
et  inane  si  secus  super  hijs  per  quoscumque  quauis  auctoritate 
scienter  uel  ignoranter  contigerit  attemptari.  Postmodum  vero 
prefata  ecclesia  per  obitum  domini  Johannis  episcopi  qui  extra 
Romanam  [curiam]  diem  clausit2)  extremum  episcopatus  regi- 
men1)  destitutata  idem  dominus  noster  papa  vacacione  huius- 
modi  fidedignis  relatibus  intellecta  ad  prouisionem  ipsius 
ecclesie  celerem  et  felicem  de  qua  nullus  preter  ipsum  hac 
vice  se  intromittere  potuit  neque  potest.  reseruacione  et  de- 
creto  absistentibus  supradictis.  ne  ecclesia  ipsa  longe  vacacionis 
exponeretur  incommodis  paternis  et  solicitis  studijs  intendens 
post  deliberacionem  quam  de  preficiendo  eidem  ecclesie  person- 
am  utilem  et  eciam  fructuosam  cum  reuerendissimis  in  Christo 

patribus  et  dominis  dominis sancte  Romane   ecclesie 

cardinalibus  habuit  diligentem.  Demum  ad  venerabilem  et 
religiosum  virum  fratrem  Petrum  Nicolai  ordinis  fratrum  pre- 
dicatorum  professorem  penitenciarium  suum  et  in  sacerdocio 
constitutum  cui  de  íeiigionis  zelo.  litterarum  sciencia  vite  mun- 
dacia  honestate  morum  spiritualium  prouidencia  et  temporalium 
circumspeccione  alijsque  probitatis  et  uirtutum  meritis  fide- 
digna  testimonia  perhibentur.  direxit  oculos  sue  mentis  quibus 
omnibus  debita  premeditacione  pensata  de  persona  sua  eidem 
domino  nostro  et   prefatis    dominis    cardinalibus    ob    dictorum 

')  þannig;  2)  Fateyjarannáll  og  Gottskálksannáll  segja  Jón  biskup 
dáinn  1391;  Lögmannsannáll  segir  hann  hafi  dáið  10.  Aug.  1390  (á  Laur- 
entiusmessu)  og  hlýtr  það  eptir  þessu  bréfi  að  vera  hið  rétta. 


1391 .  SÓLHEIMAR  461 

suorum  exigenciam  meritorum  accepta  eidem  ecclesie  Ollensi 
de  dictorum  dominorum  cardinalium  consilio  auctoritate  apo- 
stolica  prouidit  eumque  illi  prefecit  in  episcopum.  curam  et 
administracionem  ipsius  ecclesie  Ollensis  sibi  in  spiritualibus  et 
temporalibus  plenarie  committendo  prout  hec  et  alia  in  litteris 
apostolicis  super  prouisione  confectis  quas  cum  presentibus  per 
discretum  virum  Matheum  Swenonis  laicum  Koskildensis  dio- 
cesis,  nostrum  nuncium  in  hac  parte  iuratum  vobis  mittimus 
plenius  videbitis  contineri.  Jnfra  vnius  anni  spacium  a  die 
dat.  presencium  computandum  etc. 

Jn  quorum  testimonium  presentes  litteras  fieri  et  sigillo- 
rum  nostrum  iussimus  appensione  muniri. 

Datum  Eome  apud  Sanctumpetrum  sub  anno  domini  mille- 
simo  trecentesimo  nonagesimo  primo  jndiccione  quartadecima 
die  sexta  mensis  Aprilis  pontificatus  sanctissimi  in  Christo 
patris  et  domini  nostri  domini  Bonifacij  pape  nonj  anno  secundo. 


388.  25.  August  1391.  i  Hvammi. 

Björn  bóndi  Brynjólfsson    selr  Ásgeiri    Árnasyni    Sólheima    í 
Sæmundarhlíð  með  tilgreindum  ítökum  og  ummerkjum. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  349;  afskriptin  sýnist  vera  gerð  eptir 
frumbréfinn. 

í>æim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
þordrprestr  þordarson.jon  geirsson.  lytinghr  hialltason.  þorsteinn 
berghsson.  arnne  loptzson  oc  grimr  arason  Q[uediu].  G[uds].  oc 
sina  kunnigt  gerande  at  þa  er  lidit  war  fra  hegat  burdæ  warss 
herra  jehsu  christi  þushundrat  þriuhundrat  niutigher  oc  æitt 
&r  a  bartholomeus  messo1)  dag  j  gelldinga  hollte  j  skaga- 
firdæ  worum  wer  i  hia  heyrdum  oc  sám  a  hanndaband  biarnnar 
bonda  bryniulfssonar  af  æinni  halfu.  en  asgeirs  arnnasonar  af 
annarri  ath  suo  firer  skildu  j  fyrstu  at  biornn  sellde  nefndum 
asgæiri  til  fullrar  æignnar  jord  alla  solhæima  j  sæmundarhlid  þilika 
til  husa  oc  annarra  luta  sem  hun  war  þaa  wm  sik  medr  ollum 
þeim  gðgnum  oc  giædum  iardarinnar  sem  hann  ward  fremzst 
æigannde  at  firer  sextigi  hundrada  med  þessum  fridleika  fimtan 


')  þ.  e.  24.  August. 


462  SÓLHEIMAR.  1391. 

kýr.   fimtan    asaudar    kugillde.    tuau    kugillde   j    veturgomlum 
nautum.  fiogur  j  tuæuetrum  nautum.  oc  fiogur  kugillde  j  vetur- 
gðmlu   fe.    fimm    hunndrat   j    Rossum    woruvirdum    oc   onnur 
fimm  hafnar  vadar    vird.     Jtem    fimm    hundrat  j    slatrum    at 
tiundarlage   oc   fimm    hundrat  j  hafnarvadum.  skillde  lukaz  vt 
a  fyrsta  ari.  tuttughu  kugillde  oc  fimm  hundratj  hafnarvadum 
oc  fimm    hundrat  j  Rossum  wóru  virdum  a  næsta  hausti  efter 
fimm  hundrat  j  slatrum.  a  næstum  fardogum  fimm  kugillde  oc  fimm 
hunndrat  j  Rossum.  a  þridia  ari  fimtan  kugilldæ.  skilldæ  huert 
hunndrat  þat  sem  æigi    lyktiz  vt  a    næstum    fardogum   standa 
med  tolf  alna  læigu  kuikfe  af  kugilldum  en  vadmal    af   ofridu. 
brýsti  oc  nockut  j  lyktingh  a  sidazsta  are   skillde    biornn    suo 
mikit  æignaz  aftr  j  iordina  eptir  godra  manna  virdingu.  skilldæ 
biornn  af  sier  alla  þa  kirkiu  fyrnnd  sem   þar  til  hefdæ  a  henne 
vordit  vtan  oc  jnnan  oc  ollum  hennar  ornamentis.  sagde  biornn 
kirkiuna  æiga  tuau    hundrat  vðruvird    oc  þa  skylld  a  jordunni 
at  þar  ætti  at  syngiaz  messa   huern    loghelgan    dagh    oc   luka 
presti  fiorar  merkr  kaups  oc  kosta  mann  oc  hest   med    honum 
vm  vetr  ef  þat  er  skýllt.  Reiknadi  biornn  oc   sagda  jord    æiga 
teigh  medr  vmmerkium  nidri  vid  holmarsvadil.   vpphoggit  gras 
oc  gardgiord.  oc  itak  j  eliuaga  iord  manadar  beit  huart  vetr  oc 
sumar.  en  eliuagar  þarj  mot  slatturj  solhæima  jordhiaaudnum. 
Jtem  sagde  biornn  gelldfear  Rekstr  nedan  af  langhollte  j  solheima 
jord  slikan  sem  prouadizst.  oc  at  omaga  eyrer  þriggia  sona  arnna 
geirssonar  stædi  vpp  a  jordina  slikr  sem  þeim  fiell  efter  fodr  sinn. 
oc  ef  þeir  villde  at  iordinni  ganga  skilldæ  asgeirr   kiosa    huart 
hann  tæki  aftr  sina  peninga  iafnfrida    edr    þessar    iarder   efter 
virdingu.  vazskard.  vazhlid  oc  valadal.    sua  mikit    sem    vndan 
honum  Riptizst  i  solhæimum.  kynni  oc   asgeirr   at    forfalla  vm 
lyktingh  a  kugilldum  skillde  eigi  sokn  a  þeim  a    fyrstum    sol- 
um.  en  standa  huert  kugilldæ  med    tueggia    fiordunga    smior- 
læigu.  skilldæ  biornn  abýrgiaz  allar   lagariptingar  a  jordum  en 
asgeirr  hallda  til  laga.     Ok  til  sannenda  her   vm    settum    wer 
fyrnefnder  menn  war  jnzcigli  firer  þetta    bref  gort    j    huammi 
j  laxardal.  a  sama  ari  deghi  sidarr  en  fýrr  seghir. 


1391.       BOLUNGARVÍKRTOLLAR.  —  SVARTÁ.        463 

9.  Oktober  1391-  á  Ásgeirsá. 

m  8.  Februar  1392.  á  Grund. 

Sigurðr  pórðarson  handleggr  Birni  Einarssyni  þann    þriðjung 

af  fiskatollinum  í  Bolungarvík,  er  hann  fékk  af  erfingjum  Ein- 
ars  Eiríkssonar. 

Landsbókasafn  Fasc.  XXIX,  5,  transscriptum  á  skinni  frá  14. 
Júní  1469;  AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  897  «ex  transscripto  Vatzíiord. 
accurate-. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr  heýra  sennda 
halldor  loptzson.  steinmodr  þorsteinsson  prestar  ok  þorlaakr 
sigurdarson.  q[uediu].  g[uds].  ok  sina  kunnigt  gerandi.  ath  sub 
anno  gracie  m°.  ccc°.  lxxxx.  primo  maatmdaginn  sidazta  j  sumri 
ath  aasgeirsaa  sydri  j  uididal.  vorum  uær  j  hiaa  saam  ok  heýrd- 
um  aa.  ath  sigurdr  þordarson.  handlagdi  birne  einarssyni  tii 
fullrar  eignar  þann  þridiung  j  fiskatollinum  j  bolungarvik  sem 
sigurdr  aatti  ok  hann  hafdi  feingit  af  erfingium  einars  heitins 
eirekssonar.  ok  til  sanninda  her  um  settum  uær  aadr  nefndir 
menn  uor  jnnsigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  grund  j  eýiafirdi 
miduikudaginn  fysta  j  fðstu.  aare  sidar  enn  fýr  seger. 


390.  25.  Nóvember  1391.       á  Breíðabolstað. 

Vitnisburðr  Odds  Einarssonar  um  farveg  Svartár  í  Svartárdal. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  3925  <-ex  transscripto»  frá  12.  Júní 
1454  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna.  MSteph.  27.  4to 
c.   1730. 

J>at  giorer  eg  oddr  einarsson  godum  monnum  kunnigt  at 
sira  hallr  maasson  ok  jon  prestr  sigurdarson  ok  sigurdr  fader 
hans  er  allir  biuggu  med  eign  iardarinnar  i  bolstadarhlid  sðgdu 
suo  at  svartaa  hefde  fallit  at  fornu  ofan  med  holum  þeim  er 
sudr  eru  fra  rettum  ok  suo  ofan  firirframan  retternar  ok  [hia] 
klifi  þvi  er  vpp  er  fra  gailtagerde.  sðgduzt  þeir  eiga  holma  alla 
austr  fra  enum  forna  farueg  med  bolstadarhlid.  vissa  eg  ok  at 
sigurdr  rak  kapla  sina  i  holmana.  sogdust  ok  heyrt  hafa  þesser 
gamlir  menn  at  þesse  munde  forn  farvegr  sem  prestarner 
sðgdu.  jvar  giafallzson  ok  andres  gape  ok  skalarbruse.  þicke 
mier  ok  liklikt    at    andres    finnbiarnarson   prestr    ok    þorvardr 


464  SKTPAN  PÉTES  HÓLABISKUPS.  1391. 

prestr  arason  mune  nærre  þessu  bera  ef  þeir  erv  at  kuaddir. 
og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  insigle  firir  þetta  bref 
giort  a  breidabolstad  i  vazdal  aa  katerÍDarmessu  þa  er  lidit  var 
fra  hingatburd  vors  herra  iehsu  christi  þusund  vetra  þriv 
hundrut  nivtiger  ok  eitt  aar. 


390.  [um  1391  eða  siðar]. 

Skipan  Pétrs  Nikulássonar  biskups  á  Hólum  um  ljóstoll,  leg- 
kaup,  líksaungseyri  og  ýmislegt  fleira. 

Skipan  þessi  er  að  ýmsu  leyti    ekki    anoað    en    endrDýjuo  al- 

þÍDgissamþyktarÍDDar  foroa  um  ljóstoll  frá  1265  (Dipl.  Isl.  II,  Nr. 
4),  og  er  vaot  í  milli  að  sjá  við  hvora  statútuua  maðr  á,  og  örðugt 
er  að  greina  milli  þeirra.  Um  aldr  statútuDDar  er  þess  að  geta,  að 
hÚD  veltr  á  áruoum  1391 — c.  1398,  og  er  hún  sett  hér  1391  af 
því  að  þar  hefir  heooi  verið  skipað  til  sætis  áðr  og  svo  gömul 
getr  hún  verið. 

Um  Ijóstolla  hefir  mart  verið  ritað  og  opt  verið  skipað  fyrir 
um  þá,  sem  bágt  er  að  ákveða  hvað  gamalt  það  sé  eða  hvaðan  það 
stafar,  svo  sem  klausur  þær  er  eg  nú  tilfæri,  sem  þó  ef  til  vill  að 
nokkru  eru  tíndar  úr  Kristinrétti  Árna. 

I.  AM.  181.  4to  bl.  145  á  pappír  skr.  1669;  Ny  kgl.  saml. 
1847.  4to  bl.  128—29  skr.  1669  á  pappír  (báðar  bækroar  stafa 
frá  Vatosfirði).     Haodrit,  er  Jód  háyfirdómari  á  (afskr.  JSig.) 

Epter  filger  vmm  liostoll. 

Jafot  skylldast  ad  lwka  tijuod  og  liostoll.  bulausir  menn  og 
bændur.  so  konur  sem  karlar. 

Enn  ef  þeir  peningar  ero  j  hreppnum,  sem  þar  á  ei  tijund  af 
ad  gialldast,  sem  ero  lauser  peningar,  þá  skal  á  þessa  peninga 
mannelde  skifta.  so  sem  logbok  vottar.  efter  þuj  sem  hreppstiorar 
gióra  rád  fyrer. 

Jtem  ef  ei  er  vax  loked  j  lioztoll  lwke  xij  merkur  smiorz') 
fyrir  mann  fyrir  sunnan.  Enn  13  merkur  fyrir  nordan  og  vestann. 

Eyrer  á  ad  giallda  preste  ad  syngia  yfir  daudum  manne.  Enn 
xij  alner  j  legkaup  efter  vnga  menn  og  gamla. 

Halfmork  vax  eiga  hion  ad  giallda  j  Iiostoll.  enn  eyrer  lausa- 
menn2). 

II.  AM.  58.  8vo  bls.  84—85  með  hendi  Jóns  lögmanns  Jóns- 


')  mors  JP.;  a)  Hér  vitnar  1847  í  Kristinrétt,  og  þar  eptir  kemr 
bæði  í  181,  1847  og  JP.  kiausa  úr  Kristinrétti  Árna,  og  þá  kemr  í  181 
1847  alþingissamþyktin  forna  frá  1265  (Dipl.  Isl.  II  Nr.  4  G). 


1391.  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  465 

sonar  (1573—1606);  er  þar  á  margr  samtýningr   lögmanns   og  þar 
á  meðal  þessi  klausa: 

Wm  liostolla. 

Ef  eigi  er  lucktur  liostollur  strax  þaa  liwki  xiij  merkur  smiors 
firir  sunnann  og  austann  a  Jslandi.  en  12  merkur  fyrir  nordann  og 
westann  a  Jslandi. 

half  mork  vax  hiona  liostollur. 

[en  eyrer1)  vax  firir  einhleipinea. 

item  enn  ef  j  tolki  er  golldid.  veigi  12  merkur  oc  eina  mork 
fyrir  rauken. 


A. 

AM.  175A.  4to  bls.  58—59  skiunb.  c.  1400;  AM.  48.  8vo 
bls.  107 — 109  skinnb;  þetta  frá  16.  öld.  þessi  útgáfa  statút- 
unnar  er  prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,  223  -  24. 

Statutum  petri  epiacopi2). 

1.  Ejndagi  a  liostollum  er  friadag3)  langa.  sekr  xij  aur- 
um  huer  er  eigi  lykr.  eigi  halft  profastur  en  halft  kirkiu 
bondi. 

2.  Jtem  af  eydi  jðrdum  edr  þeirri  iordu  sem  aureigi  byr 
aa  sa  er  eigi  a  liostoll  ath  luka.  lukizst  eingi  liostollr. 

3.  Jtem4)  þar  sem  madr  heldr  omaga  eyri  med  laga  um- 
bodi  lukizst  þar  liostollr  sem  hann  situr.  j  huerri  kirkiu  sokn 
sem  omaginn  tekur  guds  likama  ath  paskum. 

4.  [Jtem  huort5)  sem  andazst  bondi  eda  huspreyia  eptir 
fardaga  ok  stendr6)  bunadr  saman  framvegis.  lukizst  ein  tiund- 
argiord  ok  einn  liostollr.  þo  ath  arf'ar  uerdi  fleire.  En  ef  sundr 
er  brugdit   bui    [luki   huer    sinn  liostoll  ath  paskum7). 

5.  Jtem8)  ef  hion  eiga  x  aura  eda  hundradi  minna.  ok 
se  huort[t]uegia  uinnufert  luki  einn  lostoll.  En  ef  þau  eiga 
hundrat  eda  hunndradi  meira.  edr  huort  þeirra  sem  aa  luki 
tuo  liostolla. 


')  [2.  annar,  hdr.;  2)  þannig    175;    á    spássíu:     «Statutum    petri   jn 

holen».  »þe8si  skipan  war  sett    af    herra    petri    biskupe    at  !holvm»  48; 

3)  fostu  dag  48;    4)  sl.  48;  5)  En  huar  48;     6>  standi  48;    7)  [þa  tiundi 

hverr  sitt  hlutskipti   og  luki   huer  sinn  liostoll  at  paskum  48;  8)  sl.  48. 

Dipl.  Isl    III   b.  30 


466  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  1391. 

6.  [Jtem  olionar1)  kaup  se  [xviii  alner2).  ok  lukizst  j 
tiundar  eindaga  en  huer  er  eigi  lykur  sekizst8)  vi  aurum. 

7.  Sami  eindagi  er  aa  legkaupum  ok  liksaungs  eyrum4) 
°g  lig[g]r  þrig[g']ia   marka  sekt  uidr  huert  huer  er  eigi  lykr. 

8.  Tida  offur  presta  segizt5)  epter  hinum6)  forna  kristn- 
um  rett. 

9.  [Jtem  þurfasti7)  bondi  ok  huspreyia  ef  hann  a  x 
hundrðth.  en  hun  fimm8).  ok  c.  firir  huern  omaga  sinn. 

10.  Ef  menn  eiga  fim  hundruth9)  saman  ath  bufiar- 
lagi10).  luki11)  skipti  tiund. 

11.  Jtem12)  ef  madr  aa  eitt  bu.  en  er  heimilis  fastur  j 
odrum  stad.  lukizst  þar  tiund  sem  buith  stendr. 

12.  Jtem  er  madr  skylldr  ath  syngia  frædi  sin  [um]13) 
sinn  a  tolf  manudum  firir  profasti  ef  hann  [er  beiddr'4)  sekr 
sex  aurum  ef  hann  syniar. 

13.  Jtem15)  ef  madr  verdr  brottligur  med  frændkonu16) 
sinne.  ath  þridia  ok17)  fiorda.  sekur  xviii13)  aurum.  ok  uatn- 
fasti  þríatigi  natta, 

14.  Jtem19)  ef  madr  sækir  eigi  tidir  [eda  sækia  lætur80) 
þria  sunnudaga  samfleytt.  sekur  vi  aurum. 


B. 

AM.  132.  4to  bls.  131  skinnb.  frá  c.  1430;  AM.  43. 
8vo  skinnb.  skr.  1507  af  Jóni  Sveinssyni;  á  seinustu  blaðsíðu, 
afar  máð. 

1.  Eindagi21)  er  a  liostollum  friadaginn  langa.  sekr.  xij. 
avrum  huerr  er  eigi  lykr  eigi  halft  profastur  en  halft  kirkiv 
bondi. 

2.  Jtem  af  eydi  jordum  eda  þeim   jordum    sem    avreigar 

')  [Wlivnar  48:  2)  [atian  alnar  48;  •)  «sker»  (=  sekr)  48;  4)  aurum 
48;  5)  sekizt  48;  ■)  sl.  48;  7)  [þurfostu  nætr  aa  sumar  48;  8)  hundrut 
b.  v.  48;  9:  ij  b.  v.  48;  ,0)  bvfelagi  48;  ")lvkiz  48;  ")  sl.  48;  •»)  vantar 
í  175,  48;  M)  [beidir  48;  ,s)  sl.  48;  ,s)  frænkonu,  48;  u)  e[da]  48; 
,s)  atian  48;  ,9;  sl.  48;  20)  [edr  lætr  eigi  sækia  48;  3I)  eiginlega  skrifað 
Enindagi  (=  Enn  eindagi?)  132;  máð  í  43. 


1391.  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  467 

bua  aa.  þeir  sem  eigi  eigu  liostoll  ath  lvka  lukiz    eingi    a    þui 
ari  liostollr, 

3.  Jtem  þar  sem  madr  helldur  omaga  eyri  med  laga  vm- 
bodi  lvkiz  eingi  annar  stadar  en  þar  sem  hann  situr.  j  huerre 
kirkiu  sokn  sem  omaginn  tekr  guds  likama  ath  paskvm. 

4.  Jtem  hvort  sem  andaz  bonde  edur  huspreyia  epter 
fardaga  ok  stendur  bunadur  saman  fram  vegis.  lukiz  ein  ti- 
undargiord  ok  einn  liostollr.  þo  ath  arfar  verde  fleire.  en  ef 
sundur  verdr  brvgdit  þa  tiunde  huerr  sitt  hlutskipte  ok  luki 
huw*  sinn  liostoll  ad  paskum. 

-     5.    Jtem  ef  hion  eiga.  x.  aura  eda  hundrati  minna  ok  se 
huortueggia  vinnvfært  luke  einn  liostoll. 

6.  Jtem  oliunarkaup  se  xviii.  alner  ok  lukiz  i  tiundar 
eindaga.  en  hverr  er  eigi  lykur.  sekr.  ui1).  aurum. 

7.  Same  eindage  er  a  legkaupum  ok  liksaungs  aurum  ok 
liggur  iij2).  CDarka'  sekt  vid  hvert  huer  er  eigi  lykur. 

8.  Tida  offur  segiz  eptir  hinum  forna  kristnum  Retti3). 
liggr  þar  vid  half  vta  CDork4). 

9.  Jtem  þurfasti  bonde  ok  huspreyia  fostu  nætr  ef  hann 
a  ,x.  hvndrut  en  hun  v5).  hundrut  ok.  i.  hundrat  fyrir  huern 
omaga  sinn.  En  ef  menn  eigu.  v.  hundrut  saman  ath  bufiar 
lage  luke  skiptetiund. 

10.  Jtem  ef  madr  a  eitt  bu.  en  er  heimilisfastur  j  odr- 
um  stad  lukiz  þar  tiund  sem  buit  stendur. 

11.  Jtem  er  madr  skylldr  ath  syngia  frædi  sin  [[um] 
sinn6)  a.  xij  CDanudum  fyrir  profasti  ef7)  hann  er  beiddur. 
sekur.  vi.  aurum  ef  hann  syniar. 

12.  ef  madr  verdr  brottligr  med  frændkonu  sinni  ath 
þridia  ok  fiorda  sekr  xuiij.  aurum  ok  uatnfasti  þria  tige  natta. 

13.  Jtem  ef  madr  sækir  ei  tider  eda  lætur  eigi  sækia 
þria  sunnudaga  samfleytt  sekur  vi  aurum. 


J)  sex  43;  2)  þriggia  43;  3)  Tíðaoffr  er  eptir  forna  Kristinrétti  xij 
merkr  (Thork.  útg.  bls.  70;  Vilh.  Finsens  bls.  21);  4)  iij  merkr  í  Kristinr. 
hinum  forna;  5)  firara  43;  6)  [sl.  43;  7)  vantar  niðrlagið  í  43. 


30* 


468  SKIPAN    PÉTRS   HÓLABISKUPS.  1391. 

C 
AM.    136.  4to  bls.  280-81  skinnb.  c.   1480  (Skinnastaðabók). 
þetta  kemr  án  línuskils  strax  á  eptir  skipan  Jóns  biskups  Haldórs- 
sonar'  t'rá  20.  Júlí  1326  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  365). 

vm  lio[stoll]. 

1.  Eindagi  aa  liostollum  fostudagur  hinn  langi  sekr  xij  avr- 
um  hverr  er  eigi  lykr.  eigi  halft  biskup  en  halft  kirkiubondi. 

2.  Af  eydijordum  edur  þeirri  jordu  sem  oreigi  byrr  aa  sa 
er  eigi  greidir(!)  lukiz  eigi  liostollur. 

3.  J>ar  sem  madr  helldr  omaga  eyri  med  laga  vmbodi.  lukiz 
þar  liostollr  sem  hann  sitr  j  hverri  kirkiusokn  sem  omaginn  tekr 
gudz  likama  at  paskvm. 

4.  En  hvar  sem  andaz  bondi  edur  hvsfreyia  eptir  fardaga 
ok  stendr  bvnadr  saman  framvegis.  lvkiz  ein  tivnd  ok  einn  lios- 
tollr.  þo  arfar  verdi  fleiri  en  einn.  ef  svndr  er  brvgdit  bvi.  þa 
tivndi  hver  sitt.  ok  lvki  sinn  liostoll  hver  at  paskvm. 

5.  Ef  hion  eigv  x  avra  edur.  c.  minna  ok  se  hvertveggia 
vinnvfærtt.  lvki  einn  liostoll.  En  ef  þav  eiga  .c.  edur  meira 
edur  hvert  þeira  sem  aa  lvki  ij  liostolla. 

6.  Olivnarkavp  se  atian  alnvm  ok  lvkiz  j  tivndar  eindaga. 
hverr  sem  eigi  lykr  sekr  iij  avrum. 

7.  Sami  eindagi  er  aa  Iegkavpum  ok  liksavngs  avrvm  ok 
liggi  þriggia  marka  sekt  vid  hvert. 

8.  Tidaoffr  ok  lvkiz(!)  v.  dag  j  fardogvm  en  sekiz  eptir 
fornvm  kristinrett. 

9.  þurfasti  fostvnætr  aa  svmar  bondi  ok  hvsfreyia  ef  hann 
aa  x  hvndrod.  en  hon.  v.  c.  ok.  c.  fur  hvern  omaga. 

10.  Ef  menn  eiga.  v.  c.  tueir  saman  j  bvfelagi.  lvkiz 
skipti  tivnd  af. 

11.  Ef  madr  aa  eitt  bv  enn  er  heimilisfastr  j  odrum  stad. 
lvki  þar  tivnd  sem  bvit  stendr. 

12.  Skylldur  er  madr  at  syngia  frædi  sin  vm  sinn  aa  xij 
manodvm  fur  profasti  ef  hann  beidir.  sekr.  vj.  avrvm  ef  hann 
syniar. 

13.  Ef  madr  verdr  brotligr  med  frændkonv  sinni  at  fiorda 
nianni  edur  þridia.  sekr  atian  avrum  ok  vatnfasti  xxx.  natta. 

14.  Ef  madr  sækir  eigi  tidir  edur  lætr  sækia  iij  svnodaga 
samfleytt  sekr.  vj.  avrvm1). 


')  Hér  kemr  næst  á  eptir  skipan  Gyrðs  frá  1359. 


1391.  SKIPAN   PÉTRS  HÓLABISKUPS.  469 

D 

AM.  160.  4to  bls.  247—49  skb.  c.  1480;  AM.  238.  4to  fol. 
142  pappírsh.  frá  1570  (Bessastaðabók),  og  er  hór  að  eins  §  13. 

her  segir  vm  eindaga  aa  liostollum  ok  l[egkaupum].  35. l) 

1.  Ejndage  aa  liostollum.  skal  uera  friadag  langa.  Enn 
sa  er  sekur  .xij.  aurum  er  ecki  lykur.  eða  hefur  rad  firir  giortt. 
hafi  halft  profastur  en  halft  kirkiu  bonde. 

2.  Jtem  af  eyde  jordum  eda  þeirre  jordu  er  aureige  byr 
a  sa  sem  eigi  aa  liostoll  ad  iuka  lukiz  einge  liostollur. 

3.  Jtem  þar  sem  madur  helldur  omaga  eyri  med  laga 
umbode  lukizt  þar  liostollur  sem  hann  situr  j  huerre  kirkiu 
sokn.  sem  omagin  tekur  gudz  likama.  at  paskurn. 

4.  Jtem  huortt  sem  andazt  bonde  eda  husfreyia  epter 
fardaga  og  stendur  bunadur  saman  framuegis.  lukiz  ein  tiund 
og  einn  liostollur.  þott  arfar  uerda(!)  fleire. 

5.  Enn  ef  sundur  er  brugdit  bui  þa  tiundi  huer  sinn 
hlut.  skipti(!)  ok  luke  huer  sinn  liostoll  at  paskum. 

6.  Jtem  oleunar  kaup  er.  xviij.  alnum.  ok  lukiz  j  tiundar 
eindaga. 

7.  Enn  huer  eigi  lykur  ok  se  krafit.  þa  sekizt  hann.  vj. 
aurum. 

8.  Same  eindage  er  aa  legkaupum  ok  liksaungsavrum  og 
liggur.  iij.  marka  sauk  uid  huer  sem  eigi  lykur. 

9.  Tidaoffur  presta  gialldiz  epter  hinum  forna  kristenn 
rett.  hafe  sumer.  iij.  alnar.  sa  messo  en  sumer.  ij.  alnar- 

10.  Jtem  ef  madur  aa  eitt  bu.  en  er  heimilisfastur  annars 
stadar.  lukizt  þar  tiund  sem  buit  stendur. 

11.  Jtem2)  huer  madur  er  skylldur  at  syngia  fræde  sin. 
ætid  aa  huerium.  xij.  manudum  firir  profaste  ef  hann  bydur 
þat.  sekur.  vj.  aurum  ef  hann  syniar. 

12.  Jtem  ef  madur  sæker  eigi  tider.  eda  lætur  sækia 
skynsaman  mann.  þria  sunnudaga  samfleytt  sekur.  vj.  aurum. 


13.    Jtem3)  at  heytollur  se  lokinn  at  mariu  messo  sidare. 
[id  seinzta4).  Enn  sa  prestur  sem  eigi    uill  taka  j5)   millum6) 

')  er  hér  talið  sem  35.  kap.  í  Kristinrétti  Árna,  þó  að  það  heyri  þar 
ekki  til;  2)  jtin,  skb.;  3)  [sl.  238;  4)  [sl.  238; s)  hann  238;  6)  Mariu,  b.  v.  238. 


470  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  1391. 

mesna  logliga  til  bodinn.  hafi  onguan  [ai  þui  are1).  ok  se 
sekta  laust.  Enn  sa  er  eigi  uill  luka  j  [rettan  eindaga2). 
giallde  [preste.  iij.  aura3). 

14.  Jtem  at  prestur  hafe  eingen  messo  klæde  nock[ur]ar 
kirkiu  j  þing.  utan  med  þess  orlofe  sem  kirk[i]u  uardueiter. 
eda  legge  halfa  mork  firir  ef  hann  hefur. 

15.  Jtem  at  huer  bonde  sa  sem  skylldazt  at  hafa  prest. 
eda  fæda  um.  xij.  manvde.  ok  hefur  suo  noga  kirkiu  peninga 
at  uel  uinnizt.  þa  er  hann  skylldur  at  fæda  mann  med  preste 
fra  (Dichaelsmesso  aa  haust  ok  til  krossmesso.  aa  uor.  okiafnn- 
uel  þott  prestur  se  ridande.  Enn  prestur  skal  hafa  þann  mann 
med  ser  at  honum  se  full  fylgd  j.  ok  hann  se  þa  betur  fær 
enn  adur.  ok  sa  þione  j.  messo.  Ella  fae  kirkiu  bonde  mann 
til  þionustu  preste  þa  er  hann  fer  j  þing. 

16.  Jtem  at  preste  lukizt  tida  offur  eigi  seirna  enn  fria- 
dagenn  j  fardógum.  eun  ef  þa  er  eigi  luktt.  þa  sekiz  sem 
fyrir  annat  tiundar  halld.  þat  sem  tiundar  partt  snerttur. 

17.  Jtem  alla  opinbera  okur  karlla  hordoms  menn.  eda 
tryllu  liíls  menn.  skal  þinga  prestur  ætid  mega  af  kristinna 
manna  samfelage  sundra.  Suo  ok  firir  bioda  þeim  kirkiu  inn- 
gongu.  ok  gudz  sacramenta.  mma  þeir  jate  yferbot  ok  uid- 
skilnad 

18.  Jtem  at  huer  prestur  kenne  sinu  þinga  folke  sin 
kristilig  fræde.  fyrst.  x.  guds  laga  bodord.  Postulega  tru  ok 
almenneliga.  Credo  in  deum.  ok  uora  bæn.  pater  noster.  ok 
eingiliga  kuediv.  Aue  maria.  ok  þesse.  ij.  sacramenta.  sem  er 
barn  skirnar  ordin  ok  helgunar  ordin  holdz  ok  blodz  uors  herra 
jesu  christi.  af  himna  rikis  giede  ok  heluitis  kuolum.  ok  huad 
skadsamligt  at  syndin  er  þeim  manni.  sem  eigi  hefur  retta  trv. 
Eda  huersu  lettbærtt  þeim  ero  aller  hluter.  sem  hafa  klara  trv 
oc  stoduga  aa  jesum  christum. 

gud  gefe  oss  at  uier  eflunzt  upp  til  allra  godra 
hluta.  so  at  uær  mættum  uora  lifdaga  leingia.  enn  allre  jlsku 
tyna.  amen. 


J)  [sl.  238;  s)  [settan  tima   238;   3;    [þeim    presti    sem    hann    heldr 
fyri  iij.  aura  238. 


1391.  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  471 

E. 
AM.   151.  4to  bls.  277  skinnb.  c.  1490. 

1.  Eindagi  aa  liostollvm  friadag  langa.  sekvr  xij1)  avrvm 
hver  er  eigi  lykr.  eigi  halft  biskvp  enn  halft  kirkiv  bondi. 

2.  af  eydi  javrdv  eda  þeirri  jordv  er  avreigi  byr  aa.  saa  er 
eigi  Reider  tivnd.  lvkizst  eigi  liostollvr. 

3.  þar  sem  madr  helldr  omaga  eyri  med  laga  vmbodi  lvkizst 
þar  liostollvr  sem  hann  sitvr.  j  hverri  kirkiv  sokn  sem  omagi 
tekr  gvds  likama  ad  paaskvm. 

4.  Enn  hvort  sem  andazst  bondi  eda  husfreyia  efter  fardaga 
og  stendr  bvnadr  saman  framvegis  lvkizst  ein  tivnd  og  eirn 
liost[oll]r  þott  arfar  verdi  fleire.  Enn  ef  svndr  er  brvgdit  bve. 
þaa  tivndi  hver  sitt  hlvtskipti.  ok  [luki]  sinn  liostoll  hver 
at  paskvm. 

5.  Enn  ef  hion  eigv.  x.  avra  eda.  c.  minna  og  sie  hvor- 
tvegia  vinnv  f§rt  lvki  eirn  liostoll.  Enn  ef  þav  eiga  c.  eda 
meira.  edr  hvort  þeirra  sem  aa.  lvke  tvo  liostolla. 

6.  Jtem  olivnar  kavp  sex  alnar.  Lvkizst2)  j  tivndar  ein- 
daga.  hver  sem  eigi  lykr.  sekr  sex  avrvm. 

7.  Same  eindage  er  aa  legkavpvm  ok  ai  liksavngs  eyri.  ok 
liggi  þriggia  marka  sekt  vid. 

8.  hvert  tida  offr  presta  s§kizst  efter  forna  kristnvm  aiett. 

9.  J>vrfasti  aa  sumar  bondi  og  hv[s]freya  aa  favstv  netur 
ef  hann  aa  tiv.  c.  en  hvn.  v.  c.  ok.  c.  fyrir  hvern  omaga  sinn. 

10.  Ef  menn  eiga.  v.  c.  tveir  saman  j  bufielagi.  lvkizst 
skipti  tivnd. 

11.  Ef  madr  aa  eitt  bv.  og  er  heimiliss  fastr  j  avdrvm 
stad.  lvki  þar  tivnd  sem  bvid  stendr. 

12.  Skylldur  er  madr  at  syngia  fyrir  profasti.  sekr.  vi.  avr- 
um  ef  hann  syniar. 

13.  atian  avra  sekt  frendspell  ad  þridia  og  fiorda. 

14.  Sex  avra  sekt  ef  tider  erv  ei  sottar.  iij.  svnnvdaga 
samfleytt.  

15.  vtlenzkir  menn  ok  so  aller  adrer  skvlv  þar  lvka  tivnd  af 


')  «i  ix«,  skb.;  2)  Avkizst(!).  skb. 


472  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKTJPS.  1391. 

avllvm  sinvm  afla.  og  atfavngvm.  sem  þeir  erv  j  vetrsetv  og 
þeir  erv  hina  helgv  nott.  nema  þeir  sie  þa  j  heimbodvm  ok  j 
avdrvm  stavdvm.  þæ  snvizst  þo  tivnd  til  vetursetv. 

Jtem  i  þui  profastdemi  leysizst  hver  ok   taki    skript    fyrir 
brot  sinn  sem  hann  bravt.  þo  i  aoars  vmbodi  verdi  opinbert. 


F. 

British  Museum  Add.  11,242.  4to  bl.  62b,  Syrpa  séra  Gott- 
skálks  í  Glaumbæ  skr.   1543  —  1593. 

1.  Eindage  aa  liostollvm  friadag  langa.  sekr  xij  avrvm  hver 
ei  lykr.  eigi  profastr  halft  en  kirkiubondi  halft. 

2.  Jtem  af  eydijordum  eda  þeim  jordum  sem  oreigi  byr  aa 
eda  prestr  lvkiz  eingen  liostollvr. 

3.  þar  sem  madr  heldr  omaga  eyri  med  laga  vmbodi 
takiz  þar  liostollr  sem  hann  sitr  j  hverri  kirkiusokn  sem 
omagen  tekr  gudz  likama  at  paskum. 

4.  Jtem  hvort  sem  andaz  bondi  eda  husfreyia  epter  fardaga 
oc  stendr  bvnadr  saman  framvegiz  lvkiz  ein  tivndargiord  oc 
einn  liostollr  þo  arfar  verdi  fleire.  enn  ef  svndr  er  brvgdit  bve 
lvke  hver  sinn  liostoll  at  paskvm. 

5.  Jtem  ef  hion  eiga.  x.  avra  eda.  c.  minna  oc  sie  hvort- 
tveggia  vinnufært  lvke  einn  liostoll.  Enn  ef  þav  eiga.  c.  eda. 
c.  meira  edur  hvort  þeirra  sem  ai  lvke.  ij.  liostolla. 

6.  Jtem  olivnarkavp  xviij  alner  ok  lvki  j  tivndar  eindaga. 
en  hver  ei  lykr  sekr.  yj.  avrvm. 

7.  sami  eindagi  er  æ,  legkavpum  oc  liksongzeyri  oc  liggr 
iij  marka  seckt  vid  hvort  sem  ei  er  lvckt. 

8.  Tidaoffr  presta  seigiz  epter  hinum  forna  kristinriett. 

9.  Jtem  þvrfasti  •  bondi  oc  hvsfreya  ef  hann  a  .xc.  en  hun. 
vc.  oc  hvndrat  firir  hvern  omaga  sinn. 

10.  Ef  menn  eiga.  vc.  saman  at  bvfiarlage  lvki  skiptitivnd. 

11.  Jtem  ef  madr  æ  eitt  bv  en  er  heimilizfastr  j  avdrum 
stad.  lvkit  þar  tivnd  sem  bvit  stendr. 

12.  Jtem  er  madr  skylldr  at  syngia  frædi  sin  [vmj  sinn  æ 
xij  manudum  firir  profasti  ef  hann  er  beiddr  ella  sekr  vj  avr- 
vm  ef  hann  syniar. 

13.  Jtem  ef  madr  verdr  brottligr  med  frændkonv  sinne  at 


1391.  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  473 

þridia  manne  eda  fiorda  manne  sekr  xviij   avrum    oc  vatnfaste 
xxx  natta. 

14.    Jtem   ef   madr    sæker    ei    tider  eda  sækia    lætur   iij 
svnnudaga  samfleytt  sekr  vj  avrum. 


15.  Jn  primiz  at  heytollr  sie  loken  at  marivmesso  sidare. 
Enn  sa  prestr  er  ei  vill  taka  hann  aa  mille  mariu  messna  log- 
liga  tilboden  hafi  ongvan  oc  se  secktalavst.  en  sa  sem  ei  vill 
lvka  j  settan  tima  [gialldi]  preste  þeim  er  hann  helldr  firir 
iij  avra1). 

16.  Jtem  gialldiz  einn  heytollr  af  hverre  jordu  þo  fleire 
bve  aa  en  einn. 

17.  Jtem  j  þui  profastsdæmi  leysiz  huer  sem  hann  vard 
brottligr  þoat  j  annars  vmbodi  verdi  opinbert1). 


fh 

AM.  160.  4to  bls.  261.  c.  1480,  saraa  skinnbók  og  D 
hér  að  framan  er  prentað  eptir.  þessi  kafli  stendr  sem  niðrlag 
Búalaga  eða  næst  á  eptir  þeini  en  erfitt  er  að  marka  þessu  bás 
og  læt  eg  það  því  fylgja  skipan  Pétrs  biskups,  því  að  helmingr 
þess  allr  kemr  heim  við  skipan  haus  og  ljóstollasamþyktina  fornu. 
Hitt  kemr  mest  heim  við  skipan  Jóns  biskups  Sigurðarsonar  frá  26. 
Júlí  1345  (Dipl.  Isl.  II,  513),  oger  hér  neðanmáls  vísað  til 
hvaðan  hvað  eina  virðist  vera  tekið.  Ákvæðin  um  matgjaíir  geta 
að  stofni  verið  rajóg  forn,  enda  frá  dögum  Staða-Arna  (sbr.  Bps. 
I.  701,  706). 

Capitulum. 

1.  M2)atgiof  skal  madr  luka  fyrir  sig.  og  sitt  skvllda  hion 
hvertt  og  firir  bornn  sin.  fra  þui  at  þau  erv  xiiij  uettra.  og  til 
þess  at  þau  erv  xvj  uettra.  sa  huerium  xij  manudum  ef  þeir 
erv  heiler  menn  og  megv  fasta. 

2.  Enn  þat  er  skvllda  hion  hans  er  þau  þurfu  med 
skylidu  fyrir  at  uinna.  so  sem  kallmann  ok  konu  firir  vj  x'.  c'. 
og  lika  þo  bvskapr  sie  minne.  Enn  huer  er  eigi  gelldur.  sekur 
iiij  avrum  firir  hvertt  hion  og  tuigillde  matgiofina. 

3.  Hver  kallmadur  eda  kona  þo  bulauser  sie  gialldi  mat- 


')  þessi  grein  er  tekin  úr  skipan  Gyrðs  1359;  "■*)  upphafsstafrinn 
rangt  settr  þ  fyrir  M,  svo  að  úr  því  verðr  þatgiof  (!).  —  §  1 — 4  sbr. 
JSig.  C  §  47-  48,  G  II  §  7;  Gyrðs  1354  §  6. 


474  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  1391. 

giof  þegar  þau  eiga  hvortt  vm  sig  ij  missera  biðrg.  Enn  þat 
er  ij  missera  biðrg.  at  halft  ed  iiij.  c'.  stendur  firir  kallmanni 
en  halft  et  iij  [firirj  konv. 

4.  Langa  friadags  uerdur  skal  gefazt  med  radi  þinga 
prestsins.  og  giallda  halfa  alin  firir  konv  en  ij  hlute  alnar  firir 
kallmann.  Enn  eigi  plagast  at  giallda  firir  þær  konur  sem 
standa  j  barneign.  Enn  firir  hinar  iij  uottnuna[r]  nætur. 
matgiafer  skulu  hreppstiorar  skipa  aa  haustvm.  med  audrum 
matgiofvm  og  tiundvm.  Enn  þat  eru  ij  firir  kallmann.  enn 
half  onnur  alin  firir  konu. 

5.  Ef  hion  eiga  c'.  eda  c'.  meira.  luki  ij  liostolla.  enn  ef 
hion  eiga  c'.  eda  c.  minna  luki  einn  liostoll. 

6.  Einndagi  er  aa  liostollvm.  friadaginn  lannga.  xij  aura 
sok  ef  þa  er  eigi  lukt.  eigi  halft  prestr1).  en  halft  kirkiu 
bondi. 

7.  Af  eyde  jordu  eda  af  þeirre  jordv  sem  avreigi  byr  aa. 
sa  er  eigi  aa  liost[oll]  at  luka,  lukizt  einngi  liostollvr. 

8.  Enn  þar  sem  madr  helldr  omaga  eyri  med  laga  vm- 
bodi.  þa  skal  lvkast  liostollur  j  þeirri  kirkiv  soknenne  sem  hann 
situr.  hvar  sem  omagi  tekur  gudz  likamma  at  paskvm. 

9.  Enn  hvar  sem  bonude  eda  hvsfreyia  anndazt  epter  far- 
daga.  og  stendur  bunadur  saman  fram  uegis.  þa  er  ein  tiund 
giord.  og  einn  liostollr.  þo  arfar  sie  fieiri. 

10.  Enn  ef  sunndur  er  skiptt.  og  hver  hefur  sitt  hlut- 
skipti  luki  huer  sinn  liostoll.  ij  ærum  uax.  eda  vj  x'.  kertta 
þeirfra]  er  c'.  stenndur  pvnnd.  þat  erv  ij  liostollar.  hafa  þeir 
morkina  þa  vm  fram  af  mornum  sem  kemur  firir  rokin. 

11.  Oliunar  kavp  er  atian  alnum  ok  lukist  j  tiundar  ein- 
daga.  enn  huer  er  eigi  lykur  er  sekur  yj  aurum. 

12.  xij  alnum  er  legkavp.  og  vj  alnvm  lik  saungs  eyrir 
lika  sekt  aa  hueriv  firir  sig.  og  lika  eindage. 


')  þe8s  grein  stendr  í  Ny  kgl.  saml,  1847.  4to  bl.  33  —  34  skr. 
1669;  þar  stendr  prófastr.  Grein  þessi  er  og  í  AM.  58.  8vo  bls.  84  5 
með  hendi  Jóns  lögmanns  Jónssonar;  þar  stendr  prestr.  —  §  5  sbr.  Pét. 
§  5;  Alþ.  1265  §  (A);  §  6  —  Pét.  §  1;  Alþ.  §  1;  §  7  =  Pét.  §  2; 
Alþ.  §  2;  §  8  =  Pét.  §  3;  Alþ.  §  3;  §  9  =  Pét.  §  4;  Alþ.  §  4;  §  10 
=  Pét.  §  4;  Alþ.  §  5;  §  11  =  Pét.  §  6;  Alþ.  §  5;  §  12  =  Pét.  §  7; 
Alþ.  §  6. 


1391.  SKIPAN  PÉTRS  HÓLABISKUPS.  475 

13.  Heytollur  skal  uera  luktur  presti  firir  mariu  messo 
dag  sidare.  enn  prestur  sa  er  eigi  uill  taka  j  millum  messna 
logliga  bodinn.  hafi  onguan  aa  þui  are  og  sie  sekta  laust.  Enn 
sa  er  eigi  uill  giallda  j  settan  tima.  gialldi  presti  þeim  er 
hann  helldur  fyrir  iij  aura. 

14.  Wtlenzkir  menn  og  so  aller  adrer.  skulv  þar  tivnud 
luka  af  aullum  afla  og  peningum  sem  þeir  eru  iij  uetur  sam- 
fast.  og  þeir  eru  hina  helgu  nott.  nema  þeir  hafi  uerit  atheim 
bodvm  j  anan  stad  eda  at  audrum  naudzynivm  þa  snuizt  sv 
tivnd  til  vetur  setv. 

15.  Til  þeirrar  kirkiu  lvkist  tiunnd  af  allri  fasta  eign 
sem  hun  liggur  j  soknninne.  ecki  aa  at  svara  porcionem  nema 
af  fasta  eign  þeirri  er  liggur  under  kirkiuna. 

16.  í>eir  menn  sem  eigi  eru  heimilisfaster.  lvki  þar  lios- 
toll.  sem  þeir  taka  gudz  likama  at  paskum1)  ella  missi 
þionvstvna. 


H. 

IBfél.  113.  8vo  á  pappír  bls.  142—43  skr.  c.  1680;  IBfél. 
114.  8vo  pappírshdr.  frá  18.  öld,  að  eins  §  3.  þetta  kemr  mest 
heim  við  sfcipan  Pétrs  biskups,  og  læt  eg  það  því  fylgja  henni. 

Vmm  Liostolla  Legkaup  og  lijksaungs  Eyrer2). 

1.  Ef  hion  eiga  saman  x  aura  skulldlaust  edur  hund- 
radj  minna  huort  þeirra  sem  á  liukest  eirn  liöstollur.  enn  ef 
þau  eiga  j  c  edur  hundradj  meira  huort  sem  á  liukj  2. 
liöstolla. 

2.  af  eijde  jðrdu  edur  þeirrj  sem  oreige  byr  á  sa  eci  á 
liöstoll  ad  giallda  liukest  einginn  liöstollur. 

3.  Huort  sem  andast  bondi  edur  husfreyia  eptir  fardaga 
og  stendr  bunadur  saman  liukist  einn  iiöstollur  og  ein  tijund 
þo  arfar  sieu  fleijre  enn  sie  skijpt  med  ðrfum  liukj  huor  sinn 
liostoll  ad  paskum. 


J)  faskum,  skr.;  2)  á  spássíu:  Christ.  Riettur,  en  þetta  er  þó  að  efni 
til  alþingissamþyktin  1265.  —  §  13  =  JSig.  C46;  GII,  6;  Gyiðs  1359 
§  1;  §  14  =  JSig.  K7;  Eilífs  mikla  1323  §  60;  §  15  =  JSig.  A,6;  B,6; 
UI,  4;  C,6;  F,6;  GI,6;  HII,6;  1,6;  §  16  =  JSig.  A7,  B7,  C7,  UI,6,  GI,7; 
HII,7;  1,7. 


476  BOLUNGARVÍKRTOLLAR.  1392. 

4.  Liostoll  skulu  menn  giallda  sem  ad  fornu  huor  sem  á 
v  aura  j  alnar  voru  og  sie  hann  k[v]ongadur  skal  hann  giallda 
j  mork  vax.  hafe  hann  ei  vax  þa  x  merkr  smiðrs  edur  191) 
merkr  mors.  so  skulu  einhleijper  menn  kallar  og  konur  þo  bulauser 
sieu  liostoll  giallda  sem  hiner  ef  þeir  eiga  x  aura  skulldlaust. 
Enn  2  aura  vax  edur  nijung2)  vr  vax  mork  edur  v.  merkr 
smiðrs  edur  7.  merkr  mðrs  er  eins  mans  liostollur  golldinn 
friadag  langa  elia  sekur  6  aurum. 

5.  Eindage  á  legkaupe  og  lyksaungs  eijrer  fimtudaginn 
þa  iiij  vikur  eru  af  sumre.  liggur  16  aln[aj  sekt  vid  ef  þa  er 
ecki  golldit. 

6.  Ef  madr  á  eitt  bu  enn  [er]  heijmiliss  fastur  j  odrum 
stad  liukist  þar  liöstoilur  og  tijund  sem  bued  stendur. 


391.  3.  Januar  1392.  i  Vatnshrði. 

Niktjlás  Jónsson  selr  Birni  Einarssyni  tvo  hluti  af  fiskatoll- 
inum  í  Bolungarvík,  er  hann  hafði  eignast  eptir  Einar  Eiríks- 
son  andaðan. 

Laodsbókasafn  Fasc.  XXIX,  5,  transskript  á  skinni  frá  1469. 
AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  897  eptir  « transscripto  Vatzfiord.  accurate» 
gerðu  1469.  1  pappírsafskriptinni  í  AM.  234.  4to  bls.  527  er 
þetta  bréf  ranglega  árfært  til  1395. 

þat  gerer  ek  nikulass  jonsson  godum  monnum  kunnigt 
at  ek  hefuer  sellt  birnne  einarssyne  til  fullrar  eignar  med 
handabandi  þai  tuo  hluti  j  tollinum  j  boluugaruik  sem  ek  uard 
eigandi  epttir  einar  bonda  eireksson.  anndadann.  gaf  hann  mer 
her  firer  suo  morg  hundruth  upp  j  laugabol  j  jsafirdi.  sem  mer 
uel  aanægdi  ok  uid  urdum  aa  saatter.  þui  gerer  ek  aadr  nefndann 
biornn  kuittaun  ok  lidugann  af  fýR  sogdu  skreidhar  tollz  uerdi. 
Ok  til  meire  sanninda  hier  um  settu  þessir  menn  er  suo  heita 
ok  t'.iai  uðru.  gudmundr  jonsson.  ok  einar  jonsson  sin  jnsigle 
firer  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  uazfirdi  jo  octaua  stephani 
prothomartiris.  anno  domini.  CD°.  ccc°.  lxxxx0.  ij°. 


l)  eða  10;  2)  =  fjórðung  (nijung  =  mislesning  fyrir:  iiij  ung). 


1392.  MJÓFIDALR  í  LAXÁRDAL.  477 

392.  22.  Marts  1392,  i  Bolstaðarhlið. 

þoRKELL  Gunnarsson  og  Björg  Sigmundarddttir  kona  hans 
selja  séra  J>órði  J>órðarsyni  jörðina  Mjófadal  í  Laxárdal  fyrir 
lausafé. 

AM.  dipl.  afskrr.  4063  «ex  originali»  með  hendi  Jóns  Magnús- 
sonar  bróður  Arna.  «Brefed  er  a  kalfskinn.  synast  hafa  vered  fyrer 
6.  jnnsigle.  er  ecke  epter  nema  tvð  og  einn  þveingur  laus.  enn  þriu 
þveingiafór.  annad  jnnsigled  er  mád  og  malad  npp  utann.  so  eckert 
sieet  a  þvi  hvad  vered  hafe.  á  þvi  sidara  siest.  IOONIS  ELNAR». 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
CDarteinn  berssason.  æinarr  finnzson  prestar.  þoisteinn  deakni 
gunnarsson.  biornn  bryniulfsson.  dalkr  einarsson.  oc  þorgæÍR  bodu- 
arsson  leikmenn  q[uediu]  g[uds]  oc  sina  kunnigt  gerande.  ath 
þa  er  lidit  war  fra  hingatburde  vars  herrajeshu  christi  þushund- 
rat  þriu  hundrat  niutigher  oc  tuau  ár  j  bolstadarhlid  fostu- 
dagh  næsta  efter  annunciacionem  beate'marie  virginis.  worum 
wer  j  hia  heyrdum  oc  sam  a  handaband  sira  þordar  þordar- 
sonar  af  æinni  halfu.  en  þorkelss  gunnarssonar  oc  biargar  sigh- 
mundardottur  hustru  hans  af  annari.  ath  suo  firir  skildu.  at 
nefnd  hion  þorkell  oc  biorgh  selldu  sira  þordi  till  fullrar 
æighnar  jord  alla  firir  miofuadal  j  laxardal  med  ollum  þeim 
gognum  oc  giædum  sem  sagdri  jordu  hefuir  fylgt  ath  fornnu 
oc  nyiu  oc  þau  wrdo  fremzst  æigande  ath  til  þeirra  vmmerkia 
at  geirbiarnnargil  rædr  firir  sunnan  gegnt  skytnadal.  ok  þadan 
Rettsyne  austr  a  gerdehamra.  oc  þadan  aettsyni  i  læk  þann 
sem  fellr  ofan  æfter  midium  videdal.  Jtem  Rædr  hðlnalækr  firir 
vtan  oc  vpp  j  fiallz  hornit  sydra  oc  þadan  Rettsyni  austr  j 
vididalslæk  hinn  sama.  jtem  er  landamerki  firir  vestan  ath 
smiðrskalarlæk  oc  suo  vpp  a  fiall.  oc  suo  vt  oc  ofuan  i  ðxl- 
ina  til  motz  vid  audolfsstade.  sagde  hann  skylld  a  jordunni.  at 
syngia  þar  annan  huern  dag  helgan  oc  luka  presti  tuær  merkr 
kaups.  skiliande  af  ser  abyrgd  vm  fýrnnd  kirkiu  oc  hennar 
ornamentis.  Reiknade  þorkell  oc  at  kirkian  ætti  fiorar  merkur 
woro.  hier  j  mot  gaf  sira  þordr  þorkatle  oc  biorgu.  þrettan 
asaudar  kugilldi.  tolf  kýr.  þriuhundrat  woro.  tuo  hundrat  woro- 
vird.  fimm  hunndrath  j  slatrvm  at  tiundarlagi  oc  fimm  j 
hafnaruadum.  lukaz  vt  a  fýrsta  ari  tiu  asaudar    kugilldi.    fimm 


478  BJARGASTAÐIR  í  MIÐFIRÐI.  1392. 

kyr.  þriuhundrat  woro.  oc  tuau  hundrat  j  hafnarvadum.  en  a 
tuæim  arum  þat  sem  æfter  stædi  suo  mikit  a  huáro  sem  þeim 
semde.  oc  standa  huert  hundrad  med  tolf  alna  læigu  at  fra 
teknvm  slatrvm  fridt  af  fridu.  en  ofridar  af  ofridu.  skillde  þor- 
kell  abyrgiaz  allar  lagariptingar  a  greindri  jordo  en  sira  þordr 
hallda  til  lagha.  oc  til  sanninda  her  vm  settum  wer  fýrr- 
nefndir  menn  war  jnnzcigli  firir  þetta  bref  gorth  j  sama  stad 
ari  oc  deghi  sem  fýrr  seghir. 


393.  17.  April  1392.  á  Reykjum. 

Eyrný  Ólafsdóttir  fær  Sighvati  Asgrímssyni  jörðina  að  Bjarga- 
stöðum  í  Miðfirði  til  eignar,  með  íiigreindum  ummerkjum. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  507  «ex  originali  þordar  þorleifssonar». 
afskriptin  er  staðfest  í  September  1712  af  Árna  Magnússyni,  þórði 
þórðarsyni,  Páli  Hákonarssyni  og  Magnúsi  Einarssyni.  önnur  af- 
skript  óstaðfest  liggr  hjá.  þarmeð  fylgir  og  löng  skýrsla  Arna 
um  bréfið,  og  kallar  hann  það  «Eyrnýjarbréf». 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
ketill  skeggia[sun  ok]  olafuer  skeggiasun1)  kuediu  gudz  oc  sina 
kunnikt  gerandi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingat  burd  vars  herra 
iehsu  christi  CD°  ccc°.  lxxxx0  secundo  at  reykium  j  midfirdi 
varo  mer  j  hia  sam  oc  heyrdum  a  handaband  þeirra  eyrniar 
oiafsdottor  oc  siguatz  asgrimssonar  at  hun  fek  honum  iordina 
at  biargastodum  til  eignar.  lysti  fýrnefnd  eyrný  at  kirkian  at 
reykium  j  fyrnefndom  stad  ætti  oc  att  hefdi  at  fornu  jord  þar 
firir  sunnan  biargastadi  er  hreidarstader  heita.  skilldi  hun  þa  fra 
oc  akueddi  landamerki  firir  sunan  gardin  biargastada2)  at  lækr 
ein  redi.  af  skilldi  hun  fy[r]nefndom  siguatti  þa  iord  oc  oll  gædi 
þau  er  fyrnefndri  jord  hreidarstodum  fyllgdi.  sagdi  hun  fyr 
nef[n]drar    kirkiunnar   iord    vera    suder    att    annarr3)     uattni. 


')  Hér  hefir  verið  eyða  í  frumbréfið  sem  fyrir  mannsnafni,  er  færa  hafi  átt 
inn  á  eptir,  en  fyrirfarizt;  *)  þannig;  3)  þetta  orð  er  fals,  því  hér  var 
skafið  út  úr  frumbréfinu  og  þetta  sett  i  staðinn.  Páll  Vídalín  hefir 
skýrt  Árna  Magnússyni  frá  því,  að  Jón  Arason  á  Mýrum  við  Hrútafjörð, 
sem  dó  fjörgamaH  1706  hafi  sagt.  að  raenn    héldi    að  hér  setti    að    vera 


1392.  ÚLFSTAÐIR.  479 

munum  mer  þetta  sueria  ef  þurfua  þikkir.  Ok  til  sannynda 
her  vm  settom  wer  fy[r]nef[n]dir  men  var  jnsigii  firer  þetta 
bref  er  gert  var  a  fiorda  dag  paska  j  stad  degi  oc  ari  sem 
fyr  seghir. 


394.  18.  April  1392.  á  Holum. 

Einar  prestr  Hafliðason,  tveir  prestar  aðrir  og  þrír  leikmenn 
votta,  að  Andrés  baggi  Bergþórsson  og  Ragnbildr  Steingríms- 
dóttir  kona  hans  hafi  handlagt  Jóni  biskupi  skalla  «góðrar 
minningar*  alla  jörðina  ÚJfsstaði  fyrir  fimtigi  hundruð  vaðmála. 

Frumbréfið  á  skinni  AM.  Dipl.  ísl.  Fasc.  V,  2;  af  fimm  inn- 
sinnsiglum  er  eptir  brot  af  þremr:  Einars  prests  og  tveggja  ann- 
ara.  Til  eru  ýmsar  pappírsafskriptir  af  þessu  bréfi,  en  þær  eru 
alls  ónýtar.  Espólín  hefir  bygt  á  þessu  bréfi  (Arb.  I,  111)  að 
Jón  biskup  kunni  að  hafa  lifað  enn  1392  og  að  Pétr  biskup  hafi 
verið  vígðr  að  honum  lifanda  og  hefir  hann  það  eptir  Flateyjar- 
annál,  en  hvorttveggja  er  rangt  og  liggr  líklega  svo  í  því,  að  hann 
hefir  ekki  haft  þetta  bréf  sjálft  fyrir  sér,  heldr  að  eins  bréfaskrá 
Grunnavíkr-Jóns.  því  að  þetta  bréf  tekr  það  fram,  að  Jón  biskup  sé 
dáinn.  Gottskálksannáll  og  Flateyjarannáll  segja  að  Jón  biskup  hafi 
dáið  1391,  og  svo  hafa  menn  alment  talið,  og  því  hefi  eg  fylgt  í 
biskupaskránum  hér  að  framan.  En  annáll  Einars  prests  Hafliða- 
sonar  (Lögmannsannáll)  segir  hann  hafa  dáið  á  Laurentíusmessu 
(10.  Aug.)  1390,  og  það  eitt  mun  rótt  vera,  því  að  páfabréf  það 
frá  6.  Apríl  1391,  sem  skipar  Pétr  Nikulásson  fyrir  biskup  á  Hól- 
um  og  prentað  er  hér  áðr  sem  387  i  þessu  bindi  Fornbréfasafnsins, 
segir  blátt  áfram  að  Jón  biskup  sé  dáiun.  Hefir  þvi  lát  hans  verið 
ritað  utan  með  haustskipum  1390  og  hefir  því  sjálfsagt  verið  mjóg 
nýlega  frétt  til  Rómaborgar  í  Apríl  1391. 

[bref  vm  vlfs  stade. 
litere  super  repingnorandibus  13921). 
J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
einar  haflidason.  þordr  þordarson.  Einar  snorrason  prestar.  þor- 


Hara-  eða  Aravatn,  en  Árni  segir  það  geti  ekki  verið,  því    að  eyðan     sé 
stærri.     Páll  getr  upp  á  Ketilvatn,    en  það  er  líka    ofstutt,    segir    Árni, 
nema  það  hafi  heitið  Ketilbjarnarvatn.     þetta  fals  er  gert  mjðg  snemma 
og  er  eflaust  eldra  en  1449. 
')  [Aptan  á  bréfinu. 


480  SKRIPTAGJÖRÐ  Á  MARÐARNÚPI.  1392. 

gæirr  boduarssoD.  sighurdr  eýsteinsson  oc  þorghæir  brandzson 
leikmenn.  quediu  guds  oc  sina  kunnigt  gerande  at  þar  worum 
wer  j  hia  j  breidastofunni  a  holum  j  hiallta  dal  oc  sam  a 
handaband  virdoligs  berra  herrajons  biskups  æirekssonar.  godrar 
minningar  af  æinni  halfu.  en  andress  bagga  bergþorssonar  oc 
raghnhilldar  steingrimsdottur  konu  hans  af  annari.  at  suo  firir 
skildo  at  nefnd  hion  andress  oc  raghnhilldr  handlogdu  herra 
joni  biskupi  alla  jord  a  ulfsstodum  kirkiunni  a  holum  oc  biskup- 
inum  til  fullrar  eignar  med  ollum  þeim  gðgnum  oc  giædum 
sem  þeirri  iordu  hofdu  fylgt  at  fornu  oc  nýiu  oc  þau  hofdu 
fræmz  æigande  at  ordit.  her  amot  skilldu  þau  taka  þa  fimtigi 
hundrada  vadmala.  sem  þa  lagu  vpp  i  alla  iordina  aa,  vlfstod- 
um  med  þessum  fridlæika  tuttughu  hundrud  woro  oc  þrirtiger 
hundrada  hatnaruada.  oc  þa  fieiri  peninga  sem  biskupinn  vilide 
vnna  þeim  suo  þo  at  andress  oc  Raghnhilldr  wæri  ska[d]laus 
af.  Ok  til  sanninda  her  wm  settum  wer  fyrr  nefndir  menu 
war  jnzcigle  firer  þetta  bref  gert  a  holum  fimta  daginn  i  paska 
uiku  þa  er  lidit  war  fra  hingat  burd  wors  herra  iehsu  christi 
þushundrat  þriuhundrat  uiutighir  oc  tuao  ár. 


5 — 9.  Juni  1392.  á  Marðarnupi. 

395  29.  Januar  1393.  á  þingeyrum. 

Sriptabréf  eptir  Arngrím  f>órðarson  á  Marðarnúpi. 

Frumbr.  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  LXVI,  2;  brot  af 
þrem  innsiglum  er  fyrir  bréfinu. 

[Mardarnups  bref  og  þeirra  peninga  þar  voro  epter  Arn- 
grim  heitin  þordarson  andadan  13924). 

£eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
Einarr  þoruardzson.  jon  þorualldzson.  knutr  steinolfsson  prestar. 
ærikr  þorleifsson.  þorgueirr  boduarsson  oc  þorstæinn  berghsson 
læikmenn.  Q[uediu]  G[uds]  oc  sina  kunnikt  gerande.  at  þa  er 
lidit  war  fra  hegat  burde  wars  herra  iehsu  christi  þushundrat 
þriu  hundrat  níutigher  oc  tuð  ár  at  mardargnupe   j  watzdal  a 

')  [Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1392.  REYKHOLT.  481 

næstum  fardoghum  epter  arngrim  hæitinn  þordarson  andadan 
worum  wer  jhia  wirdum  oc  Ræiknadum  suo  mikit  godz  til 
erfdar  faliit  bðruum  arngrims  hæitins  þrimr.  itafni.  olofu.  oc 
jugibiorghu  ad  afreiknadum  skulldum  þeim  sem  þa  woru  liosar 
a  gozinu  en  til  neiknadum  þeim  halfum  tolfta  tighæ  hundrada 
sem  hustrv  steinvnn  Rafnsdotter  hafde  þa  gefit  Rafni  syni  sin- 
um.  oc  afhent  sira  þordi.  j  fýrstu  wirdizst  jordin  hæima  at 
mardargnupi  med  gilaa  firir  tiutighæ  hundrada.  haukagil  firer 
seautian  hundrat  oc  tuttughu.  backe  firer  þriu  hundrat  oc 
tuttughu.  Eyiulfs  stader  firer  tuttughu  hundrat.  eidstader  firer 
sextan  hundrat.  elldiarnsstadir  firer  þrettan  hundrat.  þremir 
firir  fiortan  hundrat.  fiorertiger  hundrada  j  wirdingarfé  .  niutigher 
kugillda  j  kwm.  asaud  oc  gelldfé.  oc  halfr  þride  tugr  kugillda  j 
Rossum.  werda  þíj  Rafns  peningar  epter  þessum  Reikninge  med  giof- 
inne  stæinunnar  modur  hans  tuð  hundrat  hundrada  oc  fimm  hund- 
rat.  en  pikunnar  huorrar  olofuar  oc  jngibiargar  halfr  seaunde 
tugr  hundrada.  Ok  til  sanninda  her  wm  settum  wer  fýrrnefndir 
menn  war  jnzcigle  firer  þetta  bref  skrifuat  ath  þingheýrum 
tuæim  nattum  firer  festum  beate  brigide  virginis  are  sidarr 
en  fyR  seghir. 


396.  7.  Juni  1392.  [i  Reykholti]. 

Skrá  yfir  íjármuni  Reykjaholtskirkju,  þá  er  séra  Ásbjðrn  Ólafs- 
son  afhenti.  en  Olafr  prestr  Kolbeinsson  tók  við. 

Biskupsskjalasafu  Nr.  1.  Fol.  á  skinni,  tvö  blöð  úr  messubók 
Reykholtskirkju.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2217,  eptir  áðrnefndri  skrá: 
«Ex  membrana  coæva  et  authentica  Templi  Reykholtensis  accuratis- 
sime  etiam  quod  ad  mendas».  Hér  er  fylgt  afskript  Arna.  Skráin 
er  með  norsku  handarlagi. 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  xc°.  secundo  friadaghin  jnfra 
octauam  ascencionis  afhendi  sira  aasbiorn  olafsson  svo  mikit 
godz  kirkivnne  j  reykia  hollti  enn  olafr  prestr  kolbeinsson 
tok  med. 

Jn  primis.  jnnan  kirkiv  fiora  sloppa  fanýta.  tuær  pellz- 
káp[u]r  semilighar  oc  ein  balldrkins  kaipa.  fioghur  kaapu  slitti. 
v.  antependia.  oc  oll  slitin.  eitt  brikar  klædi  slitid.  tuau  alltara 

Dipl.  Isl.  M.  B.  31 


482  RETKHOLT.  1392. 

klædi  med  enskan  lit  er  sira  ari  lagdi  til.  fernn  messv  klædi 
sæmiligh  oc  þo  slitin.  fim  aunnr  miðgh  slitin  oc  brestr  j  einvm 
þessvm  stola  oc  handlin.  vj  corporalia  j  hwsvm.  xij  alltara 
dwkar  vigdir  oc  einn  j  þessum  buin.  at  auk  sprangadur  dvkr 
glitadr.  lectara  dwkr  slitin  oc  lerepts  dwkr  ýfver  peturs  alltari. 
tueir  hauklar  lausir  baader  ohæfver.  iiij  calekar  oc  þrir  af  þeim 
lestir.  aatta  kertistik[u]r  med  kopar  oc  lest  ein  af  þessvm  enn 
tuær  brotnar.  vigzs  vazs  ketil.  sacrarium  munnlaug  lest.  glodar 
ker.  ellbera  brot.  messv  fata  kista.  iij.  kluck[u]r.  oc  hin  fiorda 
brotin.  ij  bioll[u]r.  skrin  [texti  buin1).  kro&s  medr  vndirstavd- 
um.  krossar  þrir  smellter.  hunzl  kerz  brot  med  silfr.  solar 
steinn.  iij  paaxspiolld.  fontr  med  vmbvninghi  oc  katli.  mariv 
skript.  peturs  liknebki  oc  barbaru  oc  firir  þeim  þriar  kerti- 
stik[u]r  med  jarn.  oc  dwkar  yfver  tveimur.  graduale.  guz  spialla- 
bók.  epistolarius.  collectarius.  capitularius.  gradall  forn.  ordo.  oc 
ymnarius.  de  sanctis  bækr  tuær  an  svmarit.  at  ottu  saungum. 
lesbækr  per  anni  circulvm  de  sanctis  oc  de  tempore,  eigi  efter 
ordv.  erv  fim  bakr  oc  siaýtian  faanýtar  eingi  efter  ordv.  lectarar. 
ij.  merki.  lestr  glerglvggvr.  bakstr  iarnn.  ampli  med  tin.  lika 
kross  med  rodv.  aa  sira  aasbiorn  ath  lwka  firir  ein  COessoklædi 
er  sira2)  hafdi  j  mold.  lika  krakr.  alltaristeinn  bvin. 

J>etta  j  metfe.  fiorer  reflar.  fimtigher  aalna  oc  tuær  aalnar 
varmælltar  oc  kistu  firir  barbare.  stighi  stor.  tuau  bord  atta 
aalnar  oc  xx.  oc  einn  bordskvtil  oc  hit  fiorda  pallbord.  munn- 
laugh  vond.  pallklædi  vont.  pottr  stor  oc  vondur  ketill.  tui- 
bytnv  fat.  stranda  saahir  tueir  storer.  oc  tunnu  hlutr.  [stor  ker3) 
tuau  i  jordu  oc  annat  fanýtt  oc  eitt  vppi  staudv  kerall.  laarar 
tueir.  kist[u]r  tuær  med  laumum  oc  ein  lamalaus.  hin 
fiorda  læst.  strokkr  stor.  sex  trogb.  sex  uppgerdar  keraulld. 
tihu  diskar.  oc  tihu  bord  keroild.  sængur  tuær  slitnar  med 
reykkiuvodvm  vondum  med  brekan  oc  aabreisli.  aaklædi  sæmi- 
light  metid  allt  saman  firir  xvij  hvndrut.  skal  sira  aasbiorn 
leggia  til  hid  aatianda  þarflight. 


')  [»bier  er  utskafid,  synest  ad  hafa  stadid:  Texti  boin>  (AM.); 
2)  «hier  vantar  prestz  nafnid,  Bem  ovart  hefar  vered  i  skriftenne  yfir- 
hlauped,  eda  undan  fellt -.  (AM.);  3)  [-fyrste  bokstafurenn  hier  synest 
ad  vera  fkirt  þ.  annar  er  skirt  o.  enn  eg  giet  ei  annad  hier  ur  giðrt 
enn  stor  ker.  og  platzed  svarar  þvi.  þollker  m  un  ecj  vera  ord»  (AM.). 


I 


1392.  HÆLL  OG  ÞRANDARHOLT.  483 

þetta  luktizst  j  kuikfe.  sex  oc  xx.  kýr.  oc  ein  gafz  til  hin 
s[i]avnda.  þriv  naut  vetur  gaumul.  grad[un]gur  tvævetur.  xij 
faasau]dar  kugilldi.  hrutr  tuævetur.  vij  sauder  [vet]ur  gamler. 
viij.  hundr[a]ds  hross  oc  hid  niunda  er  gaízst  til. 


397.  [1392]. 

Vitnisburðr   Einars    f>rasa   um    landamerki   J>rándarbolts  og 
Hæls  í  Flókadal. 

Biskupsskjalasafn  Nr.  1.  Fol.  á  skinni  frá  c.  1392;  á  undan 
er  Reykholtsmáldagi  frá  1392  og  1394,  en  þetta  er  með  sömu 
hendinni  og  máldaginn  1392.  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  2216  stafrétt 
afskript  staðfest  í  Skálholti  20.  Júlí  1711  af  Árna  Maguússyni  og 
þórði  þórðarsyni,  og  er  þeirri  afskript  hér  fylgt;  AM.  275.  Fol. 
bréfab.  Brynjólfs  biskups  XIV,  383  (transskr.  Haldórs  prófasts  Jóns- 
sonar,  Odds  Eyjólfssonar  skólameistara,  Torfa  Jónssonar  kirkju- 
prests  Olafs  lokatorsJónssonar,  Snorra  Sigurðssonar,  Eileifs  Sveins- 
sonar  og  Teits  Pétrssonar  8.  Maí  1664  á  Hæli  í  Flókadal). 

[Landamerkia  skræ  Hæls  jardar  j  Flokadal  effter  gamallri 
skra  skrifadri  a  messubok  Reykholltz  kyrkiu1). 
pessi  sagde  einaa  þrase   lanndamerke  j    millvm    þrandar- 
holltz  ok  hælls. 

kelldu  dragh  vr  lavgha  tiorn  j  geirsaa  firir  nedan  lamba 
kro  j  nedanverdre  hælls  jordu  er  skvle  af  hæle  hafde.  oc  vr 
lavgha  tiorn  j  stein  þann  er  stendr  sudr  j  skoginvm  oc  m 
varda  oc  vr  steininvm  j  tangha  þann  er  geingr  framm  j  blaíinz- 
stada  vatn  oc  yfer  vatnit  þvert  j  bliksteina  þa  er  standa  fyrer 
vtan  ravda  læk  oc  vr  steinaunum  þvert  j  ravda  læk  oc  rædr 
lækor  vpp  j  grendali  ena  efri  oc  nordr  þadan  j  steina  þa  er 
standa  aa  savrveitra  hollti  er  hann  kallade  klofasteina  oc  þat 
hyggia  menn  ath  hris  eighi  allt  firir  svnnan  grðnahlid.  suo 
ath  hris  eigi  fyrer  nordan  þa  kvisl  er  fellr  næst  savda  tvngum 
oc  framm  j  flokadals  æ.  oc  ath  hris  eighi  allar  þoreyiar 
tvnghvr. 

l)  [Bréfabók  Brynjólfs  biskup. 


3V 


484  SKIPTABRÉF  BJÖRNS  BRYNJÓLFSSONAR.  1392. 

398.  13.  December  1392.     áÖkrum  i  Blönduhlið. 

Björn  Brynjólfsson  gerir  jafnaðarskipti  milli  barna  sinna  Ólafs, 
Sigríðar  og  Málfríðar. 

Frunibréfið  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  3;  öll  innsiglin 
eru  dottin  frá  bréfinu.  þar  við  er  fest  vottorð  þriggja  presta  frá 
21  Febr.  1609.  að  þeir  hafi  séð  transscriptum  af  þessu  bréfi  frá 
1539,  en  transscriptum  er  hér  nú  ekki. 

Akra  jtak  a  Oxnadalsheidi1). 

l>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  ædr  hæýra 
senda  lýtinghr  hialltason.  dadi  brýnioifsson.  stæingrimur  boduars- 
son.  Éinarr  boduarsson.  stulli  þorgrimsson  oc  baardur  gudmundar- 
son  kuediu  guds  oc  sina  kunnickt  gerandi  ad  þa  er  lidit 
war  fra  heghat  burd  kriz  þushundrad  þriu  hundrad  niutigher 
oc  tuo  aar  CDaghnus  CDesso  dagh  a  jola  faustu  ad  sydrum  okr- 
um  j  blonduhlid  vorum  ver  j  hia  sam  oc  hæýrdum  aa  ad 
biornn  bryniolfsson  handlagdi  olafui  syni  sinum  j  iafnadar 
hlutskipti  vid  systur  siaar  sighridi  oc  maalfridi  til  fullrar 
æighnar  jardir  er  suo  hæita  sydri  akrar.  ýtri  akrar.  brecka  oc 
fiordunghr  j  vika  londum  med  þilikum  rekum  sem  þeim  part 
til  hæýra.  sier  hueriajordina  vm  siigh  med  ollum  þeim  gaughn- 
um  oc  gædum  sem  saghdar  jardir  aattu  oc  haufdu  aatt  ad 
fornu  oc  nýiu  oc  nefndur  biorn  vard  fremst  æigandhi  ad. 
saghdi  biorn  sydri  akra  æigha  skoghar  part  fram  a  ðxnadals 
hæidi.  hris  oc  grafua  giord  vpp  ad  ræidgðtum  fram  ad  ku- 
skerpiss  huammi  oc  ofuan  at  aamotum.  jtem  allan  gellnæýta 
rextur  fram  fra  wodum  oc  til  kalldbaksaar  aa  oxnadalshæidi  af 
græindum  jordum.  skilldi  biornn  æighnazst  sialfuur  allan  avoxt 
af  þessu  godzi  sem  hann  taaidi  halft  annat  hundrad  hundrada 
þar  til  sem  fýrr  næfndur  olafur  væri  af  omagha  alldri  æn 
saghdur  olafur  hafua  þar  imot  kost  oc  klædi  oc  kennzslu 
sæmiligha.  jtem  handlaghdi  biornn  siighridi  dottur  sinni  til 
fullrar  æighnar  j  sinn  modur  arf  j  fýrstu  alla  þorleiksstadi  j 
blonduhlid  þar  til  x  kugilldi  ocx  hundrud  j  voruuirdu  godsi.  jtem 
j  iafnat  vid  þat  godz  sem  hann  hafdi  adur  ræiknat  olafui  sýni 


')  Aptan  á  bréfinu   ineð  hendi  frá    17.  öld;    þar    stendr    og    nokkuð 
um  ártal  bréfsins  og  transskriptarbréfsins  frá  1539. 


1393.  TRANSSKRIPTARBRÉF.  485 

sinum  jarder  vaghla  oc  mosagrund  firer  fioratighi  hundrada. 
bresta  siighridi  þar  til  fimtigir  hundrada  æn  maalfridi  niutigher. 
huar  firer  oft  nefndar  sýstur  sighridur  oc  maalfridur  skolu  taka 
þessar  jardir  æf  biorn  faadir  þeira  kann  fyrr  andazst  en  hann 
hefuer  þeim  afhent  j  odru  godsi  suo  margha  peningha  sem 
adur  er  talt.  er  þat  sydri  dalur  j  blonduhlid.  sýndzsta  grund. 
vellir  j  vaallholmi.  ræykir  oc  dadastadir.  allar  samt  æfter  matti 
sex  skýnsamra  manna.  skilldi  fimtiger  hundrada  j  iafnat  siigh- 
ridar  ecki  fýrr  wtlukazt  en  biorn  villdi.  Oc  til  sannýnda  her 
vm  settum  vær  fýrr  næfndir  menn  vor  jnzsighli  firerþetta  bref 
giort  j  soghdum  stad  deghi  oc  aari  sem  fyrr  seger. 


399.  13.  April  1393.         á  Grenjaðarstöðum. 

þRÍR  menn  transekribera  úrskurðarbréf  Jóns  biskups  skalla  um 
laxaveiðina  í  Laxá  frá  4.  Sept.  1359. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  118  «ex  originali  Greniadarstad.  accura- 
tissime*. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
hallr  olafsson.  biarni  arnorsson.  prestar.  oc  finnboghi  jonsson. 
qfuediu].  g[uds].  oc  sina  kunnigkt  gerandi  ath  wer  saam  oc 
jferlasum  opith  bref  wars  virdulighs  herra  herra  jons  med  guds 
nad  biskups  aa  holum  med  hans  heilu  oc  vskauddu  banghanda 
innsighli  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  her  fylgher  [Hér  kemr 
úrskurðr  Jóns  biskups  frá  4.  Sept.  1359,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  99] 
Ok  til  sanninda  her  vm  settum  ver  fyrr  nefndir  menn  vaar 
insigli  firer  þetta  transskriptum  gerth  aa  greniadarstodum  j 
Reykiadal  in  crastino  tiburtij  et  valeriani.  anno  domini  CD°. 
ccc°.  lxxxx0.  iij°. 


400.  2.  Mai  1393.  á  Holum. 

þoRVALDR  vasi  Ögmundarson  selr  Haldóri  presti  Loptssyni 
alla  hálfa  jörðina  í  Kristnesi  f  Eyjafirði  með  tilgreindum  ítök- 
um  og  hálfkirkju  skyld. 

Frumbréfíð  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl,  Fasc.  V,  5;  öll  innsiglin  eru  dottin 


486  KRISTNES  I  EYJAFIRÐI.  1393. 

frá,  nema  hvað  brot  er  eptir  af  innsigli  þorsteins  Bergssonar  (Thors 
....);  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  155  (eptir  frumbréfinu). 

Olíum  monnum  þeim  8em  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
þordr  þordarson.  ion  magnusson.  kari  bergþorsson.  prestar.  þor- 
steinn  bergsson.  þorgeirr  brandzson.  ion  bergþorsson  leikmenn. 
Q[uediu]  G[uds].  oc  sina  kunnigt  gerande.  at  sub  anno  domini 
00°.  ccc°.  xc°.  iij°.  næsta  dag  firir  inventionem  sancte  crucis 
heima  aa  holum  j  hialltadal.  vorum  vær  i  hia  oc  sám  aa  handa- 
band  sira  halldors  loptzsonar  af  einni  halfu.  en  þorualds  uasa 
ðgmundarsonar  af  annari.  at  sua  firer  skilldo.  at  [ðgmundrl 
sellde  sira  halldori  til  fullrar  eignar  alla  halfa  iðrd  i  kristnesi 
j  eyiafirdi  med  ðllum  þeim  gðgnum  oc  giædum  sem  iordvnni 
hafa  fylgt  at  fornu  oc  nyv.  oc  hann  vard  fremzst  eigandi  at. 
reiknadi  hann  kristnes  þessi  itðk  eiga  j  annarra  manna  iardir. 
selfðr  ðllu  bufe  j  kuigendisdal  fram  fra  þremi  oc  tueimr  sel- 
hofnum.  torfskurd  j  aungulstada  jðrd  arliga  sem  iordvnni 
þarfnazst.  oc  torfstðdu  aa  hol  ofan  fra  aungulstðdum.  husatorfs 
velltu  ut  vndir  hola  j  hialmstada  iðrd.  teiga  firer  handan  aa. 
kirkiu  teigr  halfsmanadar  uerk.  kirkiu  holmi  fiogra  daga  slatta. 
skalarteigr  viku  slatta.  er  halfkirkiu  skylld  jaa  iordvni.  oc  lambs- 
eldi  fra  munkaþuera.  æfvinlig  omaga  vist  kvengilldum.  skilde 
þorualldr  af  sier  alla  kirkiu  fyrnd.  Her  jmot  gaf  sira  halldor 
þorualldi  xx.  kugilldi  þridiungarfe.  kyr.  aasaud  oc  gelldfe.  hier 
til  fimm  hundrat  j  rossum  at  bokar  lagi  oc  hundrat  j  hafnar- 
uadum.  skilldi  þetta  godz  lukaz  ut  aa  þrimr  aarum.  nema  [sira] 
halldorr  villdi  fliotara.  standa  j  iðrdu  til  leiguburdar  þat  sem  eigi 
lykiz  ut  aa  fyrsta  aari.  lukaz  xij  alner  af  hveriu  hundradi.  sua 
fridar  sem  innstædan  stendr  til.  skilldi  þorualldr  aabyrgiaz  allar 
lagariptingar  aa  iordunni.  en  sira  halldor  hallda  til  laga.  frials- 
adi  þorualldr  ej  sijdr  sira  halldori  þann  luta  iardar.  sem  nefndr 
sira  halldor  hafdi  adr  heypt  af  ioni  arnasyni.  oc  þorualldz  mali 
hafdi  a  verit  leggiandi  hann  nu  af  endaliga  med  handabandi 
vid  sira  halldor.  Ok  til  sanninda  hier  um  setium  uær  fyr- 
nefndir  menn  var  inzcigli  firir  þetta  bref  giort  i  sðgdum  stad 
;i  oc  ári  sem  fyrr  segir. 


1393.  HÓLASTAÐR.  487 

401-  8.  Mai  1393.  á  Miklabæ. 

þoRSTEiNN  lögmaðr  Eyjólfsson  úrsknrðar  verndarbréf  það,  er 
Magnús  konungr  Eiríksson  gaf  Ormi  biskupi  og  Hólakirkju, 
stöðugt  í  öllum  greinum. 

AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  LXVII,  8,  transskript  frá  30.  Júlí  1542 
á  skinni;  AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  586  og  Nr.  3697  (eptir  transskr.). 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  222  og  er  þar  árfært  til  1401 
og  eins  hjá  Esp.   (Árb.  I,  122j,  en  það  er  rangt  (sbr.  Safn  I,  75). 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
sennder  þorsteinn  Eýiolfsson  logmadr  nordann  oc  westanu  aa 
Jslannde.  kuediu  gudz  og  sina.  kvnnigt  gerande.  ad  aa  fiorda 
aare  Rijkis  vors  virduligs  herra.  herra  Eireks  med  gudz  naai 
uoregs  suia  Rikes  kongs.  jn  festo  beate  johannis  bever[lac]- 
ensis  episcopi.  aa  OOykla  bæ  j  skaga  firde  aa  almenniligre  presta 
stefnu.  Birti  virduligr  herra  herra  petur  med  Gudz  naad  biskup 
aa  holum.  mier  bref  heidurligs  herra  herra  (Dagnusar  med 
samre  naal  noregs  suia  Rijkis  kougs  vuder  hans  hangaude  jnsigle 
huert  hier  er  med  fest  þes3v  minv  brefi.  svo  latanda.  at  hann 
hefdi  tekit  heilaga  hola  kirkiv.  allt  hennar  godz  oc  varnad  j 
konungligt  ttaust.  og  sina  uernd.  so  eigi  sijdur  krafde  biskup- 
inn  mic  vrskurdar  aa  huort  kirkian  aa  holum  atti  þessara  naaia 
niotande  verda  edur  eigi.  j  þvi  sialfu  male  sem  þaa  var  kærtt 
til  Jons  geirssonar.  J>vi  j  gudz  nafni  amen.  sagda  eg  med  þeirra 
bestu  manna  ttaadi.  sem  hia  mier  woru  med  fullum  laga  vr- 
skurde  jon  geirsson  skulldugan  vera  at  luka  kirkiunne  aa  hol- 
um  halfu  aukinn  Rett  sinn.  firir  þetta  kongsens  varnadar  bref. 
CDed  slikum  peninga  wexti  oc  solum.  sem  sira  jon  magnusson 
hola  kirkiu  officialis  hafdi  adur  dæmt  einfalldan  og  kongs 
brefith  stodugt  oc  obrigdiligt  halldannda  j  ollum  þeim  greinum 
oc  articulis  sem  hræra  eigi1)  fasta  eign  heilagrar  kirkiu  vid 
huern  mann  sem  at  skipta  er  allt  þar  til  sem  Rettur  noregs 
konungr  þat  aptur  kallar  med  sinu  opnv  brefe.  Og  til  san- 
inda  hier  vm  setta  ek  mitt  jnsigle  firir  þetta  Bref.  skrifat  j 
sogdum  staad  oc  aare  deigi  sijdar  enn  firr  seigÍR. 

l)  e',  skbr.;  hvör  er,  Hist.  Eccl.(0 


488  MARBÆLI.  1393. 

402.  8.  Mai  1393.  a  Miklabæ 

Haldor    bóndi    Amgeirsson    kaupir  hálfa  jörðina   Marbæli  af 
£>uríði  Jónsdóttur. 

Frumbréfið  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  7;    innsigli  séra 
Runólfs  er  fyrir  bréfinu,  þó  klofið;  hin  tvö  eru  dottin  frá. 

[vmm  marbæli  j  oslandzhliid1). 
Ollum  þeim  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
Runolfr  prestr  bergdorsson.  þorualldr  þorsteinsson.  sðlui  sðxolfs- 
son  oc  þorkell  þorolfsson  quediu  guds  oc  sina  kunnigt  gerandi 
ath  þar  voro  ver  i  hia  j  stofunni  a  oslandi  j  skagafirdi 
ath  halldor  bonndi  arngeirsson  keýpti  at  þuridi  jonssdottur 
alla  halfa  jord  marbæli  ær  fallit  hafdi  henni  j  helmingar  kaup 
eptir  skapta  oddsson  bonda  sinn.  oc  ath  auk  þau  sex  hundrath 
er  hun  sagdi  fallit  hafa  dætrum  þremr  j  arf  efter  feþr  sinn 
tuð  hundrat  huerri.  gudrunu.  biarteyiu.  ynguilldi.  oc  hun 
hafdi  til  sin  leyst.  Reiknadi  hun  jord  eiga  gelldfiar  Rekstr  oll- 
um  gelldfenadi  j  deilldar  dals  afrétt  oc  sel  lannd  fiorþunginn 
i  seliadal.  skildi  halldor  ser  alla  vidu  þa  ær  jordin  atti  oc  hun 
vard  eigandi  at.  Reiknadi  hun  iardar  mork  ofan  ór  fialli  oc 
allt  ofan  j  sa  bædi  firir  vtan  oc  sunnan.  selldi  hon  iorþina 
nefndum  balldori  med  ollum  þeim  hlunnindum.  gðgnum  oc 
gædum  sem  iordinni  hefdi  fylgt  at  fornu  oc  nyiu  oc  hun 
vard  fremzt  eiganndi  ath  firir  sik  oc  dætr  sinar  fýR  nefndar. 
her  i  mot  gaf  halldor  nefndri  þuridi  þrettan  kugilldi  med  þess- 
um  friþleika.  fim  kyr.  fiogur  asaudar  kugilldi.  fiogur  gelldfiar 
kugilldi.  utan  hann  leýsti  þa  þegar  eitt  i  kosti.  fim  hundrat  j 
slatrum.  fim  hundrat  j  hafnar  uadum.  tuð  hundrat  uðru  edr 
uðru  virt  oc  eitt  hross.  lvka  út  a  þrimr  árum.  á  þui  mest  ær 
halldor  uilldi  mest.  leiga  xij  alnum  huert  hundrat  ær  epter 
stendr  nema  af  þeim  ær  hann  lykti  at  hausti.  þar  skilldi  engi 
leiga  af  falla.  oc  at  iafnri  grein  eigi  leiga  hafnar  vadir  ef  þat 
yrdi  til  firer  jons  CDesso  baptiste.  skilldi  fyrr  nefndr  halldorr 
hallda  jordu  til  laga  en  þuridr  abyrgiaz  laga  riptingar  a  nefndri 
jordu.  ok  til  sanninda  her  um  settu  uer  fyR  nefndir  menn  var 


J)  [Aptan  á  bréfinu  með  yngri  hendi. 


1393.  ROVOHÓLL.  489 

jnnsigle  firer  þetta  bref  gert  a  miklabæ  j  blaundo  hlijd  fimta- 
daghinn  ær  fiorar  uikur  æro  af  sumri.  anno  domini  CDillesimo 
trecentesimo  nonogesimo  tercio. 


403.  12.  Mai  1393.  á  Holum. 

Erlingr  Snorrason  fær  Pétri  biskupi  á  Hólum  jörðina  Rovo- 
hól  fyrir  átta  hundruð  og  þar  með  tvö  kúgildi  í  sakeyri  fyrir 
það,    að   hann    t<5k  tré,  sem  staðrinn  á  Hólum  átti. 

Frumbréíið  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  4;  innsigli  Erlings 
er  heilt,  en  hin  tvö  skerð;  handarlag  og  ritháttr  þessa  bréfs  er  norskr 
eða  danskr  og  málið  æði  norsku  (dönsku)  skotið;  getr  verið  að  það  sé 
með  hendi  einhvers  af  sveinum  biskups. 

[bref  vm  jordina  Roofua  hool1). 
£at  se  ollom  godom  monnom  kunnigt  at  ek  Ellinghar 
snorrason  kenist  þes  med  þesso  mino  brefue  at  ek  hefuer  loket 
heidirlighom  herra  ok  andalighom  fadur  herra  petre  med  gudz 
ok  postolighs  sætes  nadom  biskupe  a  holom  jord  mina  sem 
rouohooll  heiter  firer  atta  hundrat  ok  þar  med  tuau  kugildi  j  þen 
sakar  oyrer  sem  ek  vard  honom  skylldughar  firer  tre  þat  sem 
ek  tok  at  mik  ok  staden  at  holom  atte.  skall  biskupen  ok  hans 
efter  komandar  þessa  jord  freialslegha  eigha  ok  staden  at  hol- 
om  till  æuærdalegha  eighnara  vttan  gardz  ok  innan.  Ok  till 
sannenda  her  vm  setti  ek  mit  jnssighli  firer  þetta  bref  er  gort 
var  a  holom  j  hialtadall  festum  nerei  ok  achillei  martirum 
anno  domini  CD°.  ccc°  xc°  iij°.  ok  till  sanzs  vittnes  burd  þa 
sette  sira  jon  maghnusson  ok  sira  þorder  þordasson  sem  sagho 
ok  hordo  þeirra  banda  band  sin  jnssighli  med  mino  firir  þetta 
bref  er  gort  var  j  stad  deighi  are  sem  firr  seghir. 


404.  i.  Oktober  1393.  á  Holum. 

Pétr  biskup  Nikulásson  staðfestir   bréf   Orms    biskups    frá    7. 


*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


490        MNGEYRaKLAUSTR.  —  möðruvallaklaustr.       1393. 

Okt.  1346,  þar  sem  hann  fær  J>ingeyraklaustri  jarðirnar  Hjalta- 
bakka  og  að  Klifum  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  519). 

AM.  Dipl.  afskr.  Nr.  445  »ex  originali  inonasterii  Thingeyr- 
ensis,  accuratissime*  (AM);  fyrir  bréfinu  var  brot  af  innsigli  Pétrs 
biskups,  og  lýsir  Árni  því.     Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Ecc.  Isl.  II,   219. 

Vær  broder  petr  med  guds.  oc  postoligs  sætis  nad  biskup 
a  holum  kunngerum  þath  godum  monnum  þetta  bref  seandum 
edr  heýrondum  ath  wer  stýrkium  oc  stadfestum  medr  þessu 
wáru  brefwi  þetta  bref  heidrligs  herra  herra  orms  godrar  minn- 
ingar  med  samri  nad  hiskups  aa  holum  huert  medr  þessu  varu 
brefi  er  bunndit  halldande  þat  stadugt  oc  obrigdiligth  j  ollum 
sinum  græinum  oc  articulis.  fra  vpphafi  til  enda.  suo  æij  sidr 
bidium  wer  wara  efterkomendr.  hæilagrar  hola  kirkiu  formenn. 
at  þeir  stoduga  hallde  þessa  wara  giord.  Ok  til  sanninda  her 
wm  settum  wer  wart  jnzcigle  fur  þetta  bref  skrifuat  a  holum 
jn  festo  beati  Remigij  confessoris.  anno  domini.  CD°.  ccc°.  xc°.  iij°. 


405.  19.  November  1393.        á  Möðruvöllum 

Vitnisburðr  Sveins  prests  Magnússonar  ráðmanns  á  Möðru- 
völlum,  að  hann  hafi  tekið  af  Árna  Einarssyni  sjö  hundruð 
vaðmala  og  þrjú  hundruð  í  slátrum  fyrir  það  tíu  hundraða  ílag, 
er  staðrinn  átti  í  jörðina  Áslaksstaði  í  Kræklingahlíð. 

Frumbréfið  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  6;  innsiglið  dottið  frá. 
Sbr.  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  416. 

[bref  um  aaslaaks  stadi  j  kræklyngahlyd1). 

Egh  sueinn  prestr   maghnusson  radzmadr    a  CDðdruuollum 

kennizst  med  þessu  minu  brefui  ath  egh  hefuer    tekit    stadar- 

ins  wegna  af   arna    einarssýni    vij    hundrat    uadmala    oc   þriu 

hundrut  j  slatrum.  skildu  þessir  peningar  reiknaz  firer  þat    tíu 

hundrada  ilagh  er  stadrinn  atte  adr  j  jðrdu  a  aslaksstðdhum  i 

kræklingahlijd  er  nefndr    arni   atte.    oc   til    sanynda    her    wm 

setti  egh  mitt  inzcighli  firer  þetta  bref  gort    a  COðdruuollum  j 

hðrgardal  in  profesto  ethmundi    regis    anno    domini    C0°    ccc° 

xc°  iij°. 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1393.  HRAFNABJÖRG  OG  LAUGAR.  491 

406.  31.  December  1393.  i  Hílardal. 

Kaupbréf  þeirra  séra  Hallsteins  Jónssonar  og  Snorra  Brands- 
sonar,  að  Snorri  selr  séra  Hallsteini  jörðina  Hrafnabjörg  í 
Hörðudal  með  tilgreindum  landamerkjum  og  alla  jörð  að  Laug- 
um  fyrir  sextigi  og  sex  hundraða  í  lausafé. 

Tímarit  Jóns  Pétrssonar  III,  1871,  bls.  102—103,  en  þaö  er 
því  miðr  ekki  hægt  að  sjá  eptir  hverju  hann  hefir  prentað,  en  fyrir 
oss  hefir  eigi  orðið  afsknpt  af  þessu  bréfi.  Eptir  hverju  sem  Jón 
Pétrsson  hefir  prentað,  þá  er  auðséð  að  hann  hefir  ekki  fylgt  ná- 
kvæmlega  stafsetning  þess  handrits,  sem  hann  hefir  haft  fyrir  sér, 
nema  því  að  eins  að  það  hafi  verið  nýleg  afskript,  þar  sem  staf- 
setning  hafi  verið  vikið  dálítið  við;  sér  í  lagi  tekr  þetta  þó  til 
ð-anna,  sem  eflaust  hafa  ekki  staðið,  nema  á  þann  hátt  er  eg  nú 
taldi ;  er  hér  því  alveg  vikið  frá  þeim. 

Jn  Nomine  Domini  Amen. 

Var  þetta  kaup  þeirra  sira  Hallsteins  Jonssonar  af  annari  halfu. 
en  Snorra  Brandssonar  af  annare.  ad  adur  nefndur  Snorri  selur 
honum  land  allt  ad  Hrafnabiðrgum  j  Hðrdudal  med  ðllum 
þeim  gðgnum  og  gædum.  sem  fylgt  hefir  ad  fornu  og  nyu  og 
hann  vard  fremst  eigandi  ad  til  vmmerkia  þeirra  sem  adrir 
menn  eigu  til  mots  vid  þad.  land  allt  ofan  ad  markgrðf  og 
bana  halfua  og  upp  ad  kornamuulagili.  sambeit  a  hals  til  motz 
vid  middalamenn.  en  land  so  sem  vatnsfoll  deila.  Laugardal 
allan  badum  meiginn  upp  j  botn  og  ofan  til  motz  vid  Lauga. 
fyrir  nordan  ofan  ad  Einhðmrum.  allt  holfiall  ofan  ad  Skialldargili 
og  upp  til  motz  vid  Lauga.  Miouadal  allan  so  sem  vatnsfðll 
deila  vr  tiorninne  midre  til  uiotz  vid  hitdæla  badum  megin 
ofan  isópandaskard.  Tuttugugelldfiar  kugilldabeit  iLangavatnzdal. 
Hrij[s]skog  til  stecka  a  vor  j  Dunkurskog.  og  trodhrijs  til 
hwsa  og  undir  mat  a  baust  sem  þarf.  Bænhus  a  skog  allan 
i  pálshollt.  Hier  med  selur  hann  honum  Lauga  iðrd  alla 
med  sijnum  vmmerkium.  Hrafnabiðrg  eigu  torfskurd  i  kollu- 
grðf  i  hols  land. 

Hier  i  moti  gefur  sira  Hallsteinn  sextiu  hundrada  og  sex 
hundrud  med  þessum  fridieika.  halfan  þridia  tug  kugillda. 
þrettan  asaudar  kugilldi  og  tolf  kyr.  Fimtan  haustlags  hund- 
rud.  halft  i  saudfie.  en  halft  atta  hundrad  i  nautfie.  Tiu 
bundrud    vadmala.    halft    vara.    en    halft    hvitar    hafnarvodir. 


492  ÞÓRÐR  FLOSASON.  1393. 

þrettan  hundrud  i  gripum.  þriu  hundrud  i  hrossum.  lukist  ut 
a  tveim  arum.  en  eigi  sokn  a  þridia.  lukist  ut  a  fyrra  ari  atta 
asaudar  kugilldi  og  v.  kyr.  tiu  hundrud  vadmala.  siau  haust- 
lags  hundrut.  þrettan  hundrut  i  gripum.  þriu  hundrut  i  hross- 
um.  A  ðdru  ari  þad  sem  eptir  stendur.  Skilldi  Snorri  sier  so 
mikid  fe  aptur  i  iardir  sinar.  sem  honum  brysti  [i  ardinn1). 
Tolf  alna  leiga  skylldi  eptir  huert  hundrad  þad.  er  eigi  lykist 
a  firsta  ari  sem  i  Jandi  liggi/  halft  fridt  en  halít  ofridt. 
Skylldi  snorri  alla  iðrdina  ad  hrafnabiðrgum  og  bænhusit  i 
abyrgd  sijra  Hallsteins  upp  fra  næstum  fardðgum.  Skylldi 
snorri  abyrgiast  allar  lagariptingar  a  greindum  iðrdum.  en  syra 
Hallsteinn  halda  til  laga.  Skylldi  optnefndur  Snorri.  ad  syra 
Hallsteinn  skylldi  kaupa  at  honum  Geitastecka  ad  ðdrum  far- 
dðgum.  ef  hann  villde  selia  fyrir  sextan  hundrat.  vj.  kugilldi. 
x.  hundrud  i  haustlag  [i]  og  vadmalum.  En  Snorri  skylldi  selia 
ðdrum  fyrir  næstu  fardaga.  ef  hann  villdi.  og  skylldi  [sira] 
Hallsteinn  lúka  þad  vt  a  þridia  ári.  en  eigi  sokn  a  fiorda. 

For  þetta  kaup  fram  i  hytardal  pridie  kalendas  Januarij 
Anno  Domini  m.  ccc.  xc.  iij. 

voru  þesser  vottar  vid.  syra  Hrafnsvartur  Skeggiason. 
Eyolfur  Snorrason.  Albeidur  flosadottir.  Gestur  Jonsson.  Snorre 
þorarenson  og  margir  adrir  godir  menn. 

Og  ti!  sanninda  hier  vm  settum  vier  fyrnefndir  menn  vor 
innsigli  fyrir  þetta  bref  med  optnefndra  manna  innsiglum  syra 
Hallsteins  og  Snorra.  Giðrt  i  stad  deigi  og  ári  sem  fyr  segir. 


407.  1393—94.  á  Imira-Hólmi. 

Agrip  Arna  Magnússonar  af  afsalsbréfi  pórðar  Flosasonar  fyrir 
Skjaldarbjarnarvík  til  Bjarnar  Einarssonar  Jórsalafara,  en  frum- 
bréfið  brann  1728. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5821  með  hencli  Jóns  Ólafssonar  frá 
Grunnavík,  en  Arni  Magnússon  hefir  lesið  honum  þetta  fyrir,  líklega 
árið  1729,  því  að  Hafnarbrenna  varð  í  Október  1728,    en    Arni  dó 


')  [i  iardinn,  hefir  staðið   í  handritinu,  en  Jón    Pétrsson    getr    þess 
til  að  það  niuni  eiga  að  vera  svona. 


1393.  ÞÓRÐR  FLOSASON.  493 

í  Janúar  1730.  það  er  einginn  efi  á  því,  að  það  er  Björu  Jórsala- 
fari.  sem  hór  er  nefudr,  því  hann  var,  eins  og  sézt  af  bréfum  hér  á 
undan,  í  óða  önn  að  leggja  undir  sig  jarðir  þar  vestra  um  þetta 
leyti  og  byrjaði  á  því  að  kaupa  Vatnsfjörð  um  haustið  1387,  þegar 
hann  kom  frá  Grænlandi  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  344). 

.  Anno  1393—94  eda  um  þau  ar  selur  J>ordur  Flosason 
Birni  Einarssyne  (puto  Jorsalafara)  Skialldabiarnarvik,  og  segist 
þá  jord  erft  hafa  epter  son  sinn  Skula.  Enn  honum  hafe  gefed 
virduligur  Herra  Magnus  (eda  Hakon;  eg  man  ei  hvert  var) 
Noregs  konungur.  Brefed  er  skrifad  ad  innra  Holme  (áakranese). 

Originalenn  sende  mier  til  eignar  frá  Jslande  Syslumadur- 
enn  Ormur  Dadason,  enn  hann  brann  hiá  mier  1728  in 
Octobri. 

Af  þessu  brefe  er  ad  læra  ad  fader  Odds  Lepps  lðgmanns 
og  Skúla,  J>ordarsona,  var  Flosason,  og  synest  lijkast,  ad  hann 
hafe  sunnlendskur  vered,  kannske  bued  á  innra  holme.  Mig 
minner  ad  skðmmu  fyrer  þetta  finnest  Flose  prestur  offícialis 
Skalholtensis,  hvad  ef  so  er  þa  giæte  hann  vered  fader  þordar. 
Enn  þetta  er  ecke  nema  gáta,  þvi  margur  kynne  Flose  vered 
hafa  um  þá  tijd.  Enn  vijst  er  þad,  ad  af  betra  slags  folke 
Jiefir  þesse  pordur  Flosason  vered. 


það  er  töluverð  eptirsjón  í  því  að  þetta  bréf  skuli  vera  glatað.  Eg 
hef  gert  mikla  gangskör  að  því  að  finna  afskript  af  því,  en  mér  hefir  ekki 
tekizt  það,  svo  að  Árni  hefir  líklega  ekki  verið  búinn  að  láta  afskrifa 
það  þegar  það  brann,  ellegar  þá  að  afskriptin  hefir  brunnið  með  frura- 
ritinu.  I  bréfabókura  frá  íslandi  hef  eg  ekki  heldr  getað  fundið  neina  af- 
skript  af  því,  svo  að  bréfasafnarar  á  17.  öld  hafa  líklega  aldrei  afskrifað 
það  og  ef  til  vill  ekki  þekt  það,  svo  að  ætla  má  að  eingin  afskript  hafi 
verið  gerð  af  frumbréfinu  áðr  en  það  fór  frá  íslandi.  En  ágrip  þetta  er 
þó  mikil  bót  í  máli,  því  að  Árni  Magnússon  hefir  einmitt  tekið  eptir 
því,  sem  hefir  verið  einkennilegast  við  bréfið,  en  það  er,  að  það  er  lykill 
að  ætt  Odds  lepps,  hvernig  hún  verði  rakin  upp  til  fornaldarinnar,  og  er 
auðséð  af  ættartölubókum,  að  ættfræðingar  á  17.  öld  hafa  ekki  þekt 
bréfið,  því  að  þeir  rekja  ættina  allir  rangt,  og  svo  hefir  verið  gert  fram 
yfir  miðja  19.  öld,  þangað  til  Jón  Sigurðsson  ritaði  um  Odd  lepp  í  Lög- 
sögumannatali  í  Safni  II,  79  —  80,  og  hefir  hann  eflaust  bygt  á  þessu 
bréfságripi,  þó  að  hann  láti  þess  ógetið,  að  Oddr  hafi  verið  sonr  þórðar 
Flosasonar.  Getgáta  Árna  Magnússonar,  að  faðir  þórðar  hafi  verið  Flosi 
Jónsson  prófastr  og  officialis  (á  Stað  á   Ölduhrygg)    er  með  öllu  rétt  og 


494  ÞÓRÐR  FLOSASON.  1393. 

s.vnir  það  bréf  frá  hér  um  bil  1350  um  Keflavíkrreka  (Dipl.  Isl.  II  Nr. 
526).  þórðr  hefir  verið  orðinn  fulltíða  um  1350,  því  að  þá  selr  hann 
Helgafellsklaustri  Héðaralón  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  530).  Nú  hefir  Jón  Pétrs- 
son  báyfirdómari  ættfært  séra  Flosa  (Sýslum.  II,  4 — 5),  að  minni  ætlan 
með  öllu  rétt,  og  telr  hann  son  Jóns  Erlendssonar  á  Ferjubakka,  sem 
hafi  verið  sonr  Erlends  sterka  og  bróðir  Hanks,  og  að  séra  Flosi  sé  sá 
piltr  sonr  Jóns,  er  getr  um  í  þorláks  sögu  helga  (Bps.  I,  381),  en  Jóns 
Erlendssonar  getr  í  annálum  við  ár  1310.  Kona  Erlends  var  Járogerðr 
þórðardóttir,  Böðvarssvnar  í  Bæ  af  Mýramanna  kvni;  má  það  og  virðast 
auðsætt,  að  þórðr  Flosason  hafi  átt  óðul  um  kring  Borgarfjörð,  því  í 
máldaga  Gyrðs  biskups  fyrir  Álptaneskirkju  á  Myruru  frá  c.  1354  erþess 
getið,  að  þórðr  Flosason  hafi  búið  þar  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  50)  en  í 
Vilchinsmálfiaga  (1397)  er  hans  getið  í  Görðum  á  Akranesi  (sbr.  Dipl. 
Isl.  III,  bls.  87  nóta  2),  og  mun  hann  öllu  heldr  hafa  búið  þar  en  á 
Innra  hólmi.  Garðar  voru  gömul  eign  i  Mýramannaætt  og  bjó  þar  leingi 
þorleifr  bróðir  Böðvars  í  Bæ.  Gjafabréf  Magnúsar  konungs  frá  21.  Aug. 
1374  fyrir  Skjaldarbjarnarvík  og  fleiri  eignum  til  Skúla  sonar  þórðar  er 
prentað  hér  áðr  í  þessu  bindi  (Nr.  234)  og  sömuleiðis  staðfestingar- 
bréf  Hákonar  konungs  þar  upp  á  frá  13.  Marts  1375,  en  Skúli  drukkn- 
aði  sama  ár.  Séra  Flosi  hefir  orðið  gamall  maðr  og  er  hann  enn  á  lífi 
17.  Júní  1368  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  198),  en  hann  hefir  án  efa  dáið  litlu 
síðar,  og  er  ártið  hans  eptir  fornri  ártíðaskrá  10.  Nóv.  þórðr  Flosasou 
hefir  og  verið  gamall  maðr  þegar  hér  er  komið  og  hafa  sumir  menu 
orðið  langlífir  í  þeirri  ætt,  því  Oddr  leppr  lifði  enn  1440  og  hefir  þá 
verið  fjörgamall.  Bróðir  þórðar  hefir  verið  Vigfús  Flosason  í  Krossholti, 
en  systir  þeirra  hefir  verið  Álfheiðr,  er  Eyjólfr  Snorrason  átti,  og  seldu 
þau  Helgafellsklaustri  1386Miðgarða  í  Staðarsveit  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  320). 
þau  eru  enn  á  lífi  1393  (sjáNr.  406).  Auk  Skúla  og  Odds  átti  þórðr  son,  sem 
Erlendr  hét;  hansgetrí  bréfi  1449.  Hann  mun  og  hafaáttson,  sem  Flosi  hét, 
og  mun  það  vera  sá  Flosi  þórðarson,  sem  kemr  við  bréf  12.  Maí  1417,  og 
er  þá  dáinn.  Ásbjörn  þórðarson,  er  bjó  í  Görðum  á  Akranesi  1436,  mun 
og  hafa  verið  sonr  þórðar  Flosasonar.  Eg  hef  áðr  sýnt  fram  á  það,  að 
Kristín  Oddsdóttir  fylgikona  Lopts  ríka  hefir  verið  dóttir  Odds  lepps 
(Digtningen  pá  IsJ.  i  det  15.  og  16.  árh,  Kh.  1888  bls.  241—42),  og  eru 
af  benni  og  Guðna  bróður  hennar  komnar  miklar  ættir.  þessi  tafla  sýnir 
ljóslegar  ættina  um  þessar  mundir,  rakta  frá  Mýramönnum: 
Kveldúlfr. 

I 
Skailagrímr. 

| 
Egill  Skailagrímsson. 

I 
þorsteinn  Egilsson. 


1393.  ÞÓRÐR  FLOSASON.  495 

Kifla  þorsteinsson. 

! 

Skúli  Rifluson. 

I 
þórðr  Skúlason. 

Böðvar  þórðarson  (d.  1187).  Guðný  móðir  Sturlusona, 

|  d.  1222. 

þórðr  prestr  Böðvarsson. 

I 
Böðvar  þórðarson  í  Bæ.     þorleifr  í  Górðum.      Mela- 
d.  1264.  d.  1257.  Snorri. 

þórðr  Böðvarsson. 

1 
Járngerðr  þórðardóttir  á  lífi    eptir  1312     <s>    Erlendr 

|  sterki,  dl312. 

Jón  Erlendsson  á  Ferjubakka     Valgerðr  á  lífi  eptir 
á  lífi  1310.  1312. 

Flosi  Jón8son  prófastr  á  Staðastað  á  lífi  17.  Júní  1368. 

VigfÚ8  íKrossholti,  þórðr  Flosason  á  lífi     Alfheiðr  Flosadóttir  á  lífi  1393 
hefir  átt  dóttur  herra  1397.  <S"  Eyjólfr  Snorrason. 

Ketils  þorlákssonar. 

j  Skúli  Oddr  leppr,  Flosi.    Asbjörn.    Erlendr. 

Narfi  Vigfússon  d.  1375.         á  lífi  1440- 

I  I 

Erlendr  á  Ketill  prestr  Guðni  Oddsson  á  Hóli   Kristín  frilla  Lopts  ríka  (d. 
lífi  1458.  á  ljfi  1440.  í  Bolungarvík  dó  úr        1432)  (fjórir  synir  og  fjöl- 

bólunni  11.  Dec.  1431     ment  afkvæmi). 
Erlendr  Erlendsson.    <*>  þorbjörg  Guðmunds- 
dóttir  dó  og  úr  bólunni 
þorvarðr.  Vigfús.  Jón.  3.  Dec.  1431. 

Hólmfríðr.  (fjölment  afkvæmi). 

Flosi  þórðarson,  sem  eg  hefi  eptir  ágizkan  tekið  hér  upp  í  töfluna, 
kemr  fyrir  í  bréfi  frá  12.  Maí  1417,  eins  og  eg  gat  fyrr,  og  er  þess  þar 
getið,  að  þeim  systrum  Bagnhildi  Pálsdóttur  og  Ingibjórgu  Pálsdóttur 
hafi  fallið  bæði  fasteignir  og  lausafé  í  arf  eptir  Flosa;  er  því  annaðhvort 
að  hann  hefir  verið  skyldr  þeim  eða  arfleitt  þær,  ellegar  hvorttveggja  og 
gæti  eg  ætlað  að  hið  síðasta  hafi  einmitt  átt  sér  stað.  Menn  hafa  alment 
ætlað,  að  Jón  Pálsson  Maríuskáld  hafi  verið  bróðir  þeirra  systra  og  þau 
öll  börn  Páls  þorvarðssonar  á  Eiðum,  en  því  hefir  Jón  Pétrsson  viljad 
hnekkja  (Sýslum.  I,  20)  af  því  að  þá  hefði  sumar  þær  teingdir,    er  urðu 


496  ÞÓRÐR  FLOSASON.  1394. 

meðal  niðja  séra  Jóns  og  Ingibjargar,  verið  með  þriðja  og  fjórða  liðs 
meinbugum,  en  eptir  heilagrar  kirkju  lögum  (Jus  cauonicum)  var  fjórði 
liðr  og  allir  nærskyldari  liðir  forboðnir.  Er  líklegt  að  klerkavaldið  hafi 
optast  gætt  þessa,  þótt  út  af  hafi  getað  brugðið.  Menn  hafa  enn  fremr 
ætlað,  að  Páll  á  Eiðum  hafi  verið  dótturson  eða  sonarson  þórarins  eða 
Odds,  þorvarðssona,  þórarinssonar.  Eg  ætla  að  hvorugt  sé  rétt,  en  dóttur- 
sonarsou  annarshvors  þeirra  kynni  hann  að  vera.  Eg  ætla  að  þorvarðr  faðir 
hans  hafi  verið  Pálsson  og  sé  sá,  sem  nefndr  er  í  bréfinu  um  Sleðbrjóts- 
sand  frá  1376  (Dipl.  IbI.  111,  Nr.  253)  og  er  þá  dáinn.  I  fornri  ártíða- 
skrá  frá  Vallanesi  (AM.  249.  Fol.)  er  þess  getið,  að  þorvarðr  Pálsson 
hafi  andazt  3.  Marts  og  mun  það  án  efa  vera  hann.  Hans  er  og  getið 
i  Vallanesmáldaga  hjá  Vilchni.  Hann  hefir  hlotið  að  vera  af  góðri  ætt. 
Nú  vill  svo  til,  að  séra  Jón  Pálsson  nefnir  í  bréfieinu  góðu  frá  5.  Júní  1439 
Erlend  Narfason  í  Teigi  -frænda  sinn»,  en  því  verðr  nú  einungis  komið 
heira  á  einn  hátt  —  margir  liðir  í  ættinni  eru  að  vísu  ókunnir,  svo  að 
eingin  vissa  er  fyrir  að  sú  rakning  sé  einhlít  —  og  yrði  það  með  því 
móti,  að  þorvarðr  á  Eiðum  hefði  verið  bróðir  Teits  Pálssonar  og  þeir 
báðir  synir  Páls  Haukssonar.  þorvarðr  hefir  átt  Bagnhildi  dóttur  Karls 
Arnórssonar  á  Eiðum,  og  dó  hún  21.  Sept.  (Vallauesártíðaskrá).  Ættar- 
tala  sú  yrði  þannig: 

Erlendr  sterki. 

Jón   Erlendsson     Haukr  Erlendsson.  Arnórr. 

I  I  I 

r  losi  Jónsson.       Páll  Hauksson.     Karl  Arnórsson.     Markús  Arnórsson. 

I  1  I 

Vigfús  Flosason.  þorvarðr  Pálsson    ^1  Ragnhildr  Karlsdóttir. 

I  I 

Narfi  Vigfússon.  Páll  þorvarðsson. 

í  i 

Erlendr  Narfason.  Jón  Pálsson. 

Væri  þeir  Erlendr  og  Jón  þá  óskakkir  fimmenningar.  þess  má  geta,  að 
8vo  lítr  út  sem  séra  Jón  hafi  átt  eignir  milli  Markarfljóts  og  þjórsár. 
Eptir  þessu,  ef  það  væri  rétt,  hefðu  þær  þá  og  verið  fimmenningar 
Kristin  frilla  Lopts  ríka  og  Ingibjörg  kona  hans. 


408.  11.  Januar  1394.  á  Reynistað. 

Prófentusamningr  Loöins  Skeggjasonar  og  írú  Ingibjargar 
abbadísar  á  Reynistað,  þar  sem  Loðinn  leggr  á  borð  ineð  sér, 
meðal  annars,  jörðina  Heiði  í  Gaunguskörðum. 


1389.  HEIÐI  í  GÖNGUSKÖRÐUM.  497 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5670  «ex  originali»  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Arna;  þar  með  er  staðfestingarbréf  Pétrs  Hóla- 
biskups  frá  sama  ári :  <Brefenn  bæde  eru  á  kalfskinn,  og  fyrir  þvi 
fyrra  ecke  epter,  nema  tvo  jnsigle  brotenn,  eirn  laus  þveingur,  og 
nockur  þveingiafðr.  Fyrer  þvi  sijdara.  eitt  jnsigle  broted  og  oles- 
ande,  og  er  med  þess  þveing.  þad  fest  vid  hitt,  fleyre  hafa  ecke 
vered  þar  fyrer».  AM.  Fasc.  V,  10  transskript  af  bréfinu  á  skinni 
frá  3.  og  4.  Apríl  1609.  Bréfið  er  hér  prentað  eptir  afskript  Jóns 
Magnússonar,  þvi  að  hún  er  stafrétt  eptir  frumbréfinu  en  ritháttr 
transskriptarbréfsins  frá  1609  er  blandaðr  stafsetning  þeirri,  er  þá 
tíðkaðist;  annars  er  transskriptið  gott  og  mikilsvert,  ef  ekki  væri 
annað  betra  til. 

Bref  vmm  heide  oc  selfðr  a  Breidstade  fra  vijk  13941). 

j011um  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
arnorr  jonson.  þordr  eyiolfsson  prestar.  biðrn  bryniolfsson.  sturli 
þorgrimsson.  jon  þorolfsson.  Gudmundr  einarsson  oc  leifr  einars- 
son  leikmenn  kuediu  guds  oc  sina.  kunnigt  gerandi.  at  þa  er 
lidit  var  fra  hegat  burd  vars  herra  iehsu  christi  þusund  þriu 
hundrat  niutigir  oc  fiogor  aar  sunnudag  næsta  eptir  þrettannda 
dag  iola  at  stad  j  reynisnesi  vorum  vær  i  hia  saam  oc  heyrd- 
um  a  at  sua  fellt  kaup  stadfestiz  medr  handabandi  medr  fru 
jngibiorgu  abbadisi  oc  lodni  skeggiasyni  at  hon  tok  hann  medr 
godra  manna  radi  oc  samþýcki  allra  sinna  conventusýstra  til 
æfinligrar  profentu  a  stadinn  i  reynisnesi  medr  sua  felldu.  at 
sagdr  lodinn  gaf  j  profentu  med  ser.  jordina  a  beidi  j  skðrd- 
um  til  fullrar  eignar  firir  halfan  fiorda  tug  hundrada  til  þeirra 
vmmerkia  sem  þar  eigu  adrir  menn  rettliga  j  moti. 

Reiknadi  hann  itolu  j  jordina.  sua  fellda.  at  benedikt 
brýniolfsson  ætti  beit  oc  selfaur  vm  tua  manadi  a  sumar  ár- 
liga  vpp  fra  frafærslu  hundradi  asaudar.  þrimr  kuum  oc  þrimr 
hrossum.  selgiðrd  oc  selstodu  a  breidstodum.  oc  þessum  fenadi 
beit  og  halld  firir  vestan  a.  en  eigi  firir  austan  nema  firir 
vtan  lambá.  oc  þar  medr  attfedmings  torfskurd  oc  þar  til  hris- 
rif  sem  þi  bui  nægir.  skolu  þeir  sem  a  heidi  bua  eiga  afgang 
elldividar  huert  haust. 

Jtem  sagdi  hann  bænhus  skylld  a  jordunni.  skiliandi  af 
ser  alla  fyrnd  a  þui  oc  þui  ollu  sem  þat  ætti  vtan  sik  oc 
innan. 

Greindi  hann  þessi  landamerki. 

j    fýrstu  vid    skardz    iord.    at    redi    almenningsgotur.   vt 

')  transskr.  1609. 

Dipl.  I»l.  Ill'  b.  32 


498  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1394. 

fra  lambaa  at  hestgili.  oc  þar  ofan  j  aa.  En  firir  vestan  aa  redi 
leysingslækr  sem  fellr  firir  sunnan  langdæla  aa.  oc  sua  vestr 
til  motz  vid  merkigil. 

her  til  gaf  hann  fim  kugilldi. 

Skilldi  nefndr  lodinn  ecki  a  koma  profentuna  vm  næstu 
sex  aar  nema  stadfesta  sik  þriar  nætr  til  vistar  oc  ero  þa  stad- 
arins  eign  peningarnir  vpp  fra  þui  eptir  lofligum  vaua.  en  taka 
vt  árliga  firir  bord  sitt  oc  klædnat  ku  oc  asaudar  kugilldi  oc 
hundrat  i  vadmalum.  en  at  þessum  sex  arum  lidnum  radi 
lodinn  huart  hann  vill  setiaz  a  profentuna  edr  taka  vt  vidr- 
likt  a  huerio  ari.  en  þa  er  hann  kemr  a  profentuna  skilr  hann 
ser  bord  sem  rádsmadr  edr  beztu  menn  j  bæ.  oc  tuituga  vad  til 
klæda  ser  halft  huart  suarta  oc  huita.  oc  tuær  alner  lerept  árliga. 
þionostu  hreinliga  oc  hirdzluhus  vt  af  skala  þat  sem  vtan  ero 
dyrr  á.  oc  hallda  þui  sidan  a  sinn  kostnat.  oc  fa  ser  sialfr 
sæng.  en  stadrinn  halldi  oc  eignizt  eptir  hann.  kiðri  lodinn 
ser  leg  frammi  firir  kirkiodyrum  at  stad  huar  sem  bann 
andadiz. 

oc  til  sannenda  her  vm  settum  vær  fýrnefndir  menn  medr 
capitula  innzsigli  vár  innzsigli  firir  þetta  bref  giört  i  sögdvm 
stad  degi  oc  ari  sem  fyrr  segir. 


409.  13.  Januar  1394.  á  llolum. 

Pétr  Nikulásson  biskup  á  Hólum  samþykkir  prófentusamning 
frú  Ingibjargar  abbadísar  á  Reynistað  og  Loðins  Skeggjasonar 
frá  11.  Jan.  1394  (Nr.  408). 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5670,  stafrétt  afskript  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Arna  «ex  originali»,  sem  vai  á  kálfskinni. 

Uær  broder  petr  med  guds  ok  postoligs  sætis  naad  biskup 
aa  holum  kunngerum  þat  godum  monnum  þetta  bref  seandum 
edr  heyrandum  ath  saker  þess  ath  þat  kaup  sem  jnghibiorg 
medt1)  guds  naad  abbadis  ath  stad  j  neynisnesi  hefuer  gert  medr 
sinna   conventu   sýstra   samdýcki   widr   lodinn    skeggiason  vm 

')  þannig. 


1394.  EINGEYRAKLAUSTR.  499 

hans  æfinligha  prouendtu  til  stadarins  j  Reyninesi  litz  oss  oc 
audrum  godum  monnum  j  alla  stadi  wel  radligt  oc  greindu 
klaustri  vskadligt  wera.  þij  samdyckiom  wer  oc  stadfestum  medr 
þessu  waro  brefui  þat  sama  prouendtu  kaup  medr  aullum  sin- 
um  greinum  oc  articulis  eptir  þij  sem  hier  stendr  skrifuat  j 
þij  bref'ui  sem  hier  er  medr  fest  þesso  waro  brefui.  ath  þat 
vbrigdiligha  halldizt  enn  þij  helldr  oc  lðghligar  sem  wer  hðfu- 
om  þetta  samdýckt  oc  stadfestu  bref  þar  til  gefuit.  Ok  til 
sannenda  hier  vm  settum  wer  wart  inzsighli  firir  þetta  bref 
skrifuat  a  holum  in  proxima  die  ante  octauam  epiphanie  domini 
anno  domini.  CD°.  ccc°.  xc°.  iiij0. 

haulldum  wer  þetta  bref  ecki  staudugt  utan  þat  bænhus 
halldizt  vfordiarfat  framleidis  af  klajstrino  ath  stad  eftir  þij 
sem  byriar  ath  laughum1). 


410.  15.  Januar  1394.  á  þingeyrum. 

Pófentusamningr  Jóns  Eyjólfssonar  og  Helgu  Loðinsdóttur 
húsfreyju  hans  við  Sveinbjörn  ábóta  og  klaustrið  á  í>ing- 
eyrum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  459;  samfast  við  kvittan  Sveinbjarnar 
ábóti  frá  6.  Júlí  1394  (Nr.  415),  og  segir  Arni  um  þau  bréf  bæði: 
»Epter  tveimur  samfðstum  original-brefum  sem  fylgia  þingeyraklaustri». 
Árni  lýsir  stafagerð  frumbréfsins  og  dregr  upp  innsigli  Uffs  Stefáns- 
sonar.  Afskript  af  bréfinu  er  og  í  AM.  280.  4to  bls.  175—77. 

Profentu  bref  vm  saudadalsa2). 

Jn  dei  nomine  amen. 

giordizst  sua  fellt  profuentukaup  a  millum  herra  swein- 
biarnar  abota  ath  þingeyrum  med  vitand  ok  samþýkt  þers 
sama  klaustrs  conuentubrædra  af  æinni  halfu.  en  af  annarri 
jons  eyiulfssonar  ok  helgu  lodinsdottur  hustrv  hans  sem  her 
greiner.  j  fyrstu  at  nefnd  hion  jon  ok  helga  gefua  med  ser  til 
þingeyra  til  efuinligrar  vistar  jarder    tuær   a    uatznesi    hueriar 


*)  þe6si  klausa  stendr  aptan  við  bréfið  og  er  henni  ekki  vísað  inn;  3) 
aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  þar  stóð  og:  landamerkia  bref,  en  það  á 
ekki  hér  við;  á  ef  til  vill  við  þingeyrabréfið  frá  1428. 

32* 


500  Saudá.  1394. 

sua  hæita  saudadalsa  oc  þremr.  medr  ollum  þeim  gðgnum  ok 
giædum  sem  þau  wrdo  fremzst  æigande  ath  at  jskilldum  ollum 
reka  huala  ok  vida  ok  þij  fleira  sem  logbok  skyrer  at  sa  madr 
a  sem  hann  kauper  reka  af  lande  mannz.  sagde  jon  vera  bæn- 
hus  skýlld  a  saudadalsa  skiliande  af  ser  alla  fyrnd  a  bænhus- 
inu.  her  ofan  a  tiu  kugillde  edr  kugillda  virt  goðz  allt  samt 
firer  fimtigi  hunðraða.  skillde  jon  starfua  Reinligan  starfua 
medan  hann  veri  til  færr.  ganga  firir  stadar  buum:  geyma 
seidingh  stadarins.  wera  ath  þurrum  heyium  eðr  hafua  annan 
vidrlikan  starfua  vetr  ok  sumar.  en  helga  skillðe  vera  Rads- 
kona  a  stadnum  edr  stadar  buum  ef  aboti  villde  sua  skipa. 
medan  hun  wæri  til  fær.  skilldu  þau  wera  jafnan  bædi  saman 
a  uetrvm  ok  taka  til  klæda  ser  arliga  af  stadnum  tuituga  vad 
huart  þeirra  huitt  ok  suart  ok  þar  til  sex  alner  lerept  bædi 
saman.  skilldu  þau  ser  sæmiligt  borð  af  stadnum  efter  þij  sem 
adrer  profuentumenn  hefðe  ok  koma  bædi  a  profuentuna  a  næstum 
fardogum.  skillde  ok  stadrinn  eiga  halft  godzit  efter  handabandit. 
en  allt  þa  er  þau  kiæmi  a  profuentuna.  voru  þessir  kaupa  vattar 
þordr  þordarson.  æinar  þoruardzson  ok  solui  brandzsson  prestar, 
vlfr  stephansson  ok  þorgerr  bauduarsson  leikmenn  huerir  til 
sannenða  her  um  settu  sin  jnzcigle  med  jnzciglum  herra  suein- 
biarnar  abota  ok  conuentubrædra  firer  þetta  bref  skrifuat  at 
þingeyrum  jn  festo  beati  mauri  abbatis.  anno  domini  <D° 
ccc°.  xc°.  iiij0. 


411.  16.  Marts  1394.     i  Vik  i  Sæmundarhlið. 

Sumarliði   J>orsteinsson    kvittar   Benedikt    Brynjólfsson    fyrir 
verði  jarðarinnar  Sauðár. 

Frumbréfið  á  skinni  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  8;  innsigli  Guð- 
mundar  Einarssonar  er  fyrir  bréfinu;  hin  eru  dottin  frá.  Afskript  frá 
17.  öld  er  í  AM.  280.  4to  bls.  62. 

[kuittunarbref  benidicz  bryniolfssyni  vm  saudaa1). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr    heyra  senda 
jon  geirsson.  þorfinnr  einarsson  oc  Gudmundr  einarsson.  q[uediu] 

')  [Aptan  á  bréfinu. 


1394.  EY   Á    SKAGASTRÖND.  501 

guds  oc  sina.  kunnigt  gerandi  at  vær  vorum  j  hia  j  glaumbæ 
j  skagafirdi  at  sumarlidi  þorsteinsson  giordi  Benedikt  bryniolfs- 
son  medr  handabandi  alþingiskuittan  vm  allt  saudárverd  at 
luktum  fiorum  kugilldum  sira  einari  olafssyni  oc  fim  kugilldum 
joni  geirssyni.  Ok  til  sannenda  her  vm  settum  ver  fyrnefnder 
menn  var  innzsigli  fírir  þetta  bref  giort  j  vik  i  sæmvndarhlid 
a  iafnleingdardag  hins  goda  gudmundar  hola  biskups  þa  er 
lidit  var  fra  hegat  burd  vars  herra  iehsu  christi  þusund  þriu 
hundrutb  niutiger  oc  fiogur  aar. 


412.  24.  April  1394.  á  Holtastöðum. 

þóRDR  þórðarson  prestr  á  Höskuldsstöðum  handsalar  Valdísi 
Helgadóttur  ráðskonu  sinni  ey  þá,  sem  liggr  fyrir  Syðri-  og 
Ytri-eyjar  landi  á  Skagaströnd  til  fullrar  eignar. 

Hér  er  prentað  eptir  eptirriti  séra  Eggerts  Briems  á  Höskulds- 
stöðum  gerðu  10.  Janúar  1888  af  kopíu  á  skinni  frá  1709,  sem 
nú  er  í  eigu  Arna  hreppstjóra  Jónssonar  á  þverá  í  Hallárdal: 
«[Riett  copierat]  epter  sinum  orginal,  sem  var  á  pergament  ritadur 
og  nu  madur  og  rotenn.  þo  med  somu  jnnciglum(!)  upps[ett.  til  vitnes 
underskrifud  nðfn  ad  Geirjraudar  Eyre  vid  Alftafiord  þann  7.  Maj 
1709.  Eggert  Gudmundsson.  Joon  Grijmsson».  Til  samanburðar 
hefir  séra  Eggert  haft  afskript  frá  lokum  18.  aldar:  «þetta  bref  er 
ðlldungis  samhlioda  sinum  original  sem  er  a  pergamente  med  3ur 
hangandi  inciglum.  vitnar  Biðrn  Oddsson.  Asgrijmur  Jonsson*. 
Valdís  Helgadóttir  gaf  Ytriey  þingeyraklaustri  28.  Júlí  1403  (AM. 
Fasc.  VII,  13).     Sbr.  bréf  frá  13.  Nóv.  1401. 

J>at  giðrum  ver  finnboge  jðrvnd[ar]son.  ODarteinn  alfzson  oc 
jsleifr  sðlvason  godvm  monnvm  kvnnvgt  med  þessv  vorv  opnv 
brefe  ath  aarvm  eptir  gudz  bvrd  0D°.  ccc°.  xc°.  qvarto  favstvdagenn 
j  paaskavikv.  vorum  ver  j  hiaa.  saavm  oc  heyrdvm.  ath  sira  þordr 
þordarson  prestr  aa  havskvlldstðdum  aa  skagastrðnd.  lavk  oc 
handsalade  til  fvllrar  eignar  a  fyrrgreindvm  stad  þa  litlv  ey. 
er  liggr  j  sionvm  [firir]  framan  jardernar  sydre  oc  ytre  eý  aa 
skagastrðnd  sinne  Raad[s]konv  valdise  helgadottur.  med  ollvm 
eyarinnar  kringvm  liggiande  oc  med  fylgiande  gagnsemdvm, 
firir  tiv  kvgillda  afgipt  af  tedrar  valdisar  eigindoms  javrd  sydre 
ey.  hveria  sira  þordur  kennest  j  vavrdslvm  haft  hafa  næstliden  sex 


502  REYKHOLT.  1394. 

aar.  Oc  til  sannend[a]  her  vm  settvm  ver  fyrgreindir  menn 
vor  jncigle  fyrer  þetta  bref  [giort  i]  sama  stad  oc  dag  sem 
fyrr  segir. 


413.  26.  Mai  1394.  [i  Reykholti]. 

Skrá  yfir  fjármuni  Reykholtskirkju,  þá  er  séra  Ólafr  Kolbeins- 
son  afhenti,  en  séra  Gunnar  Gilsson  tók  við. 

Bisknpsskjalasafn  Nr.  1.  Fol.,  samtíða  skinnblöð;  eru  með 
norsku  handarlagi;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2218,  eptir  nefndri  skinn- 
skrá  «Ex  menbrana  coæva  et  authentica  Templi  Reykholtensis  accura- 
tissime  etiam  qvod  ad  mendas»   (AM.).    Hér  er  fylgt  afskript  Árna. 

Anno  domini  (0°.  ccc°.  xc°.  quarto  midvikudaghin  j  far- 
doghum  afhendi  sira  olafur  kolbeinsson  suo  mikit  gozt  kirkiuni 
j  Reykiahollte  enn  gunnar  prestr  gilsson  tok  med. 

Jn  primis  jnnan  kirkin.  iiij.  sloppa  fanyta.  ij  pellzt  kapur 
sæmilighar  oc  ein  balldrkins  kapa.  iiij.  kapu  slitti.  v.  antependia 
oc  aoll  slitin.  eitt  brikar  klædi  fanytt.  ij  altaraklædi  med 
enskan  lit  er  sira  ari  lagdi  til.  iiij  messu  klædi  sæmiligh  oc 
þo  slitin.  v  avnnur  miðg  slitin.  oc  brestr  j  einum  þessum  stola 
oc  handlin.  vj  corporalia  j  husum.  xij  altara  dvkar  vigder  oc  a 
þessum  einum  slitin  brun.  at  auk  sprangadr  dvkur.  oc  lektara 
dukr  slitin.  oc  lerepzt  dukr  yfuer  peturs  altari.  ij.  hðklar  lauser 
bader  whæfuer.  iiij.  kalekar  oc  ij.  af  þeim  lester.  enn  eirn  j 
tueim  hlutum.  viij.  kertistik[u]r  med  kopar  oc  ein  lest  enn.  ij 
fanytar.  vigzt  vaz  ketil.  sacrarium  munnlaug  lest.  glodar  ker. 
elldbera  brot.  messufata  kista  wlæst.  iiij.  klokk[u]r  oc  er  af 
þeim  ij.  beingur1)  fornar.  oc  hin.  iiij.  brotin.  ij.  bioll[u]r. 
skrin.  [texti  buin2).  kros[s]  med  vnderstodum.  krossar  iij  smellter. 
hunzlker[s]  brot  med  silfuer.  solar  steirn.  iij  paxspiolld.  fontur 
med  umbuningi  oc  katli.  marie  skript.  peturs  likneski  oc  bar- 
bare  oc  dukar  yfuer.  oc  fyrer  þeim.  iij.  kertistik[u]r   med  iarn. 


')  «beingur  er  hier  skirt.  mun  bafa  vered  kluckunafn.  um  likabaung, 
Btora  klucku  i  Skalhollte,  sem  vered  bafe  þar  fordum  er  tradition,  hversu 
lángt  heyrst  hafi»  (AM.);  *)  [útskafið;  Árni  segir  þetta  sýnist  eigi  að 
etanda  þar. 


1394.  HALLFRÍÐARSTAÐIR  503 

graduale.  gudspiallabok.  capitularius.  ordo.  de  sanctis  bækr  a 
sumarit  at  ottusaungum.  allar  secundum  ordinem.  epistolarius. 
collectarius.  gradall.  ymnarius.  lesbækr  per  anni  circulum  de 
sanctis  et  de  tempore  allar  eigi  eptir  ordu.  xx  bækr  fanytar 
eigi  epter  ordu. 

Jtem  lectarar.  ij.  merki,  ij.  oc  anna[t]  fanytt.  læstur  gler- 
gluggur.  baxtur  iarn.  ampli  med  tin.  lika  kross  med  Rodu.  lika 
krakr.  alltaris  steirn. 

£>etta  j  melfé.  iiij.  aeflar  fimmtigher  alna  oc  ij.  alnar 
varmælltar.  kistu  fyrer  barbare  oc  stor  stighi.  ij.  bord  atta 
alnar  oc  xx.  oc  eirn  bordskutil  oc  pallbord  hit  iiij.  munnlaugar 
brot.  pallklædis  slitti.  pottur  oc  ketill  huortueggia  fornt.  tui- 
bytnu  fat.  ij  strauda  saair  er  annar  vondur  oc  tuonu  hlutur.  ij. 
ker  j  jordu  oc  annat  wnytt.  vppistodu  keralld.  larar  ij  oc 
annar  fanytur.  fiorar  kistur  oc  eru  af  þeim  iij  fánytar.  strockr. 
sex  trog  oc  oll  vond.  sex  vppgerdar  kerolld  vond.  x.  diskar  oc 
x  skaler  oc  flest  af  þessw  Rifit.  [sængur  klædi1)  ij.  oc  aaklædi 
sæmilikt.  metit  allt  saman  fyrer  halft.  xvja  hundrath.  skal  sira 
olafur  her  til  [legjgia  h[alft]  iij  hundrat. 

þetta  luktiz  j  kuikfé  viij.  [oc]  xx.  kyr.  iij  naut  ueturgomul. 
gradungur.  ij  vetur.  xij  aasaudar  kugilldi.  hrutur.  ij  vetur.  xij 
sauder  vetur  gamler.  ix  hross. 


26.  Mai  1394.  á  Bægisá. 

414.  13.  Januar  1396.  á  Möðruvllum. 

Jón  þorbjamarson  selr  Böðvari  subdjákn  Ögmundarsyni  jörðina 
Hallfríðarstaði  í  Hörgárdal  með  tilteknum  ítökum  og  landa- 
merkjum  fyrir  lausafé. 

Frumbréfið  í  AM.    Dipl.  Isl.    V,     11,    á    skinni;    innsig-lalaust; 
Dipl.  afskr.  AM.  Nr.  156  (eptir  frumbr.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr    heyra  senda 
gudmundur  jonsson.  bergþor  jonsson.  prestar.   brandr    ormsson. 


')   «hier  er  skriften  afnuen.  biled  svarar  þvi,  sem  staded  kynne  hafa: 
sængur  klædi»  (AM.) 


504  HALLFRÍÐARSTAÐIR.  1394. 

þorsteinn  illugason.  nickolas  guttormsson  oc  jon  þorgeirsson  leik- 
menn  qfuediu]  g[uds]  oc  sina  kunnigt  gerandi  at  þa  er  lidit  var  fra 
hingat  burd  uars  herra  jehsu  christi.  CD°.  ccc°.  lxxxx  oc  fiogur 
aar  at  bægissa  sydri  miduikudaghinn  j  fardogum  uoru  uær  j 
hia  sam  oc  heyrdum  aa  handaband  beirra  bauduars  subdiakns 
augmundarsonar  af  einni  halfu  oc  jons  þorbiarnarsonar  af  ann- 
ari  at  suo  firir  skildu  at  hann  selldi  honum  halfua  hallfridar- 
stadi  j  haurgardal  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sem 
henni  hafdi  fylgt  ad  fornu  og  nyu  oc  hann  vard  fremst  eig- 
andi  at  med  þessum  ummerkium.  rædr  gardr  firir  utan  upp  j 
lækinn  en  steinn  stor  j  midli  auxnhols  ok  hallfridarstada  uid 
sydri  skridu  oc  rettsyni  or  honum  upp  oc  ofan.  reiknadi  hann 
þessi  jtauk  j  annara  manna  jarder.  selfaur  j  myrkardal  arligha. 
x  tigum  asaudar.  tueimr  kum  oc  tueimr  hrossum  af  allri  jord- 
unni.  skogr  j  tungu  jordu  med  þessum  ummerkium.  uarda  a  bals- 
inum  firer  sunnan  stigadæli.  drangsteinn  nidre  uid  skuggagotu 
ok  rædr  hon  ut  aa  hals.  her  j  mot  gaí  bauduar  diakn.  xv.  kugilldi 
af  þessum  fridleika.  v.  asaudar  kugilldi.  v.  kyr,  v.  gelldfiar  ku- 
gilldi  oc  skilldi  þar  j  þriu  uetrgaumaul  naut.  iiij.  hundrut  j 
slatrum.  oc  hundrads  kapall.  x.  hundrut  j  uadmalum.  lukaz  ut 
a  firsta  ari.  ij.  kyr.  iij.  asaudar  kugilldi.  iij.  gelldfiar  kugilldi. 
a  næsta  hausii.  ij.  hundrut  j  slatrum.  v.  hundrut  j  hafnar- 
uadum.  aa  audru  ari  fiogur  kugilldi.  ok.  v.  hundrut  j  hafnar- 
uadum.  ij.  hundrut  j  slatrum  ath  audru  hausti.  aa  þridia  aari. 
iij.  kugilldi.  skildi  jon  af  ser  bænhus  fyrnd.  leyfdi  ualgerdr 
kona  jons  saulu  aa  jordunni  med  handabandi.  uid  bauduar 
diakna.  skilldi  jon  abyrgiaz  lagariptingar  a  jordunni  en  bauduar 
hallda  til  laga.  Ok  til  sannenda  her  um  settu  uær  fyrr  nefnder 
menn  uar  innsigli  firir  þetta  bref  gort  aa  maudruuollum  j 
haurgardal  a  geisla  daghinn  [ij  arum1)  sidar  en  fyr  seger. 


415.  6.  Juli  1394.  [á  þíngeyrum]. 

Sveinbjörn  ábóta  á  f>ingeyrum  kvittar    Jón   bónda  Eyjólfsson 

*)  [Afskr.  les  her  «.  .  .  nattura»,  sem  er  rangt  og  eingin  hugsun  í: 
frumbréfið  er  dálítið  óskýrt,  en  þó  er  þetta  víst;  talan  hefir  fyrst  mis- 
skrifast,  síðan  verið  skafið  og  skrifað  ofan  í. 


1394.  ÞINGEYRAKLAUSTR.    —   ÁSLÁKSSTAÐIR,  505 

fyrir  jörðunum  Sauðadalsá    og    £remi,    er    hann    hefir    afhent 
ráðsmanni  staðarins  samkvæmt  prófentubréfi  sínu  (Nr.  410). 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  460  eptir  frumbréfinu,  sem  fylgt  hefir  þing- 
eyraklaustri;  innsigli  ábóta  brákað.  Bréfið  áfast  prófentubréfi  Jóns. 
Afskript  af  bréfinu  er  og  í  AM.  280.  4to  bls.  177. 

Vær  suæinbiornn  med  guds  nað  abothi  at  þingeyrum 
medr  kennumzst  medr  þessu  waru  brefui.  at  jon  bonde  eyiulfs- 
son  hefuer  afhent  oss  ok  warum  Radsmannj.  jarder  tuær  a 
watznesi  sauðadalsa  ok  þrðm  ok  þar  til  atta  kugilldi.  ok  tuð 
hundrat  kugillda  virð.  efter  þij  sem  profentubref  jons  ok 
helgu  vattar  at  þau  gafu  i  sina  profentu.  huert  her  er  med 
bundit  þesso  waro  brefi.  ok  þij  gerum  wer  nefnd  hion  jon  ok 
helgu  frialfs  lidug  ok  ollnnghis  kuitt  af  allri  vtlýktingu  sagdrar 
profentu.  ok  til  sannenda  her  vm  settum  wer  uart  jnzcigli  firir 
þetta  bref  skrifuat  at  þingeyrum  tuæim  nattum  firir  festum 
sociorum  in  selio  quiescentium.  anno  domini  C0°  ccc°  xc°  iiij0. 


416.  23.  August  1394.  á  Möðruvóllum. 

Pétr  Nikulásson  biskup  á  Hólum    kvittar  Árna   Einarsson  um 
tíu  hundraða  ílag  í  jörðina  Asláksstaði  í  Kræklingahlíð. 

Frumbréfið  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  9;  á  skinni;  innsiglið 
dottið  frá.  Bréfið  er  prentað  í  F  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  220,  en 
eptir  lakri  afskript.     Sbr.  Dipl.  Isl.   III,  Nr.  405. 

Vær  broder  petr  med  guds  oc  postuligs  sætis  naad  biskup 
aa  holum  kunngerum  þat  godum  monnum  medr  þessu  waro 
brefui  ath  þat  sama  tiu  hundrada  jlagh  sem  stadrinn  aa  mðdru- 
uollum  atti  j  jord  a  aslaksstaudum  j  kræklingahlid  þeim  til 
vrlausner  sem  þat  willde  gera  oc  landit  atti.  hefuer  sira  sueinn 
magnasson  radsmadr  mðdruvalla  stadar.  medr  waro  samþycki 
ath  sier  tekit  stadarins  weghna  oc  staddan  wegh  sa  gert  vidr 
arna  einarsson.  ok  hann  hefuer  greind  tiu  hundrath  vth  lukt 
ok  af  hendt  efter  þij  sem  oss  wel  aanæygher  ok  þat  bref 
sira  sueins  wattar  sem  hier  er  medr  fest  þessu  waro  brefi. 
þij  gerum  wer  nefndan  arna  ollungis  kuittan  vm  greindt  jardar 


506  STAÐARFELL.  1394. 

jlagh  stadarins  weghna  aa  mðdruuollum  sua  firir  oss  sem 
warom  efter  komandum  hola  bi&kupum  edr  kirkiunnar  lðgligh- 
um  vmbodsmonnum.  ok  honum  ok  hans  erfingium  edr  eighner 
monnum  greindrar  jardar  etter  hann  alla  sagda  jord  frealsa  oc 
akiærulausa  vm  þratt  nefndt  jlagh.  ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  wer  wart  inzsighli  firer  þetta  bref  gert  aa  modruwoll- 
um  j  haurghæirdal  in  profesto  bartholomei  apostoli.  anno 
domino  CD°  ccc°  xc°  iiij0. 


417.  [1394]. 

Skrá  um  það,  bverjar  eignir  Staðarfellskirkju   hafi  bæzt  síðan 
máldaga  Gyrðs  1354. 

AM.  dipl.  afskr.  Nr.  1514;  Landsbókasafn  101.  4to  bls.  353 
skr.  c.  1730.  Landsbókas.  107.  4to  bls.  416.  Prentuð  í  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  107  með  latínskri  þýðing.  þetta  fylgir  í  handritun- 
um  máldaga  Gyrðs  frá  1354  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  40),  en  ekki  finst 
þessi  klausa  í  Vilchinsbók. 

Nv  sidan  þessi  maldagi  var  gior  hefur  gefist  til  kirkiv 
vnder  stadarfelli. 

jn  primis  gaf  aurnolfr  ionsson  andreas  likneski.  enn  gutt- 
ormr  jatti  at  luka  þat  elligar  iij  merckur  vorovirdar. 

Jtem  hefur  gefist  viij  kyr  oc  eitt  asavdar  ku[g]illdi.  iiij 
hestar  oc  ijc  j  vadmalvm.  kertastikur  ij  med  kopar.  sloppur  oc 
patinvr  ij.  xvjc  vorovird  er  fallit  hafa  henni  i  porcionem  aa 
millvm  þess  er  ornnolfur  giordi  firir  herraa  od[d]geire  Reikn- 
ingsskap  oc  hins  er  guttormr  son  hans  giordi  firir  herra 
vilkin  hit  firsta  sinne  at  hann  visiteradi  vestfiordu. 


418.  [1394]. 

Visitazídbréf  Pétrs  Nikulássonar  biskups  á  Hólum. 

AM.  235.  4to  bls.  41,  bréfabók  Jdns  biskups  Vilhjálmssonar  á 
skinni  í  frumriti  frá  c.  1430.  Pétr  biskup  vísiteraði  í  fyrsta  skipti 
1394.  og  reið  þá  einkum  yfir  Eyjafjarðar  og  þingeyjarsýslur.  Mun 
því  bréf  þetta  veia  ritað  um  vorið  1394. 


1394.  VÍSITÁSÍUBRÉF  PKTRS  HÓLABISKUPS.  507 

Visitacionis  bref. 

Vær  broder  petr  medr  gudz  oc  postuligs  sætis  nad  biskup 
a  holum.  Gerum  ollum  lærdum  sæm  læikum  millum  avamula1) 
oc  helkundo  hæidar  kunnikt  ath  saker  skylldu  wars  æmbettis 
born  ath  færmma  ok  malwm  skipa.  Etlom  wer  med  gudz 
vilia  ath  visitera  her  med  ydhr  [i]  sumar  oc  Rida  hæiman  næsta 
dagh  æfter  olafsmæsso  fyrri.  til  vrda  j  suarfuadardaal.  þadan 
til  tiarnar.  þa  til  vfsa.  þa  til  valla  oc  vera  þar  tuær  nætr.  þa 
til  Riseyiar.  þa  til  aarhskogz.  þa  til  haufda.  þa  til  grytubacka. 
þa  til  laufas  oc  vera  þar.  ij.  nætr.  þa  til  flatæyiar.  þa  til  stadar 
j  kinn.  þa  til  helgastadar.  þa  til  COula  oc  vera  þar  ij.  nætr.  þa 
til  græni[adar]stada  oc  vera  þar.  ij.  nætur.  þa  til  næs.  þa  til 
husavikr  oc  vera  þar.  ij.  nætur.  þa  til  gardz.  þa  til  hafra- 
fellstungu.  þa  til  hola  j  gnupasuætt.  þa  til  swa!bardz  j  þistils- 
fiordh.  þa  til  saudanæs.  þadan  afti  til  sualbardz.  þa  til  skinna- 
stada  oc  vera  þar.  ij.  nætur.  þa  til  aas.  þa  tii  Rækiai  hlidar.  þa 
til  skutustada.  þa  til  þueraar.  þa  til  Einarsstada  oc  vera  þar 
ij.  nætur.  þa  til  lundarbrækku.  þa  til  Eyiardals  aar.  þatilliosa- 
watz.  þa  til  haals  oc  vera  þar  tuær  nætur.  þa  til  illughastada 
oc  vera  þar  tuær  netur.  þa  tii  draflastada.  þa  til  swalbardz.  þa 
til  inunkka  þuæraar  oc  vera  þar.  ij.  netr.  þa  til  modruwalla  j 
Eyiafiordh.  þa  til  saurbæiar  oc  vera  þar.  ij.  nætur.  þa  til 
grundar  j  Eyiafiordh.  þa  til  Rafnagils  oc  vera  þar  ij  nætr.  þa  til 
hlidar.  þa  til  glæsibæiar.  þa  til  modruvalia  j  haurgardaal  oc 
oc  huilast  þar  seau  nætr.  þa  til  audbrækku  edr  laugalandz 
huortt  wer  æigum  hældr  gistingh  ath  taka.  þa  til  myrkaar.  þa 
til  bægisaar.  þa  til  backa.  þa  til  sylfrastada.  þa  til  RÍpr.  þa 
hæim  til  hola. 

Biodum  wer  oc  aminnom  alla  oc  siærhuería  presta  oc 
bændr  þa  sæm  oss  æigu  gistingar  ath  halda  ath  þer  firihugsi 
oss  oc2)  varom  swæinum  tilheyriligan  kost  med  aul  oc  ræid- 
skiota  oc  her  med  ath  þer  vppi  later  firer  oss  Ræikningn 
oc  skodan  aa  ydrom  kirkiom  oc  aulli(!)  þeirra  godzi.  gioræir 
ok  þessum  manni  sæm  þetta  uortt  bref  bær  þan  græida  særa 
honum  þarfuazst  sua  hans  færdi  þurfui  þar  firer  æighe  ath 
talmazst. 

Ok  til  sannenda  et  ceteia  meiri3). 

')  eða:  wamula;  2)  j,  skb.;  ')  hér  eptir  kemr  í  skb.  visitaizubréf 
Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 


508  PÉTRSMÁLDAGAR.  1394. 

419-498.  1394  og;  siðar. 

Máldagar  Pétrs  biskups  Nikulásðonar  fyrir  kirkjurn    í    Hóla- 
biskupsdæmi. 

Safn  það  af  máldögum,  er  íer  hér  á  eptir,  er  það  sem  venju- 
lega  liefir  verið  kallað  máldagabók  Pétrs  biskups  Nikulássonar1) 
og  er  að  því  leyti  að  skoða  sem  heild  út  af  fyrir  sig,  sem  máldag- 
arnir  hafa  frá  upphafi  verið  sem  einn  flokkr,  þó  að  þeir  sé  nokkuð 
misgamlir  og  sumt  i  bókinni  stafi  ekki  frá  Pétri  biskupi.  Pétr 
biskup  hefir  gert  hina  fyrstu  yfirreið  um  biskupsdæmi  sitt  1394  í 
August  og  September  og  hefir  riðið  heiman  frá  Hólum  til  Svarfaðar- 
dals  30.  Júlí  og  vísiterað  svo  um  Vaðlaþing  og  þiugeyjarþing  um 
sumarið  eins  og  visitazíubréf  hans  hér  næst  á  undan  segir  til.  Ef 
biskupinn  hefði  hagað  yfirreið  sinni  alveg  eins  og  visitazíubréfið 
segir,  þá  mætti  ætla  að  máldagarnir  stæði  nú  í  skakkri  röð  í 
máldagiibókinni  eins  og  hún  er  tii  vor  komin,  euda  er  röð  þeirra  allóeðli- 
leg.  því  að  hverri  sýslu  er  blandað  inn  í  aðra,  og  gæti  verið  að  af- 
skrifari  þorláks  biskups  hefði  lagt  rangt  sarnan  arkir.  ef  frumritið 
hefir  þá  verið  farið  úr  bandinu.  En  þótt  svo  geti  verið,  þykir  ekki 
gerlegt  að  raði  hér  máldögunum  eptir  sýslum  né  heldr  eptir  þvi. 
sem  stendi  í  visitazíubréfinu,  því  að  hæglega  gat  svo  staðið  á,  að 
biskup  hefði  ekki  getað  komið  því  við  að  haga  yfineið  sinni  á  þann 
hátt  sem  ætlað  var.  Af  bréfinu  má  og  sjá  að  biskup  hefir  bæði  ætlað 
að  fara  til  Hríseyjar  og  Flaíeyjar.  en  út  af  því  hefir  hanu  líklega 
brugðið.  því  að  ekki  standa  nú  máldagar  þeirra  kirkna  í  máldaga- 
bókinni.  En  í  máldagabókina  vantar  auðsjáanlega  eingan  máldaga, 
sem  upphaflega  hefir  staðið  þar,  svo  að  ekkert  hefir  verið  glatað  úr 
henni.  þegar  þorlákr  biskup  lét  rita  hana  upp  1639;  að  eius  hafa 
einstaka  orð  verið  svo  máð,  að  þau  hafa  ekki  orðið  lesin.  Af  bréf- 
inu  sést  enn  fremr  að  biskup  hefir  ætlað  að  vísitera  klaustrin  á 
þverá  og  Möðruvöllum,  en  ekki  standa  klaustrmáldagar  þessir  nú  í 
bókinni  og  hafa  víst  aldrei  verið  ritaðir  í  hana.  þó  hefir  biskup 
eflaust  komið  þar  og  gert  máldaga2),  en  þeir  hafa  líklega  verið  rit- 
aðir  á  bók  sér  eins  og  lítr  út  fyrir  að  vani  hafi  verið  með 
klaustrin.  Eptir  vísitazíubréfinu  hefði  máldögunum  átt  að  vera 
skipað  svo,  og  setjum  vér  hér  í  sviga  hvar  þeir  nú  eiga  sæti  í  bók- 
inni;  1.  Drðir  (1);  2.  Tjörn  (3);  3  Upsir  (4);  4.  Vellir  (2);  [5. 
Rísey]:  6.  Árskógr  (5);  7.  Höfði  (64);  8.  Grýtubakki  (66);  9. 
Laufás  (63);  [10.  Flatey];  11  Helgastaðir  (69);  12.  Múli  (71);  13. 
Grenjaðarstaðr  (72);  14.  Húsavík  (73);  15.  Garðr  (75);  16.  Hafra- 
fellstunga  (79);  17.  Presíhólar  (47);  18.  Svaibarð  (78);  19.  Sauða- 
nes  (48);    20.  Skinnastaðir    (77);    21.  Reykjahlíð    (74);  22.  Skútu- 


')  Séra  Jón  Haidórsson  í  Hítardal  kallar  máldagabókina  ■Pétnrs 
Regestunv  (Biskupasógur  hans);  ')  Annálar  geta  einmitt  urn  vísitázíu 
hans  á  Möðruvöilnm  1394. 


1394.  PÉTRSMÁLDAGAR.  509 

staðir  (51);  23.  þverá  (50);  24.  Einarsstaðir  (49);  25.  Lundar- 
brekka  (55);  26.  Eyjardalsá  (53);  27.  Ljósavatn  (54);  28.  Háls 
(68);  29.  Illugastaðir  (80);  30.  Draflastaðir  (67);  31.  Svalbarð  (65) 
[32.  Munkaþverá];  33.  Möðruvellir  í  Eyjafirði  (6);  34.  Saurbær  (15) 
35.  Grund  (14);  36.  Rafnagil  (56);  37.  Lögmannshlíð  (13);  38 
Glæsibær  (10);  [39.  Möðruvallaklaustr];  40.  Auðbrekka  (11);  41 
Laugaland  (12);  42.  Myrká  (18);  43.  Bægisá  (8);  44.  Bakki  (7);  45 
Silfrastaðir  (9);  46.  Ríp  (21).  |>eír  af  þessum  máldögum,  sem  í  bók 
inni  standa,  hefðu  því  að  réttu  lagi  allir  átt  að  vera  frá  1394,  en 
nú  sýnir  það  sig  ljóslega  að  svo  er  ekki,  og  hefir  biskup  auðsjáan- 
lega  ekki  komizt  yfir  að  vísitera  alstaðar  það  sumar,  þar  sem  hann 
ætlaði  sér  í  upphafi.  Möðruvallamáldagi  hér  er  frá  1395,  og  hefir 
því  biskup  riðið  til  Eyjafjarðar  næsta  sumar.  Bægisármáldagi  er  af- 
bending  frá  1399  o.  s.  frv.  Aðra  vísitázíuferð  sína  hefir  Pétr 
biskup  gert  sumarið  1395  og  hefir  þá  riðið  yfir  Húnavatnsþing  og 
nokkuð  af  Hegranesþingi.  Við  Melstaðarmáldaga  (XXVIII)  er  sagt, 
þetta  sé  fyrsta  vísitázía  hans,  og  á  það  svo  að  skilja,  að  þá  hefir 
hann  í  fyrsta  sinn  gert  allsherjar  yfirreið  yfir  þann  hluta  biskups- 
dæmisins.  Styðst  þetta  ennfremr  við  afhending  Hofs  (XX)  og 
Miklabæjar  (LXII)  frá  1395,  en  enn  þá  ljósara  er  þetta  af  vígslu- 
máldaga  Höskuldsstaðakirkju  frá  2.  Júlí  1395.  Árið  áðr  hafði  hann 
riðið  á  nokkra  staði  í  Húnavatnssýslu,  svo  sem  Viðidalstungu.  En 
hér  með  er  yfirreiðum  Pétrs  biskups  lokið  og  embættisverkum  hans 
á  Islandi  að  því,  er  vér  nú  framast  vitum.  Að  vísu  segir  séra  Jón 
Haldórsson  í  Biskupasögum  sínum  og  eptir  honum  Finnr  biskup  sonr 
hans(Hist.  Eccl.  Isl.  II,  218),  að  Pétr  biskup  hafi  farið  utan  1398, 
en  hafi  komið  út  aptr  1401  og  hafi  því  það  ár  verið  á  íslandi. 
En  þetta  er  að  nokkru  misskilningr.  í  registri  Hólastaðar  og  norðr- 
klaustranna  frá  2.  Maí  1396,  er  tekið  svo  til  orða:  «Reiknaðizst 
svo  mykit  góðz  kirkjunnar  á  Hólum  er  virðolighr  herra  herra  Pétr 
með  guðs  oc  postolighs  sætiz  uáð  biskup  á  Hólum  bióðzst  til  skips», 
og  er  af  því  auðsætt,  að  hann  muni  þá  hafa  farið  utan  þegar  önd- 
vert  sumar  og  verðr  það  að  vera  víst.  Á  öndverðu  ári  1398  er 
hans  aptr  getið  á  íslandi,  því  að  á  fóstunni  hinn  29.  Marts  lætr 
Steinmóðr  prestr  þorsteinsson  ganga  dóm  um  eignir  Möðruvalla- 
klaustrs  og  getr  þar  Pétrs  biskups  á  þann  hátt,  að  hann  sé  nær- 
staddr,  en  þá  hefir  hann  farið  utan  um  sumarið  og  aldrei  komið  út 
aptr,  því  að  bréf  það,  sem  séra  Jón  Halddrsson  og  Finnr  biskup  byggja 
á  um  veru  hans  á  íslandi  1401,  er  átta  árum  eldra  eða  frá  1393, 
svo  að  það  kemr  í  raun  réttri  hér  ekki  til  greina  (Nr.  401).  Stafar  því  alt 
það  í  þessum  máldögum,  sem  er  frá  1399  eða  yngra  frá  öðrum  en 
Pétri  biskupi.  Sumt  eru  staðarafhendingar  frá  1399  eins  og 
Bægisármáldagi  og  Sjávarborgarmáldagi  og  alt  það  sem  hér  er  frá 
þessu  ári  stafar  á  einhvern  hátt  frá  officialibus  Steinmóði  þorsteins- 
syni  og  þórði  þórðarsyni.  En  það  ártai  finst  í  þessum  máldögum: 
Möðruvalla,  Bægisár,  Lögmannshlíðar,  Myrkár,  Sjávarborgar,  Reykja, 
Höskuldsstaða,  Svínavatns,  Staðarbakka,  Ljósavatns,  Goðdaia,  Glaum- 
bæjar,  Draflastaða,   Staðar    í    Kinn,    Grenjaðarstaða,    Áss    í    Keldu- 


510  PÉTRSMALDAGAR.  1394. 

hverfi1),  ea  sumt  eru  einungis  smáinnskot  eða  viðbætr,  sem  hafa 
Pétrsmáldaga  að  stofni.  En  nú  dó  Haldór  prófastr  Loptsson  ráðsmaðr 
Hóiastaðar  í  December  1403  úr  svartadauða  og  officiales  báðir  þórðr 
þórðarson  og  Steinmóðr  dóu  einnig  það  ár.  Er  því  klausan  frá 
1404  (réttara  1406)  í  Grenjaðarstaðamáldaga  líklega  frá  séra  Loga 
Stígssyni.  sem  varð  officialis  eptir  pláguna.  Frá  sama  ári  kann  og 
að  vera  niðrlagsklausa  Múlamáldaga,  þar  sem  getið  er  plágunnar». 
En  niðrlagsklausa  Grenjaðarstaðamáldaga,  og  sem  að  eins  finst  í 
skinnbroti  því  er  til  er  af  máldagabókinni,  mun  vera  frá  c.  1420  og 
kynni  að  stafa  frá  Jóni  biskupi  Tófasyni,  sem  einmitt  visiteraði 
1420,  þó  að  nú  muni  vera  lítið  til  af  hans  máldögum.  Viðbót  er 
enn  fremr  aptan  við  Ríprmáldaga  frá  1463  og  stafar  frá  Olafi 
biskupi  Rögnvaldssyni  og  hefði  að  réttu  lagi  átt  að  standa  i  hans 
bók.  í  skinnbrotinu  stendr  ennfremr  klausa  að  niðrlagi  í  Prest- 
hólamáldaga  frá   1520. 

Meginhandritið  að  máldagabók  þessari  er  hið  sama  og  fylgt 
er  við  útgáfu  Auðunarmáldaga  og  Jónsmáldaga  skalla  í  safni  þessu, 
en  það  er  afskript  á  pappír  gerð  fyrir  þorlák  biskup  Skúlason  1639 
og  á  hún  nú  heima  í  Biskupsskjalasafni  íslands  í  Reykjavík  og  er 
þar  Nr.  3.  4to,  og  stafa  allar  aðrar  pappírsafskriptir  bókariunar  í 
heild  -iuni  frá  þessari  afskript  eða  afskriptinni  frá  1645  og  hefir 
þeini  einginn  gaumr  verið  gefinn;  finnast  þær  á  sömu  stöðum  og  getið 
er  við  Auðunarmáldaga.  Ekki  hefir  afskriptin  frá  1645  heldr  verið 
höfð  til  samanburðar,  því  að  húu  er  ekki  komin  enn  í  leitirnar 
síðan  herra  háyfirdómari  Jón  Pétrsson  hafði  hana  í  höndum  1S69 
— 73.  En  í  AM.  273.  4to  er  til  brot  á  skinni  úr  þessari  máldaga- 
bók;  er  það  ritað  á  skænisþunt  sauðskinn,  að  því  er  virðist,  í  önd- 
verða  tíð  Gottskálks  biskups  Nikulássonar  eða  hér  um  bil  um 
1500;  er  það  einhver  hin  versta  augnaraun  að  eiga  við  þessi  blöð, 
því  að  blekið  er  mórautt  og  klest,  en  skinnið  svo  þunt,  að  alt 
drepr  í  gegnum,  svo  að  í  stafina  á  þeirri  hlið  blaðsins,  sem  frá 
manni  snýr,  skyggir  jafnharðan  sem  í  stafina  á  þeirri  blaðsíðu,  er 
að  veit.  þó  má  lesa  það  alt  með  yfirlegu.  það  hefir  verið  til 
mikils  hagræðis  að  til  er  meðal  fornbréfaafskripta  Arna  Magnússonar 
(Nr.  26 — 32)  afskript  með  hans  eiginhendi  af  hér  um  bil  öllu 
þessu  broti  og  er  hún  gerð  með  hans  alvana  traustleika.  þeir  mál- 
dagar,  sem  á  skinnbroti  þessu  standa,  eru  þessir: 

1.  Hafrafellstungumáldagi    að  eins  niðrlag  (LXXIX). 

2.  Presthólamáldagi  (XLVII). 

3.  Sauðanessmáldagi  (XLVIII). 

4.  Svalbarðsmáldagi  í  þistilsfirði  (LXXVIII). 

5.  Skinnastaða  máldagi  (LXXVII). 

6.  Húsavikrmáldagi  (LXXIII). 

7.  Grenjaðarstaðamáldagi  (LXXII). 

8.  Múlamáldagi  (LXXI). 


J)  Hér  má  eg  telja  niðrlag  Saurbæjarmaldaga,  þar  sem  svo  er  að  orði 
kveðið:  «síðan  herra  Pétr  gisti». 


1394.  PÉTRSMÁLDAGAR.  511 

Brot  þetta  hefir  verið  dálítið  aukið  (interpolerað),  og  auðséð  er  að  af- 
skript  þorláks  biskups  hefir  ekki  verið  gerö  eptir  þeirri  skianbók, 
sem  það  er  úr  meðan  hún  var  heil  heldr  hefir  hún  verið  gerð  beint 
eptir  frumritinu.  En  þetta  brot  er  þó  lagt  til  grundvallar  fyrir  textanum 
það  sem  það  nær,  því  að  ritháttr  þess  er  miklu  nær  frumritinu.  heldr  en 
sú  stafsetning  sem  er  á  afskript  þorláks  biskups,  en  er  þó  ekki  fylgt  hér 
útíæsar.  þess  má  ennfremr  geta  að  afskript  af  öllum  þessum  máldög- 
um,  sem  á  skinnbrotinu  standa,  nema  niðrlagsbrotinu  af  Hafrafellstungu- 
máldaga,  er  í  Bisk.  3.  4to  á  bl.  69—  76  aptan  við  máldagabók  Ólafs 
Rögnvaldssonar,  og  er  hún  gerð  1639  fyrir  þorlák  biskup,  en  hún 
er  miklu  síðri  eu  afskript  Arna.  Jón  Pétrsson  hefir  í  Kirkjurétti 
sínum  (2.  útg.  Rvík  1890  bls.  225)  tekið  það  fram,  að  vert  væri 
að  gefa  gaum  að  öllum  eptirritum,  sem  finnast  kynnu  af  hinum 
fornu  máldagabókum,  þó  ekki  væri  nema  af  einstökum  máldögum,  ef 
þær  kynni  að  vera  betri  en  afskriptirnar  í  bókunum  sjálfum.  þetta 
er  rétt  mælt,  og  hefir  árangr  orðið  nokkur  af  því  við  þessa  mál- 
dagabók  eius  og  eg  hefi  getið  um,  auk  þess  sem  Ljósavatnsmáldagi  er 
hér  prentaðr  eptir  transskripti  frá  1565  og  Bakkamáidagi  í  Öxna- 
dal  fyltr  eptir  fornri  afskrift  á  pappír.  Af  máldögum  hinna  eldri 
bóka  hefi  eg  enn  ekkert  fundið,  er  taki  fram  eða  bæti  upp  það,  sem 
í  afskriptunum  stendr.  Eg  vissi  að  vísu  um  transskript  frá  1574 
af  Hrafnagilsmáldaga  Auðunar,  en  sú  afskript  var  lakari  en  í  sjálfri 
máldagabókinni,  svo  eg  notaði  hana  ekki.  Aunars  væri  slíkra  af- 
skripta  af  einstökum  máldögum  helzt  að  vænta  við  kirkjurnar  sjáifar, 
og  er  vonandi  að  þeir,  sem  þar  eiga  hlut  að  máli,  láti  menn  vita, 
ef  þeir  hafa  í  höndum  betri  afskriptir  en  þær,  sem  nú  eru  mál- 
dagarnir  prentaðir  eptir  ellegar,  ef  til  vill,  máldaga  sem  glat- 
aðir  sé  úr  bókunum.  Frá  hinu  skýrir  Jón  Pétrsson  ekki  jafnrétt, 
þar  sem  hann  segir  á  sama  stað,  að  nú  sé  líklega  glötuð  frumrit 
allra  hinna  fornu  máldagabóka,  nema  Sigurðarregistrs,  því  frumrit 
máldagabókar  Ólafs  Rögnvaldssonar  er  enn  til,  og  er  vorkunnarlaust 
að  vita  það,  því  að  það  hefir  verið  tekið  fram  áðr  (Fornbréfasafn 
II,  424). 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  xc°.  iiij0.  j  fý|rstann  týma  er  herra 
Petur  visiteradi  nordann|landz.  reyknuduzt  þuilijk  ornamenta 
og  kyjrckiu  Eigner  j  faustu  og  lausu  j  Hola  Biskupz|dæme  sem 
hier  fylgier. 

[í.  Urdir]. 

J  fyrstu.  kyrckia  ad  vrdum  j  suarfadardal  er  helgvd  med 
Gudi  hinne  heilogu  (Dariæ.  og  Andreæ  postula. 

hun  a  land  á  skroflustodum.  og  anDad  á  Holi. 

petta  jnnann  kýrckiu.  messuklædi  þrenn  ad  aullu.  hauklar. 
v.  alltarisklædi.  iiij.  Brijkarklædi.  Cantarakápa,  sloppur.  cor- 
poralia.  iij.  stola  laus.  lijka  salun    og   fotaklædi.    lectaradvkur. 


512  URÐIR.   —  VELLIR.  1394. 

og  dvkur  yfer  aDdrea.  tiolld  vm  alla  kyrckiu.  mercki  eitt.  sot- 
drifft  vond.  fontur  med  vmbunadi.  krossar  iij.  mariu  lijkneski. 
ij.  og  þridia  sliett  pentad.  andres  lijkneski.  Blod.  iiij.  pentud. 
paxspiolld  ij.  Brijk  yffer  alltari.  glerkaleykur.  propiciatorium 
medr  sylfr  er  vegur  vj.  aura.  kiertastykur.  ij.  med  jarn  og.  iij. 
med  kopar.  olafz  lijkneski.  Blad.  skiolldur  gulllagdur.  lectari 
einn.  paska  kerti.  ij.  Glodaikier.  Elldberi.  hompull.  sacrarium 
munnlaug.  výgdz  vatnz  kietill.  kluckur.  vij.  ad  tolu.  Brodd- 
stafur.  kista  olæst.  Baksturjarn.  glergluggur. 

Hun  a  og.  vij.  hundrud  j  audna  landi. 

]?etta  j  Bokum.  messubok  fra  aduentu  til  paska.  aunnur 
Bok  matutinale  fra  paskum  til  aduentu.  gradualia.  ij.  ordo  vond. 
psalltarar.  iiij.  handbok.  lágasongua  kuer.  commune  suffragium. 
andres  saga  a  norrænu.  messubok  a  sumar.  sequentiu  bok. 

Asa  kona  Loptz1)  gaf  tabulum  fyrer  alltari.  og  er  enn 
eigi  lucktt. 

þar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leygu.  ij.  hund- 
rud.  enn  vtann  gardz.  iiij.  merckur. 

heytollur  og  lysistollur  af  xv  Bæium. 

Kyrckiudagur  er  þar  tueým  nottum  fyrir  seliumanna 
messo. 

ij.  Vallna  kýrckia. 

Eyrckia  hins  heilaga  olaffz  a  Vollum.  á  alltt  heimaland. 
vppsali.  kongzstadi.  stafn.  hol.  hanefstadi.  og  huarff. 

f>etta  j  rekum.  j  þorgeýrzfirdi  fyrer  vestann  áros.  þad  er 
attungur  j  hual  fra  árosi  til  Torfdælar.  Enn  fiordung  vestur 
þadan  til  svlna.  halffa  reka  alla  og  fluttningar  vidur  Byrnunes. 

f>etta  jnnan  kyrckiu  j  Bokum  og  skrvda.  aspiciens  Bækur. 
v.  lesbækur.  x.  vondar.  messubækur.  iij.  fornar.  Graduale  j 
tueim  Bokum.  og  einn  Grallari  er  herra  Jon  Biskup  gaf.  Se- 
quentiu  Bok  og  aunnur  vond.  processionale.  Capitularius. 
Commune  suffragium.  Texti  Bvinn.  ij.  psalltarar  goder.  Dialogus 
j  tueým  Bokum.  Homilia  Gregorij.  aunnur  augustini.  Sermones. 
Bækur  iij  a  norrænu.  passionales  Apostolorum.  tueyr  Actus 
Apostolorum.  Liber  Sapientiæ.  Alquinus.  Sermo  Eligij.  og  x. 
skrar  fornar.  handbækr.  ij.  Mariusaga.  Olafzsaga.  postula  sogur. 

]    þ.  e.  kona  Lopts  þórðarsonar  á  Grund. 


1394.  VELLIR  í  SVARFAÐARDAL.  513 

LágasoDguabok.  messuklædi  ix.  ad  aullu  med  hoklum.  kápur. 
iiij.  yffersloppar.  iij.  vonder.  alltarisklædi.  v.  kaleykar.  iij.  og 
þionustu  Budkur  af  tonn.  kistur.  iij.  olæstar  og  þridia  læst. 
ritstockur.  bárýr(!)  glergluggar.  iij.  ábreydsl.  ij.  kietill.  Elld- 
beri.  kiertistykur.  ij.  med  messing.  jarnstykur.  ij.  storar.  hirter. 
ij.  af  messing.  Budkur  steindr.  tueýr  adrer  slýkiusteýnar.  stolur. 
ij  kýrkiutiolld.  dvkar.  x.  sotdripter.  ij.  [chrism[a]ker.  j.  sacra- 
rium  [mu]nnlaug.  capitular[ij].  iiij.  Broddstafur.  merki.  ij.1) 
kluckur.  vj.  og.  ij.  litlar  nidri.  Talckn  stika2).  fontur  med 
Bvnadi.  messu  Bækur.  ij.  nýiar  per  Anni  Circulum  ad  pistlum 
[oc]  gudspioll[um].  Biarnfelli  nýtt.  fiorer  fiordungar  og.  xx. 
smiors.  sem  sijra  Halldor  lagdi  ofan  a  vtjarder. 

Jtem  reýknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  ij.  ar  fyrstu 
sem  sijra  Jon  bio  ad  stad  halft  fiorda  hundrad  vðru.  Dedicatio 
Ecclesiæ  profesto  seliensium.  Tijund  kyrckiu  hluti  a  þui  ari.  cc. 

Jtem  á  kyrckiann  mælihlass  taudu.  tuær  vætter  matar. 
attfedming  torfz. 

Jtem  lagdi  sijra  Halldor  til  kyrkiunnar  íyrer  portionem 
vm.  xvij.  ar.  haukul  sæmiligan  medur  heydid(!)  stycki.  messu- 
klædi  medur  Balldskinz  bvnadi.  Elldbera  medur  kopar.  og 
výgdz  vatnz  kietil.  dalmatiku.  og  alltarisdvk  med  Bvnadi. 

|>etta  j  lausa  godzum.  kýr.  xxv.  asaudur  hundrad.  Gielld- 
fiar  kugilldi.  xj.  hross  tiu. 

Jtem  gaf  syra  Halldor  fimm  kugilldi.  v.  hundrud  j  smiori. 
xv.  fiordunga  til  hundradz.  v.  hundrud  j  slatrum. 

Jtem  gafst  epter  Brand  prest.  kaleyk[ur]  og.  iiij.  Bækur. 

Jtem  á  kýrckia  halft  xa.  c.  j  virdingarfie. 

Jtem  tuo  hvndrud  j  haffnar  vodum. 

J>ar  er  tueggia  presta  skýlld  og  diaknz.  tekr  prestur  heima 
cc.  og  vtann  gardz.  cc. 

£>ar  er  lamba  eldi  vm  allann  Svarfadardal  jnn  til  haga  a 
strðnd. 

Lysistollur  og  heytollur  af.  xxx.  Bæjum. 

iij.  Tjorn  j  Suarffuadardal. 
Kyrckia  sancti  Johannis  Baptistæ  ad  Tjorn.   hun  á  heima 
land   halfft    ad    aullu    med    tueýmr    holmum.    Mariuholmi   og 

')  [á  spássíu  og  er  vísað  inn:   ')  eða:  stike  eða  sticke? 
Dipi.  i«i.  iii.  b.  33 


514  TJÖRN   í  SVARFAÐARDAL.  1394. 

Brennusýkzholmi.  Jnguarastadi  alla  og  holminn  aurgum  leyda. 
tueggia  mánada  rekstur  annad  dægur  aullu  Bvfie  vt  j  Holltz- 
dal.  ella  manadar  beýt.  bædi  dægur.  hrijs  j  kallsárdal  millum 
grænalækz  og  þess  næsta  griotgilz  er  þar  er  framm  fra. 

J>etta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  þrenn  ad  aullu  og  ein 
stola  vm  framm.  alltaris  dvkar.  iiij.  med  Bvnadi.  alltaris  Blæia 
og  lectara  dvkur  blámercktur.  dvkur  yfir  Jonz  lijkneski.  sot- 
driffter.  ij.  vondar.  tialldleppur  vm  kor.  fontur  med  Bvnadi. 
sloppur.  kross  sæmiligur  medr  vnderstodum  og.  ij.  krossar 
adrer.  Mariuskript.  Jons  lijkneski  Baptistæ.  paxspiolld.  ij.  tuo 
blod  med  vppkast.  kiertastykur.  ij.  med  jarn.  og  þridia  afost 
þili  vidur  alltari.  kiertaklofui.  sacrarium.  munnlaug.  Elldberi. 
Glodarkier.  merki.  ij.  messuklæda  kista  læst.  kaleikur.  corporalia. 
iij.  Glergluggur  brotÍDn.  og  kyrckiu  hurdar  hrijngur  stor  med 
messing.  Backstvrjarn.  alltarisklædi.  ij.  kiertahialm  og  vatzkall. 
er  lucktist.  j  virdingafie  medur  tuejm  kistum.  og  adur  reyckn- 
udum  Backsturjarnum.  saiuni  og  slopp.  er  adur  er  taldur  fyrir 
halft  þridia  hundrad.  epter  sýra  Brand.  kluckur.  ij.  aunnur 
lest.  og  Bialla  hid(!)  þridia.  Broddstafur  stor.  Backsturbudkur. 
koparsponn.  kyrckiustolar.  ij.  lausir. 

Bækur  per  Anni  Circulum  ad  ollu.  xx.  ad  taulu  hinar 
stærri.  enn.  x.  hinar  smærri.  og.  v.  kuer  ad  auk.  psalltarar.  ij. 
og  Jons  saga  a  norrænu. 

J>ar  skal  prestur  vera  og  syngia  huorn  dag  helgan  til 
Grundar.  og  fýlgia  madur  til  tueggia  postulamesso.  Tolf  messur 
til  Holltz.  Tekur  j  Jeýgu  heima,  iiij.  merkr.  vtann  gardz  halfa 
fiordu  mork. 

Lysistollur  og  heýtollur  af.  vij.  Bæium. 

Hier  er  Christzfie  j  aullu  landi.  og  lukast  af.  cc.  j  slatrum 
og  hafnarvod.  Hiedann  á  og  af  kyrckiu  hluta  ad  hallda  Brv  á 
læk  og  árferiu. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiuhluti  a  þui  ari.  vij.  aurar. 

í>etta  j  lausa  Godzi.  kyr.  vij.  asaudar  kugilldi.  vij.  gielld- 
fiár  kugilldi.  vij.  hross.  iij.  J  vðruvirdu  godzi.  xc  og  vij  aurar. 

iv.  Vpsa  kýrckia. 
A  Vpsum  er  Bartholomei  kyrckia.    hun   a   allt    heimaland 


1394.  UPSIR.  —    ÁRSKÓGR.  515 

og  vpsateýg  allann   á    sockubockum.    gielldfiár    rekstur   allann. 
vtann  suijn1)  vt  j  mvla.  fyrir  vtann  Torfa. 

petta  jnnan  kýrckiu.  Tiolld  vm  kor  og  frammkyrckiu. 
fontur  med  Bvnadi.  kluckur  fimm  og  Bialla  ein.  Glergluggar 
þrir.  kross  bvinn.  annar  med  messingar  Beýt.  Tueýr  steindir 
og  einn  lijtill.  Mariu  lijkneski.  Bartholomei  lijkneski.  auguthu 
lijkneski.  skrijn  medur  helgum  domum.  almarium2)  læst. 
alltarisklædi.  iiij.  Brijkarklædi.  iij.  alltarisblæia  ovijgd.  þrenn 
messuklædi  ad  ollu.  kantarakápur,  ij.  ottusongz  sioppur  forn. 
mercki.  ij.  paxspialld.  messufata  kista  jarnlaus.  lampur  af 
jarne.  Biarnfell  lijtid.  sacrarium  munnlaug  medur  tueým  hand- 
klædum.  glodarkier.  kaleikur.  Brijk  med  faurgu  yfir  alltari. 
aunnur  med  steýn  framann  fyrer  alltari.  paxspialld  lijtid  á 
alltari  fyrer  Bartbolomeo.  paska  spialld  oc  þar  med  trie.  lect- 
arar  fiorer.  lijka  krákur.  lýsiskista.  stockvill.  vatzhorn.  kierta- 
kloffvi.  xiij.  merkur  vax.  mork  lokin  fyrer  elldbera 

J>etta  j  kuikfie.  asaudar  kugilldi.  v.  kyr.  viij.  þriu  Bvfiar- 
gilld  kugilldi.  hestar.  ij.  Tuo  hundrud  voru.  fimm  hundrud  j 
haffnarvodum.  kyrckiu  tijund  tali  Anno.  xj.  aurar. 

v.  Aarskogs  kirkia. 

Kýrckia  j  arskoge  hins  heilaga  Johannis  Baptistæ  á  allt 
beimaland. 

J>etta  j  rekum.  alla  reka  ad  helmingi  vidur  Selá  og  fluttn- 
ingar  og  aull  aunnur  fiorugógn  ad  helminge.  og.  xij.  fedmnings 
skurd  j  saumu  jord  arliga.  og  naustzgiord  æfinliga  á  Hauga- 
nesi  ef  vill  med  fiskveri.  Tuttugu  kugillda  gelldfiar  rekstur  j 
faugru  hlijd  og  ad  auk  svijnum  og  stodhrossum.  grasalestur. 
huannskurdur.  fuglveýdur  og  fiska. 

f>etta  jnnann  kyrkiu.  messuklædi  tuenn  ad  aullu.  alltaris- 
klædi  tuo  med  stein.  þridia  medur  teffling.  fiorda  med  skorning. 
fimta  vondt  med  lierept.  sloppa  totrar.  ij.  vonder.  Brijkarklædi. 
eitt.  fontur  med  Bvnadi.  Tialldleppar  audrum  meginn  j  kor  og 
framm  kyrckiu.  krossar.  iij.  Mariu  lijkneski.  ij.  Jons  lijkneski 
Baptistæ.  tuo  paxspiolld.  jarnstykur.  ij.  þridia  med  trie.  kyrckiu 
kola.  Glodarkier.  Elldberi  vondur.  og  annar  nýr.  stolar.  iij. 
messu  fata  stockur.  kluckur.  ij.  og  kluckubrot  lijtid    og  bialla. 


')  fyrst  ritað:  saijna,    en  síðan  dregið  stryk  í  a-ið;  2)  armarium  hdr. 

33* 


516  ÁRSKÓGR.    —  MÖÐRUVELLIR.  1394. 

messu1)  Bækar  rimm  hæfar.  messu  Bok  per  Anni  circulum  de 
tempore  ad  pistlum  og  Gudspiollum.  Grallari  og  lesbok  fra  ad- 
ventu  til  nijuvikna  fostu.  matutinale  de  sanctis  fra  Jonsvoku 
til  andresmessu.  Messubok  samsett  ad  aullu  de  Tempore  fra 
Adventu  til  Trinitatis  dags.  psalltarar.  iij.  vonder.  Broddstaffur. 
morck  vax. 

þetta  j  kuikfie.  iij  kyr.  ix.  ær.  v.  asauder  veturgamlir.  ku- 
gilldi  j  tuævetrum  saudum.  halfft  þridia  kugilldi  j  gielldum 
nautum.  hross.  halft  fimta  hundrad  j  virdingarfie.  þriu  hundrud 
j  stadar  spiell.  halfft  frijdt  oc  halfft  ofrijdtt.  Effter  sijra  Pál. 

hafdi  geffuist  sijdann  sijra  Biarni  kom. 

Gunnar  Bondi  kv. 

Asgrijmur  prestr  kv. 

þorsteinn  logmadur  effter  dottur  sijna  gielldfiár  kagilldi. 

Effter  Hraffn  Botolffsson  kugilldi. 

Lectari  j  kyrckiu  og  mercki  vondtt. 

Kyrckiu  tijund  tali  auno1).  xvij.  aurar. 

þar  er  prestz  skylld.  tekur  heima  j  leygu  iiij.  QOerckur. 
Enn  vtann  gards  cc.  og.  xij.  alner. 

Liostollur  og  heytollur  aff  xij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  crastino  seliensium. 

Jtem  Reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  xj.  aar.  medann 
sijra  Biarne  haffdi  bvid.  v.  hundrud  voru  ad  auk  þess  sem  hann 
haffdi  þa  bætt  stadinn. 

Jtem  gaf  sijra  Steynmodur  kugilldi. 

vj.  [Modruvellir]. 

anno  domini  CD°.  ccc.  xc°.  qvinto. 

Kyrckia  a  Modruvollum  j  Eyiafirdi  er  helgud  med  Gudi 
hinum  heilaga  Martino.  hun  a  þndiung  i  heimalandi. 

J  skogum  so  micid  sem  þarf  til  hvsa  vmbota. 

Jnnann  kyrkiu  messuklædi.  v.  og  vmfram.  ij.  hoklar.  kapur. 
iiij.  yfersloppar.  iiij.  alltarisklædi.  vj.  messubækur.  ij.  9aung- 
bækur  iij.  Glodarkier.  ij.  Elldberi.  Lesbækur  fiorar.  Gradualia. 
ij.  Capitularium.  Hymnarius.  SepuentiuBok.  processionall.  Mar- 
tyrologium.  Tiolld  vm  frammkyrckiu.  krossar.  v.  lijkneskiur.  v. 
texte  einn.  Tabulæ.  ij.  kaleykar.  iij.  dalmatikur    iij.    kistur.   ij. 

')  strykað  út  aptr. 


1394.  MÖÐRUVELLIR.   —   BAKKl.  517 

stykur  v.  kluckur.  vij.  Biarnfell  fornt.  glergluggar  v.  Lás. 
kietill.  baksturjarn.  propiciatoria.  ij.  med  sylffr.  Lesbok  de 
sanctis.  dvkar.  ij.  glitader.  Biarnfell  onytt.  Brijkur.  ij.  mercki. 
ij.  og  paxspialld. 

þetta  j  lausagodzi.  adur  enn  Eyrýkur  Bondi  andadist1) 
xviij.  hundrud  j  hrossum.  kugilldum  og  vadmaíum. 

Lagdist  til  epter  Eyryk  Bonda.  Jx.  hundrada.  halfft  huort 
kugilldi  og  voruvýrdt  Gods.  og  ad  auk  landid  ad  Biork  fyrer 
stopulgiord. 

Jtem  lagdist  til  medann  Sophia  var  þriu  kugilldi. 

Jn  summa  allt  samann  ad  auk  jardarinnar.  lxxx.  hundrada 
og  eitt  hundrad. 

þar  er  tueggia  presta  skýlld  og  diakns.  tekst  heima  j 
leygu.  iiij.  merkur  enn  vtann  gards.  vij.  merkur. 

þar  a  ad  syngiast  messa  daglega.  og  ij  á  huom  friadag. 

Anno  domini  (10°.  ccc°.  xc°.  nono.  þa  er  sijra  þordur  og 
og  sýra  steinmodur  reýknudu  Gods  kyrkiunnar  a  Modruvollum. 
handlagdi  Sophia  kyrckiunne  þar  til  eignar  ad  auk  alls  þess. 
sem  adur  er  skriffath. 

J  fyrstu.  xxx.  hundrud  voru  j  portionem  Ecclesiæ.  enn 
xix.  hundrud  voru  og  halff  morck.  j  fyrnd  á  kyrckiu  hlutanum 
j  heima  jordunne  vm  þanu  tijma.  sem  hun  haffdi  þar  þa  bvid. 
vii.  Backe  j  Oxnadal2). 

Kirkia  [ad  backa  j  Auxnadal  er  helgud  gudi  oc  hinum 
heilaga  Johanni  postula. 

Hun8)  á  þetta  jnnann  kýrckiu.  messukiædi  þrenn  ad  auliu 
og4)  vmfram.  ij.  hoklar5).  corporalia.  ij.  alltarisklædi.  iije). 
kantarakapa.  sloppur.  kalekur.7)  skruda  kista.  sacrarium  munn- 
laug.  [med  handklædi8).  vatnzkietill.  tiolld  vm  framkyrckiu. 
enn  bordi  vm  kor  med  [dukum  slitnum9).  [skrijn  iij.  og  hid 
fiorda10)  med  vnderstodum.  CTDariu  hkneski.  Jons  likneske 
postula.  kiertistikur.  v.  kluckur.  v.  Glodarkier.  Elldbeti.  pax- 
spialld  og  annad  med  kopar.  hirdsia  med  beigum  domum. 
stolar.  ij.  sessa.  lektari.  iij.  merkur  vax.  fondur  med  vmbunadi. 


')  Eíríkr  Magnús6on  dó  1381:  J)  til  samanburðar  við  þenna  máidaga 
í  máldagabókinni  er  höfð  forn  pappírs  afskript,  sem  er  í  AM.  381.  Fol.; 
*)  [hinz  heilaga  Jons  postula  a  Backa  j  auxnadal.  381;  +)  sl.  3.  4to;  5)  hokla 
381;  •)  sl.  381;  7)  kaleykur  3.  4to;  8)  [381;  hefir  ekki  orðið  lesið  í  3.  4to; 
9)   [dukaslitrum    381;    10)    [krossar    iij    og    hinn    fiordi  381. 


518  BAKKI.   —   BÆGISÁ.  1394. 

þetta  j  bokum.  ensk  bok.  de  sanctis  noua  historia.  og 
Jons  historia.  bok  per  vsum.  lagha  songua  bok.  hymnabok. 
commune.  kyrckiudaghs  songur.  de  sanctis  bækur.  ij.  ad  mess- 
um.  aspiciensbok.  gradlare1).  og  enn  af  tueimur  gradualibus 
og  enn  fleire  fanytar  skrár* ;.  ero  þessar  skrSr2)  flestar  allar 
fanýtar  oc  ecki  secundum  ordinem. 

ij.  glergluggar. 

þar  er  prestzskýlld  j  lande.  tekur  prestur  heima  j  leigu. 
iiij.  merkur.  og  vtan  gardz.  iiij.  merkur. 

Liostollar3)  oc  heytollar4)  af.  x.  bæium. 

dedicacio  ecclesie. 

Jtem  a  kirkian.  jons  saga  postula  og  kirkiu  ketill. 

þetta  j  lausagodze.  kyr.  viij.  j  gelldfie  halft  þridia  ku- 
gillde.  x.  aurar  j  slatrum.  hross  vij.  xx  woro  hundrud.  og  xviij 
aura  j  porcionem  af  þoruallde  vasa  vm  eit-t  ar. 

Jtem  lagdi  brandr  j  porcionem  vm.  iij.  aar.  xij  fialir.  iij 
bðk.  sýllar  efni.  as  einn.  metaskaler.  mork  vax.  þria  aura 
reykelsis. 

viii.  Bægisaar  kýrckia. 

Anno  ab  incarnatione  Domini  OD°.  ccc°.  xc°.  ix°.  var  so 
mykid  lausagods  Bægisárkyrkin.  er  Bergdor  prestur  Jonsson 
tok  med.  Enn  sijra  asgrimur  gudbiartzson  liet  laust. 

J  fyrstu  jnnan  kyrkiu.  messuklædi  tuenu.  og  en  þridiu 
allvond.  kaleykur  lestur.  iij.  alltarisklædi.  kantara  kSpa.  kluckur. 
ij.  og  hin  þridia  brotin.  bialla  lijtil.  krossar.  ij.  og  fontkross.  Jons 
lijkneski.  Glergluggur.  Elldberi.  Glodarkier.  kyrckiukietill- 
munnlaug.  kyrkiu  bakstur.  Budkur  steýndur.  Crismakier  med 
tonn.  skrijn  med  helgum  domum.  lectari.  mercki.  ij.  almarium 
med  láí»e.  corporalia.  ij. 

J  Bokum.  collectanus.  Grallari.  sequentiu  Bok.  messu- 
bækur  tuær.  badar  vm  einn  tijma.  Lesbok  per  anni  circulum. 
songbok  vm  faustu  og  er  ei  eptir  ordo.  Capitularius.  artijda- 
skrá.  hymnabok.  psalltarar.  ij.  vonder.  paska  spialld  og  pax- 
spialld.  brijk  yfuer  alltari.  alltaris  Blæia  huijt  oc  dvkur  a 
alltan  ovijgdur. 

þetta  j  kuikfie  vij.  kyr.  xix  ær  og.  xx.  saudir  veturgamler. 
fiogur  hundrud  vðruvird. 

l)  Grallari  3.  4to;  *)  skrædur  381;  *)  Lios-tollur  3.  4to;  *)  heyt  ollur  3.  4to 


1394.  BÆGISÁ.   —  SILFRASTAÐIR.  519 

þetta  lagdi  sijra  asgrijmur  kyrckiunne.  mariu  lijkneski. 
messuklædi.  iiij.  hokul  laus[an].  ailtarisdvk  blásaumadann. 
Corporale  med  hvse  sýlkisaumudu.  kiertistykur.  iiij.  Saungbok 
fra  paskum  og  til  adventu.  Jons  sogu  Baptistæ.  Broddstaff 
storann.  halfann  fiordung  vax  liet  hann  epter  er  gefuist  hafdi 
kyrckiunne. 

Suo  morg  kugilldi  hafa  gefuist  til  sijdann  er  Bergdor 
prestur  tok  med.  en1)  syra  asgrijmur  liet  laust.  ad  þad  eru. 
xj.  kugilldi.  hundrad  j  slatrum  og  mælehlass  taudu. 

Jtem  gáfust  til.  ij.  hundrud  voruvird. 

Jtem  reýknadist  j  portionem   Ecclesiæ.    ad    auk   þess   sem 
syra  B^rgþor  bafdi    adgiort    stadnum.    x.   aurar    voru.    var    þa 
metinn  stadrinn  og  [reýknadur  fyrrneffnder1). 
ix.  Sýlffrastada  kýrckia. 

Kyrckia  á  Sýlffrastodum  er  helgud  Gudi  og  Johanni 
Baptistæ.  og  hinum  heilaga  krossi. 

a  hun  þetta  jnnann  kýrckiu.  forn  messuklædi  ad  aullu 
med  corporalibus.  kaleyka.  ij.  alltarisklædi.  iiij.  kantara  kapur. 
ij.  sloppar.  ij.  jarnstykur.  iiij.  og  ein  messingarstýka.  og  ein 
stor  jarnstýka.  krossar.  ij  og  skrijn  yfer  alltari  og  Brijk.  stor 
kross  med  iijkneskium  tueýmur.  Mariu  lijkneski.  Jons  lijkneski 
Baptistæ.  Glodarkier.  kýrckiukietill.  Elldberi.  kyrckiukola.  skrid- 
lios.  tiolld  vm  frammkyrckiu.  og  steintiolld  vm  kor.  paxspiolld. 
iij.  fontur  med  vmbunadi.  mercki.  ij.  kluckur.  iiij.  og  hin 
fimta  lest.  kistur.  ij.  og  dvkar  ij.  yfer  lijkneskium.  lecktarar. 
ij.  stolar.  ij.  forn  kross  og  Bialla  lijtil. 

þetta  j  Bokum.  aspiciens  Bok  fra  Jolafaustu  ad  festum 
trinitatis.  de  sanctis  et  de  tempore.  grallare.  missale  ad  aullu 
vm  Jolafaustu  og  Jol. 

þetta  var  kuikfie  þá  er  Sugurdur  tok  med.  cccc.  j  hross- 
um.  ij.  kýr.  c.  j  flytianda  eyre.  vj.  hundrud  voru.  Jn  summa. 
xiij.  hundrud. 

þetta  hefur  gefuist  til  kyrkiunnar  sijdann  Sýgurdur  Bondi 
tok  med.  xiiijc.  j  rossum.  vadmalum  og  voruvirdu  fie  og.  v. 
kugilldi.  Jn  suiuuia  xix  hundrud. 

Ad  auk  þessa  gaf  Sugurdur  kyrkiunni  jord  á  Hokustodum 
og  Bok  sæmiliga. 

')  er,  hdr.;  *)  [þannig;  þó  hefir  verið  dregið  stryk  ofan  í:  neff;  mun 
hér  vera  eitthvað  brjálað. 


520  GLÆSIBÆR.  1394. 

kyrckiann  a  og  fellistock  og.  iij.  lokra. 

Jtem  á  kyrkia  á  Sylffrastodum  reka  a  skaga  er  liggur  fra 
Láturtanga  og  til  hamars  j  Sandvijk.  a  allt  þad  er  rekur  huad 
reka  sem  er. 

í>ar  a  prestur  ad  vera.  og  tekur  heima  j  leýgu  iiij. 
merckur.  enn  vtann  gardz.  xviij.  aura. 

Herra  Jon  biskup  vijgdi  hier  kyrkiu  in  decollatione  Jo- 
hannis  Baptistæ.  þa  er  Sigurdur  Bondi  Bio. 

x.  Glæsibær. 

Kyrckia  ad  Glæsibæ  er  helgud  med  gudi  hinum  heilaga 
Nicholao. 

Hun  a  allt  beimaland  og  skogarstodu  j  fnioskadal. 

£etta  jnDann  kyrckiu.  messuklædi  fernt(!)  og  laus  hokull. 
cantara  kapa.  sloppar  tueyr  vonder.  Brijk.  krossar.  iij.  blod.  ij. 
og  spialld.  Nicholás  lijkneski  og  Jonz  Biskupz.  Mariuskript 
med  hurdum  og  aunnur  minue  hurdalaus.  alltarisklædi.  iij.  og 
dvkar.  ij.  blámerckter.  hÍDn  þridie  med  sprang.  alltarissteýoar. 
ij.  dvkur  sæmiligur  fyrer  Nicholao.  sacrarium.  muonlaug.  glod- 
arkier.  iiij.  alltaris^týkur.  ij.  sæmiligar  stykur  fyrer  lijkneskium. 
kluckur.  iiij.  og  hin  fímta  Bialla.  og  hin  sietta  lest  nidri. 
skrudakista  sæmilig.  kaleykur.  stolar  iij.  lektarar.  ij.  sár.  sac- 
rarium  handklædi. 

J>etta  j  Bokum.  Nicholaus  saga  ný  og  auonur  forn.  Thor- 
lakz  saga.  Vor  Bok  de  tempore  og  de  sanctis  ad  aullu.  Ottu- 
soDguabok  de  sanctis  a  sumarid.  fra  Jonsmessu  og  til  Jolafðstu 
og.  ij.  lesbækur  de  simili.  missale.  Bok  de  sanctis  per  Anni  circu- 
lum.  commuue  suffragium  samsett  ad  aullu.  sumarbok  ad  pistium 
og  Gudspiollum.  matutinale  Bok  ad  lesa  a  sumarid.  de  tem- 
pore  jolabok  samsett.  messubækur  fra  Jolum  og  tit  paska  de 
tempore.  psalltari.  kyriall.  Lágasougua  kuer.  messudaga  Bref[er]. 
historia  sancti  Nicholai.  sálutijdakuer.  crismakier.  footur  med 
vmbvuadi.  matutioale  forut.  glergluggar.  ij.  lijtid  skrijn  med 
tODD.  steintiolld.  iij.  vm  kor  allvond.  steintialld  litad  og  á 
crucifixum.  Tialld  vm  frammkyrckiu.  hymnarius  oc  capitularius. 
merki.  ij. 

þar  er  prestz  skylld.  tekur  heima  j  leýgu.  iiij.  merckur. 
Enn  vtann  gardz  hundrad. 


1394.  AUÐBREKK.A.  —  LAUGALAND.  521 

Liostollur  og  heytollar  af.  x.  Bæium. 

Tijund  tali  anno  kyrckiu  hluti.  halfur  tijunde  Eyrer. 

þetta  j  kuikfie.  asaudar  kugilldi.  viij.  kýr.  ix.  Gielldfiar 
kugilldi.  ix.  og.  x.  aurar.  Hundrad  og  xx.  voruvirdt.  tuo  hund- 
rud  j  slátrum.  fiogur  hundrud  j  hafí'narvodum.  ross.  ij.  roskin. 
og  eitt  tuævett. 

xi.  Audbrecku  kýrckia. 

Kýrckiann  a  Audbrecku  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Paulo. 

Hun  a  þetta  jnnann  kýrckiu.  messuklædi  tuenn.  Tiolld 
vm  alla  kýrckiu  og  steintialld.  kaleýk.  alltarisklædi.  iij.  dvka. 
ij.  alltarisstein  lausann.  Tabulam.  Mariuskript.  peturs  hjkneski 
oc  paals.  Baksturjarn.  Biarnfell  vondft].  Glodarkier.  kistu  læsta. 
munnlaugar  ij.  kola.  Elldbera.  jamstykur.  iiij.  stola  fiora.  sot- 
drifft.  glerglugg.  krossa.  iij.  fontur  med  vmbunadi.  kluckur. 
v.  Bok  de  sanctis  a  sumarid  og  lesbok  á  sumarid  de  sanctis. 
Bok  er  tekur  til  á  paskum  og  til  adventu  ad  song  og  lesi  de 
tempore.  Jolafaustubok  samsett.  Capitalarius.  commune  suffra- 
gium.  páls  saga.  nyia  halíds  kuer. 

þetta  lagdi  Gunnar  til.  alltaris  Bok.  alltarisklædi  med 
sylki  og  dvk  vijgdann.  kiertastýkur.  ij.  godar  med  jarn  og.  ij. 
med  kopar. 

þar  skal  vera  prestur  adra  huora.  xij.  manudi.  og  tekur  j 
leygu  fiorar  merckur  oc  af  Laugalandi.  iiij.  merkur. 

Liostollur  af  tueymur  Bæium. 

heytollur  af.  viij.  Bæium. 

Tijund  tali  anno  kyrckiu  hluti  hundrad. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  decollatione  Johannis  Baptistæ. 

þetta  i  lausagodzi.  v.  hundrud  j  flytianda  Eyri. 

Jtera  reýknadist  j  portionem.  medann  Gunuar  bondi  hafdi 
þar  bvid  um  þriu  ar  og.  xx.  ij.  hundrud  voru  ad  auk  þess  er 
hann  hafdi  tillagt  og  bætt  kyrckiunne. 

xij.  Laugalandz  kýickia. 

Kyrckiann  ad  Laugalandi  er  heigud  med  gudi  hinum  hei- 
laga  Johanni  Baptistæ.  hun  á  jord  á  Griotgardi. 

þetta  jnnann  kyrkiu.  refflar  vm  alla  kyrkiu  og  eingin 
tiolld    vnder.    kluckur.    v.    Jonz  Hjkneski  Baptistæ    og  Mariu- 


522  LÖGMANNSHLÍÐ.  1394. 

skript.  Nicholaus  lijkneski  og  Jons  Holabiskups.  Olaffz  lijkneski 
og  Thorlakz.  messuklædi  tuenn.  alltarisklædi.  v.  krossar.  iiij. 
Glergluggur.  pungur  og  helgir  domar.  kiertastýkur.  ij.  med 
messing  og.  ij.  af  Jarne.  munnlaugar  tuær  litlar.  Glodarkier. 
Elldberi.  Lectari.  kista  vond  olæst.  stolar.  iij.  Biarnfell  og  vt- 
lás  fyrer  kyrkiu.  merki.  ij. 

þetta  j  Bokum.  Aspiciens  Bok.  ad  song  til  paska.  messu 
Bok  per  Anni  circulum  og  þo  ey  effter  ordo.  [collectarius. 
Dominiale.  lesbok  er  tekur  (tii)  ad  Jolafðstu  og  fram  til  paska  og 
þo  ei  effter  ordu.  seqventiubok  oc  ei  effter  ordu1).  Texti  forn. 
alltaris  Bok.  og  eru  a  kyrkiudags  songur  og  salumessur. 
psalltari  vondur.  Lesbok  de  sanctis.  ij.  merkur  vax.  kiertistyka 
fyrir  Johanni  Baptista.  sair.  handklæde.  ij.  nyia  Bok.  er  á  Jons 
saga  Baptistæ.  paxbiad  nýtt.  hofudlijn  nýtt.  nýier  dvkar  tueým 
meginn  j  kor.  sýlki  a  hokii.  alin  á  huorn  veg  raudt.  Eyrer 
reykelses. 

Jtem.  iij.  kyr  oc.  j.  ær. 

xiii.  Logmannshlijd. 

Kýrckia  j  Logmanshlijd  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Olafvi. 

Hun  á  land  ad  hesiuvollum. 

þetta  jnnann  kyrkiu.  messuklædi  tuenn  hæf  og  hin  þridiu 
fanyt.  og  dvkar  med  aullum  vijgder.  corporalia.  ij.  hokull  einn 
laus.  Blæia  ovijgd.  alltaiisklædi.  ij.  aunnur.  ij.  fányt.  dvkur  Blá~ 
mercktur.  Brijk  og  Brijkarklædi.  sloppur  faueytur.  cantarakápur. 
ij.  paxblod.  iij.  krossar.  iij.  Mariu  lijkneski.  olaffz  lijkneski  og 
dvkur  yffuer.  Jatmundar  lijkneski.  skyllder.  iij.  og  einn  lijtill 
med  Reliquijs.  kluckur.  v.  merki.  ij.  jarnstykur.  iiij.  paska 
kiertistika.  Tiolld  vond  vm  alla  kyrkiu  og  Brun.  fontur  med  all- 
vondum  Bvnadi.  almarium.  Tannbudkur  med  reliquijs.  Budkur 
lijtill  raudur.  Biarnfell.  kista  olæst.  stolar  fiorer.  hnackur.  lect- 
ari.  kietill  lestur.  Glodarkier.  Elldberi.  Glergluggar.  ij.  stafur 
og  lijka  krakur.  kaleykur.  muunlaug.  handklædi.  kyrckiu  kola. 

J>etta  j  Bokum.  sequentiu  Bok.  songbok  á  sumarid  ad 
dominicum.  og  les  a  annari.  Lesbok   de    sanctis.   Lágasongua- 


')  [á  spássíu  með  annari  hendi. 


1394.  GRUND  í  EYJAFIRÐI.  523 

kuer.  saungbok  frá  niju  vikna  fostu  til  paska  de  Tempore. 
saungbok  á  sumarid  de  sanctis  fra  Jonsmessu  og  til  aduentu. 
psalltari  forn.  olaffz  historia.  olafz  saga  forn  og  enn  tijdaskrár 
nockrar  fáneytar  allar. 

þar  skal  prestur  vera  og  taka  heima  j  leygu.  iiij.  merkur. 
vtann  gardz  halffu  fiordu  mork.  lysitollur  og  heytollur  af  xij 
Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  sancti  Olai. 

Tijund  a  þui  are.  kyrckiu  hluti  hundrad  og  halfur  hinn 
xiij.  Eyrer. 

þetta  j  lausa  godzi.  xij.  kyr  og  hross.  og.  xiij.  hundrud  j 
flytianda  Eyre.  þriar  merckur  vax. 

Jtem  reýknadíst  j  portionem  Ecclesiæ  vm  þau  ix.  ár.  sem 
valgierdur  hafdi  bvid.  x.  hundrud  voruvird  ad  auk  þess  sem 
þau  Gamle  hofdu  adgiort  kyrkiunne  og  tillagt. 

Giordist  þessi  reykningur  anno  domini  00°.  ccc°.  xc°.  ix. 
in  festo  secundo  Agneth1). 

xiv.  Grundar  kýrckia. 

A  Grund  er  Laurentius  kyrckia.  hun  a  land  á  finna- 
stodum. 

þetta  jnnann  kyrkiu.  fimm  manna  messuklædi.  og.  ij. 
hoklar  yffver  framm.  fern  corporalia.  handklædi.  iij.  alltaris- 
klædi.  iiij.  dvkar.  v.  vijgder.  og  einn  ovijgdur  sloppur.  kapur 
ij.  fontz  vmbunadur.  Tiolld  vm  alla  kyrkiu  dvkalaus.  krossar. 
v.  mariuskriptt.  Laurentius  lijkneski.  Olafz  lijkneski.  skrijn  og 
koffur  med  helgum  domum.  tuo  texta  spiolld  smellt.  pax- 
spialld.  spialld.  paskablad.  kista  olæst.  sessa.  messingar  stykur. 
ij.  jarnstykur.  v.  kluckur.  v.  Bialla.  dvkur  rendur.  kaleykar.  ij. 
Elldberi.  Glodarkier.  krákur.  munnlaugar.  ij.  lestar.  alltaris- 
steirn.  propiciatoriura  med  sýlfur.  metaskaler.  Biarnfell.  ij. 
kietill  vondr.  Lectari.  gluggar.  ij.  stolublod  laus.  baksturjarn 
vond.  hofudlijn  ovijgdt. 

þetta  j  Bokum.  messubækur  per  Annum  ad  song  og  lesi. 
Lagasaungakuer.    plenarius.    lesbækur.    ij.    ofullar   per  annum. 


')  =  28.  Janáar. 


524  SAURBÆR   í  EYJAFIRÐI.  1394. 

psalltarar.  ij.  commune  gott  og  de  sanctis  a  sumarid.  á  einne 
Bok.  Aspiciens  Bok  faneyt  og  hymnarius  vondur. 

þar  skulu  vera  heimilisprestar.  ij.  og  jaffnannn  diakni, 
takast  heima  j  leýgu.  vj.  merckur.  og  hafui  aulmusufolck  þar 
aff  mork.  þui  hann  skal  fær  vera  ad  sýngia  Mariumesso  og 
salumessu.  tekst  vtann  gardz  half  fimta  mork. 

Liostollur  og  heytollur  aff.  vij.  Bæium. 

Tijund  a  þui  ari    kyrkiu  hlute.  cc.  og  xj.  alner. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Jtem  lagdi  syra  Halldor  kyrckiunne  fyrer  portionem  Ec- 
clesiæ  vm.  ij.  ar.  aspicins  Bok  sæmiliga. 

Jtem  atti  kyrckiann.  xx.  hundrud  j  lausa  godzi. 

xv.  Saurbæiar  kýrckia. 

Saurbæiar  kýrckia  er  heigud  med  Gudi  hinne  heilogu 
Ceciliu. 

hun  a  allt  heimaland.  Sandhoia.  Hals.  Vollu.  halfann 
diupadal.  alla  þriugztungu.  skog  j  kalldbak.  fyrer  nordann  og 
vpp  ad  þuerskylldi.  Ceciliupartur  j  Gnupufells  skogi.  sudur  frá 
Mycklagardz  skogie.  og  sudur  til  Saurbruar  hinnar  ytri.  Aunnur 
skogstada  fyrer  sunnann  sydri  Saurbrv.  nidur  vndann  huassafellz- 
skogi  og  ofann  á  gilzBacka. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messofatakista.  vj.  manna  messu- 
klædi  ad  aullu.  kaleykar.  ij.  cantara  kapur.  iij.  Ceciliu  lijkneski. 
Nicholaus  lijkneski  med  kiertistikum  og  dvkum.  krossar.  iij. 
Texti.  skrijn.  solarsteirnn.  paxspiolld.  ij  mariu  lijkneski.  ij. 
þriar  merkur  vax.  kluckur  v.  Glodarkier.  ij.  Baksturjaru  ein. 
messingarstykur.  vij.  alltarisklædi.  iij.  sloppar.  ij.  Tiolld  vm 
alla  kyrckiu  dvkalaus.  Lecktarar.  ij.  mercki.  ij.  fontur  med 
Bvnadi.  kyrckiukoia.  Broddstafur.  Eildberi  vondur.  sacrarium 
munnlaug  og  handklædi.  ovijgdur  alltaris  dvkur.  stolar.  ij.  vatz- 
kietill. 

þetta  j  Bokum.  Lágasaungua  bækur.  ij.  messubækur.  ij. 
per  Annum.  Grailare.  Collectarius.  sequentiubok.  Legendobækur 
ij.  per  Annum  og  þiidia  vond.  psalltarar.  ij.  forner.  handbok. 
hymnarius.  processiunale.  De  sanctis  Bok  a  sumarid.  Ensk 
songbok.  ceciliu  historiu  á  kuere.  Ceciliu  saga.  passiouarius 
Apostolorum  a  Latijnu.  Martyrologium.  Dominicubok  á  sumar. 
cummune  suffragium.  artijdaskra.  Glergluggar.  iij. 


1394.  DJTJPIDALR.   —   HÓLAR.  525 

þar  skulu  vera.  ij.  prestar  og  diakn.  tekur  prestur  vtann 
gardz  halff[aj  fimtu  morck. 

Liostollur  og  heytollur  af  niju  Bæium. 

þar  á  ad  vera  christzfiar  omage.  og  standa  fyrer  honum 
xv.  hundrud  j  heima  landi. 

kyrckiu  tijund  a  þui  ari  hennar  hluti.  xij.  aurar. 

Dedicatio  Ecclesiæ.  iij.  nottum  effter  festum  Mathei. 

þetta  j  lausa  godzi.  kýr.  xx.  asaudur  nijutiger  oc.  vj.  ær. 
veturgamallt  fie.  xxx.  tuævetur  naut.  v.  veturgomul  naut.  v. 
vxi  fiogra  vetra.  kaplar.  vj.  xx.  hundrud  j  virdingarfie  og  vad- 
malum. 

Reýknadist  sijdann  herra  petur  gisti  portio  Ecclesiæ  hund- 
rad  og  ij.  merkur. 

xvi.  Diupadals  kýrckia  j  Eyiafirdi. 

J  Diupadal  er  peturs  kýrckia. 

hun  a  þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  ein  og  hokul. 
stolu  og  handlijn.  ad  auk  kluckur.  iiij.  krossa.  iiij.  alltaris- 
klædi.  iij.  Blæiu.  kaleyk.  slopp  fornann.  jarnstykur.  v.  Elldbera. 
Glodarkier.  alltarisdvk  ovigdann.  peturs  lijkneski  og  páls. 

þetta  j  lausagodzi.  ij.  kýr.  9.  ær.  x.  sauder.  vij  hundrud 
voruvird. 

Jtem  j  portionem  medan  Biorn  bio  á  vm.  iij.  ar.  cc.  og. 
xiiij.  aurar. 

þar  er  prestskylld  j  heimalandi  og  taka  heima.  iiij.  merkur. 
enn  half  morck  vtann  gards. 

Lysistollur  og  heytollur  af  tveim  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

xvii.     Hola  kýrckia  j  Eyiafirdi. 

Kýrckia  ad  Holum  j  Eyiafirdi  er  helgud  med  gudi  hinum 
heilaga  Jahanni  Baptistæ. 

Hun  a  fern  messuklædi  ad  aullu  og  einn  dvk.  alltaris 
Blæia.  corporalia  fiogur.  alltarisklædi.  iij.  kaleyk.  sloppur.  kant- 
arakápa.  krossar.  iij.  Mariuskript.  Johannis  lijkneske.  mess- 
ingar  stykur.  ij.  [jarnstikur.  ij.  kluckur.  ij.  og  eirn  hialmur. 
uijgds  vass  kietill.  munnlaugar  tuær1)  Gamlar.   Tiolld.  ij.    med 

x)  ja  spássíu. 


526  HÓLAR.    —    MYRKÁ.  1394. 

dvkum.  og  hid  þridia  vondt.  mercki.  ij.  Elldberi.  Glodarkier. 
paxblad.  Maria  Magdalena  á  bladi.  tíroddstafur.  dvkur  yffer 
Johanne.  fontur  med  vmbunadi.  kista  olæst.  stolur.  ij.  alma- 
rium.  sessa  ein.  propiciatorium  med  kopar. 

þetta  j  Bokum.  Lesbok  per  Annum  de  tempore  og  aunnur 
ofull  de  8anctis  á  sumarid.  Grallari.  psalltare.  messubok  á 
veturinn  de  tempore  samsett.  Capitularius  og  enn  skrár  nockrar 
fáneytar. 

þar  a  ad  vera  heimilisprestur.  tekur  hann  heima  fiorar 
merkur  j  leigu.  En  vtann  gardz  halfa  fimtu  morck. 

Liostollur  og  heytollur  af.  xi.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  næsta  dag  epter  Decollationem  Jo- 
hannis  Baptistæ. 

Tijund.  kyrckiu  hluti  á  þui  ari  halft  annad  hundrad  og. 
v.  aurar. 

þetta  j  lausa  godzi.  vij.  hundrud  j  flýtianda  Eyre.  ij.  ku- 
gilldi  og  hross. 

Jtem  reykuadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  iij.  ar  oc  xx. 
er  Jon  jlli  hafdi  á  bvid  ad  auk  allra  þeirra  hluta.  er  hanu 
hafdi  til  lagt  kyrckiuunar  vm  hundrad  voru  edur  voru- 
virdt  gods. 

xviii.  Mýrck&r  kýrckia. 

Kýrckia  ad  Myrká  er  helgud  Gudi  oc  hinum  heilaga 
Nicholao. 

hun  a  þetta  jnuann  kyrckiu.  Nicholaus  lijkneske.  Mariu 
lijkneski.  Olaffz  lijkneski.  krossar.  iij.  spiolld.  ij.  skrijn  lijtid. 
paxspialld.  kiertastykur.  v.  messuklædi  ein  vond.  alltaris  dvkar. 
iij.  bvner  og.  ij.  obvner.  alltarisklædi.  ij.  vond  og  ein  alltaris 
Blæia.  corporalia.  iij.  med  tueymur  fodrum  faneýtum.  kaleykur 
med  lestri  patijnn.  fontklæda  leppur.  sloppur.  munnlaug. 
kluckur.  iij.  og  hin  fiorda  brotin.  bialla.  tiallda  slitri  fiogur  og 
brvn.  skrvda  kista.  Lectari.  cantara  kápa. 

þetta  j  Bokum.  Grallare  med  sequentijs.  sequentiu  Bok. 
commune  suffragium.  lesskrá.  psalltare.  Grallare  oíullur.  Nichu- 
las  saga  ný  og  aunnur  forn.  artiidaskrá.  songbok  vm  paska 
tijma.  Glodarkier. 

þar  er  prestzskylld.  tekur  prestur  heima.  iiij.  merkur.  enn 
vtann  gardz.  v.  merckur.  ef  Tunga  fylger. 


1394.  GNÚPUFELL.  527 

Heytollur  og  liostollur  af  v.  Bæium. 

Kyrckiu  tijundar  hluti  a  þvi  ari.  ij.  merckur. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Jtem  j  lausagodzi.  xiij.  kugilldi  og.  cc.  j  haffnarvodum. 

Lucktt  portio  allt  faier  til.  anno  domini  CD°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

xix.  Goupufells  kýrckia. 

Kyrckiann  j  Gnupufelli  er  helgud  Gudi  og  vorri  fru  og 
micbael  og  Olafe. 

hun  á  allann  þridiung  j  heimalandi. 

þetta  jnnann  kýrckiu.  j  Bokum.  pistla  Bok.  tekur  thil  ad 
aduentu  og  framann  til  paska  de  tempore.  aunnur  pistla  Bok 
fra  trinitatis  deigi  og  til  Jolafostu  de  sanctis  og  de  tempore. 
messu  Bok  samsett  per  usum  ej  altingis  effter  ordu  tekur  til  ad 
aduentu.  og  framm  yfer  pa3ka  viku.  aunnur  tekur  þar  til  og 
framann  thil  aduentu.  lijka  badar.  Grallari.  og  Grallaraskrá 
vond  ofull.  Laagasaunguaskrar.  ij.  vondar  og  aunnur  ofull.  pro- 
cessionall.  Ordoskrá  de  sanctis  og  de  tempore.  lesbok  de  tempore. 
tekur  til  ad  Jolafaustu.  og  framann  til  paska.  aunnur  lesbok 
de  sanctis  ofull  fra  Silvestrimessu.  og  til  Thomasmesso  fyrir 
jol.  sauugbok  tekur  til  ad  aduentu  og  framann  til  paska  de 
sanctis  oc  de  tempore.  p3alltari  hæfur.  og  psalltaraskrár  tuær 
vondar.  hymnaskrav  saungbok  tekur  til  ad  dominicum  og 
framann  til  jolafostu  de  sanctis  et  de  tempore.  Saung- 
bokarskrá  vm  vetur  eý  effter  ordu.  Saungbok  de  sanctis  et  de 
tempore.  ofull  og  eý  effter  ordu.  kuer  tuo  er  Jon  prestur 
Jllugason  lagdi  kyrckiunne.  tekur  lil  ad  paskum  og  fram  yfer 
huijtasunnu.  de  sanctis  et  de  tempore.  Handbok.  Michaels 
saga. 

þetta  j  skrvda.  fern  messuklædi  ad  aullu  og  hin  fimtu 
ofær  og  þo  ad  aullu.  alitarisklædi.  vij.  fiogur  Brijkarklædi.  þriar 
alltaris  Blæiur  litlar.  dvkur  blamercktur.  sotdript  yffer  Michaeli. 
ij.  sloppar  vonder.  ij  kantara  kápur.  Brvner  tuær  vm  kor  med  dvk- 
um  mercki.  ij.  lausnarstola.  kambur.  artijdaskrá.  Bialla.  Reykelsis 
stockur.  kaleykar.  iij.  corporalia.  v.  almarium.  Lectarar.  ij. 
vonder.  kross  sæmiligur  med  vnderstodum.  Tueijr  krossar 
forner  med  vnderstodum.  jrskur  kross  lestur  og  sequentiuBok. 
sex  jarnstýkur  og  ein  stor.  vij.  koparstykur.  fontur  med  Bvnadi. 
jarnlampur.  Mariulijkneski.  ij.  Michels  lijkneski.  Olafz  lijkneski. 


528  GNÚPUFELL.    —   HOF.  1394. 

Jonz  hofud.  alltarissteinar.  ij.  lauser  og  einn  fastur.  fiogur  pax- 
blod.  Elldberi.  glodarkier  vondt.  Glergluggar.  iij.  sacrarium 
munnlaug  med  handklædum.  Tiolld  vond  vm  framm  kyrckiu. 
kluckur  fiorar.  kista  lijtil  olæst.  og  kiertikista  vond.  tueir 
stolar. 

þetta  j  lausa  godzi.  ix.  kugilldi  med  þeim  sem  magnus 
Bondi  gaf.  epter  pal  brod[u]r  sinn.  vj.  hundrud  voruvird. 

kyrckiudagur  decollatio  Johannis  Baptistæ. 

kyrckiu  kietiil. 

Jtem  Magnus  rvnolffsson  gaf  Nvpufells  kyrckiu  jordina 
formoodstade  j  sauluadal  epter  pál  brodur  sinn. 

xx.  Hoffs  kýrckia  a  Hoffdastraund. 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  xc°.  quiuto.  jn  festo  Basilij  Epi- 
8copi.  var  þetta  jnnann  kyrckiu  á  Hofui.  þa  er  sýra  Steinmodur 
tok  med. 

J  fýrstu.  xvij.  Bækur.  fiogur  alltarisklædi.  þriu  Brijkar- 
klædi.  þrijr  krossar  og  einn  lestur.  paxspiolld  ij.  Mariu  lijkn- 
eski  og  peturs  lijkneski.  kaleykar  ij.  corporalia.  iij.  kluckur. 
iij.  og  lest  hin  fiorda.  Bialla  ein.  fiorar  jarnstykur.  munnlaugar. 
ij.  Broddstafur.  krákur.  kistur.  ij.  stolar.  iij.  Lectari.  almarium. 
dvkur  yffer  petre.  Elidbera  brot.  messuklædi  tvenn.  alltaris- 
dvkar.  iij.  kantara  kápa.  sloppur.  paskablad.  fontur  med 
vondum  vmbvnadi.  Glodarkier.  klucka  lijtil.  og  Elldberi  er 
Biorn  gaf.  Tiolld  vond  vm  alla  kyrckiu  vtann  vm  þuera.  og 
enn  brestur  j  kor.  Glergluggur.  artijdaskrá.  vðg  lijt.il.  Mariu 
lijkneski  a  Bladi.  kiertakista.  sacrarium.  handklædi.  kierta- 
kloffvi.  sessur.  ij.  iitlar.  vpphalldzkierti.  ij.  horn  er  Jon  prestur 
gaf.  og  nýia  halldz  saungur  og  capitularium  fornt. 

þetta  j  lausagodzi.  J  fyrstu  j  jnnstædu.  fimtiger  hundrada1) 
med  þessum  frijdleika.  xiij.  kyr.  v.  asaudar  kugilldi.  Eitt  gelld- 
fiar  kugilldi.  ij.  hross.  fiogur  hundrud  og  xx.  voru.  og  þar  til 
ij.  kýr  og.  ccc.  j  vadmalum  er  gafst  medan  Biorn  var. 

Jtem  giordust  og  lucktust  af  Byrne.  142)  hundrud  voru- 
vird.  j  kyrckiu  spiell.  og.  xx.  hundrud  voruvird  j  portionem 
Ecclesiæ  og  xvij.  aurar. 


')  hundrad  j.  a.  hdr.;  2)  ógreinilegt. 


1394.  RÍP.   —  SJÓARBORG.  529 

xxi.  Rijpur  kýrckia. 

Kýrckia  a  Rijp  er  helgud  Gudi  og  hinum  heilaga  Andreæ. 

a  bun  þetta  jnnann  kýrckiu.  Mariu  lijkneskiu  magdalenæ. 
andreslijkneski.  Thomas  lijkneski.  krossar.  ij.paxspiolld.  ij.  Tiallda 
slitri.  merki.  ij.  dvkar.  ij.  yffer  lijkneskium.  alltarisklædi.  iij. 
Glodarkier.  Jarnstykur.  ij.  litlar.  lectarar.  ij.  stoll.  fontur. 
sacrarium  munnlaug.  Glergluggur.  kyrkiukola.  kluckur.  iij. 

þetta  j  kuikfie.  iij.  kýr.  ij.  hross.  v.  hundrud  j  haffnar- 
vodum  voruvirdum.  ccc.  vðru  og  mork. 

Jtem  giordust  j  kyrckiuspiell  af  syra  Jone.  v.  kugilldi  og. 
v.  hundrud  voruvird  og.  ij.  hundrud  voruvird  j  portionem 
Ecclesiæ.  medann  hann  hafdi  bvid  þar  vm  fiogur  ar. 

Jtem  anno  domini  millesimo  quadringentesimo  sexagesimo 
tertio  reyknadist  suo  mykid  j  portio  á  rijpur  kyrckiu  vm.  iij. 
ar  þa  Gudmundur  Olafsson  hiellt  hana.  halft  annad  hundrud. 

Jtem  vod  og  kista  j  gamla  portionem. 

xxii.  Siofarborg. 

Anno  domini  CTD°.  ccc°.  xc°.  ix°.  var  so  felldur  maldage 
kyrkiunnar  ad  sjoffar  Borg.  þá  er  Jon  Sigvatzson  liet  laust. 
enn  sýra  Steinmodur  tok  med. 

Kyrckia  ad  Siofarborg  er  helgud  med  Gudi  og  vorri  frv 
hinum  heilaga  Andreæ  postula. 

hun  á  allt  land  j  ashilldarhollti. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  krossa  tuo  brotna.  mariu  skript 
lesta.  andres  skript  lesta.  Olafz  lijkneski.  stika  fyrer  andrea 
og  adra[r.]  iiij.  stýkur  smár.  kiertahialm.  Elldbera  Brot.  Glod- 
arkier.  ij.  Baksturjain.  Broddstaf.  Tabulum  og  Brijk.  paxspialld 
og  enn  Blad.  Glerglugga.  iiij.  kluckur.  vj.  font  med  vondum 
Bvnadi.  stol.  mercki  eitt.  kalejk.  cantara  kapu.  alltaris  klædi 
med  lijtilli  blæiu.  messuklædi  ad  aullu  vtan  Eij  corporale. 

þetta  j  Bokum.  messubok  ad  collectum.  pistlum  og  Gud- 
spiollum.  fra  Aduentu  og  fram  yfer  langa  friadag  de  tempore. 
aunnur  Bok  fra  paskum  og  til  aduentu.  Missale  de  tempore 
ad  collectum.  pistlum  og  Gudspiollum.  messubok  de  sanctis 
ofull  per  Annum.  Graduale  allvondt.  sequentiuskrá.  proces- 
sionale  lijtill.  matutinale  ad  song  de  tempore.  fra  Aduentu  og 
til  niju  vikna  faustu.    Enn   de    sanctis  til    paska.    VorBok  ad 

Dipl.  Isl.  III.  B.  34 


430  REYKIR.  1394. 

saung  og  lesi.  matutinale  a  sumar  ad  saung  in  dominicis.  Les- 
bok  fra  aduentu  og  til  paska  de  tempore.  Lesskrá  á  sumar  in 
dominicis.  og  aunnur  allvond  de  sanctis  fra  Jonsmessu  Bap- 
tistæ  og  framm  yffer  allra  heilagra  messo.  handbok  lijtil. 
capitularius  vondur.  hymnaskrá  föneyt.  Burtsongz  skrá  onguo 
neyt.  artijdaskrá.  psalltaraskrár  ij.  kyrials  quaterne  og 
andres  les. 

þetta  vtann  kyrckiu  j  lausa  godzi. 

J  fyrstu.  v.  kýr.  og  su  hin  sietta  sem  siera  Hallkiell  gaf 
med  þeim  skilmala  ad  geffast  skule  tueýr  fiordungar  smiors 
æffinliga  a  andresmessu  ad  Borg.  asaudar  kugillde.  v.  niu 
hundrud  voruvird. 

þar  er  prestskylld.  tekur  prestur  heima  j  leýgu.  iiij. 
merckur.  af  Gili.  xij.  avrar  og  syngia  þar  annann  huorn  dag 
helgann  fra  michaelsmessu  og  til  fardaga.  af  sauda.  ij.  merckur 
og  sýngia  þar  annann  huorn  dag  helgann.  paskadag.  kross- 
messu  og  Nicholausmessu.  af  vtanverdu  nesi  halff  morck.  aff 
Kiefflavijk  halff  mork.  aff  Hellulandi  halff  mork. 

allar  skylldur  skulu  giorast  aff  Borgar  presti  til  Gils.  vt- 
ann  song  fra  fardogum  og  til  michaelsmessu  af  stad  og 
þangad  skulu  lijk  færast  fra  Gili.  enn  Borgar  prestur  yfer 
syngia. 

kyrkiu  tijund.  liostollar  oc  heytollar  af.  vij.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

xxiii.  Kyrkia  a  aeykium. 

Anno  Domini  Millesimo.  ccc°.  xc°.  ix°.  jn  festo  vincentij. 
þa  er  sijra  þordur  og  sýra  Steinmodur.  reyknudu  kyrckna  gods 
vard  so  mýkid  gods  kyrckiunnar  a  Reykium. 

Kyrckia  ad  Beykium  er  helgud  hinum  heilaga  Michaeli. 

hun  á  þetta  jnnann  kyrckiu.  messufot  ein  allvond.  sloppur 
alltarisklæda  leppar.  iiij.  Dvkur  vondur.  Tiolld.  iij.  Glodarkier. 
vatzkietil).  kaleykur  lijtill.  hokull  laus  slitinn.  glergluggur 
brotinn.  kiertistýkur.  iiij.  kista  læst.  krossar.  iij.  mariu  lijkn- 
eski.  michaels  lijkneski.  paxspiolld.  ij.  Bokaskrár  fiorar.  Eitt 
Graduale  sæmiligtt.  Michaels  saga.  kluckur.  iiij.  og  hin  fimta 
brotinn.  munnlaug.  bialla.  lecktari.  kola.  mercki.  fontur  med 
vmbunadi  vondum. 

þar  skal  vera  heimilis  prestur.  tekur  hann  heima  j  leigu. 
iiij.  merkur.  j  dal.  iiij.  merkur. 


1394.  MÆLIFELL.  531 

LysÍ8tollur  oc  heytollur  af  ix  Bæium. 

Tijund  a  þui  ari.  kyrckiu  hluti.  tuær  merckur  annars 
hundrads. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  Mauricij. 

þetta  j  lausagodzi.  x.  kýr.  fiogur  asaudar  kugilldi.  ccc. 
yoru.  cc.  er  Svartur  gaf.  fiogur  hross  roskinn  og.  ij.  þrevetur 
og  ad  auk  testamentum  gillt. 

Jtem  xc  voru  j  portionem  Ecclesiæ. 

xxiv.  Mælifells  kýrckia. 

Kyrckia  ad  Mælefelli  er  helgud  hinum  heilaga  Nicholao. 

hun  a  heimaland  allt.  starastadi  alla.  Brunastadi  halfa. 
siettung  j  vijkumj  landi  og  reka.  fiordung  i  reka  a  kieflaback;-. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  ný  messuklædi  og  aunnur  forn  god. 
tuenn  slitin.  v.  hocklar.  kapur.  ij.  alltarisklædi.  iij.  slitinn. 
Brijkarklædi  eitt.  merki.  ij.  kaleykar.  ij.  munnlaug.  handklædi. 
kietill  vondur.  Elldberi  og  Elldbera  brot.  lijka  krakur.  glodar- 
kier.  sloppur  slitinn.  brijk  og  tabula.  fontur  med  vmbunadi. 
kluckur.  ij.  og  hin  þridia  kolflaus.  krossar  tueýr  og  hinn  þridie 
med  vnderstodum.  mariu  lijkneski.  Nichoiaus  lijkneski.  magnus 
lijkneski.  spiolld.  iij.  hvslkier  med  kopar.  Tiallda  totrar.  sot- 
driptt.  stolar.  iiij.  glergluggur  stor  og.  ij.  litler.  kistur.  ij. 
Broddur.  kiertestykur.  iij.  med  jarn.  og.  ij.  med  kopar.  Bakstur- 
jarn.  almarium1).  Bialla.  lijkakross.  mariuskript  med  aJabast- 
rum.  Biarnskinn.  salun  stort.  skari.  tuær  merckur  vax.  mork 
reykelsis. 

Hia  sijra  Steinmode  kiertestyka  og  Gudz  lijkama  hvs.  er 
stendur  morck  med  sylfur. 

þetta  j  Bokum.  songbok  fra  aduentu.  og  til  paska  de 
tempore.  Bok  samsett  ad  aullu  de  tempore  fra  paskum  og  til 
hvijtasunnu.  Bok  vm  hvijt[a]sunnu  viku  &  de  sanctis  inter 
pascha  &  pentecosten.  Bok  fra  Trinitatisdeigi  til  aduentu  de 
tempore  ad  song  og  lesi.  Lesbok  vond  til  paska  fra  aduentu 
de  tempore  vtann  eij  Jolales.  Grallare  vondur.  songbok  de 
sanctis  fra  Jonsmesso  Baptistæ  og  til  paska.  Lesskra  de  sanctis 
per  Anni  circulum.  processionale.  Sequentiubok.  Burtsongua 
Bok.  Commune  sanctorum.  psalltare.  Capitularius  og  Hymnarius 
á  einni  Bok.  ij.  Bækur  lijkar  per  annum  ad  collectum.   pistlum 

')  armarium.  hdr. 

34* 


532  HÖSKULDSTAÐIR.  1394. 

og  Gud8piollum.  Lágasonguaskra[r].  iiij.  festum  Nouum  á  kueri. 
Nicholaus  saga  a  Latinu  og  norrænu. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  tekur  heimaprestr  j  leigu 
heima.  iiij.  merckur.  af  Bænhusum  fiorum.  ij.  merckur.  Enn 
þingaprestur  af  lytingstodum  fiorar  merckur.  af  hafgrimsstod- 
um.  ij.  merckur.  af  tueymur  Bænhusum  morck. 

Lysistollur  og  heytollur  af.  vj.  Bæium. 

Tijund  a  þui  ari.  kyrckiuhluti.  halfr  xiiij.  Eyrer. 

Ecclesia  non1)  dedicata. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  xx.  og  vj.  asaudur.  xj.  kugilldi. 
Gielldfie.  vj.  kugilldi.  og  ad  auk  vetrgamler  sauder  24.  hross 
roskin  fiogur. 

J  virdingarfie  og  vadmalum.  xx.  hundrud. 

Var  þa  metinn  stadurinn  og  reyknud  portio. 

xxv.  Hoskulldstada  kyrckia. 

Kyrckia  a  Hoskulldsstodum  er  helgud  heilagri  Gudz  modur 
Mariu  og  hinum  heilaga  petre  postula. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  syngia  annann  huorn  dag 
helgann  til  tungu  og.  ij.  merckur  kaup.  Til  Eyiar  slijkt  hid 
sama.  fiorar  messur  og  xx.  til  Backa.  og  mork  kaups.  slijkt 
hid  sama  j  vatnahuerfi.  slijkt  hid  sama  a  hafurstodum.  xyj 
messur  a  kyrckiu  Bæ.  og  slijkt  hid  sama  kaup.  Tolf  messur 
thil  manaskálar. 

Kyrckia  a  allt  heimaland  og  Holzland.  og  þuerá  alla.  hinn 
sýdra  hol  allann.  gaf  sijra  Marteinn  halfann  j  testamentum 
sitt.  en  halfur  var  gior  kyrckiunne  fyrer  þa  hrornan  sem  á 
henni  hafdi  vordid  j  abvd  sijra  Marteins  og  þa  hlute  sem 
henni  brustu  jnnann  kyrckiu.  SauluaBacki  hinn  ytri  halfur. 
med  svansgrund.  sliettardal  allann  fra  kalldalæk  til  markz 
vidur  Nialsstadi.  Spákonuarfur  er  frá  fornu  vðr.  og  vestur  til 
deilldarhamars.  þa  næst  vestur  mille  Laxár  og  forsar.  þa  er  fra 
rauduskridu  til  Hrafnzár.  þa  fra  hellisvijk  til  markz  vid  finn- 
stadi.  fyrer  finnstodum  fimmdeylld.  huerffa  þrijr  hluter  til  spa- 
konuarffz.  enn  tueýr  til  lands.  fyrer  arbacka  er  spakonu  arffur 
ad  aullum  hluta.  enn  ecke  millum  finnstada  og  arbacka.  þa  næst 

')  strykað  ót  aptr, 


1394.  HÖSKULDSTAÐIR.  533 

jnn  fra  þorlaugardýs  og  j  midia  selvijk.  J  spakonuarffui  a  Hos- 
kulldstada  kyrckia  fimtungi  minna  enc  helming. 

þetta  er  jnnann  kýrckiu.  messuklædi  þrenn  og  tuenn  af 
þeim  vond.  hokull  ad  auk.  kaleykar.  ij.alltarisklædi.  v.  Brijkar- 
klædi.  ij.  Brijkur.  ij.  og  tabulum.  katpur  þriar  vondar.  sloppar. 
ij.  Elldberi.  Glodarkier.  fontz  vmmbvnadur.  vatnzkietill.  sacra- 
rium  munnlaug.  messingarstykur.  iij.  jarnstykur.  iiij.  Tapetum. 
skruda  kista  lijtil.  þionustuhvs  med  sylfur.  skrijn  og  kistill. 
Crismakier.  Glergluggar.  vj.  oc  aller  lester.  vax  og  reykelsi.  vij. 
merckur.  Baksturjarnn.  Broddstafur.  kluckur.  iiij.  dvkar.  ij.  glit- 
ader.  og  þrijr  ovijgder.  lectaradvkur  og  lectari.  kðghur  og  lijka- 
salun  allvondt.  mariu  lijkneski.  peturs  lijkneski.  krossar  ij. 

Bækur  per  Anni  circulum  vondar.  mariu  saga  med  jar- 
teyknum.  peturs  saga.  Thomas  saga. 

Jnnan  veggia.  x.  hundrada  og  xiij.  hundrada  j  flytianda  Eyri. 

þetta  j  kuikfie.  xx.  og  iij.  sextiger  asaudar  og.  vj.  ær.  hross. 
iiij.  og.  v.  veturgamler  sauder. 

þetta  j  kosti.  tuær  vætter  skreydar.  vætt  mors.  vætt  kiots. 
Bytta  skyrs. 

þetta  j  rekum.  fiordungur  alls  reka  j  Básum.  og  þad  meira 
sem  profast  ad  Benedickt  kolbeinsson  hafdi  átt.  vidreki  ad 
Hrauni  fra  fornu  vðr  til  þriggia  steina  helmingur.  enn  j  vestri 
hofs  vijk  fiordungur. 

Tijund.  heytollur  og  lysistollur  af.  vj.  Bæium.  og  xx. 

Dedicatio  Ecclesiæ  secunda  die  Julij. 

Jtem  psalltarar.  ij.  vonder  og.  ij.  paxspiolld. 

Luka  af  holi  j  christzfie  halft  annad  hundrad. 

Jtem  lagdi  sijra  þordur  til.  ij.  reffJa.  xl.  alna  sæmiliga. 
vm  frammkyrckiu.  kyrckiunne  til  Eignar  þo  suo  ad  þeir  skylldu 
snuast  vpp  j  kyrckiunnar  reykningskap.  ef  sijra  þordur  yrdi 
henni  sijdar  meir  reykningskap*  skýlldugur. 

Jtem  a  kyrkiann  ordinem  nyia.  Nicholaus  lijkneske.  hokul. 
huijtann  nýiann.  var  kyrkiann  þa  skylldug  sijra  þordi  halíft 
þridia  hundrad.  anno  domini  (10°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

Kyrckiu  tijundar  hluti  á  þui  ari  halft  fiorda  hundrad. 

xxvi.  Suijnavatz  kýrckia. 
Kyrckia  ad  suijnavatne  er  helgud  hinum  heilaga  petro. 
hun  a   þetta    godz  jnnann    kýrckiu.    krossa   fiora.    mariu- 


534  SVÍNAVATN.    —   VÍÐIVELLIR.  1394. 

skriptt  med  hurdum.  peturs  lijkDeski.  og  glitadur  dvkur  yfer. 
tuær  stýkur  med  kopar.  þriar  med  jarn.  reykelsiskier.  Elldberi. 
sacrarium.  muunlaugh.  bandklædi.  ij.  fontz  vmbunadnr.  enn 
sár  eingi.  kiertastockur.  paxblðd.  ij.  almarium  lijtid.  alltarís- 
klædi.  ij.  og  þridia  med  Balldurskinn.  messuklædi  vond.  og 
hokull  med  Balldurskinn.  dvkar.  ij.  mercki.  Tiolld  vm  alla 
kýrckiu  med  vondum  dvkum  og  ein  Tialldtotur.  kaleykur.  allt- 
arissteinn.  kluckur.  v.  og.  j.  lest.  Bialla  ein.  skaler  med  tueymur 
metum.  peturs  saga.  Broddstafur. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  vj.  sex  ær.  xi}c  voru  og  halff 
mork.  hestur  og.  ij.  hross.  hundrad  j  slátrum. 

Jtem  reycknadist  i  porcionem  Ecclesiæ.  vj.  hundrud  voru 
vm  þann  tijma  sem  Yfuar  Nicholausson  bio. 

Jtem  kista  læst. 

þar  er  prestz  skylld  vpp  j  land.  tekur  hann  heima  j  leigu 
fiorar  merckur.  vtann  gardz.  iij.  merckur  og  half  mork. 

Tijund  og  lysistollur  af.  xij.  Bæiura  og  heytollur. 

dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  Firmini. 

anno  domini  <D°.  ccc°.  xc°.  ix°.  in  crastino  Tiburtij  lagdi 
ýfvar  til  fyrer  tijundar  reykning.  ccc.  og  xij  aura.  Enn  á  þui 
ari  fiell  kyrckiu  tijundar  hlute  epterfarandi  halfft  annad 
hundrad. 

xxvii.  Wijdeualla  kýrckia. 

Kýrckia  á  Wijdevollum  er  helgud  Gudi.  vorre  frv.  petre 
postula  og  Jone  postula. 

hun  á  land  j  vijk.  Reka  halfann  a  kieffiaBacka.  halfa 
Teyga  framm  j  nordárdai. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  þrenn  og  aull  slitinn 
og  vantar  eitt  hofudlijn.  þriu  corporalia.  og  er  eitt  fodurlaust. 
Cantara  kapa.  allarisklædi.  vj.  'oc  oll  slitin.  sloppur  vondur 
alltaris  blæia  ein  .  tiolld  ij.  og  Bordi  lijtill.  Glergluggur  lijtill. 
paskablad.  paxblad.  krossar.  iij.  med  vnderstodum.  ij.  peturs 
lijkneski.  Jons  lijkneski.  Stephanus  lijkneski.  mercki.  ij.  skrvda 
kista.  kiertastykur.  vj.  lecktari.  stolar.  ij.  Glodarkier  lest.  Elld- 
bere  vondur.  fontur  vondur.  kluckur.  iij.  hin  fiorda  lest.  Bialla 
og  aunnur  lest.  Backstur  jarn.  kaleykur  lestur.  alltarissteirn. 
lijka  krakur  og  Broddstafur.  sessa.  pungur  med  reliquijs.  dvkur 
godur  blámercktur.  Tabulum.  Biijk. 


1394.  MELSTAÐR.  535 

þetta  j  Bokum.  Grallare.  sequentiu  Bok.  aspiciens  Bok. 
vorBok.  DominicuBok.  Commune.  messubok  á  sumar.  Collec- 
tarius.  lesbækur.  ij.  ofullar.  Capitularius.  psalltari.  Jons  saga 
postula.  peturs  saga.  artijdaskra.  handbokar  skrá.  Eru  þessar 
allar  faneýtar. 

þar  er  prestz  skylld  j  landi  og  diakns.  tekur  prestur  heima 
j  leýgu  4.  merkur.  af  wlffstaudum.  iiij.  merckur. 

Heytollur  og  lysistollur  af  fiorum  Bæium. 

Kyrckiuhluti  af  Tijund  af  þui  ari. 

Ecclesia  non  dedicata. 

þetta  j  lausagodzi  kýr.  ix.  asaudar  kugilldi  tuo.  hross.  j. 
hundrad  og.  xx.  voru.  cc.  j  vadmalum. 

Er  enn  oreyknud  portio  vm.  xx.  ar  og  þad  sem  geffuist 
hefur  j  sogdum  tijma. 

xxviii.  coels  kyrckia  j  midfirdi. 

Anno  Domini  (D°.  ccc°.  xc°.  v°.  jn  profesto  septem  frat- 
rum.  reyknadist  so  [mikit]  godz  kyrckiunnar  a  mel  j  midfirdi. 
j  fyrstu  visitatione  herra  Peturs  Byskups. 

Kýrckia  hins  heilaga  Stephani  a  mel  á  heimaland  allt. 
Eyiar  a  Hrvtafirdi.  land  a  kolb[r]itzea  og  j  Saudadal.  Bretalæk. 
land  j  reyneholum. 

Jtem  skog  j  Nordurárdal  medal  Svartagils  og  Savdhvs- 
lækiar  og  vpp  á  fíallz  brvn.  settu  þesser  menn  sogd  landa- 
mörk.  med  radi  herra  Jonz  Biskupz.  sijra  Grimur  er  þa  bio  á 
Mel  og  Liotur  er  bio  j  sveinaTungu. 

Jtem  tueggia  manna  jferd  j  Saurbæiar  soluafioru.  Tialld- 
stad  og  hrossabeyt  sem  þeim  þarfnast. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  fern.  hoklar.  iij.  yffuer 
framm.  kápur.  iij.  alltarisklædi  fiogur.  sloppar.  ij.  fontz  vm- 
bunadur.  mercki.  Tiolld  vm  frammkyrckiu.  kaleykar.  iiij.  saung- 
bækur  per  Anni  circulum.  og  lesbækur  per  Annum  og  missalia 
per  Annum.  lijkneski.  iiij.  Elldberi.  glodarkier.  alltarisBok. 
skrijn.  Texti.  paxspialld.  kola.  Glergluggar.  iij.  Tabula.  mariu 
lijkneski.  kluckur.  vj.  og  ein  bialla.  Járnstyka  stor  oc  aunnur 
lijtil.  vax  og  reykelsi  half  fiorda  morck.  Backsturjarn.  Brodd- 
stafur.  lijkakrakur  og  Bárer.  munnlaug.  kyrckiukietill.  kyrckiu 
stijgie.  þionustu  Budkur  med  sýlffur. 


536  STAÐARBAKKI.  1394. 

þetta  j  kuikfie.  kyr.  xxv.  vxi  fiogra  vetra  gamall.  asaudar 
kugilldi  fiortán.  veturgamallt  fie.  xxx.  Gielldingar.  vj.  ad  haust- 
lægi  gamler.  Hross  roskinn.  xij.  eitt  tuævett.  Ellefu  hundrud 
voru. 

þetta  j  mat.  ix.  vætter  smiors.  þriar  vætter  miols.  vætt 
huals.  fiorar  vætter  skreydar. 

þar  skulu  vera.  ij.  prestar  ella  prestur  og  diakn. 

Tijund.  heytollur.  lysistollur  af.  xx.  Bæium. 

kyrckiudagur  in  festo  firmini. 

Tijund  tali  anno  vel  tuo  hundrud, 

Jtem  gaf  sijra  Grimur  epter  faudur  sinn  kyr.  ij.  og 
asaudar  kugilldi. 

Jtem  gafst  effter  Jngerijdi  Palsdott[u]r  hundrad  j  hafnar- 
vodum.  og  fra  Reykium  hundrad. 

xxxix.  Stadarbacka  kyrckia. 

Anno  Domini  CO°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

Kýrckia  hins  heilaga  Johannis  Baptistæ  á  StadarBacka  á 
allt  heimaland.  krokstadi  alla.  skarffzhol.  hvk  allann.  iteykia- 
tanga  fram  fra  grasi.  Tolftung  j  hualreka  og  vidreka  á  Balcka- 
stodum.  tuo  hundrud  j  vidi  edur  voru  ef  ey  vidur  er  til. 

þetta  jnnann  kýrckiu.  fimm  messuklædi  ad  aullu  vtann 
dvk.  jtem  hofudlijn.  handlijn  og  stola.  kapur.  iij.  vondar.  og 
sloppar.  ij.  vonder.  alltarisklædi.  iij.  Tialldaleppar  vm  kyrckiu. 
Refuill.  x.  álna.  kaleykar.  ij.  og  annar  lestur.  Glodarkier  tuo 
og  huortueggia  lest.  Elldbera  Brot.  kiertistykur.  iij.  med  kopar 
og  ein  af  þeim  lest.  skrijn.  krossar.  iiij.  og  einn  af  þeim  med 
vnderstodum.  mariuskriptt.  Johannis  lijkneski  Baptistæ.  skruda 
kista.  fontz  vmbunadur  vondur.  sacrarium  liett.  glergluggar.  iij. 
kluckur  iiij.  jarnstýka  stor.  og  tuær  minne.  mercke  tuo.  forme 
og  lecktari.  og  annar  lijtill.  formadvkur.  Tabula  og  Brijk.  pax- 
spialld.  Bialla  lí jt.il.  Barur  med  krossum.  kiertakiofui.  salwn 
fornt.  Biarnfell.  x.  alner  liereptz. 

þetta  j  kuikfie.  kyr  halfur  þridie  tugur.  j  gielldum  naut- 
um  eitt  kugilldi.  asaudar  kugilldi.  xij.  agilldi  minnur  enn 
fiogur  kugilldi  j  gielldum  saudum.  hestar.  vj.  roskner  og  mer- 
hrysse  fiogur  roskinn. 

J  vadmalum.  half  mðrk  fátt  j.  xj.  hundrad  uoru. 

J  hafnarvadum.  vj.  hundrud. 


1394.  GNÚPR  í  MIDFIRÐI.  537 

Jtem  lijkakrákur.  Eyrer  reykelsis.  lás  lijtill.  og  eitt  kier  j 
jordu. 

þar  skal  vera  prestur  og  diakn  edur.  ij.  prestar.  Burt- 
songur  til  halfkyrckiu  og  alkyrckiu.  og  til  tueggia  Bænhvsa. 

þetta  á  kyrckiann  j  Bokum.  Graduale.  Sequentiu  Bækur. 
ij.  vondar.  jtem  lesBækur  per  anni  circulum.  saungbok  de 
sanctis.  fra  Jonsmesso  til  paska.  processionale.  Capituiarius 
med  hymnario.  plenarius.  AspiciensBok  til  paska.  Lágasongua 
kuer.  Ordo  a  veturinn.  Saungbok  de  sanctis.  messubækur.  ij. 
Jonssaga  Baptistæ  og.  xj.  skrár.  fornar  ad  auk. 

Tijund  heytollur  og  lysistollur  af.  xiij.  Bæium. 

Tijund  á  þui  ari  hundrad  og  Eyrer. 

Ecclesia  non  dedicata. 

xxx.  Gnups  kýrckia  j  midfirdi. 

Kyrkia  ad  Gnupe  er  helud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Thomæ  ErchiBÍskupe. 

Hun  a  skálagierd  tueymur  monnum.  edur  rvm  j  skala  vid 
arnarvatn  og  Elldivid  sem  þarfnast.  tueymur  monnum.  og 
tueggia  kroka  halld  j  vatnid. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  ad  aullu.  alltarisklædi 
eitt.  Brijkarklædi  eitt.  kluckur.  iiij.  krossar.  iij.  mariuskript. 
jtem  fontkross  og  lijkakross.  messingarstykur.  ij.  jarnstýka  ein 
og  aunnur  lijtil.  tialld  vm  þuerann  kor.  kantara  kapa  og 
og  sloppur.  Elldberi.  Glodarkier.  kiertaklofui.  mercki.  pax- 
spiolld.  ij.  fontz  vmbunadur.  glergluggur.  alltarisdvkur  vijgdur. 
kaleykur.  corporale.  alltarissteirn.  lecktari.  vnderstodur  med 
krosse.  sacrarium  kier.  stolar.  ij. 

þetta  j  Bokum.  LágusonguaBok.  aspiciensBok  vond.  psallt- 
are.  Thomas  saga. 

þar  er  prestsylld.  tekur  pestur  heima  j  leigu  fiorar  merkur. 
Enn  vtangardz.  íij.  merckur. 

Tijund.  heytollur  og  lysistollur  af.  xv.  Bæium. 

Tijund  kyrckiu  hluti  a  þui  ari.  xv.  aurar. 

Ecclesia  non  dedicata. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  x.  asaudar  kugilldi.  ij.  hross.  ij. 

J  flytianda  Eyrer.  v.  hundrud. 

Jtem  reýknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm  niu  ár  fyrstu 
sem  Joii  átti  ad  svara.  v.  hundrud  voruvird. 


538  VÍÐIDALSTUNGA.  1394. 

xxii.  WijdedalzTungu  kýrckia. 

Kýrkia  j  wijdidalsTuDgu  er  helgud  hiuum  heilaga  JohauDÍ 
Baptistæ.  huD  á  þridiuog  i  heimalaDdi  ogj  tiodahrauue1).  rædur 
laudeigD  vijdedalstuDgu  fyrer  vestaDD.  fytiaa.  hÍDD  vestaste 
farvegur.  allt  uedaDD  fra  hrutanesi  hia  asgeýrsar  melum.  alla 
leyd  og  so  vpp  j  Eyrarsijk  og  suo  Eyrarsijk  vpp  a  Torffues.  og 
suo  j  [midianu  Grijshol2)  fra  suðlustodum.  þadaon  j  suðlu- 
stada  steyna.  þadaon  j  hesthol.  so  sudur  effter  Tunguasi.  sem 
sier  heiman  fra  valldarasi.  og  þadann  riettsyne  sudur  á  vestan- 
vert  saudhollt.  og  þadann  j  BotnÍDD  Tiarnarhola  kuijslar.  sijd- 
anD  rædur  huu  ofaDD  j  fýtiaa.  þadaDn  rædur  fýtia  a  alla  leyd. 
sem  haoa  dregur  leiugst  austaun  af  sondum.  rædur  vr  hrvta- 
nesi  hinn  forne  farvegur  vijdedalsár  hinn  austasti  fram  til 
varmalækiar.  þa  rædur  varmalækur  vpp  j  drog.  og  þadann  j 
Blijksvordu.  og  þadann  j  Geýlarbotna.  og  þadann  j  hestagils- 
botn  hinn  sýdra.  og  so  rædur  hestagil  ofann  j  vijdedalsá. 
Bædur  vijdedalsa  þadann  ftá  framui  til  kuijsla.  þa  rædur  hin 
stærsta  vijdedalsar  kuijsl.  sv  er  ofann  fellur  fyrer  uordaoD 
saDdfell.  og  so  austur  a  sand.  sem  leÍDgst  dregur  vatD  ad.  Er 
fiarreckstur  j  vijdedalstuogu  jord  vm  allann  hreppinn  vt  ad 
Gliuffrá.  og  luka  lamb  af  Reckstri  til  þess  er  eru  sextiger.  og 
suo  med  sama  vpp  þadann  epter  þui  sem  vrskurdarBreff  Raffns 
logmans.  og  stadfestu  Breff  þorsteins  logmans  þar  vm  gor 
vatta. 

Kyrckiann  á  þridiung  j  veydi  fyrer  heimalandi.  fiordung  j 
veydi  j  steiukierum.  alla  veydi  j  midkierum.  Baasum.  streing- 
forsse  og  kieraflioti.  fiordung  j  veydi  j  fytia  á.  ofann  fra  kierum. 
þridiung  j  veydi  j  Triekieri  j  vijdedalsá.  er  Jon  Bondi  HaakoD- 
arsoD  hefur  til  lagt.  Enn  huarf  á  fimtuug.  enn  beimaland  j 
Tungu  þad  sem  meira  er. 

þetta  j  lausagodze.  ix.  kýr.  þriu  asaudar  kugilldi.  x.  aura  kuika. 
halfftt  atta  huudrad  voru  og.  iiij.  asaudar  kugilldi.  er  Hakou 
BODdi  Gýssurarsou  gaf  kyrckiuooe  a  auduuarstodum  med  fullu 
afgialldi.  Edd  herra  petur  Biskup  skipadi  kyrckiuuDe  j  vijde- 
dalstuugu  til  fullrar  Eiguar.  Edd  kyrckiu  BODdi  þar  lvki  árliga 
vij.  aura  j  kosti  hioum   nanustu    fatækum    frændum    Hakonar 


')  landhraune,  hdr,;  ')  [þannig;  hið  rétts  mnn:  Miðemorgunshól. 


1394.  VÍÐIDALSTUNGA..  539 

heýtins.  og  segist  sálumessa  huort  aar  aartijdardag  hans  med 
aullum  salutijdum. 

a  kyrckiu  Bondi  ad  taka  lysistolla  og  heytolla  af  þessum 
Bæium  ef  bygder  eru.  þoreyiarGnupi.  Vatnzhornzholi.  Vatnz- 
horni.  hrijsum.  nedrum  fýtium.  Hooli  og  er  hann  j  audn.  Valld- 
arasi.  Suðlustodum.  Backahlid.  auxnatungum.  Gaffli.  Raffnstod- 
um.  avalldzstodum.  kolugili.  huarfui.  Giá  og  avalldzdæli.  er  hun 
og  hlid  j  audn. 

So  og  tekur  kyrckiann  tijund  af  þessum  Bæium.  og  alla 
tijund  sem  er  skiptitijund.  og  alla  Biskupz  tijund  þa  sem 
minne  er  enn  Eyrer.  og  allt  peturz  fie.  Enn  luki  þar  fyrer 
Eyrer  soluuadar  med  Biskupz  tijundum.  skal  Bondi  fyrer  hey- 
tolla  lia  presti  færann  hest  j  þingin  til  siukra  manna  og  Burt- 
songs.  skal  presturinn  ábyrgiast  bestinn  medann  hann  fer  med 
hann1).  skilur  tunguþing  og  asgeyrsárþing.  ad  jardar  Eign. 
steynar.  ij.  er  standa  j  asnum  fyrer  nordann  fornu  logriett.  og 
þadann  riettsyne  ofann  j  forna  farveg  vijdedalsár.  og  austur 
vr  steinunum  riettsyne  j  asgeyrsa.  so  rædur  griotskrida  vpp 
j  háfiall. 

£r  þar  jnnan  kyrckiu.  kaleykur.  messuklæde  tuenn  med 
einum  hokli.  krossar.  ij.  alltarisklædi.  iij.  Glodarkier.  kluckur 
tuær  og  hin  þridia  lijtil.  fontz  vmbunadur.  messubok  forn  per 
Anni  circuíum.  Aspiciens  Bok  per  usum.  Jons  lijkneski  Baptistæ. 
Mariu  skriíftt  forn  er  Gyssur  gaf. 

þessa  hlute  lagdi  Jon  Bonde  Hákonarson  til  vijdidals- 
tungu  kyrckiu  medur  þeim  skilmala  ad  hann  lucktti  j  porcio- 
nem  Ecclesiæ  og  fyrer  fyrnd  kyrkiunnar  og  a  hennar  Orna- 
mentis.  vm  so  langann  tijma  sem  hann  a  fyrer  ad  suara.  Er 
þad  j  fyrstu  afriett  fram  frá  kalldalæk  yrsta.  rædur  fyrer  vest- 
ann  Borgá  fram  j  Borgarvatn.  og  þadann  riettsyue  j  hinu 
sýnstu  Gliuffrar  drog.  þa  ræuur  Gliuffrá  vt  j  rofuskardsa.  Enn 
þá  rædur  hun  vpp  á  fiall. 

Jtem  i  jardar  eign.  Tungur  allar  millum  kallffdalslækiar  og 
reydalækiar  vt  ad  hlodufalli  og  halffz  manadar  Eingiteyg  á 
hlodufalli.  Enn  þá  er  lækinn  þrýtur  fyrer  vestann   rædur    mid- 


')  Hér  er  sett  merki  á    spássíu    eins    og    eitthvað    hafi    ekki    orðið 
lesið  lesið;  þó  mun  ekkert  í  vanta. 


540  VÍÐIDALSTUNGA.   —   UNDENFELL.  1394. 

fiardar  vatn  og  vr  þui  riettsyne  vpp  j  kagadarhol.  og  þadann 
j  Bessaborg  vestannverda.  og  so  yfer  j  kalfdalsdrog.  Og  þetta  j 
rekum.  allann  vidreka  fyrer  þremi.  saudadalsa.  Jllugastodum. 
og  Geytafelli.  halfann  vidreka  a  sydrum  stopum.  enn  fiordung 
fyrer  ýtrum  stopum.  hualreka  fyrer  aullum  þessum  jordum  eptir 
þui  sem  jordunni  hefur  til  borid  og  Jon  vard  eigandi  ad.  effter 
þui  sem  godra  manna  skilrijki  þar  um  votta. 

Tekur  prestur  þar  heima.  iiij.  merckur.  og  [skal]  syngia 
allar  tijder  huorn  dag  helgann.  Enn  j  langafostu  tuo  daga  rum- 
helga  j  huorri  viku  messur.  og  fiora  j  effstu  viku.  og  allar 
postulamessur.  oc  alla  ymbrudaga.  og  in  decollatione  Johannis 
Baptistæ.  alla  paskaviku  og  huijtasunnu  viku  og  tuo  daga  j 
viku  vm  Jolafostu  og  festuin  felicis  Mariæ  virginis.  Enn  ef 
Bondi  vill  ad  prestur  syngie  buorn  dag  messu  á.  xij.  manud- 
um.  skal  hann  skylldur  ad  giora  med  þui.  ad  Bondi  luki  honum 
þriu  hundrud  kaupz  alls  med  þeim  fiorum  morckum  sem  adur 
falla.  enn  ella  þui  minna  sem  Bondi  lætur  messa  færra. 

Mega  þar  vera.  ij.  alltari  j  kyrckiunne.  annad  enn  hai- 
alltari  og  ey  sijdur  ad  þeir  prestar  messi  þar  sem  Bondi  vill 
song  hafa. 

Suo  eý  sijdur  hefur  Jon  Bondi  lagt  til  kyrckiunnar  lijtinn 
kaleyk  og  liereptz  hokul.  med  Bvningi.  Glerglugg.  vatzkarl. 
hofudlijn  og  kiertistyku.  skal  þetta  og  þad  fleyra  sem  Jon  kann 
til  leggia  kyrckiunnar  snuast  j  portionem  Ecclesiæ  kyrckiunnar 
og  fyrnd  a  henne  kyrckiunne  og  hennar  ornamentis.  Og  eý 
sijdur  lagdi  hann  til  kyrckiunnar  lambselldi  af  huorium  Bæ 
þar  j  þingunum  og  suo  eý  sijdur  lambseldi  aff  þessum  Bæium 
vtann  þinga  Gnupdalstungu.  knausum.  Biargastodum.  nedra 
Gnupi.  Haugi.  þuerá.  Skeggalldzstodum.  daigeyrsstodum.  kotlu- 
forse.  hlid.  fallandastodum.  þoroddstodum.  asgeyrsá  minne.  mel- 
ralrackadal  og  Geytafelli. 

xxxii.  Vndenfell3  kýrckia. 

Kýrckia  ad  Vndinfelli  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Nicholao. 

hun  á  allt  heimaland  og  Snærisstadi.  vidreka  ad  halfu  vid 
huams  kyrckiu  á  þingeyrasandi.  og  halfann  hualreka  ad 
Geytafelli. 


1394.  GBÍMSTUNGUR.  541 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  tuenn  ad  ollu.  alltaris- 
dvkur.  kaleýkur.  alltarisklædi.  iij.  Brijkarklædis  leppur.  fontur 
med  vmbunadi.  sloppur  faneytur.  kantarakápur.  ij.  Glodarkier. 
Elldberi.  spiolld.  ij.  kistill.  kista  olæst.  kyrckiu  kola.  merckis 
leppar.  ij.  krossar.  ij.  mariu  skriptt.  Nicholaus  lijkneski. 
kluckur.  v.  Glergluggur.  mork  vax.  stolar.  ij.  messubækur.  ij. 
songbok  a  sumarid.  de  sanctis  lesbok  ofull.  psalltari  vondur. 
Nicholaus  saga  á  latijnu.  Jons  lijkneski  Baptistæ.  Jarnstykur  ij. 

þar  er  prestz  skýlld  og  diakns.  Tekur  prestr  heima.  iiij. 
merckur.  Enn  vtann  gardz  halfa  fiordu  morck.  og  ad  auk 
mardargnupz  kýrckia. 

Liostollur  oc  heytollr  af.  v.  Bæium. 

þar  á  og  omagi  ad  vera. 

Tijund  kyrkiu  hluti  a  þui  ari.  xj.  aurar. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  xj.  asaudar  kugilldi.  iiij.  oc.  ij. 
ær.  Ellefu  hundrud  voru  og.  cc.  j  vadmalum.  hross.  ij. 

Jtem  reyknadist  portio  Ecclesiæ  vm.  xiij.  ar  medann  sijra 
knvtur  Bio.  v.  hundrud  voru. 

Ecclesia  non  dedicata. 

xxxiii.  Grijmstungur. 

Kyrckia  a  Grijmstungum  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Nicholao. 

Hun  a  heimaland  og  Torffuastadi.  og  snudhlijd1)  med  til 
merckidæli.  Grafuarland.  saurteýG  j  saurbæiarland.  þorhalls- 
stadi  og  veydar  allar  og  afriett  er  þorhallsstodum  hefur  fylgt. 
halfar  lambatungur  vid  haukagil.  selland  sudur  a  fialli. 

þetta  jnnann  kyckiu.  messuklædi  fimm  vond.  alltarisklædi. 
v.  hokull  laus.  alltarisdvkar.  v.  Glitadur  dvkur  og  annar  vondur. 
kápa  og  sloppur.  corporalia  fiogur.  Tialldaleppar.  kaleykur  og 
patina  lest  vppa.  skrijn.  Glergluggur.  Glodarkier.  kola.  fontur. 
paxblad.  Baksturjarn  tuenn.  mercki  tuenn.  sacrarium  munn- 
laug.  kista  olæst.  krossar.  ij.  og  hinn  þridie  med  vnderstodum. 
Mariu  lijkneski.  Nicholás  lijkneski  med  dvk.  koparstýka  og 
jarnstýka.  kiertahialmar.  ij.  litler.  Elldbera  skapt.  kluckur.  iv. 
og  hin  fimta  lest.  stolar.  iij.  og  hinn  fiordi  Bokastoll.   lecktari. 

')  þannig. 


542  AUÐKÚLA.  1394. 

þetta  j  Bokum.  Grallari  med  sequentij8.  saungbok  á  sum- 
arid  de  sanctis.  fra  JoDsmesso  og  framan  til  aduentu.  sequentiu 
Bok  de  sanctis.  Lesbok  um  vetur.  messu  Bok  á  vetur.  lesskra 
&  sumarid  de  sanctis.  processionale.  martyrologium.  psalltarar. 
ij  og  skrá  hin  þridia. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  Dyonisij. 

þar  er  tueggja  presta  skylld  ef  mardarnups  kyrckia  liggur 
vnder.  enn  e!la  prestz  skylld  og  diackns. 

Tijund.  heytollur  og  lysistollur  af.  vj.  Bæium. 

Ef  hier  eru  tueyr  prestar.  tekur  huor  halfa  sioundu  mork. 
Enn  ef  einn  er  tekur  sa  9.  merkur. 

kyrckiu  tijundar  a  þui  ari.  xvij.  aurar. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr  xij.  asaudar  kugilldi.  vij.  hross  iij. 
kierolld  tuo  j  jordu  hæf.  þriu  hundrud  voru. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  iij.  ár  medan 
sijra  audun  bio.  tuo  hundrud  voru  og  eilefu  aurar. 

Jtem  a  kyrckian  krak. 

xxxiv.  Audkalu  kýrckia. 

Kyrckia  a  audkulustodum  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Johanni  Baptistæ. 

hun  á  land  j  sliettadal.  reka  allann  á  háfamðl.  halfua 
saudahðfn  j  Bolstadahiijd. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  þrenn.  kantara  kapur.  iij. 
alltarisklædi.  iij.  dvkar.  iij.  Blamerckter.  kaleykur.  Tiolld.  ij. 
vm  framkyrckiu.  Enn.  iij.  vm  kor.  fontar  med  Bvnadi.  mercki. 
ij.  krossar.  ij.  med  vnderstodum.  þridie  fontkross.  sylfurkross 
med  helgum  domum.  corporalia.  ij.  mariu  lijkneski1).  Johannis 
lijkneski  Baptistæ.  Zachariæ.  Elizabeth.  og  andres  lijkneske. 
Tabulæ.  ij.  spiolld.  iij.  sprangdvkur  a  alltari.  mariu  lijkneski 
lijtid  med  alabastrum.  koparstykur  þriar  gillttar.  og  ein  ogýllt 
a  alltari.  Guds  lijkama  hvs  med  syífur.  almarium  fast.  formar. 
iij.  og  lecktari.  paska  kiertistyka.  Nicholaus  lijkneski  og  Páls 
lijkneski.  kola  og  jarnskip.  ij.  sacrarij  munnlaug. 

þetta  j  Bokum.  lesBækur  tuær  per  Annum  de  sanctis  et 
de  tempore.  saungbækur.  ij.  de  sanctis  per  Annum.  saungbækur 


')  þetta  orð  er  strykað  út. 


1394.  BLÖNDUDALSHÓLAR.  543 

tuær  de  tempore  per  Annum.  HymnaBok  god.  Lesbok  gomul  á 
vetur.  psalltare  forn.  Jons  saga  Baptistæ  sæmilig.  kluckur  fiorar 
og  Bialia  brotinn.  Glergluggur.  xj.  Bialla  lijtil.  og  kiertakloffui. 
Glodarkier  oc  Elldberi.  og  einn  forn  psalltari. 

þar  er  prestz  skýlld.  tekur  heima  j  leygu  halfu  fimtu  mork 
Enn  vtann  gardz.  iij.  merckur.  heytollur  og  lýsistollur  af.  viij. 
Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  tueym  nottum  efftter  dionisiusmessu. 

kyrckiu  tijundar  hluti  á  þui  ari.  hundrad  og  halfur  att- 
unde  Eyrer. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ.  vm  þriu  ar  sijdann 
sijra  halldor  tok  reykning  fiogur  hundrad  voru. 

xxxv.  Blondudalshola  kýrckia. 

Kýrckia  ad  Blaundudalzhoolum  er  helgud  med  Gudi  hin- 
um  heilaga  Johanni  Baptistæ. 

hun  a  allt  heýmaland.  Biarga  land  a  skaga  med  aullum 
gognum  vtann  huaJreka.  Jtem  jardar  reýt  fyrer  handann  blondu 
med  vmmerkium. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  hokuli.  alltariskJædi.  iij.  dvkar.  ij. 
Élldberi.  Glodarkier.  kluckur  ij.  krossar  fiorer.  Tiolld.  iij.  og 
steintialld  sæmiligt.  fontz  vmmbunadur.  sloppur  og  kapa. 
Backsturjarn.  sacrarij  munnlaug.  paxspialld.  alltaris  steinn 
Bvinn.  Glergluggur  lytill.  kanna.  kiertakloffui.  alltaris  steinn 
annarr.  Mariu  lijkneski.  Jons  lijkneski  Baptistæ  med  dwk.  jarn- 
styka  og  aunnur  lijtil.  koparstyka.  morck  vax.  Brijk  og  Brodd- 
stafur.  Blæia  Blámerckt. 

þetta  j  Bokum.  Grallare.  messuBok  fra  jolafostu  og  fram- 
ann  til  paska.  psalltare  forn.  Sermonis  Bok  forn. 

þar  er  prestskylid.  tekur  prestur  heima  j  leigu.  iiij.  merckur 
enn  vtann  gardz  halfua  fiordu  morck. 

heytollur  og  liostollur  af.  vj.  Bæium. 

Eccíesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  a  þui  are  halffur  siðunde  Eyrer. 

þetta  j  lausagodzi.  kýr.  x.  asaudur  fiogur  kugilldi  og.  iiij 
ær.  [hundrad  j  slatrum.  halfftt  þridia  hundrad  vöru1).  og  fiorar 
voder  tuitugar.  hross.  iiij. 


')  [dregið  út  aptr. 


544  BERGSTAÐIR.  1394. 

reyknadist  j  portionem.  kaleykur  fyrer  halíFt  þridia  hund- 
rad.  var  þá  luckt  portio  vm.  xviij.  ar  er  sijra  þordur  hafdi  bvid. 

xxxvi.  Bergstada  kýrckia. 

Kýrckia  á  Bergstodum  med  Gudi  hinum  heilaga  Olafui  og 
Thorlake  Biskupe. 

Hun  á  alla  heima  jord.  og  halfann  forsadal.  med  allri 
jardareign.  haga  og  hrýsa  og  allra  landsnytia  framann  til  rietta. 
fyrer  austann  og  þar  gegnt  fyrer  vestann.  vtann  vpphogguid 
gras.  fra  Jonsmessu  Baptistæ  og  til  fiogra  vikna.  þann  tijma 
skal  ecki  til  beytar  leggia  dalinn.  Enn  skipi  þess  j  millum  med 
jafnadi.  Stadurinn  a  og  hvsgiord  j  dalnum  þar  sem  hafa  vill. 
skal  Bondi  sa  er  býr  j  stafne  fá&  saudamanne  af  Bergstodum 
husrum.  kietil  og  Elldivid.  dryck  og  vinnu  oleigis  sem  sijnum 
monnum  [edur  lata  geima  sialfer  og  hafa  Éyre  a  fimtan1) 
saude2).  Eitt  gielldtt  naut  skal  vera  med  kvneytum  j  staffne 
huort  sumar  ef  sá  vill  er  á  Bergstodum  Býr. 

þetta  er  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  ad  aullu  med  fust- 
aDs  hokli  og  slitnum  hokli.  kaleykur.  alltarisklædi.  iij.  dvka 
leppar.  ij.  fáoyter  ovijgder.  glodarkier.  krossar  tueyr.  Mariu- 
spialld  og  mariu  lijkneski.  olafz  lijkneski  med  dvk.  ij.  jarn- 
stykur.  þorlaks  lijkneski  med  sprangudum  dvk.  Brigidæ  lijkn- 
eski  lest.  messingarstykur.  ij.  litlar.  kanna  vond.  paxblad  og 
paxsialld.  merckisleppur.  stolar.  ij.  og  sessuleppur.  kista  læst 
lijtil.  kluckur.  iiij.  og  Bialla.  mork  vax. 

í>ar  á  ad  vera  prestur.  tekur  hann  heima  fiorar  merkur  af 
v.  Bænhusum  og  halfkyrckiu.  xij.  alnum  fatt  j  tuo  hundrud. 
hann  skal  og  taka  halfa  morck  vr  holaþingum. 

Sá  er  býr  á  Bergstodum  tekur  alla  kyrckiutijund  heima 
og  á  Leyfstodum.  og  af.  viij.  Bæium  halfa  tijund.  og  þui  meira 
sem  verdur  Eyri  kyrckiutijund  og  minni.  Enn  halfar  liggia  of- 
ann  tii  Bolstadarhlijdar. 

Heytollur  og  tijund  af.  x.  Bæum.  Enn  lysitollur  af  .ix. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiohluti  á  þui  ari.  halfur.  viij.  Eyrer. 

J>etta  j  lausagodzi.  kyr.  viij.  asaudar  kugilldi.  vij.  ?etur- 
gomul  naut.  iij.  hestur   og.   ij.    merhrysse.    Gielldfiar    kugilldi 

l)  15,  hdr.;  ')  [á  spássín. 


1394.  BÓLSTAÐABHLÍÐ.  545 

eitt.  fimm   hundrud   jnnann    veggia   j    virdingarfie.   mælehlass 
todu.  Tolf  hundrud  voru.  þriu  hundrud  j  hafnarvodum. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  ij.  ar  sem 
sijra  Ormur  bio  fyrstu.  xiij.  aurar. 

xxxvii.  Boolstadahlijdar  kýrckia. 

Kyrckia  j  Bolstadablijd  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Michaeli. 

Hun  á  land  á  Bott[n]astodum. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  vond.  Enn  onnur  fáhæf 
vtan  til  molldar.  dvkar.  ij.  slitner.  alltarizklædi.  iij.  vond. 
Tialldaleppar.  iij.  vm  kyrckiu.  og  enn  steintialld.  kyrckiukola. 
Glodarkier.  jarnstykur.  ij.  messingarstykur.  ij.  mercki  eitt. 
kluckur.  iiij.  oc  Bialla.  munnlaug.  krossar.  iiij.  mariuskript. 
Michaelis  lijkneski  med  dvk.  paxspialld.  lecktari.  stoll. 

þar  er  prestz  skylld.  Tekur  hann  heima  j  leigu  fiorar 
merkur.  Enn  utan  gardz.  iij.  merckur. 

Tijund  og  heytollur  af.  xj.  Bæium.  Enn  lysitollur.  af  xij. 
Bæium.  halfar  tijunder  af.  viij.  Bæium  vr  Bergstada  þingum. 
þar  sem  meiri  verdur  enn  Eyris  tijund. 

Dedicatio  Ecclesiæ  demetrij  Martyris. 

Tijund  kyrckiu  hluti  a  þui  ari  hundrad  og  halfur  sietti 
Eyrer. 

Jtem  á  kyrckian  Brijk  og  glerglugg, 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  x.  asaudur.  ij.  kugilldi.  hross  eitt. 
og  hundrad  j  slatrum.  niu  hundrud  j  vðru. 

Jtem.  vij.  [hundrud]  j  vadmálum.  j  kyrckiuspiell  af  Sigurdi. 

Jtem  luckti  Dalckur  kyrckiunne  j  portio  vm.  xij.  ar  sem 
faann  haídi  bvid.  Grallara  med  sequentijs  fra  páskum  til  ad- 
uentu.  og  grallara  fornann  med  sequentijs  þad  er  hinn  vantar. 
saungbok  de  sanctis  fra  Jonsmesso  og  til  aduentu.  messubok 
fra  aduentu  og  til  paska.  alltarisbok  goda  og  þar  til  fiogur 
hundrud  voru. 

xxxviii.     Gunnsteinsstader. 

Kýrckia  á  Gunnsteinsstodum  er  helgud  med  Gudi  hinum 
heilaga  Olafui. 

Hun  a  halfann  reka  a  depli  huals  og  vidar. 

Dipl.  Isl.  III.  B.  35 


546  GTJNNSTEINSSTAÐIR   —    HOLTASTAÐIR.  1394. 

þetta  jnnann  kýrckiu.  kaleykur.  kantarakápa.  alltarisklædi. 
iij.  faneýt.  dvkur  einn.  krossar.  iij.  inariulijkneski.  olafs  lijkneski 
paxspialld.  klucka  ein  og.  ij.  brotnar.  messingarstykur.  ij.  jarn- 
stykur.  ij.  munnlaug  og  kola.  fontz  vmbunadur.  Glodarkier  oc 
Elldberi.  dvkur  yffer  Olafe.  lectari.  stoll.  Backsturjarn.  merki 
tuo.  tialldleppur. 

þetta  j  Bokum.  psalltari  forn.  messuBok  gomul.  lesbok 
forn.  songbok  á  sumarid  de  sanctis.  nyia  hallds  saungur  á 
kuere. 

þar  er  prestzskylld.  tekur  prestur  heimaj  leigu.  iij.  merkur. 
enn  vtann  gards  fiorar  merkur. 

Tijund.  heytollur  og  lysistollur  af  einum  Bæ. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari.  ix.  aurar. 

f>etta  j  lausagodzi  kyr.  vj.  og  yj.  hundrud  i  haffnarvodum. 

xxxix.  Holltastada  kyrckia. 

Kyrckia  j  holitum  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Nicholao. 

hun  a  land  j  huamme.  kyrkiuskard.  hamra  land.  kagadar- 
hol  halfann.  Geytaskard  fyrer  sunnann  framm.  millum  kambs 
giegnt  selhuammi.  og  ausugils  helming  þess  hlutar  til  hag- 
beýtar  ad  eins  og  frialsann  rekstur  vm  skards  jord  til  og  fra  þar 
sem  veiger  liggia  adur.  partur  j  spákonu  arffvi.  so  micill  sem 
skrár  ganga  til.  Liggur  hann  fra  vðr  hinne  fornu.  og  vestur 
til  deylldarhamars.  þar  næst  millum  Laxár  og  fossár.  þa  fra 
rauduskridu  til  rafnsar.  þa  fra  hellisvijk  til  marcks  vid  finustadi. 
fyrer  finnstodum  er  fimmdejllt.  huerfua  þrijr  hluter  til  spa- 
konuarfs.  enn  tueyr  til  finnstada.  fyrer  arbacka  er  spakonuarfur 
ad  ollum  hluta.  eun  ecki  mille  finnstada  og  aarbacka.  þar  næst 
jnn  fra  þorlaugardys  j  midia  selvijk. 

I>etta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  tuenn  og  hokull  oc 
serckur  vondur  ad  auk.  kapur.  iij.  fontzvmbunadur.  sloppr. 
alltarisklædi.  iij.  munnlaug  og  kietill  vondt.  messingarstykur. 
iiij.  jarnstyka  ein.  Elldberi.  lijka  abreydsl.  kluckur.  iiij  og  eru. 
ij.  af  þeim  lestar.  stolar.  ij.  Glergluggar  fiorer  og  aller  lestir. 
kaleykur  lestur.  merki. 

þetta  j  Bokum.  Nicholas  saga.  psalltari.  messuBok  forn  per 
Anni  circulum.  ey  effter  ordu.  lesbækur.  ij.  per  Annum.  messu- 
Bok  fra  aduentu  og  til  paska.  sequentiuBok.  Capitularius.  Tuær 


1394.  VESTRHÖPSHÓLAR.  347 

skrár.  Graduale  j  tueym  Bokum.  Historia  Nicholai  á  kueri. 
kross  med  vnderstodum  og  .ij.  krossar  adrer.  mariu  lijkneski  og 
Nicholaus  lijkneski  med  dvk.  Jons  lijkneski  Baptistæ.  Brijk  oc 
Tabula.  spiolld  ij.  styka  fyrer  Nicholao.  lijkakrákur.  Tiolld  vm 
alla  kyrkiu  vondt(!)  nema  vtar  vm  þuert.  Trieskrijn  med  helg- 
um  domum.  Backsturjarn  fáneyt. 

Jpar  er  tueggia  presta  skyJld.  takast  heima  j  leigu.  iiij. 
merkur.  af  skardi.  iiij.  merkur.  j  Eingihlijd.  ij.  merkr.  af 
tueymur  Bænhwsum  mork.  af  Breidavadi  tuær  merckur. 

Tijund.  lysistollur  og  heytollur  af.  xij.  Bæium.  epter  vr- 
skurdi  Eigils  Biskupz. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund.  kyrckiuhluti  a  þui  ari.  hundrad  og  halfur  siðunde 
Eyrer, 

þetta  j  lausagodzi.  viij.  kugilldi  oc.  vij.  hundrud  voru. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm  fiogur  ar  sem 
sijra  Eynar  bio  íiogur  hundrud  voru. 

Jtem  gaf  magnus  kugilldi  og  hundrad.  Enn  þorgeyr  tui- 
tuga  vod  og  tuævett  naut. 

xl.  Westurhoopshoolar. 

Kyrckian  ,j  Holum  j  vesturhopi  er  helgud  med  Gudi  hin- 
um  heilaga  Johanni  Baptistæ. 

Hun  a  heimaland  allt  med  auilum  giædum. 

Hun  a  Hamdisvijk1)  halfa  med  aullum  gognum  jtaululausa. 

J>etta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  tuenn  ad  aullu.  og 
ad  auk  alltarisdvkur  vondur  og  hofudlijn.  kaleykur.  pro- 
piciatorium  med  sýlfur.  alltarisklædi.  iiij.  Brijkarklædi  vondt. 
kantarakápa.  krossar.  iij.  paxspiolld.  ij.  margretar  lijkneski. 
Tabula  og  Brijk.  mariu  lijkneski.  Jons  lijkneski  Baptistæ.  og 
og  sijn  járnstyka  fyrer  huoriu.  Lijkneski  Zachariæ  og  Elisabeth 
oc  hofud  Johannis  a  dýski.  koparstýka  lijtil  og  jarnstyka. 
Biollur.  ij.  j  kyrckiu  og.  iij.  j  kluckna  hvsi.  og  hin  fiorda  lest. 
fontur  med  Bvnadi.  Glodarkier  og  Elldberi  vondur.  [stolar  iiij. 
merke.  munnlaug.  vatz  munnlaug  vond.  lekttare  hiá  alltare2). 
dvkar.  ij.  yfer  lijkneskium.  kluckur  fiorar.  hringar.  iij.  Tialld- 
leppar  vm  kyrckiu.  Bokaskrar  vondar.  xvj.  ad  taulu.  þriár 
merckur  vax. 


')  Hamdysvijk  hdr.;  2)  [á  spássíu. 

35* 


548  HVAMMR  í  MIÐFIRÐI.  1394 

f>ar  er  presíz  skylld  og  aulmusuprestz.  Tekur  saungprestur 
heinoa  j  leýgu  fiorar  merkur.  Enn  vtan  gardz  adrar  fiorar 
merckur.  Enn  aulmusuprestur  skal  taca  tuituga  vod. 

Lysistollur  og  heytollur  af.  vij.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  crastino  Fransisci. 

Tijund  kyrckiuhluti  &  þui  ari  halfur  hinn  tolffti  Eyrer. 

|>etta  j  lausagodzi.  kyr.  vij.  asaudur.  xxx.  og  ein  ær. 
veturgamler  sauder.  iij.  hross.  iij.  hundrad  voru,  Tuo  hundrud 
j  hafnarvodum. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm  fiogur  ar  fyrstu 
er  sijra  Jon  hafdi  a  bvid.  fiorar  merckur  voru. 

xli.  Huamms  kýrckia  j  midfirdi. 

Kyrckia  j  huammi  j  midfirdi  er  helgud  med  Gudi  hinum 
heilaga  Thomæ  Erchibiskupe. 

Hun  a  þetta  jnnann  kyrckiu.  krossar.  iij.  mariu  lijkneski. 
Thomas  lijkneski.  alltarisklædi.  ij.  slitinn.  dvkaleppar.  ij. 
slitner.  Tialldleppur  med  vllþel.  fontzvmbunadur  fanytur. 
mercki  eitt.  Glodarkier  brotid.  dvkur  yfer  Thoma.  sacrarium 
munnlaug  lest.  kluckur.  ij.  og  aunnur  hliodlijtil.  glergluggur. 
psalltari.  songbok  vond  de  sanctis.  Thomas  saga. 

|>ar  er  prestz  skylld.  tekur  prestur  heima  j  leýgu  fiorar 
merckur.  Enn  vtann  gards  hundrad. 

Tijund.  lysistollur  og  heytollur  af.  xiij.  Bæium. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari.  hundrad  og  halfur  fiordi 
Eyrer. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Lecktari.  stoll.  Grallari  á  vetur. 

fetta  j  lausagodzi.  kyr.  viij.  asaudar  kugilldi  eitt.  og.  iij. 
ær.  hross  fiogur.  niu  hundrud  vðru. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  ix.  ár  fyrstu. 
sem  Eynar  Dadason  bio  ad  auk  þess  sem  hann  hafdi  ad  giort. 
fiogur  hundrud  voru. 

xlii.  Stadur  j  hrwtafirde. 

Kýrckia  ad  stad  j  hrutafirdi  er  helgud  med  Gudi 
vorre  frv. 

Hun  a  allt  heima  land. 

f>etta  j  rekum.  fiordung    fyrer    Geytaholi   j    aullum   reka. 


1394.  STAÐR  í  HRÚTAFIRÐI.   —  ÁSGEIRSÁ.  549 

fiordung  allz  reka  á  þoroddstodum.  halfann  reka  a  Backa.  fiord- 
uag  j  hualreka  j  salltvijk.  a  fallandastodum  fiordungur  j  aull- 
um  reka.  Hinn  tolfti  hlutur  j  hualreka  fyrer  fiardarhorne.  fyrer 
Bessastodum  fiordung  j  hualreka. 

J>etta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  oforn  med  slitnum 
hokli.  corporale.  dvkar.  ij.  lauser  og  einn  slitinn.  Tialldaleppar 
vm  kor.  alltarisklædi.  ij.  fontur  med  Bvnadi.  sex  alner  lierepts. 
krossar.  iiij.  og  einn  af  þeim  medur  vnderstodum.  alltarisdvkur. 
reykelsiskier.  skrijn  brotid.  paxspialld.  kluckur.  iiij.  og  eru  þriár 
lestar.  Bialla.  stolar.  ij.  vonder.  Tiu  aurar  vax.  Broddstafur. 
kiertistýka.  mariuskript.  peturs  lijkneski  og  páls.  kaleykur. 
Brijk.  mercki.  krákur.  lectari. 

J>etta  j  Bokum.  psalltare.  messuBok  de  tempore  per  Ann- 
um.  mariu  saga.  Lesbok  fra  paskum  [fram]  yfer  alira  heilagra 
messo.  alltarisBok. 

þar  er  prestz  skylld.  tekur  hann  heima  j  leýgu  iiij.  merkur 
Enn  vtann  gardz  mork. 

Heytollur  og  lýsistollur  af.  xiiij.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Kyrckiu  tijundar  hluti  á  þui  ari.  xvij.  aurar. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  xij.  asaudur.  xxx.  oc.  iij.  ær.  vetur- 
gamallt  naut.  og  tueyr  sauder  veturgamler.  Eitt  Gielldfiarku- 
gilldi.  hross  fimm.  fiortan  hundrad  vðru  og.  ij.  voder   tuitugar. 

Jtem  reyknadist  j  portioaem  Ecclesiæ.  vm  fiogur  ar  fyrstu. 
sem  sijra  þorsteim  Bio  þriu  hundrud  voru. 

xliii.  Asgeýrsar  kyrckia. 

Kyrckia  ad  asgeyrsa  er  heigud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Petro  postula. 

Hun  a.  xv.  hundrud  j  heimalandi.  fiordung  j  veydi  j  kier- 
um.  halfa  ana.  vpp  fra  þadanu  vid  audunarstadi.  reka  á  Gný- 
stodum.  halfann  vidreka  og.  vj.  vætter  af  tuitugum  hual.  edur 
meira.  afriett  af  arnarvatnzheydi  med  þessum  vmmerckium. 
austur  á  hraungard  so  sem  votn  falla  vestur  af  i  milli  vijdi- 
dalsár  og  auxnár  fyrer  nordann.  Enn  hraungardurinn  fyrer 
austann.  fugla  og  fiska.  og  allt  þad  sem  til  giæda  er  j  jordu 
og  á  j  þessu  takmarcki. 

J>etta  jnnann  kýrckiu.  kaleykur.  alltarisklædi  tuo.  sloppur 
allvondur.  alltaristeirn.  messingarstykur.  ij.  skrijn.  Brijk.  krossar 


550  TJÖRN  Á  VÁTNSXESI.  1394. 

ij.  og  adrer.  ij.  med  vnderstodum.  mariuskrifft.  peturs  lijkneski. 
Gudmundar  lijkneski.  Glergluggur  brotinn.  kluckur.  ij.  Glodar- 
kier.  sacrarij  munnlaug.  fontur  med  Bvnadi  allvondr.  kistu 
þrum.  psalltare.  Broddstafur. 

petta  j  Bokum.  skrár.  v.  og  sequentiu  Bok. 

þar  á  prestur  ad  vera.  tekur  hann  heima  j  leýgu  fiorar 
merckur.  Enn  vtann  gardz  þriar  merckur. 

Tijund.  heytollur  og  lysistollur  af.  v.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  vj.  asaudar  kugilldi.  v.  hross.  iij. 
og  eitt  veturgamallt.  atta  hundrud  j  flytianda  Eyri. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  xiiij.  aar.  sijdan 
Jon  Bondi  atti.  ad  auk  þess  er  hann  hafdi  thil  lagt.  vj.  hund- 
rud  vðru.  enn  tijund  kyrckiu  hlute  a  þui  ari.  halfur  hinn  fimt- 
ancli  Eyrer. 

xliv.  Tiorn  a  vatznesi. 

Kyrckia  ad  Tiorn  á  vatznesi  er  helgud  med  Gudi  vorri  frv. 

Hun  á  allt  heimaland.  land  j  Tungu.  a  kolli  og  ad 
Geytagili.  audna  jarder. 

|>ar  fylger  reki  heimalandi.  halfar  íiutningar.  Enn  fiord- 
ungur  j  ef  rekur.  halfann  hualreka  j  arvijk  med  Tungulandi  og 
suo  flulningar.  Enn  allann  vidreka.  A  Jllugastodum  hin  tijunda 
huor  vætt  [ef  flutt  er1)  j  þridiunginum.  a  flatnefsstodum  j 
aullum  landshluta  hin  tijunda  huor  vætt  ef  flutt  er.  Enn  j 
þrem  hlutum  ef  rekur.  J  vijk  hin  tijunda  huor  vætt  j  fiord- 
unginum.  huort  sem  fluttur  er  edur  rekur. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  ein.  og  tuenn  fáneýt. 
og  þo  eigi  aull.  og  einn  dvkur  med  vondur.  Corporale  eitt. 
alltarisklædi.  ij.  krossar.  iiij.  og  vnderstodur  med  einum.  mariu 
lijkneski.  ij.  Glergluggur.  paxspialld.  Brijk  oc  Tabula.  Lectarar 
ij.  Glodarkier  vondt.    Brijkarklædi.  kluckur.  ij.  og  aunnur  lest. 

Jtem  nykominn  klucka.  fontur  Buningslaus.  stoll  eino. 
Biarnskinn  af  hwn.  Ein  psalltara  skrá. 

þar  er  prestskylld.  tekur  hann  heima  j  leygu.  iiij.  merckur. 
enn  vtann  gards  halffu  fimtu  morck. 


')  [undirstrykað. 


1394.  HOF  Á  SKAGASTRÖND.    —   SPÁKONUFELL.  551 

Tijund.  heytollur  og  lysistollur  aflf.  xj.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiuhluti  a  þui  áre.  xiiij.  aurar. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  iiij.  asaudar  kugilldi.  iij.  og  enn 
eitthuort  kugilldi.  hross.  ij.  j  vðru.  ixc.  og.  xij.  aurar. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm  þriu  ar  fyrstu 
er  srjra  Jon  bio  tuo  hundrud  vðru. 

xlv.  Hof  a  Skagastrond. 

Kyrckia  ad  hofui  a  skagastrond  er  helgud  med  Gudi  hin- 
um  heilaga  Olafui. 

hun  á  halft  heimaland. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  tuenn  og  brestur  med 
audru  alltarisdvk  einn  og  corporale.  Ottusongzsloppur  vondur. 
kaleykur  lijtill.  alltarisklædi.  ij.  vond.  krossar.  iij.  lester.  jarn- 
stykur.  ij.  litlar.  Biarnfell.  Olafz  lijkneski.  ij.  mariu  lijkneski 
hurdalaust.  merkisleppar.  Glodarkier.  og  streingialaust  paxblad. 
kluckur.  iiij.  og  hin  fimta  brotinn.  stoll.  lecktari.  kýrckia  á  og. 
iiij.  merckur  vax, 

|>ar  er  prestz  skylld.  tekur  prestur  heima  j  ieýgu  fiorar 
merckur.  Enn  vtann  gardz  halfmork. 

Tijund.  lysistollur  og  heytollur  af.  vij.  Bæium  og.  xx. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  ix.  asaudar  kugilldi.  iij.  og  ein 
ær.  veturgamlir  sauder.  x.  halft.  xiija.  hundrad  voru. 

fiskatollur  af  huorium  manne.  fiordungur  til  midsumars. 
Enn  annar  effter  midsumar.  skurdur  af  hual  huorium  er  þar 
kiemur  j  millum  forssar  og  deylldar  hamars. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari.  hundrad  og.  vj.  aurar.  Enn 
oreyknad  j  fiogur  ar  medann  sijra  Biorn  Bio. 

xlvi.  Spakonufells  kýrckia. 

Kyrckia  ad  spákonufelli  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  krossi.  mariu  guds  modur.  Jone  postula.  Olafe  kongi.  og 
þorlaki  biskupi. 

Hun  á  halft  heimaland  og  allar  nytiar  j  Eynne  og  steine. 
og  hrijs  fyrer  vtann  gotu.  þa  er  liggur  fra  vindælisgardi  j 
stapa.  þar  fylgia  og  teygar  þeir  er  einn  gaf  þorarinn  Bergsson 
þorsteine  Thumasyne.  Enn  annar  fýlgdi   Hola  landi.  þridie  spá- 


552         SPÁKONUFELL.  —  PRESTHÓLAR.  1394. 

konufelli.  þeir  eigu  tuenner  lambahofn  j  hofda  frá  spákonufelli 
og  holum.  og  huoruger  ad  vætta.  nema  Beggia  sie  Lof  til, 
Torfskurdur  er  i  Hola  land  fra  spákonufelli  þar  er  vill.  og  eý 
sie  Todur  nie  Eingiar.  Eingi  madur  á  jtolu  j  Tungufell.  af  finn- 
stodum  er  bælt  um  sumar  til  diupadælar  fyrer  vtann  Gnupa. 
og  skal  sitia  ad.  suo  ad  fíed  giori  ecki  mein.  Omage  sa  er  sa 
vill  er  þar  býr  kuenngilldur  skal  þar  koma  ad  þorlakamesso 
fyrer  jol  og  vera  fram  yfer  jol.  Enn  j  audru  sinni  ad  palm- 
sunnudegi.  og  vera  þar  til  sem  lijdur  paskaviku.  og  hid  þridia 
sinni  ad  huijtadogum  og  vera  vns  lýdur  su  vika. 

f>etta  &  kyrckiann  j  rekum.  Jnn  fra  vor  hinne  fornu  til 
marcks  vid  Holastadar  reka.  eiga  Hoskuldsstader  halfan  vid- 
reka.  enn  halfann  spakonufell  og  Holastadr  halft  huorer.  fra 
hofzos  þeim  sem  fyrr  hefur  verid  til  deylldarhamars.  á  spá- 
konufell  halfann  vidreka.  Enn  hola  kýrckia  og  Hoskulldstader 
halfann  halfft  huorer.  og  slijkt  j  audrum  rekum  sem  skrár  og 
skilrijki  ganga  til. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklæda  leppar  ad  aullu.  skrijn 
med  reliquijs.  krossar.  ij.  Ie3ter.  mariu  lijkneski.  Thorlaks 
lijkneski.  Tabula  og  Brijk  brostid.  kluckur.  iiij.  og  hin  fimta 
brotin.  kiertastykur.  ij.  lestar1).  paxblod  tuo.  dráttarkola  lijtil. 
Glodarkier.  alltarisklædi.  Tialldaleppar.  ij.  fontur  med  Bvnadi  ad 
nafne.  stoll.  lectari.  lampur.  messuBok  ofull.  Graduale.  psalltari. 

þar  er  heimilisprestur.  tekur  hann  heýma  j  leýgu.  iiij. 
merkur.  Enn  vtann  gardz.  xij.  aurar. 

Tijund.  lysistollur  og  heytollur  af.  vij.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund.  kyrckiuhluti  a  þui  are  halfur  fimtandi  Eyrer. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  vij.  ær.  x.  kapall  einn.  fimtán 
hundrad  vðru. 

Oreyknud  portio  vm.  xiij.  ar  fyrstu  sem  sijra  Biorn  Bio. 
xlvii.  Prestholakýrckia2). 

Kirkia  i  holom  er  helgvt  med  gvdi  envm  helga  þoalaki 
biskupi.  hvn  eiga3)  allt  heimaland. 

þetta  i  Rekvm.  allan  reka  millum  valþiofsstada  aR  oc  gRÍot- 
gardz  a  salltnesi  bædi  hvala  oc  vidar  oc  allar  flvtningar  wt  fra 
gaiotgardi  tii  hamars.   wt  fra  klappæ,r4)ose  halfR  allR  Reke    oc 

')  Hér  er  dregið  út:  raariu  lijkneski;  *)  sl.  273;  3)  á  3.  4to;  *) 
klappar  3.  4to. 


1394.  PRESTHOLAR.  &53 

flvtningur  firir  avllv  hola  lande.   wt   fra   hamre    til    vavrdv  aa 
bakka  a  kirkian  halfan  vidReka. 

kirkia  eigR1)  landgavgn  fra  steine  i  hardbaksmavl  oc  til 
oss  firir  vestan  eyRe  er  fýlgt  hefer  skala  landi  er  þORbioRn  gaf 
aRnoRS  son.  hlasshval  oc  skotmanz  hval  oc  starf  hval2)  oc 
skvrd  oc  allan  smaReka  sela  oc  fiska  oc  hnisna.  þriggia  aina 
vid  oc  allan  smæRa.  RætR  [oc  allaRa)  selivR.  Rostvnga  oc  ha- 
skerdinga. 

hola  kirkia  a  skvRd  fvllan  millvm  ormsaar  oc  tvngv  Reka 
at  hverivm  hval  er  kemR.  en  tvo  af  snartastada  Reka4).  so  vm 
hafnar  Reka  alla  oc  vm  vellankavtlv  eýstri  til  stravmlons  oss. 

þetta  innan  kirkiv.  COessoklæde  forn  oc  avnnvr  slitin.  cor- 
poralia  tvenn.  alltare  steinar.  ij.  lavser.  sloppR  vandR.  alltares 
klæde  þriv  vand.  glodar  ker.  jarnstikur.  iij.  fontR5)  med  vandvm 
bvnade.  krossar.  iij.  oc  spiolld.  mariv  likneske.  þorlaks  likneski. 
paxblad  oc  blavd  tvav.  káleikR.  klu[c]kR.  iiij. 

í>etta  i  bokum.  seqventivbok.  commvne  svbfragivm  samsett 
oc  enn.  x.  skrár  fanytar. 

liostollur  oc  heytollur  af.  xvj.  bæivm. 

[kirkiv  tivnd6)  a  þvi  aRe  xiiij  avrar. 

ecclesia  non  dedikata. 

þar  tekR  prestR  heima  fiorar  merkr. 

þar  liggR  vnder  halfkirkia  oc  bænhvs  fimm.  tekr  sex  avRa 
af  þRemR.  en  halfmork  af  tueimR. 

|>etta  i  [holvm  er  kvikfie  oc  lavsagodz7).  kyr.  iij.  hestR.  ær 
sex.  tiv  avrar  frideR.  xx.  savder  vetRgamleR.  sex  hvndrvt  i 
virdingarfie. 

Hier  eigR8)  prestR  ath  taka  fiskatoll  vm  alla  sliettv. 

[kirkivdagur  j  prestholvm  jn  die  firmini  episcopi. 

gallt  sira  jon  andresson  kirkivnne  j  prestholvm  vetrar- 
brefuere.  oc  eina  messobok.  oc  helldur  allt  de  sanctis  vm  xij 
CDanvde  oc  messoklædi  fyrir.  iiijc.  anno  domini  CDd  uicesimo9). 

*)  á  3.  4to;  2)  þannig  bæði;  *)  [allar  oc  3.  4to;  *)  og  b.  v.  3.  4to; 
5)  fanytur  fontur  3.  4to;  6)  [Tijund  kyrckiu  hluti  3.  4to;  7)  [lausa  godzi 
3.  4to;  8)  a  3.  4to;  9)  [með  annari  hendi  og  skýrara  bleki,  og  vantar  í 
3.  4to,  og  er  því  þetta  innskot  frá  dögum  Gottskálks  biskups  Nikulás- 
sonar.    Afskriptin  síðari  í  3.  4to  (aptan  við  Ólafsmáldaga)  les  niðlagið  svo: 

messuklædi  Anno  domini  m  cd  lxxx.(!) 
acnars  samhljóða. 


554  SAUÐANES.  1394. 

xlviii.  Saudaneskýrckia. 

Kirkia  a  Savdanesi  er  helgvt  med  gvdi  envm  heilaga  olafi 
konvngi. 

hvn  eigr  allt  heimaland  med  avllvm1)  gavgnvm  oc  giæd- 
vm.  lons  land  allt  med  avllvm  gavgnvm.  oc  elldiamsstada  land 
med  avilvm  giædvm. 

þetta  i  rekvm.  i  dritvik  skipsatur2)  og  skalagerd.  oc  halfan 
vidreka  oc  fvglberg.  selfor  hia  balaferle  oc  fiskilækr.  siett- 
vngr  i  hvalreka  firir  hallgeirsstavdvm.  millvm  toptar  oc  oss 
þridivngr3)  hvalreka.  [brimnes  halft4)  med  vidreka  oc  land- 
gavgnvm.  kirkia  eigr5)  oc  lamba6)eldi  vm  avll  savdanesþing. 

þetta  innan  kirkiv.  messuklædi  þrenn  med  bvnvm  blævm. 
kalekr  oc  corporalia7).  handlin  oc  stola  lavst.  alltaresklædi.  iiij. 
alltarisblæia.  brikarklædi.  likasalvn8).  biornfelli.  ij.  kiertistikr. 
iij.  sloppr  oc  kantarakapa.  klok[ku]r.  iiij.  stolar.  ij.  kertaklofar. 
ij.  lekt[ar]ar.  ij.  merki.  ij.  kistur.  iij.  mvnlavg.  klakahavgg. 
broddstafr.  fontr '  med  vmbvnadi.  krossar.  ij.  Mariu  likneski. 
Olafs  likneski.  glodarker  [braut.  fornn10)  skiolldr. 

í>etta  i  bokvm.  Olafs  saga.  messvbækr.  ij.  commvne  ath 
messvm.  sermonesbok1').  salltare.  messvbækr.  ij.  samsettar  fra 
iolvm  til  paska.  lesbok  fra  Jonsmessv  baptiste  oc  fram  ifer 
nikolas  messv.  tvær  bækr  fra  Jonsmessv  baptiste  oc  til  paska. 
aspiciensbok.  nya  halld12).  alltarebok13).  reflar  med  dvkvm  vm 
alla  kirkiv. 

kirkia  aa,  savdanes  et  sydra  og  eggvers  holma  i  holma 
vatne  er14)  Steinþor  bondi  gaf  i  salvgiof  efter  sig.  reka  fra 
vavrdv  aa  bokkvm  oc  til15)  sandkroks16)  hinn  sextandi  hlvtr 
fra  kirkivskerivm  oc  til  oss  hinn  sextandi  hlvtr. 

í>ar  skal  vera  pretsz  skylld.  tekr  hann  heima  i  leigu.  iiij. 
merkur.  en  af  fiorvm  bænhvsvm.  iij.  merkr. 

kirkia  eigr5)  einsaman  kirkivreka. 

kirkivtivnd  a  þui  are  fimm  avrar. 


')  sl.  3.  4to;  »)  iL  273;  3)  þridiung  3.  4to;  4)  balfft  Briranes  3. 
4to;  5)  a  3.  4to;  g)  lamhs  3.  4to;  7)  corporale  3.  4to;  b;  lijka  abreydsl 
3.  4to;  9)  sl.  3.  4to;  ,0)  [.braut.  formi  3.  4to;  •')  Sermonisbok;  I2)Historia 
3.  4to;  ,3)  alltarisbok  3.  4to;  ")  eyða  í  3.  4to;  5)  sl.  bœði;  lG)  sand- 
krok  273- 


1394.  EINARSTAÐIR.  555 

liostollr  oc  heytollr  af  niv  bæium. 

[Kirkivdagr')  a  olafsmessv  sidarre. 

þetta  i  [kuikfie2).  kyr  viij.  asaudar  kugilldi  sex.  gelidfiar 
kugilldi  tvav.  eitt  hross.  i  virdingarfie.  iiij.  hvndrvt. 

gerdezt  i  stadarspell  af  Rafne  sex  avrar  ens  þridia  bvnd- 
rads  i  vavrvvirdv  fie. 

item  eigr3)  kirkia  ath  avk  þessa  vnder  sira  halldori  halft 
landzverd4)  a  savdanesi.  er5)  þat  reiknvt  fimtan  hvndrvt  frid- 
vird. 

jtem  reiknadezt  i  portionem  ecclesie.  xiij.  aar  sem  sira 
Vilmvndr  bio  þar.  þriv  hvnddrvt  oc  fimm  avrar. 

xlix.    Eynarstada  kyrckia. 

Kyrckia  á  Eynarstodum  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Petro. 

Hun  a.  x.  kugilldi  j  heimajordu  og  kuigudal. 

þetta  jnnann  kýrckiu.  messuklædi  þrenn  ad  aullu  med  dvk- 
um.   hoklar.    iij.    kantarakapur.    iij.    corporalia.  iij.   j    hvsum. 

sloppar.  ij.  vonder.  alltarisklædi.  v 6)  kaleykar  ij. 

handlijn  stackt.  krossar.  iiij.  mariu  lijkneski.  Peturs  lijkneske. 
Glodarkier  vondt.  Elldbera  brot.  v.  kluckur.  iij.  og  er  ein  lest. 
Bialla.  sacrarium.  munnlaug  vond.  jarnstýka  stor  med  lamp. 
Lijtlar  stykur.  v.  med  jarn.  og  ein  brotinn  med  kopar.  Gler- 
gluggur.  Lectarar.  ij.  kistu  þrum.  ij.  paskastyka  med  Bladi. 
alltarisdvkur  godur    og   annar   vondur.    Lecktaradvkur   slitinn. 

dvkur7)  yfer  petro.  paxspiolld.    ij.    reliquiæ   med 8) 

hvs[l]kier  lijtid  med  kopar.  Broddur.  mercki.  ij.  kross  lijtill 
med  vnderstodum.  handklædi. 

J>etta  j  Bokum.  Graduale.  sequentiu  Bok.  messu  Bok  stor  per 
Annum.  Lágasongua  Bok.  Ottusongs  Bækur.  ij.  vondar  per 
Annum.  Lesbok  de  tempore  fra  paskum  og  til    aduentu.    Les- 


x)  [Dedicatio  Ecclesiæ  3.  4to;  2)  [lausagodzi  3.  4to;  3)  á  3.  4to; 
4)  verdt  3.  4to;  5)  eru  3.  4to;  6)  Hér  er  merki  fyrir  eyðu  sett  á  spássíu 
og  hefir  eitthvað  ekki  orðið  lesið  á  bókfellinu  forna;  7)  og  annar.  hefir 
fyrst  verið  skrifað,  en  það  svo  dregið  út  og  dvkur  sett  á  spássíu;  8)  hér 
hefir  fyrst  verið  skrifað:  pungum  tueir(!),  en  það  svo  dregið  út  og  sett 
á  spássíu  vönturmerki,  eða  merki  sem  táknar  að  ekki  yrði  lesið;  pung- 
um  tueim,  gæti  verið  rétt  lesið. 


556  ÞY'ERÁ  í  LAXÁRDAL.  1394. 

bok  de  sanctis  per  annum.  Bok  fra  aduentu  og  til  nijuvikna 
fostu.  og  aunnur  þadan  til  paska.  psalltarar.  ij.  Commune. 
Capitularius.  Hymnarius.  Sermonicinarius.  Passionarius  Apo- 
stolorum.  og  enn  v.  skrár  vondar. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  takast  heima  j  leigu.  iiij. 
merckur.  Enn  vtann  gardz.  iijc.  og.  xij,  alner. 

Heytollur  og  liostollur  af.  xvj.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund.  kyrckiuhluti  a  þui  ari.  iij.  merckur. 

|>etta  j  lausagodzi.  x.  kugilldi.  xxx.  hundrud  j  voruvirdu 
godzi  og.  x.  hundrud  j  hafnarvodum. 

Er  þar  reýknud  portio  vm.  viij.  ar  sem  siera  Steinmodur 
atti  ad  suara. 

1.  puerár  kyrckia. 

Kyrckia  ad  þuerá  j  Laxárdal  er  helgud  med  Gudi  hinum 
heilaga  Petro. 

Hun  á  þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  vond.  alltaris- 
klædi.  ij.  forn.  sloppur.  Glodarkier.  Eildberi.  mercki.  ij.  kluckur 
iij.  og  Bialla  lijtil.  Backsturjarn.  fontur  med  Bvnadi  vondum. 
munnlaug.  kaleykur.  glergluggur.  lecktarar  tueyr.  kiertistýkur  þriar. 
kross.  mariu  lijkneski.  Peturs  lijkneski  meddvk.  Lecktara  dvkur. 

þetta  j  Bokum.  songbok  de  sanctis  fra  aduentu  og  til 
paska.  Lesbok  de  tempore  vm  sama  tijma.  paska  Bok  med  lesi. 
sequentiu  Bok.  Aspiciensskrá.  Capitularius.  alltarisBok  ad  Coi- 
lectum.  pistlum  og  Gudspiollum.  handBok.  processionale  og  enn. 
x.  skrár  ad  auk. 

þar  er  prestskylld.  og  tekur  heima  j  leigu  fiorar  merkur. 
Enn  vtann  gards  hundrad. 

Heytollur  og  liostollur  af.  viij.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari.  xij.  aurar. 

þetta  j  lausagodzi.  kugilldi.  vij.  og  hross  eitt.  J  virdingar- 
fie.  og  flytianda  Eyri.  xviijc. 

Jtem  reýknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  x.  ar  sijdann 
þorgrijmur  átti.  vj.  hundrud  vðru. 

Er  þa  oreyknud  portio  vm.  ix.  ar  er  Jon  Gudmundsson 
átti  ad  suara. 


1394.  SKÚTUSTAÐIRj  —  NES.  557 

,li.  Skutustada  kýrckia. 

Kyrckia  a  skvtustodum  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Olafui. 

Hun  a  þetta  jnnann  kyrckiu.   messuklædi    tuenn   ad    ðllu 

vtann  eitt  handlijn Brijkarklædi.  ij.    alltaris- 

blæia  og   vijgdur    dvkur salvn.    paxblad.   sloppur 

vondur.  Elldberi  og  Glodarkier.  fontz  vmbvnadur.  krossar.  iij. 
mariu  lijkneski.  ij.  Olafz  lijkneski.  magnus  lijkneski.  mariu 
lijkneski  magdalenæ.  kaleykur  lestur.   kluckur.    iij.    og  ein  lest 

af  þeim.    mercki.    ij Biorar.   ij.    vonder.    kietill 

vondur.  jarnstykur.  iiij.  Broddstafur.  lecktari 

Ecclesia  non    dedicata. 

þar  er  prestskylld  j  landi  og  takast  heima  j  leýgu.  iiij. 
merckur.  Enn  vtann  gardz  hundrad  og.  xij.  aurar. 

Heytollur,  liostollur.  osttollur  og  skiædatollur  af  xj.  Bæi- 
um.  Enn  af  Arnarvatni  osttollur  og  skiædatollur  ad  eins. 

Tijund  kyrckiu  hluti  a  þui  ari  hálíur  hinn  siovndi  Eyrer. 

þetta  j  lausagodzi.  xx.  kugilldi  og.  lx.  alner.  fimm  hund- 
rud  j  flytianda  Eyri. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ  medann  þorgrijmur 
bio  þar  vm.  xx.  ar.  halft  siounda  hundrad. 

lii.  Neskyrckia. 

Kyrckia  j  Nesi  er  helgud  hinne  heilogu  Ceciliu. 
Hun  á  allt  heimaland  jtaululaust.  med  þessum  vmmercki- 
um.  millum  hrvtalækiar  og  selgardz  hins  efra  vestur  ad  kol- 
grafuar  holi.  fyrer  austann  Laxá  til  kvijslar  milli  Gardsstada  og 
þorbiargar  Brecku  til  Heydargotu.  Geythellis  Eyrar.  alftar 
holmur  og  straum  Eyiar.  Vidarhollt  fyrer  vtann  Brok.  eckiu- 
fell.  Torfskurdur  j  Brva[r]  land  hid  eystra.  þria  tolffedminga 
huort  sumar.  þriu  hollt  til  vidunar  j  knutstada  land.  a  Eingi- 
Backa.  hornteýg  og  mýkla  teýg.  nautnes.  og  j  Einginesi.  vij. 
daga  slátta.  kyrckia  a  og  Jarlstadi  er  Hiallti  prestur  gaf  med 
hrvtholmum  og  Tolffedmingi  Torffs  j  Brvar  land.  Jarlstada- 
hollt.  Jarlstadateýg  j  valahrijsum. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  krossar.  iij.  og  a  einum  roda.  pax- 
blod  tuo.  mercki.  ij.  Jarnstykur.  iij.  Glodarkier.  dvkur  yfer 
Ceciliu  lijkneski.  og  annar  yfer  Olafs  lijkneski.  alltarisdvkur. 
vijgdur.  og  annar  ovijgdur.  hofudlijn.    alltarisklædi.    iij.   dvkur 


558  EYJADALSÁ.  1394. 

yfer  Brijk.  Brijkarklædi.  handklædi.  ij.  fontur  med  vmbvnadi 
kaleykur.  Tialldaleppar.  ij.  kluckur.  ij.  Glerglugggzbrot.  stolar. 
iij,  sacrarium  munnlaug.  Broddstafur. 

|>etta  j  Bokum.  psalltare.  aduentuBok  de  tempore  til 
paska.  messoBok  de  tempore  per  Annum.  aunnur  de  sanctis. 
sequentiuBok.  Lesbok  fra  Jolum  og  til  ix.  vikna  faustu.  Ceciliu 
saga.  kyrckiu  lás. 

þetta  j  lausagodzi.  kýr.  vj.  asaudar  kugilldi.  ij.  Gielldfiar 
kugilldi.  ij.  hestur.  halft  annad  hundrad  ofrijdt. 

þar  er  prestzskylld.  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  Enn 
vtanngards.  iij.  merkur. 

Liostollur  og  heytollur  af.  viij.  Bæium. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari  morck. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  ij.  ár  medan 
sijra  Jon  bio  þar.  ij.  merckur. 

Ecclesia  non  dedicata. 


Liii.  Eyiadalsár  kyrckia. 

Kyrckia  ad  Eyiadalsá  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Johanni  postula. 

Hun  á  j  heimalandi.  xxx.  hundrud. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  krossar.  ij.  mariuiijkneski.  Johannis 
og  Thomæ.  Tiolld  ad  nafni  vm  kor  og  vtar  bádum  meginn. 
alltarisklædi.  ij.  og  Brijkarklædi.  ij.  alltarisblæia  med  tefling. 
og  aunnur  alslitinn.  dvkur  lijtill  med  tefiing  yfer  lijkneskium. 
paxspialld  og  tuo  blod.  jarnstyka  lijtil.  aunnur  fyrer  mariu. 
Elldbera  Brot.  mercki.  fontz  vmbunadur.  kluckur.  ij.  og  aunnur 
lest  og  hin  þridia  brotinn.  Broddur  lijtill.  Las  fyrer  kyrckiu. 
Bokaskrár.  v.  faneytar.  stolar.  ij. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  ij.  asaudar  kugilídi.  v.  hross  eitt. 
fiogur  hundrud  j  flytianda  Eyri. 

þar  skal  vera  prestur.  tekur  hann  heima  j  leigu  fiorar 
merkur.  Enn  vtann  gards  halfmork. 

Liostollur  og  heytollur  af  þremur  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckihluti  a  þui  ari  half  mork. 


1394.  LJÓSAVATN.    —   LUNDARBREKKA..  559 

liv.  Liosawats  kyrckia1). 

Kirkian2)  ad  liosauattne  er  helgud  med  gudi  enum  heilaga 
nichulao. 

hun  a.  xxx.  hundrada3). 

þetta  jnnann  kirkiu.  CDessoklædi  metin  firir  xvj  aura, 
hokull  [ad  auk4).  kaleikur  med  lestri  patinu.  kantarakapa. 
tiolld  umm  alla  kirkiu5).  glodarker  oc6)  elldberi.  kertahialmur. 
iarnskip.  merki  tuo.  kluckur.  ij.  [oc  enn7)  þridia  brotin.  kistur. 
tuær.  [oc  er8)  aunnur  lest.  stolar  tueir.  lectarar  ij.  paska  3taurö) 
læstur  [med  reliquiis.  fontur10).  broddstafur.  iarnstikur.  v.  oc11) 
ij  med  kopar.  paxblad.  alltarisklædi  eitt12).  krossar  iiij.  mariu- 
lijkneski.  nichulaus  likneski.  munnlaug  vond13). 

þetta  j  bokum.  psalltarar  ij.  nichulas  saga.  lesbok  de 
tempore.  jolamesso14)bok  ad  ollu.  messobok  umm  langafostu  til 
passionem.  Saungbok  a  vorid15).  sequentiu  skra.  quaterne  noui 
festi  og  iiij.  adrar. 

þar  er  prestz  skylld  oc  diakns.  tekur  pre3tur  heima  j  leigu 
iiij  merkur  enn  utan  gards  adrar  iiij. 

heytollur  oc  iysistollur16)  af  viij  bæium. 

ecclesia  non  dedicata. 

tiund  [kyrckiu  hluti17)  a  þui  ari  mork. 

þetta  j  lausa  godzi.  xu.  kugilldi.  hundrads  hross.  iiij.  c. 
uauru  til  forkirkiu  gerdar. 

jtem  reiknadist  i  portionem  ecclesie  vmm  xviij  ar  vij.  c, 
oc  half  mork.  anno  domini  <D°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

jtem  a  kirkian  duka  ij  yfer  likneskium  oc  (Dessobok  a 
sumarid  ad  lesi. 

Iv.  LundarBrecku  kyrckia. 
Kyrckia  ad  LundarBrecka  er  helgud    med   Gudi    Nicholao 
og  aullum  helgum. 

')  Hér  er  farið  eptir  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  50,  sem  gert  er  «ex 
transscripto  fra  sira  Olafe  Stefanssyne«  frá  12.  Sept.  1567  og  segja 
transscriptores  máldagann  standa  í  máldagabók  »Jóns'  biskups,  og  hafa 
því  ekki  kunnað  að  gera  greinarmun  á  máldagabókunura;  máldagabókin 
3.  4to  er  höfð  til  samanburðar;  2)  Kyrckia  3.  4to;  3)  hundrut,  50;  *) 
[laus  3.  4to;  5)  kirkiuna,  50;  8)  sl.  3.  4to;  7)  [hin  3.  4to;  8)  [sl.  3.  4to; 
*)  kiertistyka  3.  4to;  40)  [kyrckiufontur  3.  4to;  il)  sl.  3.  4to;  ,a)  kistili 
med  reliquijs,  b.  v.  3.  4to;  n)  sl.  50;  u)  Jolafaustu  3.  4to;  1S)  a  uor 
50;  ,s)  liostollur,  50;   17)  sl.  50. 


560  LUNDABREKKA.    —  HRAFNAGIL.  1394. 

Hun  á.  xxx.  hundrada  j  heimalandi. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  kaleykur.  kantarakápa.  alltaris- 
klædi.  ij.  vond.  sloppur.  fontklædi.  salunsloppur.  alltarisdvkur. 
mercki.  ij.  kluckur  tuær.  og  adrar.  ij.  brotnar.  munnlaug. 
Elldberi.  Glodarkier.  kyrckiukola.  stoll.  lecktari.  lijkakrákur. 
Broddstafur.  Bialla  lijtil.  paxblod.  ij.  jarnstykur  fiorar.  krossar 
fiorer.  mariu  lijkneski.  sma  lijkneski.  v.  alltaris  steinn  laus. 
kistu  þrum. 

petta  j  Bokum.  þriar  messuBækur.  L&gusongua  Bækur 
LesBok  de  tempore.  og  aunnur  de  sanctis.-  Grallaraskrá  framm 
yfuer  paska.  Sequentiu  Bok.  artijdaskrá.  psalltarar.  ij. 

þar  er  prestzskylld.  tekur  hann  heima  j  leigu  fiorar 
merckur.  enn  vtann  gards  tuær  merkur. 

Heytollur  og  liostollur.  skiædatollur  og  osttollur  og  lamba 
Elldi  af.  xiij.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  a  þui  ari  halfur.  xvij.  Eyrer. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ.  vm.  vj.  ar  halft 
fimta  hundrad  vðru. 

þetta  var  adur  j  lausagodzi  sio  kugilldi.  xv.  hundrud  j 
flytianda  Eyri.  og  tiu  aura  kapall. 

Ivi.  Raffnagils  stadur. 

Kyrckia  hins  heilaga  Peturs  ad  raffnagili.  a  halfft  heima- 
Jand.  ranastadi.  Botn.  halft  nýlendi.  Gil.  kiepsá.  halfann 
Bleyksmyrardal  framm  fra  skardsa.  Torfskurd  j  sigtuna  land. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  fern  messaklædi.  og  tuenn  vond  af. 
hoklar.  vj.  og  þrijr  vonder  af.  kantarakapur  fiorar  vondar.  dal- 
madika  og  subtijll.  alltarisdvkar.  vj.  vonder  flester.  alltaris- 
steynar.  iiij.  skrijn.  iij.  og  aull  lest.  og  solarsteirn  kassadur. 
krossar.  v.  peturs  lijkneski.  mariu  lijkneske  lest.  alltarisklædi. 
vij.  og  fiogur  af  þeim  faneýt.  jarnstykur  fiorar.  koparstykur.  ij. 
Tiolld  vm  kor  og  frammkyrckiu.  paxspiolld.  ij.  katrijnarblad. 
Glodarkier.  ij.  og  Elldberi.  kluckur.  vij.  og  hin  atta  rifvin. 
kaleykar.  ij.  Corporalia  fiogur.  Lecktaradvkur  vondur.  hand- 
klædi.  ij.  sloppur.  messuserkur  fahæfur.  skrudakista  olæst. 
merki.  ij.  vond.  lecktari.  form.  iiij.  glergluggar  fiorer.  og  eru 
þrijr  lester.  fontur  med  vondum  vmbunadi.  stoll  med  sessu. 

þetta  j  Bokum.  Grallarar.  ij.  sequentiuBækur.  ij.  psalltarar. 


1394.  KNAPPSTAÐIR.  561 

ij.  Capitulariu8.  ofeiglin1).  ij.  per  Anni  circulum  ad  song.  Le- 
gendoBækur.  ix.  messuBok.  Capitularius.  pálsBok  og.  v.  smá  Bækur. 

þar  er  tueggia  presta  skylld  og  tueggia  diakna.  takast 
heima  j  leigu  fiorar  merkur.  enn  vtann  gards.  xij.  merkur. 

Heytollur  oc  Liostollur  af  xvij.  Bæium. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari  hundrad  og  morck. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  xiij.  asaudar  kugilldi.  xiiij.  Gielld- 
fiár  kugilldi.  ix. 

J  virdingargodzi  voruvirdu.  xx.  hundrud  og  halft  þridia. 

Jtem  reycknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  v.  ar  sem  sijra 
Biorgolff'ur  hafdi  bvid.  vij.  hundrud  voru. 

lvii.  Knappstada  kyrckia. 

Kyrckia  á  knappstodum  er  peturs  kyrkia. 

Hun  á  halfa  heimajord.  Land  a  hvnstodum. 

þetta  jnnann  kýrckiu,  messuklædi.  corporale.  Blæia  vond. 
alltaris  steirn.  kaleykur  lestur.  ailtarisklædi.  ij.  fontur  med 
Bvnadi.  Salvn  vondt.  Broddstafur.  Glodarkier.  Elldberi.  Jarn- 
stykur.  iiij.  vatzkietill.  krossar.  ij.  peturs  Iijkneski  med  dvk. 
kluckur.  iiij.  mercki  eitt. 

J  saalugiðf  þorsteins  skal  auka  hundrad  a  þrim  vetrum. 
Enn  kyrckia  skal  taca  allar  giafir. 

kyrkia  a  og.  ij.  skrár. 

þar  skal  prestur  vera.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merkur.  enn  vtann  gardz  half[a]  fiordu  mork. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ari.  xiiij.  aurar. 

þetta  j  lausagodzi.  J  fyrstu.  kyr.  vj.  xij.  ær.  iij.  naut. 
veturgomul.  kapall. 

Jtem  epter  gamla  registro  a  kyrkian.  cccc.  voru.  forn 
glergluggz  brot. 

Liostollur  og  heytollur  af.  ix.  Bæium. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Écclesiæ  vm  eitt  ar  og.  xx. 
sem  kietill  og  arndijs  biuggu  a.  xiiij.  hundrud  og.  xiiij.  aurar 
j  vðru.  Ogiðr  spioll  a  heimajordu  oc  hvnstodvm. 

lviii.  Fellskyrckia. 
Kyrckia  j  felli  er  helgud  med  Gudi   hinum  heilaga  Petro. 

5)  þannig. 

Dipl.  Isl.    III.  b  36 


562        FELL  í  SLÉTTUHLÍÐ.  —  FÁGRANES.        1394. 

Hun  á  al!t  heimaland  og  kappasiadi. 

messoklædi  og  kaleyk.  propiciatorium  med  sýlfur.  alltaris- 
klædi.  ij.  alltarisdvkar.  ij.  kantarakapa  med  sæi.  haif.  vija.  alinn 
liereptz.  kluckur  fiorar.  munnlaug.  Broddstafur.  Glodarkier. 
kiertistykur.  iiij.  þriar  merckur  vax.  Tiolld  vond.  krossar.  ij. 
mariu  lijkneski.  peturs  lijkueski.  siau  skrár  vondar.  Bord.  kier- 
alld  j  jordu. 

þar  er  prestz  skylld.  tekur  prestur  heima  j  leigu.  iiij. 
merkur.  og  vtann  gards.  iiij.  merkur. 

Heytollur  og  Liostollur  af.  xvij.  Bæium. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Tijund  kyrckiu  hluti  á  þui  ári  mork. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  iiij.  ,ær.  xx.  Einn  saudur  vetr- 
gamall.  þriu  naut  veturgomul.  kaplar.  ij.  Tuo  hundrud  voru. 
og  ij.  hundrud  j  hafnarvodum. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  xix.  vetur  er 
sijra  þorsteirn  hafdi  á  bvid.  vij.  hundrud  vðru. 

lix.  Fagranes  kyrckia. 

Kyrckia  a  íagranesi  er  helgud  med  Gudi  hinum  ^heilaga 
(Dattheo  Gudspiallamanni. 

Hun  a  allt  heimaland. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  kaleykur  lestur.  alltarisklædi  eitt  og. 
ij.  leppar.  dvkar.  ij.  slitner.  hokull  huijtur  og  annar  faneytur. 
krossar.  iij.  kiertistykur.  ij.  paxblod.  ij.  mattheusblad.  Nicho- 
laus  lijkneski.  mariu  lijkneski.  alltarissteýnar.  ij.  Benedictus  oc 
Gudmundus  miog  fornligir.  fontur  med  vondum  Bvnadi.  gler- 
gluggur  brotinn.  kluckur.  ij.  brotnar  og  hin  þridia  kolfflaus. 
Lijkakrákur  brotinn.  broddur  lijtill.  merkisleppur.  Glodarkier 
vondt.  kyrckiukola.  stoll.  munnlaug  lest.  Brijk.  Grallari.  psallt- 
arar.  ij.  Evangelium  Matthei.  Commune  Missale.  aklædi. 

þar  er  heimilisprestr.  tekur  hann  heima  fiorar  merkur. 
Eiin  vtann  gardz.  i.j.  hundrud. 

Lysistollur  og  heytollur  af.  xiiij.  Bæium. 

Tijund.  kyrckiu  hluti  a  þui  ari.  hundrad  og.  xviij.  alner. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  octava  s[ancti]  Johannis  Baptistæ. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  vij.  asaudar  kugilldi.  iij.  og  þriár 
ær.  veturgamler  sauder.  v.  fimtan  aura  hross.  mork  vax.  hia 
Eyiulfi.  presti  hundrad  j  vidi  edur  kýr. 


1394.  GOÐDALIR.  563 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecelesiæ  vm.  v.  ar  fyrstu  er 
sijra  Runolfur  bio.  v.  hundrud  vðru. 

lx.  Guddala  kýrckia. 

Kýrckia  j  Guddolum  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Nicholao. 

Hun  á  allt  heimaland  og  land  á  Tunguhalsi. 

|>etta  jnnan  kýrckiu.  messuklædi.  v.  ad  ollu.  oc  eru  morg 
vond  af  enn  ein  fáneyt.  sloppar  fiorer  ad  tali.  hokull  laus 
huijtur.  kantarkapur.  ij.  dvkar.  ij.  yfer  lijkneskium.  Dalmadika 
vond.  alltarisklædi.  v.  ad  tolu.  fontur  med  Bvnadi.  merkis- 
leppar.  ij.  steintialld  lijtid.  Brijkarklædi  eitt.  krossar  v.  ad  tali. 
mariulijkneske.  og  annad  lijtid  med  alabastrum.  Nicholaus 
lijkneski  med  jarnstyku.  og  margretar  lijkneski  med  styku. 
Brijk  og  Tabula.  spialld  og  Blad.  skrijn  med  reliquijs.  hvslkier 
hangandi.  Glodarkier.  Elldberi  slitinn.  Biarnfell.  kistu  þrum.  ij. 
Glergluggur.  kluckur.  iiij.  krakur,  Broddstafur.  sacrarij  munn- 
laug.  messingarstýkur.  ij.  kiertaklofui.  stolar.  ij.  Lectare. 
Backsturjarn  fahæft.  kaleykur.  corporalia.  v.  alltaris  steinar.  ij. 
fiorar  merkur  vax. 

þetta  j  Bokum.  Commune.  ij.  Capitularius.  Grallarar.  ij. 
og  ein  skrá.  handbok.  AspiciensBok  oriett.  Vorbok  de  tempore 
og  enn  skrá.  sumarbok  ofull  de  sanctis.  salltarar.  iij.  Laga- 
saungua  kuer.  ij.  Burtsonguabok  onótud.  martyrologium.  Latijnu 
skrár.  ij.  Sermonis  Bok.  sequentiuskrar.  iij.  Lesbækur.  iiij. 
ofullar  per  annum.  messuBækur.  ij.  de  sanctis  ofullar.  messu- 
bækur  tuær  de  tempore.  Dominicale  á  sumarid  ad  messum. 
hymnarius.  arstijdaskrá.  Nicholas  saga  og  aunnur  skrá. 

þar  er  prestzskylid  og  diakns.  Tekur  prestur  heima  j  leigu 
iiij.  merkur.  enn  vtann  gards  half[a]  fimtu  mork. 

Liostollur  og  heytollur  og  tijund  af.  ix.  Bæium. 

Tijund  kyrckiuhluti  á  þui  ari  þriar  merkur. 

Dedicatio  Ecclesiæ  fiorum  nottum  epter  Seliumannavoku. 

þetta  j  lausa  godzi.  kyr.  xj.  asaudur.  xxx.  veturgamler 
sauder.  xviij.  hross  roskin.  vj.  oc  eitt  tuævett.  halft  attunda 
hundrad  vðru.  fiðgur  hundrud  j  hafnarvodum.  þriu  hundrud 
jnnann  veggia. 

Er  nu  metinn  stadur.  reyknud  portio  og  allt  þad  giefist  hefur 

36* 


564  GLAUMBÆR.  1394. 

til  vm  fyrstu.  vj.  vetur  og.  xx.  er  sijra  þiodolfur  bio  þar  anno 
Domini  CD°.  ccc.  xc°.  ix°. 

lxi.  Glombæiar  kyrckia. 

Kyrckia  hins  heilaga  Johannis  Baptistæ  j  Glombæ  áþetta 
fyrer  jnnann  sig.  messuklædi  tuenn  ad  aullu.  med  corporalibus 
god.  dvkar.  ij.  Blámerckter.  kápur.  ij.  alltarisklædi.  v.  kaleykur 
einn.  fontur  med  Bvnadi.  merki.  ij.  Glodarkier.  munnlaug. 
Backsturjarn.  kiertistykur.  iiij.  Tiolld  vm  frammkyrckiu  og  eitt 
vm  kor  og  eitt  vondt.  kista  olæst.  skrijn.  krossar.  v.  mariu 
lijkneski.  Johannis  Baptistæ.  ij.  Michaels.  peturs.  cecilg.  vnder- 
stodur.  Johannis  hofud  med  diski.  kluckur  vj.  og  Bialla. 
glergluggar.  iij. 

þetta  j  Bokum.  messoBok  fra  paskum  til  Jolafaustu.  Les- 
bok  forn  per  Anni  circulum.  alltarisBok.  saungbok  de  sanctis 
fra  Jonsmessu  til  Jolafaustu.  psalltari  einn.  brijk  og  tabula. 

Hier  er  tueggia  presta  skylld  og  diakna  og  taka  þeir 
prestarnir.  iiij.  merkur  heima  og.  iiij.  merckur  j  solheýmum. 

Heytollur  og  lysistollur  af.  xiiij.  Bæium. 

Tijund.  kyrckiu  hluti  a  þui  ari  half  fimta  mork.  og.  ix. 
alner. 

Ecclesia  non  dedicata. 

þetta  hefur  Eýrijkur  til  lagid.  hokul  nýtann  med  fvstan. 
slopp.  kietil.  kiertistýka  og  speigil.  lijkakrákur. 

Var  þetta  reyknad  anno  domini  (D°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

lxii.  MyklaBæiar  stadur  j  Blonduhlijd. 

Anno  Domini  00°.  ccc°.  xc°.  v°.  var  þessi  kyrckiunnar 
eign  a  MycklaBæ  j  Blonduhlijd  er  Hoskulldur  prestur  Hakonar- 
son  tok  med. 

J  fyrstu  er  þar  Olafz  kyrckia.  á  hun  allt  heimaland  er 
þorvardur  prestur  Grimsson  gaf  med  þessum  vmmerckium.  ad 
Landfall  rædur  fyrer  sunnann.  og  geingur  hagagardur  ofann  vr 
fialli  fyrer  vtann  Vijdevallagierdi  og  riettsyni  yfer  j  raudaskridu 
sudur  fra  arnarbergi.  stendur  steirn  a  melnum  vppi  fyrer  ofan 
skriduna.  suo  vt  til  þuergarda.  og  vpp  ad  akraslyium.  rædur 
þa  akbraut  vtann  til  motz  vid  mosagrund.  Eiga  hier  j  vpp- 
hogguid  gras  med  Teygum  sijnum.  akrar  og   vijdeveller.    fisk- 


1394.  MIKLIBÆR  í  BLÖNDUHLÍÐ.  565 

ueidi  j  Jokul9á  a  Myklabæiarkyrkia  aila  med  krossi  j  holmi. 
þa  sem  er  edur  verda  kann  og  til  motz  vidur  reyki.  hrijs  a 
auxnadalsbeydi.  fra  fiallsenda  fyrer  ofuann  reydgotur.  og  framm 
til  Griothryggs  til  modz  vid  vijdivollu.  kross  land  halft  fyrer 
framann  valagilsa.  og  til  Seliadalsar.  nautarekstur  j  millum 
krakuár  og  kaildbaksar.  millum  reydslugils  og  griotár. 

hualreka  á  skaga  á  millum  holknár  og  fornu  varar.  ij. 
hiuti  vr  þridiungi.  Enn  vestur  þadao  til  deylldarhamars  halfu 
minna.  Enn  suo  skal  hual  deýla  ad  landshluta  skal  skipta  j 
þridiunga.  tekur  einn  þridiung  Holastadur.  annann  þridiung 
flatatunga  og  Holastadur.  hinum  þridia  þridiung  skal  skipta  j 
þria  stadi.  skal.  ij.  hluti  þess  þridiungs  taka  Mýklabæiarmenn. 
enn  hinn  þridia  þeir  sem  eiga.  Enn  vestur  fra  fornu  vðr  og  til 
deylldarhamars.  þa  eiga  þesser  menn  halfu  minna. 

þetta  j  vidrekum.  nordur  fra  læk  þeim  er  fellur  ofann  fra 
Bænum  kiellduvijk  j  sio  og  til  þess  jardkross.  er  sudur  er  frá 
Bænum  þangskala.  stendur  þar  og  steyrn  mykill  j  fiorunne. 
jafngegnt  jardarkrossenum. 

Hier  liggur  vnder  akrakyrckia  med  tijundum  og  liostoll- 
um  vtann  Bonda  og  hvsfreyiu  og  Barna  þeirra.  Tekur  prestur 
þar  fiorar  merkur.  sungid  huorn  dag  helgann.  Bænhvs  fimm.  j 
solheýmum  edur  midskytiu.  j  dal  og  wallholltum  tueymur  med 
fornre  skýlld.  half  mork  af  huoru.  fylgd  med  veturmessum.  enn 
eý  med  sumarsong. 

Tijunder.  heytollar  og  Liostollar  af  viij.  Bæium. 
þar  er  prestz  skýlld  og  diakns. 

þetta  er  þar  jnnann  kyrckiu.  kross  sæmiligur  med  vnder- 
stodum  og  þo  lestur.  mariuskript  sæmiiig  og  þo  vijda  stockinn. 
og  styka  fyrer  kurteis  og  ecj  stor.  Olafs  lijkneski  sæmiligt.  og 
þo  lest  og  styka  fyrer.  lijkakross.  vatzkietill.  jarnstyka  med 
pijpur  ad  [svngid  er  vid1).  Broddstafur  til  lijka.  Elldbeia 
Brot.  Glodarkier  fanýtt.  propiciatorium  med  syifurBvnadi  og 
ofan  á  hane  med  kopar  forgyltur.  Backsturjam  fielijtil.  Gier- 
gluggur  yfer  alltari  sæmiiigur  og    þo    lestur.    og    annar    lijtill 


')  [Hér  hefir  upphaflega  verið  ntað:  syngia  fyrer  vid,  en  síðan  hefir 
verið  gert  úr  því  það,  sem  hér  stendr;  þó  hefir  gleymzt  að  breyta  y-inu 
í  u,  svo  að  úr  því  hefir  órðið:  syngid  er  vid. 


566  laufás.  1394. 

brotinn  á  frammkyrckiu.  kluckur.  iiij.  krokstykur.  ij.  fielitlar. 
Tialldaleppar.  iiij.  vm  frammkyrckiu  og  bior  slitinn.  Bordi  vm 
kor  med  liereptzdvki.  fialastoll  lijtill.  sacrarium  munnlaug 
allijtil  og  rifin.  handbialla  lijtil.  fontur  med  vondum  Bvnadi. 
Lijkasalun.  sessa  lijtil  og  vond.  Lecktari.  mercke. 

þetta  j  Bokum.  aspicieDs  Bok.  saungbok  sæmilig  og  þo 
forn.  tekur  til  ad  paskum  en  endist  ad  jolafostu.  Lesbok  de 
sanctis  fra  Jonsmesso  og  til  paska  ofull.  aunnur  lesbok  de 
tempore  fra  paskum  og  til  aduentu.  Jtem.  ij.  saungbækur  de 
tempore  fra  aduentu  og  til  paska  med  hymnum.  de  sanctis 
Bok  sam  sett  fra  Sebastianusmesso  framan  til  paska  ad  song  og 
lesi.  Jtem  Grallare  med  sequentium  de  tempore.  messuBok  de 
tempore  per  Annum.  De  sanctis  Bok.  missale  per  Annum.  allt- 
aris  Bok  er  tekur  aull  summa  ad  messum. 

þetta  j  kuikfie.  x.  kyr  og  skal  gefast  vndan  einni.  huorn 
friadag  j  annad  mál.  vxi  fiogra  vetra.  Gradungur  tuævetur. 
asaudar  kugilldi.  vij. 

c.  vðru.  tuo  hundrud  j  hafnarvodum.  mælihlass  todu.  att- 
fedmingur  Torfs.  vætt  smiors.  vætt  mórs.  og  vætt  skreidar.  Eitt 
jardkieralld  stort  og  órk  fanýt. 

Jxiii.  Laufás  stadur. 

Kyrkia  j  Laufási  Petri  postula. 

Hun  a  heimaland  allt.  Lomatiorn.  þorsteinsstadi.  Smá- 
la[u]nd  aull.  millum  Gásagils  og  vpp  til  grofuar.  ofann  til 
sýks  hia  nes  landi.  Land  a  kursveiusstodum  med  riettum  endi- 
morckum.  selfaur  á  fiateyiardals  heydi  fiorum  kvm.  ij.  hross- 
um.  og  so  morgum  ám  og  Geytum  sem  sá  vill  er  á  stad  býr. 
vm.  vj.  vikur. 

þetta  j  rekum.  fiordungur  j  fimm  hlutum  j  huallatra  lond- 
um  med  aullum  gognum  og  giædum  nema  vidrekum. 

a  Eyrarstuf  j  hvalvatzfirdi  þridiungur  alls  reka  og  flutn- 
ingar. 

J  kieflavijk.  x.  vætta  afreidslu  af  tuitugum  hual.  edur  ef 
a  er  hundrad  vætta  og  meira. 

Suo  mykil  afreydsla  er  og  af  þaunglaBacka. 

Jtem  a  kyrckian  afriett  j  fiateyiardals  heydi  er  heiter 
Laufasshage.  j  millum  Eyvindar  ar  og  mogils  ýtra.  Enn  jtala 
er  þar  sauda  rekstur  fra  Svalbardi. 


1394.  LAUFÁS.  567 

þetta  jnnann  kyrckiu.  krossar.  v.  mariuskript.  Einglar.  ij. 
peturs  lijkneski  og  andres  lijkneski.  skrijn.  Tabula  og  Brijk. 
Glergluggur  einn.  kluckur.  iiij.  Bialla.  Tialldaslitri  vm  framm 
kirckiu  og  Bior  forn.  Tiolld  vm  kor  og  tialdaslitri  vm  veggia 
þili.  mercki.  ij.  fontur  med  vmbunadi.  Elldberi.  Glodarkier.  iij. 
vatzkietill.  sacrarium  munnlaugh.  krokstykur.  vj,  med  jarn. 
alltarisstykur.  ij.  med  jarn.  adrar.  ij.  med  kopar.  jarnstyka 
stor.  haumpuls  brot.  Backsturjarn.  paxspiolld.  ij.  alltarisklædi 
fiogur  ad  tali  og  Brijkarklædi.  ij.  vond.  alltaris  plautur  tuennar 
ovijgdur  alltarisdvkur  vondur.  og  annar  glitadur  enn  slitinn. 
Lecktaradvkur  sprangadur  miog  slitinn.  vj.  manna  messuklædi 
ad  tali  [og  Brijkarklædi.  ij.1)  aull  slitin.  Enn  tuenn  þar  afmed 
aullu  ofær.  alltarissteyrn.  hoklar.  vij.  aller  slitner  og.  viije. 
lijtill.  liereptz  hokull.  kapur.  iij.  slitnar.  messufata  kista  olæst. 
paskaspialld.  kaleykar.  iij.  Corporalia.  v.  pungur  lijtil.  kierta- 
stockur.  sloppur  einn.  sessa  vond.  Biarnfell  eitt. 

þetta  j  Bokum.  messubækur.  iij.  Commune.  Graduale  se- 
quentiuskra,  Aspiciens  Bok.  ad  song  og  lesi  til  paska.  aunnur  fra 
paskum  til  jolafaustu  ad  song  og  lesi.  Bok  de  sanctis  ad  song 
og  lesi  fra  krossmesso  til  jola.  Lesbok  de  sanctis  fra  Jolum  til 
katrijnarmesso.  Hymnarius.  Aspiciens  Bok  framm  yfuer  Jol. 
jrsk  pistla  Bok.  lesbok  frá  paskum  framm  yfuer  huijtasunnu.  a 
forne  skrá.  xvj.  heilagra  manna  sogur.  psalltari  vondur.  mar- 
tyrologium.  artijdaskrá.  pistla  Bok.  Lagasongua  Bok.  saung- 
bækur.  ij.  per  Annum.  vtann  Commune.  peturs  saga.  nyia 
hallds  kuer.  Bok  sæmilig  frá  paskum  til  aduentu.  Ordo  og 
Capitularius  er  sijra  Jon  Magnusson  lagdi  til  kyrckiunnar.  al- 
marium,  lecktarar.  ij.  formar.  ij. 

Jtem  kuikfie.  kyr.  xvij.  lxx.  asaudar.  Gielldfiar  kugilldi.  xx. 
og  halft  annad.  hross.  ix. 

halfft  siounda  hundrad  og.  xx  j  virdingarfie  og  vðru.  j 
hafnarvodum.  vij.  hundrud. 

Jtem  á  kyrkian  Grundar  land.  sem  sijra  Jon  luckti  epter 
giord  þeirra  manna  sem  Biskup  nefndi  til.  fyrir  halft  tolfta  ku- 
gilldi  og  íyrer  halft  tolfta  hundrad  voru. 

Hier  med  játadi  sijra  Jon  at  láta  giora   kyrckiu  propicia- 


2)  [þetta  undirstrykað  og  mun  eiga  að  falla  burt. 


568  HÖFÐI  í  HÖFÐAHVERFI.  1394. 

torium  med  sýlfur  þad  er  stædi.  vj.  aura.  Enn  ef  hann  audadist 
fyrr  enn  þetta  væri  giort  edur  færi  burt  aff  Jslande.  skylldi 
kyrckian  eiga  hia  honum.  iij.  hundrud. 

Er  j  þessum  peningum  reyknud  jnnstæda  su  er  sijra  Jon 
Magnusson  tok.  þar  med  slijkt  sem  gafst  medan  hann  hiellt 
stadinn  og.  xij.  hundrud  j  stadarspiell  er  giordist  af  honum. 

lxiv.  Hoffdakyrckia  j  Hoffdahuerfe. 

Kyrckia  j  Hofda  er  helgud  Ambrosio  og  Nicholao. 

Hun  a  þessi  hialond.  Holsgerdi.  Sund.  Brecku.  Tundra- 
stadi.  þuerár  land.  skogar  íleka  halfann  j  fnioskadal. 

þennann  reka  a  Hofdakyrckia  allann  haifann  bædi  huals 
vida  og  flutninga.  jnnann  fra  Hualvatnsosi  og  vestur  motz 
vidur  þaunglaBackamenn.  og  aull  half  siofuar  gðgn.  fra  hual- 
vatnsosi  og  vt  til  kiellingar. 

Enn  fra  TorfdælarLæk  og  vestur  til  Svlna  á  hofdi  halfann 
vidreka.  Enn  vallnastadur  fiordung  i  hualreka.  Enn  þa  ad  helm- 
ingi  Loptur  og  Hofdamenn.  suo  þo  ad  fluttur  sie.  enn  vestur 
frá  svlum  og  til  Gallta.  aa  nu  kyrckiann  j  hofda  allann  reka 
huals  og  vida.  og  suo  flutningar.  Enn  fra  Gallta  og  til  Hrap- 
adarGiar  Eiga  Hofdamenn  allann  halfann  reka.  huals  og  flutn- 
inga  og  suo  vida. 

Enn  j  millum  Látrareka  eiga  Hofdamenn  fiordung  j  huai- 
reka.  Enn  siettung  j  þeim  fiordungi  er  Laufásstadur  á.  suo  þo 
ad  fluttur  sie. 

Enn  frá  fossdal  og  jnn  til  skridulækiar  eiga  Hofdamenn 
allann  halfann  vidreka, 

A  þernuskeri  á  Hofdakyrkia  ein  vidur  sig.  þridiung  j 
hualreka  og  so  þo  fluttur  sie. 

A  Særisvelli  a  kyrkian  j  Hofda.  allann  halfann  reka  bædi 
huals  og  vida.  og  suo  þo  fluttur  sie. 

allann  heimareka  bædi  huals  og  vida  og  flutninga  og  so 
j  sundi. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  tuenn  huortueggia  vond. 
yferslo[p]pz  leppur.  alltarisklædi.  ij.  fontur  med  Bvnadi  vond- 
um.  handklædi.  iij.  vond.  kaleykur.  messingarstykur.  ij.  og  er 
aunnur  lest.  jarnstykur.  iij.  Tialldaleppar  faneyter  er  verid 
hafa  vm  kyrckiu.  Brvnarleppur  er  verid  hefur  vm  kor.  krossar. 


1394.  SVALBARÐ  Á   SVALBARÐSSTRÖND.  569 

ij.  og  lijkneski.  iiij.  lest.  og  fimta  Mariu  lijkneski  lijtid. 
Nicholás  lijkneski.  ambrosius  lijkneski.  Glodarkier.  Elldbera 
brot.  mork  vax. 

fetta  j  Bokum.  paskaBok  ad  saung  og  Dominicale  á 
sumarid  og  ecke  epter  ordu.  Saungbok  er  til  tekur  ad  Jonz- 
messo  enn  eý  epter  ordu.  Saungbok  er  til  tekur  ad  niju  vikna 
faustu  ey  effter  ordu.  Historiur.  iiij.  Michaelis.  Martini.  Catha- 
rinæ  og  Andreæ  sine  ordu(!)  Gudspialla  Bok  er  tekur  til  at 
huijtasunnu  og  til  andresmesso.  Commune  suífragium  ej  effter 
ordu.  sacrarium.  munnlaug.  Broddstafur.  mercki.  ij.  Dauids- 
psalltari  forn.  sequentiuskrá.  Grallari  per  Annum. 

þetta  j  kuikfie.  kyr.  ix.  ær.  xx.  veturgamler  sauder.  x. 
kapall.  halft  þridia  hundrad  j  vorvvirdu  Godzi.  skrvdakista 
vond.  kierta  klofui.  stolar.  iij.  kluckur.  iiij.  lecktari. 

Gafst  kýr  medan  sijra  Gudmundur  hiellt.  Glergluggur 
lestur.  þionustu  Budkur  medur  tðnn.  kiertastockur  og  kierta- 
hialmur. 

lxv.  Sualbard  a  sualbardsstraund. 

Kyrckia  ad  sualbardi  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Johanni  postula. 

Hun  á  þetta  jnnann  kyrckiu.  þrenn  messuklædi  og  skorter 
til  handlijn.  stola  ovijgd.  sálumessna  hokull  ad  auk  og  serkur 
vondur.  kaleykar.  ij.  alltarisklædi  fiogur.  alltarisdvkar  tueyr.  og 
einn  mior  glitadur.  fiordi  yfer  Jons  lijkneski.  kantara  kapur. 
ij.  messustackur.  kista  læst  og  aunnur  olæst.  fontz  vmbunadur. 
Glodarkier.  Elldberi.  munnlaug.  kyrckiukietiil.  kyrckiukola. 
lijkakrákur.  sálvn.  jarnstykur.  vj.  paxspiolld.  ij.  Lectarar.  ij. 
vonder.  psalltarar,  ij.  Jons  saga  postula.  sequentiuBækur.  ij. 
Lagasongua  kuer.  Jolabok  samsett.  messuBok  de  tempore.  frá 
Jolafaustu  og  til  paska.  aunnur  per  anni  circulum.  nema  vm 
jolafaustu.  Lesbok  de  sanctis  fra  Vitusmesso  og  framann  til 
Jola.  og  þar  med  quaterne  de  nouo  festo.  vorbok  vond.  Ser- 
mones.  lesskra  vond.  Dominicale  5  sumarid.  HymnaBok  vond. 
Ordo  ofull.  Lesbok  de  sanctis  og  de  Tempore  fra  Jolafaustu  og 
til  paska.  Saungskrá  vond  omerckilig.  BurtsonguaBok  De 
sanctis  fra  andresmesso  og  til  paska  ad  song.  De  sanctis  Bok 
fra  Jonsmessu  Baptistæ  &  de  decollatione  Johannis.  Hymna 
Bok.  messu  Bok   vm    Langafaustu.   Capitularius.    salutijdakuer. 


570  GRÝTUBAKK.I.  1394. 

Glergluggur.  speigill.  kluckur.  iij.  og  malmur  nockur.  krossar 
iij.  mariu  lijkneski.  Jons  lijkneski  postula.  Gudmundar  lijkn- 
eski.  magnus  lykneski  Eyiajarlz.  pungar.  iij.  med  reliquijs. 
stolar.  ij. 

þetta  j  lausagodzi.  xiiij.  kugilldi.  xvj.  hundrud  og.  xx.  j 
voruvirdu  fie  og  mork.  hross.  iiij. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  á  medan  Sæmundur  hafdi 
bvid  vm.  vij.  ar1).  ad  auk  þess  er  hann  hafdi  bætt  kyrkiuna. 
fimm  hundrud  vðru. 

í>ar  er  prestz  skýlld.  tekur  heima  j  leigu  fiorar  merkur. 
af  Sigluvijk.  iiij.  merkur.  af  Bænhvsum.  v.  hundrad  ef  til 
liggia  wtbænhvs.  þau  fiogur  sem  herra  petur  hafdi  tii  lagt. 

Heytollur  og  lysistollur  af.  x.  Bæium. 

Ecciesia  non  dedicata. 

Tijund  tali  anno.  kyrkiu  hluti  tuo  hundrud. 

lxvi.  GrytuBacka  kyrckia. 

Kyrckia  a  GrytuBacka  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
þorlaki. 

Hun  a  þridiung  j  heimalandi  og  þui  sem  til  liggur  j 
rekum.  xv.  vætta  afreydsla  vt  fra  sandhorni  til  senningar- 
vijkur. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  þrenn  ad  aullu.  alltaris- 
klædi  þriu  med  fordwkum  fitalðgdum2).  Blæiur.  ij.  sloppur  einn. 
og  annar  aunguo  nytur.  kantarakápa.  lijka  abreydsl  slitid.  hand- 
klædi.  dvkar.  iij.  yfer  lijkneskium.  kaleykur.  krossar.  ij.  þorlaks 
lijkneski.  olafs  lijkneski.  Stephanus  lijkneski.  Jons  lijkneski 
Baptistæ.  mariu  lijkneski.  gler  brotid.  fontur  med  vondum  vm- 
bunadi.  kietill  vondur.  Glodarkier.  Elldberi.  kola.  Jarnstykur 
tiorar.  kluckur  fiorar  j  stopli  og  ein  lijtil  lest  nidri.  Backstur- 
jarn.  mercki.  Tiallaleppar.  kistur  tuær  olæstar.  paxspialld. 
sacrarij  munnlaug.  messingarstykur.  ij.  Biarnfell.  stolar.  ij. 
Glergluggur  lestur. 

þetta  j  Bokum.  Grailare  med  sequentijs.  psalltarar.  iij.  de 
sancsis  Bok  frá  Jonsmesso  og  framm  yfer  andresmesso.  messo- 


')  Sæmundr  þorsteinsson    hefir    farið    að    búa   á  Svalbarði  1390;  7) 
þannig  eða:  fetalogdura;  sbr-  pítallagðr  (Dipl.  Isl.  II,  635). 


1394.  DEAFLASTAÐIR.  571 

bok  ad  pistlum  og  Gudspiollum  og  Collectum  fra  aduentu  og 
til  paska.  messubok  j  skinni  samsett.  á  veturinn.  Lesskrá  á 
veturinn  de  tempore  og  aunnur  ofull  fra  aduentu  og  til  paska 
de  tempore  &  de  sanctis  og  enn  skrar  nocurar  faneytar.  Laga 
songua  kuer. 

þar  er  prestz  skylld.  tekur  hann  heima  j  leigu  fiorar 
merckur.  Enn  vtann  gards  halft  annad  hundrad. 

Liostollur  og  heytollur  af.  xvj.  Bæium. 

Dedicatio  Ecclesiæ  tueym  nottum  fyrer  Laurentiusmesso. 

Tijund  á  þui  ári.  kyrkiuhlute  hundrad  og  mork. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  vj.  ij.  asaudar  kugilldi.  hross.  v. 
hundrud  voruvird. 

Jtem.  ij.  kugilldi  med  þeim  skilmála  ad  giefast  eigu.  iij. 
fiordungar  smiors  artijdardag  Eýulfs  Bonda  og  seigiast  sáiu- 
messa  æfinliga  artijdardag  hans  fyrer  sál  hans. 

Jtem.  v.  merkur  vax. 

Jxvii.  Drafflastada  kýrckia. 

Kyrckia  ad  Draflastodum  er  helgud  med  Gudi  hinum  hei- 
laga  Petro. 

Hun  a.  xxx.  hundrud  j  heimalandi.  Enn  veygeirsstadi1) 
med  þeim  skilmála.  ad  lysa  skai  fyrer  mariu  og  petro.  þa  er 
messa  syngst  alla  [helga]  daga  vm  alla  messo.  Enn  rvmhelga 
daga  fra  vpphaldi. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuserkur.  hofudlijn  vondt.  hoklar. 
ij.  alltarisklædi.  iiij.  kantarakápa.  lijka  abreydsl.  krossar  v. 
skrijiu  spiolld.  iij.  koparstykur.  ij.  jarnstykur.  iij.  kluckur.  iiij. 
Bialla.  sacrarium  munnlaug.  fonts  vmbunadur  vondur.  sotript. 
klofui.  Tiolld.  iiij.  med  dvkum.  peturs  lijkneski.  mariu  lijkn- 
eski.  klucka  kolfflaus.  Elldberi.  Glodarkier.  stafur.  krákur. 
Brijkarklædi.  Laus  gler   kaleykr. 

þetta  j  Bokum.  Grallari.  messubok  fra  páskum  og  til  ad- 
uentu  de  sanctis  &  de  tempore.  messubok  fra  aduentu  og  til 
paska  de  tempore.  Leskuer  a  sumarid.  Lesbok  fra  aduentu  og 
til  huijtadaga.  Lesskrá  a  sumarid.  vorbækur  tuær  ad  song. 
sumarbok  god    ad   song    de  sanctis    <fe    de  tempore.  Aspicien3 


J)  þ.  e.  Végeirsstaðir. 


572  HÁLS   í    FNJÓSKADAL  1394. 

Bækur  þriar  vondar.  vetrarbok  de  sanctis.  Capitularius.  Nouum 
festum.  psalltare.  peturs  saga. 

þar  er  heimilisprestur.  og  tekur  j  leigu  heima  fiorar  merkur. 
Enn  vtann  gards  half[a]  fimtu  mork. 

Liostollur  og  heytollur  af.  xij.  Bæium. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  vj.  asaudar  kugilldi.  vij.  Gielldfiar 
kugilldi  eitt.  hross.  xijc.  voruvirdt  godtz. 

Anno  Domini  CO°.  ccc°.  xc°.  ix°.  vard  Benedict  skylldugur 
ad  auk  þessa  kyrckiunne  j  portionem  Ecclesiæ  medann  hann 
hafdi  bvid.  xiiij.  hundrud  voru.  og  halfmorck. 

lxviii.  Haalz  kyrckia  j  Fnioskadal. 

Kyrckia  Petri  postula  á  Hálsi  j  fnioskadal.  Hun  a  allt 
heimaland.  Byrningsstadi.  Kambsstadi.  sandhauga.  lambseldi 
vm  allann  fnioskadal.  og  aull  Torva  millnm  þuerár  og  fnioskár 
þingmannalækiar  og  markdælar.  reka  á  fliotzsandi.  siettungur 
bædi  hualreka  og  vidreka.  fra  fliotzosi  nær  til  mids  sands 
siettungur  vidur  Liosvethninga  j  Náttfarawijk.  millum  Huann- 
dala  og  suijnár.  Teýgur  fylgir  i  kinn  nordr  vt  fra  finnstodum. 
og  þýfuiteýgur  jnnann  garda.  afrietl  á  heydi  vt.  Hálsmanna 
Tungur. 

þetta  jnnann  kyrkiu.  J  fyrstu.  skrijn  med  helgum  domum. 
krossar.  iiij.  alltarisklædi.  v.  kaleykar.  ij.  lest  patijna  medur 
audrum.  messuklædi.  v.  ad  aullu.  vtann  hofudlijn  eitt  brestur  j. 
dvkur  vijgdur  ad  auk.  sloppar.  ij.  vonder.  kantara  kapa  raud 
vond.  corporalia.  vj.  fern  af  þeim  tuijfolld.  Bior  framann  vm 
kor.  Tioild  vm  alla  kyrkiu.  sotdript  vnder  krossi.  Blá- 
merckter  dvkar.  ij.  vonder.  alltaris  Blæia  ovijgd.  hokull  laus. 
dvkur  yfer  petro.  alltarissteynar.  tueýr  kassader  og  einn  okass- 
adur.  mercki  eitt.   fontur    med    Bvnadi.    sacrarium.    munnlaug 

handklædi.  ij.  med  annad  vondt.  stockar.  ij.  til 

Tolgz  og  vax.  halfur  annar  klucku  hringur  med  kopar  og  einn 
med  jarn.  handbialla  lijtil.  kluckur.  ij.  þridia  brotin.  smá- 
kluckur.  ij.  j  kor.  mariu  lijkneski.  peturs  lijkneski.  olafz  lijkn- 
eski  og  lijtid  mariu  iijkneske.  lijkneski.  ij.  vnder  krossi.  pax- 
spiolld.  ij.  Brykur.  ij.  Blod.  iij.  pentud.  messingarstykur.  ij. 
Jarnstykur.  iij  fiorda  stor.  kiertapijpa  j  staf  og  kiofui.  lijka- 
krákur.  og  saluns  staur  vondur.  messufata  kista  vond  og  olæst. 


1394.  HÁLS.  —  HELGASTAÐR.  573 

lecktari.  lijtill  forme,  stolar.  ij.  med  skinnum.  messingar- 
kietill  vondur. 

þetta  j  Bokum.  aspiciens  Bækur.  ij.  j  spiolldum  enskar. 
og  de  sanctis  Bok  a  sumarid  vond.  sequentiuBok.  Grallari  og 
annar  per  usum.  Lesbækur.  iij.  miog  ad  aullu  fyrer  vtann  vor- 
tijma.  Ordo  per  Annum.  martyrologium.  psalltari.  peturs  saga 
j  lierepti.  kuer.  kyrkiudags  saungur.  nyia  hallds  kuer.  aspiciens 
Bok  de  tempore  &  de  sanctis  til  paska.  Hymnarius  vondur. 
missale  de  sanctis  per  Annum.  Lágasaunguakuer.  commune 
stortt  oc  ecj  epter  ordu.  Aspiciens  Bokar  skrá  vond  vt  jol. 
messuBokar  kuer.  iij.  vond  de  sanctis. 

þetta  j  kuikfie  kyr.  xv.  asaudar  kugilldi.  xv.  veturgamallt. 
fie.  xxx.  þriu  naut  veturgomul.  virdingarfie.  xx.  hundrud  og.  j. 
hundrad.  Eitt  Bord  ovirdt. 

þar  eigu  ad  vera.  ij.  prestar  og  diakn. 

þangad  liggia.  ij.  halfkyrckiur  og.  viij.  Bænhvs. 

Sa  er  a  stad  byr  skal  abyrgiast  hann  og  allt  hans  gods. 
hallda  hvsum  oc  gordum.  hafa  til.  x.  vætta  j  skogi.  og  suo 
timbur  sem  þarf  thil  hvsa  edur  ad  Bvhlutum  ad  giora.  Eigi 
skal  hann  selia  vr  skogum  nema  til  stadarbota  sie  lagt.  edur 
annat  fie  sie  ella  lagt  j  stadinn.  hann  skal  hafa  tijundir  allar 
og  legkaup  aull.  Enn  allt  þad  sem  meira  er  giefid  med  lijk- 
um  en  suo.  enn  annars  kostar  gefid.  þá  á  stadur  þad  þess 
kostar.  ad  sá  skal  &  kueda  og  lysa  fyrer  presti  og  nabvum  er 
til  giefur  til  huðrs  ad  vill  þad  fie  fara  láta.  Riett  er  þui  fie 
ad  veria  til  Boka  oc  messuklæda  og  annarar  kyrckiuprydi. 

Glodarkier  vond  og  Elldbera  á  kyrckian  og.  iij.  kapla. 

Kyrckiudagur  ad  Vincula  Petri. 

Tijund  kyrckiuhluti  á  þui  ari  halfur  fiortandi  Eyrer. 

lxix.  Helgastada  kýrckia. 

Kyrckia  á  Helgastodum  er  helgud  vorre  frv  sancte  Mariæ 
og  hinum  heilaga  Nicholao. 

Hun  a  allt  heimaland  og  selfaur  j  Haurksdal.  þingey 
halfua  og  þingstðd  vm  framm.  afriett  j  Náttfaravijk.  og  er  þar 
jtala  fra  Greniadarstad  og  mvlastad.  hun  &  Hamra  land  halft. 
Enn  allt  foss  land. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  krossar.  ij.  smellter.  Einn  osmelltur. 


574  HELGASTAÐIR.    —    STAÐR  í  KIN2Í.  1394. 

mariu  lijkn-.ski.  Nicholai  lijkneski.  sloppur  vondur.  kantara- 
kapa  blá.  messuklæda  leppar  vonder  med  bokli  slitnum.  allt- 
arisdvkar.  ij.  vonder  oe  hofudlijn  slitid.  hokull  grænn 
slitinn  vijda.  corporalia.  iij.  og.  j.  j  sundr.  fontur  med  vondum 
Bvnadi.  Glergluggur  og  þriar  merkr  j  vvdi  kyrkiulægum.  Biorar 
ij.  med  sotdript.  Tialld  vondt  karla  meginn  vm  frammkyrkiu. 
Blamercktur  dvkur  yfer  Nickolas  lijkneski.  Brijk  steind.  alltaris- 
klædi  fiogur.  allvond.  alltaris  steirn  fastur.  og  annar  laus.  ka- 
leykur  brotinn  og  patijna  rifin.  jarnstyka  stor  brotin  og  bundin 
saman.  og  adrar  fiorar  stykur  med  jarn.  Elldbera  kier  vondt. 
kluckur.  iij.  og  ein  rifin  j  barminn.  vr  einni  kolburinn  og  á. 
ij.  Borur  og  hliodlaus  lijtil  Bialla  brotin.  sequentiuBækur.  ij. 
paskaBok.  Grallaraskra.  Enskar  Bækur.  ij.  paskaBok  og  Domi- 
nicu  til  aduentu.  aunnur  fra  aduentu  og  framann  til 
paska.  pistlaBok  og  Gudspialla  j  selskinni.  psalltarar.  ij. 
forner.  Nicholaus  saga.  enn  skrár  nockrar.  kyrckiukietill.  Glod- 
arkier  og  paxblad  forndt.  spialld  steindt.  sacrarium  handklædi. 
og  dvkr  ovijgdur.  kistill.  stolar.  ij.  lectarar.  ij.  aeliquiæ  j 
þremur  pungum.  mercki.  ij.  vond.  saluns  leppur.  Elldben. 
salun. 

þetta  j  kuikfie.  kyr.  vij.  asaudar  kugilldi.  vj.  Gielldfiar- 
kugilldi  vij.  hundrads  hross.  kuijga  tuævetur.  og  skip  vondt 
fyrer  annad  hross.  er  kyrckian  atti. 

J  virdingarfie  jnnann  veggia  halft.  vja.  hundrad. 

Jn  summa  allt  sampt  halft.  viij.  hundrad  og.  xx. 

Dedicatio  Ecclesiæ  Festum  Egidij. 

Var  þar  metinn  stadurinn  og  reyknad.  c.  portio. 

par  er  prestz  skýlld  og  diakns.  tekur  prestur  heima.  iiij. 
merkur.  enn  mork  vtann  gards. 

Heytollur  og  lysistollur  af.  vj.  Bæium. 

Tijund  tali  Anno. 

Jxx.  Stadur  j  kinn. 

Kyrckia  ad  stad  j  kinn  er  helgud  Mariæ  Drottningu.  oc 
hinum  heilaga  Nicholao  ErchiBiskupi. 

Hun  a  allt  heimaland.  Ofeygstadi.  Torfunes.  og  Tiarna- 
huerfi  eystra  og  hid  vestra.  halfs  hundrads  skogur  j  manafelli. 


1394.  STAÐR  í  KINN.  575 

styka  fyrer  mariu.  alltarisdvkur  nýtur  og  annar  forn.  allt- 
arisklædi  lijtid. 

Reki  j  vijk  vt.  þridiungur  af  tolftungi  alls  huals.  sijdann 
skal  þridiungur  alls  huals  til  þessar  kyrkiu.  aull  trie 
skemri  enn.  xx.  feta.  Tueyr  hluter  hins  stærra  vidar  vt  fra 
Ofeygshelli  til  miosyndis  halfur  attungur  hualreka  og  vidar  og 
j  flutningu1)  millum  Osahals.  halfur  attungur  huals  og  vidar 
huort  sem  er  fluttur  eda  rekinn.  Vestur  fra  Biarnará  til  Senn- 
ingarvijkur.  halfur  attungur  huals  og  vidar  huort  sem  er  fluttur 
eda  rekinn. 

Torfskurd  j  Bergstada  land  fiorer.  xij.  fedmingar. 

vidun  j  stadarhollt. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  J  fyrstu  messuklædi  forn  og  þo 
sæmilig.  aunnur  vond  og  slitin.  corporale.  eitt.  alltarisklædi 
lijtid  og  annad  faneytt.  alltarissteirn  stor  kassadur.  Blæia  forn 
á  alltari.  kaleykur  og  patina  bætt.  Glodarkier.  ij.  Elldberi 
vondur.  fontur  med  vondum  Bvnadi.  tialld  dvklaust  kalla 
meginn  vm  kyrckiu.  mercki.  ij.  kluckur.  ij.  þridia  Bialla.  gler- 
gluggar.  iij.  Brijk  og  Tabulum  huortueggia  slæmt  og  vijda 
brostid  og  ein  brijk  laus  steynd.  almarium  læst.  half  mork 
vax.  Cantoris  kápa.  skrijn.  krossar  tueir  med  vnderstodum  og 
dvkur  yfuer  audrum.  þridie  lijkakross.  mariu  lijkneski.  Nicho- 
laus  lijkneski.  og  dvkur  yfuer.  Blad  med  vppkasti.  paxspialld 
steindt.  annad  med  Bokfell.  trielampar  þrir  og  einn  med  Eýr. 
jarnstykur.  ix.  paskablad  med  vnderstodu.  Bior  slitinn  blá- 
mercktur  yfer  alltari.  og  annad  fornt  og  lijtid  af  hægíndis- 
veri. 

þetta  j  Bokum.  Nicholás  saga.  mariu  saga  forn.  lesbækur. 
ij.  de  tempore  per  Annum.  messubækur.  ij.  de  tempore  per 
Annum.  Sermonis  skrár.  psalltara  skrar.  iij.  sequentiuBok  forn. 
Grallari  vondur.  De  sanctis  Bok.  Missale  per  Annum.  Matu- 
tinale  de  sanctis  fra  andriesmesso  til  pascha  ad  saung.  Bok  de 
tempore  fra  Aduentu  til  nijuvikna  faustu.  og  les  med  framm 
yfer  Jol.  kuer  framann  af  Grallara.  annad  kuer  historia  Nicho- 
lai.  aklædi  hierlendt. 

þetta  j  lausagodzi.  kýr  fimm.  asaudar  kugilldi  fimm. 
Gielldfiar  kugilldi.  iiij. 

')  flutnings,  hdr. 


576  MÚLI.  1394. 

J  virdingarfle.  ij.  hundrud. 

J  slátrum  hundrad. 

nestur  og  merhryssi  ad  lægi. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Var  þa  metinn  stadur  og  portio  vm  fiogur  aar.  anno 
Domini  CO°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

þar  er  prestzkýlld  og  diakns.  tekur  prestur  vtann  gardz 
halfua  fiordu  morck.  heima  fiorar  merckur. 

Heytollur  aff.  xj.  Bæium  og  lysistollur  og  Tijund  tali 
anno.  xij.  aurar. 

Ixxi.  COvlastadur. 

Kirkia  i  mvla  er  helgvt  gvdi  oc  varre  frv  CDarie  oc  en- 
vm  heilaga  nicholao. 

[Til  kirkiv  liggr  allt  heima  land1)  millvm  savrlækiar  oc 
eyvindarlækiar.  laxaar  oc  kalfalækiar.  stad  fylger  hafrey.  skaley. 
hrisey.  mioey  med  avllvm  vestrholmvm  oc  avstrholmvm  oc  niv 
holmar  firir  nedan  eingey.  oc  veidr  avll  i  laxaa  fra  kalfalæk  oc  ofan 
vm  eingey.  þar  fylgia  einarsstader  oc  jngiridarstader.  skarastader. 
biarkastader.  skeids  land.  kravmastader2).  fotaskinn.  fiallz  land 
med  avllvm  valahrisvm.  teiga  eiga  menn  i  valahrisvm  en 
avngva  beit.  þeistareykia  land  oc  mælifell.  barkahris3)  i  kelldv- 
hverfi.  lambarekstr  83  hvamsheidi.  gavmlv  fie  i  nattfaravik.  c. 
oc  lxxx.  veidr  vestr  i  vatne  med  slyvm  oc  holmvm.  reka  skal 
smala  þadan  til  skiola  i  vatzhlid  iafnann  er  vill.  þar  fylger 
bryggvteigr4)  oc  karateigr.  stad  fylgir  allr  reki  aa  fliotzsandi 
millvm  [greniadarstada  reka5)  oc  myrarreka.  halfr  Eyrar")  reki7) 
tveim  megvm  laxaross  [med  flvtningvm8).  fiordvngr  i  langareka. 
attvngr  i  kelldvnesreka.  oc  allr  vidreki  oc  avll  flvtning  oc 
sextan  vætter  af  oskiptvm9).  halfr  hardbaks  reki  oc  halfr  hesta- 
nes  reki.  halfr  hvalreki  oc  vidreki  oc  flvtning  i  havskvllznesi. 
a  hvndznesi  allr  vidreki  oc  flvtning  nema  tolftvngr.  tveir 
hlvter  i  kollavik  oc  flvtning.  oc  suo   i  krossavik.   halfr   sævar- 


2)  [Liggur  allt  heimaland  til.  kyrckiu  3.  4to; 2)  kravnastader  27  3.  4to; 
3)  Barkár  hrijs  3.  4to;  *)  Bryggiuteygnr  3.  4to;  5)  [Greniadar  reka  3. 
4to;  6)  sl.  273;  7)  med  flutning  b.  v.  3.  4to;  f)  [sl.  3.  4to;  9)  oskiptu 
3.  4to. 


1394  MÚLI.  577 

landz  reki  oc  flvtning  millvm  aa.  fiordvngr  hvalreka  oc  flvtn- 
ing  firir  brekna  lavnd  bædi.  fiordvngr  hvalreka  oc  ílvtning  firir 
gvdmvndarloni.  millvm  steins  oc  stavrs.  halfer  þrir  hlvter  hval- 
reka.  en  þadan  fra  halfer  hvalrekar  oc  flvtningar  til  motz1) 
vit  saudanesraenn.  firir  hrosavavllvm  tolftvngr  hvalreka  oc 
flvtningar.  mvlastadr  eigr2)  þridivng  i  avllvm  klifshaga  rekvm 
til  motz  vit  greniadarstad.  item  eigr2)  kirkian  þridivng  i 
eingey  med.  viij.  holmvm. 

þetta  innan  kirkiv.  sex  manna  messuklædi  ath  avllv  bædi8) 
slitenn  oc  vond.  x.  havklar  vander4).  corporalia.  vj.  i  þremr 
hvsvm5).  kantarakapur.  ij.  slitnar.  dalmatika  oc  svbtill.  [alltaris- 
klædi.  iiij.  vand6).  brikarklædi  þriv  vand.  alltaresdvkar.  vij7). 
blæivleppr.  lektaradvkr.  sloppar.  iij.  vander.  handklædi.  iij. 
salvn  eitt.  fontr  med  bvnadi.  krossar.  iij.  oc  en  fiorde  med 
vnderstavdvm.  marivskript  stor.  nikolas  likneski.  tomas- 
likneski.  skrin.  ij.  texte.  propiciatorivm  lited.  alltaressteinar. 
iij.  paxspialld  gvlllagt.  paxspiavlld8).  ij.  brik.  merki.  ij.  iarn- 
stykr.  iiij.9)  en  fimta  stor.  biarnnferlli.  ij.  skrvdakista.  boka- 
stokkr.  lektarar.  iij.  stolar.  ij.  oc  sessa.  sakrarivm  mvnnlavg. 
kirkivketell.  messingarstikr.  ij.  kalekar.  iij.  oc  er  einn  lestur. 
ferllestokkr.  klokkr.  iij.  oc  enn  fiorda  lest.  biollr.  ij.  paska- 
spialld  nytt.  kirkivstigi  brottenn.  bvdkar.  ij.  hvrdarhringr. 
tialldaleppar.  iiij.  glodarker  vant.  broddr.  bord  oc  kavnnvstoll. 
er  kirkian  æ,. 

þetta  j  bokvm.  bok  fra  adventv  oc  fram10)  til  paska 
med  savng  de  sanctis  de  tempore.  bok  fra  paskum  ath  savng 
oc  lese  de  sanctis  oc  de  tempore  fram  ifer  trinitatem11).  savng- 
bok  [de  sanctis12)  fra  jonsmessv  baptiste  oc  til  adventv.  les- 
bækr.  ij.  de  tempore  per  anni  cirkvivm.  lesbok  de  sanctis  per 
annvm.  grallari.  seqvencivbok.  messvbækr  fimm  ath  avllv  per 
annvm.  oc  enn  fimm  messvbækr  de  tempore  per  annvm.  laga- 
savngvabok  forn13).  salltarar.  iij.  vonder13).  capitvlarivs.  mar- 
tirilogivm14).  sermones  avgvstini.  exposiciones15)  gregorij  m 
tveimr    bokvm.     sermo     pastoralis16).    heilagra     manna    savgr 

')  marks  3.  4to;  2)  a,  3.  4to  (alstaðar);  3)  aull  3.  4to;  4)  og  voru 
aller  slitner  3.  4to;  5)  liettum  b.  v.  3.  4to;  6)  [alltarisklæda  leppar  fiorer 
fáhæfer  3.  3to;  7)  vj.  3.  4to;  8)  paxblod  3.  4to;  9)  og  b.  v.  3.  4to: 
10)  framan  3.  4to;  ")  trinitatisdag  3.  4to;  '»)  [sl.  273j  ]1)  sl.  273; 
14)  martyrologium  3.  4to;   '*)  exposicionis  273;  15)  pastorialis(!)  273. 

Dipl.   Isl.  III.  B.  37 


578  MÚLI.   —   GRENJAÐARSTAÐR.  1394. 

a  þremr  bokvm.  sermon1)  af  vorri  frv.  actvs  apostolorvm. 
kirialar.  ij.  brvttsavngvabækr.  iij.  vita  patrvm.  item  skrar 
fornar  [og  faneytar2).  xij.  ath  tavlv  oc  enn  kver.  iij.  seqvenciv- 
skra  j2)  kvaternvm.  ordo  er  sira  jon  gaf. 

Jtem  eigr3)  kirkian  sex  hvndrvt  j  sævarlandi  oc  fagranes 
land  allt  i  Reykiardal.  er  sira  jon  lukte  firir.  xxx.  hvndrada  i 
virdingarfie.  item  alltaresklædi.  blamerktr  dvkr.  [alltarisdvkar 
ij.  med  Bvnadi. 

þar  er  þriggia  presta  skylld  og  tueggia  diackna.  taka  heima 
j  leýgu  fiorar  merckur.  enn  vtann  gardz  adrar  fiorar  ef  ecki 
lyckst  af  þeistareykium. 

Liostollur  og  heytollur  af.  xj.  Bæium. 

Ecclesia  dedicata. 

Tijund  kyrckiuhluti  a  þui  ari  morck. 

þetta  j  lausagodzi.  kyr.  xx.  og.  vij.  asaudar  kugilldi.  xv. 
Gielldfiar  kugilldi.  xiiij.  hross.  viij.  J  virdingarfie  halft.  viij. 
hvndrad.  var  þa  metinn  stadur  og  reýknud  portio. 

Aukid.  vij.  kvm  og  asaudar  kugilldi  og  tueymur  hestum 
ad  reykningi  þorsteins  þorgeyrssonar.  ad  gefist  hafui  j 
plágunne4). 

Ixxii.  Greniadarstadur. 

Kirkia  a  greniadarstavdvm6)  er  helgvt  [gvdi  oc  envm  sign- 
ada  martinvm6). 

hvn  eigr7)  allt  heimaland  med  avllvm  vmmerkivm.  brvar- 
land.  asgeirsstade.  birnvstade.  hrisa  land.  klambrar   land.   sila- 

')  sermo  3.  4to;  ')  [sl.  273;  s)  a,  3.  4to;  4)  [vantar  í  273,  því  að 
oiðrlag  máldagans  hefir  átt  að  standa  efst  á  næsta  blaði,  sem  nú  er 
glatað,  svo  að  þessi  roáldagastúfr  stendr  nú  síðastr  á  þessn  broti  úr 
Pétrsmáldagá,  en  hér  hefir  aldrei  verið  meira  ritað  af  þessum  Mula- 
máldaga,  eins  og  Ámi  tekr  fram  á  seðli,  sem  Hggr  við  afskript  hans 
(Nr.  31):  «þetta  dukr  byriar  linu  a  bokfellenu  og  er  so  eckert  meira 
skrifad  a  þeirre  linu.  hefr  so  þesse  Slaldage  hier  alldrei  leingre  vered. 
hann  endast  nedst  S  sidu.  og  hefur  efst  á  epter  komande  hægre  handar 
sidu  byriast  nyr  maldage.  sero  nu  er  burtu». 

Síðasta  klausa  máldagans  muu  vera  frá  1404  eða  1406,  sbr.  Grenj- 
aðarstaðarmáldaga. 

•)  Greniadarstad  3.  4to;    6)    [Martino    Biekupi    3.    4to;    T)  a  3.  4to  (al- 
fltaðar). 


1394.  GRENJAÐARSTAÐR.  579 

læk.  eyiar  land.  geitafell.  breidavik  med  avllvm  gavgnvm. 
vatey1).  knappey.  anngerdarey2).  odeilvholmmr3).  torfkroks- 
holmar.  graslavg[sjholmr4)  oc  sma  holmar  aller.  ltekiar  teigr. 
desiarteigr6).  gardhverfa,  krakvvavllr8).  breidavavllr.  soleyiar- 
teigr.  ketelsteigr.  finnzteigr.  þorvnnarey.  holmr  mykle.  hvsa- 
bakki.  eingimyr.  eskeey.  selfavr  til  kringlvvatz.  selfavr  half  i 
skarde  vppi.  sex  hrossvm  hage  aa  æfre  mela.  en  fiorvm  íb 
nedre7).  afriett  i  nattfaravikr8)  halfv  fiordv9)  hvnndrade  savda. 
helming10)  i  þingey  vid  einarstade  oc  bakkaland.  fiordvng  or 
hvalreka  firir  alla  nattfaravik  oc  avll  fivtning  firir  yztan)bol. 
en  firir  midbol  half  oc  suo  vidvm12).  fiskver  ath  helmingi  þar 
oc  suo  [fiskiskala13),  reki  a  sandi  tolf  hvndrvt  fadma  med 
avllvm  fridendvm.  halfr  tvngvreki  med  avllvm  fridendvm. 
þridivngr14)  hvalreka  aa  hiallanesi.  fiordvngr  or  langareka.  att- 
vngr  hvalreka  a  kallbak  med  fivtningvm.  laxveidr  i  ose  tveir 
hlvter  vnz  sex  hvndrvt  erv.  en  þadan  fra  avll.  halft  eggver  i  ose. 
selveidr  avll  i  fliote  oc  reki  med  avllvm  gavgnvm  asandi  er  gvd- 
mvndr  gaf.  vidreki  aa  sandi  er  fylgt  hefer  gardz  landi.  fiord- 
vngr  i  hvalreka.  en  flvtning16)  halfv  minne  i  litlv  fiorv  oc  wt 
til  svinaar.  Rekar  þesser  hafa  fylgt  klifshaga.  enn  nv  eigv  stad- 
erner  bader  saman  greniadarstadr  tvo  hlvti  þeirra  allra.  en 
mvla  stadr  þridivng.  sex  vætter  i  kleifar  reka  ef  aa  erv.  xx. 
vætter.  iij.  ef  minna  er.  ekki  ef  minna  er  en.  x.  vætter.  af 
hlvta  þeim  sem  att  hafdi  einar  prestr  havskvlldzson.  gygiar- 
horn  skal  liggia  vit  gnvpenn.  þat  er  rekamark.  sia  afreizla  er 
þar  hvort  sem  er  flvttr  edr  rekr.  sex  vætter  ef  aa  erv.  xx. 
vætter.  en.  iij.  ef  minna  er.  ekke  ef  minna  er  en.  x.  vætter. 
hvort  sem  rekr  edr  er  flvttr.  j  leirhavfnn  attvngi  minna  en 
balfr  hvalr  ef  rekr.ekki  ef  fivttr  er.  j  griotnesreka  halfr  hvalr 
huort  sem  rekr  edr  er  fivttr.  afreizla  er  þar.  xij.  vætter  wt  fra 
havfdaskala  af  oskiftvm  ef  rekr.  ella  ekki.  sa  reki  geingr  wt  i 
gia  i  ravdagnvp.   i  vellankavtlv  vestri   halfr  hvalr    ef    flvttr  er. 


')  Vatzey  3.  4to;  J)  arngierdarey  3.  4to;  3)  Odæluholmur  3.  4to; 
4)  Graslaukzholmar  3.  4to;  5)  dysiarteygr  3.  4to;  6)  krákuvollur  3.  4to; 
7)  mela  b.  v.  3.  4to;  8)  vijk  8.  4to;  •)  fiorda  3.  4to;  I0)  helmingur  3.  4to; 
")  ystu  3.  4to;  M)  og  b.  v.  3.  4to;  I3)  [fyrer  skala  3.  4to;  ,4)  þridiung 
vr  3.  4to;   ,5)  flutningar  3.  4to. 

37* 


580  GRENJAÐARSTAÐR.  1394. 

en  ef  rekr  fiordvngenn  oc  sex  vætter.  en  i  eystri  vellankavtlv 
halfr  hvalr  hvort  sem  rekr  eda  er  flvttr.  af  oskiftvm  hval  skal 
reida.  xij.  vætter.  a  hestanesi  sex  vætter  ef  adr  hefr  mvlastadr 
helming  sinn.  oc  sie  þa  epter.  xx.  vætter  edr  meira.  en.  iij. 
vætter  ef  minna  er.  ekki  et  minna  er  en.  x.  vætter.  j  stravm- 
loni  reka  oc  flvtning  med  avllvm  gavgnvm  oc  suo  firir  sig- 
vrdarstavdvm.  þui  at')  staderner  eigv  lavndenn  bædi  oc  suo 
þorbiarnarstadi.  þessi  er  reki  avstr  fra  stravmlonsosi  oc  til  oss 
ens  forna.  hier  fylger  oc  eggver.  half  flvtning  medal  osa.  a 
rifsreka.  vj.  vætter.  ef  a  erv.  xx.  vætter.  iij.  ef  minna  er.  suo 
i  skinnaloni.  suo  ath  tiornvm.  hvort  sem  rekr  edr  er  flvttr. 
a  hardbak.  xx.  vætter  ef  flvttr  er.  oc  sie  a  hvndrad  vætta  en- 
vm  fysta.  en.  vj.  vætter  þadan  fra.  iij.  vætter  ef  rekr.  skot- 
mannz  hlvtr  er  þar  at  helmingi  med  þeim  reka.  a  asmvndar- 
stavdvm  fiordvngr  hvals  ef  rekr.  i  avrfireseyiv  fimtvngr  hvort 
sem  rekr  edr  er  flvttr.  oc  af  oskiptvm  þeim  fimtvngi2)  siett- 
vng.  en  giallda  af  en  sextanda  hlvt  ef  rekr  af  oskiptvm  hval. 
j  ravfarhavfnn  helmingr  ef  rekr.  oc  gialida  af  attvng  af  avllvm 
saman  oc.  iiij.  vætter  oc.  xx.  a  hvndznesi  en.  xij.  hlvtrefrekr. 
j  krossavik.  vj.  vætter.  ef  aa  erv.  xx.  vætter.  iij.  ef  minni 
er.  ekki  ef  minna  er  en.  x.  vætter.  hvort  sem  rekr  eda 
er  flvttr.  j  kollavik  slikt  et  sama.  slikt  oc  i  flavtafellzreka. 
slikt  i  heriolfsvik  ef  rekr.  af  þeim  hlvta  er  einar  prestr  atte. 

Jtem  eigr  greniadarstada  kirkia  liotzstade.  hravn.  ravf. 
brekkvhol.  fiavgr  hvndrvt  oc  tvtvgv  i  laxamyre3).  elia  skoga 
land  til  leigvbvrdar. 

þetta  innan  kirkiv.  i  bokvm.  tvær  bækr  fra  iolvm4)  til 
paska  de  tempore  oc  de  sanctis.  tvær  bækr  fra  paskvm4)  til 
adventv  de  tempore  oc  de  sanctis.  commvne  svbfragivm.  grall- 
are  med  seqvencivm  oc  annar  godr.  seqvencivskrar  tvær  ofvllar. 
lagasavngvabok  sæmilig.  og  avnnur  fornn.  gvdspiallabok  stor 
per  annvm.  [kollectarij.  ij.  vandir6).  kommvne  missale.  kapi- 
tvlarivs  godr.  salltarar.  ij.  forner.  jmnarius  vandr.  orda  gavmvl. 
martirilogium6)  fanytt.  martinvs  saga  »  latinv.  avnnvr7)  a 
norrænv.    passiones8)    apostolorvm.    mirakvla    beate    virginis9). 

•)  sl.  273;  ')  fiordungi(!)  3.  4to;  *)  myri  3.  4to;  *)  og  b.  v.  3.  4to; 
*)  [kollectarivm  tvav  vand  273;  6)  martyrologinm  3.  4to;  7)  og  3.  4to; 
8)  pa86Íonis  273;  ')  virgine  273. 


1394.  GRENJAÐARSTAÐR  581 

dialogvs.  omeliae1)  gregorij  aa  tvennvm  bokvm.  sermones  avgv- 
stini.  lesbækvr  siav  per  annvm.  allar  ofvllar.  savgvr  heilagra 
manna  a  þremr  bokvm.  processionale.  jstoriale2)  martini  fornt. 
bandbok.  artidaskra  oc  en  faneytar  skrar  adrar  margar.  [dex- 
tera  pars  et  sinistra  pars3)  a  einne  bok. 

þetta  i  messvklædvm.  siav4)  manna  messvklædi  ath-  avllv 
[oc  vantar.  ij.  stolvr5).  fern6)  betri  oc  þrenn  lettari.  fimm  betri 
havklar.  en.  iiij.  liettare.  [balldekins  havklar7).  ij.  pellzkapvr 
tvær  oc.  iiij.  kapur  liettare.  iij.  alltaresklædi  betri  oc  þriv 
liettare.  oc  þo  avll  sliten.  eitt  brikarklædi  gott8).  oc.  ij.  vand. 
alltaresdvkar  iafnnmarger  messvklædvm.  blævr.  ij.  slitnar  oc. 
ij.  lektaradvkar  vander.  dalmatikur  tvær.  subtilar9).  ij.  sloppar. 
ij.  dvkr  vandr.  handklædi.  ij.  liett.  paxspiavlld.  ij.  sakrarivm 
mvnnlavg.  ketell  oc  fontr  med  vandvm  vmbvnadi.  lektarar.  iiij. 
kirkivkola.  koparstikr.  iiij10).  [oc  fiorar  med  iarn11).  elldberi 
liettr.  glodarker.  ij.  almarivm.  messvfatahirdzla.  kaleikar  fimm 
[oc  einn  af  þeim  patinvlavs12).  corporalia.  vij.  i  fimm  hvsvm. 
propiciatorivm  stort  oc  annat  lited.  krismaker.  silfrkross.  skrin. 
texte.  krossar.  vj.  oc  enn  siavnde  med  vnderstavdvm.  kopar 
kross  litell.  marivlikneski.  martinvs  likneski.  smaiikneski.  iij. 
oc  en  mariv  lijkneski  sliett  pentad.  [salltker13).  baxtriarnn. 
glergluggar  fimm.  klokkr  fimm  i  stavpli.  ein  bialla  oc 
avnnvr  brotenn.  [biarnferli.  ij.  sliten14).  kista  stor  iarnvt. 

þetta  hefer  sira  steinmodr  til  lagt.  texta  spialid  forgyllt. 
lesbok  nyia.  kollektarivm  nyian.  salltara.  iij.16)  goda.  ordv16) 
goda.  paskabiad.  fonnz  vmbvnat.  merai.  ij.  nikulas  likneski. 
iarnstikr.  iiij.  koparstikr.  ij.  [dvkr  glitadr  godr17).  iordena  a 
holmavade  med  fimm  kvgilldvm. 

Jtem  æ,  kirkian  corporalia  hvs  tvav  oc  handlin.  ij. 

Hier  skvlv  vera  prestar.  ij.  oc  enn  þridie  ef  þing  fylgia 
til  Reykia.  diaknn  oc  svbdiaknn  oc  tveir  klerkar  adrer.    þeir  er 


')  omelifi  273;  Homiliæ  3.  4to;  2)  jstoria  273;  Historiale  3.  4to; 
')  [sinistra  pars  et  dextra  pars  3.  4to;  4)  niju  3.  4to;  5)  [sl.  3.  4to; 
6)  fiogur  3.  4to;  7)  [Balldikinndz  hokapur  3.  4to;  8)  betra  3.  4to;  9)  sub- 
tilur  3.  4to;  10)  iij.  3.  4to;  J1)  [Jarnstykur  iiij.  3.  4to;  12)  [sl.  3.  4to; 
1J)  Salltkross(!)  3.  4to;  14)  [Biarnfella  slitri.  ij.  3.  4to;  15)  ij,  3.  4to; 
16)  ordinem  3.  4to;  I7)  dvk  glitadann  godann  3.  4to. 


582  GRENJAÐARSTAÐR.  1394. 

lesa  mega  i  tidvm.  taka  prestar  heima  oc  vtangardz  i  leigv. 
iiij.  hvndrvt. 

Hier  skal  oc1)  vera  þriggia  marka  kristfiar  omage  oc 
stendr  firir  geitaferll.  adaldæler  skvlv  fa  omaga  vm  iol  kvenn- 
gilldann.  en  reykhverfingar  vm  lannga  favstv.  bier  eigr  oc  ath 
vera  veizlvmadr  kvengilldr.  hallda  biarga  brvn. 

heilagt  er  hier  ath  fornv  ad  vinkvla  petri  oc  teodorij 
messv.  vincencij  messv.  avgvttv2)messv. 

Hostolir  oc  heytollr  ath  fornv  af  nitian  bævm. 

[kirkivtivnd  sa  þui  are3).  xij.  avrar. 

dedicatio  ecclesiæ  festvm4)  egidie. 

þetta  i  iavsagodze.  kyr  halfr  fiordi  tvgr.  asavdar  kvgilldi 
xl.  geldfiar  kvgilldi.  Ix.  oc  atla.  j  vavrv  oc  viruingarfie  oc 
hafnarvadvm  nivtiger  hvndrata  oc.  iij.  hvndrvt.  erv  þar  i 
nitian  hvndrvt  i  virdingarfie.  lvkt  porcio  oc  fyrnder  allar  anno 
domini  00°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

þetta  lagdi  sira  steinmodr  sidar  til.  alltare.  ij.  med  bvn- 
adi.  vængi.  iiij.  med  teinvm5)  oc.  iij.  stikr  litlar.  eitt  varar  frv 
blad.  oc  aunat  med  crvcifixvm6).  seqvencivbok  per  annvm  oc 
einn  kavgr.  eitt  gler. 

gaf  katrin  gvdmvndardotter  tvo  hlvti  i  eingey.  en7)  solveig 
salltara  oc  eitt  litid8)  hannklædi.  Jtem8)  efter  arna  einarsson. 
x.  kvgilldi  halft  hvort  i  asavd  oc  kvm.  gaf  þorleifvr  son  hans 
messvklædi  er  matvzt  firir.  xij.  hvndrvt.  afhendi  fyrnefndur8) 
þorleifr  alla  peninga  Greniadarstadar8)  efter  þui  sem  registrvm 
til  stod.  [anno  domini  CDillesimo  quadringentesimo  quarto9). 

[Greniadarstadr  eigr  oc  yzta  hvamm  oc  veggina  bada  i 
kelldvhverfi.  er  sira  jon  biarnarson  lukti  firir  mortualia  oc  por- 
cionem  medan  hann  hiellt  stadenn10). 

lxxiii.  Husawijk. 
Eirkia  i  hvsavik    a  allt  heimaiand.  xv.  lamba  ellde.   item 


')  sl.  273;  ')  agathn  3.  4to:  3)  kyrckin  tijundar  hlnti  tali  anno  3. 
4to;  4)  in  festo  3.  4to;  *)  reinvm  273  (Árni  leiðr.);  dæmum  3.  4to;  6)  hér 
skýtr  3.  4to  aptr  ranglega  inn:  «jord  ad  Holma  vadi  med.  v.  kugilld- 
nm»;  er  það  komið  áðr;  7)  jtem  3.  4to;  8)  sl.  273;  ')  [vantar  í  273; 
ætti  að  vera  1406;  10)  [vantar  í  3.  4to,  en  er  í  273  með  sömu  hendi  og 
hitt;  þetta  mun  vera  viðbót  frá  c.  1416—27. 


1394.  HÚSAVÍK.  583 

fiutning  hvala1)  aa  hringvere2).  skvlv8)  bændr4)  abyrgiazt 
[lavmb  vit  þann6)  er  sa  stad  byr  [j  millvm6)  [bildzlækiar  oc 
biarnaraar7).  en  þeir  adrer  bændr  er  þingfararkavpi  eigv  ath 
gegna.  þa  skvlv  giallda  presti  fiordvng  vættar  fiska  hvert 
havst.  þeir  bændr  er  minna  fie  eigv.  fae  preste  fiordvng. 
kirkia  eigr8)  siettvng  i  hvalreka  oc  flvtningar  firir  kalbaks9) 
landi  mille  svarthamars  oc  forvada.  þridivng  i  bakkareka  oc  suo 
flvtningar  mille  bakka  gardz  oc  reydaraar.  i  hvalreka  skal  eigi 
minna  til  kirkiu  skrvdz10)  vera  af  þessvm  hval  hvorvm  tveggia 
en  fimte  blvtr. 

þetta  junan  kirkiv.  krossar.  ij.  smellter.  skrin.  alltares- 
steinn.  oc  ij.  lauser.  vm  annan  silfr.  marivlikneski.  ij.  annat  nytt 
en  annat  fornt.  magnvs  likneski  oc  iferdvkr  [halfur  med  sprang 
enn  halfur  med  glit11).  merki.  ij.  iarnstikr.  iiij.  fimta  med 
kopar.  kalekar.  iij.  aller11)  lester.  messvklædi  god  med  smatt 
lierept  oc  pelzhavkvll  slitenn.  tvenn  messvklædi  fornn  oc  slit- 
enn  huortueggie11)  oc  þar  med  havklar.  [annar  med  liereptt. 
enn  annar  raudur.  bader11)  slitner.  alltaresklædi.  iiij.  oc  tvav 
slitenn  af  þeim.  hladkrossar.  ij.  skrvdakista  vand.  [med  lausu 
vætti11).  paxblad  steint.  oc  ij.  med  blek.  sloppr12)  slitenn. 
lektare.  fontr  med  bvnadi  vandvm.  stolar.  ij.  litler.  lokarar13). 
ij.  rydgader.  ferllistokkr  oc14)  kista  stor  læst.  glodarker.  elld- 
bere  lestr  med  kopar.  sakrarivm  mvnnlavg.  brijkarfklædi11).  ij. 

messvbok  per  anni  circvlvm  de  tempore  oc  de  sanctis. 
lesbok  de  sanctis  fra  jonsmessv  oc  fram  ifer  annvnciacionem 
sancte15)  marie  virginis11).  songbok  god  fra  adventu  oc  framm 
til  paska  de  sanctis  oc  de  tempore.  savn[g]bok  de  sanctis  fra 
jonsmessv  oc  til  andriesmessv.  seqvencivbok.  magnvssaga. 
texte.  lesbok  vand  fra  niv  vikna  favstv  oc  til  paska.  salltarar. 
iij.  vander18).  grallara  skra.  capitvlarivs.  klokkna  malmr  brot- 
enn  oc  ein  bialla.  kantara  kapur.  ij.  hvortveggi  med  salvn. 
bokaskrar.  viij. 


*)  halfa  3.  4to;  2)  Lamba  elldi  liggur  hier  til  b.  v.  3.  4to;  3)  þeir 
b.  v.  3.  4to;  *)  ala  og  b.  v.  3.  4to;  5)  [er  sa  vill  3.  4to;  6)  [sl.  273; 
7)  [Biarnarar  og  Billdslækiar  3.  4to;  8)  a  3.  4to;  9>  kalldbakz  3.  4to; 
10)  skvrdz(!)  273;  skrautz  3.  4to;  ll)  [sl.  273;  1J)  slopptautur  3.  4to; 
'*)  lokrar  3.  4to;  M)  sl.  3.  4to;  u)  Beatæ  3.  4to;  16)  forner  3.  4to. 


584  HÚSAVÍK.    —   REYKJAHLÍÐ.  1394. 

þetta  j  kvikfie.  kyr.  xj.  [asaudr.  xxx.1)  i  gelldfie.  vj.  ku- 
gilldi.  tvav  hvndrvt  i  vhdingarfie.  mork  vax.  brvn  vm  halfann 
kor.  tialld2)  vm  kirkiv  fyrir  svnnan  fram.  [hvortveggia  dvklavst3). 

þar  er  tveggia  presta  skylld.  tekr  j  leigv  heima  oc  vtan 
gardz  tolf  merkr. 

Lysestollr  oc  heytollr  af.  xviij.  bæivm. 

Ecclesia  non  dedikata. 

[Kirkivtivnd4)  aa  þui  are.  xij.  avra[r]. 

Jtem5)  krakr  einn  oc  grallare  oc.  x.  avrar  vavrvvirder. 
hvndrad  i  slatrvm. 

lxxiv.     Eeykiahlijd. 

Kyrkia  j  Reykiahlijd  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga 
Laurentio. 

Hun  a  halft  heimaland  med  ollum  gognum  og  giædum. 
Hrauney  fyrer  vestann  vatn.  halfann  fretvog.  landid  halfft  á 
Geytureyri.  og  kalffsholm.  hautt  og  vðtt  og  kiukur6). 

þetta  jnnann  kyrkiu.  j  Bokum  psalltari.  aspiciens  Bok  til 
paska.  Capitularius.  messu  Bok  tekur  til  ad  paskum.  og  fram- 
ann  tii  aduentu.  Aspiciens  Bok  storritud.  Vorbok  ad  saung  og 
lesi.  sequenciuskra.  Lágasongua  skrá  vond  de  sanctis.  pro- 
cessionale.  Eru  j  reyknader7).  x.  aurar  j  Bokum  er  kyrkiann  átti. 

Jtem  messuklædi  tuenn  ad  aullu  og  eru  onnur  vond  med 
tuennum  corporalibus  og.  v.  hoklum.  Brijkarklædi  steýntt.  allt- 
arisklædi.  ij.  sloppur.  Tialldaleppar  vm  alla  kyrkiu.  mercki.  ij. 
krossar.  iij.  mariu  lijkneski.  Brijk.  paxspialld.  kiertistykur.  iiij. 
og  hin  fimta  stor  med  jarnlampi.  kyrckiukola.  kietill.  Glodar- 
kier.  Elldberi.  kluckur.  iij.  og  er  ein  kolflaus.  almarium.  kista 
med  lausu  loki.  vog  lijtil.  Broddstafur.  fontur  hinn  efri.  sot- 
driptar  leppar.  ij.  stolar.  ij.  petursblad.  munnlaug  vond.  Gler- 
gluggur  brotinn.  þriar  merkur  vax.  aklædi. 

þetta  j  lausa  godsum.  vj.  kyr.  xviij.  ær.  kugilldi  er  gafst 
epter  þorolf.  hundradz  hestur.  hundrad  voru.  halft  fiorda  hund- 
rad  j  vadmálum  og  virdihgarfie.  Jtem  halft  þridia  kugilldi.  og 
halft  þridia  voruvyrdt.  er  giordust  i  stadarspiell  af  Bessa. 


')  [xxx  asaudar  3.  4to;  J)  Tiolld  3.  4to;  ')  [duklaust  huortueggia  3. 
4to;  *)  [kyrkiu  hluti  tijund  3.  4to;  *)  sl.  273;  6)  þetta  sýnir,  að  eg  hef 
lesið  rétt  Dipl.  Isl.  II,  330  nóta  4:  kiugur,  en  ekki  kingur;  7)  reykn- 
adar,  hdr. 


1394.  GARÐR.  —  ÁS.  585 

þar  er  prestskylld.  tekur  prestur  heima.  iiij.  merkur.  Enn 
vtann  gards  halfja]  fiordu  mork. 

heytollur.  lysistollur.  skiædatollur  og  oattollur  af.  vj.  Bæium. 

Jtem  reyknadist  af  Bessa  j  portionem  Ecclesiæ  hundrad 
voruvirdt. 

Dedicatio  Ecclesiæ  in  festo  Sexti  papæ. 
lxxv.  Gardskyrckia. 

Kyrckia  j  Gardi  er  helgud  vorri  frv.  Jone  postula.  og 
Thomase  postula. 

Hun  á  allt  heimaland  med  aullum  gognum  og  reka  þeim 
sem  Gards  landi  fylgia.  Gardsmenn  eiga  Beyt  j  Byrgis  land. 
alls  fiar  a  sand  wt. 

þar  æfinliga  omagavist  er  Bergur  gaf.  og  skal  á  vera  hinn 
skylldasti  kuenngilldr  vr  hans  ætt. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  oc  hokull  laus.  alltaris- 
klædi.  ij.  Glodarkier  vondt.  fontur  med  vondum  vmbunadi. 
mercki  eitt  vondt.  jarnstykur.  ij.  litlar.  klucka  ein  og  aunnur 
brotinn  og  malmur  nockur.  krossar.  ij.  mariu  lijkneski.  Thomas 
lijkneski.  þorlaks  lijkneski.  stolar.  ij.  paxblad.  tiu  skrar  faneytar. 

þar  er  prestsskylld  og  tekur  heima  fiorar  merkur.  vtan 
þriar  merkur  ef  luckt  er  af  kielldunesi. 

Liostollur  og  heytollur  af.  vij.  Bæium. 

Tijund  kyrckiuhluti  a  þui  ari  halfur  siaunde  Eyrer. 

þetta  j  kuikfie.  kyr.  iij.  ær.  xij.  Gielldfiar  kugilldi  eitt. 
hross  eitt.  j  virdingarfie.  vj.  hundrud.  og  half  mork  og  ad  auk. 
cc.  ad  þorfinni  presti. 

Ecclesia  non  dedicata. 

lxxvi.  Askyrkia. 

Kyrkia  j  asi  er  helgud  med  Gudi  hinum  heilaga  Tbomase 
Erchibiskupi. 

hun  a  þridiung  i  heimalandi.  þridiung  j  vidreka  a  hard- 
bak.  fiordung  j  vellankotlu  ef  rekur.  enn  ella  ecj.  og  skipan 
ad  þeim  hluta.  hinn  tijundi  hlutur  j  hvalreka  af  vermsla  reka. 
og  skipan  ad  þeim  hluta.  og  allann  reka  á  sande  vt.  þuilijkan  sem 
ad  fornum  lands  merckium  hefur  fylgtt.  Hier  fylger  Botnateygur 
og  skafrofa.  og  half  alfftveidur  er  fylgt  hefur  Byrgislandi. 

Kyrkia  j  asi  a  lamba  elldi.  vm  allt  huerffui  ofann  vnder  fioll. 

þetta  jnnann  kyrkiu.  messuklædi  ein  vond.  og  hofudlijn 
ad  auk.  sloppur.  alltarisklædi.  iij.  merki.  ij.  sotdrypt  yfer  allt- 


586  ÁS.    —   SRINNASTAÐIR,  1394. 

ari.  Tiallda  leppar.  iij.  vonder.  fontur  med  vmbvnadi.  kaleykur 
med  corporale  alltaris  steinar  tueýr.  Glodarkier.  Brijk  og 
spialld  yfer  alltari.  munnlaug.  kiertistykur.  iiij.  med  jarn.  og 
ein  med  kopar.  skiolldur.  lectari.  [stolar.  iij.  klofi.  kluckur.  v. 
paxblod.  ij.  glergluggur  lestur.  Biarnfell.  krossar1).  ij.  mariu 
lijkneski.  Jons  lijkneske  postula.  Thomas  lijkneski  Erchibiskups 
med  dvk. 

þetta  j  Bokum.  saungbok  de  sanctis  á  sumarid  fra  Jons- 
messu  Baptistæ  og  til  Clemensmessu.  Commune  missale  ad 
saung  og  lesi.  saungbok  fra  niuvykna  fostu  og  til  paska. 
Thomas  historia.  psalltari.  Thomas  saga  væn  og  aunnur  forn. 
og  enn  skrá  totra  nockura. 

þar  er  prestskylld  oc  tekur  heima  j  leigu  fiorar  merkur. 
enn  vtann  gards.  xij.  aurar. 

[Liostollur  og  heitollur  af.  vij.  bæium. 

kyrkiu  hlute  af  tijund  a  þui  are.  x.  aurar1). 

þetta  j  lausagodzi.  þrettán  kugilldi.  viij.  hundrud  j  vad- 
malum. 

Jtem  reyknadist  j  portionem  Ecclesiæ  vm.  v.  ar  tuo  hund- 
rud.  anno  Domini  CO°.  ccc°.  xc°.  ix°. 

lxxvii.  Skinnastada  kyrckia. 

Kirkia  aa  skinnastavdvm  er  helgvt  med  gvdi  petro2)  et 
paulo3). 

hvn  eigr4)  allt  heitnaiand  oc  reka  allann  milivm  skoga- 
reka  oc  ærlækiar  reka.  i  vellankavtlv  vestri6)  fiordvng  i  hval 
ef  rekr.  oc  suo  i  vidreka.  i  Ravfarhavfnn  hinu  sextandi  hlvtr  i 
hval  ef  rekr  oc  eggver.  fiordvugr  i  vidreka  i  mille  hrvtavags 
oc  holsar. 

kirkia  aa  oc.  iij.  vætter  af  avllvm  rekvm  ketils  helgasonar 
i  hverivm  hval  er  kemr.  ef  bann  eigr.4)  xij.  vætter  edr  meira. 
avstr  fra  Giá6)  til  oddzstada  osa  eigr4)  kirkia.  iij.  vætter.  er 
Brandr  gaf. 

kirkiv  fylger  ath  rada  firir  skotmannzhval  ath  heimingi  aa 
griotnes  reka  er7)  gaf  Erlendr  sem8)  bio  ath9)  aa  akrhofda. 

þetta  inan  kirkiv.  messvklædi  tvenn  ath  avllv.  oc  vm  fram 


>)  [á  spassíu;     2)  petri  273.  4to;      »)  pauli    273.  4to;     *>  a  3.  4to; 
»)  eystri  3.  4to;  •)  gl.  273;  7)  þad  3.  4to;  8)  er  3.  4to;  •)  sl.  3.  4to. 


1394.  SKINNASTAÐIR.  587 

tveir  havklar  vander.  corporalia.  iij.  kalekar.  ij.  oc  kalegs  brot. 
alltareskiædi.  iij.  vand  oc  sloppar.  ij.  vander.  kapur.  íj.  tialld 
vant.  fontr  med  vmbvnadi.  baxtriarn.  elldberi.  glodarker.  iarn- 
stika  stor  oc  adrar.  ij.  smar.  kistv  þrvm1).  stoll.  lika  aklæde. 
krakr  oc  broddr.  sakrarivm  mvnnlavg.  merki  vand2)  tvav.  pax 
spiolld.  ij.  skrinbrot.  koparkross  litell  oc  adrer  krossar.  iiij. 
mariv  lijkneski.  petrs  lijkneske  oc  pals.  tvav  spiavlld  med  hvrd- 
vm.  mariv  likneski  aa  bladi.  brik  vand  ai  alltare.  klok[ku]r.  ij. 
oc  avnnvr  lest. 

þetta  j  bokvm.  lesbækr.  iiij.  per  annvm  de  tempore  oc  de 
sanctis  ofvllar.  [savugbækr.  iij.  per  annvm  de  tempore  oc  de 
sanctis3).  messvbækr.  ij.  ennskar  per  totvm.  grallare.  seqvenciv- 
bok.  sermons  bok  i  norrænv.  messvbok  in  svmmis.  martiri- 
logivm.  aspiciensbok.  [j  skinne4).  ordoqver.  commvne5)  vant  oc 
annat  i  spiolldvm.  kapitvlarivs  vandr.  salltare  oc  marivsaga. 

þar  er  tveggia  presta  skylld.  tekr  heima  prestr.  iiij.  merkr. 
[j  leigu6)  en  annar  af.  vij.  bænhvsvm.  af  einv.  xij.  avra  af 
avdrv.  vj.  avra.  af  .ij.  mork  af  hvorv.  af  einv  fimm  avra.  af 
klífshaga.  iiij.  merkr. 

Liostollr  oc  heytollr  af.  xvj.  bævm. 

[kirkivtivnd7)  a  þui  are.  x  avrar. 

Ecclesia  non  dedikata. 

þetta  i  lavsagoze.  kyr.  viij.  asaudar  kvgilldi.  ix.  gelidfiar 
kvgilldi  halft  siavnda.  hross  fimm  [hvndrat  hvert8). 

i  virdingarfie  oc  vadmaivm  sextann9)  hvndrvt  oc  atian 
avrar. 

Jtem  brast  kirkivnne  i  fornan  reikningsskap.  xv.  hvndrat 
hia  þordi  miofa.  er10)  þar  þa  i  reiknvt  atta  hvndrvt  hia 
asbirne  skeggiasyne. 

Jtem  eigr11)  kirkiann.  iiij.  hvndrvt  i  sævarlandi.  gler- 
glvggar.  ij. 

Jtem  reiknadezst  i  porcionem  Ecclesiö  er12)  sira  kare  bio 
vm  tvav  ar.  hvndrat. 


>)  punktr  eptir  «þrum»  í  3.  4to;  a)  slitri  3.  4to;  3)  [sl.  3.  4to; 
4)  [sl.  273;  5)  commvn  273.  4to;  6)  [sl.  273;  7)  [kyrckiuhluti  tijund  3. 
4to;  8)  [so  gott  huortt  sem  hundrad  3.  4to:  9)  xv,  3.  4to;  ,0)  eru  3. 
4to:  >')  a  3.  4to;  ,a)  medann  3.  4to. 


588  SVALBARD.  1394. 

Jtem  reiknadezt1)  i  hrærekstada  verd.  ij.  kvgilldi  oc  halft 
fiorda  hvndrat  fridvirt. 

[Kirkivdagvr  aa  skinnastavdvm  næsta  dag  firir  michaelis 
messv2). 

lxxviij.  Sualbard  j  þistilfirdi. 

Kirkia  a  svalbarde  i  þistelsfirde  er  helgvt  med  gvdi  enum 
heilaga  petri3). 

hvn  a  alit  heima  land  oc  bialmarvik  oc  brecknakot. 

þetta  i  rekvm.  fra  svalbardzose  oc  til  valldals  hins  vest- 
azta  oc  steinn  firir  vtan.  allr  reki  hvals  oc  vidar  oc  fivtningar 
allar.  millvm  savrveisna  lækiar  oc  stavdvlslækiar  allr  vidreki 
fra  beine  i  þvfv  oc  til  grofar  a  bokkvm  allr  vidreki.  kirkia 
eigr4)  oc  fvllan  skvrd  vm  avil  þing  hvar  sem  hvalr  kemr 
þar  aaB).  vervist6!  i  vidiarvik  oc  skalagiord  oc  sodhvs  oc  bad- 
stofv  oc  taka  torf  til  hvar  sem  vili  i  siouarlandz  iordv.  elldi- 
brand  otí  hiallvid  [skipvid  til  bota7)  ef  brotna  kann  oc  aratrie. 
lamba8)elldi  aí  hverivm  bæ  i  þingvnvm8). 

þetta  innan  kirkiv.  messvklædi  tvenn  ath  avllv  med  dvk- 
vm.  corporalia.  iij.  i  [hvsvm  tveimr10).  kalekr.  fontr  med  vand- 
vm  bvnadi.11)  sloppslitur12).  alltarisklædi.  ij.  glerglvggr. 
klok[ku]r.  ij.  glodarker.  handklædi.  krossar.  ij.  mariu  likneski  oc 
petrs  likneske.  paxblad.  tiavlld  tvav  dvklavs  oc  biarnnferli18) 
vant.  koparstika  ein.  iarnstikur.  ij.  bior  i  kor.  dvkr  ifer  petri8). 

þetta  i  bokvm.  aspiciensbok  vand.  lesbok  fra  paskvm  til 
adventv  de  tempore.  savngbok  de  saoctis  fra  jonsmessv  baptiste 
oc  til  andriesmessv.  grallare.  messvbok  fra  nivvikua  favstv  til 
paska  samsett.  savngbækr.  ij.  a  svmaret14)  eigi  efter  ordv.  les- 
bok  a  vetrenn  de  tempore.  lektarar.  ij.  dominikvbok  aa  svmaret14) 
samsett.  marivsaga.  salltaraskra.  oc  enn  skrar  nockurar  fa- 
neytar. 

þetta  i  lavsagotze.  kyr.  vij.  asavdar  kvgilldi  fimm.  gelld- 
fiar.  iij.  tueggia  marka  kapall.  i  virdingar  fie  fiogr  hvndrat. 


*)  a  kyrckan  3.  4to;  ')  [vantar  í  3.  4to  og  er  ritað  inn  í  273 
með  öðru  bleki;  mun  vera  viðbót  frá  c.  15*20;  3)  Petro  3.  4to;  4)  a 
3.  4to;  5)  sl.  3.  4to,  er  273;  6)  sl.  273;  7)  [skipabætur  3.  4to;  8)  lambs 
3.  4to;  4)  þingum  3.  4to;  10)  [tueim  hvsum  3.  4to;  u)  vmbvnadi  3. 
4to;   '■)  sloppslitri  3.  4to;    13)  Biarnfell  3.  4to;    14)  sumar  3.  4to. 


1394.  HAFRAFELLSTUNGA.  589 

Jtem  reiknadezt  i  porcionem  ecclesie  vm  siav  aar  er  sira 
Eyiolfr  hafde  bvet.  halft  fiorda  hvndrat. 

þar  er  prestskylld.  tekr  prestr  heima  i  leigv.  iiij.  merkr. 
en  vttan  gardz  af  fiorvm  bænhvsvm  sex  avra  af  hveriv.  en  af 
env  fimta  mork. 

Heytollr  oc  liostollr  af  tolf  bævm. 

Kirkivtivnd1)  aa,  þui  are  halfr  þrettandi  eyrir. 

Ecclesia  non  dedicata. 

Jtem  sa  kirkiann  þriv  hvndrvt  i  brekna  verd. 

Jtem  eigr2)  Svalbardzkirkia  halfan  hvalreka  i  fiavtafellz 
reka.  þa  mvle  hefer  afreizlv  sina. 

lxxix.  Haffrafells  Tunga. 

Kyrkia  j  Hafrafeils  Tungu  er  helgud  med  Gudi  vorri  frv 
og  Jone  postula. 

hun  á  og  halft  heimaland.  alla  reka  á  huijtasandi  vidar.  og 
fiordung  j  vidreka  j  Ormarsloni.  þa  af  eru  afdrætter.  allann 
vidreka  og  þria  hluti  hualreka  a  sandi  millum  Kleyfar  reka  og 
Ærlækiar  reka.  kyrkia  a  og  skog  j  lækiardals  landi.  og  Teyg 
þann  er  leýstur  heýter  a  Gnupzmyre  og  Ormnes.  a  sandi  tueggia 
manada  verck. 

þetta  jnnann  kyrckiu.  messuklædi  tuenn  ad  aullu  og  ad 
auk  hokull  vondur.  krossar.  iij.  mariu  lijkneski.  Jons  lijkneski 
postula.  spiolld.  ij.  paxblad.  kiertistykur.  iij.  fontur  med  vond- 
um  Bvnadi.  alltaris  klædi  tuo.  kaleykur.  kluckur.  iij.  og  hin 
fiorda  brotinn.  Glodarkier.  mercki  slitri  eitt.  Aspiciens  voknad. 
og  saungbok  fra  niju  vikna  fostu  til  paska  og  enn  skrár 
faneytar. 

þar  er  prestz  skylld  j  landi.  tekur  hann  heima  fiorar 
merkur.  og  adrar  fiorar  ad  ærlæk. 

þar  j  Hafrafellstungu  er  heima  manna  groptur. 

Dedicatio  Ecclesiæ.  iiij.  nottum  effter  mariumesso  fyrre8). 

[Kirkiu  tivnd4)  aa  þui  are  fimm  avrar. 

þetta  j  lavsa  goze.  kyr  ein  milk5).  vij.  hundrutj  fiytiande6) 
eyre.  Reikuadezt  i  portionem  vm.  ij.  vetur  er  ketill  hafde  þar7) 
bvet  mork8). 

')  Tijund.  kyrckiu  hluti  3.  4to;  2)  a  3.  4to;  ')  nú  byrjar  brotið  í 
273;  4)  [Tijund  kirkiu  hluti  3.  4to;  »)  sl.  3.  4to;  6)  flytianda  3.  4to; 
7)  sl.  3.  4to;  8)  «þetta  er  hid  sidsta  af  Hafrafellztungu  Maldaga»  (AM. 
dipl.  afskrr.  32). 


590  ILLUGASTAÐIR.  1394. 

lxxx.  Jllugastada  kyrkia. 

Kyrkia  á  Jllugastodum  i  fnioskadal. 

huu  á  jonann  sig  þrenn  messuklædi  ad  aullu.  kaleyk  lijt- 
inn.  alltarisklædi  fiogur.  cantara  kapa.  alltarisblæia  ovijgd. 
tiolld  vond  tueým  meginn  vm  kyrkiu  veggi.  og  miog  so  vm 
allann  kor.  sotdript  yfer  alltari.  merki  ij.  skrijn  med  helgum 
domum.  þionustukier  med  sýlfur.  krossar.  iiij.  fimti  lijka  kross. 
mariu  lijkneski.  Nicholas  lijkneski.  Brijk.  paxblad.  annad  med 
vppkast.  sacrarium  munnlaug  vond.  kaunnu  brot  til  vijgdz 
vatns.  Grlodarkier.  Elldberi.  Baksturjarn.  jarnstykur.  iiij.  mess- 
ingarstikur.  íj.  skruda  kista  ojarnud.  fontur  med  sumum 
Bvnadi.  dvkur  yfuer  Nicholao.  kluckur  fiorar.  formi  einn  og 
lectari.  stolar.  ij.  stodu  yfuersloppar  tueýr  j  fornu  registro 
og  voru  nu  eigi  til. 

þetta  j  Bokum.  Textus  Euangeliorum.  Missale  per  Anni 
circulum  de  tempore  &  de  sanctis.  legendo  Bækur  tuær  per 
annum  de  tempore  &  de  sanctis.  Lágasaungua  Bok.  Capitularius 
og  Hymnarius  á  einni  Bok.  Commune  suffragium.  de  sanctis 
Bok.  matutinale  fra  Jonsmessu  til  paska.  JolaBok.  Bok  fra 
paskum  til  Trinitatis  dags.  SequentiuBok.  psalltarar.  ij.  annar 
vondur.  og  enn  forn  Bokarskra.  Lijka  abreydsl.  Nicholas  saga. 

þetta  j  kuikfie.  þrettan  kugilldi  þridiungarfie.  hross  3. 
fimtan  aurar  tijunda  hundrads  j  flytianda  Eyri. 

Hier  med  reýknadi  sýra  Loptur  j  portionem  kyrkiunnar 
vm  þau.  xij.  sem  hann  hafdi  átt.  ix.  hundrud  og  halffmork. 
halft  huort  kugilldi  og  flytianda  Eyre. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  taka  þeir  heima  fiorar  merkur. 
vtann  gards  halfua  siottu  mork. 

liggur  þar  vnder  heytollur  og  lysistollur  áf.  ix.  Bæium. 

Tijund  tali  Anno.  xij.  aurar. 

Regijstur  þessa  máldaga. 

A.  B. 

Aas  j  Kiellduhuerfe  lxxvi.  |Backe  j  öxnadal  vii. 

Arskogur  v.  Blðndudalsholar  xxxv. 

Asgeirsaa  xliij.  Etergstader  xxxvi. 

Audkula  xxxiv.  Bolstadahlijd  xxxvii. 

Audbrecka  xi.  Bæissaa  viii. 


1394. 


REGISTR. 


591 


Diupedalur  xvi. 
Drafflastader  lxvii. 

E 

Einarstader  xjix. 
Eyiadalsaa  liii. 


F. 


Fagranes  lix. 
Fell  lviii. 


Gardur  lxxv. 
Glaumbær  lxi. 
Glæsebær  x. 
Goddaler  lx. 
Grund  xiv. 

Greniadarstadur  lxxii. 
Grijmstungur  xxxiii. 
Grytubacke  lxvi. 
Gunnsteinsstader  xxxviii. 

H. 
Hals  j  fnioskadal  lxviii. 
Hafrafellstunga  lxxix. 
Helgastader  lxix. 
Hof  a  Hðfdaströnd  xx. 
Hoff  a  Skagastrðnd  xlv. 
Hofdi  j  Hðfdahuerfe  lxiv. 
Holar  j  Eyiafirde  xvii. 
Holitastader  xxxix. 
Hoskuldstader  xxv. 
Huammur  j  midfirde  xli. 
Husavijk  lxxiii. 

J. 

Jllugastader  lxxx. 

K. 

Knappstader  lvii. 

L. 
Laufaas  lxiii. 
Laugaland  xii. 
Liosavatn  liv. 
Logmans  hlijd  xiii. 
Lundarbrecka  lv. 

M. 
Melur  xxviii. 


Miklebær  j  Blðnduhlijd  lxii. 

Mirkaa  xviii. 

Mðdruvellir  j  Eyiafirdi  vi. 

Mule  lxxi. 

Mælefell  xxiv. 


N. 


R. 


Nes  lii. 
Nupur  xxx. 
Nupufell  xix. 

Prestholar  xlvii. 

Rafnagil  lvi. 
Reyker  xxiii. 
Reykiahlijd  Ixxiv. 
Rijpur  xxi. 

S. 
Saudanes  xlviii. 
Saurbær  xv. 
Silfrastader  ix. 
Sioarborg  xxii. 
Skinnastader  lxxvii. 
Skutustader  li. 
Spakonufell  xlvi. 
Stiidur  j  kinn  Ixx. 
[Stadarbacke  xix]. 
Stadnr  j  Rutafirde  xlii. 
Svalbard  j  þistilfirdi  Ixxviii. 
Svalbard  a  Svalbardstrond  lxv. 
Svijnavatn  xxvi. 

T. 

Tiorn  a  Vatnsnese  xliv. 
Tiorn  j  Svarvadardal  iii. 

V. 
Vallner  ii. 
Vesturhopsholar  xl. 
Dndenfell  xxxii. 
Dpsar  iv. 

Drder  j  Svarfadardal  j. 
Vijdeveller  xxvii. 
Videdalstunga  xxxi. 

Þ- 

þveraa  L. 


592  VÍÐIDALSTUNGA.  1394. 

499  1394.  i  Viðidalstungu. 

Máldagi  Jóns  kirkju  skírara  í  Víðidalstungu,   er  Pétr  biskup 
setti  Nikulásson. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  520,  afskript  með  hendi  Páls  VídalÍDS 
frá  1699  og  er  henni  fylgt  hér.  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  521  «ex 
transsumtow.  staðfest  afskr.  frá  1693;  Páll  segist  skrifa  eptir  kálf- 
skinnsblaði  blökku  og  ill-læsilegu  en  ekki  mjög  gömlu,  og  sé  það  nú 
komið  til  [Björns]  biskups.  Jón  Sigurðsson  segir  um  1850,  að  þessi 
máldagi  sé  á  fjórum  skiunblöðum  í  Ny  kgl.  saml.  Nr.  1265.  Fol.,  en 
nú  eru  þau  blöð  þar  ekki,  heldr  hafa  þau  slæðzt  til  Islands  með  safni 
Jóns  Sigurðssonar.  það  er  nú  skorið  töluvert  af  þeim  og  sjálf 
blöðin  eru  ekki  eldri  en  frá  17.  öld.  J>ó  að  svo  megi  heita  sem 
þessi  máldagi  só  samhljóða  þeim,  er  stendr  í  máldagabók  Pétrs 
biskups  (xxxi),  er  þess  þó  meiri  von,  að  þetta  sé  heimamáldagi 
kirkjunnar,  og  virðist  upphaf  máldagans  beint  benda  á  það. 

Vydedalstungu  kyrkiu  maldage. 

Anno  Domini  C0°.  ccc°.  xc°.  iiij0.  j  fyrstann  tima  er  herra 
pietur  visiterade  nordann  iands  Reiknudust  þvilyk  omamenta 
og  eigner  j  fóstu  og  lausu  kyrkiunnar  ad  Vydedalstungu  sem 
hier  filger. 

Kyrkia  i  Vydedalstungu  er  helgud  hinum  heilaga  Johanni 
Baptistæ.  Hun  a  þridiung  j  heimalande  og  j  Tindahraune1). 
rædur  landeign  Vydedalstungu  fyrir  vestann  fytia  ai  hinn  vestaste 
farvegur.  allt  nedann  fra  hrutanese.  hia  asgeirsarmelum.  alla  leid 
og  uppi  Ey[r]arsyk  [og  suo  Eyrarsík]  upp  a  Torfnes.  og  suo  j  [mids- 
morgunzhol2)  fra  svolustodum.  þadann  i  svolustada  steina.  þad- 
ann  j  hestholt.  so  sudur  effter  Tunguase.  sem  sier  heimann  fra 
Valldarase.  og  þadann  Riettsyni  sudur  a  vestannvert  Saudhollt.  og 
þadan  j  botnennTiarnarhola  kvyslar.sydannRædur  hun  ofann  j  fitia 
a.  þadann  rædur  fitia  a  alla  leid  sem  hana  dregur  leingst  austann 
afsðndum.  rædur  ur  hrutanese  hinn  forne  farvegur  Vydedalsar. 
hinn  austaste.  fram  til  Varmalækiar.  þa  Rædur  Varmalækur 
upp  i  drðg  og  þadann  j  Blýksvordu.  og  þadan  j  Geylarbotna. 
og  þadann  j  hestagilsbotn  hinn   sydra.  og   so   Rædur   hestagil 


')  Landabrauni,  báðar  afskrr.,  en  leiðrétt  í  báðam  á  spássíu,  og 
segir  Árni,  að  svo  eigi  að  vera  í  Hólakopíum  og  Bessastaðamáldögum; 
3)  midian  Grijshol,  báðar  afskrr.,  leiðrétt  á  spássíu. 


1394.  VÍÐIDALSTUNGA.  593 

ofann   j    Vydedalsaa.   Rædur   Vydedalsaa    þadan   fra    framm  til 
kvijsla.  þa  Rædur    hin  stærsta  Vydedalsar    kvijsl   su    er    ofann 
fellur  fyrir  nordann  Sandfell  og  so  austur   a  sand  sem  leingst 
dregur  vatn  ad.     Er    fjarrekstur   j    Vydedalstungu   jord   umm 
allann  hreppenn.  ut  ad  Gliufura.    og   luka  lamb    af  Rekstre  til 
þess  eru  sextyger.  og  so  med  sama  upp  þadann.  eífter  þui  sem 
urskurdarbrief  Rafns  Iðgmanns.  og  stadfestubrief  þorsteins  log- 
manns.  þar  umm  giðr  votta.  Kyrkiann  a  þridiung  j  veide  fyrir 
heimalande.  fiordung  j  veide  j  steinkerum.    alla  veide   j    mid- 
kerum.  Basum.  streing.  forse  og  kiera  fliote.  fiordung  j  veide  j 
fitia  æ,  ofann  fra   kerum.    þridiung  j  veide  j  Triekere   j    Vyde- 
dalsa.  er  Jon  Bonde    Hakonarson    hefur    tillagt.    enn    hvarf    a 
fimtung.  enn  heima  land  j  Tungu  þad  sem  meira  er.    f>etta  j 
lausagodse.  ix  kyr.  þriu   asaudarkugillde.    x   aura    kvika.    halft 
atta  hundrad  vðru.  og  iiij.  asaudar  kugilide.    er   Hakon   bonde 
Gissurarson  gaf  kyrkiunne  a  audunarstðdum  med  fullu  afgiallde 
enn  herra  Petur  biskup  skipade  kyrkiunne  j  Vydedalstungu  til 
fullrar  eignar.  enn    kyrkiubonde   þar    luke    arlega    vij.    aura  j 
koste  hinum  nanustu  fatækum   frændum    Hakonar    heitens.  og 
segiz1)  salumessa  hvðrt  ar  artidardag  hans  med  ollum  salutijd- 
um.  a  kyrkiubonde  ad  taka   lýsistolla    og    heýtolla   af   þessum 
bæum  ef   bygder   eru.    þoreyargnupe.   Vatnshornshole.    Vatns- 
horne.  hrijsum.    nedrum    fitium.    hoole    og   er    hann  j    audn. 
Valldarase.    Svolustðdum.    Backa.    hlijd.    auxnatungum.    Gafle. 
Rafnstðdum.  Avalldsstðdum.  Kolugile.  hvarfe.  Gia.  og  avallds- 
dæle.  er  hun  og  hlijd  j  audn.  so  og  tekur  kyrkiann    týund    af 
þessum  bæum    og  alia  þa  tiund    sem    er    Skifftetiund.  og  alla 
Biskupstiund.  þa  sem  minne  er  enn  eyrir  sðluvodar.  med  Bisk- 
ups  tiundum.  skai  bonde  fyrir  heytoll  lia  preste  færann  hest  j 
þyngenn    til    siukra    manna    og    burtsaungs.    skal    presturenn 
abyrgiast  hestenn  a  medann  hann  fer  med  hann.  skilur  Tungu 
þing  og  asgeirsar  þing  ad  jardareign.  steinar  þrir2).  er   standa 
j  asnum  fyrir  nordan  forna    farveg   Vydedalsar.    og   austur    ur 
riettsýne  j  asgeirsa.  so  Rædur  griotskrida  upp  i  hafiall.   Er  þar 
jnnan  kyrkiu  kaleikur.    messuklæde   tvenn.   med    einum    hðkle. 
krossar  ij.  Alltarisklæde  iij.  Glodarker.    kluckur   tvær.    og   hin 

*)  leiðr.  Árna;    sagdest    520,    521;    segir    Páll    að     sagdest    hafi 
staðið  á  kálfskinnsblaðinu;  2)  ij,  Pétrsmáld. 

Dipl.  Isl.  III.  b.  38 


594  HÓLASTAÐR.  1394. 

þridia  lytel.  fonts  umbunadur.    messubok  forn  per  anni  circul- 
um.  Aspiciens  bok  per  usum.   Jonslykne3ke   Baptistæ.    mariu- 
skrift  forn  er  Gissur  gaf.     J>essa    hlute    lagde  Jon  bonde  Ha- 
konarson  til  Vydedalstungu  kyrkiu.    medur  þeim    skilmala.    ad 
hann  lukte  j  portionem  Ecclesiæ  og  firir  firnd  kyrkiunnar  og  a 
hennar  ornamentis.  umm  so  lanngann  tyma.  sem  hann  a  fyrir 
ad  svara.  Er  þad  j    firstu  afriett   framm    fra    kalldadal    ytsta. 
rædur  fyrir  vestann  Borga  framm  j  Borgarvatn.  og  þadau  riett- 
syne  j  hinu  synstu  Gliufurar    drðg.    þa    sædur    Gliufura    ut  j 
Rofuskardsa.  enn  þa  rædur  hun  uppa  fiall.    Jtem  j  jardar  eign 
Tungur  allar  millum  kalfdalslækiar.  og  aeidalækiar  ut  ad  hlðdu- 
falle.  og  halfmanudur  eingeteig  a   hlðdufalle.    Enn  þa   er  læk- 
enn  þrytur  fyrir  vestann.  rædur  midfiardarvatn.  og  ur  þvi  Riett- 
syne  upp  i  Kagadarhol.  og   þadann  j  Bessaborg    vestannverda. 
og  so  yfir  j  kalfsdalsdrðg.     Og  þetta  j    Rekum.    allan    vidreka 
fyrir   þreme.    Saudadalsa.   jllugastðdum    og  Geitafelle.  -halfann 
vidreka  a  Sydrum  stðpum.  enn  fiordung  fyrir   ytrum    stðpum. 
hvalreka  fyrir  ðllum  þessum  jordum.   effter   þvi    sem  jordunne 
hefur  tilborid  og  jon  vard  eigande  ad  effter  sem  godra  manna 
skilryke   þar     umm     votta.      Tekur    prestur    þar    heima    iiij 
merkur.  og  syngia  allar  tijder.  hvorn  dag  helgann.  enn  j  langa- 
fðstu  tvo  daga  Rumhelga  j  hvðrre  viku  mes3ur.  og  fiora  j  eístu 
viku.  og  allar  postula  messur  og  alla  jmbrudaga  ogin  decolla- 
tione  johannis  Baptistæ.  alla  paska  viku.  og  hvita   sunnu  viku. 
og  tvo  daga  j  viku  um  jolafðstu  og  festum  fælicis    mariæ  vir- 
ginis.  enn  ef  bonde  vill  ad  prestur  synge    hvorn  dag   messu  a 
xij  manudum  skal  hann  skyldur  ad  giðra.  med  þui    ad    bonde 
luke  honum  þriu  hundrud  kaups  alls.  med  þeim   fiorum  mðrk- 
um  sem  adur  falla.    enn    ella   þvij    minna.    sem    bonde   iætur 
messa  færra.  meiga  þar  vera    tvð    alltare   j    kyikiunne.    annad 
en  haalltare.  og  eý  sidur  ad  þeir  prestar  messe  þar  sem  bonde 
vill  og  saung  hafa.  Svo  og  eý  sidur  hefur    Jon  bonde    lagt  til 
kyrkiunnar  lytenn  kaleik  og  Jereptsbðkul    med  buninge.    Gler- 
glugg.  vatnzkarl.  hðfudlyn.   og  kertistiku.    Skal    þetta   og   þad 
fleira  sem  Jon  kann  tilleggia   kyrkiunnar   snuast  j    portionem 
Ecclesiæ    kyrkiunnar  og  firnd    a  henne    kyrkiunne    og    hennar 
oroamentis.  og  eý  sijdur  lagde  hann    til  kyrkiunnar  lambsellde 
ai  hvðrium  bæ  þar  j  þyngum.    og  so  eý   sijdur    lambsellde   af 


1895.  HROSSHOLT  OG   KOLBEINSSTAÐIR.  595 

þessum  bæum  utann  þynga.  Gnupsdalstungu.  hnausum.  Biarga- 
stðdum.  nedra  gnupe.  hauge.  þvera.  skeggalldsstðdum.  Dal- 
geirsstðdum.  kolluforse.  hlyd.  fallandastðdum.  þoroddsstðdum. 
Asgeirsa  minne.  melrackadal  og  Geiíafelle. 


500.  17,  April  1395.  á  Helgafelli. 

Vitnisburðr  Orms  Snorrasonar  um  skógarítak  það,  er   Hross- 
holt  á  í  Kolbeinsstaða  jörð. 

AM.  252.  4to  bls.  4—5  papp.  skr.  c.  1660  (Jóu  Steindórs- 
son);  AM.   dipl.  afskrr.  Nr.  1564. 

Vm  skogarjtak  sem  Hrosshollt  a  j  Kolbeýnstada  jordu. 

|>ad  giðre  eg  Ormur  Snorrason  godum  monnum  kunnigtt 
med  þessu  mijnu  opnu  brieffe  ad  eg  medkiennest  ad  eg  keipte 
med  þeim  skilmala  jordena  a  Kolbeinsstodum.  aff  Ara  þorlakz- 
sine.  ad  jordinn  j  Hrosshollte  atte  jtak  j  skog  firer  sunnann 
Haffiardara  j  Kolbeinstada  jordu  j  Eýnbuahollt.  j  millum  gatna 
tueggia.  so  sem  þeir  villdu  haffa.  sem  j  Hrokzhollte1)  biuggu 
arlega:  og  med  so  felldum  skilmala  sellde  eg  Kolbeinstade  Einare 
þorlakzsine.  og  med  þessu  jtake  lðngum  tijma  sijdar.  keýpte  eg 
hrussholltzjord.  og  seilde  sijdann.  og  so  heffur  staded  vm  halff- 
ann  fimta  taug  [ar]a2)  sijdann  eg  man.  ad  einginn  heffur  afrijad 
so  ad  eg  veit  ad  hrosshollt  eýge  eý  þetta  jtak.  og  til  sanninda 
hier  vm  sette  eg  mitt  jncigle  firer  þetta  brieff  skriffad  a  Helga- 
felle  laugardagenn  j  paskauiku  Anno  Domini  1395. 


501.  20.  April  1395.         í  Dal  í  Eyjafirði. 

Stefán  Gunnlaugsson  selr  Einari  Bjarnarsyni  alla  jörðina  Ytra- 

Dal  í  Eyjafirði  fyrir  jarðirnar  Stokkahlaðnir  og  Merkigil  í  Eyja- 

firði. 

AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,   17,    transscriptum    tveggja  manna 
á  pappír  frá  31.  Augúst  1589. 

[bref  vm  eingiteig  ed  stockahladner  eiga  firir  handan  aa3). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref   sia  edr  heyra  senda 

Jon    prestur   illugason.    gudmundur    þorsteinsson.    gudmundur 

')  =  Hrossholti;    2)  tauga,  hdr.;  *)   [aptan  á  bréfinu. 

38* 


596        DALR,    STOKKAHLAÐNIR,   MERKIGIL.    —   HVOLL.  1395. 

ketilsson.  Jon  þorgilsson  oc  halldor  knutsson  Q[uediu]  G[uds]  oc 
sina  kunnigt  giorandi  ad  þa  lidit  var  fra  hingad  burd  vorz 
herra  Jesu  christi  00  ccc  xc  oc  v  ar  a  manudaginn  næstan 
epter  paska  viku1)  a  eyuindar  stodum  j  eyiafirdi  vorum  vær  j 
hia  saum  oc  heyrdum  a  ord  oc  handaband  þeirra  einarz  biarn- 
arsonar  af  einni  alf'u  oc  steffanz  gunnlaugssonar  af  annari  ad 
suo  firir  skilldu  ad  nefndur  steffan  selldi  einare  alla  iord  j 
ytra  dal  j  eyiafirdi  til  fullrar  eignar  med  ollum  gognum  oc 
giædum  sem  henni  atti  ad  fylgia  ad  fornu  oc  nyiu  oc  hann 
hafdi  fremst  eigande  ad  ordit  ad  tilreiknudum  eingi  teig  i 
huassafellz  iord  med  vmm  merkium  oc  skogi  j  nupu  fellz  iord 
oc  manudar  beit  j  dalz  iord  allri  malnytu  i  bædi  mal.  Hier 
j  mot  gaf  greindur  einar  steffani  jardir  stockahladner  oc  merki- 
gil  i  eyiafirdi  med  ollum  sama  skilmala  med  eingiteig  firir 
austan  eyiafiardar  a  oc  þar  til  xx  kugillde  oc  luka  vt  haft  xiiija.  a 
næstum  fardogum.  enn  leiga  fullri  leigu  þau  sem  epter  stædi. 
sagdi  steffan  til  prests  skylldar  a  dal  oc  annara  jtalna  oc  suo 
einar  a  stockahlodum.  skylldi  oc  einar  abyrgiast  fyrnd  a  kirki- 
unne  j  dal  oc  hennar  ornamentis.  þa  sem  vard  i  medferd 
steffanz.  Samþycktu  husfreyiur  greindra  manna  vigdis  oc  oluf 
med  handabande  þetta  iarda  kaup.  skylldi  huor  abyrgiast  laga 
riptingar  a  þeirri  iordu  er  sellt  hafdi  enn  sa  hallda  til  laga 
er  keypti.  Oc  til  sannenda  her  vm  setium  vær  nefnder  menn 
vor  innsigli  firir  þetta  kaupbref  giort  i  dal  i  eyiafirdi  a  sama 
ari  deigi  sidar  enn  fyr  seigir. 


502.  1395. 

Rekaskrá  Maríukirkju  að  Hvoli  í  Saurbæ. 

AMagn.  264.  4to  bls.  20.  papp.  skr.  1606  (skjalabók  Helga- 
fellsklaustrs).  það  gæti  legið  nærri,  að  skoða  þetta  sem  ágrip  úr 
Vilchinsbók,  en  þó  mun  það  varla  vera,  því  að  hér  stendr  ártalið 
1395,  en  framan  á  Vilchinsbók  stendr  ártalið  1397.  Ef  þetta  væri 
tekið  eptir  Vilchinsbók,  hefði  því  hér  átt  að  standa  ártalið  1397. 

Mariu  kýrkia  ad  huole  j  saurbæ  aa  settung  j  hualreka  med 
Ennis2)    landi    oc   firir  Brecku  landi  millum   hundzvaurdu    oc 

')  þ.  e.  19.  Apríl;  2)  Ennis,  Gyrðsmáldagi  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  38) 
og  Vilch.,  en  hér  stendr:  Lonz,  sem  mun  rangt. 


1395.  VIÐEYJAKKLAUSTR.  597 

stiga1)  enn  þridiung  j  vidreka  millum  hundsvaurdu  oc  kýrkiu- 
lækiar.  Anno  1395. 


503.  1395. 

Skka  um  kvikfé  og  leigumála  á  jörðum  Viðeyjarklaustrs. 

Hér  er  skrá  þessi  prentuð  eptir  AM.  238.  4to  bl.  50a — b 
(Bessastaðabók  skr.  c.  1570),  sem  hefir  hið  mesta,  af  skjalasafni 
Viðeyjarklaustrs,  er  vér  nú  þekkjum.  Skrá  þessi  er  færð  inn  í 
Vilchinsbók  og  einnig  tekin  upp  í  AM.  263.  Fol.  skr.  1598,  og  er 
Vilchinsbók  höfð  hér  til  samanburðar.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
Isl.  VI.  85—86. 

[Hier  epter  fyllger  hvoriar  jarder  at  klavstrid   j  videý  atti 
ok  hvad  ieiga  aa  þeim  var  þa  mann  skrifade  CD.  ccc.  xcv.2) 
Anno  Domini  CD°.  ccc°.  xc°.  v°. 

[So  mikil  kuikfie  a  leigustodum.  c.    kua.    xx.   oc.  vij.  kyr. 
oc  asaudur.  lx.  kugillda  oc.  ix.  kugilldi.  i  stadarins  abyrgd.  1.  kua. 
cc.  asaudar.  Gelldingur  gamall  oc  tuævetur  c.  weturgamallt  c.8) 
í>essar  jarder  aa  klavstrid  j  avlfvsse4), 

Hvamur.  [med]  iiij.  marka  leigv. 

Hvoll.  iiij.  marka  leiga. 

Hvsatopter.  cc. 

Hafner.  cc. 

Starnes6).  iiij.  c. 

Hafvrbiarnnarstader.  iiij.  c. 

Kolbeinstader.  j.  c. 

Brvnnastader.  iij.  c. 

Hvaleyre.  iiij.  c. 

Vnnolfsstader.  iij.  merkur. 

J  Haga.  iij.  merkur. 

J  Hvamme.  iij.  merkur. 

J  Digranesi.  j.  c. 

aa  kleppi.  ij.  c. 

J  Grof.  j.  c.  ok.  xij.  alner. 

aa6)  kielldum.  xij.  avrar. 

')  eyða  í  hdr. ;  fylt  eptir  Vilchinsbók;  3)  [þessaklausu  vantar  í  Vilch.; 
3)  [þessa  klausu  vantar  í  238;  *)  »1  Ölfnsi«  á  einungis  við  tvær  fyrstu 
jarðirnar;  5)  leiga,  b.  v.  Vilch;  6)  ad,  Vilch. 


598  VIÐÉYJAKKLAUSTR.  1395. 

J  Hollti.  j.  c.  ok.  xij.  alnar.       at  Eidi.  ij.  c. 

at  Vatzenda  half  fiorda  mork.      aa  fitivm.  j.  c. 

at  vatnni.  iij.  c.1)  æ  Hradastodvm3).   iij.  merkur. 

at  Osi.  ij.  merkr.  aa  vollvm.  iij.  merkr. 

æ  bleikastodvm2).  ij.  merkur.      at  mogilsa.  ij.  c.  ok.  v.  avrar. 

æ  kortolfsstodvm.  i,j.  c.  J  Saltvik.  j.  c. 

J  movm.  j.  c.  ok.  vj.  avrar. 

at  tveimur4)  vallæm.  iij.  c.  landskuld6). 

[Jn  summa  halfr  sietti  tugur  hundrada. 

Jtem  Esiuberg.  Gufunes. 

Jtem  eydijarder.  þorbiarnarstader.  Hellar. 
J>angad  liggur  osttollur  millum  Bozar  oc  Hvijtskeggshvams 
af  skattmonnum  oc  buprestum6) 


504.  1395. 

Skrá    um    jarðir  þær,    er    komið    hafa    undir    Viðeyjarklaustr 
síðan  Páll  ábóti  kom  til  Viðeyjar. 

AM.  238.  4to  bl.  50b,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570.  Skráin 
er  tekin  upp  í  Vilchinsbók  og  AM.  263.  Fol.  skr.  1598. 

Anno  domini  CO.  iij.  xc  ok  v. 

Svo  margar  jarder  hafa  vnder  komit  sidan  pall  aboti  kom 
til  videyiar. 

[Vtskalahamar7).  xvj.  c8).  mýdalvr.  xx.  c. 

Vallæ.  xx.  c.  lambhage.  xx.  c 

Skeggiastader.  xij.  c.  Holmvr.  xxx.  c. 

Hellgadalvr.  xij.  c.  breidholt.  xvj.  c. 

Varmæ.  xxx.  c.  Reydaræ.  xvj.  c. 

lagafell.  xx.  c.  Hofstader.  vij.  c. 

Halfer  brvnnastader.  xxx.  c. 

Hlid.  xvj.  c. 

Hals.  xvj.  c. 

midengi.  xl.  c. 

gomvl9)  navt  xxx. 

tvævetvr  ok  veturgomvl.  Ixxx. 

kalfar.  xxx. 

J)  halft  þridia  hnndrat,  Vilcb.;  2)  Blikastodnm,  Vilch.;  3)  Hrodastod- 
um,  Vilch.;  4)  tvennuni,  Vilch.;  »)  sl.  238;  6)  [sl.  238;  T)  Vtskalahamur 
238;  Vilchinsbók  fer  vilt  hér  og  les:  -siðan  Páll  ábóti  kom  til  Útskála«  og 
nefnir  svo  fyrstu  jörðina  Hamar;  8)  [utau  um  þetta  eru  í  238  sleguir 
svigar;  9)  gorallvi,  238. 


1395.  HÖSKULDSTAÐIR.  599 

505.  2.  Juli  1395.  á  Höskuldstöðum. 

Máldagi  Maríukirkju    á  Höskuldstööum,    þá   er    Pétr    biskup 
Nikulásson  vígði  kirkjuna. 

Frumskráin  á  skinni  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,  12;  máldaginn 
er  skrifaðr  öðru  meginn  á  blað  úr  fornri  messusaungsbók  latínskri, 
sem  verið  hefir  eign  Höskuldstaðakirkju;  blaðið  er  nú  götugt  og  mjög 
víða  máð  og  virðist  blek  hafa  farið  niðr  á  það;  AM.  afskript  Dipl. 
Nr.  386  eptir  þessu  blaði,  sem  Arni  kallar  »authentica  pagina  templi 
Hoskuldstadensis",  og  er  með  hendi  Arna.  Sbr.  Pétrsmáldaga 
hér  að  framan  bls.  532—33,  og  er  máldaginn  þar  styttri  og 
öðruvísi. 

Anno  domini  00°.  ccc°.  xc°.  quinto.  jn  festo  sancti  suith- 
uni  episcopi  secunda  die  mensis  iulii  war  kirkia  a  hoskullz- 
stodum  vigd  oc  helgut  hæilagri  guds  modur  marie  oc  hinum 
heilaga  petro  postola  oc  paulo  af  wirdoiighum  herra  herra 
petre  biskupi  a  holum.  er  þar  tueggia  presta  skýlld.  syngia 
anuan  huern  dag  helgan  til  tungu  oc  taka  þar.  ij.  marka  kaup. 
til  eyiar  slikt  it  sama.  vij.  messor  oc.  xx.  til  backa.  oc  mork 
kaups.  slikt  it  sama  j  va[t]na  huerfi  oc  slikt  it  sama  a  hafrs 
stodum.  xvj.  messor  a  kirkiubæ.  oc  mork  kaups.  xij.  messor 
til  manaskalar.  kirkia  a  allt  heima  land.  oc  allt  land  a  ytra 
holi.  skal  þar  af  lukazst  fatækum  monnum  halft  annat  hundrat 
j  kristfee.  sydra  hol  allan  gaf  sira  martæinn  halfuan  j  testa- 
mentum  sitt  en  halfr  eyrer  gion  kirkiuni  fyrer  þa  hrðrnan  sem 
a  henne  hafde  vordit  j  abud  sira  martæins  firer  þa  luti  sem 
brustu  jnnan  kirkiu.  þuera  alla.  soiua  [backa  hinn]1)  jtra  half- 
an  cc  alla  svansgrund.  slættardal  ailan  fra  kallda  læktil  marks 
wid  nialsstad[amenn]2).  j  rekum.  spakonu  arfr  firir  fornu  wðr  oc 
vestr  til  dæilldar  hamars.  þa  næst  reka  millum  laxár  oc  forsár. 
þá  er  enn  spakonu  arfr  fra  raudaskridu  til  aafns  ár.  [þa  fra] 
hellis  wík  til  marks  vid  finnzstade.  firir  finzstodum  fimdeildr. 
huerfua  þnr  h[luter  til]  spakonu  arfs.  en  tu[eir]  til  lands.  firir 
arbacka  er  spaikonu  arfr  ath  ollum  luta.  en  ecki  imilium  finnz- 
stada  oc  arbacka.  þar  næst  jnn  fra  þorlaugar  dýs.  oc  jmidia 
seiuik.  j  spakonu  arfui  a  hgskulldstada  kirkia    fimtunge  mínna 


')  Eptir  máldagabókiuni;  2)  eptir  Auðunarmáldaga;  máldagabók  Pétrs 
hefir  nialsstadi,  en  á  skiunbt  er  eyöa  fyrir  meira  en  einum  staf. 


6U0  HÖSKULDSTAÐIK.  1395. 

en  helmingh.  fiordung  allz  reka  [j  basvm]1)  oc  þat  meira  sem 
profuazst  ath  benedikt  kolbeinsson  hafui  att.  widreki  ath  hrauni 
fra  fornu  wðr  til  þriggia  stæina  helmingr.  en  j  hinni  vestri 
hóps  vik  fiordungur.  £etta  jnnan  kirkiu.  messo  klæde  þrenn 
oc  oll  vand.  hðklar.  ij.  kaleikar.  ij.  alltarisklæde  fim.  brikar 
klæde.  ij.  brikr  ij.  oc  tabula.  kapur  iij  vandar.  sloppatotrar.  ij. 
elldbera  brot.  glodar  ker.  fonz  vmbunadr.  vatnketill.  sacrarium 
munnlaug  oll  slitin.  messingar  stikur  [iij]2).  jarnstikur  iiij. 
tapetum.  skrude.  kista  litil  olæst.  þænostu  hus  medr  sylfr. 
skrin.  kistill.  oc  krismaker.  glergluggar  [vj]3).  oc  allir  lestir. 
paxspialld  ij.  wax  og  reykelse  vij  merkr.  bakstr  jarn.  brodd- 
stafur.  klockur4).  iiij.  dukar  ij  glitader.  oc.„iij.  ovigder.  leclari. 
oc  lectara  dukr.  kðgurr  oc  lika  salun  allvant.  CDaiiu  likneski. 
peturs  likneske.  [nikolass  likneski6).  krossar  ij.  bækr  per  anni 
circulum  vandar  oc  ath  auk  ij  spalltara6).  CDariu  saga.  peturs 
saga.  thomas.  s[aga].  orda.  þetta  jnnann  veggia  j  kosti.  ij. 
vætter  skreidar.  wætt  mðrs.  wætt  kiotz.  bytta  skyrss.  x  hund- 
rat  jnnan  veggia  j  virdingar  fe.  oc  viij  hundrat  j  flytianda 
eyri.  f>etta  j  kuikfe  xx7)  kýr  oc  iij.  asaudr  xl.  oc  vj  ær.  vetr- 
gamler  sauder.  v.  ross  iiij.  tiund.  lýsis  tollr  oc  heýtollr  af  vj 
bæium  oc  xx. 

dedicacio  ecclesie.  secunda  die  mensis  iulij  jn  festo  sancti 
suithuni  episcopi. 

A  þeim  sama  degi  er  kirkian  war  vigd  war  alitid  kirk- 
ivna  a  hðskulldzstodvm.  oc  reiknud  porcia  ecclesie.  vard  kirkian 
þa  skylldug  sira  þorde.  halft  þridia  hundrat.  gaf  sira  þordr 
kirkivnni  Refl[a  v]m  framkirkiuna.  þo  suo  ef  hann  [kynni 
sidarr8)  meirr]  kirkiunne  nockura  peninga  skulldo[gr  verdja 
i  porcionem  edr  hrðrnan  stad[arins  þa  sk]ylldc  þat  þar  vpp 
j  snuazst  sem  þa 9) 

Jtem  forkirkiu  efni  þat  sem  sira  marteinn  hafde  latit10) 
stofna  med  fám  fiolum  er  þar  woro  þa  til  virdt  firir  halft.fiorda 
hundrath11). 

')  verðr  ekki  fylt  eptir  máldagab.,  heldr  eptir  Fasc.  V,  13;  ;*)  mál- 
dagab.;  lítil  máð  eyða  í  skbl.;  8)  eptir  máldagab.;  *)  óljóst  í  skbl.;  5)  [úti  á 
spássíu  og  vísað  inn;  *)  þannig  skbl. ;  r.  psalltara;  7)  óljóst  í  skbl.;  Árni 
le6  X;  þannig  máldagab.;  8)Árni  setr  inn  framarr;  þannig  máldagab  ;  9)  gat 
fyrir  svo  sem  5  stöfnm;   ,0j  óljóst  í  skbl.;   ")  hér  þrýtr  afskr.  Árna. 


1395.  HÖSKULDSTAÐIR.  601 

J>etta    hefuer    gefuizst   til    kirkiunnar    sidan    reiknad   var 

[næst.  sigridr(?)  ku.1)  þorfinnr  ku.  einar  ku  m eirekr 

ku2) 

J>etta  hefver  gefizt    [til]    kirkiunnar  medann  sira   magnvs 

hiellt.    oc   Eir hann  sialfr    kwgiildi  .  .  .  .  dr  Jaka(?) 

son  kwgilldi  en  a[t]  uidrlagi  gaf  sira  magn[us]  .... 


506.  1395. 

RekaSKRÁ  Höskuldstaðakirkju. 

AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,13,  skinnblað  ekki  gamalt,  sem  aldrei 
hefir  verið  innsiglað. 

13953). 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  xc°.  quinto  et  cetera. 

A  kirkia  a  bauskullstaudum  þetta  j  Rekum. 

Spakonu  arfur  firir  fornu  uor  ok  uestur  til  deilldar  ham- 
ars.  þar  næst  uestur  aa,  millum  laxa  aar  ok  fors  aR.  þa  er  en 
spakonu  arfur  fra  Rauda  skridv  til  Rafns  aaR.  þaa  firir  hellisuik 
til  marks  uid  finnstadi.  firir  finnstaudum  fimdeilldur.  huerfa 
þrir  hlvter  til  spakonu  arfs  en  tueÍR  til  landz.  firir  aarbacka  er 
spakonu  arfur  ath  ollum  hluta.  en  ecki  aa  millum  finnstada  ok 
aarbacka.  þaa  næst  jnn  fra  þollaugar  dys  og  j  midia  seloik.  j 
spakono  arfe  aa  hauskaullsstada  kirkia  fimtungi  minna  en 
helming.  fiordung  allz  reka  i  basvm  oc  þath  meira  sem  prof- 
azt  ath  Benedickt  Kolbeinson  hefur  att.  widreki  ath  hraune  fra 
fornv  uor  tii  þriggia  steina  helmingur.  En  j  hinne  uestri  hofs- 
uik  fiordungur. 

Allt  land  aa  sydra  hole  ok  ytra  hole.  allan  slettardal  fra 
kalida  læk  til  marks  uid  nialstadi.  efre  myrar  allar.  halfan 
Solua  backa  en  ytra  ok  alla  suans  grund.  þuera  alla. 


507.  5.  Juli  1395  á  þiugeyrum. 

Pétr  biskup  á  Hólum  kaupir  jarðirnar  Bakka  og  Læk  undir 
Hólakirkju  af  Haldóri  bónda  Arngeirssyni  fyrir  jarðirnar  Syðri- 
og  Ytri-Brekkur. 

J)  CniJög  óljóst  og  ekki  alveg  víst;  2)  hér  tekr  við  yngri  hönd; 
3)  aptan  á  skinnblaðinu. 


602  BAKKl  OG  LÆKR.    —   BREKKUR.  1395. 

Frumbréfið    í    AM.   Dipl.    Isl.    Fasc.  V,15,    á  skinni;    3  inn- 
sigli  fyrir. 

[Um  backa  og  læk  j  vidvikurþingá  1395x). 
Ver  broder  petr  med  guds  oc  postolighs  sætis  nad  biskup 
a  holum  kunngerum  þat  godum  monnum  þetta  bref  seaudum 
edr  heyrandum.  ad  sub  anno  gracie.  CD°.  ccc°.  xc°.  quinto 
þridia  dag  næsta  eftir  festum  corporis  christi2)  ath  barde  j 
fiiotum.  keyptum  wer  suo  felldu  kaupi  med  handabande  wid 
halldor  bonda  arngeirsson.  j  fyrstu.  sellde  halldor  stadnum  a 
holum  oc  oss  til  fullrar  eighnar  jardir  backa  oc  lækj  viduikur 
þiugum  med  ollum  gaghnum  oc  gædum  sem  bann  ward  fremzst 
eighande  ath  oc  þeim  jordum  attu  ath  fýlgia.  ath  sierliga  til 
Eeiknudum  fiordunginum  j  seliadal.  her  j  mot  gafum  weer 
halldore  til  æfuinlighrar  eighnar  jardir  brecku  sydri  oc  ytri  j 
oslandshlijd  med  ollum  þeim  lutum  oc  hiunnendum  sem  hola 
stadr  ward  eighande  ath  oc  þar  hafa  fylgt  ath  fornu  oc  nyiu 
med  þeirre  jtolu  ath  backa  kot  a  manadarbeit  vm  svmar  huart 
tueggia  dóghr.  ella  tueggia  manadar  beit3)  annat  huert  dðgiir 
ollum  fenade  j  brecku  iord  ath  skadlausu  todum  oc  eingium. 
oc  slika  somu  jtolu  eighu  midhws  enn  j  brecku  jord  ytii.  en 
her  j  móti  a  brecka  ytri  tua  fimtunga  j  ollum  Reka  firir  backa 
jordu.  en  backi  sealfr  þrea.  huals  oc  wida  oc  alltz  þess  sem 
beíra  er  ath  hafua  en  missa.  Her  med  jattudum  wer  halJdore 
ath  gefua  honum  j  milli  jardana  suo  marga  peninga  sem  goder 
menn  giorde  þeir  sem  wer  nefndum  til  a  ath  lijta  huarar- 
tueggiu  jardirnar  oc  ei  sijdr  skylldu  þeir  somu  menn  meta 
brecku  jardir  halldore  til  tiundar  giordar  oc  þar  med  a  Rijda 
oc  setia  stodugh  landamerki  millum  ytri  brecku  midhwsa  oc 
backa  ath  suo  fullu  sem  veer  sealfuer.  oc  saker  þess  at  veer 
steinmodr  þorsteinsson  hola  kirkiu  Radzmadr.  halldor  loptzson 
prestar.  þorsteinn  suartr  hallzson.  þorsteinn  steinmodzson  oc 
þorualldr  oghmundarson  leikmenn  vorum  wid  þetta  kaup.  þui 
settum  veer  vor  jnzsigli  med  biskupsins  jnnzsigli  firir  þetta 
bref  giort  ath  þingeyrum  næsta  dagh  eftir  translacionem  beati 
martini  a  þui  are  sem  fyrr  segher. 


')  [Aptan  á  raeð  yngri  hendi:    ártalið  er    með  hendi  Árna;  *)  þ.  e. 
15.  Júni;  3)  þannig. 


1395.  BAKKI  OG  LÆKR.   —  BREKKUR.  603 

508.  5.  Juli  1395  á  þingeyrum. 

Skoðunargjörð  sex  manna  á   jörðunum    Læk    og  Bakka    og 
Syðri-  og  Ytri-Brekkum  og  landamerkjasetning  á  milli   þeirra. 

AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,16,  frumbr.  á  skinni  með  sömu 
hendi  og  bréfið  hér  næst  á  undan;  brot  af  einu  innsigli  fyrir. 

[TJm  Backa  og  læk  sem  og  brecku  sydre  og  ytre1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
steinmodr  prestr  þorsteinsson  holakirkiu  Radzmadr.  þordr  þord- 
arson.  halldor  loptzson  prestar.  þorsteinn  suartr  hallzson.  as- 
grimr  snorrason  oc  audun  ketils3on  leikmenn  Q[uediu]  G[uds] 
oc  sina  kunnight  gerande.  ad  sub  anno  gracie.  CD°.  ccc°.  xc°. 
v°.  manadagh  næsta  firir  jons  messo  baptiste2)  vorum  ver  til 
nefndir  af  heidrlighum  herra  petri  med  guds  nad  biskupi  a 
holum  ath  skoda  oc  meta  jardir  backa  oc  lók  som  halldor 
arngeirsson  selldi  hola  stad  oc  ei  sijdur  brecku  sydri  oc  brecku 
ytri  sem  biskupinn  selldi  halldori  huer  mismunr  wera  skylidi 
jardauna  med  ollum  þeim  skilmala  oc  vnderlaghi  biskupsins 
veghna  oc  halldors  sem  þat  kaupbref  þeirra  vottar  sem  her  er 
med  fest3)  þessu  voru  brefui  ath  þui  serligha  til  logdu  ath  huarr 
skylldi  halida  þeim  jordum  til  lagha  sem  keypt  hafde.  en  sa 
abyrgiazst  lagha  Riptingar  er  sellt  hafde.  en  huarr  ganga  aptr 
ath  sinum  jordum  jamgodum  ef  nockut  kynni  j  ath  bregdazst. 
oc  þui  ath  huarumtueggium  jordunum  skodudum4)  af  oss  inn- 
wirdiliga  giordum  ver  allir  fyrr  sagdir  menn  sattsamliga  hall- 
dore  til  eighnar  af  stadnum  a  holum  seau  kwgilldi  a  næstum 
eftir  farandum  fardoghum  j  mismun  jardanna.  Jtem  virtum 
ver  eftir  biskupsins  bode  brecku  sydri  oc  brecku  ytri  til  ti- 
undar  giordar  firir  fioratigi  hundrada  oc  þriu  hundrut.  en  Janda 
merki  millum  brecku.  midhwsa  oc  backa  giordum  ver  þessi 
eftir  þui  sem  wer  freghudum  af  oss  ellrum  monnum  oc  oss 
synduzst  allar  samt  jardirnar  skadlausar  af.  j  fyrstu  vttan  or 
gyghiar  hamre  alla  leid  med  grofinne  oc  sudr  j  gardstadinn 
oc  suo  nidr  med  honum  heim  j  steininn  oc  þadan  j  vorduna  a 
holnurn.  þadan  j  klofasteina  firir  nedan   grafuer    oc  suo  ofan  j 


8)  [Aptan  á  bréfinu  með  hendi    frá  17.  öld;  3)  þ.   e.  23.  Júní;  3)  Nr. 
507;  4)  skodunum(!)  frbr. 


604  REYNISTAÐARKLADSTR.  1395. 

jardkrossinn  a  bockunum  oc  suo  ofan  j  hinn  stðrra  steininn 
i  fiorunni.  oc  saker  þess  ath  herra  biskupinn  villde  þessa  alla 
giord  firir  sigh  oc  sina  eftirkomendr  stodugha  hallda.  þui  sett- 
um  ver  vor  jnzsigbli  med  biskupsins  jnsighli  firir  þetta  bref 
giort  ath  þingeyrum  einni  nátt  eftir  translacionem  beati  mar- 
tini  a  þui  ari  sem  fyrr  segher. 


509  18.  September  1395.  á  Hólum. 

Steinmóðr  prestr  |>orsteinsson    gefr    frú    Ingibjörgu    abbadísi 
að  Stað  í  Reyninesi  jörðina  að  Brúarlandi  í  Skörðum. 

AM.  280.  4to  bls.  4-5  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c. 
1640  (Liber  copialis  Bessastadensis);  AM,  277.  4to  bis.  35  skr. 
1640  ('>med  eitt  jnnsigle  ).  meö  hendi  Guðmuudar  Andréssonar. 

Bref  vmm  Bruarland  j  Skerdum. 
Eg  Steinmodur  prestur  þorsteinsson  kiennest  med  þessu 
minu  breffe.  ad  eg  heffur1)  gieffed  til  fullrar  eignar  fru  Jnge- 
biðrgu[medGuds  naad2)  abbadise  ad  stad  jðrdena  [ad  Bruarlande3) 
i  Skðrdum  og  þar  med  fiðgur  kugillde  med  ðllum  þeim  gðgn- 
um  og  giædum  sem  þeirre  jðrd  á  ad  fylgia  og  eg  vard  fremst 
eigande  ad  aff  Bðduare  Benediktssyne.  Skal  greind  jðrd  abba- 
di>ar  eign  vpp  fra  þessum  deige.  og4)  kugilldenn  skal  eg  vt- 
luka5)  i  vor  á6)  fardðgum  [þeim  i  hðnd  sem  fru  abbadis  skipar 
ad  med  skal  taka7).  Og  til  sannenda  hier  umm  setta8)  eg  mitt 
jnnsigle  fyrer  þetta  breff  [er  giðrdt  var  á  holum  in  crastino 
beati  Lamberti  CDartiris  Anno  Domini  00°.  ccc°.  xc.  qvinto9). 


510.  23.  öktober  1395.  á  Völlum  i  Svarfaðardal. 

Björn  Einarsson  selr  Haldóri  presti  Loptssyni  hálfa  jðrðina  á 
Grund  í  Eyjafirði. 

AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V.14,  frumrit  á  skinni;  öll  innsiglin 
dottin  frá,  nema  eitt. 

J)  hef  277;  2)  [sl.  277;  s)  [Bruarland  277;  *)  enu  277;  »)  luka  277; 
*)  ad  277;  7)  [sl.  277;  8)  set  277;  9)  [giort  a  holum  messudag  lamberti 
Anno  Christi  1345(!)  277. 


1395  GRTJND   I   EYJAFIRÐl.  605 

[bref  vm  grvnd  j  eýiafirdi1). 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
skeggi  prestr  elldiarnsson.  jon  olafsson.  geir  arnason.  hialmr 
aurnvlfsson.  þordr  kolbeinsson  ok  arnbiorn  ormsson  leikmenn 
kuædiu  guds  oc  sina.  kunnigth  gerandi  ath  sub  anno  gracie 
CD°  ccc°  xc°  quinto  nívnnda  kalenndas  octobris2)  aa  grunnd  j 
eyiafirdi  woro  weer  j  hia  sám  oc  heyrdum  aa  ath  sira  halldor 
lopzson  keypthi  med  handabannde3)  ath  birni'einarssyni^balfua 
jord  aa  grunnd  j  eyiafirdi  med  aullum  þeim  gaugnum  oc  giæd- 
um  sæm  jordunni  hefer  fylgt  ath  fornu  oc  nýiu  oc  hann;vard 
fremst  eighanndi  ath.  sagdi  fyrr  nefndr  biorn  ath  grunnd  ætti 
suo  mikinn  torfskurd  j  hamars  jord  ena  meiri.  arlegha  sem 
þeim  þarfnadiz  ær  aa  grunnd  býggi  oc  lamba  rekstr  oc  gelld- 
fiar  j  þriustunghur4)  oc  suo  mikil  kol  af  gnupufellz  skoghi  ar- 
legha  sæm  suaradi  fim  hrossa  gaungu  oc  skogarpart  a  fagra 
hialla  ær  þeir  þottuzst  eighi  finna  med  wm  merkium  einar 
eigilsson  oc  olafr  petrsson.  her  til  sagdi  hann  ath  vera  æthi 
aa  grunnd  prestz  skylld  oc  diakns  oc  kuengylldz5)  omagha 
ens  skylidazsta  af  ætt  fru  vilborgar  oc  lambs  eldi  af  stadnvm 
munkaþuera  arlegha.  her  j  moth  gaf  sira  halldor  attatighi 
hundrada  j  iordum  oc  xix  hundraud  ær  nefndr  biorn  kuadz 
vera  kirkiunni  skulldugr  enn  sira  halldor  geck  j  borgan  ath 
luka.  kynni  sira  halldor  vpp  ath  spyria  kirkivnnar  godz  a 
grund  framar  enn  Reiknadi  eda  kendizst  ath  hann  hefdi  tekit 
þa  skylldi  sira  halldor  efter  tala  vid  þa  sem  þat  ætti  ath  luka. 
enn  vm  porcionem  oc  fyrnd  aa  kirkiu  oc  hennar  ornamentiss 
skylldi  biorn  luka  firir  suo  marga  peningha  sem  hann  willdi. 
Oc  til  sannænnda  her  vm  [settum]  vær  fyrr  skrifbadir  menn 
vaar  jnnsigli  med  þeirra  innsiglum  sira  halldors  oc  biarnar  fyrir 
þetta  bref  ær  giorth  war  aa  vðllum  j  suarfuadardal  in  festo 
siruinij6)  martiriss  aa  þij  ari  sæm  fyr  seger. 


*)  [Aptan  á  bréfinu  rneð  fornri  hendi;  2)  þ.  e.  23.  Sept.;  3)  handa- 
bannda,  frumbr.;  4)  striugstungur,  afskrr.;  Fasc.  V,22  (2.  Febr.  1398)  les: 
þrugstungur;  5)  eiginlega  stendr:  fylldz;  6)  ógreinilegt  í  frumbr.;  afpkr. 
les  ekki  nafnið;  =  seruini. 


606  HÓLASTAÐR.  1396. 

511.  2.  Mai  1396.  á  Hólum. 

Skrá  yfir    eignir   Hólakirkju  í  Hjaltadal,    þá    er    Pétr   biskup 
Nikulásson  bjóst  til  skips. 

Frumskráin  í  AMagn.  Dipl.  Isl.  V,l8,  á  skinni  með  sömu 
hendi  sem  Nr.  507  og  508  hér  að  framan;  öll  innsiglin 
dottin  frá  AMagn.  Dipl.  afskr.  Nr.  322.  tvær  afskriptir,  báðar 
eptir  frumskránni;  IBfél.  126.  4to  bls.  19  —  23  með  hendi  :séra 
Gísla  ísleifssonar;  Landsb.  115.  4to.  169 — 174;  Bréfasafn  borláks 
biskups  frá  1641 — 42  í  Biskupsskjalasafninu  á  Islatidi  Nr.  3.  Fol. 
Sbr.  Nr.  235  hér  að  framan. 

það  er  einkennilegt,  að  hvorki  þessi  máldagi  né  sá,  sem  prent- 
aör  er  hér  áðr  sem  Nr.  235  í  safni  þessu,  né  heldr  rekaskrár  stað- 
arins,  geta  þess,  hverjum  staðrinn  sé  helgaðr.  í  drögum  til  fýs- 
ingar  á  Hólakirkju  eptir  Árna  Magnússon  er  þessa  þar  á  móti  getið. 
Eins  og  vænta  má  er  þessi  lýsiog  æði  fróðleg  og  skýrir  auk  þess 
mart  í  safni  þessu,  og  úr  því  hún  hefir  aldrei  verið  prentuð.  mun 
eingum  fróðleiksmanni  þykja  fyrir  að  húu  sé  prentuð  hér.  Hún 
finst  nú  með  eiginhendi  Árna  í  Ny  kgl.  saml.  328.  8vo  í  bókhlöðu 
konungs  í  Kaupmannahöfn.  og  er  gerð  á  árunum  1720 — 25.  En 
lýsingin  er  svo: 

Ad  describera  þa  gðmlu  viidd  Ho'a  kirkiu. 

Domkirkian  &  Holum  er  helgud  med  gude  vorre  fru  Stæ  Mariæ 
og  Ste  Johanni  Baptistæ1). 

Communicavit  mihi  Dominus  Enarius  Thorstenius  Episcopus  Holensis. 

J  Laurentius  sðgu  stendur  ad  hann  kaus  sier  legsstad  j  kornum 
bakvid  alltared.  þegar  Mag.  Jon  Vigfusson  var  grafinn  milli  múrsins  og 
körsins  (hvar  hann  hafdi  yfir  bygging  giðra  lated.  fyrr  var  þad  oped 
plats)  funduz  þar  manz  bein,  sem  meinast  vered  hafa  Laurentii:  Er 
þad2)  argument  ad  muren  hafi  þá  hann  var  grafinn,  constituerat 
partem  posticam  chori. 

Gulikaleik  sem  veiged  hafe  9  merkur  seigia  Nordlensker,  ad 
herramennerner  hafe  tekid  fra  Hola  kirkiu  efter  biskup  Jon  Arason 
aftekinn.  hafde  biskup  Jon  þann  sama  til  kirkiunnar  láted  si  fides  com- 
muni  Nordlenzkra  relationi3).  etiam  senum,  ut  Halldors  þorbergs- 
sonar4),  Sra  Jons  Gunnhiugssonar&).  og  annara  fleire. 

')  Ego  id  perperam  dictum  puto.  Húri  er  oefad  helgud  JohaDni  Ogmundi 
Episcopo  Holensi.  Vide  Campanas.  (AM.);  ')  posito  ad  þetta  hafi  veredbein 
Laurentii,  de  qvo  dubitori  possit.  (AM.);  ')  það  er  naumast  trúlegt,  að  Jón 
biskup  Arason  hafi  laprt  þennan  kaleik  til  kirkjunnar.  þetta  er  líklega  eitt  og 
samignllkaleikr  og  annarþeirra  er  þessi  skrá  nefnir  eða  þá  sá,  sem  dórakirkjan 
á  Hólum  átti  um  nriðja  fjórtándu  öld,  þó  hann  reyndar  vægi  ekki  meira  en 
•  vart  tværmerkr-.  Hafði  Ormr  biskup  gefið  hann  Jóni  biskup  Sigurðarsyni 
sem  veð  fyrir  23  hundruðum.  En  Jón  biskap  skalli  heirati  kaleikinn  aptr  og 
galt  féð  og  gerðu  þeir  samning  með  sér  um  þetta  hann  og  Gyrðr  Skál- 
holtsbiskup  20.  Júlí  1360  í  Skálholti.  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  111);  4)  $ög- 
réttumáðr  á  Spí!u;  5)  prestr  á  Mælifelli. 


1396.  HÓLASTAÐR.  607 

Brikena  godu  ætludu  þeir  og  (sem  sagt  er)  ad  flytia  burt,  enn 
þar  sligudust  under  nockrer  hestar  og  so  blef  hun  til  baka. 

Vid  Hola  Domkirkiu  er  bok  i  4to  a  permeut,  vel  skrifud  og 
eigi  ny.  Eru  þar  á  qvatuor  Evangelistæ  (nunc  t[ame]n  mutilati) 
versionis  Hieronymi,  atqve  cuin  illius  præfatione.  frenira  spiallded 
er  utholad  og  i  cavitate  utdrifenn  messing.  sem  hefur  vered  for- 
silfrud,  hvar  á  er  Christus  in  cruce  og  Joseph  og  Maria  nedan 
under.  vidi. 

Hola  kirkiu  fylger  aflangur  strimill,  bordyradur  ad  badum  iðdr- 
um,  og  skösidur  badum  meigenn  þá  madr  leggur  hann  um  halsenn. 
nedau  til  i  bada  endana  breidkar  hann  nockud,  og  er  þar  á  bord- 
yrad:  Sanctus  Petrus  á  annann  endan.  enn  a  annann  Sanctus 
Paulus.  vidi. 

þeir  seigia  þad  sie  linde  til  ad  stytta  slopp  med,  og  þad  mun 
so  vera. 

Hola  Domkirkiu  fylger  ein  prydeleg  korkapa,  af  raudu  flöjele, 
kostulega  bordyrud  nidur  ad  barminum1)  beggia  vegna,  og  á  kraganum. 
seigia  menn  ad  biskup  Jon  Arason  hafi  haua  til  kirkiunuar  lagt,  og 
þad  truest  almennelega2).  vidi. 

Jnnani  alltarenu  i  Hola  Domkirkiu  er  Cavitas,  sem  kðllud  er 
enn  i  dag  Karina.  £ad  seigia  menn  vered  hafa  eitt  slags  fangelse. 
alltared  er  af  steine  og  iarnhurd  firir  bak[a]  til. 

Dalmadikaer  utanhafnar  messuklæde  (sosem  fyrerhðkul)  af  mislitu 
silketðje.  eda  ðdru  soddan.  Er  ecki  giðrd  eins  og  hðkull  helldur 
er  hun  iafnsid  allt  um  kring,  og  a  mynd  sem  sidhempa  orykt  á  ðxlun- 
um,  sem  skorin  væfe  so  hatt  uppi  badar  hlidar,  ad  stiglen  næde  alla- 
gðtu  upp  under  handveige.  Ermar  eru  hier  vid  ðrstuttar,  og  eitt 
halsmál,  sem  ganga  á  ofan  yfir  hðfuded,  þvi  eckert  op  er  framan  á 
annad,  eda  neitt  skored  ofan  i  barmin.  Einginn  er  kross  á  baki 
dalmadikunuar  eins  og  á  hðkli.  Ecki  er  stigl  neitt  framan  edur 
aptan  i  bodangana,  helldr  alleina  i  hlidarnar  upp  under  hendr,  sem 
adr  er  sagt.  vidi  binas.  eina  á  Holum  og  adra  i  Skalhollte. 

A  þeirri  dalmadikunni  sem  i  Skalhollti  er,  er  lagdur  breidur 
bordi  fra  ðxlunum  og  ofan  ad  falldi  bædi  i  bak  og  fyrer.  Er  þesse 
borde  i  einu  lage  fra  falldinum,  upp  á  ðxl  og  so  ofan  ad  falldi 
hinumeigen.  og  eru  so  tvær  rader  borda  a  huerium  bodange 
riett  nidurundan  ðxlunum,  aptur  er  lagdur  borde  yfir  um 
þvert,  gengur  hann  yfir  um  bakbodangenn  allagðtu  upp  vid  hals 
maled  og  so  ut  a  ermarnar  fremst,  og  giðrer  so  2  krossa  á  ðxl- 
unum  giæter  þessa  aptan  til,  enn  framan  til  eru  einger  krossar3), 
enn  framar  er  þesse  borde  lagdur,  framan  til  um  halsmaled.  (aptantil 


')  o:  á  uppslðgnnum  framan  til  (AM.);  2)  þetta  rnun  vera  kápa  sú, 
setn  fylgir  biskupsdæminu  á  íslandi  eða  dómkirkjunni  þann  dag  í  dag 
og  biskup  skrýðist  þegar  mest  er  viðhaft.  Annars  hef  eg  heyrt  að  páf- 
inn  hafi  átt  að  senda  Jóni  biskupi  Arasyni  þenna  kjörgrip  að  gjöf; 
3    Hér  hefir  Árni  dregið  upp  bakboðanginn. 


608  HÓLASTAÐR.  1396. 

vard  þad  eckj  þvi  þverbordenn  sem  gengur  ut  á  ermarnar  tekur 
þad  af)  framan  um  ermarnar.  sem  eru  helldr  enn  ecki  vidar.  ofan 
med  þeim  storu  stiglum  beggia  meigen.  i  badum  hlidum.  og  nedan 
um  bada  bodangana.  Enn  þesser  bordar  minner  mig  ecki  sieu  á' 
Hola  dalmadikunne. 

Alltaris  brikenn  (tablan)  i  Hola  Domkirkiu  er  prydeleg,  gefen 
af  biskup  Jone  Ara  syne,  ut  refertur.  vidi.  &  henne  er  historia 
Christi  kostulega  giðrd,  af  agiætu  Bildhuggerie. 

Ample  er  lítil  vambarkanna,  loklaus,  med  handar  hallde,  meinast 
hafa  vered  brukad  til  vatns  sem  blandadezt  i  kaleik.  Einn  fylger 
Holadomkirkiu,  er  af  silfre.  vidi.1) 

A  tialldi  Hola  Domkirkiu  med  Refelsaum2). 

Gramur  skop  hæstra  heima 
heims  fegurd  oc  kyn  beima 
frægur  hefur  sett  med  sigre 
Sigursvalldur  skipan  alldar 
spenur3)  i  sælu  sina 
sin  bðrn  iðfur  stiðrnu 
þvi  er  elstiller  allra 
allsannur  fader  manna4). 
1594  er  tialided  saumad. 
Kvennamegin  vid  alltarid    j  Dómkirkiunni    á  Holum  er  vængur 
(tialld)  saumadur  af  lerepte,  kvar  á  stendur    ad   ein  kona  (hver  þar 
nefnest  sine  anno)  hafe  hann  saumad  fyrer  Mariu.  vidi. 

ad  lata  þennann  væng  betur  describera.  habeo  1725. 
Jtem  tiallded  í'ramme  i  kirkiunne  hvar  á  stendr: 
Gramr  skop  hæstra  heima  zc. 
Timburstofuna  á  Holum  seigia  menn  Audun  biskup  Raude  hafe 
láted  hðggva  i  Noregi  og  ut  flytia   á  Eyrum    og  þadan    nordur    og 


')  Á  fol.  12a  stendr  þessi  klausa,  sem  sýnist  varla  eiga  hérheima: 

■  Extat  hæc  eadem  Tabula  Tomo    K.  Bartholiniano,    exarata    manu    mea 

Arnæ    Magnæi,     et    eadeni    Thormodi    Torfæi    Apographo-  ;     2)     A     fol. 

14a  er   vísan  með    hendi    Guðmundar    Steinssonar    Bergmanns    og  segir 

hann:     »Vijsan    er    alldeiliss    stafriett    efter    tialldenu    utskrifud,    er    á 

þvi  skrifad  Iofrur.  og   svo  sier  hver    þau  tejkn  sem  .  .  .  sest    her    mcd, 

enn  eingenn  fleire. 

Gudmundur  Bergmann 

1722«. 

Nafnið  er  með  hendi  Árna;  a)  þannig  Árni  uppbaflega;  Guðm. 
les:  »spener«,  og  hefir  Árni  svo  gert  úr  sínu  »spener«;  4)  Vísa  þessi  er 
áðr  prentuð  í  Eiglu  (Hafn.  1809  bls.  273)  og  aptan  við  Snorraeddu  útg. 
Svb.  Egilssonar  Rvík.  1848,  en  á  hvorugum  staðnum  er  hún  alveg  rétt. 
Ennfremr  er  hún  prentuð  í  riti  mínu  Om  digtningen  pá  Island  i  det  15. 
og  16.  árh.  Kh.  1888  bls,  194. 


1396.  HÓLASTAÐR.  609 

hafe  viderner  um  veturinn  leiged  vid  Grettis  skála  á  midium  kiðl. 
Hun  er  af  heildygrum  stockum  saman  sett.  vide  Laurentius  sðgu. 

Jpessa  timburstofu  liet  H[erra]  þorlakur  skrufa  upp  i  sama  sinn 
sem  nya  hused. 

Nya  hused  a  Holum  hefur  sal.  H[erra]  Gudbrandur  lated  flytia 
ut  fra  Kaupenh[afn]  stendur  ifer  þess  dyrum  þesse  inscription: 

Hæc  domus  excisa  est  Hafniæ  sumtu  et  expensis  Reverendi 
viri,  Domini  Gudbrandi  Thorlacii  Episcopi  Holensis  anno  Domini 
1587. 

Sal.  H[erra]  þorlakur  hefur  þad  sidan  uppskrufa  lated. 

Jn  campana  Holensi,  qvæ  et  secundæ  magnitudinis: 

Hera  Olaf  heidurs  mann 
ed  hiellt  med  prydi  Holarann 
meta  kluck  innt  stadarins  torg 
meta  maka  liet1)  in  Hamborch 

MVCLviij2). 

Jn   latere  ejusdem  campanæ  sub  imagine  Christi  crucifixi. 

J.  P.  A. 

H.  B.  P. 

1556. 

Alibi  in  latere 

Hans  Altena. 
Campanarum  Holensium  minima,  fusa  est  anno  M.ccccc.xxxviii.  prout 
ex  inscriptione  illius  liqvet,    qvæ   præter    hæc  et  fusoris    nomen  nil 
continet. 

Jn  maxima  campanarum  Holensium  in  Islandia3):  Jsta  campana 
pertinet  sancto  Joanni  episcopo  Holensi  in  Jslandia  facta  in  Ham- 
borch  anno  Domini  M.ccccc.xx.vi.  in  dem  namen  Jhesu  Cristi  ghoet 
Hinrick  Kock  mi.  Hæc  campana  rupta  est  et  nunc  ulterius  non 
pulsatur. 

Jn  tertiæ  magnitudinis  campana  Holensi: 
Jsta  campana  pertinet  sancto  Johanni  episcopo    Holensi    in  Jslandia 
facta    in    Hamborch     anno    Domini    M.CCCCC.XX.V.    Hinrick    Kock 
me  fecit. 

Jn  marmoreo  cippo   'ó.  circiter  pedes    longo  in    templo  Holensi 


*)  fiet  eða  fiet;    rétt  er  liet.         2)  =    1558.    Jón    Espólín    hefir 
þessa  vísu  svo: 

Herra  Ólaf  heiðursraann, 
er  Hólakirkju  stýrir  rann. 
stóra  klukku  á  staðarins  torg 
steypa  lét  í  Hamborg. 

3)  þetta  mun  vera  »Líkabaung«,  en  það  er  eins  og    það    nafn    hafi    ekki 
verið  komið  upp  á  dögum  Árna,  úr  því  hann  getr  þess  ekki. 

Dipl.   Isl.  III.  b.  39 


610  HÓLASTAÐR.  1396. 

(karlmanna  megin)  Effigies  Episcopi,  sinistra  baculum  tenentis,  dex- 
teram  elevantis.  ad  pedes  illius  sculptum : 

Joh.  bp.  uidi. 

putatur  esse  Johannes  Skalle,  sed  mihi  id  incertum  videtur.  Alii 
Episcopum  Holensem  natione  Anglum  ibi  jacere  referunt.  An  Jo- 
hannes  Holensium  Episcoporum  qvidam  Anglus  fuit?1) 

Jons  biskups  Arasonar,  Ara,  og  Sr.  Biarnar  leg  eru  under  kirkiu 
þreskylldinum,  og  half  i  stðplenum.  þá  þeir  voru  grafner,  voru 
þau  innan  kirkiu,  sem  sidan  minkud  er  ad  framanverdu. 

Olafr  biskup  Rðgnvalldzson  meinast  ad  liggia  midt  á  kirkiu- 
golfinu  á  Holum.  þykist  Halldor  þorbergsson  i  sinu  ungdæme 
lesed  hafa  á  hans  legsteine  sem  menn  þar  syna  og  liggur  flatur, 
nu  ölæs. 

Mogrioted,  sem  muren  umkring  Holakirkiu  er  af,  er  tekid  ur 
Rauduskridu,  sem  er  i  Holabyrdu  firir  framan  stadinn.  Menn  seigia 
Audunu  Raudi  hafi  láted  hann  byggia,  og  ætlad  ad  giðra  muur- 
kirkiu,  enn  ei  endst  til2),  Ef  þad  er  satt  sem  eg  annoterad  hefi 
um  sepulturam  Laurentii  Episcopi.  þá  hefr  þesse  mur  an  efa  con- 
stituerad  chorum. 

A  Vangnum  kallmanna-meigin  vid  alltared3). 


Heidur  sie  gude  him  .  Gloria     Patri       et 


< 


Eh 


Effigies  "B  Effigies 

Columbarum.      ±L  S     Columbarum. 


pB    Bui9  pbbu    jajg  2%  idcuog      oi     niiijidg  g" 


©ihesus  Marie     filius 


.2           Effigies           3 

■§       animalium.        §• 

a                                  S' 

£ 

2-                               5" 

•2                                  B 

p- 

900A  bjo  'sntiiidojj  ^a  g 

st. 

Spiritus    et    fili                Kann       eg 

+3 

ai 

m 

OD 

tt 

Effigies                        o          Effigies 

0 

C3 

Cervorum.         g<           ?        Aqvilarum 

j3 

Ct-                        00* 

a             2- 

B 

a>               a 

3 

Cl, 

a 

"> 

03Q 

snBj    'siqou    «■          •  •  •  tjuu  •  •  ■  v 

eige 


')  Væri  ekki  líklegast,  að  þetta  hafi  verið  mynd  af  Jóni  biskopi 
helga  Ögmundarsyni?  *)  þad  er  audsied  á  vindaugunum  ad  þad  hefr 
att  múrhús  ad  verda,  þvi  þar  eru  innmuradar  iarnsteingur,  jtem  vindel- 
trðppur,  minner  mig.  (AM.)  3)  það,  sem  eptir  fer,  er  ekki  með  hendi 
Árna.     Hann  segir  um  það:   -accepi  1725«. 


1396.  HÓLASTAÐB.  611 

A  Vangnum  kvenna-meigen  vid  alltared. 

ihs.  n.  r.  i. 

Effigies 

crucis 

Substantibus  Johanne  et  Maria 

St.  Petrus    |     Nicholaus.  St.  johannes     |    St.  Godmundus. 

Effigies  Petri  Effigies  Nicolai  Effigies  Johannis    Effig.  Godmundi. 

St.  Olavus     |     Magdalena 

Effigies  Olavi  Effig:  Magdalenæ. 

þora  tumasdotter  hefur 

saumad  vengena  Mariu1)- 


[Registra  holastadar.  modruualla  oc  þingeyra  oc  Reynines- 
stadar.  13962). 

Anno  domini.  CO°.  ccc°.  xc°.  vj°.  næsta  dagh  firir  kross- 
CDesso  a  varit  ath  giorfum  Reikningi  sira  stæinmodar  Radz- 
mannz  oc  af  Reiknudum  ollum  skulldum  þeim  er  Iwkazst 
attu  a  næstum  fardoghum.  enn  til  Reiknadum  ollum  jnn- 
tektum  þeim  er  takazst  attu  smam  |  oc  storum  Ræikn- 
adizst  suo  mykit  godz  kirkiunnar  a  holum  er  virdoligbr 
herra  herra  petr  med  guds  oc  postolighs  sætiz  nad  biskup 
a  holum  biodzst  til  skips.  en  sira  stæinmodr  tok  med  stadn- 
um  oc  ollu  þui  er  honum  fylgdi  vnnder  ofuer  syn  |  greindzst 
herra  peturs.  þordar  þordarsonar  officialis.  halldors  loptzsonar 
profastz.  einars  þoruardzsonar.  sueins  magnhussonar.  jons  þord- 
arsonar.  þorarins  suæinssonar  presta.  jons  hakonarsonar.  biarnar 
brýoiolfssonar.  jons  sighuatzsonar.  eireks  jorjundarsonar  ocjons 
biornssonar3)  leikmanna. 

J  furstu  sacristia.  xx.  hoklar  betri.  oc.  xx.  lettare.  kapur. 
ij.  fátt  j  fimtighi.  dalmatikur  oc  subtilar  allt  samt  betri  oc 
lettare.  xl.  oc  viij.  CDessoklædi.  xx.  betri  oc  fern  lettari.  war 
þessi  skrwdi  flestr  miok  slitinn  |  gullkalekar.  ij.  gylldir  kalekar. 

')  þetta  er  efiaust  þóra  dóttir  séra  Tómasar  Eiríkssonar  á  Mæli- 
felli,  en  systir  Ólafs  skálds  Tómassonar  á  Hafgrímsstöðum  (d.  1595). 
Maðr  hennar  var  Jón  Grímsson  á  Ökrum,  en  móðir  hennar  var  þóra 
Ólafsdóttir  og  Helgu  Sigurðardóttur  fylgikonu  Jóns  biskups  Arasonar, 
og  hafði  Helga  átt  hana  áðr  hún  tók  saman  við  Jón  biskup.  Vængr- 
inn  er  því  frá  hér  um  bil  1535  —  50.  2)  [Aptan  á  skránni:  ártalið  með 
yngri  hendi;  norðrklaustraskrárnar  hafa  áðr  legið  hér  með;  J)  þannig 
frumskráin. 

39* 


612  HÓLASTAÐR.  1396. 

vij.  ogylldir  kalekar.  iij.  corporalia  betri.  x.  en.  v.  lettare. 
sudaria.  iij.  budkr  oc  punkr  med  Reliquiis.  stettarker  gylldt. 
propiciatorium  litid.  alltaris  steinar.  ij.  bwner.  gull.  v.  silki 
punkr.  kross  litill.  Racion  |  alia.  ij.  silfr  amplar.  ij.  men- 
sura.  sylfr  budkr.  Acera  smellt.  sylfr  sponn  litill.  glofuar  iij. 
kambr  oc  busa.  amplar  ij  med  tin  oc  ij.  med  kopar.  munn- 
laughar.  vj.  smelltar.  fiorar  alner  strýk.  stolubwning[a]r.  iij.  bun- 
ingr  a  dwk.  hofudlijn.  sto  |  la.  handlijn.  mannlikan.  ij.  gylld 
med  kopar.  tannbaghlar.  iij.  einn  koparbaghall.  oc  einn  med 
sýlfr  er  herra  petr  lét  gera.  elldbðllr.  sandalia  fern.  mitrvr.  iiij. 
ordinalia.  ij.  benediccionale.  Raketum.  handklædi.  viij.  knia- 
dwkr  |  mensura  med  sýlfr.  fontz  vmbvnadr.  skinanda  klædi 
fiorar  alner.  klædi  med  balldikinn  half  sietta  alin.  pellz  klædi 
half  fiorda  alin.  glodar  ker  þriu  med  sýlfr.  oc  tuð  med  kopar. 
koparstickur.  v.  jarnstickur.  v.  kirkiu  ketill  med  |  munnlaugh 
brotid  huarttueggia.  haalltaris  klædi.  v.  wtalltaris  klædi.  iiij. 
brikar  klædi.  v.  sessur.  iiij.  litlar.  tapeta.  ij.  skrindwkar.  ij. 
stafuer.  ij.  palmadaghs  dwkar.  ij.  lektara  dwkar.  iij.  glitader. 
textar  iiij.  oc  hinn  fimti  med  |  tann.  ferda  texti.  bakstr  jarn. 
v.  oc  saaða  jarn.  sloppar  x.  slitner.  hwfur.  iij.  paxspiölld.  v. 
kistur.  ij.  jarnstoll  nyr.  halfr  fimti  tughr  boka  j  spiolldum.  en 
spialldalausar.  lx.  allar  de  sacra  scriptura.  vtalidar  skrar  j  einu 
golfui  |  halfr  þriditughr  onýttar1)  tijda  skra.  biskups  bðkr.  gradl- 
are.  sequenciarium.  collectarium.  mariu  psalltarar.  psalltare. 
brefuer  per  annum.  cc  annat  vm  sumar.  Racionale.  j  chorum 
fernar  tolfmanada  tider  at  song.  lesbðkr.  v.  per  annum.  les  |  bok 
jnsummis  oc  onnur  stor.  lesbok  ny  de  sanctis  oc  títla.  gudz- 
spiallabok.  formessu  bok.  alltaris  bðkr.  iiij.  ferdabok  biskups. 
frammistodu  bðkr.  ij.  martirilogium.  wersagradall.  processionalia 
iij.  collectarium  med  grðdlum.  brefuer.  ij.  nótud.  |  psalltarar. 
iij.  goder.  ferdabrefuer.  ij.  notud.  vitta  patrum. 

J>etta  j  fatabwri.  ecclesiastica  hýstoria.  a  tueýmr  bokum. 
dialogus.  glosa  psalltarij  aa  sæau2)  bokum.  flores  virginis.  sermo- 
cionarij.  ij.  exposiciones  ewangeliorum.  formularius.  |  þessar  de 
iure.  decretales.  decretum.  gofredus.  casus  bernardi.  casus  jo- 
hannis.  clementini.  dextra  pars.  oc  sinistra  pars.  a  einni  bok. 
Remundus.    decretorum.    sextus.    decretalium.   Gregorij.  summa 

')  þannig;  ')  eða:  sæan. 


1396.  HÓLASTAÐR.  613 

Bemundi.  jtem  gofredus  a  tueimr  bokum.  liber  job  a  tueimr 
bo  |  kum.  p9alltarar.  iiij.  |>essar  skolabökr.  doctrinalia.  ij.  brito.  a 
tueimr  bokum.  buguicio1)  grecismus.  ýsodorus  ethymologiarum2). 
proprietarium.  strepitus  iudicij.  £>essar  soghu  bðkr.  CDariu  sagha 
guds  modur.  olafuanna  soghur.  karla  maghnus  saga.  |  thomass 
soghur.  ij.  jacobi  sagha.  anndress  sagha.  Gudmundar  sogur.  ij. 
thorlaks  sagha.  liber  Regum.  barlams  sagha.  Riddara  sogur  a 
tueim  bokum.  postola  sogur.  jons  sagha  holabiskups.  Suo  mikid 
j  sylfri.  sýlfr  Rosir.  xxx.  oc.  ix.  sylfr  |  spðner.  xvj.  oc  einn  brot- 
inn  j.  bolli  med  swijk3)  oc  annar  minni.  bikarar.  iij.  med 
einu  loki.  oc  þrir  litlir.  sýlfr  skalir  storar.  viij.  spirur.  viij. 
gylldar  oc  ero.  ij.  med  loki.  huitt  skurn  gyllt  med  loki  brotid. 
jons  bolli  med  loki.  oc  mQsur|ker.  iij.  tuð  af  þeim  med  lokum. 
stettarker.  v.  gylld  oc  eitt  af  þeim  loklaust.  oc  þriu  ogylld  med 
lokum.  spirur.  vij.  ogylldar.  skurner.  viiij.  swartar  oc  ein  med 
loki.  vatnskarlar.  iiij.  oc  er  hinn  fimti  med  tin.  laughr.  horn. 
xiij.  |  bwin.  munnlaughar.  iij.  meta  skalir  tuennar.  bismare. 
grinda  jarn  tuenn.  borddwkar.  vj.  skinnfelldr.  Reykelsi.  xj. 
merkr.  vax.  iij.  fiordungar  oc  gullhlpd  npckur.  aklædi..v.  koddar. 
ij.  kullt.  v.  kistur.  v.  skuiara4)  knifua.  v.  hár|knifuar.  kambr  oc 
skæri.  ormstunga  buin.  Reflar  hundrat  alna  oc  morg  tiallda 
slitr.  einn  Refuill  nyþeladr.  ein  ferskefta.  brwner.  iij.  oc  dwkr 
glitadr.  biarnfell.  viij.  swardreipi5)  npckur.  aalreip.  sessur.  ij. 
langar.  crvcifixum.  finjgraiarn  tuenn.  iarnstika  med  skipi.  sessur. 
ij.  illar.  halsjarn.  messubrefuer.  ij.  ýmnarius  nyr.  bly  af  kirkiu 
oc  glergluggabrot.  bekfelli  nockur. 

J  skemmu  Reckiu  klædi.  hðghindi.  v.  oc.  xx.  med  faneyt- 
um.  dynur.  v.  oc.  xx.  oc  at  auk.  vj.  |  faneytar.  Reckiu  voder.  v. 
oc.  xx.  oc.  vj.  faneytar.  skinnbeder.  xviij.  bolstrar.  xviij. 
abræidzl.  xvij.  oc  huitlar.  iij.  salwn.  v.  teflingsver.  vij.  blæiur. 
vij.  munlaugh.  vatnkarlar.  ij.  woro  linlokin  oc  hðghindis  werin 
oll  slitin.  kistur  ij.  læstar.  | 

|>etta  j  prestabwri.  dynur.  vij.  hðghindi.  vij.  bolstrar.  vij. 
skinnbeder.  v.  Reckiuvoder.  xij.  abreidzl.  v.  pottr.  munnlaugh. 
kista  stor  læst. 


')  huguico,  frskr.;  2)  ethia*,  frskr.;  *)  þannig,  frskr.;  4)  þannig,  frurn- 
skr.  =  skwara  =  skúara;  5)  swardreidi,  hdr. 


614  HÓLASTAÐR.  1396. 

J  bordhwsi  morteel.  panna.  Bist.  stæikiteinn.  tindiskar  med 
fotum.  x.  salltfgt.  xix.  kat.lar.  iij.  forner.  pottr  einn  oc  þrir 
faneyter. 

J  skyrbwri  storkerolld.  ix.  at  tpju.  katlar.  iiij.  forner. 
pottar.  v.  skyr.  ix.  tigher  skiolna. 

J  karlaskala  wll  mikil  oþueghin.  boloxar.  vj.  oc  enn 
annbod  nockur  oc  lausauidr. 

J  bræidabwri.  lxxx.  |  vétta  skreidar.  ein  kista.  hwder.  xvj. 

J  langabwri.  smior  halft  annat  hundrad  vétta.  nauta 
limer  halfr  fiordi  tughr.  sijdur  halfr  þridi  tughr.  oc  enn  aftr 
Rygger  nockurer.  krof  fimtigher  med  skammrifum  oc  enn  lausa 
matr  nockur  j  einum  klefua.  |  mon  uel.  xx.  vetter.  fiot.  xiij 
vætter. 

J  kiallara    tatkonnur  ailtz  ath  tali.    xiiij.    hæitukerolld.  ij 
vond.  katlar.  ij.  storer.  erv  nu  vreikuut  smabwsgoghn   oc  ann- 
bod    heima    oc  [atjwtbwm  oc   enn    katlar   nockurer    at    stadar 
bwnum. 

í>etta  j  kuikfee  |  heima  oc  at  wtbwm.  fioghur  hundrut  kw- 
gillda.  xl.  oc.  iij.  kwgilidi.  kalfar.  lx.  En  vttan  gardz  kwgilldi 
millum  hofdahola  hrauns  a  skagha  oc  vodlahæidar  med  mikla- 
garde.  vj.  kwgilldum  fatt  j.  vj.  hundrut  kwgilldi. 

J  neýrdsta  vm^bodi  hundrat  kwgillda  oc  ixxx.  kwgillda. 

Jfiiotavmbodi  hundrat  kwgillda  oc  halfr  fimti  tughr  kwgillda. 

hross  hæima  oc   at  wtbwm  fimtan  tigher  oc  vngrýssi  xxx. 

J  laugh  jarda *)  vón  vadmala  ath  lukjtum  ðll- 

um  vitavorskulldum  sextighi  hundrada. 

hæý  hæima  oc  vttangardz  nærri  fiorum  tighum  fadma 
taudu.  en  miogh  suo  eingi  wthæn2). 

þetta  j  skipum  feria.  oc  karfui.  huartueggia  vont  med 
batum.  drangeýiar  far.  ackier.  ij.  oc  Reidi  med  j  skipunum. 

eru  nu  oReiknut  sum  ornamenta  kirkiunnar  kirkiubrotz. 
vidrinn.  og  bwdzu  efnit. 

Ok  saker  þess  ath  wer  fyrr  græinder  menn  vissum  oc 
trwm  þenna  Reikningskap  sannan  wera  allan  saman.  þui  sett- 
um  wer  vór  jnnzsigbli  med  biskupsins  |  jnnzsighli  firer  þetta 
jnventarium  sem  giort  var  a  holum  feria  sexta  post  ascen- 
sionem  domini.  a  þui  áre  sem  fyrr  segher. 

')  Hér  er  autt  bil  fyrir  svo  sem  15  stah,  og  svo  er  í  afskript  þor- 
láks  biskups;  2)  =  útheyn  =  útheyin. 


1396.  SKIPAN   VILCHINS  BISKUPS.  615 

512.  27.  Juni  1396.  i  Skálholti. 

Skipan  Vilchins  biskups,  er  staðfestir  skipanir  hinna  fyrri 
biskupa  Magnúsar  Gizurarsonar,  Árna  J>orlákssonar  og  Jóns 
Sigurðarsonar,  og  skipar  ýmsa  hluti  af  nýju. 

AMagn.  354.  Fol.  bls.  64-66,  skb.  c.  1400;  AM.  42A.  8vo 
bls.  221—22,  hér  að  eins  §  4— §  9;  Ny  kgl.  saml.  Nr.  1938. 
4to  (afskr.  af  AM.  354.  Fol.).  Prentuð  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
II,  137—139. 

Her  ero  skipaner  herra  vilkins  med  guds  nád  biskups  j 

skalhollti1). 
Anno  domini  (D°.  ccc°.   xc°.  vj°.  tueim  nattum  firir  petrs 
CDesso  j  skalhollte.  jn  synodo  voru  þessi  bodsettaf  virdulighum 
herra  herra  vilkin  medr   guds    naad    biskup    j    skalhoiiti    oc  j 
samþýkt  tekin  af  ollum  lærdum  monnum. 

1.  Jn  primis  at  þær  constituciones  er  giðrt  hafua  godrar 
aminningar  skalholltz  biskupar  CDagnus.  arne  þorlaksson  ocion 
sigurdarson  sýnazt  oss  skynsamiigar  oc  vel  halldandi.  Sérliga  at 
prestar  late  j  brottu  sinar  opinberar  barna  mðdr  ok  frillur  af 
sino  heimile  ok  þingum  innan  halfs  manadar  nesta. 

2.  Jtem  at  prestar  uande  alla  lute  sem  reinligaz  til  guds 
þionostu.  vin  ok  bakstr  ok  adra  hlute.  ok  geými  heilaga  krisma 
ok  ewcaristiam  j  hreinligri  hirdzlu  læstri  ok  halldi  hrein  cor- 
poralia  CDessuklædi  oc  sacrarium  handklædi.  lesi  dags  tidir 
heima  forfalla  laust  j  kirkiu  dagliga.  en  sýngi  helga  dagha  ok 
hatidis  [ok  a]llar  tidir  ok  hallde  huer  prestr  sinne  vist.  xij. 
manudi  forfallalaust. 

3.  Jtem  at  allir  prestar  predike  alla  þa  daga  sem  j  xvj 
daga  halldi  ero.  ok  j  onduerdri  iolafostu  ok  langafðstu  ok  j 
mote  paskum.  heýri  innvirdulega  skriptamal  ok  godfuslega  ok 
kenni  sinum  soknarmonnum  huersu  þeim  beR  at  skriptaz  inn- 
virduliga  med  allri  godfysi  ok  sannri  einord  med  vidikomningu 
hiartans  ok  fullum  huga  til  vid  at  skiliaz  sýndirnar.  segi  til 
viku  balldz  huern  sunnodag  sua  haatt  ok  skilit  at  tida  soknar- 
menn  heýre.  leggi  prestar  af  alla  lausung  ok  leikaraskap  bædi 
j  klæda  bunadi  ok  vapna  burdi.  taki    prestar  saman  romaskatt 

')  vilkins  skalhollts  biskups  42. 


616  KAUPMÁLABRÉF  VIGFÚSAR  OG   GUÐRÍÐAR.  1397. 

ok  geyme  truligha.  ok  afhendi  profastinum  allan  oskerdan  ok 
vm  skipte  hann  ecki.  ok  fordiz  sua  þa  pino  er  pafi  leggr 
þar  medr. 

4.1)  Jtem  allir  prestar  þeir  sem  tuær  soknar  kirkiur  hafua 
syngi  rumhelga  daga  at  vtkirkium  ok  bðnhusum. 

5.  Jtem  at  allir  prestar  ok  bðndr  þeir  sem  soknar  kirkiur 
hallda.  taki  med  biskups  tiundum  ok  af  hendi  sua  profastin- 
um2)  edr  þeim  sem  hann  til  skipar.  halldi  kirkiur  ok  bðnhus 
sæmiligha  ok  vel  geýmd  suo  at  eigi  megi  fenadr  inn  komaz. 
giorizt3)  vpp  kirkiur  ok  bðnhus  innan.  xij.  manada  ella  luki 
iij  merkr  firir  halfkirkiu.  en  xij  aura  firir  bðnhus. 

6.  Jtem  at  bondr  þeir  sem  kirkiur  hallda  se  skylldugir 
at  giora  Reikning4)  profðstum  af  ollum  eignum  þeim  er  þeirra 
kirkiur  eiga.  tiundum  ok  ðllum  odrum  þeirra  eignum  ok  af  hendi 
tiundir  kirknanna  þa  er  þeir  med  skiliaz  og  sýni  eigi  sidr  allt 
kirkiunnar  godz  þa  er  þeir  skiliaz  med  iord.  Sua5)  eigi 
sidr  þeir  sem  vtkirkiur  hallda  leggi  eptir  kirkiu  tiunder 
ok  se  sýnt  kirkiunnar  vmbodsmanne  edr  þeim  sem  hann  til 
skipar. 

7.  Jtem  at  firir  launfesting  setiz  þvilik  skript  ok  fesekt6) 
sem  firir  opinberan  hordom. 

8.  Jtem  at  opinberum  frillulifuis  monnum  gefuizt  eigi 
guds  likami  vtan  þeir  skiliz  vid  ok  bðti  ýfer. 

9.  Jtem  at  þeir  menn  sem  hlaupaz  profastdðma  j  mill- 
um  stefnizt  aftr  af  þeim  profasti  j  huers  vmbodi  þeir  brutu  ok 
retti  sa  yfuer  þeim7). 


513.  27,  April  1397.  á  Bessastöðum. 

Kaupmálabréf  Vigfúsar  ívarssonar    og  húsfrú  Guðríðar  Ingi- 


mundsdóttur. 

Frumbréfið  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,20;  innsiglin  hafa 
verið  átta,  en  eru  öll  dottin  í'rá. 


[kavpmala  bref  hvstrv  gvdridar  13978). 
Aullum    monnum    þeim    sæm    þetta    bref    sea   edr   heýra 

')  42  byrjar  hér;  s)  profausturn  42;   *)  Giori  42;  4)  reikningsskap  42; 
5)  ok  42;  6)  fepina  42;  7)  sl.  42;  8)  aptan  á  bréfinu. 


; 


1397.  TJÖRN    OG  GARÐR   í  ÁÐALDAL.  617 

sænndaa  þorstæinn  æyiolfsson  laugmadr.  arne  æinarsson.  gunn- 
lðgr  maghnusson.  æinar  olafsson.  anndres  þoralfsson  oc  helghe 
biamarson.  bardr  aroorsson  oc  teitur  kolbeinsson  Q[uediu] 
G[uds]  oc  sina  kunneght  giorannde.  ath  þaa  ær  lidit  war  fra 
burd  wors  herra  jehsu  christi  (D.  ccc.  xc  oc  vij  aar  friadaghinn 
j  paska  vichu  aa  bessastðdum  aa  alftha  nese  worum  wær  j  hia 
ath  ærlighr  mann  wighfus  jfuarsson  kenndiz  firer  oss  ath  gud- 
rid  jnnghimundz  dotter  hans  kærligh  husfru  aa  j  hans  garde 
þriu  hundrgth  hundrada  a  jslande  eda  j  noreghe  eftir  forngilldu 
marka  tale.  þar  til  fiordunngs  giof  af  ðllu  sinu  godze  fðstu  oc 
lausu.  Reichnadi  wighfus  bonnde  þaa  sitt  godz  viij  hunndrðth 
hunndrada.  werdr  þi  hennar  godz  j  gardinum  allz  fimm  hunnd- 
rath  hunndrada.  Ogh  til  sannynda  hiær  wm  settum  wær  fýK 
næfndir  menn  vor  jnnsigle  fyrer  þetta  bref  giorth  j  saugdum  stad 
deghi  oc  aare  sæm  fýR  seger. 


514.  6.  Mai  139T.  i  Garði. 

Vitnisburðr  Jóus  Grímssonar  og  Arnórs  Jónssonar  um  landa- 
merki  Tjarnar  og  Garðs  í  Aðaldal. 

Biskupsskjalasafn  Nr.  3.  Fol.  bl.  98,  bréfabók,  sú  er  þorlákr 
biskup  lét  rita  1641 — 42,  og  er  bréfið  þar  tekið  eptir  transscripto 
frá  4.  Júní  1491;  AMagn.  Dipl.  afskrr.  Nr.  39,  eptir  nefndri  bréfa- 
bók,  að  því  er  virðist  með  hendi  Orms  Daðasonar. 

Landamerke  Tiarnar  j  Adaldal. 
J>etta  er  vitnisburdur  þeirra  Jons  Grijmssonar  og  Arnors 
Jonssonar  um  jardareign  Tiarnar  i  Adaldal.  ad  fýrer  sunnann 
rade  gardur  sa  er  geingur  fyrer  sunnan  gierdesvðllenn  ad 
Tiðrn.  og  heim  j  horned  a  tungardenum  j  Garde.  og  sijdann 
rædur  vallargardurinn.  og  sa  gardur  er  geingur  ur  hðnum 
vestur  i  Gnup  er  geingur  upp  ur  Marckklett.  fyrer  vestann 
Gnup.  enn  sijdann  Marckgata  su  er  geingur  fyrer  vestann 
Gnupsenda.  austur  ad  þeirri  gautu  er  geingur  ut  af  Gnups- 
enda.  rædur  þa  su  gata  þar  til.  er  hun  kiemur  nidur  a  þeirri 
gðtu.  er  liggur  ofann  til  vestre  hellu.  enn  fyrer  utan  rada  hraun. 
austur  ad  Sveinum.  en  ur  Sveinum  austur  i  Micklahollt.  Mickla- 
hollt  allt  med  veide  og  jardar  eign  ut    i  hraun  þad.    og    griot 


618  ERFÐAMÁL   SÉRA   EINARS  ÞORVARÐSSONAR.  1397. 

gard.  er  geingur  fyrer  utan  holltid.  Rædur  fyrer  austan  gata  su 
er  liggur  ofan  fra  Nese  ut  ad  ytra  Selgarde.  Sðgdu  þeir  ad 
Tiorn  ætte  þriggia  tolffedminga  torfskurd  i  Bruajðrd.  og  einn  i 
Botar  jðrd.  ef  hiner  være  adur  skorner  aller.  Saugdu  fyrr- 
nefnder  menn.  ad  Tiðrn  ætte  beit  a  Hrutalækiar  flautu.  hvort 
er  helldur  villdu  manad  huortueggia  dægur.  edur  tvo  manade 
annad  dægur.  Saugdu  þrattnefnder  menn  Jon  og  Arnor  ad 
þeir  vissu  ad  Hakon  formodssou  og  Keginleif  soru  ad  Tiarnar 
jðrd  ætte  þessa  beit.  vissu  tijdtnefnder  menn.  ad  þeir  Arne 
Ofeigsson.  og  Biðrn  Arnason  soru  þann  gard  mark  j  millum 
Gardz  og  Tiarnar.  er  geingur  ur  vailargardenum  i  Garde.  og 
vestur  i  Gnup.  Sðgdu  adur  greinder  menn  ad  Tiðrn  ætte  vj. 
vickna  verck  a  Eingebacka.  Og  til  sannenda  hier  um  settum 
vid  ockar  jnsigle  íyrer  þetta  vitnisburdar  bref  er  giðrt  var  i 
Garde  i  Adaldal  drottensdagenn  næsta  epter  krossmessu  a  vor. 
þa  er  lided  var  fra  hingadburd  vors  herra  Iesu  christi  þusund 
ccc.  niutiger  og  sið  ar. 


515.  [12.  Mai!]  1397.  i  Bólstaðarhlið. 

Dómr  sex  manna  útnefndr  af  Einari  bónda  Dálkssyni  [sýslu- 
manni  í]  Húnavatnsþingi  um  erfðamál  milli  séra  Einars  J>or- 
varðssonar  og  Guðrúnar  nokkurrar. 

AM.  Fasc.  LXXIII,  6,  brot  af  frumritinu  á  skinni.  »þetfa  eru 
innsiglareimar  undan  arfleidslu  brefe  3ia  dætra  þorleifs  Biornssonar 
og  Ynguelldar  Helgadottur,  giðrdu  af  9  mðnnum  1490  fiorda  dag 
i  paskum  á  Sydrum  Aukrum  i  Blonduhlid.  Originalbreíed  hefi  eg 
feinged  til  eignar  fra  þeim  mædgum  i  diupadal  í  Blonduhlid.  Gud- 
runu  Stefansdottur  og  Sesseliu  Sigurdardottur.  Eg  hefi  þetta  upp- 
skrifad  hia  fyrsðgdu  brefi.«  (AM.)  Aptan  á  þessar  reimar.  sem  eru 
limdar  á  pappírsblað.  ritar  Árni:     «Jnnsigla  reimar  1490«. 

Ollum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sia  ædr  hæyra  sænda 
dalkur  æinarsson.  þorger  boduarsson.  þordr  bæss[ason].  æinar 
þorarinsson.  æyiulfur  biarnarson  ok  magnus  jonsson  quædiu 
guds  ok  sina  kunnight  gerandi.  ath  a  atta  ari  rikiss  virdvlighs 
herra  æiræks  med  guds  nad  norægs  kongs  laugardagh  næsta 
fyrir  [  .  .  .  halluar?]di  martiris  j  bolstadarhlid  j  langadal  voro 
ver  til  næfndir  af  æinari  bonda  dalkssyni  [syslumanni  i]  huna- 


1397.  SKÁNEY   í  REYKHOLTSDAL.  619 

vadzþingi  at  dæma  millum  sira  æinars  þoruardssonar  af  æinnæ 

halfu  gudrunar af  annari  vm   þann  arf  .... 

.  .  .  .  sinnæ 


516.  15.  August  1397.  i  Reykjaholli. 

Kaupsamningr  Brands  Haukssonar  og    Guðrúnar  Vermundar- 
dóttur  um  jörðina  Skáney  í  Reykhoitsdal. 

Frurnbréfið  á  skinni  í  AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,21;  fjögur  innsigli 
haía  verið  fyrir  bréfinu,  en  eru  dottin  frá. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda  steinn 
þordarson.  páll  steinsson.  gvnnlavgr  þorvardzson  oc  jon  halldors- 
son  kvediu  gvds  oc  sina  kunnickt  gerandi  at  þa  er  lidit  vaR 
fra  hígat  bvRd  vors  heRa  iehsv  christi  þvsvnd  þRÍv  hvndrat 
nivtiger  oc  vij  aaR  jn  assumcione  sancte  marie  virginisj  Reýkia- 
hollti  j  Reýkiadal  vorv  véR  j  hia  sám  oc  heýrdvm  ORd  oc 
handaband  bRandz  havks  sonaR  oc  gvdRvnar  veRmvndaRdottvr. 
at  nefndR  bRandR  handlagdi  fýRnefndRÍ  gvdRvnv  kvitt  oc  lidvgt 
aa  sinna  vegna  vm  þann  CDaala  hennaR  sem  havkr  fadir  hans 
lagdi  vpp  j  joRdina  at  skaneý  halfa.  ok  j  sama  handabande 
jatadi  þRatt  nefnd  gvdrvn  gReindvm  bRandi  sinn  hluta  j  joRd- 
inne  fýstvm  til  kavps  þa  hvn  villdi  selia  firir  xx  kvgilldi  oc  tiv 
hvndaat  kvgillda  virt.  CDet  samri  grein  skýlldi  gvdRvn  kavpa 
af  opt  nefndum  bRandi  hans  hlvta  j  jordinne  ef  honum  veri 
favl  oc  veri  hvn  vgipt  met  sama  héd  oc  fridleika  eptir  Rettri 
tiltavlv.  Ok  til  sannenda  her  vmm  settvm  veR  fyR  nefndir 
menn  vor  jnsigli  firir  þet  bRef  er  gðRt  var  j  sðgdvm  stad  deghi 
oc  aa,RÍ  sem  fýR  segir.1) 


517.  9.  September  1397.    á  Grund  i  Eyjaíirði. 

HaldóR  prestr  Loptsson  selr  Böðvari  djákna  Ögmundarsyni 
Krossanes  í  Kræklingahlíð  fyrir  Skriðuland  og  Hallfríðarstaði 
með  tilgreindum  landamerkjum  og  ítökum. 

')  Aptan  á  bréfinu  stendr  með  sörnu  hendi  og  bréfið: 
her  var  j  hia  gvnnar  gilsson  pall  palsson. 


620        KROSSANES,   SKRIÐULAND,   HALLFRÍÐARSTADIR.         1397. 

Frumbréfið  á  skinni  í  AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,19;    innsiglin 
dottin  frá. 

[Kaupbref  krossanes  j  kræklingahlid  13971). 

f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 

þordr  hialltason.  jon  þordarson.  hoskulldr  hughason  oc  arngrimr 

gudmundzson  Q[uediu]    guds    oc  sina  kunnigt    gerande  ath    þa 

er  lidit  var  fra  higat  burd  vars  herra  iehsu  christi  (D  ccc  nio- 

tighir  oc  seau  ar  in  profe3to  gregorij    pape2)    a    grund    i    eyia 

firde  voru  uær  j  hia  sám  oc  heyrdum    a  handaband   sira  hall- 

dors  loptzsonar  af  einne  halfu  enn    boduars    diakna    ogmundz- 

sonar  af  annare  ath  suo  firir  skildu  ath  sira  halldor  sellde  bðduare 

jordina  alla  j  krossanese   j  kræklinga   hlid    med    aullum    þeim 

gognum  oc  gædum  er  hann  vard  fremzst  eigandi    med  þessum 

ummerkium.  rædr  gardz  stadr  firir  sunnan  nedan  or  sio  oc  upp 

j  tungard  milli  krossanesia    oc    þadan    rettsyni  upp   i  sunnan- 

uerda  hundatiorn    oc  þadan    rettsyni    upp   j    berghol    sunnan- 

uerdan  er   stendr  firir  nedan  lonith  oc  þadan  í  kelldu  sogit  er 

geingr  sunnan  j  lonit  firir   sunnan  upptoku    enn  firir  ofan  lon 

er  stor  steinn  oc  þadan  rettsyni  upp  j  hraukbæiar  grafer  utan- 

uerdar  oc  þadan  rettsyni  upp  j    steina    firir    sunnan    læk  þann 

er  sudr  er  fra  krossaness   seli    oc    þadan  rettsyni  j    hagagard. 

sidan  rædr  hann  firir   ofan  oc  ut  j  gardzstad  firir  sunnan  sam- 

tyni  rædr  þa  þadan  gardzstadr  ofan  j    lon    firir    utan    hrafna- 

biorg  oc  sidan  lon  ut  j  sio.  a  krossanes  ollo  gelldfe    rekstr    oc 

iombum   j    glerardal.    eiga    þeir    at  hallda   garde   med  odrum 

bygdarmonnum  þeim  sem  þagat   eiga  rekstr.    tueggia    manada 

rekstr  j  annat  mal  upp  j  hraukbæiarfiall  ollu  bufe  edr  manadar 

rekstr  bæde  dægr.   sagde    sira    halldor   til  halfkirkiuskylldar    a 

iordunni  oc  s[k]ilde  sira  halldor  a  bauduar  ath  abyrgiazt  fyrnd  a 

kirkiunni  oc  hennar    ornam.entis    oc    at    svara    porcione.  her  a 

mot  gaf  boduarr  sira  halldori  iord  alla  a  nedsta   skriduiande  j 

auxnadal  med  aullum  þeim  gognum  oc  gædum  sem  hann  uard 

fremst  eigandi  ath  med  þessum  wmmerkium.  Rædr  firir  sunnan 

wordur  ij  hia    midskridulandz    garde  oc    ur  þeim  Rettsyni  wpp 

j  fiall  oc  nidr  j  aa  enn    firir    wtan    lækiar  gil    rettsyni  wpp  aa 

fiall  oc  yfer  j  wallargard  yttra  a  skialldarstodum.  oc  halfa  jord 

*)  [Aptan  á  bréfinu;  með  yngri   hendi:    bref    vram    krossanes    hall- 
fridarstadi  oc  nedzsta  land;  2)  þ.  e.  11.  Marts. 


1397.  HOLTASTAÐIR   í  LANGADAL.  621 

aa  hallfridarstodum  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sem  hann 
ward  fremdz  eigandi  ath  oc  henni  hefer  fylktt  ath  fornu  oc 
nyiu  med  þessum  wmmerkium.  itædr  gardr  firir  uttan  oc  wpp 
j  læk  enn  steinn  storr  j  millum  auxna  hols  oc  hallfridarstada 
wid  sydre  skridu  oc  rettsyni  or  honum  wpp  oc  ofann  eiga  hall- 
fridarstader  þessi  jtok  j  annara  manna  jarder  selfor  j  myrkar- 
dal  arlega  tíutigum  asaudar.  ij  kum.  ij.  Rossum  af  jordunni. 
skogr  j  tungu  jord  med  þessum  wmmerkium.  warda  a  halsinum 
firir  sunnan  stiga  dæli  oc  rettsyni  nidr  [j]  drangstein  uid  skugga 
gautu  oc  rædr  hann  sidan  ut  a  hals  firir  nedan  forin1).  sagde 
bauduarr  til  bænhu[s]skylldar  a  badum  iordunum  enn  skilde 
ath  sira  halldorr  skyllde  abyrgiaz  fyrnd  a  badum  bænhusunum. 
skylde  huarr  hallda  til  laga  þeim  jordum  er  keyptte  en 
þann2)  suara  logripttingum  er  selde.  oc  til  sannenda  her 
wm  settum  wær  fyrr  nefnder  menn  war  jnsigle  firir  þetta  bref 
giortt  j  sogdum  stad  oc  are  crastino  natiuitatis  beate 
wirginis. 


i 


518.  1.  Nóvember  1397.  á  Holtastöðum. 

Einar  prestr  í>orvarðsson  selr  hústrú  Ingiríði  Jpórðardóttur 
jörðina  alla  á  Holtastöðum  í  Langadal  með  gögnum  og  gæð- 
um  fyrir  lausafé. 

Biskupsskjalasafn  íslands  Hol.  Fasc.  II,  2,  frumritið  á  skinni; 
öll  innsiglin,  sem  hafa  verið  sex  að  tölu,  eru  nú  dottin  frá. 
Miðbik  bréfsins  er  máð,  svo  að  nú  verða  ekki  lesin  nokkur  orð  í 
því,  og  eingar  afskriptir  hafa  orðið  á  vegi  mínum  af  bréfi  þessu 
gerðar  áðr  bréfið  var  orðið  slitið  sem  það  nú  er,  svo  að  fylla  mætti 
eyðuna  eptir  þeim,  og  annars  veit  eg  eingin  rök  til,  að  bréf  þetta 
hafi  nokkurn  tíma  verið  afskrifað  fyrri  en  nú,  en  hér  er  það  prentað 
eptir  stafréttri  afskript,  er  cand.  theol.  Hannes  þorsteinsson  hefir 
gert  fyrir  mig.  Ritháttr  bréfs  þessa  er  einkennilegr  og  svo  sem 
bréfið  væri  miklu  yngra,  og  uppskafningr.  Bréf  þetta  er  því  grun- 
samlegt  og  varhugavert. 

Kaup  Brief  sira  Einars  J>oruarsonar  oc  hustru  Jngerijdar 
þordardotter  vmm  holtastade  Anno  1397. 

|>eim  godum    monnum    sem   þetta    brief   sia   edur   heyra 

')  f°m,  frbr.    og    rná  gera  bæði  úr  því:  förin  og  form;    3)  svo    frbr. 


622  HOLTASTAÐIR    í   LANGaDAL.  1397. 

sender  Einar  prestr  snorrason.  þorgeir  Boduarsson.  þorsteirn 
Ber[g]sson.  petur  palsson.  jon  þorgeirsson.  þorarinn  gudmunds- 
son.  leikmenn.  kuedin  guds  ok  sijna  kunugt  giórandi.  ad  þa 
er  lided  var  fra  hingadburde  vors  herra  jesu  christi  [m.  3c. 
9°  og  sio  Ar1)  á  holtastodum  i  langadal  á  allra  heilagra  messu 
vorum  vier  [i]  hia  ok  heirdum  ok  saum  a  handaband  þeirra 
Einars  þoruarsonar  af  eine  alfu.  enn  hustrur  jngerijdar  þordar- 
dotter  af  annare  ad  so  firir  skilldu.  ad  sira  Einar  sellde  jnge- 
rijde  jðrdina  alla  a  holtastodum  i  langadal.  med  ðllum  þeim 
gðgnum  ok  giædum  sem  jordunne  filt  hafa  ad  fornu  ok  nyu 
ok  hann  haf[d]i  fremst  eigande  ad  orded  ok  petur  biskup  hafe 
sier  selt.  enn  kirk[i]unnar  eign  sieu  þpssar  jardar.  huamr. 
kirk[i]uskard.  hamraland  ok  halfr  kagaraholl.  eirnenn  filge  holta- 
stodum  ok  hennar  eignum  alt  land  firir  sunnann  holsdæld  sudr 
i  þann  gard  sem  liggr  næst  gunnfrijdarstodum  ok  vpp  i  tind 
ok  þadan  vt  a  torfhola.  ok  so  i  blondu.  eirnenn  halfa  selueide 
i  blonduos  a  mots  vid  hialtaba[c]ka  kirkiu  ok  ueidesyke  i 
blondu  firir  vtan  hniukakot.  jtem  reka  vt  a  deple.    skogarhogg 

i  hola  huamm2) hier  i  mot  gaf  jngerijdr  sira  Einare 

nyutyu  hundrud  med  þessum  fridleika.  fimtan  kyr.  fimtan 
asaudar  kugillde.  tiju  gielldfiar  kugildi.  halft  huort  i  nautum 
ok  saudum.  þrettan  hundrud  voru.  tolf  hundrud  i  hafnarvodum 
ok  tolf  hundrud  i  hrossum  ok  til  þrettan  hundrada  i  slatrum 
ok  skillde  þetta  vt  lukast  a  þremr  arum.  nema  jngerijdr  vilie 
skiotara  vt  luka.  enn  þat  sem  ecki  likist  ut  skillde  standa  med 
tolf  alna  abata  huort  hundrad  fritt  af  frijdu.  en  ofrijtt  af 
ofrijdu.  jtem  skillde  jngerijdr  a  sira  Einar  ad  hann  skillde  lata 
giora  upp  kirk[i]una  a  holtastodum  a  sialfs  sijns  peninga  kost. 
og  hafa  þar  firir  þaug  fimtan  hundrud  sem  geord  voru  a 
kirk[i]una  ok  henar  ornament  sijdan  sira  Einar  keipte  ad 
herra  petre  biskupe.  enn  ef  nockud  kinne  a  ad  bresta  upp  a 
kirk[i]unar  bigging  þa  skiilde  sira  Einar  edr  hans  erfingiar  luka 
jngerijde  firsogd  fimtan  hundrud.  sio  kugillde.  atta  hundrud  j 
uoru.  skillde  sira  Einar  abirg[i]ast  laga  ripting  a  greindri  jordu. 
en  jngerijdr  hallda  til  laga. 

')  [þannig  afskr.  Hannesar;  ')  [þetta  er  mjög  óljóst  í  bréfinu,  en 
þó  ætlar  Hannes,  að  víst  muni  þetta  standa  þar,  svo  sem  hér  er  lesið, 
«n  þar  á  eptir  verðr  ekki  lesið   »eitt  orð  og  ef  til  vill  annað  smáorð«. 


1398.  GRUND   í   EYJAFIRÐI.  623 

Ok  til  sannenda  hier  umm  setium    vier    firgreinder    menn 
vor  incigle  firer  nedan  þetta  brief. 


519.  2  Februar  1898.  á  Grund. 

Jón    Hákonarson    selr    séra    Haldóri    Loptssyni    hálfa   jörðina 
Grund  í  Eyjafirði  með  Holti  fyrir  tilteknar  jarðir. 

Frumbr.  á  skinni  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,22;  innsiglin  dofctin  frá. 
Afskr.  í  bréfab.  séra  Skúla  á  Grenjaðarstað  AM.  255. 4to  bls.  300  —  301. 
Frumbréfið  virðist  vera  með  sömu  hendi  ©g  Nr.  510  hér  að  framan 
(23.  Okt  1395)  og  mun  það  án  efa  vera  hönd  séra  Haldórs  Lopts- 
sonar,  því  einginn  annar,  af  þeim  sem  nefndir  eru  í  bréfunum,  kemr  við 
þau  bæði. 

[grundar  Bref  gamallt. 
kuittantia  vm  halfa  grund  Jonz  Hakonssonar1). 
f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sæa  ædr  heýra 
senda  eirekr  þorleifsson.  biarni  kolbeinsson.  þordr  hialtason  oc 
þorkell  raudr  sueinsson  quediu  guds  oc  sina  kunnikt  gerandi 
ath  þa  er  lidit  uar  fra  higat  burd  uaars  herra  iehsu  christi  (D 
ccc  xc  oc  atta  aar  in  purificatione2)  beate  uirginis  a  grund  i 
eyiafirdi  vorum  ver  i  hea  saim  oc  heýrdum  aa  ath  þeir  sira 
halldor  loptzson  oc  ion  hakonarson  kenduzt  med  handabandi 
at  ion  hafdi  sellt  sira  Halldori  alla  halfua  iordina  a  grund  i  eyia- 
firdi  oc  allt  hollt  i  eyiafirdi  med  ollum  gædum  oc  hlunnendum 
sem  þeim  iordum  hefer  fýlkt  ath  fornu  oc  nýiu  ath  ongu  fra- 
skildu  þij  ion  uard  fremzt  eigandi  ath  med  halfum  þrugstung- 
um  oc  torbskurd  i  hamar  iord  meiri  epter  þij  sem  þeim  þarfar 
er  sa  grund  bua.  kol  af  nupufellz  skoghi  sem  þarfar  bui  a  grund 
j  mot  skogar  part  er  grund  hefer  aatt  j  nupufellz  skogha  oc 
stodhrossa  gongu  i  grundar  iord.  sagdi  ion  til  kirkiu  skylldar 
oc  ath  vera  ætti  prestr  oc  diakn  oc  kuengilldr  vmaghi  a  allri 
iordinni.  her  j  mot  gaf  sira  halldorr  j  fýstu  oc  hafdi  afhent 
oc  uth  lukt  iord  i  huammi  j  skaghafirdi  firir  fiorathighi  hund- 
rada  oc  iord  ath  hrauni  i  slettahlijd  firir  tuttughu  hundrath 
oc  þar  til  sexthighi  kugillda.  oc  saker  þess  ath  þetta  goz  var 
aadr  longhu  lukt  giorde  nefndr  ion  aadrnefndan  sira  halldor 
ollungis     kuittan      af     ollum      fyrsaugdum     iardar      verdum 

')  [Aptan  á  bréfinu  með  annari  hendi,  og  stendr  neðan  við  NB.; 
2)  í  þessu  orði  er  skrifað  latínskt  f. 


624  KALMANSTUNGA.  1398. 

firir  sigh  oc  sina  epter  komendr  j  sama  handabandi.  Ok  til 
sannenda  her  um  oc  þess  meiri  stadfestu  setti  ion  hakonarson 
sitt  insigli  med  varum  insiglum  firir  þetta  bref  giorth  j  saugd- 
um  stad  deghi  oc  aari  sem  fyrr  seghir. 


520.  28.  Februar  1398.  á  Sámstöðum. 

Hallr  Svarthöfðason  selr  Jóni  Gilssyni  jörðina  í  Kalmanstungu  í 
Borgarfirði,  en  Jón  lætr  í  mót  jarðirnar  Sámstaði,  Skarðshamra  og 
Kleppstíu,  allar  með  tilgreindum  ummerkjum,  og  fer  þetta  fram 
með  samþykki  kvenna  þeirra  beggja. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,15,  frumbréfið  á  skinni;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.  2602  »er  accuratissime  confererad  vid  originalin,  sem  liggur  í  Skál- 
hollti  og  ber  ecke  á  mille  um  ord.  stðfum,  band  edr  punct«.  Af- 
skriptir  af  bréfinu  eru  og  í  AM.  258.  4to  bls.  284—89  (gerð  fyrir 
Brynjólf  biskup  1.  Aug.  1659)  og  í  Landsb.  115.  4to  I.  bls.  201—205 
(gerð  eptir  258  í  Reykholti  28.  Sept.  1721). 

Jn  nomine  domini  amen. 

uar  þetta  kaup  þeirra  hallz  suarthofdasonar  af  annari 
haalfv  enn  jons  gilssonar  af  annari.  ath  hallr  selr  nefndum  joni 
jordina  j  kaalmanztunghu  j  borgarfirde  med  ollum  gognum  oc 
gædum  sem  þeirri  jord  eighr  ath  fýlgia  ath  fornu  oc  nýiu  oc 
[ei]  er  med  loghum  fra  komit  oc  hallr  vard  fremst  eigandi  ath 
med  þessum  vmmerkium.  aædr  hafr  aar  gil  or  jokii  oc  framm 
j  huitaa.  enn  huitaa  Rædr  ofan  til  gunnlaughs  hofda  enn  vestr 
kuisl  Rædr  vpp  til  haafa  Rauns.  fra  haafa  hrauni  oc  vpp  at  vid- 
gelmi.  fraa  vidgelmi  oc  ]  gilit  firir  nedan  kleppa  skogh.  or  gil- 
inu  oc  j  hamartiorn.  þaa  or  hamrinum  er  stendr  firir  vttan 
hamartiðrn  oc  j  axlartiðrn.  þaa  Rædr  gilit  or  axlartiorn  oc  framm 
j  dalsaa.  þaa  rædr  dalsaa  oc  vpp  j  þoruardzstada  vautn.  or  þor- 
uardzstada  votnum  oc  vpp  j  arnarstein.  þaa  j  suinalæk.  þaa 
j  vlfsvatnzaar  lon.  þaa  Rædr  wlfswatnzaa  vpp  ath  gnupdæla 
gotum.  þaa  gnupdæla  gautur  nordur  j  lækinn  er  fellr  or  leiru- 
tiorn  enni  nyrdri.  þaa  austr  eptir  Rýggium  j  vorduna  firir 
nordan  torfavautn.  þaa  or  vordunni  sionhendingh  j  millum  torfa 
vatnz  hit  efsta  oc  hlijdar  vatnz  fýrir  nordan  haauada  vatn  vpp 
j  vestr  hæd.  þaa  or  hædinne    austr  j  endann  j    Rettavatni    enu 


I 


1398.  KALMANSTUNGA.  625 

sýdra.  þaa  austr  epter  heidi  fyrir  nordann  aalftavautn  j  jokuls- 
enda.  þaa  raada  joklar  fýrer  sunnan  balljokul  j  hafraargil. 

Ero  þessi  jtok  j  jordina.  gilsbacki  aa  skogh  ofuan  fraa 
haafua  Rauni  med  vestrkuisl.  enn  fliotz  tunghu  menn  vpp  fraa 
haafua  Rauni  oc  til  Rissgautu  gegnt  Rafna  biargargili  oc  hris- 
hogg  j  kleppaskogh  annat  huart  til  sels  ædr  stecka  oc  eigi 
lenghr  enn  kaalmanstunghumonnum  endiz  til  sels.  sambeit  aa 
fiiotztunghu  haals  vpp  ath  læk  þeim  er  fellr  or  þorgeirs  tiorn 
fram  j  fliot  [eiga  biarnarstadir  ok  haíkelsstadir  skog1)  j  millum 
nordr  klifs  oc  skridu  vpp  af  selia  tunghu. 

Her  j  mot  gefr  fýrr  nefndr  jon  aadr  greindum  halle  jord- 
ina  saamsstade  j  huitaar  sidu.  jordina  skardzhamra  oc  jordina 
kleppstiu  j  nordraardal  med  ollum  þeim  gaughnum  oc  gædum 
sem  þeim  jordvm  eighu  ath  fýlgia  ath  fornu  oc  nýiu  oc  jon 
vard  fremst  eighande  ath.  Eru  fýrr  nefndir  saamsstadir  med 
þessum  vmmerkium.  Rædr  teigs[gil]2)  framm  j  huitaa.  oc  vpp  j 
haafua  fellz  vatn  hit  ýtra.  þadan  nordr  ath  gautu  þeirri  er  liggr 
til  Reýkiaholltzsels  af  saamsstada  selia  gautu.  þaa  Rædr  þuer- 
lækr  fram  j  kiaRaa.  fyrir  nordan  kiaRaa.  ofan  ath  merkigili  oc 
vpp  ath  grof  þeirri  er  næst  er  fyrir  nedan  haukagils  sel.  oc 
suo  langt  nordr  aa  sem  vatnfaull  deila.  fyrir  sunnan  aana  vpp 
ath  miofua  vatnzlæk  suo  sudr  yfir  fiall  ofuan  ath  merkigrof. 
torfskurd  ýfuer  j  sýgnýiarstadanes.  oc  tueggia  torfRossa  beit. 
oc  her  ofan  aa  fiortaan  kwgillde  haalft  huart.  oc  þar  til  þrettan 
kýr  oc  haalft  niunda  aasaudar  kwgillde.  tuau  gelldfiar  kwgillde 
oc  fiortan  aura  hins  þridia  hundrads  oc  hundrat  vðru.  yj.  ross. 
vij.  hundrath  j  voruvirdum  vadmaalum. 

Samþýcktu  þetta  þeirra  jardarkaup  hwsfrwr  þraattnefndra 
manna  hallz  oc  jons.  jngigerdr  oc  katerin  med  handabande. 
lagde  títtnefndr  hallr  maala  jngigerdar  konu  sinnar  vpp  j  sína 
beztu  eighn  þaa  er  hann  ætti.  ædr  eigandi    ath  ýrdi.    voro  þat 


')  [-þesse  ord  j  originalnum  ritud  med  annari  hende  enn  á  hinu 
er  j  breflnu,  og  med  gulara  bleke.  Hefer  hier  audsynelega  eitthvad  ut- 
skafid  vered,  og  þetta  sett  j  stadinn  þess  utksafna.  þo  er  honden  á' 
þessu  ut6trikada  ad  visu  gómul.  og  kannskie  álijka  gömul  sem  brefed 
sialft.  annars  er  liklegast  hier  muni  einhverier  pretter  under  bua«. 
(AM.);  2)  gil,  seinna  viðbætt;  hefir  upphafleea  gleymzt  úr  í  frbr.  Árni 
segir  það  muni  eiga  að  standa  gil. 

Dipl.  Isl.  m.  b.  40 


626  GRENJAÐARSTAÐR.  1398. 

aattatighir  hundrada.  kynni  oc  nockut  at  Riptaz  vpp  j  jordina 
aa  saamsstaudum.  skilldi  hallr  ser  jafnmðrgh  hundrut  aptur  j 
jordina  j  kailmans  tunghu  joni  til  orlausnar.  ædr  hans  erfingi 
um.  helminghar  goz.  suo  oc  ei  sidr  skildi  jon  sér  aptr  þilika 
penningha  sem  hann  lagdi  j  ef  nockur  brigd  kæmi  aa 
kalmanstunghu.  Skal  huarr  suara  lagha  Riptíngum  aa  þeira 
jordum  er  selr.   enn  saa  halda  til  lagha  er  kaupir. 

for  þetta  kaup  fram  med  handabande  j  Reykiahollte  j 
borgharfirde  drottins  daghinn  næsta  firir  cathedracionem  petri 
apostoli.  þessum  vottum  hiaaverondum  gunnari  presti  gilssyne. 
aarna  presti  þordarsyni.  saalomoni  brandzsyni.  hauki  finnzsýni. 
halldori  paalssýne.  paali  steinssyne  oc  morghum  audrum  godum 
monnum. 

Ok  til  sanninda  her  um  settu  fýrr  nefndir  menn  sin  jnn- 
sigle  firir  þetta  kaupbref.  skrifuat  aa  saamstodum.  fimta  dagh- 
inn  næsta  fyrer  festum  johannis  holensis  þaa  er  lidit  var  fra 
hingat  burd  vors  herra  iehsu  christi  þushundrat  ccc.  niutighir 
oc  aatta  aar. 


521.  26.  Marts  1398.     á  Grenjaðarstöðum. 

Steinmóðr  prestr  £>orsteinsson  gefr  Jóni  bónda  Björnssyni 
og  f>orgerði  húsfreyju  hans  fult  umboð  um  tólf  mánuði 
yfir  öllum  eignum  sínum  fyrir  norðan  Öxnadalsheiði  og  sér- 
lega  yfir  staðnum  á  Grenjaðarstöðum. 

AMagn.  Dipl.  afskrr.  Nr.  3.  íneð  hendi  Jóns  bróður  Arna  »ex 
originali « ,  sem  var  á  kálfskinni;  innsiglið  var  brákað;  afskriptin  er 
stafrétt  og  mjög  nákvæmleg. 

011um  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sia  ædr  hæyra  sænder 
stæinmodr  prestr  þorstæinsson  kuædiu  guds  oc  sina.  kunnigth 
giðrandi  ath  æk  hæfer  fæingith  minum  godum  win.  joni  bonda 
biðrnssyne  oc  þorgerdi  konu  hans.  med  handabandi  fullt  oc 
lauglight  umbod  mitt  yfer  ollum  minum  goozsum  faustum  oc 
lausum  fridum  oc  ofridum.  þeim  ær  æk  a.  ædr  wærnd  yfer 
hæfer.  firer  nordan  auxnadals  hæidi.  oc  siærligha  yfer  stadnum 
a  græniadarstðdum  oc  ðllu  þui  sæm  þar  stændr  saman.  skal 
jóón  jardir  minar  byggia  oc  landz  skylldir  oc  bufiaar  læighur 
vppbæra  miær  til  æighnar.  oc  þar  med  allar  þær  skulldir  sæm 


1398.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR,  627 

med  laughura  æru  a  mitt  goozs  hæiuitar  oc  æi  sidr.  aullum 
þeim  kaupum  kaupa  sæm  honum  sýnazst  minu  bui  nýttiligh 
væra.  hiær  med  skal  hann.  alla  þa  pæningha.  vthæimta  sæm 
adrir  menn  æru  miær  skulldughir.  bæida  oc  kræfia  oc  sakir  á 
gæfa  æf  halldit  ær  vriættligha  oc  æfter  kiæra.  ath  suo  fullu 
sæm  æk  sialfr  þar  til  sæm  fullriætti  mitt  snærtr.  jtem  skal 
jóon  hafa  vmbod  yfer  ollum  rækum  stadarins  a  græniadarstðd- 
um  oc  minum  huat  hælldzt  sæm  a  kann  ath  bæra.  þat  mier 
bær  til  halldz  ædr  æighnar.  oc  hafa  af  huaulum  æf  koma 
kunnu  siær  til  æighnar  afhlaup  skurda  oc  mægringar.  bæin  oc 
sæými.  jóón  skal  oc  hafa  suo  margha  menn  a  minn  kost  sæm 
honum  þikir  siær  hænta  huart  þath  ær  hælldur  bðrn  hans  ædr 
adrir  menn.  Jtem  skal  hann  mægha  umbod  fa  audrum  monn- 
um  vt  af  siær.  yfir  minum  goodzum  þar  sæm  honum  þikir 
þurfa.  skolo  þeir  oc  allir  kuitter  minna  wægna  sæm  hann 
tækr  pæningha  wt  af.  skolo  græindir  menn  joon  oc  þorgerdr 
þæssum  minum  umbodum  hallda.  um  næstu  toolfmanadi.  oc 
þat  læinghr  sæm  oss  likar.  oc  standa  i  aungum  abyrgdum 
um  min  goodz.  utan  vm  vænda  þeim  miær  til  gooda  sæm 
þeim  likar  oc  til  sanninda  hier  um  sætta  æk  mitt  jnzigli 
firer  þetta  bref  giðrth  a  græniadarstðdum.  æinni  nátt  æpter 
mariumæssu  j  faustu  anno  domini:  CD°.  ccc°.  xc°.  viij. 


522.  29.  Marts  1398.  á  Möðruvöllum. 

UrSKURÐR  Steinraóðar   officialis    J>orsteinssonar    um  mál  Er- 

lends    Bergþórssonar,    «r    setið    hafði    heimildarlaust  á  Hnúki 

í    Skíðadal,    jörð    klaustrsins    á    Möðruvöllum,       og  þar    með 
haldið  ófrjálsum  kúgildum  klaustrsins. 

IBfél.  125B.  4to  nr.  192,  dóma  og  bréfabók  frá  c.  1670—80 
mjög  fúin.  MSteph.  61.  4to  bls.  5 — 6  og  fyllir  það  nokkurnveginn 
skallana  í  125,  skr.  c.  1800,  en  sú  afskript  er  í  sjálfu  sér  lakari 
en  125. 

Domzalit  ef  madr  sitr  a  otekinne   jordu. 

J>ad  giorer  Steinmodr    prestr  þorsteinsson  Holakirkiu  offi- 

40* 


628  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1398. 

cialis  kunnigt1)  at  anno  [CD°.  ccc°.  xc°.  viij0.2)  fostudaginn 
firir  palmasunnudag  a  CDodru[vollum]  kom  a  stefnu  firir  mig 
sira  sueinn  CDagnusson  j  fullu  um[bodi]  klaustrsins  a  CDodru- 
vollum  oc  herra  petr  biskup  af  einni  alfu  enn  Erlendr  berg- 
þorsson  af  annare.  hverir  þar  logdu  vndir  minn  vrskurd  med 
handabandi  huilikra  suara  oc  sekta  greindr  Erlendr  væri 
skylldugr  klaustrinu  a  CDodruvollum  firir  þa  sok  er  siraSueinn 
kærde  til  hanz  sem  var  ad  hann  hefdi  setid  a  stadarÍDz  jordu 
otekinni  ad  heimilld  er  hniukr  heitir  oc  halldid  þar  med  viij 
kvgilldum  heimilldarlaust  firir  stadnum  fra  næstkomandi  far- 
dogum  oc  þar  til  þa  var  komid.  Nu  saker  þess  ad  Ellendr  gat 
ongua  votta  leitt  ad.  ad  sira  Sueinn  hefde  bygt  honum  þa  jord 
edr  kugilldin  vm  firsagdan  t[ima]  oc  annars  ad  sira  Sueinn 
sor  fullan  bokareid  med  huilikum  skilmala  hann  hefde  bygt 
Ellende  sagda  jord  firra  arid  oc  huert  fortak  hann  hefde  þar 
med  sett.  huer  bygging  mer  leizt  eckert  afl  hafa  Ellende  til 
frelsis  edr  asetu  a  sagdri  jordu.  so  oc  let  sira  Sueinn  sueria  ad 
hann  hefdi  krafid  oc  beidst  sagdrar  jardar  at  næstkomandi 
fardogum  er  var  oc  so  kugilldanna  af  Ellende  oc  ofrelsad  hon- 
um  þad  allt  til  asetu  oc  medferdar  enn  feingid  þa  ecki.  So  oc 
var  þar  svared  firir  mer  at  sira  Sueinn  hefde  sagt  Ellende  vm 
haustid  ad  hann  villde  ecki  Ellendr  bygge  leingr  a  sagdre 
jordu  enn  til  næstkomandi  fardaga  effter.  medkendest  Ellendr 
ad  hann  hefde  a  firr[nefndri]  jordu  setid  sidan  fardaga  oc  til 
þess  nu  er  komid  oc  so  stadrinn  ætti  so  morg  kugilldi  [hia  ser 
sem  sira  Sveirn  sagde.  J>vi  i  guds  nafne  seige  eg  med  fullum 
laga  urskurde  oc3)  samþycke  oc  rade  þeirra  be[stu  manna  sem 
hia  mer  voru  greindan  Ellend  sitia  oc  setid  hafa  a3)  [ojtekinni 
jordu  oc  ofrialsre  heimilld[arlaust]4)  [jordu  Hniuke3)  oc  allar 
þær  landsnitkaner  oc  avoxtu  af  [sagdri  jordu  oc  kugilldum 
oheimilar3)  haft  hafa  a  þessum  tima  ollum  sem  sira  Sueinn 
kæ[rdi  um3)  oc  hann5)  þar  firir  fallinn  j  bann  af  sialfs  sins6) 
verkum  oc  skylldugann  [at  taka  lausn  oc3)  skripter.  her  med 
dæme  ec  Ellend  skylldugan  ad  hafa  [flutt]  fra  jordunne  hniuke 

')  811um  monnuru  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heira  senda  Stein- 
modr  prestr  Holakirkiu  officialis  q.  g.  oc  sina.  kunnigt  gioraude  61; 
*)  [1398,  125;  »)  fúið  úr  125;  4)  þetta  orð  vantar  í  61;  •)  Ellend  61 
«)  b.  v.  61. 


1398.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  629 

med  allt  sitt  jnnan.  v.  natta  hedan  j  fra  enn  klaustrinu  a 
CDodruvollum  dæme  ec  oll  þau  hey  til  eignar  oc  torf  sem 
saman  standa  a  tedre  jordu  hniuke  oc  þar  a  ofan  luke 
Ellendr  klaustrinu  xv  merkur  j  sitt  fullretti  ad  næstum  far- 
dogum  oc  xij  aura  j  landnam  oc  þar  til  averkabot  eptir 
giord  vj  manna  er  ec  þar  til  nefne.  Jtem  firir  hey  oc  torf 
þat  sem  hann  hefr  gefid  oc  ellt.  skal  hann  luka  stadnum  suo 
marga  peninga  sem  godir  menn  giora  ad  þad  hefr  vert  verid 
þegar  sed  verdr  huersu  vitt  ad  slegin  hefr  verid  jordin  oc  so 
torfgrafir  huersu  vidar  vera  kunna.  skylldu  allir  þessir  peningar 
vpp  lukaz  ad  [næstkoman]di  fardogum.  med  sama  vrskurde 
sagdi  ec  Ellend  skylldugan  ad  afhenda  sira  Sueine  oll  þau  ku- 
gillde  sem  hann  hafde  med  þeirre  jordu  halldid  nu  jnnan  fir- 
sagdra.  v.  natta  heima  ad  hniuke.  enn  j  avoxtu  þar  af  skylldi 
hann  luka  stadnum  ad  næstu  fardogum  vetrgamlan  saud  epter 
hueria  a  oc  kalf  af  huerri  ku.  enn  xij  alnir  fridar  af  hueriu 
gelldfiar  hundradi  oc  þar  til  skyr.  smior  oc  syru  ocvllafmal- 
nitunne  so  mikid  huert  vm  sig  sem  godir  menn  giora  oc  nefni 
til  so  langan  tima  sem  hann  hefr  kugilldunum  ofrialsum 
halldid.  enn  adra  peninga  her  firir  ef  ecki  er  skileyrir  til. 
dæme  ec  adrnefndan  sira  Suein  skylldugan  ad  vera  kominn  til 
hniukz  jnnan.  v.  natta  þessa  peninga  ad  med  taka  nema  þeim 
semi  her  vm  annad  sin  a  millum.  Oc  til  sanninda  her  vm 
[setta  ec  mitt  officiolatus  jnnsigli  firir  þetta  vrskurdarbrefj. 


523.  11.  Juni  1398.     á  Hnúki  i  Skiðadal. 

Sex  menn  votta,  að  þeir  hafi  verið  tilnefndir  af  Steinmóði  þor- 
steinssyni,  officialis  Höladómkirkju,  til  að  meta  hve  raikið  Er- 
lendr  Bergþórsson  væri  skyldugr  klaustrinu  á  Möðruvöllum 
fyrir  slátt  og  torfskurð  í  Hnúksjörð  á  fyrirfaranda  ári. 

IBfél.  125B.  4to  nr.  193,  dóma  og  bréfabók  á  pappír  frá  c. 
1670—80  mjög  fúin.  MSteph.  61.  4to  bls.  6—7  ágrip  skr.  c. 
1800. 

Su  seinne  alyktan  þessa  malefnis1). 
|>at  gerum  ver    jon  þordarson.  jndridi  asgrimsson.  eyiolfr 

*)  Á  undan  er  úrskurðr  séra  Steinmóðar  frá  29.  Marts  1398  (=  Nr.  522). 


630  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1398. 

Jonsson.  prestar.  [pe]tr  gunnarsson.  jon  þorgilsson  oc  þorsteinn 
botolfsson  leikmenn  godum  monnum  kunnigt.  at  a  þvi  ari 
[03°.  ccc°.  xc°.  viij0.1)  fimtudaeinn  j  fardogum  at  hniuki  j 
skidadal  vorum  ver  tilnefndir  af  sira  steinmodi  þorsteinssyni 
hola  domkirkiu  official[is]  at  meta.  virda  oc  alita  huersu  marga 
peninga  erlendr  bergþorsson  væri  skylldugur  klaustrinu  at 
modruvollum  firir  hey  þau  oll.  er  hann  hafde  slegid  a  jordu 
þeirri  þat  firirfarandi  ar  oc  torf  þau  [er]  hann  skorid  hefdi  a 
somu  jordu  oc  firir  beit.  er  hann  hafdi  haft  a  þeirri  jordu  fyr- 
nefndan  tima.  firir  hvad  alt  eitt  med  odru  at  ver  gerum  full 
xvc.  halft  voru.  en  firir  averka.  sem  hann  hefir  gert  a  sagdri 
jordu  gerum  ver  vc  j  hafnarvodum  edr  odru  fridvirtu  fe.  en 
firir  vll  af.  xv.  am  oc.  x.  saudum.  viij.  fiordvnga  vllar.  en 
smior  af  greindvm  am  oc.  iiij.  kum  gerum  ver.  xxxyj.  fiord- 
vnga.  en  skyr  xxxix  skiolur  oc  þar  til  halfa  ena  fiordv  tvnnv 
syru.  en  ef  allr  þessi  skileyrir  er  ekki  til  gerdum  ver  þar  firir. 
iij.  kugilldi  oc.  ijc.  vadmala.  oc  verda  nu  þeir  peningar  allir 
eptir  vorri  giord.  sem  erlendr  bergþorsson  er  klaustrinu  skylld- 
ugr  halft  tolfta  kugilldi  viijc  voru  oc  halft  siovnda  hvndrad 
vadmala  edr  annad  fe  fridvirt.  ef  þessi  skileyrir  er  ekki  til. 
Oc  til  sanninda  her  vm  [settvm  ver  fyrgreindir  menn  vor 
jnnsigli  firir  þetta  bref]2). 


524.  Sumarið  1398.  i  Kálfanesi. 

Urskurðr    þorsteins    lögmanns    Eyjólfssonar   um    landamerki 
mílli  Hróbergs  og  Víðivalla  í  Steingrímsfirði. 

Pappírsafskript  meðal  draga  Jóns  Sigurðssonar  til  Fornbréfa- 
safnsins,  og  er  hún  með  hendi  Ló*rðar  kammeráðs  Guðmundssonar, 
þá  sýslumanns  Árnesinga,  og  mun  vera  gerð  eptir  vidimus  frá  1737, 
sem  gert  var  eptir  vidimus  frá  1695,  en  það  vidimus  var  gert  eptir 
vidisse  Odds  Pétrssonar  og  Andrésar  Guðmundssonar  frá  1490,  sem 
gert  var  eptir  frumritiuu  sjálfu  og  var  þá  innsigli  þorsteins  lög- 
manns  fyrir  bréfinu.  Afskriptarvottorðin  hin  þrjú  síðustu  hljóða 
þannig: 

So  látandi  Brief  sem  hier  fyrer  ofann  skrifad  stendur  hliodandi 


')  1398,  hdr.;    ')  Og  til  sannenda  etc.    etc.    a  Vellum  i  Svarfadar- 
dal  61. 


1398.  HRÓBERG   OG  VIÐIVELLIR.  631 

um  landamerki  á  milli  Hróbergs  og  Wydevalla  hefum  vier  sied  og 
yferlesed  á  kalfskinn  nockud  lasid  enn  þó  læsilegt  med  underhang- 
ande  Jnnsiglum  Oddz  Peturssonar  og  Andresar  Gudmundssonar  til 
merkis  vor  nðfn  underskrifud  og  Jnnsigli  fyrirfest  ad  Arnarstapa. 
Anno  1695  þann  18.  Aprilis. 

Jacob  Benedixsson.    Bðdvar  Jonsson.    N Grijmsson. 

þ etta  hier  fyrir  ofannskrifad  er  riett  Copie  af  þvi  Forskriftar- 
briefi  a  Pergament  med  tveimur  hangandi  Jnusiglum,  sem  vier  sá- 
um  Biskupinn  Magister  Jon  Arnason  hafde  under  hðndum  i  Skal- 
hollte.  þad  þridia  Signetid  var  i  burtu  enn  annad  af  þeim  sem 
epter  voru  losnudu  fra  þegar  verid  var  ad  fara  med  Briefed  og 
lesa  þad  saman  vid  þessa  utskrift,  so  nu  er  ecke  nema  eitt  Jnn- 
sigli  eptir  fast  vid  Pergamentsbriefid,  þo  skert.  Nðfnin  tvð  skrifud 
fyrer  ofan  Jnsiglinn  urdu  lesenn  so  sem  her  er  ritad,  enn  þridia 
ecke  nema  fðdurnafued.  Til  merkes  ad  Skalhollte  d.  3.  Junij 
Anno  1737. 

Runolfur  Runolfsson.  Einar  Jónsson.     Olafur  Brynjulfsson. 

Rétt  afskrifad  eptir  handriti  med  fornri  hendi. 

Th.  Gudmundsen. 

J>ad  giðre  eg  porsteinn  Eýolfsson  laugmann  nordann  oc 
vestann  á  Jslande  godum  mðnnum  kunnugt  med  þessu  minu 
opnu  Briefe.  ad  á  Stad  j  Steingrimsfyrde  kom  íirir  mig  Jon 
Jonsson  og  klagade  um  þann  ojðfnud.  er  hann  þottist  fa  af 
sira  Biarna  J>ordarsyne  er  þa  hiellt  Stad  j  Steingrimsfyrde.  um 
þad  hann  hielide  og  eignade  [serj  af  sinne  jðrdu  Hroberge  land  a 
mille  kugilldislækiar  oc  Raudaskridu.  krafdest  eg  þa  adur- 
skrifadur  lðgmann  af  sira  Biarna  þordarsyne  kyrkiunnar  skil- 
rijkis  um  greind  landamerke.  hvor  hann  sagdest  eingen  hafa 
utan  annara  manna  sðgn.  Lagde  þá  ádurnefndr  Jon  Jonsson  fram 
Brief  Einars  þorbiarnarsonar  med  hans  heilu  og  oskðddudu 
hangande  Jnnsigle.  sem  att  hefde  badar  jardernar  Hroberg  oc 
Wijdevelle.  so  latande.  ad  milli  fyrskrifadra  jarda  Hrobergs  oc 
Wijdevalla  riede  sa  lækur.  sem  kendur  er  kugilldislækur.  land- 
areign  af  fialli  ofan  til  reidgatna  og  sijdann  sionhending  yfir 
um  þverar  eyrarnar  i  Stadaraa  j  enn  forna  farveg  oc  alldrei 
seigist  hann  vitad  hafa  ðnnur  landamerki  mille  greindra  jarda. 
í>vi  i  Guds  nafne  amen.  urskurda  eg  greindur  lðgmann.  med 
fullum  lagaurskurde.  þesse  landamerke  j  allann  máta  skialleg  og 
myndug.  oc  Jon  Jonsson  [mega]  brúka  og  byhalldaj  þrattskrif- 
adan  Kúgilldislæk.  eptir  þvi  sem  Brief  Einars  þorbiarnar- 
sonar  innehiellt. 


632                                                KÁLFHOLT.  1398. 

Og  til  sanninda  hier   nm    set   eg  þráttskrifadur   lpgmann 

mitt  jnncigle  fyrer  þennann  minn  laga  urskurd  hvor  skrifadur 

var  j   Kálfanese  um  sumarid  þá    lided  var   frá  Gudz  Burd  M. 
ccc  oc  ix  tyger  og  viij  ár. 


525.  1398. 

Skrá    um    góss    það,    er    séra  Poutianus  Ólafsson  tók  við  og 
átti  Oddr  Ásbjarnarson. 

British  Museum  Add.  11,245.  4to  bl.  224b  (FM.  402),  tekið 
upp  í  máldagabók  Odds  biskups  frá  1590,  eptir  mjög  rotinni  skrá 
kirkjunnar  í  Kálfholti  (sbr.  Nr.  339  hér  að  framan). 

[Kalfhollt]. 

Anno  domini  m°.  ccc°.  xc°.  viij0.  tok  eg  vid  suo  miclu 
gotzi  sera  pontianus  Olafsson  er  atti  Oddr  asbiarnarson. 

Jn  primis  attatijger  asauder  og  tuær  ær  gielldar.  xij  sauder 
tuævetrer.  x.  gamler  med  hrutum.  xl.  veturgamler  og  éinn 
saudur.  iiij.  kyr.  þreuett  naut  og  annat  tuævett.  ij.  veturgomul. 
iij  kalfar.  iij  hross  og  hit  fiorda  tuævett. 

trog.  strockur.  viij  kerolld.  ij.  askar.  einn  diskur.  iij.  skaler. 
ij.  kistur.  kambar.  veftrie.    vog.    vond    augs.    einn   liar.    þrenn 
reip.  ij.  klifberar.  ij.  hrijfur.  litill  pottur  og  einn  pottur  vnder. 
einn  ketill  bættur  þrimur  botum   a    botne.    einn    heill    annar 
stadar.  eitt  liene  og  reckiu1)  leppur  vondur. 


526.  1398. 

Rekaskrá  Helgafellsklaustrs. 


AMagn.  264.  4to  bls.  22—23  papp.  skr.  1606;  AM.  dipl. 
afskrr.  Nr.  1628  með  hendi  Árna  Magnússonar.  Vilchinsbók  er  höfð 
hér  til  samanburðar.     Sbr.  Nr    70  hér  að  framan. 

Helgafellz  maldagie  umm  Reka  ai  Straundum. 
pessa  Reka  aa  stadurinn  ad  Helgafelle  nordur  aa  Straundum. 


')  Dálítið  óljóst,  en  svnist  þó  eiga  að  vera  þetta  orð ;  mun  eiga  að 
vera:  reckin  vodar. 


1398.  HELGAFELLSKLAUSTR.  633 

J  Basa  halfan  Reka. 

allann  j  millum  hrfutejýfar]1)  kleifar  oc  merki  hamarz. 

A  kalldadarnese  fiordung  j  aullum  Reka  oc  fiordung  j  aull- 
um  agoda  ad  afteknu  þuesti  oc  beinum  med  halfum  fiordungi 
oc  ad  auk  kiaurtrie  j  þrijtuteig2). 

J  hlijdarlandi  attungur  j  hualreka. 

Ad  melum  enn  sextandi3)  hlutur  j  hual. 

Millum  skardz  oc  knarrarness  allann  vidreka  oc  hvalreka. 

Enn  millum  skardzaross  halfan  hualreka.  oc  ad  auk  þann 
þridiung  ur  helminge  er  þordur  Narfason  gaf. 

Attung  j  hualreka  oc  vidreka  aullum  med  aagoda  oskierdan 
fra  Rauf  til  knarrarness.  er  Jon  b[ondi]  huammur  gaf.  skilur 
rekamark  sa  hinn  jnnre4)  forvadi  er  geingur  [j  sio]  ut. 

aa  Reikianese  fiordung  j  vidreka  oc  hualreka  oskierttann. 
oc  at  audru5)  attuDgur  ur  þeim  fiordungi  sem  Gudmundur 
hefur  att. 

J  [Akur]vijk  millum  [sp]ordz  oc  Varmalækiar  helming  j 
hualreka  oc  vidreka  halfann. 

J  R[ifskerijum  fiordung  j  aullum  Reka. 

Ad  giogre  attungur  j  hualreka. 

J  kerzvogie  oc  fiordungur  j  aullum  reka. 

[Ad  kambi  hinn]  sextanda  partt  j  hual. 

[J  Veidileysu  oc]  Rekavijk  allann  reka  oskerdan  med 
aagoda. 

Tolft[ungur  j  hualreka]  j  býrgisvijk  oc  settung  j  vidreka. 

Attung  j  Kalldbak  [oc  Saur]a  reka  alltt  mille  kolbeinz 
ar  oss. 

[Ad  kle]ifum  fiordung  j  aullum  hualreka  agodalausa[n].  er 
hromundur  jngialldzson  gaf. 

J  Kleifarvijkum  allan  hualreka  oc  allan  vidreka. 

J  ey  enne  [ytre]  halfur  hualreke  oc  suo  j  kasarholme  med 
ar[va  sker]. 

attungur  j  hualreka  j  aspar  vijk. 

attungur  j  hualreka  [j  Biarnarnesi]. 

J  Bæ  j  steingrimzfýrde  halfur  hualreke  oc  þridiungur  j 
vidreka. 

')  Hér  hefir  verið  fúið  úr  Helgafellsmáldagabókinni  fornu,  þegar 
skrifað  var  upp  1606;  2)  þrætuteig,  Vilch.  og  Gyrð.;  3)  sextanda,  hdr.; 
4)  ysti,  Vilch.;  5)  auk,  Vilch. 


634  HELGAFELLSKLAUSTR.  1398. 

aa  drangznese  fiordung  j  aullum  reka. 
J  Akranese  allan  vidreka  oc  hualreka. 
Laxveidur  alla  j  straumfiardaraa. 


B. 

AM.  264.  4to  bls.  23  papp.  skr.  1606.  Er  þetta  hér  sem  við- 
bót  við  rekaskrá  Vilchins,  og  er  að  nokkru  leyti  tekið  úr  rekamáldaga 
þórðar  Sturiusonar  frá  1280  og  rekaskrá  Gyrðs  frá  1355,  en  niðr- 
lagið  er  merkilegt.     AMagn.  Dipl.  afskr.   1629. 

Jtem  a  klaustrid  þessa  reka  ad  auk  þess  sem  fýrr 
seiger. 

Jn  primis  j  þ[orjp[um]  millum  grindar1)  oc  Karahafnar  ad 
helminge  vid  Tungustad2)  [hinn  tolita  hlut]3)  j  aullum  hual- 
rekum. 

millum  hafnarness  oc  hollslækiar  helming  vidreka. 

[Fyrir  Gufu]3)skalum  allann  reka  oc  renningar  oc  flutning. 

[Fyrir]3)  Bakka  firir  sunnann  heide  fra  Hraunzhelle4)  oc  ut 
þar  thil  saman  liggur  [diupsker]3)  oc  landzskier.  þa  er  madur 
stendur  aa  mel  uppi  hia  stein[um  þeim  er]3)  sionhending  taka 
j  vedrafoss. 

Jtem  samþýckti  oc  stadfeste  þennann  reka  maldaga  herra 
Gyrder  biskup  j  Skalholltte  Anno  cio  ccc  1  v.  Saumuleidiz  sam- 
þýcktte  hann  Sýgurdur  laugmadur  aa  nijunda  are  oc  þritugasta 
virduligz  herra  magnusar  kongz5). 


527.  21.  Juli  1398.  í  Skálholti. 

þRÍE,  prestar  transkríbera  rekaskrá  Helgafellsklaustrs. 

AM.  264.  4to  bls.  22—23  papp.  skr.  1606;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.  1628. 

Aullum  godum    monnum  þeim    sem    þetta    bref  sia   edur 
heyra  kunngiaurum   vij   þorsteirnn   prestur    Suartthofdason   of- 

')  grundar,  hdr.;  3)  Tungustadi,  hdr.;  eiugin  eyða  hér  í  hdr.;  ')  eyða; 
máldagabókin  forna  hefir  eigi  orðið  lesin  fyrir  íúa  1606;  4)  rétt:  Hrafns- 
helli;  5)  =  1358,  sbr.  Nr.    70   hér  að  framan. 


1398.  GTJNNARSHOLT.  635 

ficialis  heilagrar  Skalholltz  kyrkiu  Halldor  prestur  Jonsson 
itadzmann  oc  Saulmundur  prestur  Jonsson.  ad  vi  saum  oc 
ýferlasum  j  maldagabok  kýrkiunnar  j  Skalholltte  Rekamaldaga 
klausturzinz  m  Helgafelle  suo  latande  sem  her  skrifad  stendur 

[Hér     kemr    saraa   rekaskráin    og    Nr.  526A].       Og     til  sanninda   [et- 

cetera].  Skrifad  j  Skalhollte  næsta  dag  epter  þorlaksmesso 
Anno  Domini  cio  ccc  xc  viij. 


528.  7.  Oktober  1398.         á  Ási  i  Holtum. 

Runólfr  Jónsson,  Bjorg  Skeggjadóttir  kona  hans  og  Hallr 
djákni  sonr  þeirra  selja  Árna  Einarssyni  jörðina  Gunnarsholt 
á  Kangárvöllum  með  gögnum  og  gæðum,  ásamt  Kotbrekkum 
og  Grákollsstöðum. 

AM.  dipl.  afskrr.  2157,  eptir  transscripto  á  pappír  frá  26. 
Apríl  1679;  tvær  afskriptir;  transscr.  var  hjá  séra  þorsteini  Odds- 
syni  í  Holti.  Bréfið  var  lesið  upp  á  Heggstaðaþingi  í  Andakíl  26. 
Apríl  1679  og  votta  það  þorvarðr  Magnússon,  Böðvar  Jónsson,  Jón 
Jónsson,  Guðmundr  Marteinsson,  Jón  Benediktsson,  Snorri  Marteins- 
son  og  Jón  þórðarson. 

Jn  nomine1)  Domini  Amen. 

Giordest  so  felld[t]  kaup  j  millum  Arna  Einarssonar  af  eirne 
álfu  og  Kunolfs  Jonssonar.  Biargar  Skeggiadottur  hustru  hanns. 
og  Hallz  diakna  sonar  þeirra.  af  annarre.  ad  nefnder  menn 
Runolfur.  Biórg  og  Hallur.  selldu  greindum  Arna  jardernar 
Gunnarshollt.  Kotbreckur  og  Grakotllstadi2).  med  ðllum  þeim 
gógnum  og  giædum  sem  þeim  jórdum  eiga  ad  fylgia  og  hafa 
fylgt  ad  fornu  og  nýiu.  og  ej  er  med  lðgum  undan  komid. 
Sagdi  nefndur  Runolfur  ad  j  Gunnarzhollte  ætte  ad  vera  prestur 
og  diakne.  og  kirkian  ætte  þar  fiordung  j  heimalande  j  Kot- 
breckum  og  xij.  kyr.  xxx.  asaudar.  iiijc.  j  vadmálum  og  hross- 
um.  skillde  hann  og  af  sier  kirkiu  Reikning  allan  smáan  og 
storan.  og  þad  sem  ornamentum  ber  til.  um  so  langan  tima 
sem  hann  hafde  bued  j  Gunnarshollte.  og  Oddur  Arnason  hafde 
a  hann  skilid  i  þeirra  kaupe.      Hier  j    mote    gaf  ádurnefndur 


')  nomini,  hdr.;    2)    þannig    báðar    afskrr. ;    Grákollsstaðir,    stendr  í 
Gnnnarsholtsbréfi  frá  12.  Júní  1475. 


636  GUNNARSHOLT.  1398. 

Arne  xl  kugillde  ög  xlc  j  vadmáluni.  slátrum  og  hrossum.  allt 
samt  vðru  virdt.  Skyllde  greindur  Kunolfur  taka  under  sier 
j  landzverdid  þad  ádurgreint  lausagotz  sem  kirkian  átte.  og 
þad  gotz  med  sem  þau  hðfdu  adur  játad  ádurgreindum  Arna. 
Enn  þad  meira  er  skyllde  hann  utluka  a  tveimum  aarum  jafn- 
mikid  a  hvoru.  Sagde  og  þrattnefndur  Runolfur  ad  Gunnars- 
hollt  ætte  attrædar  torfgrafer  til  moskurdar  árlega  j  Helluvadz 
jðrd.  og  fiskveide  j  Hroadzlæk.  tvo  daga  j  viku  fyrir  hvðrs 
manns  jðrdu  ofann  ur  vatne  og  ut  j  á.  þá  sem  sa  kys  er  j 
Gunnarshollte  býr.  og  stinga  torf  til  vatzupptðku  j  meire 
Breckna  jðrdu  á  vetur  j  Gunnarshollte  sem  þarfuast.  tveir 
skogar  j  Næfurholltz  jordu.  Fiara  med  ummerkium  fyrer  Stack- 
hollte  og  Backa.  eru  þau  ðrnefne  hin  eystre:  Ellding  j  millum 
Biarnareyiar  og  Ellidaeyiar  uppe.  Enn  hin  vestre  fiðrumðrk 
ad  Sudurey  á  ad  brydda  framm  undan  klett.  Hellunam  er  ur 
Gunnarsholte  j  eystre  Kirkiubæar  iðrd  sem  þarfuar  og  v. 
hrossabeit  j  ytre  Kirkiubæiar  iðrd  á  sumar  enn  x  á  vetur.  og 
gefa  alin  til  geymslu  á  hvort  hross.  Gunnarshollt  á  og  ey  er 
liggur  j  Eangá  fýrer  ofan  Baulversfoss.  honum  hina  næstu. 
Ollu  gielldtiar  rekstur  ur  Gunnarshollte  j  nordurkinn.  og  hallda 
þar  nautgarde  med  ðdrum  mðnnum  þeim  sem  þangad  eiga 
rekstur.  og  fö  mann  i  safn  á  hausted.  Skylldu  þráttnefnder 
menn  Runolfur.  Biðrg  og  Hallur  son  þeirra  svara  ðllum  laga- 
riptingum  og  brigd  ef  á  kynne  ad  koma  þrátt  sagdar  jarder. 
enn  greindur  Arne  hallde  þeim  til  laga. 

Var  þetta  bref  giort  j  Ase  j  Holltamanna  hrepp.  maDudag- 
inn  næstan  fyrer  vetur.  þa  lidid  var  fra  hingadburd  vors  herra 
Jesu  Christi  þushundrad.  þriu  hundrud  niutige  og  atta  ar. 

Vottar  ad  þessu  ofanskrifudu  kaupbrefe  voru  þar  og  under- 
skrifader1). 

Pontianus  Olafsson.        Eysteinn  J>orkelsson. 

jporsteinn  þordarsson.        Andres  Svartzson. 

Halldor  Jsleifsson.  Magnus  Sveinsson. 

Olafur  Olafsson. 


529.  28.  Oktober  1398.  á  Reynistað. 

Steinmóðr    prestr  J>orsteinsson    lýsir   því    að   hann    og  Olafr 

')  það  er  mjög  einkennilegt,  að  bréf  þetta  er  uudirskrifað  í  staðinn 
fyrir  innsiglað. 


1398.  HÓLASTAÐR.   —    YZTI-HÓLL.  637 

bóndi  Sigurðarson  hafi  orðið  ásáttir  um  það,  að  Ólafr  léti  stað- 
inn  á  Hólum  fá  jörðina  Yzta-hól  í  Sléttuhlíð  upp  í  það  ílag, 
er  staðrinn  átti  í  Sölvanesi,  alls  tíu  hundruð,  og  nefnir  hann 
menn  til  að  meta  jörðina. 

Bisk.  Hol.  Fasc.  III,  1,  frumritið  á  skinni,  og  er  eitt  innsigli 
fyrir  bréfinu,  en  annað  er  dottið  frá.  AM.  dipi.  afskrr.  Nr.  3569 
með  hendi  Snorra  Jónssonar  eptir  frumbréfinu.  Hér  er  prentað 
eptir  afskript  Hannesar  cand.  theol.  þorsteinssonar,  og  er  af  saman- 
burði  afskriptar  hans  við  3569  auðséð  að  séra  Snorri  hefir  ritað 
bréfið  nákvæmlega.  Áfsknptir  eru  í  Bisk.  2.  Fol.  bls.  23—24  og 
og  Landsb.  18.  Fol.  33—34,  en  þær  eru  hvor  annari  verri. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  ædr  heýra  sender 
stæinmodr  prestr  þorsteinsson  hola  kirkiu  Radsmann  Qfuediu] 
guds  ok  sina  kunnight  gerannde  ath  saker  þers  ath  olafr 
bonnde  sighurdarson  hæfer  sellt  stadnum  a  holum  jordina  a 
yzta  hole  j  slettahlid  ok  wid  hðfum  asatter  wordit  at  stadrinn 
skal  taka  hana  suo  dyrt  sem  þeir  sex  menn  meta  sem  ek 
nefner  til  j  moti  þui  tiu  hunndrada  jlaghi  sem  stadrinn  atte  j 
soluanes.  woro  þat  tiu  hundrath  wðru.  þui  nefnner  ek  þersa 
menn  til  at  meta  sagda  jord  a  yztahole  huersu  dyrt  stadrinn 
skal  taka  hana  j  moti  fyrr  græindu  jlaghi.  þorstæin  prest 
gunnarsson.  þorstæin  stæinmodsson.  asgrim  snorrason.  stæin- 
þor  ormsson.  karl  olafsson  ok  arna  a  midhole.  skulu  ,þessir 
menn  til  koma  græindrar  giordar  j  þann  dagh  sem  f'ader  minn 
werdr  lidugr  hæima  a  yzsta  hole.  en  ef  nockurr  fyrr  sagdra 
manna  kann  þa  æigi  til  koma.  skal  þorsteinn  adra  j  nefna  j 
kirkiunnar  wmbode  ok  mino.  ok  saker  þess  at  ek  olafr  sigh- 
urdarson  kennizst  þetta  satt  wera  þui  setta  ek  mitt  jnncighli 
med  jnnsighli  sira  stæinmodar  firir  þetta  bref  giort  ath  stad  j 
Rænisnesi  jn  festo  simonis  et  jude.  anno  domini  (D°.  ccc°.  xc°.viij°. 


530.  9.  Nóvember  1398.  á  Skarði. 

Ormr  Snorrason  vottar  um  kaup  sitt  á  jörðunni   að  Hrísum  í 
Helgafellssveit  og  um  landamerki  jarðarinnar. 

AMagn.  264.  4to  bls.  13  papp.  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls. 
54—55  skr.  c.  1660,  sbr.  bls.  52  sama  handrits,  þar  sem  er  ágrip  af 


638  HRÍS   í  HELGAFELLSVEIT.  1398. 

bréfinu;  AM.  430.  bls.  13,  séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730  (áerip): 
bls.  15—16  (heilt);  AM.  dipl.  afskir.  Nr.  1565  (ágrip).  Nr.  1566, 
Nr.   1627,  Nr.  1640  (ágrip),  Nr.  1662. 

Kaupbrief  firer  Hrijsum  og  suo  raaldagie  þeirrar  jardar1). 
Aullura  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
sender  Ormur  Snorrason  kuediu  Gudz  oc  sijna  kunnigtt  giaur- 
andi  ad  Marteinn  bonde  f>orleifsson  sellde  mier  landid2)  j 
hrisum  med  natthaga.  oc  suo  hafde  eg  akallzlaust  alla  tijma. 
oc  med  þui  sellde  eg  Odde  Ketilssyne  Hris3)  med  natthaga.  oc 
ad  Hrijs4)  atte  alla  jaurd  oc  beit  firir  ofann  girdingar5)  til 
motz  vid  Karstadi6).  Ek  keypta  oc  Suelsaa  af  fyrrnefndum 
Oddi.  oc  fylgde  ecke  natthage.  og  med  þui  sellda  eg  suelgzaa 
Magnuse.  Ek  atta  oc  Karstade  j  Alftafyrde  oc  hellur.  oc  hefvr 
eg  alldri  hellum  heýrtt  eignad  eingid7)  hardmagie.  oc  alldri 
tuimæli  aa  ad  Karstader  ætte  hardmaga.  Og  þetta  vil  eg 
framar  sanna  ef  þurfa  þiker.  Og  til  sanninda  et  cetera. 
giaurtt  ad  Skardi  in  festo  Theodori  martýris  Anno  cio  ccc° 
nijetijger  oc  atta  ar. 


531.  10.  Növember  1398.        á  Bessastöðum. 

Olafr  bóndi  Jónsson  selr  Guðmundi  presti  |>orsteinssyni  jörð- 
ina  Bessastaði  í  Fljótsdal  fyrir  Torfastaði  í  Vopnafirði  með  til- 
greindum  landamerkjum. 

AMagn.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,23;  transscriptum  fjögurra  manna  á 
skinni  frá  20.  Apr.  1487.  í  Lögþingisbókinni  1779  bls.  17,  þar 
sem  geinginn  er  dómr  um  reka  Kefstaðakirkju  í  Vopnafirði,  er  getið 
um  »Maaldaga  Jardarennar  Torfustada  af  Dato  1298.  Hvarinne 
Bænhwsenu  þar  er  eignadur  Vidar-  og  Hvalreke  fyrer  Liosalande.« 
Af  því  sem  stendr  hér  í  bréfinu  er  það  auðsætt,  að  það  er  sama  bréfið 
og  þetta;  ártalið  er  einungis  rangritað  (rangprentað)  1298  fyrir  1398. 

[Vm  torfastade  j  Austfiordum  13988) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta    bref  sia  edr   heyra  senda 
jon  prestur  odzsson.  jon  finbiarnarson.  þorkell  snorrason.  hraf[n| 
bergfinzson.  jon  andresson  kuediu  guds  oc  sina  kunnigt  gerandi 

')  252:  J)  allt,  b.  v.  252;  3)  hier(!)  252;  4)  Hrijsar  252;  s)  g'dingar, 
264;  girdijngar  252;  6)  Karstada  menn  252;  7)  eyngiar  252;  s)  [Aptan 
á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1398.  BESSAASTAÐIROG  TORFASTAÐIR.  639 

at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jehsu  christi  CD° 
ccc.  niutiger  oc  atta  aait  vorum  ver  jhia.  saum  ver  oc  heýrdum 
aa  sunnudagh  næsta  firir  marteins  CDesso  aa  bessastodum  j 
fliotzdal  at  olafur  jonsson  selldi  gudmundi  prest  þorsteinssyni 
med  handabande  til  fullrar  eignar  jord  aa  bessastaudum  j 
fliotzdal  med  vpplage  og  samþýcki  jngunar  husfreyiu  sinnar. 
med  öllum  gðgnum  oc  gædum  sem  fur  greindri  iordu  fýlgde 
oc  hann  vard  fremzst  eigande  at.  her  j  mot  gefur  gudmundr 
prestur  þorsteinsson  fur  greindum  olafe  jonssyni  iord  at  torfha- 
stodum  j  uopnafirde  oc  þar  med  jarder  tuær  er  skalanes  heita 
med  ðllum  þeim  gðgnum  oc  gædum  sem  óllum  þessum  fur 
nefndum  jordum  fylger.  oc  hann  vard  fremst  eigande  at.  oc 
þar  aa  ofann  xx  kugilldi.  eru  þessi  landamerke  aa  mille  torfha- 
stada  oc  liotstada  at  læk  þeim  ed  fellr1)  næst  firir  vtan  tun- 
gard  aa  liotstodum  oc  suo  ofan  j  aa.  oc  at  gðtum  þeim  er 
liggia  til  asbrandzstada.  eru  þessi  landamerki  j  mille  skalanes 
ens  eystra  oc  asbrandzstada  jnn  at  draungum  þeim  sem  standa 
næst  firir  vtan  brunna.  seljord  j  selárdal  er  leifstader  heita. 
skogarteig  j  nipsmo  enn  sydra.  elldetorfs  jord  i  liotzstada 
merke  epter  þvi  sem  þeim  þarfaz  er  aa  tðrfastðdum  býr. 
fýlgia  bænhusinu  iij  kugilldi  oc  hundrad  ofritt.  halfr  hualreke 
oc  vidreke  firir  liosalande.  stillisveidr  j  ose  j  vestra  dal  firir 
nipsande.  skal  fur  nefndr  gudmundr  suara  tiundar2)  Reikningi 
vit  kirkiuna  aa  bessastodum  þuilikum  sem  olafe  ber  til  amedan 
hann  hefer  halldit  kirkiuna.  en  suo  morg  hundrut  sem  Reyn- 
azst  j  torfastodum.  eda  skalanesium  þa  skal  olafur  eda  ingun 
taca  suo  morg  hundrut  vpp  j  bessastade.  skal  sira  gudmundr 
suara  fýrnd  aa  kirkiunni  aa  bessastodum  medan  olafur  bonde 
hefer  halldit.  sagdi  opt  nefndr  gudmundr  þessi  landa  mork  aa 
mille  fur  greindra  jarda  sem  her  er  skrifat.  oc  til  saninda 
her  vm  settu  gudmundr  prestur  þorsteinsson  [oc]  olafur  jons- 
son  sin  jnnsigli  med  vorum  jnnsiglum  fur  þetta  bref  gert  j 
stad  dege  oc  aare  sem  fur  seger. 


a)  fullr,  skbr.;  *)  tiunundr,  skbr. 


640  SVÍNAVATN.  1398. 

532.  17.  December  1398.         að  Svinavatni. 

Haldór   Eldjárnsson    selr   ívari    ísikulássyni  hálfa  jörðina  að 
Svínavatni  á  Ásum  í  Húnavatnsþingi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  4064  »ex  originali«  með  hendi  Jóus 
Magnússonar  bróður  Árna.  »Brefed  er  a  kalfskinn.  hafa  vered  fyrer 
6.  Jnnsigle.  eru  oll  i  burt.  en  epter  eru  aller  þveÍDgerner«. 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra 
senda  eyiolfr  biarnason.  finnr  jonsson.  boduarr  gilsson.  sueinn 
ionsson.  arnbiorn  eireksson.  snorri  gilsson  q[uediu]  guds  oc  sina 
kunnigt  gerandi  ath  þa  er  lidit  var  fra  hegatburd  vors  herra 
iesu  kristi  þushundrat  þriuhundrat  niutiger  oc  átta  aar  tueim 
nottum  efter  festum  lucie  virginis  at  svinavatni  &  asum  vorum 
ver  j  hia  oc  sam  áá  handaband  þeirra  jfuars  nikulassonar  oc 
halldors  elldiarnssonar  at  suo  firir  skildu  ath  nefndr  halldor 
selldi  greindum  jfuari  til  fullrar  eignar  jðrd  halfa  ath  suina- 
vatni  med  ollum  þeim  gðgnum  oc  gædum  j  jðrdu  oc  ea  er 
sagdri  halfri  jðrdu  hefir  fylgt  ath  fornu  oc  ath  nýiu  oc  halldor 
vard  fremst  eigandi  ath  til  vmmerkia  þeirra  er  adrar  næstu  iardir 
ááttu  þar  til  mozt  ath  til  reiknadri  selfðr  undir  lðgarhol  j  aud- 
kulustada  jðrd  oc  sambeit  vit  tungunes  iðrd.  her  j  moot  gaf 
optnefndr  juar  sðgdum  halldori  j  fyrstu  niu  kugilldi  oc  atta 
hundrut  vðru  oc  atta  hundruth  j  hafnarvodum  oc  lukazt  vt  áá 
næstum  fardðgum  kugilldin  ðll  oc  fiðgur  hundruth  vðru  en 
áá  ðdrum  fardðgum  efterkomendum  þat  sem  efter  stædi  oc 
tolf  alner  af  hueriu  hundradi  i  aabata.  skilldi  þráttnefndr  hall- 
dor  af  sier  alla  fyrnd  vm  kirkiu  oc  kirkiugoz  oc  jardar  oc 
husum  skilldi  tijttnefndr  halldor  suara  lapariptingum  áá  sitt 
goz  ef  jðrd  rip[t]az  en  yfuar  hallda  jðrdunni  til  laga.  Ok  til 
sanninda  herr  um  settum  ver  fyrr  nefndir  menn  vor  innzsigli 
fyrir  þetta  bref  giðrt  i  sðgdum  stad  oc  aari  tueim  nottum 
sidar  en  fýr  segir. 


533  10.  Januar  1399.  á  Flugumýri. 

Prófentusamningr  Arnórs  prests  Jónssonar  og  frú  Ingibjargar 
abbadísar  á  Stað  í  Reyninesi. 


1399.  REYNISTAÐARKLAUSTR.    —    UMBOÐSBRÉF  641 

AM.  280.  4to  bls.  13  —  15  skr.  af  Hákoni  Ormssyni  c.  1640 
(Liber  copialis  Bessastadensis). 

Jn  nomine  Domini  Amen. 

Giðrdest  og  stadfestist  med  handabande  so  felldt  kaup 
millum  fru  Jngebiargar  med  Guds  naad  abbadisar  ad  stad  med 
samþycke  hennar  conventu  systra  aff  einnre  halffu.  enn '  sira 
Arnors  Jonssonar  aff  annare.  at  sira  Arnor  gaff  stadn- 
um  med  sier  tii  æffenlegrar  provendu  halffuann  fimta 
tug  hundrada.  á  þann  haatt.  ad  hann  lukte  þá  þegar 
þar  vt  i  eitt  hundrad  og  tuttugu  sem  hann  aatte  vnder 
stadnum  epter  riettum  reikninge.  og  þar  til  skyllde  hann  luka 
a  næsta  vore  epterkomanda  niu  hundrad.  halfft  huort  kugillde 
edur  vðruvirdt  gods.  enn  fimtan  hundrud  þaug  epterstæde. 
skyllde  hann  vt  luka  eige  seirna  enn  á  þremur  árum.  enn  halfft 
huort  kugillde  edur  vöruvirdt  gods.  skyllde  stadurinn  eignast 
æ  suo  myked  aff  godsenu  sem  luckt  være  huort  sem  sira  Arnor 
liffde  leingur  edur  skiemur  vpp  fra  þeim  deige  sem  profendu- 
kauped  for  framm.  hier  i  mote  skilde  sira  Arnor  sier  æffenlega 
vist  a  stadnum  i  Reynisnese  og  bordhalld  sem  raadsmadur.  og 
þionustu  sem  frialsum  manne  tilbære.  hann  skyllde  og  taka  til 
klæda  sier  aarliga  aff  stadnum  hundrad  vadmala  edur  tuijtuga 
vod  og  sex  alner  lierept.  Sira  Arnor  skyllde  og  haffa  til  stadarins 
vadmals  sæng.  og  stadurinn  halda  henne  medan  hann  liffde. 
enn  eiga  hana  epter  hans  dag.  voru  þesser  kaupvottar.  þordur 
þordarson.  Steinmodur  þorsteinsson.  Einar  poruardsson  prestar. 
porgeir  Boduarsson.  asgeir  arnason  og  Gudne  Sæmundarson 
leikmenn.  huorier  sin  jnsigle  settu  med  capitula  jnsigle  greinds 
stadar  fyrer  þetta  breff.  giðrdt  a  Flugumyre  j  Skagafyrde  in 
festo  sanctorum  CDarij  et  CDarthæ.  anno  Domini.  CD°.  ccc°.  xc°  ix°. 


534.  13.  Marts  1399.  á  Möðruvöllum. 

Steinmódr  prestr  Jporsteinsson  endrnýjar  það  umboð,  er  hann 
hafði  árið  áðr  (26.  Marts  1398)  gefið  Jón  bónda  Björnssyni. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  4  »ex  originaii«  með  hendi  Jóns  bróður 
Arna,  og  var  frumbréfið  á  kálfskinni;  innsiglið  var  dottið  frá;  af- 
skriptin  er  stafrétt  og  mjög  nákvæmleg. 

Ollum    monnum    þeim    sem    þetta   bref   sæa   ædr   hæýra 

Dipl.  Ial.  III.  B.  41 


642  LAUGALAND.  1399. 

sender  stæinmodr  prestr  þorsteinsson.  Q[uediu].  G[uds].  oc  sina 
kunnight  gerannde  ath  enn  framlæidis  hæfer  ek  stýrkt  stad- 
fæst  oc  enndrnýiat  med  handabande  oll1)  þau  vmbod  sem  jon 
bonde  biðrnsson  oc  þorgerdr  hwsfreyia  hans  hafa  haft  ifuer 
minum  pæningum  med  ollum  sama  skilmala  oc  græin  sem  þat 
bref  váttar  er  þau  hafua  adr  af  mer  haft  til  vmbodanna  vai 
firirfaranndi  tíma  ath  þui  tillogdu  at  jon  skal  taka  arligha  i 
læigu  sina  fimm  hundrad  halft  huart  fridt  edr  vfridt  oc  dugh- 
annda  hæst.  skal  þetta  hans  vmbod  stannda  vm  næstu  efter- 
farande  tolf  manade  oc  suo  læingi  þar  vpp  af  sem  wid  gerum 
æigi  annan  wægh  vpp  á.  oc  til  sanninda  her  vm  setti  ek 
mitt  jnnsighli  firir  þetta  bref  gert  a  modruuollum  i  horgardal 
in  crastino  beati  Georgii  pape.  anno  domini.  CD°.  ccc°.  xc°.  nono. 


Einar  Guðmundsson  selr  í  umboði  Guðmundar  prests  föður 
síns  Runólfi  Sturlusyni  jörðina  á  Laugalandi  í  Hörgárdali  með  til- 
greindum  ískyldum. 

AM.  Dipl.    Isl.    Fasc.     V,28,    frumbréfið    á    skinni;    innsiglin 
dottin  frá;  Dipl.  afskr.    AM.   Nr.  157  (eptir  frumbr.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sænda 
halldor  prestr  loptzson.  eýiulfr  prestr  eireksson.  biarne  prestr 
brannzson.  jonn  petursson.  jonn  olafsson.  biornn  einarsson  leik- 
menn  quediu  guds  ok  sina  kunikt  gerandi  at  sub  anno  domini 
OD°  ccc°  xc°  ix°  in  octava  pasce  j  saurbiæ2)  j  eyiafirdi  voru 
viær  jhia  sam  ok  heyrdum  aa  handaband  þeirra  einars  gud- 
mundzsonar  af  einni  alfu  en  Runolfs  stullusonar  af  annare  ath 
suo  firer  skildu  at  einar  selldi  nefndum  nunolfi  jordina  lauga- 
land  j  haurgardal  j  fullu  vmbodi  gvdmundar  fodur  sins  med 
ollum  þeim  gðgnum  ok  gædum  er  henni  hafa  fýlgt  at  fornu 
ok  nyiu  ok  sira  gudmundr  varð  fremzst  ath  eigandi.  sagdi  hann 
at  jordin  ætti  halfsm[an]adar  teig  j  audbrecku  jord.  annan 
halfsm[an]adar  teig  j  mðdruvallastadar  nesium  ok  sagdizt  einar 
ecki  uilia   aabyrgiazst    þott   hann    uæri    spilltr    edr    brotin    af 

')  ollum,  afskr.-,  2)  þannig:  saurbiæ,  frbr. 


1399.  KNAPPSTAÐIR,  643 

anne.  þridia  teig  fim  daga  slattu  sagdi  hann  at  iord  kirkiunar 
a  lðgalandi  ætti  er  griott  gardr  heiter  enn  j  mðdru  ualla  stadar 
jord  ei  sidr  at  jordin  Iðgaland  ætti  gelldfiar  Rekstr  inn  under 
brottu  brecku  j  hðrgardal  ok  dagslattu  af  dauda  tiorn  j  mðdro 
ualla  stadar  jordu.  sagdi  hann  til  kirkiu  skylldar  aa  jordunne 
ath  þar  ætti  at  uera  prestr  annath  huert  aar  ok  biskups  gist- 
ing  j  annath  huert  sumar  ok  at  kirkian  j  glæsibæ  ætti  man- 
adar  Rekstur1)  a  sumar  j  bædi  mal  bufe  ella  tueggia  m[an]- 
adar  Rekstr  j  annath  mal.  her  j  mot  gaf  Runolfr  fiora  tigi  ku- 
killda2)  og  grip  slikan  sem  hann  uilldi  til  lata  ok  luka  ut  aa 
þremur  aarum.  fimtan  kugilldi  a  fýrsta  ari  þridiungar  fe  ok 
fimtan  aa  ðdro.  tiu  aa  þridia  aari  allt  saman  þridiungar  fe.  leggi 
tolf  alner  fridar  epter  hvert  hundrat  medan  ei  uæri  allt  lukt. 
Ok  til  saninda  her  um  settum  uær  fýr  nefnder  menn  uaar  in- 
sigli  firer  þetta  bref  giort  j  sðgdum  stad  in  crastino  transla- 
cionis  johannis  episcopi  holensis  aari  sidar  en  fýrr  seger. 


536.  16.  April  1399.  í  Bólstaðahlið. 

þóRÐR  J>órðarson  og  Steinmóðr  forsteinsson  officiales  skipa  f>or- 
steini  svart  Hallssyni  kirkjuhlutann  í  Knappstöðum  í  Fljótum. 

AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,24,  transskript  á  skinni  frá  13.  Júní  1479. 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,  220—221. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
þordur  þordarson  oc  steinmodur  þorsteinsson  prestar  holakirkiu 
officiales  quediu  guds  oc  sina  kunnigt  giorandi  ath  saker  þess 
ath  þorsteinn  suartur  hallzson  eigur  halfa  iordena  aa  knapp- 
stodvm  j  fliotum.  þui  hofum  uid  ueitt  oc  skipath  sogdum  þor- 
steine  suartt  til  medferdar  kirkiu  helminginn  j  knappstodum 
oc  hunstade  oc  þar  med  allt  lausa  goz  sagdrar  kirkiu  aa  þann 
mata  ath  hann  skal  hafa  greintt  goz  sier  til  nytia  oc  eignazt 
aauoxt  af.  en  suara  ollum  skylldum  fyrir  kirkiuna  oc  standa  j 
aahyrgdum  vm  hana  oc  hennar  goz.  skal  þessi  ockar  skipan 
standa  suo  leingi  sem  þorsteinn  suartur  eigur  eignar  hlvtann 
j  knappstodum.     Ok  til  sannenda  hier  vm  settum    uid  officio- 


')  Resktur,  frbr.;  ')  þannig,  frbr. 

41" 


644  KNAPPSTAÐIR. MOLASTAÐIR.  1399. 

latus  incigle  firir  þetta  bref  giort  j  bolstadahlid  in  festo  magni 
comitis  anno  domini  CD°  ccc°  xc°  ix°. 


537.  16.  April  1399.  í  Bólslaðahið. 

J)orsteinn  svartr    Hallsson  kaupir   hálfa   jörðina   Knappstaði 
í  Fljótum. 

AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,24;  transskr.  á  skinni  frá  13.  Júní 
1479.     Sbr.  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  221. 

[Vm  nappstade  j  fliotom.  halfer  keypter  firir  xvjc.  enn  kaupa  hlute 
er  xxxc.  þui  ber  þetta  enn  vitne.  ad  þar  ed  nefner  j  gomlum  brefum  halfa 
jord.  þa  meina  þeir  halfan  kaupa  hluta'). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
þordur  þordarson  oc  steinmodur  þorsteinsson  prestar  hola 
kirkiu  officiales  quediu  guds  oc  sina  kunnigt  giorandi 
ath  vid  hofum  sellt  til  fullrar  eignar  þorsteine  suartt  hallzsyni 
halfa  iordena  aa  knappstodvm  j  fliotum  med  ollum  þeim  gogn- 
um  oc  giædum  sem  þeim  iardar  helmingi  eiga  ath  fylgia  fremstz 
ath  logum.  hier  j  moti  skal  sagdur  þorsteinn  luka  kirkiunne 
þar  aa  knappstodum  aa  næstum  fardogum  atta  kugiildi  oc  atta 
hundrut  uoru  edur  uoruvirtt  goz.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  uid  officiolatus  iucigle  firir  þetta  bref  giortt  j  bolstada- 
hlid  jn  festo  magni  comitis.  anno  domini  CD°  ccc°  xc°  ix°. 


538.  29.  Juni  1399.  i  Haganesi. 

Vitnisburdr  Marteins  ívarssonar  um  landamerki  Molastaða. 

Frumbréfið  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc    V,25,  á  skinni;    innsiglið  er 
dottið  frá.    Prentað  eptir  frbr.  í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  I,  37 — 38. 

Vitnisburdur  um  landamercke  molastada  13992). 
|>at  giðri  ek  martein  ivarsson  godum  monnum  kunnikt  at 
medan  ek  var  heima  aa  molastodum  hia   fðdvr   minum    fra   þi 


')  [Aptan  á  bréfinu  með  hendi  Guðbrands  biskups  ;  ')  [Aptan  á  með 
yngri  hendi. 


1399.  MOLASTAÐIR.   —   HVAMMR   í  NORÐRÁRDAL.  645 

sem  ek  maa  fremz  muna  ok  til  þess  ek  for  þadan  fulltida  hellt 
ivaR  fader  minn  þessi  landamerki  ok  einghan  vissa  ek  at 
íinna  at  gardstadr  sa  er  vpp  geingr  fyrir  vtan  molastadi 
nedan  fra  aa  ok  vpp  at  hlidar  gðrdum  rædr  en  sidan  rettsyni 
vpp  i  biarnar  gils  læk  en  hann  vpp  i  fiall.  en  fyrer  sunnan 
rædr  lækr  sa  er  ofan  fellr  or  fialli  fyrer  sunnan  miofua  rygg 
ok  fyrer  vtan  hroda  gerdi  at  gardi  þeim  sem  liggr  ofan  epter 
myrinni  fyrer  sunnan  CDolastada  torfgrafuer  ok  ofan  aa  hafua 
backann  ok  ofan  at  aa.  hafdi  fader  min  steck  fyrer  nedan 
langhagardin1).  fyrer  vtan  hafua  backann  torfgrafuer  sem  sea  maa. 
nesid  smaaranes.  hýlinn  búrhýl  ok  allar  landznytiar  med  eign  i 
þersum  takmðrkum  vpp  i  fiall  ok  ofan  at  aa.  maa  ek  her  fullt 
vitni  vm  bera  ef  þyrfa  þiker.  ok  til  sanninda  her  um  setta  ek 
mitt  inzsigli  fyrer  þetta  bref  gðrt  i  haghanesi  sydra  aa  petrs- 
CDesso  ok  pals  þa  er  lidid  var  fra  burd  cristz.  COccc  xc  ok  niu  aar. 


539.  1399. 

Máldagi  Hvammskirkju  í  Norðrárdal. 

AM.  257.  4to  skbl.  þetta  er  skr.  c.  1450;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.  2235  með  hendi  Árna;  JSig.  143.  4to.  bls.  330  skr.  c.  1600. 

Huammur  j  norduraardal2). 

Anno  domini  CD°.  ccc°.  nonagesimo  nono.  CDedkendist 
hallur  suarthofdason.  at  hann  hefdi  suo  mikit  lausagoz  tekit 
kirkiunnar  i  huammi  i  nordraardal  sem  hier  seiger. 

Jn  primis  xv.  kyr  oc  xv.  aasaudar  kugillde.  cccc.  hundrut 
i  hrossum. 

Jtem  sextige  hundrada  oc  halft  siaunda  hundrat  voru  eda 
voruvirt  goz. 

Jtem  lannd  aa  holi  oc  froda  eingi. 

hafa  þessar  iarder  lukzt  kirkiani  firir  adrgreinda  peninga. 

krokr.  harekstader.  klepstia  [oc  half  deseý  firir  fimtige 
hundrada3). 

')  laughagardin,  JPétrsson.  rangt;  2)  143;  3)  [sl.  143. 


646  HELGA  FELLSKLAUSTR.  1399. 

540.  1399. 

Bréfságrip  um  Böðvarsholtsreka  í  Staðarsveit. 

AM.  252.  4to  bls.  50,  skr.  c,  1660;  AM.  430.  4to  bls.  10, 
séra  Jón  í  Hítardal  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1567;  Afskript 
séra  þorkels  Eyjólfssonar  staðfest  24.  Febr.  1887  eptir  skjölum 
Staðastaðarkirkju. 

Halfur  Bðduarsholl[t]s  reke1). 
J>ad  vottar  Kristijn  Gudmundardotter  ad    Jffar  J>ordarson 
haffe  lyst  firer  sier.  ad  hann  haffe  feinged  og  geffed  herra  Gud- 
munde  abota  ad  Helgafelle  halffann   Bðduarsholltz    reka.  þenn- 
ann  vitnizburd  gieffur  hun  vt  Anno  1399. 


541.  9.  Julí  1399.       i  Bæ  í  Borgarfirði. 

J)orsteinn  lögmaðr  Eyjólfsson   staðfestir    máldaga    klaustrsins 
á  Helgafelli  (líklega  rekamáldaga  Vilchins). 

AM.  264.  4to  bls.  23.  papp.  skr.  1606;  AM.  dipl.  afskrr. 
Nr.   1628. 

A[u]llum  monnumþeim  sem  þetta  breff  [sia  edur  heyra]  sender 
J>orsteirnn  Eýolfsson  laugman  nordan  oc  vestan  m.  Jslandi 
Qvediu  Gudz  oc  sijna  kunnigtt  giaurandi.  ad  þad  sama  mal- 
daga  bref  kirkiunnar  ad  Helgafelle  sem  þetta  mitt  bref  er  med 
bundid.  sýnist  mier  sannligtt  oc  truligtt.  oc  obrigdulega  halld- 
ast  eiga  kýrkiunne  til  halldz  oc  eignar.  þar  til  er  fullkominn 
fratakzvitne  ganga  j  mote  audrum  til  eignar.  Og  til  þess 
meire  styrckz  oc  stadfestu  etcetera.  Skrifad  j  Bæ  j  Borgar- 
firdi  næsta  dag  epter  seljamanna2)messu  Anno  1399. 


542.  26.  Juli  1399.  i  Hvalíirði. 

BjöRN  Einarsson  Jórsalafari  selr  Árna  Einarssyni  ýmsar  jarðir 
í  Kangárþingi  fyrir  jarðir  í  Húnavatnsþingi. 

')  430;  a)  þ.  e.  Seljumanna. 


1399.  JARÐAKAUPABRÉF.  647 

Frumbréfið  í  ÁM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  V,26,  á  skinni,  með  norskri 
hendi ;  brot  af  þrem  innsiglum  er  fyrir;  fimm  eru  dottin  frá. 

[jardakaupa  bref  firir  stæri  borg  13991). 

Jn  nomine  domini  amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  biærnar  einarssonar  medr  samþykt 
solueighar  þorsteinsdottur  konu  hans  af  annare  halfu  en  af  ann- 
are  arna  einarssonar  ath  nefndr  biorn  selldi  sagdum  arna  þessar 
jarder  er  sua  heita  efra  hual  midhus  oc  vindaas  er  liggia  j 
hualRepp  kirkiulæk  j  fliodzhlid  oc  næfrlost  er  liggr  j  aaveria- 
Repp  med  ollum  þeim  gðgnum  oc  giædum  sem  þessum  jordum 
hafa  fylkt  oc  fylgia  fra  fornu  oc  nyiu  oc  biorn  hafer  fremzst 
vordith  eighande  med  skóghum  oc  rekum  oc  odrum  lunnendvm 
engum  undan  teknvm  oc  þar  med  halfan  attatugh  kugillda  med 
Rossum  oc  tutughu  hundrad  er  æinar  buttr  vard  honum  skylld- 
ughr  eppter  einar  haleggh.  Her  j  mote  sellde  adr  nefndr  arne 
sagdvm  birne  ytri  borgh  j  vididal  oc  þar  med  halft  asbiarnar- 
nes  þridiunghinn  j  vazenda  þuerar  tuær  oc  CDýr  er  liggia  j 
vestrhope  krossanes  oc  halfa  vik  aa  vaznesse  oc  fiordunghin  j  mela- 
landi  med  ollum  þeim  gðghnum  oc  giædum  sem  þessum  jord- 
um  fylgia  oc  fylkt  hafa  fra  fornu  oc  nyv  oc  arni  hefer  fremzst 
eighande  ath  vordith  med  skoghum  oc  rekum  oc  ollum  odrum 
lunnendum  ænghum  vndan  teknum  særdeilis  til  tekit  selfor  oc 
afrett  j  heydal  liggr  er  borgh  skal  fylgia  firer  ofan  þuerar  oc 
her  til  atian  kugillde  oc  tuttughu.  Her  til  skal  biornn  adr 
nefndr  luka  saugdum  arna  j  skakka  millum  fyrr  græindra 
péngha  fimmtan  kugillde  aa  rangharvollum  edr  fimmtan  hund- 
rada  jord  oc  luka  firer  nefndan  arna  jorunne  biarnardottur  tiu 
hundrad  er  arni  er  henne  skjlldughur.  skulu  opptnefndir  menn 
biorn  oc  arni  huaar  firer  sigh  suara  lagha  Ryptingum  firer  adr 
græindum  jordum  en  huar  halldi  sinv  kaupi  til  lagha  oc  taka 
jardinar  huaar  vm  sigh  med  ollum  jskylldvm  huart  þær  eigha 
j  annarra  manna  jardir  edr  ligia  jskylldir  j  þær  af  annara 
manna  halfu  osækir  huarer  vm  sigh  þo  ath  ænghi  seghi  til 
saker  vminniss  edr  vangoymslu  kann  oc  nðckur  brigd  a  koma 
huars  jardir  vm  sigh  þaa  skulu  mætazst  oc  apptr  gangha 
þeirra  þessar  bezstu  eigner  aa  badar  halfur  ef   nðckur   riftingh 


')  [Aptan  á  bréfinu. 


648  VATNSFJÖRÐR.  1399. 

ædr  brigd  kann  aa  ath  koma  en  hinar  odyrre  odyrrum  j  mote 
skal  þesse  allr  saman  kaupmale  haldazst  oc  standa  obrigduligr 
vndir  jafna  hand  aa  badar  sidr.  vorv  þefssir1)  kaupa  vaattar 
sira  hosskulldr  jonsson.  gisli  andresson.  gudmundr  þorgeirsson. 
krakr  jousson2).  halldor  gunnarsson.  ottar  biarnarson  huerer  sin 
inzsigli  settu  med  þeirra  godra  manna  biarnar  oc  arna  sem 
fyrr  nefnazst  jnzsiglum  firer  þetta  bref  er  giort  var  j  hualfirde 
æinne  naat  æppter  jacobs  CDessu  deghi  sidar  en  þetta  kaup  for 
fram  j  sagdan  stad  þa  er  lidith  var  fra  hingath  burd  vors  herra 
ieshu  chriáti  þushundrad  þriu  hundrad  niutiger  oc  niu  aar. 


543.  10.  September  1399.  i  Vatnsíirði. 

Crskurðr  Óla    Svarthöfðasonar    officialis    Skálholtskirkju   um 
hvalreka  Vatnsfjarðarkirkju  á  Almenningum. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  898  »ex  orig.  Vatzfiord.  accurate«. 
Árni  segir  bréfið  hafa  verið  með  norskri  hendi;  dregr  upp  innsigli 
officialis.  Tilfærir  á  lausum  miða  ->diffentiæ  ur  copiuqverenu  Vatz- 
fiardar  kirkiu  4to  membrana«. 

Ollum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  sender  sira 
oli  suarthofdason  officialis  heilagrar  skalholz  kirkiu  [kvediu 
gudz  oc  sina  kunnigt  gerandij  at  sub  anno  gracie 
CD°  ccc°  xc3)  nono  j  vazfirde  næsta  dagh  eppter  natiíitatem 
beati(!)  virginis4)  kom  aa  stefnu  firir  mik  biornn  einarsson  af 
einne  alfu  oc  kiærdi  til  jllhuga  gudmundzsonar  oc  marteins 
petursonar  ath  þeir  hefde  ath  ser  tekith  hual  kirkiunnar  j  vaz- 
firde  sem  rekith  hafdi  aa  almenningha  en  æfinligh  eign  er 
kirkiunnar  j  vazfirde  fiorer  tiger  vætta  af  ollum  h[u]aulum6) 
sem  rekr  aa  almenningha  eu  ef  minne  kemr  kiærde  biorn  ath 
einghi  lagha  skippte  hefde  aa  geingit  sagdann  hual  oc  þeir 
ólagum  brott  fært  oc  eingi  aa  hans  vegna  edr  kiikiunnar  til 
lagha  skiptis  verid.  hafdi  oc  laghligur  vmbodzmadur  kirkiunar 
beitt  oc  kraft  nefnda  menn  lagha  skipptis  oc  feingit  æghi.  J>ij 
j  guds  nafni  arnen  sagda  ek  med  fullum    domi    oc    lagha   vr- 

J)  frá  [og  út  svartara  blek;  2)  =  Krákr  gamli  í  Skarði;  3)  þannig 
Copiub.;  cx,  frbr.,  sem  er  rangt;  4)  þ.  e.  9.  Sept.;  5)  haulum,  frbr. 
(rangt). 


1399.  LANGAMÝRI.  649 

skurde  kirkiunne  j  vazfirde  íiora  tighe  vætta  til  eignar  af  adr 
greindum  hual  oc  eppter  reittum1)  reikninkskap1)  skylldugha  ath 
luka  apptr  kirkiunne  j  vazfirde  greint  huals  verd  íiorar  vætter 
til  hundraz.  vtan  þeir  profi  med  fullu  skilrike  at  heim  hafi 
komit  til  vazfiærdar  firir  fardagha.  oc  her  til  rett  kirkiunne  j 
vazfirde  firer  vlaghlegha  medferd  oc  rangligha  brottfærslu 
hualsins  þrettann  merckr.  skal  allt  þetta  goz  lukazst  aa  næst- 
um  fardaugum  heima  j  vazfirde  eppter  ifirsion  þe[ijrra  godra 
manna  sem  ek  þar  til  nefnir.  Ok  til  sannynda  her  vm  sette 
ek  officiolator1)  jnzsigli  firir  þetta  mitt  vrskurdar  bref  skrifad 
stad  oc  ari  deghi  sidar  en  fyrr  seger. 


544.  31.  December  1399.         [á  Svinavatni]. 

þoRFiNNR  Hallfreðarson  selr  Nikulási  ívarssyni  jörðina  Ytri- 
Laungumýri  í  Húuavatnsþingi  fyrir  lausafé  og  tilgreinir  landa- 
merki. 

Biskupsskjalasafn  íslands  Nr.  2.  Fol.  bl.  13 — 14,  skjalabók 
rituð  eptir  1693  á  pappír.  Landsbókasafn  18.  Fol.  bl.  34—35, 
skjalabók  á  pappír  rituð  á  19.  öld.  Er  hér  farið  eptir  afskript 
cand.  theol.  Hannesar  þorsteinssonar  af  hinu  fyrnefnda  handriti, 
en  hitt  hefir  verið  haft  til  samauburðar,  og  er  samhljóða. 

Kaup  Brief  Jvars  Nichulassonar  og  f>orfins  Hallfredarsonar 
á  lángamýre.  fyrer  lausafie.  Daterad  svijnavatne  1399  D[rott- 
ensdagj  nærstann  epter  Michaelsmessu  med  4  Jnciglum  til 
forna.    011  glotud. 

í>eim  Goodum  Monnum  sem  þetta  Brief  siá  edur  heýra 
senda  þordur  prestur  þorlaaksson.  Elldjárn  Eirijksson.  Bardur 
J>orleifsson.  Leijkmenn.  kuediu  Guds  og  sijna  kunnigt  giorande 
þa  er  lided  var  fra  hijngadburde  vors  herra  Jesu  Christi  þus- 
undrat  þriu  hundrud  nijtiju  oc  niju  ár.  Drottensdag  nærsta 
epter  Michaelismesso2).  ad  Svijoavatne  á  ásum  vorum  vier  i 
hiá  og  sáum  á  handaband  þeirra  Jvars  Nichulassonar  og  por- 
fins  Hallfredarsonar.  ad  so  fýrer  skyldu.  ad  nefndur  Jporfinnur 
sellde  greyndum  Jvare  til  fullrar  eignar  jðrd  er  á  Jtre  langa- 
mýre  heiter  med  ðllum  þejm  gðgnum  og  giædum  i  jórdu  og  a 


')  þannig;  2)  þ.  e.  5.  Október. 


650  LANGAMÝRI.    —    HELGASTAÐIR,  1400. 

er  sagdre  jðrdu  hefr  fylgdt  ad  fornu  og  nýu  og  porfinnur  vard 
fremst  eigandi  ad  til  ummerkia  þess[a]ra.  ad  gardur  rædur  j 
mille  langamyrar  nordann  ur  Blondu  og  uppá  as  til  mots  vid 
dalstðrn.  enn  þesse  landamerke  utan  ad.  riettsyne  ur  midre 
tiðrn.  og  uppá  sand.  og  þadann  sudur  epter  ase.  enn  þess  a 
raidlum  tunguness  og  langamyrar  riettsyne  ur  Krosshollte  og 
ofan  i  Blondu.  og  a  upp  ása  til  mots  vid  svijnavatn.  sagde 
þorfinnur  adurgreindur.  ad  torfskurdur  være  úr  Tungu  til  lánga- 
mýrar  attfedmingsskurdur.  enn  skyllde  ecke  aByrgiast  þott 
meijra  jrde. 

Hier  j  mot  sagde  þrattnefndur  þorfinnur  ad  langamyre 
ætte  Beijt  ðllu  saudfie  i  tungu  jðrd  ef  hus  hefde.  enn  tveggia 
manada  beijt  ef  eingen  hefde  hus.  sagde  hann  og  til  Bænhuss 
skulldar  á  firr  sagdre  jðrdu  á  langamyre. 

Hier  j  mot  gaf  opt  nefndur  Jvar  sðgdum  þorfinne.  J 
fyrstu  sið  kyr  og  ellefu  asaudar  kugillde.  tvð  naut  tvævetur 
og  tiju  saude  veturgamla.  kugilldes  hest.  Jtem  tvð  hundrud 
vðru  og  tvð  hundrud  vðruvirdt.  tvð  hundrud  i  slátrum.  skyllde 
lukast  ut  a  næstum  fardðgum.  fimm  kyr  og  ellefu  ásaudar  ku- 
gilide  og  hestur.  a  ðdrum  fardðgum  kyr  og  gelldfiar  kugillde. 
tvð  hundrud  vðruvird  og  hundrad  j  slatrum  ad  hauste.  a  þridia 
hauste  enn  ein  kyr  og  gielldfiar  kuillde  og  tvð  hundrud  vðru- 
vird.  hundrad  i  slatrum  ad  hauste  ad  tijundar  lage.  skyllde 
hann  taka  .xij.  alner  epter  huort.  c.  þad  sem  ej  lýkst  nu  ad 
nærstum  fardðgum.  skyllde  þrattnefndur  þorfinnur  svara  laga 
Riptingum  a  fyrr  sagdre  jðrdu.  enn  Jvar  skyllde  til  laga  hallda 
jðrdenne. 

Og  til  sannenda  hier  um  sagdt  jardakaup  settum  vier 
fyrr  nefnder  menn  vor  Jnncigle  fyrer  þetta  Brief  in  festo  sil- 
vestri  pape  á  áre  sem  fýrr  seiger. 


545.  [um  1400]. 

Skrá  um  eignir   Helgastaðakirkju,   þá   er   þdrúlfr    Bjarnarson 
tók  við. 

Stockholm.  Isl.  membr.  Nr.  16.  4to  bl.  61b;  þetta  er  skrifað  c. 
1400  og  er  með  norsku    handarlagi    og    sem    bréfahendr    frá  þeim 


1400.  HELGASTAÐIR.  —    HAFRAFELLSTUNGU.  651 

tímum.      Prentað    áðr   í  Heilagramannasógum  útg.    af  Unger    Chria 
1877  I,  formáli  xvij. 

Suo  mikid  Reiknadiz  godz  helgastada  kirkiu  þa  ær  þorulfr 
biarnarson  tok  med. 

jn  primis.  vij.  kyr.  vj.  asaudar  kugilldi.   vij.    gellda   vetr 
unga1)  ij.  hross  fyrir.  c.  huort.  j  virdingafæ  vj.  hunndrad  [þat 
af]2)  þvi  ær  til  fieckz. 

jnnan  kirkiu  mariu  likneski.  nicholaus  likneski.  ij.  krossar 
smellter.  oc  einn  vsmelltr.  sloppr  alluaanndr.  kanntara  kapa. 
messu  klæda  læppar  vaandir  med  grænum  hockli  slittnum.  allt- 
aris  ducar.  ij.  slitnir  oc  hófudlin  alluaant.  alltaraducr  uslitin. 
messuserkr.  handlin.  corporalia.  iij.  eitt  slitit.  fonntbunadr  vaandr. 
glergluggar.  ij.  oc  annar  brotinn  vida  oc  j  brott  or  glerid. 
biorar.  ij.  med  sotdrift.  tialld  uant  kalla  megin  vm  framkirkiu. 
blamerktr  dukr  slitinn  jfir  nicholas  likneski.  brik  steind.  allt- 
arisklædi.  iiij.  allvaand.  alltarissteinn.  kalekr  lest[r]  oc  patæna. 
jarnstika  stor  brotin  oc  adrar.  iiij.  stikur  med  iarn.  ij.  frame 
oc.  ij.  innar  .  elldbere.  ker  alluannt.  klockur.  iij.  oc  ein  Rifin  j 
barminn  or  hinni  þridiu  kolbrin  oc  aa.  ij.  borur  oc  hliodlaus. 
oc  litil  bialla  brotin.  sequenciubækr  ij.  paska  bok.  grallara  skra. 
enskar  bækr.  ij.  paska  boc  oc  gudzspialla.  j  selskinni.  sallterar. 
ij.  fornir.  nicholas  sagha.  og  enn  skraar  nockurar.  kirkiuketill. 
glodar  ker.  paxblad  fornt.  spialld  steinnt.  sacrarium  handklædi. 
kistill.  stolar.  ij.  lectarar.  oc  Reliquie  j  þremr  pungum..  merki. 
ij.  uaand.  saluns  leppr. 


546.  [um  1400]. 

Máldagi  og  landamerkjaskrá  kirkjunnar  í  Hafrafellstungu. 

AM.  Nr.  136.  4to  bl.  287a— b,  skb.  Skinnastaðabók  af  Jóns- 
bók,  þetta  skr.  c.  1500,  og  er  þetta  mjög  máð  sumstaðar  og  skorið  af 
blaðröndinni  að  auki.  Sama  skrá  er  og  á  fyrstu  blaðsíðu  sama 
handrits,  skr.  c.  1600,  en  er  þar  enn  þá  máðari  og  að  miklu  leyti 
ólæsileg.  Pétrsmáldagi  frá  1394  telr  kirkjunni  fjórðung  viðreka  í 
Ormarslóni  og  afdráttu  að  auk.  Hjá  Pétri  á  kirkjan  alla  viðreka 
og  þrjá  hluti  hvalreka  í  Sandi,  en  hér  alla  reka;  mun  því  þessi 
máldagi  vera  í  við  yngri. 

')  máð  og  óljóst,  2)  gat  á  blaðinu  og  auk  þess  máð. 


652  HAFRAFELLSTUNGA.  —  EYRI.  1400. 

J  Gvds  nafni  amen. 

kirkian  j  hafrafellstungu  er  helgud  gvdi  vorri  fru  oc  Jo- 
hanne  postula. 

hun  a  skoginn  j  sliettafelli  riettsynis  vth  epter  fells  lag 
firir  vestan  tungu  [fra]  nonvordu  vth  [j]  branslæk.  Enn  fur  ofan 
rædur  gardur  sa  er  liggur  vt  vr  s[o]rau  nonvordu  j  branslæk 
sem  er  smiorhols  landamerkis  gardur.  Enn  hafrafells  tungu  oc 
arlækiar1)  landamerki  skilur  gardur  sa  er  geingur  vm  þuera 
tungu  j  motz  vid  smiorhols  lag  j  slietftja  felli.  hun  a  skoginn  j 
lækiar  dals  landi.  te[ijga(!)  a  gnups2)  rayri  erleist[ur]  heiter.  halfs 
manadar  verk.  riettsynis  vestur  fra  lomatind  j  hlass  huort 
uiku  verk  inn  af  audru  j  motz  vid  gunnsteins  stada  teig.  hun 
a  ormsnes  a  austara  sandi. 

Keka  med  aullum  gognum  vt  a  sande.  skal  þa  hafrafell 
frammi  liggia  vid  gnupinn  oc  ganga  þar  til  ad  frammi  er 
oxlio  a  sandfelli. 

allann  reka  a  huita  sandi  med  aullum  gognum. 

hun  a  tueggia  hrossa  afdratt  arliga  med  vnninn  vid  j 
ormarz  lonz  laudamerki  vr  fiordungs3)  hol  j  þuerfell.  þadan 
riettsynis  framan  vid  mosfell  austur  j  sauda.  enn  hid  fremra 
rædur  vrdar  as.  reyda  j  motz  vid  hol  a  fialli. 


547.  [um  1400]. 

KlRKJUREIKNINGR  á  Eyri  í   Skutilsfirði. 

AM.  249E.    Fol.  skb.      Kímbók    með    ártíðaskrá    frá    Eyri    í 
Skutilsfirði.     þetta  er  á  bl.   la  með  hendi  frá  c.  1400. 

Suo  mikit  portio    fell   a    eyri    j    skutilsfirdi   hia  kolbeini 
biarnasyni. 

jn  primis  halfr  siavndi  eyrir. 
annat  ar  siav  avrar. 
þridia  mork. 


')  ærlækiar,   afskr.    1600;    *)    þannig    Pétrsmáldagi    1394;    gnuds(!) 
hdr.;  s)  óglögt. 


1400.  HOLTASTAÐIR.  653 

548.  [um  1400J. 

Skrá  Holtastaðakirkju  um  Spákonuarf. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  504,  tvær  afskriptir  eptir  sama  frumriti 
á  skinnleingju  óinnsiglaðri,  og  eru  báðar  staðfestar,  önnur  í  Skál- 
holti  8.  Maí  171]  (=  a),  en  hin  í  sama  stað  2.  Sept.  1712  (=b). 
>.þad  vottum  vier1)  undirskrifader,  ad  vier1)  hofum  sied  og  lesed 
gamla  kalfskins  skrá  svo  hliodande2)  sem  hier  firir  ofann  og  framan 
skrifad  stendur.  Var  [audsyneligt  ad3)  alldrei  hðfdu  þeirre  skrá  nein 
Jnnsigle  fýlgt.  Enn  af  skriftarformenu  [virdtist  mier  Arna  Magnus- 
syne  og  mier  þorde  þordarsyne  (vær  adrer  underskrifader  kunnum 
eigi  neitt  vist  hier  um  ad  dæma)4)  ad  sðgd  kálfskinns  skrá  munde 
ritud  vera  hier  um  Anno  christi  1400.  eda  nockru  sidar.  Eitt  ord 
i  skránne  (frá5)  þaa  og  hellisvijk)  var  svo  ad  seigia  olæselegt,  og 
er  j  þessare  nærverande  utskrift  sett  meir  epter  gátu  enn  skirre 
sion.  J  ðllu  ðdru  ber  þessare  utskrift  saman  vid  optnefnda  kalf- 
skinns  skrá.  bædi  ad  ordum,  stðfun,  bðndum,  strikum  og  punctum. 
þau  ord:  gaumul  skraa  um  Spakonuarf,  sem  hier  standa  á  fyrstu 
sidunni  stodu  utan  a  kalfskinns  skranne,  skrifud  med  miklu  nýrre 
hende,  enn  þeirre  sem  var  á  sialfre  skranne  innan  til.  Oilu  þessu 
til  sanninda  merkes  setium  vier6)  vor  nðfn  hier  firir  nedan  j  Skal- 
hollte  þann  8.  Maij  Anno  Christi  1711. 

Arne  Magnusson.  þorleifur  Arason.  þordur  þordarson.  Grimur 
Magnusson.  Magnus  Einarsson*.7) 

Árni  ritar  ennfremr  um  þessa  skrá:  »Skrána  sem  hier  er  upp- 
skrifud  atte  Anno  1711  Biarne  Sigurdzson  á  Heynese,  eigande 
Holltastada,  og  hefur  sðgd  skrá  leingi  fylgt  Holltasradaskiðlum. 

Biarna  Sigurdzsonar  um  Spakonuarf. 

Skráen  er  skrifud  a  oformeliga  skorinn  kalfskinns  geira,  og  er 
audt  bil  nedan  vid  skriftena  so  ad  þar  af  er  vist  ad  alldri  hefur 
su  skrá  leingre  vered.  þesse  skrá  er  nu  næsta  miðg  tekin  til  ad 
rotna,  og  forgeingur  innan  skams.  Nedan  a  hana,  til  vinstre 
handar,  firir  nedan  skriftena  er,  antiquo  calamo,  rissud  figura«, 
sem  Árni  dregr  upp  og  var  sú  neðst  niðr  við  neðri  röndina. 

»Schedula  pergamena  Biarna  Sigurdzsonar  um  Spakonuarf,  er 
ritud  med  sðmu  hende  sem  ðnnur  Schedula  pergamena  um  Spakonu- 
arf,  hver  fyrrum  hefur  tilheyrt  Hðskuldsstada  kirkiu.  contuli  accurate«. 

þessi  skrá  Höskuldstaðakirkja,  sem  Árni  á  hér  við,  er  enn  til 
í  frumriti  (AM.  Fasc.  V,  13)  og  er  frá  1395  (Dipl.  Isl.  III,  506). 

')  vid,  b:  s)  ord  eptir  ord  b.  v.  b;  ')  [Var  á  þessu  bokfelle  aud- 
synilegt,  ad  alldri  hafde  skráin  leingre  vered,  en  so  sem  hier  stendur, 
og  b;  4)  [syndest  ockur,  b;  5)  mille  b.  v.,  b;  8)  vid,  b;  T)  undir  b  rita 
að  eins  Arni  Magnússon  og  þórðr  þórðarson. 


654  HOLTASTAÐIE.   —   GRÍSARÁ.  1400. 

Gaumul  skraa  vmm  Spakonuarf. 

J  helminga  skal  skipta  spakonuarfe.  Eiga  þar  annan  hlut 
hauskauldzstadamenn  ok  spakonufellzmenn. 

|>aa  skal  en  skipta  j  tuo  stade.  Eiga  þaa  mvnkar.  annan 
hluta. 

J>aa  skal  skipta  en  j  tuo  stadi.  eiga  þeir  fra  suinavatne  ok 
holltastðdum  annan  hlut  ath  helminge  huorer.  En  eiga  þaa  mar- 
stadamenn  annan  hlut.  En  mvkaR  ok  þeÍR  vr  huamme  halfan 
ath  heiminge  huoRer. 

En  spakonuarfr  er  fra  fornv  vor  ok  uestur  til  deilldarhamars. 

J>ar  næst  uestur  aa  mille  laxaaR  ok  fossaaR. 

£>aa  er  en  spakonvarfur  fra  Raudaskridu  til  hrafnsaar. 

J>aa  fra  hellisvijk  til  marks  vid.  finnstadi. 

FyRÍr  finnzstðdum.  fimmdeildur.  huerfa  þrÍR  hluter  til 
spaakonvarfs.  en  tueÍR  til  landz. 

fyRÍr  aarbacka  er  spakonv  arfur  ath  ollum  hluta. 

f>aa  næst  jnn  fraa  þollaugardys  ok  j  midia  seluijk. 

J  spakonu  arfe  aa  hauskaulldstada  kirkia  fimtunge  minna 
en  helming. 


549.  7.  September  1400.  að  Holum  i  Eyjaíirði. 

Jón  prestr    f»órðarson    fær    Haldóri    presti    Loptssyni   jörðina 
Grísará  og  hálft  Nýlendi  til  fullrar  eignar. 

AM.  Fasc.  I,  1.  transskript  á  skinni  frá  7.  Júlí  1461.  það 
hefir  auðsjáanlega  gleymzt  hér  nokkuð  af  ártalinu  hjá  þeim,  sem  hafa 
transskríberað  bréfið,  svo  að  árfærsla  þess  er  nú  ekki  alveg  viss.  En  það 
er  víst  að  ártalið  1300  fær  ekki  staðizt  og  að  ekki  getr  bréfið  verið  yngra 
en  1403,  því  að  þá  deyr  Haldór  prestr  Loptsson,  Sennilegast  er  að  hér 
hafi  að  eins  gleymzt  úr  eitt  c,  því  að  sú  misskript  gat  hæglega  orðið. 

grisaraa[r]  bref1). 
J>ath  gere  ek  jon  prestur  þordarson  godum  monnum  kunn- 
igt  ath  ek  hefer  feingit  síra  halldore  lopzsýni  til  fullrar  eignar 
jordena  grisaraa  ok  halft  nýlende  med  þeira  gaugnum  ok  giæd- 
um  er  þeim  hefir  fylgt  ath  fornu  og  nýiu  ok  ek  ward  fremst 
eigande  ath.     Ok  til  sannioda  her  wm  setta  ek    mitt   jnnsigli 

J)  Aptan  á  bréfinu. 


1401.  SKARÐ   Á   SKARÐSSTRÖXD.  655 

fyrer  þetta  bref  er  giort  war  ath   holum   j    eyiafirde.   jn    festo 
gorgonij  martiri[sj.  anno  domini.  CD.  ccc[c]. 


550.  fyrir  1401  og  siðar,  á  Skarði. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Skarði  á  Skarðsströnd  um  daga  Orms 
Snorrasonar. 

Frumrit  þessa  máldaga  er  nú  að  finna  í  Philipps  safni  í  Thirlestaine 
House  í  Cheltenham  á  Englandi  Nr.  10,442  (16,504)  Fol.,  og  er 
hann  ritaðr  á  aptasta  (94.)  blað  fornrar  skinnbókar  af  Postula  sög- 
um  (Codex  Skardensis).  Er  hér  farið  eptir  stafréttri  afskript  af 
frumritinu  frá  meistara  Eiríki  Magnússyni  í  Kambryggju  á  Englandi, 
og  annari  afskript  nákvæmri  meðal  fornbréfaafskripta  Arna  Magnús- 
sonar  Nr.  1525  með  hendi  Árna  sjálfs;  skrifar  haun  á  hana: 
»Maldage  Skardz  kirkiu  ritadr  aptan  vid  postula  sðgurnar 
þar,  med  þremur  diversis  manibus«.  »Kynne  vidimerast  af  mier, 
þordi  Jpordarsyne,  Pale  Hakonarsyne.  Orme  Dadasyne,  legimus  enim 
et  contulimus«.  Aptau  við  stendr  og:  »Vidimus  et  contulimus 
Scalholti  d.  18.  Decembr.  Anno  1710.  —  Arne  Magnusson.  þordur 
þordarson.  Ormur  Dadason«.  »Framan  af  þessum  maldaga  allt  ad 
a  (—  hér  nóta  4.  bls.  657)  er  ritad  med  einne  hende,  illa  og  miðg 
vidvæningslega  skrifadre,  verdr  þo  ad  vera  elldre  enn  1400.  eda  ad 
visu  um  þad  bil.  vide  þad  sem  uoterad  er  um  hinar  tvær  epter- 
fylgiande  hendurnar.  annars  sier  hun  ei  so  gamallt  ut.  hana  mun 
hafa  skrifad  einhver  sem  hefur  vered  ad  læra«  (AM.).  Á  sama  stað  er 
önnur  afskript  af  þessum  máldaga  með  hendi  eins  af  skrifurum  Árna 
(Páls  Hákonarsonar?),  en  hún  sýnist  einungis  vera  afskript  af  af- 
skript  Árna.  Skinnbókin  hefir  nú  geingið  af  sér  síðan  um  daga 
Arna  og  eru  því  eyðurnar  fyltar  eptir  afskipt  hans. 

Mariv  kirkia  ath  skardi  a  skards  strond  er  helgut  oc  uigd 
gudi  als  vandanda.  jvngfru  sancte  marie  guds  modvr  ochinum 
blezada  petro  postola.  marie  magdalene  oc  ollum  guds  heilaug- 
um  monnum. 

kirkia  ath  skarde  aa  halft  heimaland  med  geirmundar- 
staudum1)  ok  allt  land  ath  aa.  Rufeyiar2)  medkalfum.  langey3). 


])  »Hier  er  utskafed  eitt  ord  og  þar  firir  nu  eyda  i  maldaganum.  lik- 
ast  hafe  i  fyrstu  misskrifazt  og  vante  so  eckert«  (AM.);  2)  »Hier  er  i 
sama  mata  litel  eyda  og  utskafed  lited  ord,  mun  þo  eckert  vanta«  (AM); 
3)  »Hier  er  og  utskafed  nockud,  kann  eigi  platsins  vegna  hafa  vered 
annad  enn  oc«  (AM). 


656  SKARÐ   Á   SKARÐSSTRÖND.  1401. 

halfa  kavngvrsl)ey.  olafseyiar  halfar  oc  sigridar2)holm  allann. 
avrfyrseyiar  halfar.  Olafsey  in  litla  half. 

þria  hlute  i  vidreka  firir  þorpum  ok  hvalreka  milli  kara- 
hafnar  oc  grindar3).  ath  þeim  vidreka  fraskildum  sem  felz 
kirkia  oc  tungu  kirkia  eigv.  oc  [tve[ir]  t[o]lf[t]vngar4)  i  hual- 
reka  er  annan  a  tungu  kirkia  enn  annan  [huams  kirkia]5)  i 
[greindum]6)  takmavrkum.  ok  íþeim  vid]7)  reka  sem  bænhvsit 
a  af  bænhvsvik  i  þorpum.  eru  þath  sex  alna  tre  ok  þadan  af 
minne.  En  staduren8)  i  skalholte  a  fiordung  i  h[valrek]a9)  oc 
i  vidreka10)  i  greindu  taku)marki  iafnt  vid  Skardskirkiu. 

Jtem  aa  kirkia  ath  skarde  halft  breckvland  i  bitrv  med 
hvalreka  oc  vidreka  til  hvnz,2)vavrdv  ok  kiavrtre  aa  hun  a 
hverium  tolf  manvdvm  vnder  gvdlavgs  havfda  inn  til  stikv 
hvar  sem  kemvr  er  halldis  ath  gnip  gaf  kirkiunni   ath  Skarde- 

kirkia  ath  skardi  aa  tvtvgv  kyr.  fiora  tigi  asaudar  oc  tvær 
ær.  vxa  fiogurra  vetra.  hest  oc  tvav  merhryssi.  siofæran  selabat. 
fertvgar  nætur13)  copheldar.  fiogvr13)  hundruth  alt  saman  til 
vadmala  oc  frids  halft  hvort. 

|>etta  aa  kirkia  firir  innan  sig.  jn  primis  tvo  krossa  yfer 
haaltari  oc  einn  gvllagdan  i  midiv  med  altarsbrik.  Jtem  mariv 
likneski  tvav  a  kor.  petri  likneski.  jacobi.  pauli  oc  marie  mag- 
dalene14)  font  klædi  fornt  med  crosse.  pascha  kerte,  kertistikvr16) 
tvær  fornar  aa  altari  oc    lectari    oc   pax    spiold   þriv.    amplar 


')  »So  stendr  hier  enn  eigi  kaungrs  (AM.);  a)  »sigridridar  stendr 
þar«  (AM.);  3)  hér  stendr  grimdar  í  skb.  og  hefir  Arni  leiðrétt;  4)  [»þetta 
er  raderad,  verdr  þo  audvelldlega  lesed*  (AM.):  5)  »so  er  þad  skrifad, 
og  verdr  vel  lesed,  enn  er  þo  raderad,  oefad  med  vilia*  (AM.);  6)  »þegar 
nienn  bera  þetta  ord  saman  vid  greindu  sera  sidar  stendr,  þa  verdr 
þad  allæst,  annars  er  þad  grautraderad«  (AM.);  7)  -þetta  er  miðg  so 
raderad,  og  þvi  varla  læst,  þo  syna  redui  ductus  ad  þad  hafi  so  verid« 
(AM);  8)   «so  er  þad,  enn  ei  stadren-   (AM.);  9)  »þetta    ord  er    ðlldungis 

burt  skafed,  siest  þo  grant  til  h a«  (AM.);  10)  «þetta  [i  vidreka] 

stendr  uppi  yfir  linunni,  þo  med  somu  hendi*  (AM.);  * ')  »hier  a  mille 
er  raderad,  so  mikid  sem  einn  bokstafur,  hefur  ofskrifast,  og  vered  so 
giort  strax  i  fyrstu-  (AM.);  12)  má  og  lesa  huuz,  segir  Árni;  «*)  «so 
stendr  hier  enn  ei  nætr.  fiogr«  (AM);  14)  »hier  eru  utskafner  2  bok- 
stafer.  synezt  hafa  vered  mz  eda  fo«  (AM);  1S)  »bier  er  og  raderadur 
burt  einn  bokstafur.  synezt  vered  hafa  oc.  hefur  vered  skafed  strax  i 
fyrstu-  (AM.) 


1401.  SKARD   Á  SKARÐSSTRÖND.  657 

tveir.  lektare  j  kor.  glergluggar  fim  rned  hvrdvm.  forn  tiavld 
rotin  med  dvkvm  vm  framkirkiv.  tveir  tialda  leppar  vm  kor  oc 
dvkvr1)  vnder  avdrv.  klvkkvr  sex  oc  tvær  smaklvkkur  oc  ein 
bialla.  messu  fata  kista  inlæst.  Jtem  v2)  fornar  bækr  vondar 
per  vsvm.  Jtem  aspiciensbok  til  nivvikna  favstv  oc  de  sanctis 
nema  vm  adventv.  Jtem  bok  fra  paschvin.  ottvsavngvar  oc  til 
adventv  de  sanctis  oc  de  tempore  samsett  de  tempore  en  ath 
savng  de  sanctis.  jtem  altarisbok  med  lagasavngvm.  missale 
samsett  ad  pistlvm.  seqvencivm  oc  gudspiollvm  de  tempore  fra 
paschvm  til  adventv.  jtem  de  sanctis  bok.  missale  oc  commvne 
per  annvm.  Jtem  commvne  svffragivm  med  jmnario  oc  capitu- 
lario  per  annvm.  Jtem  graduale  per  annvm  de  tempore.  Jtem 
seqvencivbok  per  annvm  de  sanctis  et  de  tempore.  Jtem  les- 
bok  de  sanctis3)  et  de  tempore  per  annvm.  Jtem  kirialskuer. 
Jtem  processionall.  Jtem  a  kirkia  lagasaungva  kver  fornt.  Jtem 
salltarar  tveir  annar  stor  forn4). 

skipstodu  kvitta  i  Biarneyum  med5)  budarstod  oc  hialli 
[iiij  oc  xx6)  manna  iferd  i  saurbæiar  fioru.  budarstad  oc  hrossa- 
beit7)  wid  stadaraa  i  tialldaness  landi  medan  fiorufor  stædi 
yfer  er  halldora  narfadotter  gaf  kirkiu8)  þa  er  hon  atte 
tialldanes. 

Jtem  steintiaulld  wm  kor  er  Brandr  gaf  wandradsson 
kirkiunni. 

')  »so  stendr  þar  enn  ei  dukr*  (AM.);  2)  »þesse  figura  stendr  «ppi 
yfir  linunnu  milli  Jtem  og  fornar.  Eg  veit  ei  hvert  þad  a  ad  merkia  v. 
(x)  eda  og  kanske  þad  þyde  ecki  neitt  þo  eg  þad  ecki  ætle«  (AM.);  hin 
afskr.  sleppir  tölunni;  3)  »hier  er  utskafed  heilt  ord,  og  eyda  firir  þvi  i 
skránne.  mun  hafa  ofskrifast«  (AM.);  4)  »hier  eru  handaskipte;  endast 
hier  vidvæningshðnden,  enn  tekr  til  hðnd  med  krokottum  bokstðf'um  ei 
fallega  pingerudum.  þo  get  eg  ei  annad  sied  enn  hun  sie  de  anno  1400 
vel  circiter,  kynne  iafnvel  ad  minum  domi,  nockru  elldre  vera,  —  enn 
þo  eingen  klausa,  helldr  byriaz  skipstodu  i  sðmu  linu,  sem  forn  er 
framan  vid,  og  er  eckert  bil  á'  mille  nema  so  sem  mille  orda«  (AM.); 
5)  »þetta  med  stendur  yfir  linunni,  enn  undir  þvi  i  linunne  stendur.  j. 
liet  eg  þad  nt,  þvi  þad  er  manifeste  misskrifad--  (AM.);  6)  [»þesser 
numeri  eru  audsynelega  raderader,  og  med  nyrre  hendi  skrifad  i  aptur 
eius  og  hier  er  pingerad.  falsarenn  hefur  ætlad  til  þad  skyllde  lesazt 
iiij  oc  xx«  (AM.);  7)  hér  stóð  i  í  skránni,  sem  Árni  kveðr  ofaukið; 
8)  »hier  eru  utskafner  2  bokstafer,  synist  i  fyrstu  ritad  hafa  vered 
kirkiuni«  (AM.). 

Dipl.  Isl.  III.  b.  ** 


658  SRARÐ   Á   SKARÐSSTRÖND.  1401. 

Jtem  aa  hon  hardla  sæmiligt  salun  oc  annat  þat  er  hafa 
skal  yfer  likum  [er  ormr  gaf1).  þridia  fornt  oc  rotit. 

Jtem  biavfrn]  fell2. 

Jtem  gelld  æk  ormr  hæilagri  skardzkirkiu.  jn  primis  fiori- 
tigi  asaudar  oc  tuær  ær.  oc  eina  ku  er  af  fram  hliop  af  þeirri 
tolo  er  fieira  war  med  londum  olafs  en  til  berr  oc  þar  til  sex- 
tigi  gaílldings  gamals.  fimm  wxar  j  eyium  firir  sæx  hundrath. 
enn  sætta  wxa  gælld  ægh  kirkiunni  þann  sem  bæzstur3)  er  oc 
þar  til  þriu  kugilldi  j  weturgomlum  saudum.  skal  þetta  mitt 
gialld  suo  skilia  ath  nefndr  olafr  gwdmundzson  skal  luka  kirkiu 
ath  skardi  suo  margar  kýr  oc  suo  margar  ær  þat  i  hueriu 
[er]4)  kirkian  av  en  taka  ser  til  æignar  þetta  fyrrnæf[n]t  goz 
suo  morg  kugilldi  at  hann  hafi  fulla  sina  tolu  at  kugillda  tali 
ræiknar  æk  hann  þa  hafa  full  sæx  hundrat  hundratha  oc  hei- 
laga  kirkiu  allt  sitt  goz5)  oc  allann  reikning  af  mer.  Jtem 
lýk  ek  kirkiunni  gradan  hest  er  heiter  stlædæ6)  oc  tuo  mer- 
hryssi  anat  blæickt.  anat  raut7) 

Anno  Domini  CD°.  cccc.  primo  gaf  ormr  snorrason  oc  af- 
hende  kirkiunne  ath  skarde.  jn  primis  postola  sogur  i  norrænu 
De  sanctis  bok  per  annum0).  byriaz  med  salutidum.  alltaresbok 
med  laga  sðngum  chotedianis   et   collectis.    ordobok.   nyiahallz 

')  [«hæc  in  margine  manu  eadem  vel  admodnm  simili,  certe  eins- 
dem  ætatis*  (AM.);  3)  [sýndist  vera  með  öðru  bleki,  og  byrjar  hér  ný 
klausa;  «er  þetta  nedst  a  þeira  fyrra  dalkinum.  enn  þad  sem  epter 
kiemur  byriaz  efst  a  þeim  eptir  fylgiande  dalke,  er  þo  med  riett  hinne 
sðrnu  hende«  (AM.);  s)  »So  stendr  hier  enn  ei  bezstr.  Jtem  posterius 
wetur«  (AM.);  E.  M.  segir  hér  og  standa:  bæzstur;  4)  vantar  í  skrána: 
Árni  bætir  því  við;  s)  »hier  a  mille  hefur  eitthvad  stutt  ritad  vered  i 
skranni.  og  synest  vera  parad  i.  so  eigi  yrdi  lesed  vantar  og  ecki  neitt  i 
sensum,  og  ecki  trui  eg  þetta  Iitla  ord  merki  neitt.  þad  verdr  og  ecki  neitt  ur 
þvi  giort  nema  ef  vered  hafe  jn  eda  jtem«  (AM.);  *)  slede,  les  AM.; 
7)  »Hier  endar  þessa  haund,  sem  er  allt  fra  a  (==  hérnóta  4  bls.  657) 
og  get  eg  ei  annad  dæmt  enn  adhunsieaf  annol400.  vel  circiter.  staf- 
erner  eru  krokotter  med  aungum  ut  ur,  osetter  og  a  mynd  sem  illa  ritud 
norska,  er  þo  upp  a  sina  visu  accurate  skrifud,  og  nockud  i  stærra  lage. 
Mille  þessa  og  Anno  Domini  sem  næst  epter  kemur,  er  so  sern  linu 
bil  a  bokfellenu  audt,  stendr  þo  a  sama  dalkinum.  og  er  þetta  sem  epter 
fylger  ritad  med  annare  hende  sem  manifeste  er  (so  vidt  mig  skyniar) 
coæva  oc  vel  skrifud  af  þvi  slage.  Eru  staferner  krokotter  med  norsku 
skriftarforme«  (AM.);  8)  Hér  hefir  staðið  d  eða  annað  því  líkt  í  skránni, 
en  því  hefir  verið  ofaukið. 


1401.  SKARÐ  Á  SKARÐSSTRÖND  659 

kuer.  CDariu  sequenciur  aa  kueri.  kiriaals  kuer.  ein  messoklæde. 
Jtem  lauk  hann  j  porcionem  olafs  liknæ[s]kæ.  sæx  merkr  vax. 
þriar  merkr  reykælses1). 

Jtem  afhendu  arvar  orms  kirkiunne  ath  skarde  sæx 
manna  CDessoklæde  ath  ollu.  eru  þar  j'  æin  forn  bætt  oc  sliten. 
tuæn  forn  osliten.  ænn  oll  onnur  sæmælæg.  oc  erv  ein  ný  j 
þeim.  Jtem  ný  messoklædæ  ovigd  hokolslaus  med  tuænum  stol- 
um.  Jtem  ij.  CDerke.  Jtem  allt  þat  ær  stendr  j  þeim  mal- 
daga  ær  sira  Eilifr2)  hefer  skrifat.  Jtem  ij.  god  aaklæde.  Jtem 
gaf  Olof  hu[sjfreia3)  orms  nýian  kalek  ovigdan  oc  afhende 
kirkiunne4). 

Var  þetta  allt  goz  afhent  sira  olave  kolbeinssyne5)  ær  þa 
var  profastr.  æn  hann  afhende  olavæ  gudmundzsyne  oc  þor- 
dise  modur  hans6). 


551.  1401- 

Bréf  Orms  Snorrasonar  að  hann  afhendir    fjárhaldsumboð  sitt 
Ölafi  Guðmundssyni  bróðursyni  sínum. 

Bréf  þetta  þekkjum  vér  nú  ekki  öðruvísi  en  í  ágripi  einu  dönsku  eins 
og  Magnús  sýslumaðr  Ketilsson  (d.  1803)  hefir  tekið  það  upp  í  rit  sitt 
um  kirkjur  á  íslandi  (Om  Kirker),  sem  nú  finst  í  Raskssafni  á  Há- 
skólabókhlöðunni  í  Höfn  Nr.  66.  4to  og  er  það  þar  á  bls.  151—52. 

Afkaldsbrev  paa  Pergament,  som  har  alle  Kjendemærker  til 
at  være  authentisk  og  original  —  som  Lovmand  Orm  Snorre- 
sen  lod  gjöre  1401,dahan  overleverede  sin  Broders^n  Olav  Gud- 
mundsen  de  faste  og  löse  Godse,  som  han  som  Formynder,  havde 
havt  under  Hænder  og  selv  forvaltet.  Jeg  vælger  helst  dette 
Document,  fordi  det  indeholder  for  det  meste  Jorder  paa 
Skardsstrand,  hvorom  jeg  har  den  bedste  locale  Kundskab. 


')  »bier  er  aud  half  lina  þvi  hier  er  klausa«  (AM.);  a)  »mun  þad 
eci  vera  maldagenn  sem  hier  er  firi  framan?«  (AM.);  ')  »so  stendr  þar 
enn  eci  freyia»  (AM);  *)  »hier  a  mille  er  bil  a  dalkenum  so  sem 
tveggia  fingra  breidt  er  þo  med  sömu  hendi,  þad  sem  epter  kiemur» 
(AM.);  s)  ólafr  Kolbeinsson  var  prestr  á  Staðastað;  6)  »hier  endar  þetta, 
og  er  allt  fra  y  (=  hér  nóta  7  bls.  658)  med  sðmu  hende,  nogu  fallegre 
af  þvi  skriftarforme,  og  audsynelega,  ad  mier  virdest,  þeirrar  tidar.  Er 
so  þar  af  auddæmt,  ad  hinar  tvær  firirfarande  bendurnar  eru  ad  visu 
eins  gamlar  ef  ecke  elldre.  þvi  þetta  sidasta  er  sidarst  ritad»  (AM.). 

42* 


660  SKARÐ.    —   FELL   í  KOLLAFIRÐI.  1401. 

Efter  dette  Document  forholder  dette  sig  saaledes: 
Paa  Skardstrands  i  Dale  Syssel. 

Qvilder 
i  det  14.     i  det  18. 

Aarh.  Aarh. 

Med  Raudseyjum;  er  nu  er  af  Skards  Hjaleier.     8  4 

—  Saudhúsum 4  » 

—  Geirmundarstódum,  Skards  Hialeie 6  4 

—  Manheimum,  Skards  Hialeie 3  2 

--   Á,  Skards  Kirkejord 12  4 

—  Krossi,  Böndergods 4  4 

—  Frackanesi,  Böndergods 10  4 

—  Eeinerkeldu,  Böndergods 10  3 

—  Knuk,  Bðndergods 9  3 

—  Langeyjarnesi,  Böndergods,  nu  öde 6  1 

—  Kvennahvoli,  Bðndergods 12  4 

—  Langey,  Bðndergods 8  3 

—  Arney,  Bðndergods 6  3 

—  Dögurdarnesi,  Bðndergods 6  » 

—  Svíney  [=  Purkey] 4  4 

—  Arnarbæli,  Bðndergods 10  4 

—  Vogi,  Bðndergods 12  2 

I  Strande  Syssel. 

—  Einfætugili,  Bðndergods 8  3 

—  Hvítuhlíð,  Böndergods 10  3 

—  Brecku,  Böndergods  i  de  Tider 10  3 

—  Kollafiardarnesi,  Böndergods 7  4 

—  Hvalsá,  Böndergods  i  de  Tider 5  2 

—  þorpum,  Böndergods  10  5 

Med  Skard  regnes  ingen  Qvilder,  >thi  det  have  altsammen 

været  Kirkeqvilder«. 


552  12.  Januar  1401.  i  Vatnsfirði. 

Björn  Einarsson  selr  Sighvati  ísleifssyni  jörðina  Fell  í  Kolla- 
firði  fyrir  áttatigi  hundraða  með  forgangsrétti  til  kaups,  ef  aptr 
verði  seld;  skyldu  Kálfárvellir  koma  upp  í  fjóra  tigi  hundraða. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  771,  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður 
Arna:  »Ex  originali.  Brefed  er  á  kalfskinn  med  2.  Jnnsiglum  og 
einum  lausum  þveing.  Jnnsiglenn  eru  lijtel,  og  einginn  skal  utann- 
um,  bæde  so  oskir,  ad  á  hverigt  verdur  lesed«. 


1401.  FELL  í  KOLLAFIRDI.  —  DALSSKÓGR.  661 

Jn  nomine  Domini  amen. 

war  þetta  kaup  þeirra  biarnar  æinarssonar  oc  siguatz  js- 
læifssonar  ath  biorn  æinarsson  sælldi  nefndum  siguati  jordina 
fell  j  kollafirdi  med  aullum  þeim  gðgnum  oc  gædum  sem  henni 
hðfdu  fylgt  ath  fornu  oc  nyiu  fyrer  attatighi  hundratha.  j 
suoddan  maata  ath  greindr  biorn  lauk  fyrsogdum  siguat  her  ut 
af  fioratighi  hundratha  fyrer  iordina  a  kalfarwðllum  sæm  hann 
feck  honum  fýrr  æn  þa  fioratighi  kugillda  sæm  þa  stodu  epter. 
skyllde  hann  wt  luka  a  næstum  fardðghum  en  þau  sæm  þa 
yrdi  æigi  lukt  skylldu  standa  med  tutthugo  alna  abata.  skildi 
tittnefndr  biorn  wpp  a  fyrrsagdann  sighuat  aull  þau  kirkiuspell 
sæm  þa  woru  wordin  a  kirkiunni.  suo  hann  skylldi  eingha  tiltolu 
hafua  þar  wm  til  nockurs  manz  huerr  sem  þeim  ætti  ath  suara. 
æn  bæta  kirkiuna  wpp  a  sina  peningha.  skilldi  oc  sagdr  sig- 
huatr  æinghum  manni  selia  edr  gefua  græinda  jðrd  fell  wtan 
þrattnefndum  birni  þa  er  hann  þyrfti  edr  villdi  selia.  taladi 
hann  oc  wel  wm  fýrer  handaband  þeirra  ath  biorn  skylldi 
aftr  eigha  sagda  jord  þa  er  hann  willdi  fýrer  lika  peningha. 

woru  þessir  kaupwottar.  liotur  jonsson.  þordr  þorleifsson. 
jslæikr  tæitsson  oc  bessi  þorstæinsson  sæm  sin  jnzsigli  med 
ockrum  jnzsiglum  sættu  fyrer  þetta  bref  er  gert  var  i  watz- 
firdi  æinni  nott  firir  geisladagh  anno  Domini  <D°  quadrin- 
gentesimo  primo. 


553.  22.  Marts  1401.  i  Ytra-Djíipadal. 

Dómr  tólf  manna  um  Dalsskóg  í  Eyjafirði  milli    Bjarnar  Ein- 
arssonar  og  Magnúsar  Hafliðasonar. 

AM.  Fasc.  VI,  1,  frumbréfið  á  skinni;  tólf  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  Fasc.  VI,  2b,  annað  frumrit  á 
skinni,  sem  hefir  verið  innsiglað;  hefir  það  einhvern  tíma  verið  haft 
til  bókbands  og  er  nú  skorinn  af  því  helmingrinn  þvert  yfir  (=  b). 

Domur  wm  Dalss  skog  j  Nupufells  skogi1). 

£eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heyrasenda 

arnnorr  sturluson.  þoralfr2)  eilijfsson.  CDaghni    egilsson.    æirekr 

gudmundzson.  gizorr  juarsson.  þorsteinn  CDartæinsson.  haralldr 

audunarson.  beornn  sighuatzson.  þorsteinn  jonsson.  hallr  þorhallz- 

son.  grimr  eýiulfsson  ok  gunnstæinn  CDartæinsson  quediu  guds 

ok  sina  kunnikt  georande.  At  þa  er  lidit  var  fra   hegath    burd 

')  Aptan  á  b  nieð  hendi  frá  c.  1600;  a)  þorhalfr  b. 


662  DALSSKÓGR.  1401 . 

uors  herra  jehsu  christi  þushundrath  fioghur  hundrat  ok 
æitt  aar  freadagh  næsta  eftir  upptðkudagh  jons  hoolabiskups 
j  dals  skoghe  er  stendr  aa  gnupufellz  jordu.  vorum  uær  til 
nefndir  af  birnne  æinarssyni  er  þar  hafde  laght  Iðghfestu  ok 
fimtarstefnu  vid  CDagnus  haflidasson  ath  virda  vithne  sin  þau 
sem  hann  tede  oss  vm  halld  ok  æighnn  aa  greindum  dalskoghe. 
Ok  sakir  þess  ath  þeim  funduzst  æinghe  Iðghligh  motikðst  þau 
ath  þeir  mætte  æigi  vithne  bera  j  greindu  málefne.  hins  ok 
annars  ath  sagdr  beornn  leth  sueria  tuo  skilrika  uotta  ath 
hann  hefde  lðgfæst  greindan  dalskogh  til  þeirra  yzstu  vmmerkia 
sem  hann  hafde  ádr  godum  monnum  sýnt  ok  laght  þar  eftir 
fimtarstæfnnu  vid  ádr  nefnndan  CDagnus  eftir  þij  sem  [lðgh 
gera1)  Raad  firir.  J>ij  mátum  vér  og  dæmdum  hans  lðghfæstu  ok 
fimtarstefnu  huorth  vm  sigh  lðghlight  ok  beornn  frealsligha 
taka  megha  ðll  þau  prof  sem  hann  hefde  ser  til  frelsis  ok 
æighnar  vm  sagdan  skogh.  Suo  æigi  sijdr  um  auerka  þa  sem 
metnir  hðfdu  verith  aa  ofth  nefnndum  skoghe.  Ok  ath  þessu 
fram  fðrnnu  bæidde  ofth  nefnndr  beornn  tuo  skilrika  votta  er 
suo  hæita  jon  þorgilsson  ok  þorgils  þorarinsson  er  þar  soru 
fullan  bokaræid.  ath  stefan  gunnlaugsson  hafde  sællth  æinare 
bearnnarsyni  jordina  j  ytra  diupadal  j  eyiafirde  ath  til  Ræikn- 
adum  þæim  skoghe  er  stendur  aa  gnupufellz  jordu.  efter  þij 
sem  æinar  mætte  fremzst  æighande  ath  werda  ofthnefnndum 
skoghe  efter  loghum.  sagdizst  stefan  æinghe  endimork  [uita 
ðnnur2)  j  þeim  skoghe  en  þau  fornn  CDðrk  sem  hann  hafde 
adr  godum  monnum  sýnt.  Ok  j  þij  sama  handabande  hand- 
lagde  olof  æinarssdottir  þraatt  nefnndan  skogh  fðdur  sinum  til 
fullrar  æighnar  [eftir  þij3)  sem  hðn  vard  fremzst  æighande  ath. 
Ok  aa  þeim  sama  deghe  hefde  æinar  sellth  birne  sýne  sinuin 
adr  greinda  jord  j  dal  medr  þij  fremzsta  sem  hann  var  þa 
æighande  ath  vordinn. 

Jtem  j  annnarre  grein  soru  tuæir  skilrikir  vottar  er  suo 
hæita  þordr  andresson  ok  arnne  gudmundzson  med  fullum  bok- 
areide  ath  þridea  dagh  næsta  eftir  CDariu  CDesso  sidarre  j  fyrra 
sumar.  þa  er  tittnefnndr  beornn  var  bodinn  af  jone  olafssyne 
ath  sýna  CDork  mille  dalskoghs  ok  gnupufellzskoghs  j  umbode 
sighurdar  ok  maghnus  eftir  þij  sem  þeir  kennduzst4)    huer  um 

J)  [bok  gerir,  b;  ')  [ðnnurvita,  b;  ')  [med  ÓUv  þvi,  b;  4)  allir  b.  v.,  b. 


1401.  DALSSKÓGR.  663 

sigh  ath  nefnndr  beornn  hefde  saght  ok  sýnt  suo  felld  CDork 
skilia  greinda  skogha.  Ath  steinakross  Redr  firir  vtan  ath  ofan- 
uerdum  skoghinum  ok  þadan  Rettsýne  wth  ok  ofan  eftir  midi- 
um  holunum  j  gardstad  er  gengr  ofan  j  mðdruualla  gothu  hina 
fornnu.  Rædr  þadan  nefnd  gatha  sudr  ok  upp  j  jardkross  ok 
þadan  Rettsyne  upp  j  klofastæin  ok  suo  upp  j  lambastæina 
gðthu  er  sijdan1)  Rædr  alla  læid  wth  j  stæinakross. 

Jtem  hafde  ok  suo  felld  CDork  vottat  opith  bref  olafs 
bonda  petrssonar  mille  þraath  greindra  skogha  þath  sama  sem 
(Dagnus  bonde  oft  nefnndr  leth  lesa  þann  sama  dagh  ath 
adr  nefnndr  olafr  bonde  hafde  frealsath  gunnlaughe  stefanssyne 
tijth  nefndann  skogh  eftir  godra  manna  tilsðghn  þa  er  hann 
bio  j  gnupufelle  firir  sigh  ok  sina  erfingea. 

Jtem  ath  CDaghnus  lýsti  þar  ath  þatb  sama  bref  helldr 
hann  firir  fullt  skilrike  ok  sidan  hefde  CDaghnus  [lýst  allann 
þenna  skogh  sina  æighnn  vera  ok  leth  sina  menn  hðggua  þann 
sama  dagh  ofth  nefnndan  skogh.  en  beornn  firirbaud2)  ath 
hoggua  skoghinn  nema  hann  sýnde  ath  hann  ætthe  hann  eftir 
lðghum. 

Jtem  soru  fýrr  greindir  menn  þordr  ok  arnne  ath  sex 
skýnsamir  menn  hefde  metith  þann  auerka  sem  CDagnus  hafde 
þa  hoggua  latith  j  dals  skoghe  firir  tuær  CDerkr  annars  hunnd- 
raths  vðru  edr  vðruuirthu  godzse.  En  hinn  sidarre  auerki  er 
CDagnus3)  hafde  vinna4)  latith  j  dals  skoghe  þeim  er  hann 
lýste  sina  æighnn  vera  enB)  birnni  var  suarinn  sidann  hefde 
CDetinn  verit  af  vj  skýnsomum  monnum  firir  halft  annath 
hundrath  vðru  edr  uðruuirth  godz.  æigi  CDæirr  en  æinn  grip  til 
hundrads  en  annan  til  x  aura. 

[Ok  ath  þessum  profum  teknum  let  ofth  nefnndr  CDagnhus 
lesa6)  þar  sin  skilrike  ok  uottade  huorke  vm  sith7)  nokkurnn 
part  þrætuskoghs  jnnan  greindra  skoghar  takCDarka  med  nðkk- 
urum  vmmerkium  ok  æigi  helldr  uændizst  hann  nokkurum 
profum  þar  vm  suo  ath  ver  heyrdim. 


')  þadan,  b;  2)  [ heyrdv    þeir    ath    biðrnn    las    þat 

bref.  at  stefan  hafde  sellt  einari  fðdnr  hans   iðrdina   j  ytra    diupadal  at 

b;  *)  kenndizst  ath  hann  b.  v.,  b;    *)  hoggua    b;    5)    sidan 

.  .  .  .  b;    6)  [Jtem  heyrdvm  vær  at  magnus   las  b;    7)  óljóst  í  a;  skorið 
úr  b;  sýnist  vera  ofaukið. 


664  DALSSKÓGR.  1401. 

Jtem  krafde1)  tijth  nefnndr  beornn  ok  bæidde  oft  nefnd 
ann  CDaghnus  ath  nefnna  halft  CDaat  edr  doma  huert  vm  sigh 
ef  hann  ætti  þath  med  lðghum  ath  geora  en  CDaghnus  næitade 
þij  þuerligha.  ath  finna  uottura  serhueriura  ok  domsmonnum 
loghlig  motikost  ef  þeir  mætte  æigi  vithne  bera  edr  dom  sithea 
j  þessu  male  ath  lðghum.  huath  er  ver  heyrdum  æigi  CDaghnus 
framme  hafa  ath  þij  sinne. 

Ok  þij  krafde  ok  bæidde  þrattnefnndr  beornn  oss  alla 
saman  ok  serhuern  nefnndra  domsmanna  ath  dæma.  huorth 
hann  mættbe  med  lðghum  æighnazst  titt  nefnndann  skogh  med 
greindum  auerka  botum  ok  landnamum  edr  æigi.  edr  huilika 
Rettu  hann  skyllde  framar  a  taka  greindum  skoghar  auerkum. 

Nu  med  þij  ath  lðgbok  vottar  ath  nyuerk  [ma  iafnnan 
sækia  þau  er  verda2).  hins  ok  annars  ath  [þar  er  madr  brýtr 
loghin  er  hann  j  þeim  greinum  æigi  verdughr  þeirra  priuilegia 
ath  niota.  sýnntizst  oss  ok3)  [þessir  domar4)  med  firirfarande 
proftðkum  vera  til  fridar  ok  sættar  mille  þraath  nefnndra 
manna  bearnnar  ok  CDaghnus.  þess  hins  þridia  ath  oss  læitzst 
beorn  fullth  prof  ok  skilriki  Iæitt  hafa  ser  til  frælsis  aa  tijtt 
græindum  dalskoghe.  Ok  þui  dæmdum  ver  samþykkiligha  tijt- 
nefnndan  dalskogh  birne  æinarssyne  adr  skrifadum  til  halldz 
ok  fullrar  æighnar  eftir  sua  felldum  proíum  ok  CDagnhus  haf- 
lidason  skýlldughan  hæim  at  flytia  til  ýtra  diupadals  j  eyia- 
firde  jnnan  fim  natt  ath  dominum  heyrdum  alla  þa  auerkaboth 
huora  um  sigh  sem  metin  hefir  verith  af  skýnsðmurn  monnum  a 
greindum  skoghe  med  þeim  uexste  ok  fridlæika  sem  suarith 
var  ok  adr  er  skrifath.  En  half  CDðrk  j  landnám  aa  huorum 
auerk[a]  ok  luka  j  saurbæ  sa  næstum  fardðghum  j  voru  edr 
voruvirdu  godze.  En  huilikann  Retth  edr  Retthu  beornn  skal 
aa  hafa  sðgdum  aauerkum  dæmdum  ver  til  loghmannz  ath  hann 
seghe  þat  med  orskurde  j  mðghulighan  tima. 

Ok  til  sannýnnda  her  vm  setthum  ver  fyrr  nefnndir  menn 
uor  jnnsighle  firir  þetta  bref  er  gorth  var  j  ytra  diupadal  j  eyia- 
firde  æinne  natt  eftir  benedictus  CDesso  aa  þui  aare  sem  fyrr 
seghir. 

')  ok  beiddi  b.  v.,  b;  J)  [þau  er  verda  nia  iafnan  sækia,  b;  s)  [sl.  b; 
*)  [þessi  domr,  b. 


1401.  REYNISTAÐARKLATJSTR.  665 

554.  9.  April  1401.  á  Skarði. 

Öttar  Bjarnarson  handleggr  Ormi  Snorrasyni  til  fullrar  eignar 
þau  tuttugu  hundruð,  er  hann  átti  að  heimta  »í  vor«  af  staðn- 
um  í  Reyninesi,  og  verið  skyldi  hafa  forgipt  Brigitar  dóttur 
hans,  ef  hún  staðfestist  þar  í  hreinlífi. 

Frumbréfið  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  Lxxiij,  5a  (=  VI, 5)  á 
skinni,  morkið  og  götugt ;  fyrir  því  eru  tvö  innsigli,  en  fjögur  dottin 
frá;  afskript  frá  17.  öld  er  í  AM.  280.  4to  bls.  15 — 16,  og  eru 
eptir  henni  fyltar  eyður  frumbréfsins. 

[Orms  bref  Snorrasonar  1401. 
R[eynistaðar]kl[austursbréf J *). 
J>eim  godum  monnnm  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra.  sender 
ottar  biarnar  son  q[vediu]  g[uds]  oc  sina  kunnegt  giorande  at 
ek  kennunz  med  þessu  minu  brefe  at  ek  hefi  han[d]lagt  ormi 
snorasyni  til  fullrar  eignar  þau  xx  hundrud  [er  ek  atta  ut2)  at 
heimta  i  uor  af  [stjadnum  reyninesi  oc  uerit  skylldi  hafa  for- 
gipt  brigitar  dottur  minar  ef  hun  hefdi  þar  inn  geingit 
oc  stadfest  þar  sitt  rad  j  hreinlifi.  eru  þat  v  aasaudar  kugilldi 
oc  tiu  hundrut  uoru  oc  v  [hjundrut  i  hafnaruodum.  tuær 
[hafnar]uoder  firir  huert  hundrat.  er  stadrenn  atte  mer  at  luka. 
jattade  ormr  mer  her  jmot  [fimm  ajsaudar  kugilldi  [oc  x  ku- 
gillde  ojskerd  oc  v  hundrut  j  hafnar  vodum  iafnfrid.  oc  þui 
giorer  ek  adr  nefndann  [stad  j  reynejnesi  [oc  hans  vmbodjs- 
menn  ollongu3)  kuitta  oc  liduga  firir  mer  [oc]  minum  erfingi- 
um  af  ollum  fyrr  greindum  [peningum  oc]  þui  [gotse  er  eg 
heffer]  stadnum  af  hent.  ok  af  hende  latid  minna  vegna  j  for- 
gipt  nefndrar  brig[itar]  oc4)  [vtann  kalls  ne  kiærur].  voru 
þesser  vottar  vid  sigmundr  marteinsson.  halldor  gudmunzson. 
þordr  ingialldzson.  þo[rgei]r  samsson  oc  marger  adrer  goder 
menn.  oc  til  sannenda  her  um  sette  nefndr  ormr  oc  fyrr 
nefnder  menn  med  minu  incigli  sin  incigli  firir  þetta  bref  er 
giort  uar  at  skardi  a  strond  laugardagenn  j  paska  uiku  þa  [er 


')  [Aptan  á  bréfinu;  ártalið  og  seinni  línan  með  hendi  Árna;  hitt 
með  sömu  hendi  og  bréfið;  2)  [tvískr.  í  frumbr.;  *)  ollongu,  frbr.;  oll- 
ungis,  afskr.;  4)  sl.  í  afskr.;  eptir  oc  kemr  í  frbr.  ecki,  sem  svo  er 
strykað  yfir. 


666  REYNISTAÐARKLAUSTR.   —   ÆTTLEIÐSLUBRÉF.  1401. 

li]dit  uar  fra  holldgan  uors  hera  iehsu  christi  þusvndrat  fiogur 
hvndrat  oc  eitt  ar. 


555.  13.  April  1401.  á  Skarði. 

Ormr  Snorrason  gefr  guði  allsvaldanda,  hans  signuðu  móður 
og  öllum  guðs  heilögum  mönnum  þau  tuttugu  hundruð,  er 
Óttar  Bjarnarson  hafði  honum  selt,  og  sem  hann  hafði  átt  að 
staðnum  í  Reynisnesi. 

Frumbréfið  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  Lxxiij,  5b  (--=  VI, 6),  meirt 
og  götugt;  innsiglið  er  dottið  frá;  afskript  frá  17.  öld  er  í  AM. 
280.  4to  bls.  16-17. 

J>at  giorer  ek  ormr  snorrason  godvm  monnvm  kvnnigt 
þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  oc  vardar  at  vita  at  ek 
hefer  gefit  gvde  allzvalldanda  ok  hans  signvdv  modvr  ok  oll- 
vm  gvds  helgvm  monnvm  þau  tvttvghv  hvndrvt  er  ottar 
bear[nar]son  hefer  mer  sællt  oc  hann  atti  ad  stadnum  i  ræynis- 
nese  sem  bref  hans  þar  vm  giort  vottar  oc  ek  hefer  þetta  mitt 
bref  med  bvndit  svo  at  stadrinn  j  reynisnese  skal  þessa  pen- 
inga  eiga  efinliga.  ok  med  samri  grein  þav  tiv  hvndrvt  sem  ek 
lagde  til  fyrnefndz  stadar  til  fvllrar  eignar  j  forgipt  brigidar 
ottarsdottur  huort  sem  hvn  stadfestiz  i  hreinlife  eda  æigi  oc 
fader  hennar  hefer  forvndt  stadnvm  a  trvskap  a  minna  veghna. 
ok  til  sanninda  her  vm  sett[a]  ek  mitt  inzsigl[e]  firer  þetta  bref 
er  giort  var  at  skardi  a  strav[n]d  midvikvdaghinn  næsta  epter 
pascavikv.  þa  er  lidit  var  fra  holldgan  vars  herra  iehsv  christí 
þvshvndradh  fiogur  hvndrad  ok  eitt  aar. 


556.  2.  Juni  1401.  á  þingeyrum. 

Tólf  menn  votta,  að  Einar  prestr  J>orvarðsson  hafi  ættleitt 
börn  sín  Magnús,  Arngrím  og  Guðrúnu  til  alls  fjár  eptir  sig, 
feingins  og  ófeingins,  og  skyldu  öll  taka  jafnmikið. 

AM.  Fasc.  VI,  3,  frumbréfið  á  skinni;  tólf  innsigli  hafa  verið 
við  bréfið,  en  þau  eru  nú  dottin  frá,  nema  1.  3.  5.  og  8,  sem  eru 
enn  við,  en  meira  og  minna  brákuð.  AM.  dipl.  afskrr.  1446 
(eptir  frumbréfinu). 


, 


1401.  ÆTTLEIÐSLUBRÉF.  667 

arfblæidingarbræfit  Anno  14011). 

f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  senda 
þordr  þordarson.  arngrimr  snorrason.  saului  brandzson.  eyolfr  as- 
laksson  prestar.  einar  dalksson.  jon  jonsson.  sniolfr  gudmundar- 
son.  vlfr  steffansson.  jon  skalle  jonsson.  olafr  arason.  steinnjons- 
son  ok  arnor  gudmundzson  leikmenn.  quediu  guds  ok  sina 
kunnigt  gerande  ath  þa  er  lidit  var  fra  hegath  burd  vars  herra 
iehsu  christi  þushundrat  fiogur  hundrat  ok  eitt  ár  manadagh- 
inn  j  huítasunnu  viku  ath  þingeýrum  j  vazdal  vorum  vær  j 
hia  saam  oc  heyrdum  aa  ath  sira  einar  þoruarzson  ættleidde 
baurn  sin  sua  heitande  CDagnus.  arngrim  ok  gudrunu  til  allz 
fiar  sins  feingins  ok  ofeingins  ok  arfs  eptir  sig  aull  til  jam- 
mikils.  suo  ath  sinn  þridiung  skillde  huert  þeirra  taka  [u]r 
arfinum.  Stodu  þesser  menn  aller  firer  kirkiudýrum  j  adr  greind- 
um  stad  ok  helldu  aller  aa  einne  bok.  sira  einar  þoruardzson  er 
ættleiddi.  jarngerdr  ok  gudrun  systr  adr  nefndz  sira  einars 
skilgetnar  er  lofudu  ættleidingina  ok  þa  voro  hans  laugharfuar 
ok  baurnin  opt  nefn[d]z  sira  einars  CDagnus.  arngrimr  ok  gud- 
run  er  ættleidd  voro.  Talade  þratt  nefndr  sira  einar  suo  felld- 
um  ordum. 

Ek  ættleider  her  j  dag  born  min  þesse  CDagnus.  arngrim 
ok  gudrunu  til  fiar  þess  er  ek  gef  þeim  ok  allz  arfs  eptir  mik 
til  giallz  ok  til  giafar  til  sess  ok  til  sætis  ok  til  allz  Rettar 
þess  er  ættleidingr  aa  ath  hafua  ath  laugum  gefande  serhueriu 
barninu  sæmilighann  grip  j  ættleidinginni.  CDagnusi  silfrbikar. 
arngrimi  silfrkross  med  virnum.  en  gudrunu  sylgiu. 

Tiundade  sira  einar  þa  ær  þesse  ætleiding  for  fram  tuau 
hundrat  hundrata  ok  halfan  fimta  taug  hun[drada].  En  leýsti 
adr  allann  arfinn  med  handabande  vid  jarngerdi  ok  gudrunu 
systr  sinar  adr  nefndar  firer  siau  tigi  hundrata  ok  tuau  hund- 
rut  j  fridu  fe  halft  huorre  þeirra.  Samþykte  ok  narfi  bonde 
palsson  med  handa  bande  vid  sira  einar  þessa  arfiausn  firer 
haund  gudrunar  hustru  sinnar. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  vær  fý»  nefnder  menn 
vár  jnzsigli  firer  þetta  æt[t]leidingar  bref  skrifath  j  fýr  saugdum 
stad  jn  festo  corporis  christi  aa  þij  aare  sem  fýR  segir. 


])  Aptan  á  bréfinu  með  nokkru  yngri  hendi. 


668  DALSSKÓGR.    —   ÆTTLEIÐSLUÚRSKURÐR.  1401. 

557.  3.  Juni  1401.  á  Hólum. 

Stelnmóðr  |>orsteinsson  officialis  heilagrar  Hólakirkju  úr- 
skurðar  löglega  þá  fimtarstefnu  af  kirkjunnar  hálfu,  er  Bjorn 
Einarsson  stefndi  Magnúsi  Hafliðasyni  og  eins  réttarprófin  í 
máli  þeirra  um  Dalsskóg,  þó  að  þetta  hafi  fram  farið  á  langa- 
föstu. 

AM.  Fasc.  VI,  2,  frumbréfið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
Bundið  saman  við  Fasc  VI,  1.  frá  22.  Marts  1401  (Nr.  553  að  framan). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  eðr  hæyra 
senndir  steinmodr  prestr  þorsteinsson  hola  kirkiu  officialis 
quediu  guds  ok  sina  kunnight  gerannde  at  ek  hæfir  séd  ok 
ifuirlesit  opit  bref  godra  manna  huert  her  er  med  bundit  þesso 
mino  brefui  j  hueriu  vattar  at  biðrn  einarsson  hafni  stefnt 
maghnusi  haflidasyni  fimtarstefnu  j  langa  fðstunni  firir  þau 
malafelli  sem  j  dómsbrefuino  stannda.  nu  sakir  þess  at  mer 
leizst  kristinn  Réttr  fýlliliga  akueda  at  þuilikar  sakir  sem 
maghnus  hafde  vid  biðrn  gert  firir  auerka  j  skoghinum  þann 
er  j  langafðstunni  war  giðr  megu  vel  sækiazst  j  þeim  sama 
tima  med  þeim  ollum  mala  tilbunade  sem  biðrn  hafde  þar  vm 
fram  farit.  J>ess  annars  at  biðrn  bæidde  mik  orskurdar  a  huart 
þessi  fimtarstemfna  war  j  moti  kirkiunnar  lðghum  edr  æigi. 
þui  j  guds  namfni  amen  sagdi  ek  med  fullum  lagha  orskurðe 
sagda  fimtarstefnu  kirkiunnar  veghna  med  loghum  giðrfua  ok 
hana  æigi  megha  aftr  segiazst  ne  vnytiazst  af  nockurum  kirki- 
unnar  vmbodsmanne.  ok  ei  sidr  Rettar  proftokur  ok  doma  j 
þessum  malum  eftir  loghum  hafua  mátt  fram  fara  j  alla  staðæ 
sakir  græindz  tima.  ok  til  sanninda  her  vm  setti  ek  officia- 
latus  jnnsighli  firir  þetta  bref  gert  a  holum  jn  crastino  mar- 
cellini  ok  petri.  anno  domino  CD°.  quadringentesimo  primo. 


558.  1.  Juli  1401.  á  þingvelli. 

þoRSTEiNN  lögmaðr  Eyjólfsson  úrskurðar  löglega  ættleiðing  þá, 
er  Einar  prestr  |>orvarðsson  hafði  ættleidd  börn  sín  Magnús, 
Arngrím  og  Guðrúnu. 

AM.  Fasc.  VI,  4  frumbréfið  á  skinni;    innsiglið    er    dottið  frá. 
AM.  dipl.  afskrr.  1447  (eptir  frumbr.). 


1401.  ÆTTLEIÐSLUÚRSKURÐR.  669 

Vrskurdur  þorsteinz  l[ogmanz]  vm  ættleiding  Anno  14011). 
#llum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  eðr  hæyra  sendir 
þorstæinn  eyuulfsson  loghmann  nordan  ok  austan  a  jslandi 
Q[uediu]  G[uds]  ok  sina  kunnight  gerannde.  at  þa  er  lidit  war 
fra  burd  vors  herra  jehsu  christi  þushunndrat  fiogur  hunndrat 
ok  eitt  ar  næsta  dagh  eftir  peturs  CDesso  a  alþingi  kom  firir 
mik  sira  stæinmodr  þorstæinsson  j  vmbode  sira  einars  þor- 
uardzsonar.  bæidande  mik  orskurdar  a  huart  su  ættlæiding 
væri  logligh  eðr  æigi  sem  sira  einar  hafde  ættleitt  born  sin. 
maghnus.  arngrim  ok  gudrunu  ok  at  ættleidingunni  af  mer 
jnnuirduligha  skodadre  leizst  mer  hon  eftir  ollu  laghanna  formi 
gior  wera  fra  vpphafi  ok  ennda.  þui  j  guds  nafni  amen  sagde 
ek  med  fullum  lagha  orskurde  ok  samþycki  allra  loghréttu 
manna  adr  sagda  ættleiding  j  alla  staðe  lðghligha  ok  vbrigdi- 
liga  halldazst  eigha  vm  alldr  ok  æfui  ok  maghnus.  arngrim  ok 
gudrunu  alltz  þess  rettar  niotande  eigha  at  werda  sem  loghin 
lofua  fræmzst  þeim  sem  eftir  loghum  er  ættleiddr  ok  þat  bref 
stadught  med  sinum  græinum  ok  articulis  sem  her  er  med  fest 
þesso  mino  brefui.  ok  til  sanninda  her  vm  setti  ek  mitt  jnn- 
sighli  firir  þetta  bref  gert  a  þinguelli  deghi  sidar  en  fyrr  seghir. 


559.  27.  August  1401.  i  Helsingjaborg. 

Eiríkr  konungr  af  Pommern  lýsir  gjöfum  Margrétar  drottn- 
ingar  Valdemarsdóttur  til  ýmsra  klaustra  og  kirkna  í  Svíþjóð 
og  Noregi.  »Datum  Helsingborgh  Anno  Domini  MCD  primo 
Sabbato  proximo  post  diem  beati  Bartholomei  apostoli«.  Meðal 
fjölda  stórmenna,  sem  eru  við  þenna  gjörning,  eru  nefndir 
»Biscop  Pædher  af  Holla  af  Jsland«  og  »Biscop  Wilchen  af 
Schalholt*.    Bréfið  kemr  íslandi  ekki  við  að  öðru  leyti. 

[Prentað  í  Doktors  promotions  progr.  í  læknisfræði  fyrir  Lauritz 
Walter  Hafn.  1796.  Fol.  og  Nye  Danske  Magazin  V,  2—8,  eptir 
frumritinu  á  skinni,  götugu  og  sködduðu,  sem  áðr  var  meðal  danskra 
frumbréfa  Arna  Magnússonar  Fasc.  XXIII,  1,  en  er  nú  fyrir  laungu 
komið  í  Ríkisskjalasafnið]. 


')  með  yngri  hendi  aptan  á  bréfinu. 


670  ALVIÐRA  í  DÝRAFIRÐI.  1401. 

560.  10.  Oktober  1401.  á  Gmípi  i  Dýrafirði. 

VlTNlSBURÐR  um  hálfkirkjuna  í  Alviðru  í  Dýrafirði  (Falsbréf). 

AM.  dipl.  Isl.  Fasc.  VI,  8  á  skinni,  sem  er  uppskafningr,  og 
er  bréfið  falsbréf;  er  það  með  sömu  hendi  sem  bréfið  frá  18. 
Febr.  1390  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  375).  Arni  Magnússon  ferþessum  orðum 
um  bréfið:  »Jnnsiglen  eru  gðmul.  brefed  sialft  er  falsbref.  Er 
skafen  gamla  skriften,  og  skrifad  so  á  aptur  med  nyrre  hendi.  Ecki 
vil  eg  tilgeta  ad  E[ggertl  H[annes]s[on]  L[ðg]madur  hafi  þetta  giort. 
enn  æred  liker  eru  ductus  þo  þetta  sie  affecterud  hðnd  ad  fingen- 
dam  antiqvitatem«.  Nöfnin  eru  hin  sömu  og  staðið  hafa  í  hinu 
forna  bréfi,  því  að  sömu  innsiglin  eru  notuð. 

bref  sem  seiger  ad  halfkirkian  i  aluidru  eigi  fiallaskaga1). 
[1401  f[als]  bfrefj.2) 
J>ad  gijorum  wijer  sijra  ppall  bijarnarson  sijra  CDagnus 
bijornsson.  ijon  þorgijlsson.  þordur  þorleijfson.  sueijrn  ijonsson. 
Helge  steinolbson.  godum  monnum  kunnijgtt  med  þessu  woru 
brefij  ad  sub  anno  Gracije  CD°  cccc0  pprijmo  festum  gereonis 
martirijs  worum  wijer  þar  wijd  stadder  satim(!)  og  heyrdum  þar 
vppa  ad  Are  bondij  gudmundson  galltt  og  greyddij  hustru  þor- 
gerdij  olafsdottur  kuijnu  synne  fyrer  þær  hennar  ijarder  sem 
hann  hafdij  ij  burtu  feijngijd  gnupp  og  aluijdru  ij  dyrafirdij 
og  þar  med  alla  ijordena  fijallaskaga  sem  halfkirkian  ij  aluijdru 
war  þa  eijgandij  ad  wordijn  eppter  þuij  sem  bref  þar  vmm 
vtuijsadij  skylldij  og  koma  wppij  gnupp  og  alluijdru  tijlgijof 
og  bekk[i]argijof  hustru  þorgerdar  olafsdotter.  for  þessij  gijorn- 
ijngur  framm  wnder  gnuppij  ij  dyrafijrdij  og  tijl  sannijnda 
hijer  vmm  þa  festum  vijer  fyr  skrijfader  menn  vor  ijncijglij 
fyrer  þetta  gijornijngs  bref  huertt  skrijfad  var  ij  fyrgreijndum 
stad  a  sama  are  og  deijgij  sem  fyrr  seger. 

Annað  og  þriðja  innsiglið  er  dottið  frá;  hin  eru  fyrir  bréfinu. 


561.  30.  Nóvember  1401.  á  Gnúpi  i  Gnúpsdal. 

Sáltjgjafabréf  Margrétar  porvaldsdóttur. 

AM.  Fasc.  VI,  7  transskriptarbréf  á  skinni  frá  30.  Mai  1487, 

')  Aptan  á  bréfinu  með  annari  hendi;  ')  [með  hendi  AM. 


1401.        SÁLUGJAFABRÉF  MARGRÉTAR  ÞORVALDSEÓTTUR        671 

sem  komið  var  frá  Torfa  í  Flatey  til  Arna  Magnússonar  1712. 
IBfél.  126.  4to  qls.  23—24;  Landsb.  18.  Fol.  bls.  36;  Landsb. 
115.  4to  bl.  71—72. 

J  nafne  favdvr  ok  sonar  ok  heilax  anda  gerir  ek  margret 
þorvalldzdottir  heil  ath  samviszkv  þetta  testamentvm  firir  mier 
ok  minne  saal  sem  hier  fylgir. 

j  fyrstv  er  ek  gef  mic  ok  mina  saal  j  vernd  ok  geymslv 
vorvm  herra  jesv  christo  ok  til  arnadar  ordz  vorri  frv  sancte 
ODarie  gvdz  modvr  ok  hinvm  heilaga  thoma  minum  hinvm 
elskvlegazsta  patrono  kiosanda  minvm  likama  huilld  ok  legstad 
ath  gnupi  j  nupsdal  hia  jone  minvm  gefande  þar  kirkiunemed 
mier.  iiij.  vodirok.  j.  salltara.  preste  þeim  er  mic  oliar  ok  sýngur 
til  molldar  hvndrat.  gefur  [ek]  ok  halfvan  allan  rekan  er  firir 
moskogvm  er  hvals  ok  vidar  ok  flvtninga  vr  midri  latvrholavik 
inn  til  mozt  vid  ýszta  mo  mariv  minne  magdalene  ok  hennar 
bænhusi  ath  reykium  j  flokadal  þvi  til  vpphelldis.  backa  kirkiv 
j  avxnadal  .ij.  vodir  .ij.  vodir  arna  jonssyne.  ij.  hvndrvd  fa- 
tækvm  monnvm.  hvndrat  havskaullde  brodr  minvm.  iij.  hvnd- 
roth  svanhillde.  hvndrat.1)  þvride  hvndrad.  beide  ek  alla  god[a] 
menn  sierliga  modvr  mina  ok  brædr  ath  þier  firirlatet  mier 
ord  edr  verk  ef  ek  hefe  j  mote  ýdr  giort.  vil  ek  avllvm  firirgefa 
ef  j  mote  mier  hafa  nockot  giort. 

Ok  til  sanne[n]da  her  wm  setta  ek  firir  þetta  bref  mitt 
jncingle(!)  giort  a  gnupe  j  nufsdal  jn  festo  andree  apostoli. 
anno  domini.  CD°.  cccc0.  j°. 


562.  1401.  á  Auðkúlu. 

Tveir  menn  transskríbera   úrskurð    um    landamerki    Hvamms 
og  Móbergs  frá  24.  Julí  1379. 

AM.  Fasc.  III,  12.  Frumtransskriptið  á  skinni.  AM.  dipl. 
afskrr.  Nr.  394  (eptir  transskr.). 

J>ath  giorum  uith  arnor  biornsson  ok  jon  teitzson  aullum 
godum  monnum  heyrinkunnikt  med  þesso  ockro  brefi  ath  uith 
hofum  sied  ok  yfer  lesed  suo  latande  bref  sem  hier  seiger  med 

*)  þanníg. 


672  TRANSSKRIPT.    —   SYNDALAUSN.  1402. 

heilu  Ok  OSkoddo  hangailda  jnscigli  [Hér  kemr  úrskurðr  um  landa- 
merkimilHHvammsogMóbergs24.  JÚH1379,  Dipl.Isl.III,  Nr.282].  Ok     tíl 

sannz  uitnisburdar  hier  vm  þa  setium  uith  fyrr  skrifadir  menn 
ockr  jnnscigli  firir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  uar  aa  aud- 
kulu  j  suijnadal  arum  efter  hijngatburd  uors  herra  ieshu  christi 
þusund  cccc  ok  eitt  aar. 

InnsigH  Arnórs  er  dottið  frá.  en  innsigli  Jóns   er  enn  við    og    heilt 
að  mestu. 


563.  8.  Marts  1402.  i  Hróarskeldu. 

Bróðir  Augustinus  de  Undinis,  legáti  og  syndalausnarsali 
páfans,  leyfir  Vigfúsi  ívarssyni  hirðstjóra  á  íslandi  og  hundraði 
manns,  karla  og  kvenna,  í  fjarrum  hlutum  Noregsveldis,  að 
velja  sér  skriptaföður.  er  leysa  mega  aföllum  syndum,  en  mæl- 
ist  um  leið  til,  að  þeir  leggi  nokkuð  til  styrktar  heilagri  kristni. 
og  hafi  goldið  það  í  Hróarskeldu  fyrir  lok  Maímánaðar  eða 
leggi  það  ella  til  guðsþakka,  og  að  þeir  gangi  í  samfelda  sjö 
daga  til  fjögurra  kirkna. 

Dipl.  Norv.  V,415  eptir  afskript  frá  15.  öid  í  bréfabók  Vad- 
stenaklaastrs  í  Svíþjóð,  og  er  hún  nú  í  Konungsbókhlöðu  í  Stock- 
hólmi. 

Pro  illis  qui  personaliter  venire  ad  indulgencias  nequeunt 
vel  eciam  ad  legatum  apostolice  sedis  —  indulgenciarum  litera. 

Frater  Augustinus  de  Vndinis  ordinis  sancti  Benedicti 
apostolice  sedis  nuncius  ac  extra  Romanam  curiam  sanctis- 
simi  domini  nostri  pape  penatenciarius.  dilecto1)  in  Christo 
filio2)  Wichfrido3)  Ywari  illustrissime  principisse  domine  Mar- 
garete  Dacie  Swecie  et  Norwegie  regine  jn  Jslandia  prefecto. 
salutem  in  eo  qui  est  omnium  vera  salus. 

Supplicasti  nobis  quatinus  pro  salute  anime  tue  et  eciam 
centum  aliarum  personarum  vtriusque  sexus.  quas  asseris  in 
remotis  partibus  regni  Noruegie  precensialiter  habitare.  adeo 
quod  gracie  consequende  plenissime  indulgencie  ad  nos  persona- 
liter  durantibus  nostris  commissionibus  venire  non  possunt, 
diguaremur  auctoritate  apostolica  qua  íungimur  iuxta  nostrorum 

')  dilectis,  hdr.;  3)  filiis,  hdr.;  3)  þ.  e.  Wichfaso. 


1402.  SYNDALAUSN.  673 

priuilegiorum  tenorem.  tibi  et  ipsis  eligendi  proprios  confessores 
plenarie  concedere  facultatem.  Nos  autem  vt  anime  tue  et 
ipsarum  per  te  eligendarum  animabus  salubriter  consulatur. 
tibi  et  ipsorum  cuilibet  eligendi  proprios  confessores  ydoneos. 
qui  peccatis  vestris  diligenter  auditis  absoluant  vobisque  peni- 
tenciam  salutarem  et  condignam  iniungant  et  alia  que  de  iure 
fuerint  iniungenda.  nec  talia  íorent  propter  que  sedes  aposto- 
lica  merito  fueririt  consulenda.  et  illam  plenissimam  indulgen- 
ciam  et  remissionem  omnium  peccatorum  vestrorum  concedant. 
quam  ecclesia  dei  concedere  consweuit  proficiscentibus  vel  sub- 
sidium  ministrantibus  in  auxilium  Terre  sancte.  auctoritate 
apostolica.  qua  in  hac  parte  fungimur  plenaria.  tenore  pre- 
seneium  concedimus  facultatem.  committentes  eisdem  confesso- 
ribus  vestris  per  te  et  ipsorum  quemlibet  eligendis  secundum 
tenorem  nostrorum  privilegiorum  apostolicorum  hac  vice  semel 
duntaxat  totaliter  et  plenarie  vices  nostras.  super  quibus  omni- 
bus  ipsorum  confessorum  in  predictis  consciencias  oneramus. 
Volumus  tamen  quod  omnes  et  singule  persone.  quas  sic  duxe- 
ris  eligendas.  pro  subsidio  christianitatis  mittant  huc,  videlicet 
in  Roskildis.  ad  cistas  et  "loca  deputata  illud  quod  commodose 
possunt  secundum  facultates  suas  et  deuocionis  effectum  per 
totum  mensem  Maji  inclusive.  quod  si  nequiuerint  prout  per- 
fertur  infra  dictum  terminum  destinare.  volumus.  quod  illud 
quod  mittere  debuissent  distribuant  pauperibus  Christi  et  in 
alia  opera  pietatis  secundum  suorum  consilia  confessorum.  Jn- 
super  volumus  quod  tu  et  dicte  centum  persone  per  te  eli- 
gende  visitare  debeatis  septem  diebus  continuis  quatuor  eccle- 
sias  in  signum  vere  peregrinacionis  et  penitencie  presentibus 
post  totum  mensem  Maji  minime  valituris. 

Datum  Roskildis  anno  domini  m°  cd°  secundo  die  octaua 
mensis  Martij  nostris  sub  officij  sigillo  presentibus  appenso 
pontificatus  sanctissimi  domini  nostri  Bonifacij  pape  noni  anno 
terciodecimo. 


564.  6.  Mai  1402.                  á  Sólheimum. 

Yitnisburðr  tveggja  manna  um  landamerki  Valadals  í  Skaga- 
firði. 

Dipl.  Isl.  III.  B.  43 


674  VALADALR.   —    FERJA   Á   JÖKULSÁ.  1402. 

AM.  Fasc.  VI,  12  ííumbréfið  á  skinni;  annað  innsiglið  er  fyrir 
bréfinu.     AM.  dipl.  afskrr.  282  og  746.  (eptir  transskr.  frá  1603). 

J>ath  giorum  vid  biarne  jonsson  ok  skegge  ionsson  godum 
monnum  uiturligt  med  þesso  ockru  brefe  ath  uid  medkennumzt 
þath  ath  vid  heyrdum  ockur  ellre  menn  sueria  at  ualadalur 
ætte  kuarinngsdal  ok  selfavrena  med  er  þar  stendur  ok  suo  ok 
ei  sidur  heyrdu  uid  ath  ormur  prestur  magnusson  hefde  leigt 
selfor  j  adur  greindan  kuarinngs  dal  ath  ualadalsmonnum  þeim 
saumum  sem  honum  bygdi  þar  þaa  samtida  ok  lukte  leigur 
eptir  þaa  hann  hafde.  Suo  ok  medkennumzt  uid  ath  uid 
heyrdum  ath  ualadal  uar  eignat  framyfir  klupter  ok  þorleifr 
arnason  sem  gud  hans  saal  hafe  eignade  sier  ok  lede  þangat 
hrisrif  bændum  ur  suartardal  ok  uestr  aa  fiall  til  moz  uid  þaa 
sem  uestan  eiga  ath.  myrena  fyrir  nedan  eiriksstada  sel  ok 
rettsyne  ut  j  mitt  arnarvatn  ok  suo  þadan  at  læk  þeim  er 
er  fellur  ur  arnarvatne  ok  j  uazhlidarvatn  ok  ath  læk  þeim  sem 
fellur  ur  hlidaruatne  ok  ut  gegnt  uazskarde  ok  ur  utedyrunum 
aa  uazskarde  ok  þuert  yfir  j  fiallz  auxlena. 

Ok  til  meire  sanninda  hier  um  settum  [uid]  fyrrgreinder 
menn  ockur  jnzsigle  fyrer  þetta  uitnesburdarbref  skrifat  j  sol- 
heimum  j  sæmundarhlid  aa  laugardaginn  næsta  eptir  ascencionem 
domini.  anno  domini  C0°  quad[rin]gentessimo  secundo. 


565.  17.  Júni  1402.     að  Ærlæk  i  Óxarh'rðí. 

URSKURÐArbréf  |>orsteins  lögmanns  Eyjólfssonar    um    ferju  á 
Jökulsá  í  Öxarfirði. 

AM.  Dipl.  afskrr.  Nr.  4884.  Hér  eru  fjórar  afskriptir  bréfs- 
ins  allar  gerðar  um  sama  leyti:  a,  »Epter  apographo  sira  Skula  á 
greniadarstad  og  seger  sira  Skule  ad  þad  sie  riett  skrifad  epter 
originalnum.  communicavit  Jonas  Einari«  (AM.);  b.  »þetta  á  tveimur 
bladsidum  fyrer  framann  og  ofann  er  riett  samhlioda  þvi  Transcriptar- 
briefe.  sem  vid  underskrifader  sáum  og  saman  lásum  ad  Laufáse 
vid  Eýafiord  d.  3.  Julij  Anno  1708.  Til  merkess.  Marchus  Jons- 
son  manus  propria,  Jochiem  Jonsson  m.  e.  h.«  »Vidisse  þad,  sem 
þesse  copia  er  epter  skrifud,  sende  sira  Geir  Markusson  Mag.  Birne 
á  alþing  1708«  (AM.);  c,  »Brief  þorsteins  Eyolfssonar  Lðgmans 
nordann  og  vestann  á  Jslande.  Vmm  feriu  og  flutnijng  a  Jokulzá. 
Daterad  Ærlæk  i  ÖXarfirde  1402.  a  sialfa  Botholfsvoku.  sem  inn- 
fellur  17  Junij  Transcriptad  efftir    þvi  Briefe    sem  liggur    á  Greni- 


1402.  FERJA  Á  JÖKULSÁ.  675 

adarstðdum«.  þessi  tvö  blöð  eru  í  4to  og  er  á  blaðatal  33 — 34,  svo 
að  það  mun  vera  partr  úr  skjalasafni.  Utan  á  því  stendr:  »Ur- 
skurdur  þorsteins  Lðgmanns  uppa  feriuna  ad  Jðkulsaa« ;  d,  óstað- 
fest  afskript  frá  sama  tíma  og  hinar  afskiptirnar.  I  Svartskinnu 
Magnúsar  konferenzráðs  Stephensens  Nr.  27.  4to  í  safni  hans  er  á 
bls.  423  afskript  af  þessu  bréfi  frá  c.  1730  og  er  þar  ártal  bréfs- 
ins  rangt  1410;  er  auðséð  að  Espólín  hefir  haft  þá  afskript  fyrir 
sér  (Arb.  II,  6),  enda  er  bókin  komin  úr  eigu  Jóns  sýslumanns 
Jakobssonar  föður  hans. 

feriubrief  J>orsteins  Eyiolfssonar  lðgmannz  14021). 
Ollum  mðnnum  þeim2)  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  sendir 
þorsteirn  Eyolfsson  Iðgmann3)  nordan  og  vestan  á  Jslande 
kvediu  guds  og  sina4).  kunnugt  giorandi.  ad  þa  ed5)  lidid  var 
fra  hingadburd  vors  herra  Jesu  Christi  [þusund  fiðgur  hundrud 
og  tvð6)  ar  næsta  dag  fyrir  botolfsvðku7)  a  Skinnastodum  j 
Oxarfirde  komu  a  stefnu  fyrer  mig  sira  Steinmodur  porsteinsson 
Hola  kyrkiu  officialis  og  profastur  i  þingeyarþinge  af  eirnre 
halfu.  en  þeir  hreppstiorar  or  Oxarfirdi  af  annare.  kærdi  sira 
steinmodur  kirkiunnar  vegna  a  holum  og8)  almugans  ad9)  feria 
og  flutningur  a  Jðkulsæ  i  Oxafirdi  halldest  ei  epter  þui  sem 
vera  ætte  ad  lðgum.  Nu  saker  þess  ad  aller  adurgreinder 
menn  logdu  med  handabandi  sattsamliga  under  minn  orskurd. 
huorsu  greind  malefne  ætte  ad  fara.  þess  annars  ad  lðgbok 
vottar  so.  ad  bændur  eru  skyllduger  ad  giðra  færa  vegu  um 
þver  herðd  og  endelðng.  þess  þridia  ad  christfied10).  bæde  jðrd 
og  kugillde.  sem  til  heyrer  fluttningunum11).  liggur  i  Oxarfirde. 
og  ferian  hefur  af  þeim  bændum.  sem  þar  bua.  halldest  og 
skipast  bæde  ad  fornu  og  nyu.  J>ui  i  guds  nafne  amen.  sagda 
eg  med  fullum  laga  orskurdi  og  samþycke  allra  þeirra12)  bestu 
manna  er  [nær  mier13)  voru.  alla  hreppstiora  i  Oxarfirde 
skyllduga  ad  hallda  upp  ad  giðra  og  byggia  jðrdena  ad  Vadi  i 
Oxarfirde.  og  allt  þad  lausagotz  sem  til  heyrer  feriubackanum 
og  ei  sidur  lðgferiu  a14)  Jðkulsaa  a  þann  hatt  ad  hid  sama 
skip  skal  ei  leingur  a  vera  enn  þriu  ar.  þeir  skulu  og  [fa  raann 
til  skipsfiuttningsens  þann15)    vel  sie  til  fær    bade16)    vetur  og 

!)  Árni  ritar  þessa  fyrirsögn  utan  á  afskriptirnar;  2)  sl.  a,  b,  d; 
3)  lðgman,  a;  lðgmðnnum(I)  c;  *)  hier  med,  b.  v.  a,  d;  5)  er,  c;  6)  [M 
CCCC  ij,  a,  c,  d;  7)  =  16.  Júní;  8)  ad,  a,  d;  9)  sl.  a,  d;  10)  christfie,  b; 
u)  flutningum,  b;  13)  sl.  a,  c,  d;  13)  [nærre,  b;  14)  ad,  b,  c;  I5)  [mann 
tilskicka  flutning8ens  sem(!),  b;  16)  bædi,  b,  c,  d. 

43* 


676        REIKNINGSBRÉF  ÞÓRÐAR  PRESTS   OG  YALDÍSAR.         1402. 

sumar  under  lika1)  toll  sem  ad  gðmlu  vered  hefur  af  ollum 
utan  hierads  mðnnum.  J  sama  urskurde  sagda  eg  alla  bændur 
rika  sem  orika  i2)  millum  Ormarsar  a3)  sliettu  og  fialla  i 
kellduhuerfe  skyllduga  ad  leggia  til  feriugiðrdarinnar  halfan 
fiordung  smiors  hvor4)  þeirra  hid  þridia  hvort  ar.  og  afhenda 
hreppstiorum  i  Oxarfirdi  edur  þeim  sem  giðra  rad  fyrer  og 
og  skulu  greinder  bændur  þar  fyrir  flytiast  kauplaust  og  þeirra 
varnadur  nær  sem  þeir  þurfa.  Hreppstiorar  i  Oxarfirde  skulu 
og  ad  sier  taka  hid  gamla  skiped  til  eignar  jafnan  þa  er5)  um 
skiptest.  enn  bæta  upp  feriubackann  og  hallda  uppe6)  husum 
leigufærum.  og  ei  sidur  lausa  gotzunum  oskerdum.  enn  þann 
skada  og  oriett  sem  a  hefur  orded  þessu  ollu  saman  hingad  til 
skulu  þeir  sækia  sem  fuller  eignarmeun  [a  þa  sem  ad  lðgum 
eiga  ad  suara7). 

Skipar8)  eg  ad  þetta  mitt  orskurdarbref  ligge  jafnan  a 
Greniadarstðdum  [i  Reykiadal9)  under  þess  geymslu  sem  þar 
byr.  en  bændur  i  Oxarfirdi  og  kellduhverfe  hafe  transscriptum 
hia  sier  hier  ut  af  þeir  sem  vilia. 

Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  jnsigle  fyrer  þetta 
orskurdarbref.  giðrt  ad  Ærlæk  [a  sama  are10)  deige  sidar  enn 
fyrr  seiger. 


566.  13.  November  1402.     á  Höskuldstöðum. 

Reikningskapr  séra  J>órðar  £>órðarsonar    og  Valdísar    Helga- 
dóttur  barnamóður  hans. 

AM.  Fasc.  VI,  9  frumbréfið  á  skinni;  sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  dottin  frá,  nema  hvað  eptir  er  2.,  3. 
og  6.  innsigli  meira  og  minna  brákað.  Landsb.  18.  Fol.  bls.  39 — 
40;  Landsb.  107.  4to  bls.  57—59;  Bisk.  2.  Fol.  bls.  83—84,  en 
allar   þessar  afskriptir  eru  verri  en  ónýtar. 

eyarbref1). 
þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  hæýra  senda 
æyiulfr   ok  biorn  aslaks  synir  prestar.  þorstein  bergson.    þorger 

')  likan,  a,  c,  d;  3)  sl.  a,  c,  d;  3)  ad,  a,  d;  4)  tíl(!)  b;  8)  ed,  b; 
•)  upp,  b;  7)  [sl.  a,  d;  8)  Skipa,  a,  c;  9)  [sl.  b;  ,0)  [sl.  a,  c,  d;  1J)  aptan 
á  bréfinu  með  yngri  hendi. 


1402.       REIKNINGSBRÉF   ÞÓRÐAR  PRESTS   OG  VALDÍSAR.  677 

brandzson.  æyiulfr  gaminuR  biarnarson.  arnor  gudmundarson  ok 
jon  þorgersson  quediu  guds  ok  sina  kunnickt  gerande  ath  þa 
er  liðet  var  fra  hegat  burd  vars  herra  iehsu  christi  þushundrat 
ara  fiogur  hundrat  ok  tuau  ar.  þridiudaghnæsta  eftir  alira  hæilagra 
COesso1)  a  hoskuldzstodum  a  skagastrond  varum  vær  j  hia  ok 
heyrdum  a  reiknings  skap  þeirra  sira  þordar  þordarsonar  ok 
valdisar  helgadottur  barnamodur  hans. 

j  fystu  reiknade  valdis  ath  sira  þordr  hefðe  tekeð  land- 
skylld  af  jorðu  hennar  sydre  æý  vm  en  uæstu  atta  ar. 

j  annare  grein  ath  hun  hefde  onguan  auoxt  tekid  af  half- 
um  fimta  tighi  kugilda  vm  morg  er  ar  sira  þordr  hafde  með 
fareð. 

kendezt  sira  þordur  þetta  ok  satt  vera  ath  hann  hefde  ath 
ser  tekeð  eda  rað  fyrer  giort  læiguburd  af  jordunne  ok  kugilld- 
unum  vm  sua  langan  tima  ok  micklu  læingur  kugillda  læig- 
urnar.  aaigi  siðr  þottez  valdis  peninga  verd  fyrer  forgang  sinn 
en  sira  þordur  þottez  hafa  klætt  hana  þar  fyrer.  vissu  ver  ok 
þath  sannynde  vera  ath  sira  þordur  bygde  iafnan  jordena  fyrer 
sex  hundrud  frid  þa  er  hann  lieðe  hana  æigi  þi  j  þessa  pen- 
inga  landskylldernar  lauk  sira  þordr  valdise  með  handabande 
til  fullrar  æignar  alla  jorðena  at  ýtre  æý  fyrer  þriathige  hund- 
raða  med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum  sem  jordunne  hafde 
fýlkt  ath  fornu  ok  nýiu  ok  hann  hafðe  fremst  æigande  ath 
orðet.  þar  til  fimm  kugillðe.  kendezt  sira  þordr  okj  handaband- 
enu  ath  longu  fýR  hefde  hann  lukt  henne  til  fullrar  æignar 
með  handabanðe  j  fornar  kugillða  læigur  þa  litlu  æý 
eða  holma  er  þar  liggur  fyrer  iordunne.  sagðe  þo  ath  valdise 
brast  miket  j  sinn  Reiknings  skap  ok  liezt  betra  mundu  þo  ath 
sidar  være.  vard  nu  skullden  sira  þordar  vid  valdise  fimtheger 
kugillða.  sagde  sira  þordur  með  jordunum  þessum  stanða  siau 
kugillðe  ok  tutthogu  ok  þath  sem  þar  yrðe  gillt  af  a  fardog- 
um  þa  skillde  valdis  taka  þat  fyst  j  sina  skulld   ef  hun  villðe. 

Jtem  kendezt  sira  þorður  ath  þuilikt  kuenglys  sem  hun 
hefðe  ath  gæima  j  klædnaðe  eða  brendu  silfre  þat  ætte  hun 
sialf  einn  silfurbikar  ok  alliten  bolla.  her  med  fiorar  kistur. 
þetta  jnnan  veggia.  ketil.  tua  potta.  þriu  storkerolð.  vppgiordar 
kerolð  sex  ok  tuthogu.  trog  fiortan  ok  hefer  hun  sialfgæymslu 

J)  =  7.  Nóv. 


678  KAUPMÁLABRÉF.  1402. 

yfer  þessu.   munlog  ok  kamba.   stodhross  ok  hesta    nockura   er 
hun  hefer  j  sinne  abyrgð  ok  fim  sængur. 

Ok  til  sanDenda  her  vm  settum  uer  fyrr  nefnder  menn 
var  inzigle  fyrer  þetta  bref  skrifath  a  hoskulldstodum  jn  festo 
beati  brikci  episcopi  a  þi  are  sem  fyrr  seger. 


567.  20.  November  1402.     á  Mel  i  Miðfirði. 

Kaupmálabréf  Jóns  Gunnlaugssonar  og  J>óru  Ketilsdóttur. 

AM.  Fasc.  VI,  10  frumbréfið  á  skinni;  öli  innsiglin  eru  dottin 
frá.     AM.  dipl.  afskrr.  357  (eptir  frumbréfinu). 

Gamallt  kaupmala  breff1). 

Jn  nomine  doraini  aCDen. 

Var  sua  fellt  kaup  stadfest  a  reykium  j  midfirdi  millum 
jons  gunlaugssonar  ok  jons  brodr  hans  af  einne  halfu  enn 
ketills  skeggiasonar  ok  þoru  dottur  hans  af  annari  at  suo  fyrir 
skilldu  at  adr  nefndr  ketill  skilldi  kiosa  fyrir  hðnd  þoru  dottr 
sinar  huort  honn  uæri  helmingarkona  eda  malakona  af  suo 
miklum  peningum  sem  fýrr  nefndr  jonn  reiknadi  seir2j  til 
kaups  vid  þoru  ketillsdottr.  uar  þat  fimtigir  hundratta  tínndar 
uirt.  her  j  mot  gaf  ketill  þoru  dottr  sinne  jord  halfa  a  torfu- 
stodum  j  midfirdi  fyrir  halfan  þridia  tog  hundrada.  jtem  reikn 
adi  jonn  seir2)  þriu  born  at  hann  ætti.  borgadi  jon  brodr  hans 
þessa  omagda2)  a  sina  peninga  enn  ef  hans  misti  skilldi  þau 
eiga  jordinna  grof  j  sokkolfsdal  med  fiorum  kugilldum.  þui  med 
suo  felldum  skildaga  kiori  ketill  bondi  skeggiason  þoru  dottr  sina 
hellmingarkonu  j  gard  jons  af  feingnu  fe  og  ofeingnu.  skilldi 
þora  eignaz  yfir  helming  ef  þau  dei  barnlaus  beckiargiof  sina. 
uirdtist  hann  þar  þa  af  iij  monnum.  xij.  hundrut  kugillda  uirt. 
uoru  þessir  kaupuottar3)  a  brudlaupsdegi  sira  grimr  þorarins- 
son.  þosteinn  skeggiason.  jonn4)  (Dagnusson  prestar.  oddr  þord- 
arson.  oddr  kolbeinsson.  magnus  sðluason  ok  olafr  marteinsson 
leikmenn. 

Ok  til  sanninda  her  settum  vær  fyrnefndir  menn  vor  jnn- 


')  Aptan  á  bréfinu    með    hendi    frá    17.    öld;    3)  þannig;  ')  tvískr. 
*)  eiginl.  skr.  jafi. 


1402.  KAUPMÁLABRÉF.  679 

sigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  uar  a  mel  j  midfirdi  tueim  nott- 
um  fyrir  ceciliu  (Desso.  þa  er  lidit  uar  fra  higat  burd  uors  herra 
iesv  christi  þushundrat  ok  fiogr  hundrat  ok  ij  ar. 


568.  29.  November  1402.      á  Svertingstöðum. 

Kaupmálabréf  Brands  Sölvasonar   og  Guðlaugar  Ketilsdóttur. 

Frumbréfið  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  LXVI,  3,  á  skinni,  gott  og 
heillegt,  en  innsiglin  eru  dottin  frá. 

[Hionabands  giornings  brief  gamallt  med  giofum  i 
meýra  lage1). 

Jn  dei  nomine  amen. 

Var  sua  fellt  kaup  stadfest  a  reykium  j  midfirdi  miilum 
brandz  soluasonar  ok  þordar  prestz  þordarsonar  j  umbodi  solua 
prestz  brandzsonar  af  einne  halfu  en  ketils  skeggiasonar  ok 
gudlaugar  dottur  hans  af  anDari  at  suo  fyrer  skilldu  at  fyr 
nefndr  brandr  handlagdi  til  kaups  uid  gudlaugu  ketilsdottr 
sextigi  hundrada  tíundaruirt.  her  imot  gaf  ketill  gudlaugu  dottr 
sinne  til  kaups  uid  brand  jord  a  heggstodum  med  ollum  gaugn- 
um  ok  gædum  þeim  sem  hon  hafdi  át  at  fornu  ok  nyio  fyrer  xij 
hundrud  ok  þar  ofan  a  atian  kugilldi  eda  kugillda  uirt.  þui 
skylldi  þrat  nefndr  ketill  kost  a  eiga  at  kiosa  fyrer  hond  gud- 
laugar  dottr  sinnar  huort  hon  væri  malakona  eda  helmingar 
kona  af  fyr  greindum  peningum.  þi  kiorri  ketill  bondi  gud- 
laugu  dotr  sina  þar  þa  a  brudlaupsdegi  þeirra  hellmingarkonu 
af  feignu  fe  og  ofeignu  vtan  þa  þriatigi  hundrada  sem  brandr 
atti  at  auk  ok  ei  kom  til  kaups  med  hana.  skilldu  þeir  standa 
auaxta  lausir  j  gardi  þeirra.  skilldi  þrat  nefnd  gudlaug  eignaz 
bekkiar  giof  sina  at  auk  helmings  ef  þau  dei  barnlaus.  lýsti 
þrat  nefndr  brandr  at  hon  skilldi  vera  .xv.  hundrut  tiundar 
uirt.  skiildi  brandr  seir2)  aftr  þessa  bekkiar  giof  ef  hann  lifdi 
hana.  þessum  uottum  hia  uerandum  sira  grimi  þorarinssyni. 
arngrimi  snorrasyni.  þorsteini  skeggiasyni  prestar2).  þordar2) 
asmundarsýni.  einari  dadasyni  ok  jonne  arbiarnarsyni2)  leikmonn- 
um.    Ok  til  sanninda  her  iim  settura   wær    fyr   nefndir   menn 

')  [Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  2)  þannig,  frbr. 


680  SVARTIDAUÐI.  1402. 

vor  jnnsigli  fyrer  þetta  bref  er  gert  uar  a  suertingstodum  j  mid- 
firdi  in  vigilia  sancte  anndree.  þa  er  lidit  uar  í'ra  hegat  burd 
uors  herra  jehsv  christi  þushundrat  íiogr  hundrut  ok  tuo  aar. 


569.  25.  December  1402.    á  Grenjaðarstóðum 

Heitbréf  Norðlendinga,  þeirra  er  saman  voru  komnir  að  Grenj- 
aðarstöðum  á  fyrsta  dag  í  Jólum,  guði  til  lofs  og  hans  sætustu 
móður  jungfrú  sancte  Mariæ  til  heiðrs  og  virðingar,  en  fólkinu 
til  sáluhjálpar  og  syndalausnar  og  sérlega  mót  þeirri  ógrlegu 
drepsótt,  sem  þó  fór  vestan  eptir  landinu  (svartadauða)  og  fólk 
hafði  svo  unnvörpum  dáið  úr,  að  víða  var  aleytt  bæði  að 
prestum  og  leikmönnum. 

British  Museum  Add.  11,242  (FM.  206.  4to)  bl.  67b,  syrpa  séra 
Gottskálks  Jónssonar  skr.  1543  —  91.  Heitbréf  þetta  hefi  eg  hvergi 
getað  fundið,  nema  á  þessum  eina  stað.  Heit  þau,  sem  Jón  Espó- 
lín  (Arb.  I.  122—23)  getr  um,  að  gerð  hafi  verið  fyrir  plágunui. 
koma  lítt  samau  við  þetta  bréf,   og  mun  hann  fara  eptir  Nýa  annál. 

heit  j  fyrre  plagvne. 

Anno  domini  <DU.  cd°.  ij°.  aa  joladag  fyrsta  a  greniadar- 
stodum  var  heitid  svo  felldv  heite  af  ollvm  almvga  þeim  sem 
þar  var  þa  staddur.  Gvdi  til  lofs  oc  hans  sætvztv  modurjvng- 
frv  sancte  CDarie  til  heidurz  oc  virdingar  enn  folkinv  til  salu- 
hialpar  oc  syndalausnar  oc  sierliga  mot  þeirre  ogurligri  drep- 
sott  sem  þa  for  vestan  epter  landinv  j  hverre  micill  fiolldi 
lærdra  oc  leik[r]a.  rikra  oc  fatækra  firir  svnnan  land.  j  hvna- 
vazþingi  oc  j  skagafirde  þa  þegar  med  fliotvm  atbvrdum  andaz 
[hafdij  svo  vida  var  aleytt  bædi  af  prestvm  oc  leikmonnvm. 

J  fyrstv  skylldi  hver  sa  madr  er  alldr  oc  heilsv  hefdi  til 
þvrfasta  ævenliga  firir  hinu  dyradag.  ef  ei  ber  jonzmesso  bapt- 
ista  [a]  næsta  dag  firir. 

Hier  med  skyllde  menn  ævenliga  vatnfasta  firir  allar  mario- 
messor  þær  ei  ber  aa  manvdag.  Enn  þeir  adrar  nætr  jafn- 
margar  sem  hitt  hefdi  adr  lofad  edr  j  vana  tekit  aa  hveriv  are. 
oc  lesa  med  hverre  votnvnamott  fimtigi  sinnum  pater  noster 
oc  ave  maria  med  knefalle.  medan  menn  lifdi.    Enn  gefa  malz- 


1403.  SIGLUVÍK,   TUNGA   OG   ÖXARÁ.  681 

verd  vm  fim  ar  sa  til  hefr  med  hverre  þeirre  nott  sem  hann 
heiter  ad  vatnfasta. 

Hier  med  skylldi  hver  sa  madr  sem  minna  fe  ætti  en  .vc. 
gefa  malsverd  vtegangzmonnum  vm  eitt  ar  med  rade  prestz  oc 
hreppstiora.  Enn  þeir  sem  meira  eigu'  skulu  gefa  alen  af 
hverivm  .vc  þeim  sem  j  bve  liggia  oc  mest  þvrfa  enn  med 
rade  prestz  oc  hreppstiora  um  eitt  ar  j  mat  edur  fridu. 

Jtem  skal  ganga  til  mvnkaþverar  j  mille  reykiahlidar  oc 
vodluheidar.  enn  vr  eyiafirde  oc  hvnavazþingi  til  hola.  vr  skaga- 
firdi  til  mvnkaþverar  edur  þingeyra.  firir  nordan  reykiaheidi  til 
mvla  oc  lesi  hver  madr  sem  geingr  .xv.  tigum  sinna1)  ave 
rnaria  med  knefalle  firir  likneski  vorar  frv. 


570.  4  Januar  1403.  á  Svalbarði. 

Sæmundr  J>orsteinsson  kaupir  að  |>órálfi  Eilífssyni  jörðina 
Sigluvík,  en  geldr  aptr  £>órálfi  jarðirnar  Tungu  í  Bárðardal  og 
Öxará  og  nokkurt  lausafé  að  auk. 

AM.  Fasc.  VI,  11  frumbréfið  á  skÍDni;  sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  þau  öll  dottin  frá,  nema  hið  5.,  og  er  þó 
gallað ;   »fra  Eggert  Snæbiðrnssyue  a  Kirkiubole«. 

Bref  fyrer  Sygluuijk2). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  hæýra  senda 
skule  þorsteinsson.  bergr  skeggiason  prestar.  þorgijls  petursson. 
bergr  gudmundszon.  þorkell  bergzson  ok  þorbiorn  augmundz- 
son  leikmenn  Q[uediu]  G[uds]  ok  sina  kunnigt  giorande.  at  sub 
anno  gracie.  CD°.  cd°.  secundo  mana  dagh  næsta  eptir  festum 
tiburcij  ok  valeriani  martirum3).  at  sualbardi  a  eýiafiardarstrðnd. 
worum  wer  j  hia.  saam  ok  heýrdum  aa  handa  band  þeirra  sæ- 
mundar  þorsteinssonar  af  einne  haalfu.  en  þoralfs  eilifssonar  ok 
helgu  kolbeinsdottur  hustrv  hans  af  annarri.  at  suo  firir  skildu 
ath  nefndr  þoralfr  selldi  med  samþýcki  helgu  hustrv  sinnar 
sæmundi  til  fullrar  eignar  jordina  alla  j  sigluwik  med  ollum 
þeim  gðgnum  ok  giædum  sem  þeirre  jordu  hefir  íýlgt  at  fornu 
ok  nýio  ok  hann  ward  fremst    eigandi    ath.      Hier  j    mot  gaf 


')  sinnurn,  hdr.;  2)  Aptan  á  bréönu  með  hendi  frá  17.  öld;   3)  þ.  e. 
17.  Apríl  1402. 


682  SVARTIDAUÐI.  1403. 

sæmundr  þoralfui.  jardir.  tungu  alla  j  baardardal  ok  auxaraa.  ath 
fra  skildum  sið  hundradura  sem  sæmundr  sagdi  þorkel  þor- 
uardzson  þar  j  eiga.  ok  hier  til  fimm  kugillde  huer  ath  sæmundr 
lukte  þoralfe  j  sama  handabande  og  stodu  med  jordunne  j 
tungu.  sagdi  huerr  odrum  til  þeirrar  kirkiu  skylldu  er  a  þeirri 
jðrdu  war  er  sellde  ok  allra  þeirra  jtalna  er  þeir  wissu.  En 
huarge  skýlldi  abýrgiazst  þo  at  fleiri  jtðlur  profadizst.  sijdar 
meir.  skylldi  huarr  suara  kirkio  fýrnd  a  þeirre  jord  sem  keypti. 
ok  hallda  jord  tillaga  ef  nockur  akiærdi.  en  sa  abyrgiazst  lagha 
riptingar  er  selldi. 

J  sama  stad  ok  dagh  handlagdi  þoralfr  helgu  konu  siniie 
til  fullrar  eignar  wpp  a  iardirnar  tungu  ok  auxara.  suo  mýkla 
peninga  sem  hun  atte  j  hans  garde  eftir  riettri  tiltðlu. 

Ok  til  sannenda  her  wm.  settum  wer  fyrrnefnder  menn 
war  jnnzsigli  firir  þetta  bref  skrifad  j  sðgdum  stad  jn  octaua 
sanctorum  jnnoceneium  martirum  are  sijdar  en  fýR  seghir. 


571.  16.  Januar  1403.        að  Munkaþverá. 

Heitbréf  Norðlendinga  gert  að  Munkaþverá  til  vors  sæta  lausn- 
ara  Jesu  Christi  og  hans  háleitrar  móður  Mariæ  og  hins  góða  Guð- 
mundar  biskups  og  allra  guðs  heilagra  manna  móti  þeim 
hræðilega  manndauða.  sem  þá  stóð  harðast  yfir  (svarta  dauða). 

British  Museum  Add.  11,242  (FM.  206.  4to)  bl.  68a,  sjrpa 
séra  Gottskálks  í  Glaurobæ  rituð  á  árunum  1543 — 1591,  og  kemr  þetta 
bréf  rétt  sem  áframhald  af  heitbréfinu  25.  Dec.  1402  (Nr.  569).  Ekki 
hef  eg  getað  fundið  afskipt  af  þessu  heitbréfi  annarstaðar  en  í  syrpu 
séra  Gottskálks.  Jón  Espólín  (Árb.  I,  122—23)  þekkir  ekki  þetta 
bréf,  en  fylgir  Nýa  annál. 

Jtem  var  heitid  at  mvnkaþvera  aa  næsta  are  epter  kom- 
anda  jn  festo  marcelli  pape.  af  lærdum  monnum  oc  almenn- 
ingi  med  sambæn  til  uorz  sæta  lausnara  jesu  christi  oc  hans 
haleitrar1)  modr  marie  oc  hins  goda  gudmundar  biskups  oc  allra 
gudz  heilagra  manna  j  mote  þeim  hrædeliga  mandavda  sem  þa 
stod  hardaz  yfer.  at  gud  med  sinni  nad  skylldi  þar  nockra 
myskun  [a]  giora. 

')  haleitre,  hdr. 


1403.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  683 

J  fyrstu  j  heidr  jesv  christi  oc  hanz  modr  skyldi  allir 
prestar  syngia  epter  hveria  messo  vtan  salomessor  um  sinn 
gaade1)  virgo  mater  christi. 

Jtem  j  heidr  vid  hinn  goda  gudmund  biskup  jatudu  aller 
at  gefa  alen  af  hveriu  hundrade  j  hentiligum  peningum  til 
þess  at  sendibod  greiddiz  tii  pafans  edr  þess  er  endiz1)  at 
pafen  med  gudz  hialp  orlofadi  at  fyr  nefndr  enn  godi  gud- 
rnundr  biskup  arason  være  teken  j  samlag  heilagra  manna  med 
ollum  þeim  opinberum  heidr  sem  sonnum  vorz  herra  vinum 
lofaz  at  veitaz  aa  jardriki.  þar  med  honum  til  skriugiordar  med 
þeirre  grein  at  skilriker  menn  lærder  oc  leiker  ueldiz  sagt  eryndi 
fram  [at]  flytia  oc  med  peningum  at  taka.  Yrdi  þar  oc  ongver 
til  sem  gvd  vnne  oss  at  ei  uerdi  þa  skylldaz  ongver  til  þessa 
peninga  vt  [at]  lvka.  vtan  þa  giore  huer  slika  olmuso  sem  gud 
skytr  [honvm]  j  hvg. 

Jtem  lofudu  aller  [at]  vatnfasta  um  næstu.  u.  ar  þeir  alldr 
oc  heilsu  hefdi  til  vtan  messodagen  ber[i]  aa  manudag.  þa  fasti 
adra  nott  j  staden. 


572.      -  28.  Julí  1403.  i  llvalíirði. 

Eilífr  Ólafsson  vottar,  að  Valdís  Helgadóttir  hafi  pláguvetr- 
inn  gefið  þingeyrakirkju  í  sitt  testamentum  jörðina  Ytriey  á 
Skagaströnd,  ef  hún  andaðist  úr  [þeirri]  sótt,  er  þá  gekk  yfir 
landið. 

ÁM.  Fasc.  VI,  13  transskriptarbréf  frá  6.  Júní  1517   (1527?) 
á  skinni;  Landsb.  107.  4to  bls.  59  (lök  afskript). 

eyiarbref. 
ytre  ej  giefenn  til  þingeyra2). 
í>at  giðrir  ec  eilifr  olafsson  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  minu  opnu  brefi.  at  aa  hðskulldzstðdum  aa  skagastraund 
tueim  nottum  firir  marteins  messu3)  uar  ek  j  hia  plaguueturin 
at  valdis  helgadottir  gaf  kirkiunne  aa  þingeyrum  j  sitt  testa- 
mentum  jðrdina  ytri  ey  er  liggr  aa  skagastrðnd  j  hðskullzstada 
þingum  til  fullrar  eignar  med  ðllum  þeim    gðgnum    Rekum    oc 

')  þannig;  ')  aptan  á  bréfinu;  3)  =  9.  Nóv. 


684  SÁLUGJAFABRÉF  HALDÓRS   LOPTSSONAR.  1403. 

hlunnendum  sem  greindre  jðrdu  fylgir  oc  fylgt  hefuer  at  fornu 
oc  nyu  oc  hun  uard  frerast  eigandi  at  ordin  eptir  þui  sem  sira 
þordur  þordarson  hafdi  henni  frerast  til  eignar  feingit  raed  þeim 
holma  er  þar  la  firir  landinu  suo  framt  sera  hun  andadizt  vr 
sott  er  þa  gieck  um  landit. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  mitt  jnscigli  firir  þetta 
bref  er  giðrt  var  j  hualfirde  næsta  dag  firir  olafsmesso  fyrre 
anno  domini  CD°  cd°  tercio. 


573.  8.  December  1403.        á  Möðruvöllum. 

Sálugjafabréf  Haldórs  prests  Loptssonar. 

AM.  Fasc.  VI,  14,  transskript  Lopts  ríka  og  fleiri  manna  á  skinni 
frá  26.  Febr.  1417.  Bréfið  er  preutað  í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar 
IV,  76 — 80,  að  því  er  virðist,  eptir  einhverri  pappírsafskript.  AM. 
dipl.  afskrr.  625. 

testamenttum  bref  sijra  Halldors  loptzsonar1). 

Jn  dei  nomine  amen. 

Ek  halldor  prestr  lopthzson  heill  at  samuizku  þo  kraankr 
j  likama  vndir  gefur  ek  migh  miskunar  dom  drottins  mins 
ieshu  christi  þess  kennandiz  at  ek  er  honum  skylldugr  firir 
marga  uelgerninga  er  hann  hæfir  mer  veitt  overdugum  j  þess- 
um  hæimi  hwersu  ek  hefir  eigi  neýtt  eptir  þui  hofui  ok  still- 
ingu  sem  vera  ætti.  nu  sakir  þess  at  grimmr  daudi  er  viss 
gripandi  manninn  optliga  med  skiotum  atburd  sua  at  hann 
getur  æigi  sina  tilheýrilega  skipan  gert  verandi  allt  eins  oviss 
nær  ær  hann  kæmr.  þui  at  drottins  mins  naidh  til  kalladri 
gerir  eg  þuilikt  testamento[m]  tirir  mer  ok  minne  sail  sem  her 
fýlgir. 


')  Aptan  á  bréflnu  með  hendi  frá  17.  öld.      Með   hendi  frá    17.  öld 
stendr  þar  og: 

<gaf  Holastad  Brecku  j  Olafsfyrde  og  slettu  j  fliotum* 
og  enn  með  annari  hendi: 

■  Hier  med  eru  med  vrskurder  gamler    domar   oc    skipttabref    þeirra 
bryniolfzsona  aa  aukrum  oc  vik  oc  allra  handa  bref«. 

Árni  lætr  skrifa  aptan  á  bréfið:   »er  ad  ðllu  bued,  enn  þarf  þo  aptr 
ad  siaast*. 


1403.  SÁLUGJAFABRÉF   HALDÓRS  LOPTSSONAR.  685 

j  fyrstu  at  ek  vnder  gef  mig  miskunardom  drottins  mins 
herra  iehsv  christi  med  rettri  tru  ok  sannri  van  til  hans  hialpar 
verndar  ok  vardueizlu  heilagrar  guds  modr  (Darie  ok  hins  blez- 
ada  olafs  kongs  laurencij  nikolaai  ceciliæ  ok  allra  guds  heilagra 
manna  kiosandi  minum  likama  lægh  j  kirkiugardinum  aa  hol- 
um  j  hialltadal  þar  hællz  sem  kirkivnar  formann  vill  til  skipat 
hafa  gefandi  þar  til  kirkiunni  jarder  ær  sua  hæita.  sletta  j 
íiiotum  ok  brecka  j  olaafsfirdæ  firir  sextige  hundrat.  xl.  ku- 
gilde.  xx.  hundrat  j  hafnarvaadum.  koma  adrir.  lx.  hund- 
rata  af  þessum  j  mitt  testamentum.  enn  adrir  j  þath  æf  æk 
hæfir  nauckurar  oftekiur  haft  j  stadarins  godzi  læýnt  edr  liost. 

klaustrinu  aa  þingeýrum  compendium  teologie  dexteram 
partem  et  sinistram  partem. 

klaustrinu  at  stad  kugillde. 

klaustrinu  aa  maudrvwollum  tuitugan  Ræfil  ok  mork  brænda. 

klaustri  aa  þueraa  tuitugan  Ræfil  ok  bækr  summa  viciorum 
hugecionem  ok  brittone. 

klaustri  j  videý  þriu  hundrat  j  smiore  ok  vxa  gamlann. 

klaustri  aa  helgafelli  þriu  hundrat  uadmala. 

kirkiu  aa  vðllum  j  suarfadardal  jordina  aa  selaa  ok  sua  mikin 
bordvid  ok  langbaund  og  spærrur  sæm  nægir  firir  nordan  framm 
aa  midkirkiuna. 

kirkiu  j  saurbæ  jord  aa  krinastaudum  ok  þuilika  bot  sæm 
ek  hefir  aa  stadnum.  ok  sua  mikit  j  tidabokum  vel  fæ[r]um 
sæm  kirkian  hefir  æigi  aadr  tolfmanada  tidhir  aa  þann  maata 
at  aRliga  sýngiz  þar  artidardag  minn  saalutidir  med  commenda- 
cione  ok  messu  ok  gefiz  vætt  matar  ok  tiu  aurar  j  vadmalum 
ok  skæðum  fatækum  monnum. 

kirkiu  aa  grvnd  j  æyiafirdi.  lx.  ýxnaRek[s]tur  j  bleiksmýrar- 
dal.  ok  Reka  þa  alla  ær  ek  aa  aa  tiðrnnæsæ  huala  ok  vidar  med 
flutningum  ok  halld  aa  skýta  hlut  eptir  þui  sæm  sw  gaumul  skra 
vattar  sæm  þar  ær  wm  giðr  vtan  þa  sæm  fýlgir  hædinshaufda. 

kirkiu  j  hlid  þat  ær  hennæ  brestur  aa  tolfmanada  tidir  ok 
þar  til  halfann  gardmanna  Ræka  med  flutningum. 

kirkiu  a  þaunglabacka  iord  aa  flardarbotni  med  þeim  ku- 
gildum  sæm  þar  standa  med. 

jðrdina  aa  saudanæsi  skipar  ek  aptur  vndir  kirkiuna  eptir 
þui  sæm  hun  var  adr  ær  ek  kæýpti  hana.  gæfur  æk  hennæ  þar 
til  þuilikt  sæm  ek  aa  j  hlidar  Rekum. 


686  SÁLUGJAFABRÉF  HALDÓRS   LOPTSSONAR.  1403. 

þessum  kirkium  kugilldæ  serhuerræ. 
holltzkirkiu  j  fliotum. 
hnappstada  kirkiu. 
kuiabeckiar  kirkiu. 
tiarnar  kirkiu. 
vfsa  kirkiu. 
aarskogs  kirkiu. 
flatæýiar  kirkiu. 
nes  kirkju  j  adaldal. 
gardz  kirkiu  j  kælldu  huerfui. 
hola  kirkiu. 

sualbardz  kirkiu  j  þistilsfirdæ. 
Reykiarhlidar  kirkiu. 
eyiardalsarkirkiu. 
hrafnagils  kirkiu  bakstrjarn. 
kirkiu  aa  jllugastaudum  kugilldæ. 
presti  þeim  ær  mig  olíar  ok  sýngur  til    molldar   tuó    ku- 
gilldæ.  ænn  hinum  huerium  ær  ýfir  stændr  tolf  aura. 
diaknum  þeim  ær  ýfir  standa  sex  aura. 
faatækuia  monuum  jnnan  siaundar    fimm  hundrat   j    kosti 
vadmalum  ok  fimm  hundrat  j   slatrum  aa  næsta  hausti. 

landsætom  minum  aullum  firir  oftækiur  kugilldæ  sær- 
huerium. 

sýstkænum  minum  laungætnum  þorde  ok  biorgu  tiu  hund- 
rad  huarv.  halft  huart  kugilldæ  ok  flytianda  eýri. 

bræd[r]um  loptz  arfinn  allann  æf  mer  hæfir  fallit  eptir 
hann  enn  elligar  tíu  hundrat  hueriu[m]  þeirra. 

faudr  systrvm  minum  sunnifu  ok  tofu.  olaafe  brandzsýni. 
aunæ  baudvarssýni.  jngibiðrgu  ingimundardottr.  bergdori  hall- 
dorssýni  æfinligt  bord  serhueriu  ok  klædi. 

þordæ  garp  loptzsýni.  jonæ  andressýni.  audunæ  jonssýni  mat 
ok  klædi  þar  til  ær  þeir  mega  biarga  ser. 

ok  þar  medþoru  þorgilsdottr.  þorgerdi  pælsdottr  tuau  ku- 
gilldæ. 

baurnum  kristifori  ok  baurnum  vilhialms.  arasonum  ok 
audrum  dætrvm  sunnifu  tiu  aura  hueriu. 

auræigha  skulldir  allar  gefur  æk  wpp  huerium  þeim  manni 
sæm  mer  aa  at  luka  hundrat  ædr  minna  vtan  landsætar  hafi  þui- 
likt  sem  fyrr  segir. 


1403.  SÁLUGJAFABRÉF  HALDÓRS  LOPTSSONAR.  687 

æiriki  litla  sýni  þorsteins  bergssonar  bord  ok  klædi  þar  til 
sæm  hann  ær  af  omaga  alldri  nema  arfar  minir  vilæ  hælldr  luka 
vt.  xu.  kugilldæ. 

ælenu.  v.  kugilldæ  af  þeim  fiorum  tigum  hundrada  sem  ek 
erfda  eptir  kolfinnu  sýstr  mina  enn  halfur  fiordæ  taugur  hund- 
rata  standi  til  skullda  þeim  monnum  sæm  ek  [hefi]  oftækiur 
vid  haft  edr  þær  skulldir  heimtiz  sidar  sæm  ek  minnumz  æigi 
æn  þær  af  geingr  leggiz  til  fatækra  bvmanna  serliga  arnarsona 
ok  annara  frenda  minua. 

hælga  andressýni  kugildæ  ok  hest. 

hafgrime  hest.  kugildæ  j  arskogi  ær  biarnæ  prestr  gaf  mer. 

hauskaulldæ  frenda  minum  hallzsýni  tuð  naut  tuævætur 
edr  asaudar  kugilldæ  j  audbrecku  ær  biorn  hallzson  gaf  mer. 

þorde  kalfssýne.  ccc.  hundrat. 

aurfum  þorstæins  æinarssonar.  ccc. 

þorgilsæ  skýgn.  ccc.  allt  saman  halft  hvart  fritt  edr  vfritt. 

gunnstæine  marteinssýni  kugilldæ. 

barnæ  þui  ær  gýda  geingr  med  salomonsdottir  ok  kæmr 
þat  lifs  j  lios  ok  fær  skirn  gefr  ek  jordina  vndir  huassafelli 
ok  halfan  hlæidrargard.  lx.  kugilldæ  ok.  xxx.  huudrata  j  uoru- 
uirdu  godzi. 

Jngiridæ  dottr  minni  jordina  maudrufæll  at  auk  hennar 
Ræikningsskapar  silfurbolla  ok  træbolla  annan  buinn  er  sira 
steinmodr  gaf  mer  j  testraentum  sitt. 

sextigi  hundrata  skipar  æk  j  aavaugst  huorri  dottr  minne 
hælgu.  ceciliu  ok  þar  til  gefur  æk  hælgu  diassn  ok  spænnzl  enn 
ceciliu  silfurkross  minn  ok  þeim  badum  saman  þria  gull- 
bauga. 

gydu  salomonsdottr  þat  sem  æk  aa  mæira  j  brendu  silfre. 
tu[ijtugan  ræfil  þann  ær  hun  kýss  ok  þria  hæsta  þaa  ær  ek  aa 
bezsta. 

Her  med  stadfestir  ek  j  þessu  minu  testmento  allar  þær 
giafir  sem  ek  hæfir  adr  gefit  af  minu1)  godzi  einkanliga  dætr- 
vm  minum  jngiridæ.  helgu.  ceciliu. 

skipar  ek  þa  executoris  mins  testamenti  sira  jðrund  æiriks- 
son  gefandi  honum  þar  til  vasstack  fotsidan  med  skinnum  er 
biarnæ  brodir  minn2)  hefir  att  ok  skipar  ek   gydu    at    afhenda 


')  minum,  skbr. ;  3)  rains,  skbr. 


688  HAGI    Á    BAEÐASTRÖND.  1404. 

honum  hann.  annan  æirik  þorlæifsson.  þridia  þorstæin  suart 
gefandi  þar  til  sinn   panzara    huerium    þeirra. 

brýniolfæ  frenda  minum  panzara.  jarnhatt  ok  stalhanzka. 
ermastack  halflitann. 

suæinum  minum  aullum  bord  til  krossmessu  ok  hundrat 
huerium  þar  med. 

skal  þetta  mitt  tæstamentum  ok  ei  sidr  þær  giafir  ok 
minningar  sæm  ek  hæfir  gert  obrigduliga  halldaz  ok  laugin  lofa 
framaz  kristnum  manni  firir  sier  at  gera  aa  siduztum  daugum. 

bidr  ek  audmiukliga  alla  þa  menn  sæm  ek  hæfir  nðckura 
hluti  j  moti  gert  j  ordum  edr  gerdum  sem  ek  kænnumz  at 
badi  er  mart  ok  stort  at  þeir  geri  nu  firir  guds  skulld  ok  firir- 
gefi  mer  virdande  þar  til  meirr  lausnara  varn  ok  skapara  ok 
sialfs  sins  godfýsi  enn  minn  hardligan  tilgerning.  seriigha  bidr 
æk  alla  go  dha  menn  þa  sæm  mitt  andlaat  fretta  edr  ýfif  standa 
minum  greptri  at  þeir  bidhi  til  guds  firir  [minni]  saal  at  hun 
mætti  mæire  naadir  faa  enn  æk  veit  mig  sialfan  verdskýlldat 
hafua  takandi  þar  firir  aumbaun  af  allzualldanda  gude  þeim 
sem  alla  godha  hlutæ  lýkr  margfalligaz  aptr. 

Ok  til  sanninda  her  wm  ok  sannrar  stvrkingar  wm  þetta 
mitt  testmentum  setta  ek  mitt  jnzsigle  firir  þetta  bref  gert  sa 
maudruvollum  j  haurgardal  in  conceptione  mariæ  virginis. 
anno  domine  CD°.  cd°.  tercio. 


30.  Juni  1404.  á  þÍDgvelli 

574-  14.  Mai  1405.       á  Melum  i  Melasveit. 

Narfi  Sveinsson  lögmaðr  sunnan  og  austan  á  Islandi  vottar, 
að  Sigurðr  J>órðarson  hafi  í  lögréttu  30.  Júní  1404  leitt  próf  sín 
að  því,  að  J>órðr  Filippusson,  sem  er  réttr  erfingi  að  Haga  á  Barða- 
strönd,  lagði  £>órði  Gíslasyni  föðurbróður  sínum  aptr  þessa  jórð  með 
samþykki  Guðrúnar  móðurmóður  sinnar  og  Jörundar  sonar  hennar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1093  »Ex  orig.  fra  Haga  a  Bardastrond 
accuratissime«  (AM.).  »Vid  brefed  er  fast  inncigle  Narfa  Sveins- 
sonar  lögmannz«  (AM.).  »Bæde  þesse  bref  (þ.  e.  þetta  og  bref  frá 
30.  Júní  1407)  eru  ritud  med  krokottum  angastofum  alikaogNorsk 
bref.  þo  er  þad  sidara  med  nockud  settare  skrift«   (AM.). 

J>ath  gerer  ek  narfui  sveinssonn  loghmann  austan  ogh 
sunnan    aa    jslandi    godum     monnum     kunnekth    med    þessu 


1404.  VINNUFÓLK  OG  VERMENN.  689 

minu  brefi  ath  ek  var  j  hia  j  logrettu  manadagin  næsta  epter 
peturs  CDesso  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jehsu 
christi  þushund  fiogur  hundrut  ok  fiogr  aar.  ath  sygurdr  þord- 
arson  leid[d]i  prof  sin  þau  er  suo  baru.  ath  þordr  filipuss  sonn 
sem  Rettr  erfinghi  var  ath  haga  aa  bardastrond  lagdi  aptur  til 
æuenligrar  eignar  þordi  Gislasyni  fodurbrodr  sinum  ok  hans 
erfingium  jordina  fyr  nefnda  j  haga  ath  hia  veranda  ok  sam- 
þykianda  gudrunu  modr  modr  fyr  nefndz  þordar  filipuss  sonar 
ok  hans.  var  [hunj  þaa  Rettr  erfinghi  ok  jorundr  sonn  hennar 
nærverandi  oc  samþykiandi.  veit  ek  ei  annat  sannara  þott 
ek  skyllda  segia  milli  guds  [ok]  manna  en  þessi  fýr  nefnd 
giord  meghi  obrigdilig  standa  fyrir  þan  skulld  at  ek  vissi  fyrer 
sannendi  ath  þordr  gislason  var  rettr  erfinghi  eptir  fodr  sinn 
ok  modr  til  fyrnefndrar  halfrar  jardar  þott  hann  med  god- 
uilia  vpplegdi  med  brodr  sin  filipuss  ok  þij  matti  hann  vel 
med  goduilia  aptur  faa.  heyrda  ek  ok  filippus  gislason  lysa  þui 
fýrer  mic  ok  morgum  fleirum  godum  monnum  at  hann  hafdi 
aunga  peninga  lvckt  þorde  brodur  sinum  fýrer  halfan  haga  ok 
þui  ætte  hann  peningha  j  hans  gard  edr  hans  erfingia  fýrer 
opt  nefnda  halfa  jord  vm1)  ef  þordr  gilsason  villde  R^ikna.  nu 
saker  þess  at  ek  vil  ýfer  einskis  manzs  sannindum  þegia  þat  sem 
ek  veit  fyrer  gwde  at  satt  er  þaa  vil  ek  þenna  vitnisburd  bera 
þegar  ek  em  til  beiddr  ok  ek  em  nær. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setta  ek  mitt  jnzcigle  fýrer  þetta 
bref  sem  giort  var  aa  mellum  j  mela  sueit  þorsdagh  næstan 
fyrer  hallvards  COesso  are  seinna  en  fyrr  seger. 


575.  1404.  á  þingvelli. 

Alþingissamþykt  um  vinnufólk  og  fiskimenn. 

Samþykt  sú,  sem  fer  hér  á  eptir,  er  venjulega  kend  við  Vig- 
fús  ívarsson  (Hólm),  sem  þá  var  hirðstjóri  og  hefir  geingizt  fyrir 
því  að  hún  væri  leidd  í  lög;  er  hún  til  í  sæg  af  afskriptum,  eink- 
um  á  pappír  frá  seinni  öldum  og  eru  flestar  þeirra  til  einskis;  hér 
eru  því  einungis  notuð  elztu  og  beztu  handrit  þau,  sem  hún  er  til 
í,  og  eru  þau  flest  á  skinni,  og  ekki  þekkjum  vér  fleiri  skinnhandrit 
af  henni  en  nú  hafa  verið  notuð.  Eptir  handritum  þessum  greinist 
samþyktin  í  sex  flokka  eða  öllu  heldr  fimm,  því  að  C  og  D 
eru  samkynja,  þó  að  afskriptainunrinn    sé    nokkuð  mikill.      Af  texk- 


')  þannig. 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


44 


VINNUFÓLK  OG  VERMENN.  1404. 

um  þessum  hafa  B  og  E  áðr  verið  prentaðir  eptir  öðrum  afskript- 
um  en  þeim,  sem  hér  eru  notaðar;  B  í  Lagasafni  handa  íslandi, 
en  E  í  Jónsbókarntgáfum,  en  hinir  aldrei.  það  er  einkennilegt  við 
C  og  D,  að  þar  segir  að  samþyktin  sé  gerð  » eptir  boði  og  skipan 
virðulegs  herra  Eiríks  kongs  Magnússonam,  en  eins  og  nærri  má 
geta  fer  það  á  milli  mála,  að  alþingissamþykt  frá  byrjun  fimtándu 
aldar  geti  verið  gerð  að  undirlagi  Eiríks  konungs  Magnússonar,  sem 
lézt  1299,  og  var  því  dauðr  fyrir  meir  en  100  árum.  Til  þess  því 
að  þetta  gæti  komið  saman  þáyrði  samþyktin  að  vera  frá  árinu  1300 
og  ekki  síðar  og  ætti  þá  ártalið  1400,  sem  sum  handrit  hafa,  að  vera 
misskript  fyrir  1300  og  væri  það  í  sjálfu  sér  hvergi  nærri  ómögu- 
legt.  pá  ætti  og  sá  Vigfús  ívarsson.  sem  hér  er  nefndr,  að  vera 
Vigfús  ívarsson  eldri,  afi  Vigfúsar  Ivarssonar,  þess  er  uppi  var  um 
1400.  En  sá  er  agnúi  á  því,  að  vér  vitum  ekki  til  þess  að  Vigfús 
eldri  hafi  nokkru  sinni  verið  hirðstjóri.  og  einmitt  í  upphafi  14. 
aldar  greina  annálar  frá  því.  að  ívar  Jónsson  Hólmr  faðir  hans  hafi 
komið  út  með  konungs  erindi  (1307  og  1312),  svo  að  eingin  lík- 
indi  eru  því  til.  að  Vigfús  hafi  farið  með  hirðstjórn  um  1300.  þó 
hefir  hann  þá  eflaust  verið  orðinn  fulltíða  maðr.  En  ívar  Hólmr 
gamli  mun  vera  sá  maðr  hinn  sami  og  ívar  Jónsson,  sem  var  ráðs- 
maðr  Viðeyjarklaustrs  um  1284  (Dipl.  Isl.  II,  195)  og  hafa  Hólm- 
arnir  án  efa  verið  íslenzkir  menn  að  ætt  og,  ef  til  vill,  feingið 
kenningarnafn  af  Hdlmi  á  Rosmhvalanesi.  Eitt  er  það  enn,  sem 
mælir  gegn  því,  að  samþyktin  geti  verið  frá  hér  um  bil  1300, 
og  það  er,  að  hún  finst  ekki  í  fornum  handritum  af  Jónsbók,  en 
væri  hún  svo  gómul,  ætti  hún  jafnvel  að  standa  í  enum  elztu  Jóns- 
bókarhandritum,  er  vér  höfum  nú.  það  er  því  ekki  ósennilegt  að 
misskrifazt  hafi  konungsnafnið  síðar  í  afskriptum  og  hver  tekið  eptir 
öðrum,  svo  að  hér  ætti  að  standa  nafn  Eiríks  konungs  afPommern, 
sem  þá  sat  að  ríkjum,  en  hann  var  ekki  Magnússon.  heldr  sonr 
Vratislavs  hertoga  í  Pommern.  Um  ártalið  á  samþyktinni  er  þess 
enn  að  geta.  að  í  elztu  afskriptum,  sem  til  eru  af  henni,  er  ártals 
annaðhvort  ekki  getið,  eða  þá  að  það  er  1400  eða  14041)  og  þykir 
oss  síðara  ártalið  sennilegra,  því  hættara  er  við  menn  hafi  í  af- 
skript  hlaupið  yfir  iiij  (iv),  en  að  þeir  hefði  bætt  þeim  við.  Eitt  af 
þeim  handritum.  sem  hér  er  notað,  hefir  1500  að  ártali,  en  það  er 
augljós  villa.  í  hinum  yngri  afskriptum  leikr  ártalið  mjög  á  reiki, 
og  er  eingar  reiður  á  því  að  henda.  Sum  handrit  hafa  ártalið  1438, 
svo  sem  AM.  238.  4to,  194.  4to  ofl.,  en  rangt  er  það,  og  ekki  er  réttara 
1428,  sem  getið  er  upp  á  í  Safni  II,  650  að  rétt  muni.  þessi 
samþykt  er  að  því  leyti  merkileg  að  sum  ákvæði  hennar  gilda  enn. 
Greinatalan  er  sett  af  útgefanda. 


')  Séra  Jón  Haldórsson  getr  um,  að  snm  handrit  hafi    ártalið   1402 
(Safn  II,  636). 


1404.  VINNUFÓLK   OG   VERMENN.  691 

A. 
AM.  Fasc.  VIII,  23,  aptan  á  frumbrófi    á  skÍDni    frá  1428  og 
er  þetta  ritað  með  fornri  hendi  og  ekki  miklu  síðar,  en  er  máð.  Er 
þetta  langelzt  afskript,  er  nú  þekkjum  vér  af  þessari  samþykt. 

Jn  nomine1)  domini  amen. 

var  þetta  samþýkktt  af  hirdstiora  lpgmonnum  oc  lagrættu- 
monnum  bædæ  vtan  væbanda  oc  jnnan  aa  axar[ar]þingæ. 

1.  fyrst  ad  þæir  menn  sæm  raadazt  med  tvæimr  ædr  þrimr 
sæ  rætt  fangadær  af  syslumanni  ædr  bændvm  vnndær  þuilika 
ræfst  sæm  domr  dæmer  oc  væræ  sæm  adr  þar  sæm  hann  var 
fýrst  Raadæn. 

2.  skal  þat  lagarad  sæm  vid  gæingid  ær  vid  vatta  ædr  ær 
fæ  til  tækid  ad  þiona  ædr  verid  iij  nætr  j  vist. 

3.  skulu  aller  vinnumenn  væra  komner  til  sumar  vistar 
sinnar  ad  krossmæsso  forfallalavst  ællægar  sæ  þæir  sótter  ad 
osækiu. 

4.  huar  sæm  æru  þæir  oc  vinnumenn  sæm  eigi  vilia  vinna 
fyrer  bændur  þa  fyrerbiodæ  bændr  þann  [at]  hysa  ædr  hæima 
lia  ædr  læiga  þeirra  fænadæ  hagabæit. 

5.  jtæm  fiskæmenn  sæm  æigi  gæta  lukt  skræidher  skulldær 
vinnæ  fyrer  skulldænnæ  til  þæss  ær  lukt  oc  suo  huerer  sæm 
minna  vinna  æn  þæir  hafa  vpp  borid  oc  a  sig  [keypt]  oc  skilt. 


B. 

AM.  151.  4to  bls.  260,  skinnbók  c.  1490;  AM.  458.  12mo 
bls.  37—38,  skb.  c.  1570;  AM.  136.  4to  bls.  288,  skb.  (Skinna- 
staðabók),  þetta  skr.  c.  1570.  þessi  texti  er  prentaðr  í  Lagasafni 
handa  íslandi  I,  34 — 35  eptir  skinnbók  í  Uppsalasafni  Nr.  9.  4to 
frá  c.  1587  (lögbók  séra  Sigurðar  Jónssonar  á  Grenjaðarstað). 

Sattmale  er  gior  var  a  þing|  vellej2). 

Jn  nomine  domini  amen. 

Ad  sub  anno  gracie.  (D°.  cd°.  quarto  var  þetta  samþýgt  af 
hirdstioranum  vigfuse  jvarssyne  oc  laugmonnum  sunnann  oc 
nordan  aa  jslande  oc  laugrettumonnum  bæde3)  vtan  vebanda  oc 
jnnan  a  auxararþinge. 


')  noroini,  skbl.;  ')  458;  ')  sl.  458. 

44* 


692  VINNUFÓLK  OG  VERMENN.  1404. 

1.  fyrst  at  þeir  menn  sem  sig  rada  med  tvennum1)  edur 
fleirum  seu  rettfangner  af  syslumonnum  edvr  bændvm  [ef  þeir 
eru  eige  nær2)  vnder  þuilika  refsing  sem  domur  dæmer  enn 
vere  sem  adur  þar  sem  þeir  voru  radner  fýrr. 

2.  skvlv  þat  lagarad  uera  sem  uit  er  geingit  firir  vottum 
•dur  fe  til  tekit  at  þiona  edur  verit  j  uist  þriar  nætur. 

3.  skulu  aller  uinnumenn  komner  til  sinnar  sannrar3)  uistar 
at  krossCDesso  forfallalaust  elligar  seu  þeir  sotter  at  osekiu  hvar 
sem  þeir  erv. 

4.  í>eir  oc  uinnumenn  sem  eigi  uilia  vinna  med  bændum 
þa  firirbiode  bændr  þa  [at]  hýsa  edur  heima  lia  edur  leiga  edur 
lofa  þeirra  fienade  hagabeit. 

5.  Jtem  þeir  fiskemenn  sem  eige  geta  lugt  skreidarskulder 
uinne  firir  skulldinne  til  þess  lugt4)  er  oc  suo  hiner  sem  uinna 
minna  enn  þeir  hafa  upp5)  borit  oc  aa  sig  skilit  oc  keypt  at 
uinna. 

Enn  hver  sem  fyrr  [greint  articulis6)  brytur  edur  ryfur 
j  mot  þessare  samþyckt  svare  sem  hann  rivfe  laugrettumanna 
dom  [edur  laugmanz  urskurd7). 


C. 

AM.  128.  4to  bls.  145,  skb.  c.  1500  (lögbók  Ándrósar  lög- 
réttumanns  Magnússonar) ;  er  þetta  ef  til  vill  með  hendi  Björns 
Guönasonar  eða  Jóns  Sigmundarsonar;  Rask  72 A..  8vo  bl.  83a — b., 
skinnbók  skr.  c.  1500  eða  fyrri. 

riettarbot  eireks  kongs8). 

in  nomine  domini  amen. 

C0°  cd°.  war  þetta  jath  oc  samþykt  af  hirdstioranum  vig- 
fusi  juarssyne.  af  lavgmonnvm  oc  lavgriettumonnvm  oc  aullum 
almuga  æ.  jslande  eptir  bode  oc  skipan  wors  virduligs  herra 
Eirek[s]  kongs  magnussonar  bædi9)  jnnan  vebannda  oc  vtan.  j 
lavgriettv  a  augxarar  þingi. 

1.  j  fystu  adh  þeir  menn  sem  sig  Rada  hia  tueimr  edr 
fleirum  sie  riett  fangader.  af  syslumonnvm  edr  bændum  ef  þeir 

*)  tueimur  458;  ')  [sl.  458;  »)  sl.  458;  *)  lokin  458;  s)  lokid  edur 
b.  v.  458;  6)  [greindan  articulos  458;  T)   [sl.  458,  136;  8)  72;  9)  b.  v.  72. 


1404.  VINNUFÓLK  OG  VERMENN.  693 

erv  eigi  nær  vnder  þvilika  refsing  sem  domur  dæmer  enn  vera 
sem  adr  þar  sem  hann  war  fyst  raden. 

2.  Skulu  þat  oc  vera  lagaRad  uid  hion  sem  uid  er  geingit 
fyrir  wottum  eda  er  fie  til  teked  adh  þiona.  edr  vered  j  uist 
þriar  nætur. 

3.  skvlv  aller  þesser  menn  komner  til  sinnar  uistar  ad 
krossmessu  [ed  seinsta1)  forfallalaust  ella  sie  þeir  sokter  ad 
osekiu  huar  sem  þeir  erv. 

4.  Svo  oc  þeir  uinnumenn  sem  eigi  uinna  med  bændum 
þa  fyrirbiodum  ver  bændvm  ad  hysa  þa  edur  heima  lia  edur 
lofa  þeirra  fienade  hagabeit. 

5.  Jtem  fiskemenn  þeir  sem  ecke  geta  gollded  sinnar 
skreidar  skyllder.  vinne  fyrir  skulldv  til  þess.  adh  lokit  er.  oc 
so  huerr  hinna  er  minna  vinna  en  þeir  hafa  vpp  bored.  edr  a 
sig  skilit  ad  vinna  eda  giallda  aptur  kavpit. 

Enn  hver  sem  fyr  skrifada  articulis  brytur  eda  ryfur  oc 
vill  eigi  halda  þessa  kongsins  skipan.  oc  almugans  samþykt  sie 
sekur  fiorum  maurkum  suo  sem  þeir  riufe  laugmanz  urskurd. 


Ð. 

Dldal.  322.  4to  bls.  407—409,  skinnb.  c.  1570,  sem  átt  hefir 
KofodAnker;  AM.  170A.  4to  bls.  17—18,  skinnbók  frá  hér  um  bil 
1565—70;  Thott.  2099.  4to  bls.  407—409,  skinnbók  rituð  1581; 
AM.  147.  4to  bls.  201  —  202,  skinnbók  (Heynesbók),  og  er  þessi 
kafli  hénnar  ritaðr  eptir  1598;  AM.  45.  8vo  bls.  25—28  skinnbók 
frá  c.   1570  eða  nokkru  síðar. 

Samþyckt  allra  Jslendinga2). 

Jn  nomine  dominj  amen. 

anno  dominj  CD.  cccc.  var  þessu  iatad  oc  samþyckt  af  hird- 
stioranum  vigfuse  juarsyni3).  lðgCDonnum  og  logriettu  CDonnum. 
oc  af  ollum  almuganum  a  jslandi  epter  bodi  oc  skipun  vors4) 
virduligs  herra  Eireks  noregs  kongs  magnussonar  bædi  vtann 
viebanda  oc  jnnan  j  logriettu  a  almenniligu  auxararþingi. 

1.  J  firstu  at  aller  þeir  CDenn  kailar  og  konur  semsigrada 
j  vist  hia  tveimur  edur  þremur  edur  fleirum  sie  riett  fangader 

')  [sl.  72;  2)  45;  Samþyckt,  170.  Hin  hafa  einga  fyrirsögn;  a)  [hier 
efter  er  skrifad  og  samþigt  147;  4)  170,  45;  hin  sleppa  því. 


694  VINNUFÓLK  OG  VERMENN.  1404. 

af  sysluCDanni  edur  bændum  ef  eigi  er  kongs  vmbodzmadur 
nærre  vnder  þuilijka  refsing  sem  domur  dæmer.  enn  vera  sijd- 
ann  epter  þar  j  vist  sem  hann  var  first  radin. 

2.  Suo  oc  skulu  þad  vera  full  og  ðll  laga  rad.  vid  uerk- 
CDenn.  þionustuCDenn.  konur  oc  kalla  hiedan  j  fra  sem  þeir 
veita  vidgðngu  sialfer.  eda  hafa  [veitt  med1)  vottum.  og  verdr 
þad  vitnisfast.  edur  hitt  annad  ef  þeir  hafa  fie.  edur  peninga 
wt  j  hðnd  tekit  firir  fram  at  þiona  til.  edur  verit  j  vist  þeirre. 
iij.  nætur  j  samt. 

3.  Skulu  oc  aller  vinnumenn  komner  til  sinnar  vistar 
krossCDesso  a  vor  forfallalaust.  þeir  sem  þau  rad  hafa  giort  oc 
eiga  so  huor  j  þann  tijma  sem  þeir  hafa  lofad  og  aasatter 
ordit  j  sijnum  skilmala  ella  sie  þeir  sokter  at  osekiu  huar  sem 
þeir  eru. 

4.  Suo  oc  þeir  vinnumenn  er  ei  vilia  vinna  hia  bændum. 
firirbiodum  vier  bændum  at  hijsa  þa  og  heima  lia.  edur  leyfa 
fienadi  þeirra  hagabeit. 

5.  þeir  fiskiCDenn  sem  ei  geta  lokid  sijnar  skreidarskullder 
vinne  firir  skulldinne  til  þess  at  lokid  er.  og  so  huer  hinna  er 
minna  vinna  en  þeir  hafa  adur  peninga  firir  vppborit  edr  a  sig 
skilid  og  lofat  at  vinna. 

Enn  huer  sem  rijfur  firskrifada  articulos.  edur  brytur  j  moti 
þessari  kongsins  skipan.  hirdstiorans2)  og  logriettu  CDanna  oc 
almugans  samþýkt3)  a  greindu  auxararþingi  þa  sekist  sa.  iiij. 
morkum  vid  konung  so  sem  hann  riufi  logmannz  wrskurd. 


E. 

Thott.  2100.  4to,  skinnbók  c.  1560,  ágætlega  skrifuð;  AM.  55. 
8vobls.  60-61,  skb  c.  1570;  Thott.  2101.  4to  bls.  241  -242,  blöð 
aptan  við  á  pappír  skrifuð  um  1589;  Uldal.  320.  4to,  bl.  128b  — 129, 
á  pappír  skr.  1603  af  Birni  Grímssyui  málara  og  segir  þetta  alþing- 
isdómfrá  »c.  1500«  (!);  GI.  kgl.  Saml.  3274A.  4to  bl.  C73— C74  á 
pappír  skr.  c.  1620  (lögbók  Gísla  lögmanns  Hákonarsonar).  þessi 
texti  er  prentaðr  í  öllum  hinum  sérstöku  útgáfum  Jónsbókar,  Hólum 
1578,  1580,  1582,  1707,  1709  og  Akreyri  1858;  sömuleiðis  í 
dönsku  þýðingunni  af  Jónsbók  Kh.  1763  bls.  378—380. 


l)  [lýst  fyrir  147;  ')  logmanna  b.  v.  147,    170,    45;     *)    hier    b.    v. 
170,  45. 


1404.  VINNUFÓLK   OG  VERMENN.  695 

vmm  vinnufolk1). 

[J  Gudz  nafne  amenn2). 

war  þessu  jaatad  og  samþyckt  af  hyrdstioranum  vygfuse 
yvarssyni  logmonnum  og  logriettumonnum  og  af  ollum  almuga 
aa  islandi  bædi  wtann  viebanda  og  jnnann3)  aa  almenneligu 
auxaraarþijngi. 

1.  i  fyrstu  aller  þeir  menn  karlar  edur  konur  sem  sig 
rada  i  wist  hiaa  tueimur  edur  þremur  eda  fleirum  sieu  riett- 
fangader  af  syslumonnum4)  edr  Bændum  ef  eigi  er  konungz 
vmbodzmadur  nær  vnder  þvilyka  refsing  sem  domr  dæmir.  Enn 
vera  sydann  i  wist  þar  sem  hann  war  fyrst  radinn. 

2.  Suo  og  skulu  þad5)  wera  full6)  lagarad  vid  verkmenn. 
þionustumenn.  konur  sem  kalla  hiedan  i  fraa  sem  þeir  veita 
vidgongu  sialfer  eda  hafa  veitt  fyrir  vottum  og  verdur  þad 
vitnisfast  edur  hitt  ef  þeir  hafa  fie  edur  peninga  wt  i  hand  sier 
tekid  fyrer  framm  ad  þiona  til  edur  verid  j  wist  þeirri.  iij. 
nætur  i  samtt. 

3.  skulu  og  aller  verkmenn7)  komner  til  sinnar  vistar 
crossmessu  aa  wor  þeir  sem  sier  hafa  þav  rad  tekid  forfalllaust 
suo  og  huor  i  þann  tyma  sem  þeir  hafa  [rad  tekid8)  og  asatter 
vordner  i  synum  skilmala  ella  sie  þeir  soktter  ad  osekiu  huar 
sem  þeir  ero. 

4.  Suo  og  þeir  vinnumenn  er  ei9)  vilia  vinna  med  Bænd- 
um  fyrerbiodum  vier  Bændum  ad  hysa  þa  edur  [heim  liaa10) 
edur  leyfa  fienadi  þeirra  haga  Beit. 

5.  Jtem  fiskimenn  þeir  sem  eigi  geta  golldit  synar  skreydar 
skullder  vinne  fyrer  skulldine  til  þess  er  lokinn  er  og  suo  huor 
hinna  er  minna  vinna  enn  þeir  hafa  adur  peninga  wpp  fyrer  Borit 
edur  aa  sig  skilt  og  lofad  ad  vinna. 

Enn  huor  sem  ryfur  fyrskrifada  articulos  edur  Brytur  i 
moti  þessari  hirdstiorans  og  logmannanna  og  logriettunnar  og 
almugans  samþyckt  hier  aa   greindu    almenneligu    auxararþyngi 


')  Sattroali  logtekin  af  ollum  ærumonnum  a  alþingi  vm  vinufolk  55; 
3)  [sl.  320;  3)  j  logriettu  b.  v.  55,  2101,  320,  3274;  4)  syslumanni  55, 
2101,  320,  3274;  5)  nu  b.  v.  55,  2101,  320,  3274;  6)  og  o\\  b.  v.  55, 
2101,  320;  7)  vinnumenn  55,  2101,  320,  320,  3274;  8)  [lofad  55,  2101, 
320,  3274;  9)  vinna  eda  55,  2101,  3274;  10)  [heimila  2101. 


696  VINNUFÓLK  OG  VERMENN.—  ERINDISBRÉFMARGRÉTAR.  1404. 

þaa  sekizt  sa  fiorum  morkum  vid  konung  suo  sem    hann   riufi 
logmanns  wrskurd. 


F. 

AM.  128.  4to  bls.  165  skb.  c.  1500;  ÁM.  37.  8vo  bls.  275, 
skb.  c.  1500. 

[5>]esse  var  samþygtt  hirdstiora  oc  lavgmanna  cá  alþingi 
oc  eidsvarinna  oc  nefndra  manna  oc  alltz  allmvgans  j  lavgrettu 
vm  vinnvmenn. 

1.  f>ott  þeir  radest  hia  tveimur  edr  þrimur.  þa  skvlv 
bændur  veita  þeim  stýrck  til.  ef  syslumadur  er  eigi  nær.  ad 
færa  monnum  þa.  er  fyrst  ero  þeir  med.  ef  þar  uorv  vitne  vit. 

2.  Jtem  þat  hofvm  vier  samþygtt  at  hver  madur  sem 
hleypr  vr  vist  sinne.  seckur.  iiij.  morkvm.  vit  þann  er  hann 
hliop  fra.  enn  sa  fvllrette  er  hann  helldur  oc  skada  þann  er 
hann  færr  af  hans  vinnumisse. 

3.  En  þat  er  samþygtt  laugrad.  ef  madr  er  .iij.  nætur 
samfazt.  þar  sem  hann  hafe  talad  til  rada  adur  til  vit  hvs- 
bondann.  edr  hvsbondinn  vit  hann.  þat  er  oc  lograd  fvll  ef 
madr  lyser  fyrir  vottvm.  ij.  ad  hann  sie  radenn  med  manne. 

valete. 


576.  [1404). 

Erindisbréf  Margrétar  drottningar  Valdimarsdóttur  handa 
Eiríki  konungi  af  Pommern  á  ferð  þeirri,  er  stdð  til  að  hann 
færi  til  Noregs. 

Dipl.  Norv.  XI,  110;  Nye  Danske  Magazin  VI,  247—64. 
Frumrit  bréfsins  á  pappír  er  í  Ríkisskjalasafni  Dana  og  er  stór- 
skemt.  Bréfið  getr  þess  sjálft,  að  Eiríkr  konungr  ætti  að  vera  kom- 
inn  til  Noregs  15.  Febr.  1405  og  er  því  auðsætt,  að  bréfið  muni 
vera  gert  góðum  tíma  áðr.  Norðmenn  ætla  »Novbr.  1404(?)  Jönköp- 
ing(?)«.  Hér  eru  einungis  teknir  þeir  kaflar  bréfsins,  sem  snerta  ísland. 

Jtem  vm  nogher  clærk    eller    leghman    kommer 

til  hanom  oc  bether  hanom  vm  nogher  priuilegier  eller  friheet. 
frælsebreff  eller  worthnethebreff.  eller  breff  vm  nogher  schipp 
[til  Island1)  eller  noger  schiprether.  eller  sysler  eller   vm    gots 

')  [þetta  er  ritað  railli  línanna  í  frumritinu. 


1405.  HESTRÁN.  697 

at  læne.    at    hore  tha    there  mening   ther  vm    wt.    oc  swarer 

swa 

Jtem  vpa  then  tidh  som  biscopen  aff  Berghen  foor  sinn- 
ist  hem  fran  os  tha  befelde  wy  hanom  at  kallæ  j  gen  alle 
worthnedhebreff  oc  frælsebreff.  oc  breff  som  vpa  schip  til  Ys- 
land  woræ  gifnæ.  swo  wide  wy  wel.  at  han  oc  giort  hauer  oc 
at  hwo  som  swodan  breff  wil  haue  han  scal  haue  tbom  vpa 
ny  aff  wor  son  eller  os.  thy  vm  nogher  kommer  nw  til  hanom 
j  Norghe  meth  gamlæ  breff  som  konung  Magnus.  konung  Ha- 
kon  eller  wy  eller  andræ  haue  wtgifuet  vpa  goths  læn.  eller 
friheet.  [eller  schip1)  eller  nogher  swodan  styckæ.  oc  bethis 
stadhfæstilsæ  breff  aff  hanom  ther  vpa  at  han  tha  swo  swarer. 
at  han  wed  ey  aff  hwat  som  the  haue  vnt  for  æn  wy  ther  til 
kommæ 


577.  K  April  1405.  i  Skálholti. 

Vilchin  biskup  í  Skálholti  skipar  séra  þorstein  Svarthöfðason 
til  að  dæma  milli  Guðmundar  Einarssonar  á  Hrafnabjörguin 
og  Vermundar  ábóta  á  Helgafelli  um  það,  er  Guðmundr  tók 
hest  undan  söðli  ábóta. 

Frumbr.  í  AM.  Dipl.  Isl.  Fasc.  LXVI,4,  á  skinni;  innsiglið 
dottið  frá. 

[Bref  Biskup  vilchinn[s]  þar  gripenn  var  hestur  undan 
sodle  14052). 

Uær  brodir  wilchin  medr  guds  naad  biskup  j  skalhollti 
hæilsum  ydr  sira  þorstæinn  suarthofdason  medr  guds  kuediu  oc 
worri. 

Sakir  þess  ath  vor  kiærr  son  herra  vermundr  medr  guds 
naad  aboti  ath  helgafelli  hefuer  kiært  firir  oss  ath  gudmundr 
æinarsson  sæm  býr  ath  hrafnabiorgum  j  dolum  greip  hæst 
vnndan  sodli  hans  af  kirkiugardinum  j  snoksdal  oc  af  þui  ath 
wer  erum  æigi  liduger  edr  vor  officialis  ath  gera  endiligann 
vegh  aa  sogdu    maalefni.    þui   skipum  ver    ydr    sira    þorstæinn 


])  [þetta  er  ritað  railli  línanna    í   frumritinu;    2)    [aptan    á    bréfinu 
með  hendi  frá  17.  öld. 


698  HÆNUVÍK.  1405. 

suarthofdason  domara  vm  græindan  aaskilnat  j  millum  fyr 
sagdra  manna.  biodum  wer  ydr  ath  þer  temprit  yduarn  dom 
medr  iafnri  Riettlætis  vogh  suo  maninn  verdi  æigi  ofsottr.  en 
klaustrit  oc  abotinn  fai  sinn  Riett  oc  fulla  sæmd  firir  suo  stort 
vanrietti.  suo  ath  odrum  þeim  sæm  slika  hluti  dirfazt  ath  gera 
sie  til  varý[gjdar  oc  vidsionar.  Oc  til  sanenda  her  vmm  settum 
wer  vort  jnnzsiglí  firir  þetta  bref  skrifuat  j  skcalhollti  miduiku- 
dagh  næsta  firir  dominica  passionis  anno  domini  CD°.  cd°.  quinto. 


578.  26.  April  1405.  í  Yatnsíirði 

Kristín  Björnsdóttir  lýsir  því,  að  hún  hafi  goldið  Jóni  Sigmunds- 
syni  hálfa  Hænuvík  á  Barðaströnd  í  hans  þjónustulaun,  en  selt 
honum  hálfa,  ellefu  hundruð,  og  kvittar  fyrir  andvirði  og  lýsir 
landamerkjum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1364,  eptir  frumritinu.  »Jnnsigled  er 
burtu.  enn  þvengrinn  er  fastr  vid  brefed.  Er  hann  skorinn  nedan 
af  sialfu  brefenu,  og  dreiginn  i  gegnum  æs,  sem  er  a  brefenu,  til 
styrktar,  svo  eigi  skyllde  fra  rifna.  þetta  Kristinarbref  1405  synest 
at  skriftarlaginu  ad  vera  nyrra  enn  þessu  artale  sambydur.  Eg  er 
þo  næst  þvi,  ad  þad  mune  ofalsat  vera«   (AM.). 

í>ad  giore  eg  kristínn  biornsdotter  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  mínv  opnnv  brefi  ath  ek  medkennumzt  at  eg 
hefur  golldit  jonne  sigmundzsýne  jord  mínna  halfa  hænnuvik  j 
sínn  þionvztv  lavnn  enn  sellde  honvm  halfa  ellefv  hundrut  er 
ligur  j  savrbæiar  kirkiv  soknn  ca  raudasande  med  greindum 
landamerkivm  j  griottgarden  jn  j  steka1)  nvpen  ok  ut  j  stoRa 
gia  m  ýtre  hlíd  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greind[r]e  jordu  hefur  fýllt  att  fornnv  ok  nýu  ok  eg  vard  fremz 
eigaude  att.  medkennvmzt  eg  ath  eg  hefur  fulla  ok  alla  pen- 
innga  uppborit  suo  mier  vel  anæger  af  fyrnef[n]dum  jone  sig- 
mundzsýnne  firir  adr  greinda  jord  ok  þui  giorer  ek  hann  aull- 
ungess  kuittan  ok  akærolausann  firir  mier  ok  aullum  minum 
efterkomendvm.  Ok  til  saninda  hier  [vmj  setta  eg  mitt  insigle 
firir  þetta  bref  er  skrifat  var  j  vazfirde  j  isafirdi  sunnvdaginn 
fir  crossCDesso  ca  uorit  þa  lidit  var  fra  hinngat  bvrd  vors  herra 
jesu  christi  þushunnd  cccc.  ok  fim  ar. 

')  þannig. 


1405.  HAGI  A   BÁRÐASTRÖND.  699 

579.  16.  Juni  1405.  i  Feitsdal. 

Sörli  Vilhjálmsson  og  Einar  porsteinsson  votta,  að  séra  Jón 
Steinólfsson  lýsti  fyrir  þeim,  að  hann  hefði  verið  við,  þegar 
pórðr  Filippusson  lagði  pórði  Gíslasyni  aptr  hálfan  Haga  á 
Barðaströnd  þann,  sem  hann  hafði  áðr  feingið  Filippusi  bróður 
sínum  til  kvonarmundar,  m.  fi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1095,  eptir  frumritinu;  »2.  innsigle  hafa 
hangt  vid  brefed,  eru  nu  bædi  burtu.  Brefed  er  ritad  med  krok- 
ottre  oiafnre  skrift,  likre  þeirre  sem  finnzt  i  norskum  brefum«  (AM.) 

path  gervm  vid  savrle  vilhialmsson  ok  einar  þorsteÍDSson 
godum  monnum  kwnnigth  med  þesso  ockro  brefe  ath  vid  wor- 
um  hia  ok  heyrdum  aa  at  sera  jon  steinolfsson  lyste  þvi  fýrer 
ockr  ok  morgvm  fleire  godum  monnum  ath  hann  sagdizst  ver- 
ith  hafa  j  haga  aa  bardastrond  ok  fyrer  sagth  handabande 
þeirra  af  einne  alfo  þordar  gislasonar  enn  annare  þordar  filipp- 
ussonar  ath  svo  fyrer  skildo  ath  þordr  filippusson  lagde  aptr 
þorde  gislasyne  halfa  jord  fýrrnefndan  hagha  þann  sem  hann 
hafde  adr  feingith  brodur  sínum  filippus  til  kvonarmvndar  en 
halfan  hagha  feck  titt  nefndr  þordr  filippusson  oppt  nefndum 
þorde  gislasyne  fýrer  þann  peningha  misse  er  þordr  gislason 
hafde  haft  sidan  filippus  broder  hans  giptizt.  reiknadezst  þat 
sex  hvndruth  fatt  j  hvndrat  hvndrada  j  aabata  af  halfre  fýrr 
nefndre  jord  vppaa  xviij  vetur  ok  xxu  j  einfalld[a]r  leigur.  giordo 
þaa  fýrr  nefnder  menn  þat  staudugth  med  ser  ath  þeir  skylldo 
vera  alsattum  satter  vm  allan  þann  reikningsskap  sem  millum 
þeirra  brædra  hafde  farit  fra  fyrsta  tima  sidan  peningha  skipte 
til  tock  med  þeim  frændum  til  þess  þaa  var  komith  j  svo  mata 
ath  þordr  filippusson  hanlagde  þorde  gislasyne  faudur  brodur 
sinum  jordina  j  haga  at  bardastrond  til  æuenligrar  eignar  hon- 
um  ok  hans  erfinghium  en  vndan  sier  ok  sinum  erfinghium. 
geck  her  til  handabandzs  ok  samþycktar  gwdrun  snorradotter 
er  þca  var  rettr  erfinge  þordar  filippussonar  og  jorvndr  son 
hennar  nærverande  ok  samþyckiande.  lofvdv  þau  bæde  fýrnefnd 
mædgen  þessa  alla  fýrrsagda  giord  þeirra  frænda  staudugha  ath 
hallda.  lyste  fyrnefndr  sira  jon  þesse  þeirra  giord  ok  sinne  nco,- 
vero  þar  hia  fyrer  ockr  adr  nefndum  monnum  ok  morgum  fleir- 
um  godum  monnum. 


700  SÁLUGJAFABRÉF  BJARNAR  EIRARSSONAR.  1405. 

0k  til  sanninda  her  vm  settum  vid  fyrrnefnder  menn  ockr 
jnzcighle  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  j  feitzsdal  ca  kirkiobole 
tyrsdagh  næstan  epter  sancte  de  trinitate  þæt  er  lidith  var  fra 
hinghath  bwrd  vors  herra  jesv  christe  þwsvnd  fiogur  crat  ok.  v.  ar. 


580.  25.  Juli  1405.  i  Hvalíirði. 

Sálugjafabréf  Bjarnar  Einarssonar  Jórsalafara. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  973,  stafrétt  eptirrit  af  frumbréfinu  stað- 
fest  í  Hvammi  í  Hvammssveit  5.  Júní  1710  af  Arna  Magnússyni  og 
tveim  öðrum.  Árni  lýsir  stafagerð  bréfsins  og  dregr  upp  innsiglið, 
sem  á  hefir  staðið:  S.  BERONIS  EINARI  og  lilja  í  miðju.  Arni 
lýsir  frumbréfinu  og  afskipt  sinni  svo:  »þetta  innlagt  testamentum 
Biarnar  Einarssonar  er  accuratissime  et  sæpius  collatum  cum  ori- 
ginali  og  concorderar  quod  ad  literaturam,  abbreviaturas,  distinctiones, 
puncta,  apices,  formas  f.  et  s.  :  et  r.  a  et  aa.  in  summa  nihil  dif- 
fert.  Stærdenn  á  innsiglenu  er  og  riett  og  formæ  literarum  enn  þær 
þriar  liliur  (eda  hvad  þad  er)  innani,  eru  nockud  so  slitnar  i  ori- 
ginalnum«.  »er  brefed  ritad  med  smárre  hende,  osettre.  þo  eigi  illa 
skifadre  af  þvi  slage«.     Transskriptarvottorð  Árna  hljóðar  svo : 

"Jpetta  fyrir  framau  og  ofan  skrifad  bref  er  ordrett  og  stafrett 
ritad  epter  heilu  og  læseligu  originalbrefe,  skrifudu  á  kálfskinn, 
osköfnu,  oskornu,  og  j  allann  máta  fals  og  gallalausu,  hvar  under 
hanger  litid  kringlott  jnnsigle  heillt  og  læseligt  med  þessarre  Jn- 
scriptione:  S.  BERONIS  EINARI.  Brefed  sialft  er  ritad  med  osettre 
krokottre  skrift  þess  slags  sem  almenneliga  finnst  j  gðmlum  brefum 
ritudum  j  Norege.  Jtem  niðrgum  Jislendskum  skrifudum  um  þá  somu 
tid  sem  þetta  bref  er  daterad  og  20.  ára  tima  þar  fyrir.  Aptan  á 
brefed  er  skrifad  med  nyrre  hende  þetta  sem  epter  fylger,  og  eru 
þau  7.  manua  nðfn  sem  þar  under  standa  ritud  med  þeirra  eigen 
hðndum: 

Anno  1639.  þann  5.  dag  Septembris  a  Berufiardarþijngi  var 
þetta  Testamentisbref  Biorns  einarssonar  uplesid  yfersied  og  mynd- 
ugt  dæmt:  svo  vijtt  þad  tekur.  Enn  þau  vatnzfiardar  brief,  vitnis- 
burder  og  domar  sem  hlioda  a  moti  þessu  briefi  um  alla  tolla  j 
bolungarvijk  voru  hialðgd  og  onytt  ad  vitni  þeirra  þijngmanna  hier 
under  skrifa 
Jens  Sðffrenson  E.  hand.    þordur  Henriksson  E.  H.    Eggert  Biorns- 

son  m.  e.  h. 
Jon  Sigurdsson  E.  H.     Torfi  Erlendzson  med  e.  h.    Hans  Pedersson 

Egen  hende 
Sigurdur  Jonsson  eigin  hende. 

þetta  allt  og  sierhvad  vottum  vier  underskrifader  sem  original- 
brefed  sáum,  med  adgiætne  hier  vid  saman  bárum,  og  samhlioda 
fundum.     Hueriu  til  sannendamerkis  vier  vor  nðfn    og    signet    hier 


1405.  SÁLUGJAFABRÉF  BJARNAR   EINARSSONAR.  701 

under  setium  j  Hvamme  j  Hvammssveit    þann    5.    dag    Junij    Anno 
Christi  1710. 

Arne  Magnusson.      þordur  þordarson.      Ormr  Dadason«. 
það  er  auðséð  að  Árni  hefir  ekki  viljað    láta    til    sleppa    með  þetta 
bréf,  því  hér  aptan  við  lætr  hann  setja  þessa  yfirlýsing: 

»X>etta  hier  fyrir  framan  skrifada  gamla  bref,  ásamt  þvi  er  þar 
aptan  á  stendur  undir  7.  manna  hðndum  er  ordrett  samhlioda  vid 
originalana.  Til  merkis  ockar  nðfn  hier  underskrifud,  j  sama  stad 
are.  og  dege  sem  næst  fyrir  framan  skrifad  stendur. 

Magnus  Magnusson  profastur  i  Dalasyslu. 
þorsteirn  Sigurdsson*. 
Önnur  afskript  af  bréfinu  er  meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Nr. 
974  gerð  eptir  transskripti  frá  13.  Nóv.  1565.  Fer  Arni  um  það 
svo  feldum  orðum:  »þar  sem  þetta  transscripti  transscriptum,  dif- 
fererar  fra  meo  transscripto  originalis,  þá  er  þad  rángt  (þo  riett 
epter  transscripto)  þvi  mitt  transscriptum  originalium  er  accuratissi- 
mum.  Utan  á  brefed  er  skrifad  med  hendi  Arna  Gislasonar  (á 
Hlidarenda  sidann)«.  Enn  transskriptarvottord  skrifara  Árna 
hljóðar  svo: 

»Svo  hliodandi  transskriptarbrief  sem  hier  fyrir  framan  og  ofan 
skrifad  stendur  hðfum  vier  underskrifader  menn  sied  og  lesed.  Var 
þad  ritad  a  kálfskinn,  med  underhangande  5  heilum  og  læseligum 
jnnsiglum  þeirra  manna  sem  fyrir  þetta  transscriptum  skrifader  eru. 
Briefed  siálft  var  heilt  og  læseligt,  oskafed,  oskored  ogj  allann  mata 
falslaust,  svo  mikid  sem  oss  kunne  ad  skynia.  Til  sannenda  vitnis- 
burdar  setium  vier  vor  nðfn  og  signet  a  þetta  vort  transskriftar 
bref  er  giort  var  j  Skálhollte  þann  26.  Januarij  Anno  Christi  1711. 
þorleifur  Arason  Gisle  Bjarnason 

Skolameistari  i  Skálhollte.  prestur  til  domkirkiunnar  ad  Skálhollte. 
Vigfus  Johannsson     þordur  þordarson.     Ormr  Dadason. 
prestur  ad  Utskálum. 
Sjálft  transskriptarbréfið  frá   13.  Nóv.   1565  er  nú  í  Landsbóka- 
safninu  á  Islandi  Fasc.  XXIX,  9.     Af  þessu  bréfi  eru  til  margar  af- 
skriptir  á  pappír,  en  þær  eru  allar    einskisvirði,    úr    því    að    frum- 
bréfið  er  svo  gott  sem  til. 

Jn  nomine  doraini  amen. 

gerir  ek  biornn  æinarsson  hæill  ath  samuite  ok  likam  suo 
fallit  mitth  testamentum  guði  allzuallðanða  til  lofs  ok  dyrdar 
ok  hans  blezuðu  moðr  ok  mæý  jungfru  sancte  marie  ok  serlegha 
hinum  hæilaga  olafve  kongi  ok  ollum  gvðs  helgum  monnum 
til  hæidrs  ok  virdingar  enn  mer  syndugum  til  syndalausnar  ok 
saluhialpar  ok  ollum  þeim  sem  gud  lofar  ath  sia  olmosa  þigg 
izt  fyrir. 

Jnn  primis  jatar  ek  mig  gudi  syndugan.  gefur  ek  mik  ok 
mina  saal  j  walld  ok  vernð  skapara  ok  lausnara  mins  herra 
iehsu  christi  ok  skiol  ok  miskunnar  faðm  hæilagrar   kirkiu    ok 


702  SÁLUGJAFABRÉF   BJARNAR  EINARSSONAR.  1405. 

wnder  arnadar  orð  allra  guðs  hæilagra  raanna  æinkanlega  woRar 
fru  guðs  moðr  hins  hæilaga  petrs  postola  ok  hins  blezaða  olafs 
kongs. 

her  með  kys  ek  minvm  likama  legstað  j  forkirkiunne  j 
watzfirðe  gefanði  þar  til  kirkiunnar  halfuan  allan  skræidar  toll 
j  bolvngarvijk  ok  þrjðiung  j  drangaiteka  ollum  ok  siottung  j 
aullum  Reka  j  Rekavik  aa  bak  latrum. 

Jtem  gefur  ek  kirkiunne  skogarhaugg  j1)  jsafiardarbotnn 
suo  sem  henne  þarfuazst. 

Jtem  skal  þann2)  j  warzfirði  byr  lata  segia  æuenlegha. 
wpp  m,  artijðar  dag  minn  saalumessu  meðr  saalu  thidum  ok 
commendacionibus  og  gefua  fatækum  monnum  hunðrath  j  kosti 
ædr  vadmalum  huort  sem  nægra  er  til.  gefr  ek  her  til  kirki- 
unne  jordina  halfuaj  suanswik  ok  þar  með  þriv  kugilldi  meður 
þeim  peningum  sem  ek  hefuir  adr  gefuith  enn  halfua  lykr  ek 
henne  j  kirkiuspell  æðr  porcionem  ef  min  missir  með  ok  þar 
með  þriu  kugillði. 

Jtem  gef  ek  kirkiunne  brik  þa  er  ek  flutte  wth  ok  þar 
til  tabulam  [er  ek3)  skipaða  solvæigu  minne  ath  kaupa  j  norege 
enn  ef  hunn  kemr  æigi  til  kirkiunnar  þa  kaupe  erfingiar  rainir 
adra  sæmilega  ella  luke  verd  fyrir. 

Jtem  gefr  ek  kirkiunne  j  skalhollti  fimm  hunðruth  ok  kirki- 
unne  aa  grund  j  eyiafirdi  fim  hundruth  svo  framt  sem  ek  fæR 
æi  wiðu  til  ath  þækia  aa  henne  korenn.  ok  fa  til  windskæidrnar 
adr  enn  ek  deýr. 

Jtem  gefur  ek  kirkiunne  j  sudawijk  Raptwidarhaugg  ok 
kolagerðar  j  svarfhols  skog  j  alptafirði  suo  mikith  sem  suða- 
wik  þarfuazst  til  buneytnar  arligha. 

Jtem  Ragnæiði  sýstr  minne  ævænlegth  borð. 

Jtem  erfingium  jngigerdar  nichulaasdottr  þriu  hunðrut. 

Jtem  ærfingium  þoru  nichulasdottr.  cc. 

Jtem  wskyllðum  fatækum  monnum  fira  hundrath. 

Jtem  gefur  ek  hunðrat  presti  þeim  mic  syngr  til  molldar. 
skal  þat  æiga  minn  hæima  prestr. 

Jtem    gefur    ek    kirkiunne   j     watzfirdi    tolf    stikr    med 

l)  j,  hefir  vantað  í  fmmbréfið  og  segir  Árni  það  hafi  staðið  þarsvo: 
•  skogar  haugg  jjfa  fiardar  botn  suo.  ita  disjunctim>.  j  stendr  í  trans- 
skriptinu;  2)  sem  b.  v.  transskr.;  ')  [ek  er,  stóð  i  frumbréfinu ;  ec  og, 
stendr  í  transskr. 


1405.  SÁLUGJAFABRÉF  BJARNAR   EINARSSONAR.  703 

blæikth  JæRepth  til  messuklæda  ok  þar  til  haukulsefne  ef  gud 
gefur  migh  eðr  soluæigu  lifua. 

Jtem  gefur  ek  kirkiunne  æina  koparkolu  sexhýrnða  ok  eina 
kertistiku  með  kopar. 

gerir  ek  æi  framar  þetta  mitth  testamentum  enn  þath  se 
j  minu  wallði  af  ath  taka  ok  með  at  leggia  sem  ek  vil  gerth 
hafua.  enn  ef  ek  breytir  þvi  ecke  þa  byðr  ek  erfingium  minum 
ath  luka  ok  hallda  þessa  mina  skipann  eptir  skyllðu  hæilagra 
laga  suo  sem  þeir  wilia  fordazst  haska  sinna  salna  ok  þer  ogur- 
leghu  pínur  sem  þeir  hafua  er  hallða  offr  anðaðra  manna. 

Jtem  er  ek  skylldugr  ath  ganga  til  sanctum1)  jacobum. 
byðr  ek  aurfum  minum  ath  þeir  leyse  pessa  skulld  med  biskups 
Radi  eðr  formannz  hæilagrar  kirkiu  ef  ek  hefvir  æi  aðr  leyst 
enn  guð  kalle  migh  j  fra. 

Jtem  hefvir  ek  gefuith  æinne  olmosu  kerlingu  bord. 

biðr  ek  alla  ok  serhuern  wine  ok  wvine  Rijka  ok  æinkum 
fatæka  menn  guds  ath  fyrirgefui  mer  alla  hlute  þa  er  ek  hefir 
raeð  þeim  brotid.  fyrir  gvds  sakir.  wil  ék  giarna  huerium  manne 
fyrirgefua  þat  sem  við  mig  hafua  brotið.  þackar  ek  aullum  min- 
um  winum  fyrir  allth  medur  migh  wel  gerth  ok  bidith  nu  til 
guds  fyrir  mer  með  æinne  pater  noster  ok  wersinu  aue  maria 
ok  finnumzstj  paradisu  með  gleði  aller  samann  fyrir  miskunnar 
dome  wors  herra  iehsu  christi.  biðr  ek  almatkann  gud  ath  þath 
komi  fyrst  ok  sidarzst  til  hialpar  aullum  þeim  sem  meR  sýna 
ok  gera  til  goða  ok  minne  syndugri  saalu  til  friðar  ok  naða 
suo  ath  allðri  þrottne  þat  þeim  til  synðalausnar  ok  gleði  af 
lifanda  guds  syne  iehsu  christo  er  með  feðr  og  helgum  anða 
lijfuir  ok  Riker  wm  allar  alldir  verallða  amen. 

Ok  til  sanninða  her  wm  setta  ek  mitth  jnzsigle  fyrir  þetta 
bref  gerth  j  hualfirðe  jacobsmessu  aptann.  þa  er  liðit  war  fra 
hegat  burð  worss  herra  jehsu  christi  þushunðrut  fiogr  hund- 
ruth  ok  fimm  aar. 


581.  25.  Juli  1405.  i  Hvalfirði. 

JóN  ábóti  í  J>ykkvabæ  vottar,  að  hann  haíi  séð  bréf  Gríms  lög- 


')  scanctum  stóð  í  frumbréfinu. 


704  VITNISBURÐARBRÉF.  —  JARÐAKAUPABRÉF.  1405. 

manns   |>orsteinssonar  [frá  1346,  Dipl.  Isl.  II,  514]   með  heilu 
innsigli,  þó  að  það  sé  nú  fyrirfarið. 

AM.  238.  4to  bl.  36b  skr.  1570—80  (í  transskr.  frá  1475); 
AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1790  (eptir  238);  AM.  65.  8vo  (eptir  238). 

Eg  broder  jon  med  gudz  nad  aboti  j  þýckvabæ  gervm 
godvm  monnum  kvnnigtt  med  þessv  minv  brefi  at  þetta  bref 
herra  gríms  þorsteinssonar  riddara.  sem  hier  er  med  bvndit  sa 
ec  ok  yferlas  vnder  hans  heilv  ok.  oskoddv  hanganda  insiglle. 
þo  at  þat  sie  nv  fyrer  farith  ok  hier  epter  vill  ec  sveria  ef 
þvrfa  þicker. 

Og  til  sannenda  hier  vm  setta  ec  mitt  insiglle  firir  þetta 
bref  skrifad  j  hvalfirde  aa  jacobs  CDesso  dag  anno  domini 
CD°.  cd°.  v.  ar. 


582.  26.  Juli  1405.  i  Hvalfirði. 

Fjórir  menn  votta  um  jarðaskipti  og  jarðakaup  þeirra  J>or- 
gils  Jónssonar  og  Ingunar  Brynjólfsdóttur  konu  hans,  Benedikts 
Brynjólfssonar  og  Bjarnar  Einarssonar. 

AM.  Fasc.  VI,16,  frnmbréfið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  öll  dottin  frá,  nema  2.  innsiglið,  sem 
þó  er  brákað. 

vm  kirkivbol  j  jsafirdi  ok  fleiri  jardir  adrar1). 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra 
sænnda  jon  wfæigsson.  juar  haflidason.  Eyuindr  ketilsson.  olafr 
æinarsson  quediu  guds  ok  sina  kunnigt  geranðe  ath  þar  vorum 
wer  j  hia  saam  ok  heyrdum  aa  j  badstofunni  a  vidimýre  j 
skagafirdi.  vm  vorit  eftir  paaskir  þa  er  lidit  war  fra  burd  vors 
herrajehsu  christi  þushundrat  fiogur  hundrat  ok  fiogur  atr  att 
þau  þorgýls  jonsson  ok  jngunn  kona  hans  bryniulfsdottir  sælldu 
benedikt  bryniulfssyni  suo  margar  jardir  j  jsafirdi  sem  her 
sægir. 

jn  primis  kirkivbol  j  langadal.  backa  ok  annan.  brecko  ok 
annan  backa.  laagadal.  nauteýri.  hafnardal.  vnadsdal  ok  sandeyri. 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1405.  KAUPMÁLABRÉF.  705 

med  ollum  þeim  gognum  ok  giedum  sæm  þessum  jordum  fýlgt 
hefir  fra  fornu  ok  nyiu. 

Hær  j  mot  skylldæ  nefndr  benedigt  gefa  sogdum  þorgylsi 
ok  konu  hans  jnguni  þær  jardir  jafndyrar  nordan  lanz  sem 
hann  villdæ. 

jtem  her  eftir  keýpti  biorn  einarsson  af  benediktt  bryniulfs- 
syni  med  handabande  allar  fyrr  sagdar  jardir.  en  biorn  gaf 
honum  j  mote  þessar  jardir  hol.  Rafnstade  ok  garzhorn  j  fula- 
kinn.  ok  þar  til  skýllde  biorn  til  leggia  suo  marga  pæninga 
sæm  til  kuæmi  eftir  Rgttum  Ræikningi.  woro  þau  þa  oll  j  æinu 
handabande  benedik[t].  biorn.  þorgýls  okingunn  sæm  samþýcktu 
þetta  þeirra  kaup. 

jtem  skiptu  þeir  vm  xxx  kugillda.  skyllde  biorn  taka  vestr 
æn  bænedikt  nordr.  suo  ok  skiptu  þeir  vm  smer  ok  busgagn  þat 
sæm  huorr  til  hefde  biorn  nordr  en  benediktt  vestr  vpp[a]  Rættan 
Ræikningsskap.  skýllde  huor  odrum  trva  þat  sæm  sagde  vpp  a 
sinn  saný[n]de  þat  sæm  huar  sægde  þat  sæm  hann  t§ke.  æn 
huargi  odrum  æida  silia1).  skylldæ  ok  huor  taka  þar  sæm  stæde 
þa  pæninga  sæm  þeir  vm  skipto  þott  ængin  afuændi. 

Ok  till  sannynda  her  wm  sætta  egh  wer1)  vor  incigli  firir 
þetta  bref  gertt  j  hualfirdi  næsta  dagh  eítir  jacbsmesso  anno 
domini  03°  cd°  quinto. 


583.  17.  Oktober  1405-       á  Yalþjófstöðum. 

Kaupmálabréf  Arnodds  Brandssonar    og  Sigríðar  Guðmunds- 
dóttur. 

IBfél.  67.  4to  bl.  41,  með  heDdi  séra  Ejjólfs  Jónssonar  á  Völl- 
um  (d.  1745).  MSteph.  60.  4to,  ágrip  með  sömu  hendi. 

[Utskript]  af  ka/pmaalabrefi  Arnodds  Brandssonar  og  Sig- 
ridar  Gudmundardottur. 
Jn  nomine  domini  Amen. 

Var  þessi  skilmali  lystr  ok  fullgior  aa  brudkæpsdegi  þeirra 
Arnodds  Brandssonar  ok  Sigridar  Gudmundardottur  aa  Valþiofs- 
stðdum  j    fliotsdal    sunnudaginn    næstan   fyrir    Calixtusmesso2) 


')  þannig  frbr.;  »)  =  11.  Okt. 


Dipl.   Isl.   III.  B. 


45 


706  KIRKJOHVAMMR.  1406. 

anno  CD.  cccc.  ok.  v.  aar.  at  sira  Gudmundr  J>orsteinsson  kiðri 
Sigridi  dottur  sina  malakonu  i  gard  arnodds  brandssonar.  ok 
gaf  henni.  lxc  j  sina  heimanfylgiu  med  þessum  fridleika.  jordina 
a  Vidivðllum  hinum  ytri  j  fliotsdal.  ok  þar  til.  xxc.  j  bufe.  en 
arnoddr  af.  j  cc  sem  hann  atti  ok  hann  til  ka^ps  hafdi  med 
Sigridi.  gaf  henni  j  tilgiðf.  xxxc.  ok  þar  til.  xxc.  j  brendu  silfri 
ok  klgdnadi.  ok  .xc.  j  morgingiof.  skal  þetta  allt  saman  vera 
virt  ok  reiknaz  in  summa  hennar  maali  j  gard  arnodds  til 
eignar  og  fevaxtar.  at  utreiknadri  heimanfylgiu.  bekkiargiðf.  til- 
giðf  ok  morgingiðf.  j  cc.  lagdi  arnoddr  brandsson  þa  alla  pen- 
inga  uppi  siua  beztu  eign  þa  er  hann  catti  edr  eigandi  at  yrdi. 
fasta  ok  lausa.  henni  til  eiguar.  þar  til  hun  hefdi  sinn  fullan 
mala. 

voru  þessir  vitnismenn  og  brudkaupsvottar.  Jon  þorgrims- 
son.  Oddr  þorsteinsson.  Jon  þorsteinsson.  arngrimr  magnus- 
son.  oddr  sigurdarson.  prestar.  Olafr  brandsson.  Jon  Sævarsson. 
einar  hallvardsson.  leikmenn.  hver  er  settu  sin  innsigli  med 
sira  Gudmundar  og  arnodds  innsiglum  fyrir  þetta  ka^pmaalabref. 
giort  ca  Valþiofsstðdum  ,j  fliotsdal  laugardaginn  næstan  eptir 
Calixtusmessu  ca  sama  cari  sem  fyR  segir. 


584.  5.  Februar  1406.         á  ösi  i  Miðfirði. 

Einar  Daðason  selr  Ásgrími  Snorrasyni    alla   jörðinu    Kirkju 
hvamm    í    Miðfirði   með    gögnum    og   gæðum    og    tilgreindum 
landamerkjum  fyrir  lausafé. 

Biskupsskjalasafn  íslands  4.  4to,  dóma  og  bréfabók  á  pappír 
með  hendi  Guðbrands  biskups,  skr.  fyrir  1611.  Bréfið  er  prentað 
í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  I,  1869,  bls.  36  —  37. 

Bref  vm  kirkiuhvam  vestra. 
Jn  nomine  Domini  Amen  var  þetta  kaup  þeirra  Einars 
Dadasonar  og  Asgrims  Snorrasonar  med  handabanndi.  ad 
nefnndur  Einar  selldi  adur  greindum  Asgrime  jðrd  alla  j  kirkiu- 
hvamme  j  midfirdi  med  ollum  þeim  fonngum  og  giædum.  rek- 
um  og  hlunnendum  sem  jordenne  hafa  filgt  ad  fornnu  og  nyiu. 
og  hann  vard  eiganndi  ad.  ad  onnguu  fraskildu.  Sagdi  Einar 
ad  være  j  Hvamme  graptrar  kirkia  og  fæda  prest.  og  giallda.  iiij. 


1406.  KIRKJUHVAMMR.  707 

merkur  og  tiunnd  biskupe  annadhvortt  ar.  og  ætti  kirkian.  vj. 
kyr  og.  vj.  ær.  vjc.  voru.  iij.  hross.  Jtem  sijdan  Einar  kom 
gafst  kirkiunne.  ij.  kyr.  ix.  ær  og.  ij.  hestar.  iijc.  voru.  Jtem 
j  portione  ecclesiæ  er  reiknnast.  iiijc.  voru  enn  fyrstu.  ix.  ar. 
er  einar  bio  og  ad  auk  hunndrad  er  sijra  grimur  gaf.  og  skildi 
fyrnefndur  einar  af  sier  alla  þa  fyrnd  og  hrornan  sem  ordit 
hefdi  a  so  lonngum  tijma  og  alla  abyrgd  a  kirkiunne. 

Hier  j  mot  gaf  fyrgreinndur  Asgrimur  fimmtige  hunnd- 
rada  med  þessum  solum  og  fridleika  ad  næstum  fardogum. 
xxx.  hunndrada.  og  taka  under  sialfum  sier  þau.  xxx.  hunndrada 
sem  Einar  var  kirkiunne  skylldugur  eptir  þui  sem  adur  vottar 
j  brefinu  og  Asgrimur  batt  sig  unnder  ad  luka  so  fellda  pen- 
innga  kirkiunne  sem  Einar  var  henne  skylldugur.  hier  a  ofan 
skylldi  þrattnefndur  Asgrimur  luka  einare.  vj.  kyr  og.  v. 
asaudar  kugilldi.  vc.  j  slatrum  tiundarvirtt  og.  vc.  j  vadmal- 
um  og  skreid  og  lukast  ut  j.  iij.  arum.  leigia  tolf  alnnum 
epter  hvortt  hunndrad  sem  eigi  lukast  j  fardogum  enum 
næstum. 

Sagdi  einar  þesse  lanndamerke  mille  synsta  hvammz.  ad 
lækur  sa  riedi  ad  fielli  j  mille  nausta  ofan  j  sio  og  upp  riett- 
syne  j  lækiarbug.  og  vr  lækiarbug  j  hagagardz  ennda  og  þadan 
ut  j  a.  enn  aen  upp  þadan  a  fiall.  og  kirkiuhvammur  ætte 
manadar  beit  a  veturinn  ollum  fienadi  j  synnsta  hvammz 
jord.  enn  synnsti  hvammur  ætti  hier  j  mot  beit  fyrir  ofan 
kelldu  j  kirkivhvammz  fiall  annad  hvortt  dægur  ollu  bufe 
krossmessnna  a  mille  a  sumarid.  Jtem  sagdi  einar  at  efsti 
hvammur  ætte  tveggia  attfedminga  skurd  a  hvammsholltt  j 
hvamms  kirkiu  jord  og  þar  vasre  þinngstadur. 

skilldi  einar  svara  laga  ryftingum  a  jordunne  j  hvamme 
enn  Asgrimur  hallda  til  laga. 

For  þetta  kavp  framm  a  þinngeyrum  j  vatsdal  þrettannda 
dag  jola.  þa  lijdid  var  fra  hinngadburd  vors  herra  Jhesu  Christi 
þushunndrud.  iiij.  hunndrud  [oc].  vj.  ar.  þessum  monnum  hia 
veronndum1)  Brodur  asgrime  vigfussyne  profaste.  loptur  gutt- 
ormsson.  Eyolfur  þorvardsson. 

Og  til  sanninnda  hier  umm   setti  Einar    Dadason   og    as- 


')  heyronndum  JP. 

45* 


708             KROSSHOLT  OG  AKRAR.  1406. 

grimur    Snorrason    sijn    innsigle    med    vorum  jnnsiglum    fyrir 

þetta  bref   er   skrifad    var    ad  ose   j  midfirdi  jn    festo  agate1) 
virginis  a  sama  are  sem  fyrr  seiger. 


585.  28,  Marts  1406.  á  Helgafelli. 

Vermundr  ábóti  á  Helgafelli  og  officialis  heilagrar  Skálholts- 
kirkju  staðfestir  þá  skipan  Gyrðs  biskups.  séra  Snorra  þorleifs- 
sonar  og  séra  Ola  Svarthöfðasonar,  að  af  níu  bæjum  sunnan 
Hítarár  megi  færa  lík  til  Akra,  þegar  eigi  sé  fært  í  Krossholt, 
og  gjalda  lysitolla  og  hálft  líkaoffr  til  Akra. 

AM.  Fasc.  LXV.17,  transskript  á  skinni  frá  1.  Apr.  1513;  AM. 
dipl.  afskrr.  1671  eptir  transskr. 

Brodir  vermundur  med  Gudz  nad  aboti  a  helgafelli.  heilagr 
ar  skalholl[t]skirkiu  officialis.   Giorir  godum  monnum    kunnugt. 

Gudrun  styrsdottir  kom  fyrir  mic.  oc  tiedi  mier  bref  sijra 
þorlakz  narfasonar  oc  halfdanar  prestz  Guttormzsonar  huortt 
suo  var  laitandi.  ad  herra  Gyrdr  godrar  minnijngar.  skalholltz- 
biskup.  hefdi  þui]lijkan  maildaga  giortt  millum  krossholltz- 
kirkiu  ok  akrakirkiu.  j  suo  mcnta.  ath  af  þeim  niju  bæum.  er 
fyrir  sunnan  hijtarca  eru.  sem  til  krossholltzkirkiu  liggia  skylldi 
færa  lijk  til  akra  jafnan  er  ei  vel  er  færtt  til  krossholltz.  oc 
helmijngur  skylldi  leggiast  til  akra  af  ollum  hlunnindum  sem 
fylgia  lijkum  af  þessum  bæum  huortt  sem  færd  e[r]u.  oc  til 
akra  skylldi  leggiazt  allir  lysistollar  af  eyriks[stodumJ.  jsleifar- 
husum.  hualseyum.  wr  vogi  ok  skutilzey.  wr  laxarhollti  ok 
homrum.  skijdzhollti  ok  kcaifalæk. 

J  annare  grein  tiedi  hun  mier  bref  sijra  snorra  þorleyfs- 
sonar  er  þa  var  heilagrar  skalholltzkirkiu  officialis.  huortt  suo 
var  latandi  ad  su  giord  herra  Gyrdar  skal  standa  obrygdulig 
epttir  þui  sem  nefndir  prestar  bera  vitnni  vm  j  sijnu  brefi.  þar 
til  er  skalholltz  kirkiu  biskup  vill  adra  skipan  cá  giora.  kall- 
andi  aptur  þat  bref  sem  hann  cadur  hefur  þar  wt  vm  gefit. 

J  þridiu  grein  tiedizt  oss  bref  sijra  ola  suartthofdasonar 
heilagrar  skalholltzkirkiu  officialis  huort  suo  er  lcatandi  ad 
hann  skipar  stadfastliga  j  sijnu  brefi  ad  aidur  greindar  skipaner 
herra  Gyrdurz  ok  snorra  skulu  obrygdanliga  standa. 

»)  agati  JP. 


1406.  SÁLUGJAFABRÉF  STEINMÓÐAR   PRESTS.  709 

Nu  sakir  þess  ad  þilijkir  formenn  heilagrar  skalholltz 
kirkiu.  furst  biskupinn.  sijra  snorre  ok  sijra  ole.  hafa  ecki  viliad 
adra  skipan  aa  giora  enn  aadur  hefur  giord  verit.  þui  skipar  ok 
stadfesti  ec  ad  lysitollar  ok  lijkaoffur  af  furnefndum.  ix.  bæum 
skal  lukazt  til  akrakirkiu  oc  obrigduliga  standa  þar  til  sierligur 
formann  heilagrar  skalholltzkirkiu  vill  adra  skipan  aa  giora. 
nema  adrir  maaldao:ar  finnest  serligir  j  skalhollti.  Skulu 
bændur  af  adurgreindum  bæum  sektalaust  sækia  tijdir  til  akra. 
ad  vndanteknum  hinum  stæstum  haatijdum. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  setta  ec  officialis  jnncigli  fur 
þetta  bref  skrifat  aa  helgafelli  quintta  decima1)  kalendas  aprilis 
anno  domini  CD°.  cccc0.  sexto. 


586.  8.  Maí  1406.  á  Munkaþverá. 

Logi  prestr  Stígsson  og  fimm  menn  aðrir  votta  að  þeir  hafi 
séð  sálugjafabréf  Steinmóðar  prests  |>orsteinssonar  og  tilfæra 
úr  því  kafla. 

AM.  Fasc.  VI,  20,  fromritið  á.  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þrjú  af  þeim  eru  nú  dottin  frá. 

vm  testamentum2). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  edr  heýra  scnda 
sira  loge  prestr  stigsson.  officialis  heilagrar  holakirkiu.  ærlendr 
ormsson.  kare  bergþorsson.  prestar.  finbogæ  jonsson.  gamle  mar- 
tæinsson  ok  amæ  einarsson  leikmenn  quediu  guds  ok  sina 
kvnight  gerande  ath  vær  sam  ok  ifuir  lasvm  opit  testamentum 
bref  steiumodar  prez  þorsteinssonar  Cfjed  hans  heilu  ok  vskpddu 
hanngannda  inncigle  huert  er  þuilika  aRticulos  hafde  j  sær  sem 
hæR  sæger. 

j  íýRstu.  at  hann  kiore  sinum  likam  legstad  heima  aa  hol- 
um  j  hialltadal  þar  vt  j  kirkjugardinum  sem  kirkiunnar  for- 
madr  giorir  Rad  firir  sem  hann  andadiz  a  islandæ  fvrir  vestann 
edr  svnann  auxnadals  heidæ.  en  æf  hann  andadizst  firir  nordan 
ædr  austan  græinda  heide  villde  hann  vera  grafinn  heima  aa 
gReinadarstodum  mitt  nidri  vndir  stauplinum.  gaf  hann  kirki- 
unne  aa  holum  horn  buit  þat  bezta  horn    eR    hann  atte.    spiru 

')  detima,  trausskr.  r:  quinto  decimol;  2)  aptan  á  bréfinu. 


710  GRENJAÐARSTAÐR.  1406. 

gylda  med  loke.  skurnn  suarta  med  huitu  silfurloke.  ræfil  sem 
sa  er  nickulas  saga  med  glitudum  duk.  kpnnur  fiorar  þær  er 
hann  atte  bezstar  ok  þar  til  skipade  hann  holastad  til  eignar 
af  sinu  goze  tuttugu  kugillde.  tuttugu  hunndrat  vadmala  ok 
tuttugu  hundrut  j  slatrum  med  þeirri  grein.  ath  ef  hans  erf- 
ingiar  kynne  kirkiunne  nockura  peninga  skylldugir  verda  j 
Reikninghskap  eftir  han  skylldu  þessir  sex  tigir  hundrada  þar 
íýRst  vpp  j  suaraz  enn  ella  gefaz  kauplaust. 

Hinum  hæilaga  CDartino  ok  stadnum  a  greniadarstpdum 
gaf  hann  alla  þa  bot  sem  hann  hæfir  giorth  þar  vtan  kirkiu  ok 
innan  ok  allth  þat  er  hann  hefir  til  laght  kirkiunnar  fyrr  edr 
sidar  þar  til  sæm  hann  skildiz  vid  stadin  med  þeim  skilmala 
sem  Registrum  hola  kirkiu  ok  bref  þar  vm  giort  votta.  jord  at 
holmavade  med  fim  kugilldum  gaf  hann  kirkiunne  þa  hun  var 
vigd  en  nu  skipar  hann  henne  til  eignar  jordina  j  yzta  huami 
ok  selJatr  ok  sker  co.  breidavik. 

CDodruvallaklaustri  siifrskal  er  vegur  CDðrk. 

Ok  til  sannynda  her  vm  settum  vær  fyrr  nefndir  menn 
vor  inciglæ  firir  þetta  þetta  bref.  skrifuut  ath  munkaþuera  in 
profæsto  translacionis  nichulai  aRchiepissopi  anno  domini  CD°. 
quadringentesimo  sexto. 


587.  19.  Mai  1406.        á  Grenjaðarstöðum. 

Afhendingarbréf  Loga  oificialis  Stígssonar  fyrir  staðnum  á 
Grenjaðarstöðum,  þegar  J>orleifr  Árnason  slepti,  en  Rafn  Guð- 
mundsson  tók  við. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  119  «Ex  original.  greniadarstad.  accur- 
ti8sime«  (AM.).  Árni  lýsir  frumritinu  mjög  nákvæmlega  og  eru  orð 
hans  á  þessa  leið:  »J>etta  Loga  Stigssonar  bref  er  ritad  med  skrift 
helldur  enn  eigi  krokottre  þo  ecki  so  sem  norsk  bref  eru,  helldur 
med  nockru  settare  hendi.  Nedan  á  brefinu  er  eingin  plica,  helldr 
er  innsiglisreimin  skorin  nedan  af  brefinu,  og  hanger  fóst  vid  þad 
til  vinstre  handar.  Jnnsigled  er  kringlott.  ecki  illa  stungit.  Er  ad 
vexti.  giord,  og  bokstafa  forme  allt  eins  og  Jnnsigle  Jons  abota  a 
þingeyrum,  offícialis  Holensis,  de  anno  1452.  og  á  eg  þad  sama 
innsigle  Jons  abota,  officialis,  afrissad.  Nockur  differentia  virdest 
mier  vera  a  mille  innsiglanna,  hveria  eg  annoterad  hefi  hia  Jons 
abota  officialatus  innsigle.  Skiiften  á  þessu  sira  Loga  innsigle 
hefur  vered  +  S  OFFIC[IjALATUS  HOLEISECCE.  -f-  S  er  nu  burt 
broted.  EI  er  nu  oskirt,  er  þo  synelegt  ad  so  hefur  þad  vered,  enn 


1406.  GRENJAÐARSTAÐR.   —    SEILA.  711 

eigi  EN.  CCE.  er  nu,  so  ad  seigia  olæselegt.  allt  annad  in  inscrip- 
tione  er  skirt  og  liost- . 

Ek  loghe  prestr  stighson  officialis  heilagrar  hoola  kirkiw 
kvnngiorer  ollvm  godvm  monnvm  þeim  er  þetta  bref  sea  edr 
heýra  at  ek  hefver  afhenntt  Rafnne  gvdmvndzsyni  þa  er  hann 
tok  greniadastad  er  þorleifr  arnnason  slepti. 

j  fýrstv  tvav  hvnndroth  aasavdar.  halfr  fiordi  toghr  kva. 
gellfiar  kvgilldi  fimtigi  ok  atta.  tiv  hross.  tiv  kvgilldi  er  arnne 
einarsson  gaf. 

J>etta  j  lavsa  godzi.  martinvs  refill  med  bior.  fiorer  vender 
j  stofw.  tveir  vaunder  reflar.  þriv  paallklædi.  tveir  pallkoddar. 
seav  konnvr.  þrir  vatzkallar.  þrir  tindiskar.  saltfat.  mvnnlavgar 
tvær.  sextan  liaer.  þriar  kolvr.  tveir  paalar.  fiorer  hardsteinar. 
hnodhamar.  fiskasleggia.  þriar  rekvr.  eirnn  pvnndari.  ravda 
smidia  at  ollv.  fiorar  avxar.  nafar.  tvær  erkr.  fimtigher 
vætta  smior.  sex  kistvr.  einn  stockr.  þriar  smiorkistvr.  stocka- 
ker  eitt.  norænntt  fait.  sex  storkiorolld.  selia.  byttvr  tvær  ok 
tveir  strockar.  fimm  pottar.  halfr  fiordi  toghr  trogha.  halfr  þridi 
toghr  vppgiordar  kerallda.  timm  kattlahrof. 

J>etta  j  sænngarklædvm.  tiorar  dynvr  ok  xx.  hæginndi  tvav 
ok  xx.  niw  aklædi  jslensk.  þriw  aaklædi  þýversk.  þrir  bolstrar. 
einn  skinnbedr.  eirnn  hvitill.  reckiwvader  xvij.  eitt  beds  ver. 

virtizst  þetta  lavs[a]godz  fra  teknnw  kvikfie  nivtigher 
hvnndrada  ok  þriv  hvndroth.  geck  adr  greindr  Rafnn  j  borgan 
at  lvka  stadnwm  aa  greniadastodvm  þessa  somv  penninnga  edr 
adra  jafnngooda  ef  þesser  væri  eigi  til  þa  er  hann  skildizst 
medr  opt  greindan  stad  aa  greniadastodvm. 

Ok  til  sannennda  her  vm  setta  ek  officiolatvs  jnnsigle  fyrir 
þetta  bref  skrifvat  aa  greníadastodvm  jn  festo  dvnstani  episcopi 
et  confessores1)  anno  domini  CD°.  cccc0.  sexto. 


588.  22,  Mai  1406. 

Jón  Geirsson  lýsir  landamerkjum  Seilu  í  Skagafirði  fyrir  Stein- 
móði  presti  J>orsteinssyni. 

AM.  255.  4to  bls,   244 — 45,  bréfabóka  séra  Skúla  þorlákssonar 
á  Grenjaðarstað,  skr.  1687 — 89.       það  er  alment    talið  (Esp.  Arb. 

')  þannig. 


712  SEiLA.  1406. 

I,  124;  sbr.  og  Nr.  686  hér  á  undan),  að  Steinmóðr  prestr  Jpor- 
steinsson  dæi  í  svartadauða  1403;  er  því  annaðhvort  að  bréfið  er 
gert  nokkru  síðar  en  áreiðin  var  gerð.  ellegar  þá  að  séra  Skúli  liefir 
ranglesið  ártalið  á  þann  hátt.  að  hann  hefir  lesið  uj   úr  iij. 

Annad1)  vitnissburdarbrieff  vm  landaruerke  Seilu. 

So  felld  landamerke  sagde  Jon  G-eirsson  sira  Steinmode 
þorsteins3yne  vm  jordena  ad  Seilu.  þa  er  þeir  ridu  vm  kring 
heima  jordina. 

J  firstu  sagde  hann  rada  fyrer  sunnan  nidri  vid  kuisl 
sandeingiss  skurd  og  þadan  riettsyni  vpp  j  steinen  j  Reik[i]ar- 
hole.  og  þadan  riettleide  vestur  yfer  Vijdemýraraa.  þar  sem 
hann  sagde  vered  hafa  klofasteina  og  þa  ofan  falloa.  og  þad- 
ann  j  fuglstafa2)  þufu  j  hoie  fyrer  nedan  jpisshol  og  þadan  j 
hollted  fyrer  vtann  forna  steckiu2)  staudu  fra  Jpisshole  og  so 
riettleidiss  j  landgrafar  horned  sýnsta  fra  fialle  og  þadann 
reittsyne  vestur  j  Sæmundaraa.  og  so  vt  med  anne  til  vads- 
gatna  fyrer  vtann  Skardsaa  og  þadann  heim  med  selgðtunne  fra 
gielldingahollte  fyrer  sunnann  Selshollt  og  þadan  j  gardstad  j 
holite  o^  so  þadan  riettsýue  a  brunena  fyrer  sunnan  Bardar- 
stade  jafngiegnt  gardstadnum  og  so  sudur  med  brunenne.  j 
gardstad  fyrer  vtann  Seýlu  og  þadan  j  lækenn  ofann.  en  þa 
sagdest  Jon  ei  vilia  abirg[i]ast.  huort  stadurenn  edur  Seyla 
ætte  brottgeýra  þann  er  geingur  millum  læk[i]arens  og  dælldar 
þar  fyrer  sunnan.  og  þa  sagde  hann  enn  rada  lækenn  sudur  j 
skiplæk  og  hann  ofan  j  Selseyarsijke.  enn  sijkid  ofan  j  hollts- 
kuijsl.  og  kuijslena  alla  leid  sudur  j  Sandeingis  skurd  þar  sem 
til  tekur  j  firstu.  og  enn  sagde  hann  Seylu  eiga  holma  nockra 
þa  sem  standa  j  holltskuijsl.  sagde  hann  og  at  Seyla  ætte  halfa 
laxveide  vnder  fosse  j  Sæmundaraa.  enn  fiall  þar  j  mot  ætte 
fedmings  torfskurd  eda  tueggia  arlega  j  Seylujord.  Sagdest  Jon 
hafa  sellt  sira  Steinmode  halfa  Seylu  med  þessum  vmmerkium. 
vm  jardernar  heima  enn  jatade.  at  rijda  j  Reýkiaskard.  og 
seigia  þar  merke  vm  Seylu  eign  þegar  sira  Steinmodr  villde. 

Voru  þesser  vottar  hier  vid  og  rydu  á  oll  morkenn  med 
þeim.  fnodolfr  prestur  arnorsson.  |>orgeir  Sugurdarson.  Kol- 
beinn  þorgeirsson.    Jón  Sæmundsson.    Halldor  Biornsson.  |>or 


')  Á  undan  er  bréf  frá  1563  um  sania  efni;  2)  þannig. 


1406.  ARFSKIPTABRÉF.  713 

steirn  Jonsson.  are  Eyrijksson.  og  Gunnar  Hakonarson.  huorier 
sijn  jnnsigle  settu  hier  fyrer.  M.  iiijc  og  vj  laugardæginn  næst- 
ann  epter  vppstigningardag. 


589-  25.  Mai  1406.  i  Odda. 

Arfskriptagjörð  þeirra  Vigfúsar  prests  þorbjarnarsonar,  J>or- 
leifs  Árnasonar  og  Jóhannness  Arviðssonar  eptir  Gunnar 
Eyjólfsson. 

AM.  Fasc.  VI,  17,  transskript  á  skinni  frá  20.  Sept.  1508. 

Audbreckobref1). 

Ollum  monnum  þeim  sera  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
jon  gudlaugsson.  guttormur  juarsson.  brandr  jonsson.  gvdmvndur 
þordarson.  dadi  odsson  ok  jon  grimsson  quediu  guds  ok  sina 
kunnigt  gerande  at  sub  anno  domini2)  (D°.  cccc0.  vj.  aa  upp- 
stigningar  dag  j  odda  aa  rangaruollum  uorum  uær  j  hia  saum 
ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þeirra  sira  vigfus  þorbiann- 
arsonar  af  eirne  alfu  þorleffs3)  arnasonar  af  annare.  johannes 
arvidssonar  j  umbode  jngunar  gunarsdottur  konu  sinnar  ok 
gudrvnar  systur  hennar  af  þridiv  ad  suo  fyrir  skildv  ath  þeir 
skipptv  sin  j  mille  eignar  skippti  aa  ollum  þeim  arfui  sem 
falled  hafde  epter  gunnar  eyiolfsson.  arna  einarssyni  til  erfdar 
ok  ragneidi  sæmvndardotter  j  fyrstu  en  sidan  þorleifvi  epter 
favdur  sinn  en  sira  þosteine.  biarna  ok  adur  nefndum  systrvm 
jngunne  ok  gudrunu  epter  ragneide  modur  sina  en  sira  uigfvse 
epter  gvdrvn[v]  dottvr  dottvr  sina  en  dottur  biarna  þan  arf 
allan  sem  nefndum  biarna  fallid  hafdi. 

jn  primis  tok  þolleifur  halfa  audbrecku.  halfan  kirkiulæk 
ok  halfa  steinstade  ok  lausa  goss  til  helftar  aa  ollu  saman. 

jtem  tok  johannes  ath  sig  j  erfd  epter  sira  þostein  heitin 
fiora  tigi  hundrada  j  audbrekku  en  sira  uigfus  tuttugu  hundrud 
j  audbrekku  fyr  nefnndre  ok  halfan  kirkiulæk. 

jtem  tok  iohannis3)  ath  sig  a  uegna  fyr  nefndra  systra  xv 
hundrud  j  steinstaudum  ok  þriatigie  hundrada  j  lausagose. 
hueria  þorleifur  skylde  afenda  af  fyr  greindum  arfe. 

')  Aptan  á  bréfinu,  og  á  það  við  öll  bréfin  sem  eru  í  transskriptinu; 
a)  domino,  skbr;  3)  þannig. 


714  ARFSKIPTABRÉF.  —  FALSBRÉF.         1406. 

jtem  medkendist  iohannis  ath  hann  hafde  selt  þorleife  þa 
fioretije  hundrada  sem  hann  ad  sig  tok  uegna  sira  þosteins  j 
audbrekku  en  sira  uigfus  samþygte  þessa  iardarsaulu  stadlega 
aa  þann  mata  ad  iordin  adur  greind  skylde  uera  þolleifs  eign 
vbrigdileg  en  iohannes  fyr  greindur  skyldvgur  atb  luka  sira 
uigfuse  fioretigie  hundrada  jord  eda  suo  miked  lausa  gosz  ef 
han  leiddi  ei  þau  prof  ath  sira  þostein  hefde  lifad  biama. 

jtem  selde  adur  greindur  sira  uigfus  nefndum  þolleifi 
tuttugu  hvndrud  j  audbrekku  en  greindur  þolleif[ur]  gaf  med 
halfan  kirkiulæk  skyldu  þui  iardernar  uera  quanta  lausar  badar 
sira  uigfuse  tittnefndum  allur  kirkiulækur  en  þratt  greindum 
þorleife  aull  audbrecka  ok  ath  þessu  aullu  hauldnu  gaf  huer 
þeirra  vm  sig  annan  avldungis  kuittan  fyrir  sier  ok  sinum  erf- 
ingium  vm  fyr  greindan  arf. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settu  fyr  nefnder  menn  sira  uig- 
fus  þorleifur  ok  iohannes  sin  insigle  med  uorum  insiglum  fyrir 
þetta  brief1)  skrifad  j  odda  aa  þridia  dagin  i  helgu  viku  a 
sama  are  sem  fyr  segier. 


590.  9.  December  1406.  á  Hólum. 

Jón  prestr  Broddason  kvittar  Kolla  bónda  Magnússon  fyrir  að 
hafa  goldið  hálfa  Skálá  með  tilgreindum  hlunnindum  í  prófentu 
lngibjargar  |>orláksdóttur  húsfreyju  sinnar  (falsbróf). 

AM.  Fasc.  VI,  21,  uppskafningr  á  skinni  og  er  bréfið  falsbréf, 
enda  ritar  Árni  Magnússon  aptan  á  það  »fb».  Fyrir  hinu  forna 
bréfi,  sem  upp  hefir  verið  skafið.  hafa  verið  þrjú  innsigli,  það  sýna 
förin,  og  er  það  eitt  ærið  til  að  sýna  að  hér  er  fals,  því  að  eptir 
því  sem  bréfið  hljóðar  nú  ætti  hér  ekki  að  hafa  verið  fleiri  manna 
innsigli  fyrir  en  Jóns  Broddasonar.  Falsarinn  hefir  og  verið  svo  illa 
að  sér,  að  hann  hefir  ekki  vitað  hvenær  Jón  Broddason,  sem  hann 
kallar  í  öðru  orðinu  Bodda.sou,  var  uppi  og  árfærir  því  bréfið  svo 
sem  nær  einum  mannsaldri  áðr  en  séra  Jón  fæddist.  Falsbréf  þetta 
er  auðsjáanlega  gert  nálægt  1600.  það,  sem  Espólín  segir  um 
Skálá  (Arb.  II,  82)  mun  stafa  frá  þessu  bréfi. 

Skalarbref. 

f>ad  giore  Eg  Jon  prestur    boddason  officialis  holabiskups- 

dæmis  Godvm  monnum  kvnnvgt  med  þessv   mynu   brefe  at  ec 

')  breif,  skbr. 


1407.  KELDULAND.  715 

raed  kennvnst  at  kolli  bonde  magnusson  luckte  og  mier  af- 
uente  holadomkirkiv  vegna  suo  vordna  pening  J  profenttu  yngi- 
biorgar  þollakxdottur  hvsfregu  sinar  er  þad  J  fyrstu  iordenn 
half  skala  j  sletta  hlid  er  liggur  j  fellz  kirkiu  sokn  firir  xx 
hvndrud  med  ollvm  þeim  gognum  og  giædum  Rekum  og  hlunn- 
endvm  sem  greindre  jordu  hefir  fylgt  at  fornu  og  nyiu  og  hann 
uard  fremz  Eigande  at  med  til  Greindvm  Reka  skalarkirkia  aa 
fra  hladberge  sem  er  inn  fra  (Dyravik  ed  næsta  og  at  skarfa- 
steine  bæde  hualz  og  vidar  J  annare  grein  lukte  hann  mier  og 
hola  kirkiv  x  malnyta  kugillde  og  xij  hvndrvd  j  gelldvm  pen- 
ingvm  þvi  gef  Eg  adur  nefndur  Jon  prestur  broddason  fyr 
nefndan  kolla  bonda  Magnusson  olldungiss  kvittann  og  akiæru- 
lausan  um  fyr  greinda  peninga  hola  kirkiv  uegna  firir  mier  og 
ollvm  Riettum  domkirkiunnar  formonnum  og  eptirkomendvm  og  til 
saenda(!)  hier  um  set  Eg  mitt  oftícialis  innsigle  firir  þetta  kuitt- 
anarbref  skrifa(!)  aa  holum  j  hialtadal  nyvnda  dag  desembre(!) 
manadar  [CD  cccc  vi1). 


591.  28.  Januar  1407.  á  Hðlum. 

þoRVALDR  Eiríksson  vottar  að  hann  heyrði  Einar  £>orbjarnar- 
son  lýsa  því  í  Fornhaga  í  Hörgárdal  pláguárið  (1403)  að  íngi- 
ríðr  Böðvarsdóttir  gaf  Hólakirkju  í  Hjaltadal  jörðina  Keldu- 
]and  í  Skagaíirði. 

AM.  Fasc.  VI,  22,  frumbréfið  á  skinni;  innsiglið  er  dottið  frá. 

Kiellduland  giefed  Hoolakirkiu2). 
f>at  gerir  æk  þorvalldr  eiræksson  godvm  monnvm  kvnnigth 
þetta  bref  seandum  edr  heyrandvm  ath  þar  var  ek  j  hæa  ok 
hæýrdi  æk  m  plágvaareth  j  fornhagha  j  hðrgardal  ath  einarr 
þorbiarnarson  lýsti  þij  firir  mer  ath  hann  samþýkti  þa  testa- 
mentvm  giðf  sæm  ingirid  bodvarsdottir  modir  hans  gaf  hei- 
lagre  hola  kirkiv  iordina  kelldvland  j  skagafirde  ok  hana  j  all- 
ann  mata  logligha  ok  vbrigdilega  hallda  ok  æi  sidr  samþýkti 
þorlavgh  nikvlaasdottir  kona  hans  sagda  giof.  vil  æk  her  sveria 


')  [með  móleitara   bleki,  og  auðsjáwnlega   bætt  við  seinna;    s)  aptan 
á  bréh'nu  með  hendi  frá   17.  öld. 


716  GRÍSARÁ.   —   HAGI  1407. 

eftir  ef  þvrfa  þickir.  ok  til  sanninnda  her  vm  sætti  æk  mitt 
jnnzsigli  firir  þetta  bref  giorth  ath  holum  j  hialltadal  friadagh 
næsta  eftir  pálsmessv  þa  ær  lidit  var  fra  higath  bvrd  vors 
herra  jehsv  christi  þvshvndrat.  cccc.  ok  vij.  aar. 


592.  26  Mai  1407.  i  Núpufelli. 

Árni  Einarsson    fær   Höskuldi    Runólfssyni    til    fullrar    eignar 
jörðina  Grísará  í  Eyjafirði  og  kvittar  fyrir  andvirðið. 

AM.  Fasc.  VI,  23.  transskript    á    skinni    frá    7.     Júlí    1461. 
Dipl.  afskrr.  AM.   135  eptir  transskr. 

vm  grisaraa1). 
f>ath  gerir  ek  aitne  einarsson  godum  monnum  kunn- 
igth  med  þessw  minu  brefe  ath  ek  hefir  feingith  haus- 
kullde  Eunolfssýne  til  fullrar  eignar  jordina  grisaraa  j  eyiafirde 
med  aullura  þeim  gaugnum  ok  giædum  sem  ek  ward  fremzst 
eigande  ath.  hefir  hann  mier  hier  fulla  peninga  fyrir  wnnth 
suo  mier  wel  anægir.  Ok  þui  giorir  ek  fýr  greindan  hauskulld 
aulldungis  kuittan  fyrir  mier  ok  minum  erfingium  afh  aullu 
fyrr  nefndo  jardar  uerde.  Ok  til  sanninda  hier  wm  setta  ek 
mitt  jnsigli  fyrir  þetta  bref  giort  j  nupufelli.  jn  festum  corporis 
christi.  anno  domini.  00°.  quadringentesimo.  wij°. 


593.  30.  Juni  1407.  á  þingvelli. 

Hallr  Kálfsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  verið  við  i  Haga  á 
Barðastrond,  er  Filippus  Gíslason  lýsti  því  bæði  fyrir  honum  og 
Narfa  lögmanni  Sveinssyni,  að  hann  hefði  eiuga  peninga  lukt 
|>órði  bróður  sínum  Gíslasyni  fyrir  hálfan  Haga. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1094  »Ex  orig.  frá  Haga  á  Bardastrond, 
accuratissime«  (AM.).  »þesse  vitnisburdur  er  med  þveingnum  sam- 
stunginn  vid  bref  Narfa  Sveinssonar  lögmannz«  [(AM.);  --=  Nr.  574 
hér  að  framan].     Arni  lýsir  innaigli   Halls. 

J>ath  gerer  ek  hallur  kalfsson  ollum  godum  monnum  kwnn- 


')  Aptan  á  bréfinn  með  fornri  hendi. 


1408.  REYNISTARÐAKLAUSTR.  717 

igt  med  þesso  mino  brefe  at  ek  var  hia  j  haga  aa  bardastrond 
ok  heýrda  aa  aa  sama  vættwanghe  er  narbe  bonde  sveinsson 
loghman  fyrir  avstan  ok  svnuan  aa  jslande  heýrde  lýsingh 
filippus  gislasonar  at  hann  lýsti  fýrer  badum  ockur  ok  fleire 
godum  monnum  hiaverondum  ok  aaheýrondum  at  hann  hafde 
eýngha  peningha  lwckt  þorde  gislasyne  brodur  sinum  fýrer  halfa 
jordina  hagha  aa  bardastrond. 

Ok  til  meire  stadfesto  ok  til  sanninda  her  vm  minnar 
nærvero  ok  heýrnar  setta  ek  mitt  jnzcighle  fýrer  þetta  vithnis- 
bwrdar  bref  er  giort  var  aa  þinghwelle  fimtodagh  næstan  epter 
peturs  CDesso  vm  sumanth  anno  domini  CD°.  cccc0  vij°. 


594.  26.  April  1408.  á  Reynistað. 

Afhending  Reynistaðarklaustrs  undir  yfirsýn  Loga  officialis 
Stígssonar,  þegar  séra  Björgólfr  Illugason  lét  af  ráðsmensku, 
en  systir  þórunn  Ormsdóttir  og  systir  þuríðr  Haldórsdóttir 
tóku  við  staðnum. 

AM.  Fasc.  VI,  27,  frumbréfið  á  skinni,  fúið  og  sköllótt,  og  er 
það.  sem  í  eyðu  er  þar,  fylt  eptir  AM.  280.  4to  bls.  17 — 20  skr. 
c.  1640  með  hendi  Hákonar  Ormssonar,  og  AM  277.  4to  bls.  23 
— 25  skr.  1640  af  Guðmundi  Andréssyni  (»skarnrangt  skrifad«, 
segir  Arni).  Á  seðli  sem  liggr  við  frumbréfið  segir  Árni:  »þetía 
bref  (Jnventarium)  1408  er  ðlldunges  klart,  og  accurate  afskrifad, 
etiam  sigilla  diligenter  annotata.  Eg  þarf  þad  alldri  optar  adskoda». 
Afskript  sú  er  meðal  fornbréfa  afskripta  Árna  Nr.  333. 

Anno  domini  (D°.  cccc0.  viij0.  jn  festo  marci  ewangeliste 
Reiknadvzst  svo  mikil  goz  klavstrsins  j  Reýuisnesi  þa  ær  sira 
biorgolfr  jflvgason  liet  lavs  Raadiu  þar  en  systir  þorunn  orms- 
dottir  ok  systir  þvrid  halidorsdottir  med  tokv  stadinn  til  for- 
stodv  ok  ollvm  klavstrsins  eignvm. 

in  primis  jnnan  kirkiv.  x.  manna  messvklædi.  v.  hðklar 
sæmiligir.  iij.  liettare.  riij  liettazstir.  vj.  kantarar  kapur  betri  ok 
liettaræ.  dalmatica.  svbtill.  x.  altarisdvkar.  erv  þar  af.  vij.  bvnir 
en  iij  vbvnir.  alltarisklædi.  iij.  brikarklædi.  iij.  lektara  dvkar. 
iij.  er  einn  vslitin  en.  ij.  slitnir.  corporalia.  ix.  betre  ok  liett- 
aræ.  kalekar  iiij.  ok  en  fimtæ  lestr.  glodarker.  iij.  med  kopar. 
bakstrjarnn  tvenn.  klockvr.  vj.  biðllvr.  ij.  gvll.  vij.  ok  eitt  fingr- 
silfr.  silfrskaler  ij,  ok  adrar  ij.    lestar.    bikar.    spira  gýlld  med 


718  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1408. 

loki.  krossar.  ij.  litlir  med  sýlfr  ok  slitnvm  festvm.  hornker 
med  silfrstiett  ok  eitt  salvn  vont.  pvndare  ok  klofavóg.  tann- 
bagall  bvinn  med  silfr.  solarsteinn.  skaalir  og  met,  spegill  ok  iij 
koffr  semiligh.  vilar.  vij.  vslitnir.  adrir.  vij.  slitnir  ok  ðngv  hæfir. 
mðttvlsleppr  slitinn  ok  skorinn.  vatnkarl  fotbrotinn.  mvnlavgar 
ij.  heilar  ok.  iij.  lestar.  iij.  kistvr  læstar.  en  x.  vlæstar.  kavgvr 
slitinn.  Refiar.  ij.  med  lindvkvm.  vj.  alnir  ok  xx.  badir  samt 
sæmiligir  ok  þo  vida  slitnir.  brvnir.  ij.  med  vllþel  dvklausar 
.xvj.  alnir  badar  saman  slitnar  ok  fanytar.  Reflar  ij.  med  vll- 
þelvm.  xviij.  alnir  badir  samt  slitnir.  Refiltðtvr.  xij.  alna.  Refil- 
fai.  xij.  alnir.  pallklædi  med  vll  atta  alna. 

J>etta  j  sængar  klædum.  iiij.  dynvr  fornar  ok.  vj.  vfærar.  xij. 
hægindisleppar  ath  tðlv.  v.  hvilvvodir.  iij.  abreizl  forn  ok.  ij.  slitin 
ath  avk.  ij.  bolstrar.  iij.  hægindisver  forn  ok  oll  oflitil.  ok  en 
eitt  slitith.  iij.  aklædi  ok  [eijtt  fornt  ok  felavst. 

þetta  j  bvsgagni.  xl.  troga  fært  ok  fiortan  vfær.  vpp- 
gerdar  kerolld  halfr  fiordi  tvgr  [en]  erv.  xiiij.  vfær.  strockar. 
iij.  med  einne  bvllv.  diskar  halfr  fiordi  tvgr  allt  saman  fahæft. 
ker  ok  bollar.  vij.  hæft.  stafaskr  ok.  iiij.  smaaskar.  xx.  bolla- 
brot  ðngv  nýt  xj.  spænir  ok.  iij.  silfrspænir  ok  enn  fiordi  brotin. 
ein  kanna  ok.  v.  brotnar.  tin[diskar.  iiij.  salsier.  iij.]  pottar  heiler 
ok.  ij.  handarhðlld.  pottr  bættr  ok  pýtla.  þrenna1)  kamba  brot  ok 
einir  færir.  v.  vættir  fiska.  smior.  xvij.  vættir.  flot  ok  mavrr 
.viij.  væ[tter.  iiij.  kolvr.]  einn  ketill  litill  ok  bættr  ok.  ij.  stærri 
botnlavsir.  fiskasleggia.  paall.  torfskeri.  brythðgg.  vidaravx  ok 
mannsox2).  eitt  hardsteins  brýne.  vakabroddr  staflavss.  xij.  merkr 
jarnn. 

þetta  j  kvikfiam  [ky]r.  xxij.  oxar  gamler.  ix.  ok.  xx.  vij. 
navt  tvévetr  ok.  ix.  vetrgðmvl.  kalfar.  vij. 

þetta  med  jordvm.  kyr.  viij.  ok.  xx.  ok  ellifv  asavdar  kugilldi. 
en  j  landskýlldir  ath  heimta  halft  sionda  hvndrath. 
þijlikt  vtan  gardz. 

hea  haflida  kvgilldi. 

hea  ereki  j  vik  kvgilldi. 

hea  eireki  þorleifssýni  kvgilldi. 

hea  arnfinne.  v.  kvgilldi. 

hea  joni  a  silfrastodvm.  viij.  kvgilldi. 
Ok  sakir  þess  ath  vær  brodir  aasbiorn   vigfvss  son  ok  hos- 

l)  þannig;  J)  þ.  e.  mansöx. 


1408.  FINNSTAÐIR.  719 

kvlldr  prestr  hakonarson.  geirr  arnason.  olafr  eyolfsson.  eyolfr 
þorvardzson  ok  jon  landbiartzson  leikmenn  vorvm  til  nefndir 
af  sira  loga  officiali  heilagrar  hola  kirkiv  nærr  at  vera  skoda 
gozin  ok  heyra  reikningin  hvath  er  vær  giordvm  firir  hans  bæn 
ok  med  þvi  ath  ver  hyggivm  hann  riettan  ok  sannann  settvm 
vær  vor  jnnzsiglæ  firir  þetta  inventarivm  klavstrsins  ath  stad  j 
Reynisnesi  giort  a  sama  are  deghi  sidarr  en  fyrr  segher. 


28.  Mai  1408.  í  Eingihlið, 

595.  22.  April  1412.    á  Skarði  i  Langadal. 

Einar  Bessason  kaupir  að  Gunnari  Gunnarssyni  þrettán 
hundruð  í  jörðunni  Finnstöðum,  28.  Maí  1408,  og  votta  það 
fimm  menn  fjórum  árum  síðar. 

AM.  Fasc.  VI,  26,  frumbréfið  á  skinni;  öll  innsiglin  dottin  frá. 
AM.  dipl.  afsbrr.  588. 

finnstadabreff1). 
feim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edr  heyrasenda 
eyiolfr  J>orualdzson.  gizur  biarnarson.  ion  íonsson.  arnor  ions- 
son.  ion  snorason  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorandi  ad  þa 
er  lidit  uar  fra  higatburd  uars  herra  iesu  kristi  þushundrad 
fiogur  hundrad  ok  viij2)  ar  uorvm  uer  i  hia  sam  ok  heyrdum 
a  i  eingihlid  i  langadal  manadaginn  epter  gagndaga  viku  ad 
einar  bessason  keypti  ad  gunnari  gunnarssyni  ok  vilborgu 
petursdottr  þretan  hundrud  i  iorduni  aa  finzstavdum  ok  gaf 
vid  siav  hundrud  er  stod  under  þeim  sialfum  ok  þriv  kvgilldi 
til.  uoru  þesser  aller  adurnefnder  menn  i  einv  hanndabandi 
oss  hiaverandum.  skilldi  einar  hallda  iordunni  til  laga  en 
gunnar  suara  Jagariptingum  ef  a  kynni  falla.  ok  til  sanninda 
hier  vmm  setu  uer  fyrr  nefnder  menn  uor  inzigli  firir  þetta 
brief  skrifad  ad  skardi  i  langadall  sunnudag  næsta  firir  ions- 
messv  hola  byskvps  fiorvm  arvm  sidar  en  fyrr  segir. 


,  596.  29.  JVovember  1408.        i  Ytra-Djúpadal. 

Arni  Einarsson   og    tveir    menn   aðrir    votta,    að  Valgerðr  Er- 
lendsdóttir  handfesti  séra  Höskuldi  Hákonarsyni   fullan    bókar- 

])  Aptan   á  bréfínu;  ')  þaunig  les  Ami  Maguússon;  talan    er    annars 
svo  óljós  að  afskriptin  les:  níu. 


720  KELDDLAND.   —   HJÚSKAPARLÝSING.  1409. 

eið,  að  hún  var  hjá   pláguárið,    að    Ingiríðr    Böðvarsdóttir   gaf 
kirkjunni  á  hólum  í  Hjaltadal  jörðina  Kelduland  í  Skagafirði. 

AM.    Fasc.    VI,  25,    frumbréfið    á    skinni    með    öllum    (þrem) 
innsiglum. 

bref  vm  keldulandh1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  ædr  heýra  sennda 

árne  einarsson    hæringr  gvdmvndarson  ok  jon  þordarson  quediu 

Guds  ok  sina  kvnnigth  geranndi  ath  þar  vori2)  vær   j  hea  sám 

ok  heyrdvm  a  næsta  dagh    firir  anndressmessv    postola    j  ytra 

divpadal   j    eyiatirde    er    valgerdr    erlendzdottir    handfesti  sira 

hoskvlldi  hakonarsýne  fvllan  bokar  eid  ath  þar    var    hvn  j  hea 

plágvatreth  j  fornhagha  j  hðrgárdal    ath   ingiridr    bðdvarsdottir 

gaf  kirkivnne  ath  holvm    j  healltadal   jordina    a    kelldvlandi  j 

skaghafirdæ  med  þeim  fasteignvm  sem    þar    fýlgdi.    svo    ok    ei 

sidr  sagdiz  hvn  bera  vilia  med  fvllvm  bokar  eidi  ath  einar  son 

nefndrar  jnghirídar  ok  logligr  arfi    lysti    þij    ath   hann    villdæ 

þessa  giof  hallda  ok  samþýckia  vbrigdiliga   vid   kirkiuna.     Ok 

til  sannenda  her  vm  settvm  vær  vor  jnnzsigli  firir    þetta    bref 

skrifat  j  sðgdvm  stad  ok  deghi  þa  ær  lidith  var  fra  higatbvrd 

vórs  herra  jehsv  christi  þvshvndrat.  cccc.  ok  viij  sar. 


597.  19.  April  1409.  i  Görðum  á  Grænlandí. 

Eindriði  Andrésson  officialis  á  Grænlandi  og  séra  Páll  Hall- 
varðsson  votta,  að  þeir  hatí  lýst  í  kirkju  þrjá  sunnudaga  hjú- 
skaparbandi  milli  |>orsteins  Ólafssonar  og  Sigríðar  Björnsdóttur, 
og  hefði  einginn  vitað  þar  á  neina  meinbugi. 

Ríkisskjalasafn  Dana,  Supplem.  Grænland  Fasc.  I,  1,  afskript 
frá  1625,  staðfest  af  Oddi  biskupi  Einarssyni.  Prentað  í  Grönlands 
hist.  Mindesmærker  III,  148 — 150. 

£>ess  kennunst  ek  sira  Eindridi  anndresson  offissialis  á 
grænlande.  og  sira  Paal  Halvardsson.  at  wit  hofum  lýst  hýu- 
skaparbande  millum  þeirra  |>orsteins  Olafssonar  oc  Sigrijdar 
Biðrnzdottur  i  heilaghre  kyrkiu  iij  sunnudaga  mðrgum  dande- 
manne  aharande  bade  vtlendskum  oc  jnnlendskum.  var  sa  enge 

')  Aptan  á  bréfinu.     þar  ctendr  og  :   »bref  kielaland«;  2)  þannig. 


1409.  TUNGUFELL.  721 

þar.  at  nokkorra  meinbughe  viste  þar  vpa.  ogh  ad  þat  mætte 
ege  med  gudus1)  Ipgum  samanbinda.  Ogh  þil2)  sannenda  hier 
vmm  settu  vid  okkur  jnnsigle  fyr  þetta  breif2).  er  giort  var  i 
gordum.  friadaghinn  n§sta.  eptir  Magnusmessu.  þa  er  lidet  var 
fra  burd  vorz  herra  jehsu  christi  þw[s]hundrut  aara.  oc  iiij 
hundrut  oc  ix  ár. 

þetta  bref  er  lijka  skrifad  a  Bokfelle.  suo  sem  þad  fyrra3).  og  sam- 
slunged  med  þui. 


598  6.  Júni  1409.  á  þingeyrum. 

Fjórir  menn  votta,  að  Höskuldr  Runólfsson  seldi  Jóni  Sig- 
hvatssyni  1404  jörðina  að  Hvoli  í  Vestrhópi  fyrir  Tungufell  í 
Svarfaðardal. 

AM.  Fasc.  VI,  15,  frumbréfið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  því ;  hið  fyrsta  er  dottið  frá;  helmingrinn  er  eptir  af 
öðru;  þriðja  og  fjórða  eru  heil. 

tungufell  einsomul  14044). 
Jn  dei  nomine  amen. 

Var  þetta  kavp  þeirra  hoskulldar  runolfssonar  ok  ions  sig- 
hvazsonar  ad  adr  nefndr  hoskvlldr  selldi  fya  nefndvm  ioni  med 

')  þannig  hefir  staðið  í  frumbr.  því  afskr.  setr  !  fyrir  ofan  þetta  orð ; 
2)  þannig;  ')  þ.  e.  bréf  frá  4.  Sept.  1424.  Jón  Guðmundsson  lærði  (d.  1651  eða 
1658)  getr  þess  í  »Tídsfordríf«  1644,  að  hann  hafi  séð  öll  þessi  bréf  á 
skinni  í  Skálholti  hjá  Árna  Oddssyni  1625.  Arni  Magnússon  hefir  þýtt 
þetta  bréf  á  þýzku  og  er  þýðing  hans  svo: 

(Ríkisskjalasafn  Suppl.  Grænland  Pasc.  I,  1,  með  hendi  Arna 
Magnússonar  1725). 

Das  gestehe  ich  Herr  Eindrid  Andreassohn,  officialis  auff  Grðn- 
landt,  und  (ich)  Herr  Paul  Halwardsohn,  dass  wir  haben  abgekiindiget 
das  Ehe-verlobniiss  zwischen  diesen  (persohnen)  Thorstein  Olafsohn  und 
Sigrid  Biðrnstochter  in  der  Heiligen  kirch.  an  dreyen  Sonntagen,  in 
gegenvart  vieler  Ehrlichrer  mánnern  so  ausslándischen  als  einheimischen. 
War  niemand  da,  so  einige  hinderniissen  darin  wuste,  oder  dass  diese 
(Ehe)  nicht  könte  nach  Gottes  gesetze  zu-sammen  gebunden  werden.  und 
zum  Schein  der  warheit  hie  von.  setzten  wir  unsere  Jnnsiegele  vor 
diesen  brief,  der  gemacht  ist  in  Garde,  den  freytag  nahisten  nach-Sancti 
Magni  (comitis  orcadensis)  als  von  geburt  unsers  Herrn  Jesu  Christi  ver- 
gangen  waren  tausend  Jahr  und  vier  hundert  und  neiin  Jahr. 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.   öld. 
Dipl.  Isl.  III   b.  *6 


722  FLUTNING  Á  KONUNGSGÓSSI.  1409. 

handabandi  iordina  at  hvoli  i  vestropi  med  ollvm  þeim  gogn- 
vm  ok  giædvm  sem  iordvnni  hefir  fylgt  at  fornv  ongv  fra 
skildv.  Her  i  mot  gaf  nefndr  ion  iordina  at  tvngufelli  i  svarf- 
adardal  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  sem  iordvni  hefir 
fylgt  at  foruv  ok  nyu1)  ok  hann  vard  fremz  eigandi  at  ongo 
fra  skildu.  sagdi  ion  til  þessara  itaka  at  kirkian  at  wrdvm  ætti 
attfedmings  torfskurd  i  tvngvfellz  iord  firir  utan  þvergard  en 
kirkian  á  vollvm  lambseldi  ok  at  tvngvfelli  veri  bænhvskýlld. 
keyptv  fyR  nefndir  menn  þessum  iordum2)  iofnvm.  skylldi  huer 
svara  lagariptingum  a  þeirri  iðrdv  sera  huor  selldi  odrum  ok  huor- 
tveggi  hallda  til  laga  þeirri  iprdv  sem  hielldi.  samþýckti  gudny 
þosteinsdottir  hustrv  þratt  nefndz  hoskvlldar  med  handabandi3) 
þetta  iardakaup  er  hoskulldr  selldi.  for  þetta  kaup  fram  at 
mardargnupi  i  uazdal  fostudagin  i  paschavikv  er  lid.it  uar  fra 
hingat  bvrd  vorss  herra  þvshvnd  fiogur  hvndrat  fiogur  cnr4). 
þessvm  monnvm  hia  uerendvm  solmvndi  gvdmvndzsyni.  einari 
dadasyni.  hogna  þorsteinssyni  ok  odda  ionssyni  huerir  er  sin 
incigle  settv  firir  þetta  iardakavpsbref  er  gertvar  atþingeyrum 
i  vazdal  a  festvm  corporis  christi  fimm  arvm  sidar  en  fyR  segir. 


599.  3  Juli  1409.  á  alþÍÐgi. 

Crskurðr  Odds  lögmanns  f>órðarsonar  um  flutning  á  konungs 
gózi  til  Noregs  með  kaupskipum  frá  Islandi. 

Ríkisskjalasafn  Dana  -Island  og  Færöe«  Fasc.  I,  1  og  I,  2  í 
transskripti  á  skinni  frá  13.  Jnlí  1409  (Nr.  601)  og  13.  Sept.  1409 
(Nr.  602).     Prentaðr  í  Safni  til  sögu  íslands  II,  169—170. 

vm  konungsdelen  j  jslandsfarer6). 

Ollum  godvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 

senndir  oddr  þordar  son  lðghman  avstan  ok  fyrir  svnnan  a  jslandi 

Qfuediu]  gvds ok  sina  kunnight  geranndi.  at  Anno  domini.  CD°.  cccc0. 

nono.  a  tysdaghinn  næsta  eftir  peters  CDesso  j  lðghrettv  krafdi  mik 

ok  beiddi  erlighr  mann  ok  velborin  vighfus  jfuar  son  hirdstiori 

yfir  allt  jsland  lagha  orskvrdar  vm  mins  herra  kongsins  parta 

huort  hann  ætti  þeim  at  missa  edr    eigi.    en  godz  hans  læghi 

her  j    landit    eftir  ok    forgengi    ok   forsomadizt    svo     at    þat 

')  nyi,  skbr.;  ')  hér  er  klest  ofan  í  eitt  orð  sem  virðist  veraofaukið; 
*)  handabanda,  skbr. ;    *)  þ.  e.  4.  Apríl  1404;  5)  Aptan  á  transskriptinu. 


1409.  FLUTNING  Á  KONUNGSGÓSSI.  723 

mætti  eigi  fram  komazt.  er  þat  ollum  godum  monnum  vitrlight 
ok  kunnight  at  minn  herra  kongrinn  eighr  fiordunng  j  hueriv 
skipi  þui  sem  geingr  j  millum  jslandz  ok  noreghs  þeghar  þat 
hefir  geingit  sina  fyrstu  reisv. 

þvi  at  til  kðlludum  ok  nefndum  hrafni  bonda  loghmanni  fyrir 
nordan  ok  vestan  a  jslandi  ok  þeim  beztvm  monnum  sem  ek  til 
nefnda  med  mer  sem  sidar  meir  nefnazt  j  brefinu  samþyckianndi. 
Seghir  ek  oddr  Iðghmadr  fyr  nefndr.  J  gvds  nafni  Amen.  med  full- 
um  lagha  orskurdi  minvm  herra  konginvm  ok  krunvnni  j  noreghi 
j  hueriv  jslandzfari  þvi  sem  liggr  her  j  landith  ok  gengith  hefir 
sina  fyrstu  reis[uj  j  milli  jslandz  ok  noreghs  kongsins  godz  eigha 
þar  j  at  leggiazt  vtan  þeir  syni  sem  hallda  at  minn  herra  kongrinn 
hafi  þeim  vnnt  eda  hans  lðghlighr  vmbodsmadr. 

Ok  til  meiri  stadfestu  ok  sanninnda  þessv  minv  orskurdar 
ok  doms  [brefi]  settu  þessir  godir  menn  med  mer  til  sanninnda 
sinnar  samþycktar  her  vm  er  svo  heita 

hrafn  gvdmvnds  son  fyr  nefndr  lðghmadr. 

gisli  andres  son.  hallr  olafs  son. 

|>orsteinn  sighurdar  son.  £>orkell  maghnus  son. 

avdvn  salomons  son.  Jon  gils  son. 

arni  arna  son.  arni  einars  son. 

olafr  eygiolfs  son.  guþþormr  biarna  son. 

arni  hergeirs  son.  kavpmenn. 

Einar  heriolfs  son.  Jon  dekn  f>ordar  son. 

solmvnndr  gudmundz  son.  olafr  Jons  son. 

Jon  biartz  son.  Jon  biorns  son. 

sighurdr  þordar  son.  Mattevs  peturs  son. 

Jon  hallz  son.  bardr  odds  son. 

havardr  peturs  son. 
sin  jnsighli  med  minv  jnsighli  fyrir  þetta    mitt  orskurdar  bref. 
giort  j  stad  deghi  ok  ari  sem  fyrr  seghir. 


600.  T.  Júii  1409.  i  þerney. 

Orskurðr  Odds  lögmanns  |>órðarsonar  um  flutning  á  konungs 
gózi  frá  íslandi  með  kaupskipi,  sem  konungr  átti  part  í,  en 
var  óðrum  leigt. 

Ríkisskjalasafn  Dana   •  Island    og    Færöe*    Fasc.  I,  1  og  I,  2, 

46* 


724  FLUTNING  Á  KONTJNGSGÓSSI.  1409. 

transskript  á  skinni  frá  13.  Júlí  1409  og  13.  Sept.  1409.     Prent- 
aðr  í  Safni  til  sögu  íslands  II,  171—72. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senndir  oddr  þordar  son  lðghmadr  avstan  ok  svnnan  a  jslandi. 
Q[uediu]  gvds  ok  sina 

kunight  geranndi  at  lavghar  dagh  hinn  næsta  fyrir  seliv 
manna  vauku.  Anno  domini.  CD°.  cccc0.  nono.  j  þerney  kom 
fyrir  mik  a  almenniligha  stefnu  nær  veronndum  heidarlighum 
herra  ok  anndalighum  fedr  herra  joni  med  guds  nad  biskup  j 
skalhollti  af  einni  alfu  ærlighur  mann  ok  velborinn  vighfus 
jfuar  son  hirdstiori  yfir  allt  jsland.  en  annari  helgi  biorns  son 
löghliga  fyrir  komnir.  kærdi  þa  vighfus  jfuar  son  vpp  a  helga 
biornson  fyr  nefndan  vm  þann  kongs  part  sem  hann  hafdi  j 
þorlaks  sudinni  ok  sira  biorn  svmmars  þorp  korsbrodir  at  krist 
kirkiu  j  berguin  hafdi  honum  byckt1)  sem  hans  bref  þar  vm  gert 
vottar  ok  fyrir  mik  lesit  var.  þvi  beiddi  mik  ok  krafdi  adr  nefndr 
vighfus  lagha  orskurdar  ok  doms  huort  fyrr  sðghd  bygginng 
mætti  med  loghum  halldazt  edr  eigi  en  kongsins  godz  læghi  her 
j  landith  ok  forsomadizt  ok  forgenge.  þvi  med  radi  ok  samþyckt 
þeirra  godra  manna  ok  fleiri  annarra  er  sidar  meir  nefnaz  j  bref- 
inv  sem  ek  til  kallade  med  mer  at  skoda  vm  ok  dæma  þetta.  huat 
er  þeim  ok  mik  synndizt  bref  helga  biðrnsonar  eigi  fulla  makt 
hafa  til  loghlighrar  heimilldar  vm  adr  sagdann  part  af  þvi  at 
loghbok  vor  seghir  svo.  at  einginn  skal  annars  vmbod  til  skada 
hafa.  huat  er  oss  syndizt  kongdominvm  ok  krunonnej  noreghe 
stor  skadi  vera  j  gerdr  ok  olavghliga  at  byggia  svo  burt  mins 
herra  kongsins  parta  at  hans  godz  liggi  her  j  landit  farlavst  ok 
forganngizt.  þess  ok  annars  at  helgi  biorn  son  oft  nefndr  hafdi 
eigi  ne  tedi  fyrir  oss  vors  herra  kongsins  bref  vpp  a  oft  nefndann 
part  eda  þess  sem  af  konginvm  sialfvm  hafdi  löghlight  vmbod 
til  at  byggia  hans  part  honum  til  nytta. 

J>vi  j  gvds  nafne  amen  seghir  ek  oddr  þordar  son  loghmadr 
sama  stada[rj  minvm  herra  konginvm  j  noreghe  oft  sagdann  part 
ok  hans  godz  þar  j  eigha  at  leggiazt  med  þvi  at  hans  heimilld 
synndizt  oss  eingva  makt  hafa  til  laghligrar  heimilldar  vm  partinn. 
Ok  þo  helga  biorn  syne  þratt  sðgdvm  settar  eid  ofvan  a  at  hann 
þeinkti  at  sira  biorn  fyrr  nefndr  være   honum    fullr  heimilldar 

])  =  bygt. 


1409.  TRANSSKRIPT.  725 

mann  fyrir  partinum.  svere  eidinn  eftir  lðghvm.  en  eidinvm  svorn- 
um  ok  fram  komnvm  þa  orskurdar  ek  ok  dæmir  tittnefndan  helga 
biorns  son  kuittan  vm  medferd  a  partinvm  til  þessa  daghs. 

Ok  til  meiri  stadfestu  ok  sanninnda  her   vm   setto    þessir 
godir  menn  er  svo  heita. 

sðlmunndr  gudmunnds  son.  olafr  jons  son. 

sighurdr  þordar  son.  ormr  jorunndar  son. 

havkr  kolbeins  son. 

Jtem  radmenn  j  bergvin  jon  biartz    son    ok  jon  egils 
son  ok  þessir  kavpmenn. 

jon  erlindz  son.  þordur  vebrandz  son. 

þorstein  ragnar  son.  jon  kerling  olafs  son. 

arni  grims  son.  ok  þorlakr  jons  son. 
er  samþycktv  þenna  minn  orskurd  ok  dom  met  mer  loghliga  til 
kalladir  af  hirdstioranurn  ok  med  sinjnsighli  med  minvjnnsigli 
fyrir  þetta  mitt  orskurdar  bref  sem    giort  var  j  stad  deghe  ok 
are  sem  fyrr  seghir. 


601.  13.  Juli  1409.  á  Bessastöðum. 

j)RÍR  menn  transskribera  tvo  lögmannsúrskurði  frá  3.  Júlí  og 
7.  Júlí  1409  (Nr.  599  og  600  hér  að  framan). 

Ríkisskjalasafn  »Island  &  Færöe«  Fasc.  I,  1.,  frnmtrans- 
skriptið  á  skinni.  Innsiglin  eru  dottin  frá.  Fasc.  I,  2  transskript 
af  þessu  transskripti  frá  13.  Sept.  1409  (=  Nr.  602). 

Oilum  godvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  jon  biartzson  radmann  j  bergven  þordr  vebrandzson  oc 
jon  olafsson  Q[uediu]  gvds  oc  sina  kunight  gerandi.  at  sub  anno 
gracie.  (D°.  cccc0.  nono.  Vorum  ver  j  hia  sam  oc  heyrdum  ýfer 
lesit  [brefjmed  heilvm  oc  vskavddvm  hannganndvm  jnnsighlum 
CDargretar  CDesso  dagh  a  bessastavdum  a  alftanesi  svo  latanda 
ord  fyrir  ord  sem  her  segher. 

[Hér  kemr  úrskurðr  Odds  íöemanns  þórðarsonar  frá  3.  Júlí  1409, 
Dipl.  Isl.  III,  Nr.  599]. 

Ok  til  sanninnda  her  vm  settvm  ver  fyrrnefndir  menn  vor 
jnnsighli  fyrir  þetta  transtriptvm  bref  er  giort  [varl  j  stad 
dæghi  oc  ari  sem  fýrr  segir. 

#llum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 


726  TRANSSKRIPT.   —    ARFR  EPTIR  ÞÓRÐ  PREST.  1409. 

senda  adr  fyrr  nefnder    menn    Q[uediuJ  gvds   oc   sina  kunight 
gerandi  j  sama  stad  deghi  oc  ari  sæm  fýrr  segher. 

[Hér  kemr  úrskurðr  Odds  lögmanns  þórðarsonar  frá  7.  Júlí  1409, 
Dipl.  Isl.  III,  Nr.  600]. 

Ok  til  sanninnda  her  vm  settvm  ver  fyrr  nefnder  vor  jnn- 
sighle  fyrir  þesse  transskriptvm  bref  er  giord  [voruj  j  stad 
dæghæ  oc  ari  sem  fyrr  segher. 


602.  13.  Sepember  1409.  i  Björgvin. 

Fjórir  menn  transskríbera  transskript   frá    13.    Júlí    1409   af 
úrskurðum  Odds  lögmanns  Jj>órðarsonar  frá  3.  og  7.  Júlí  1409. 

Ríkis8kjalasafn  »Islaud  &  Færöe«  Fasc.  I,  2,  transskriptið  á 
skinni  með  öllum  innsiglum. 

Transscriptum  aíf  twimr  norusche  breff  som  ludde  vm 
jslandsfarer1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  sender 
amundi  suarson.  þorer  birgisson.  jon  gudlaugsson  oc  sighfuss 
palsson  QfuediuJ.  G[udsJ  oc  sina  kunnækt  gerandi  ath  wer  sagh- 
um  oc  yfirla8um  opin  bref  þerssara  godra  manna  er  sua  heita 
jon  biartson  radmann  j  bergwin.  þordr  vebrandson  oc  jon  olafs- 
son  med  þeirra  heilum  oc  oskaddum  hangandum  jnsiglum  suo 
latanda  ord  eftir  ord  sem  her  segher. 

[Hér  kemr  Nr.  599,  600  og  601   hér  næst  á  undan]. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  [verj  fyrr  skrifuadir  menn 
wor  jnsigli  fyrir  þersse  transkriptum  bref  er  giorr  voru  j  berg- 
vin  a  kross  CDesso  aptan  vmm  haustit.  anno  domini  CO°.  cd°.  ix°. 


603.  16.  Október  1409.  á  þingeyrum. 

Vottorð  tveggja  manna  um  peninga  þá,  er  Guðrún  Sæmund- 
ardóttir  erfði  eptir  |>órð  prest  jpórðarson. 

AM.  Fasc.  VI,  28,  frumbréfið  á  skinni.  brot  af  síðara  innsigl- 
inu  er  fyrir  bréfiuu. 

vitnisburdarbref  um  peninga  gydrunar  sæmundardottur1). 
J>at  giorvm  uid  biorgolbr  prestur   illugason    og  gudmundr 


*)  Aptan  á  bréfinu. 


1409.  BRÚARLAND.  727 

landbiarzson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu 
brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingat  byrd  vors  herra  jehsu  christi 
þusund  fiogr  hundrut  ok  níu  cár.  ca  þridiudagin  næstan  eptir 
kalixtusmessu  cci  holavade  j  vadzdal  vorum  vid  j  hia  ok  heyrd- 
um  ca  at  þat  var  suarit  af  tueimr  skilrikum  vottum  fyririiafni 
gudmundarsyni  logmanni.  at  þordr  prestur  þordarson  hafde  ti- 
undat  sina  peninga  at  af  reiknudum  annara  manna  peningum 
þeim  hann  hafde  vmbod  yfir  þat  sama  haust  er  hann  deýde 
eptir  vm  veturin  tolf  hundrut  hundrada.  enn  gudrunu  sæmund- 
ardottur  hafde  fallit  j  arf  ok  til  fullrar  eignar  fiordungurinn  j 
burt  or  ollum  arfi  þeim  sem  fiell  eptir  adr  greindan  þord  prest 
eptir  þvi  sem  orskurdarbref  Rafns  gudmundarsonar  logmanz  þar 
vm  giort  vottar.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vid  fyrr 
nefndir  menn  ockr  insigli  fyrir  þetta  bref  giort  aa  þingeýrum  í 
hunauadzþingi  aa  sama  áre  en  degi  sidar  en  fýrr  segir. 


604.  16.  Nóvember  1409.  á  Hólum. 

Sigurðr  |>orvaldsson  selr  Ólafi  Hallsyni  hálfa  jörðina    Brúar- 
land  í  Deildardal  fyrir  fjórtán  kúgildi. 

AM.  Fasc.  VI,  29.  frumbréfið  á  skinni;  sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinn,  en  nú  er  hið  þriðja  og  hið  sjötta  dottið  frá. 

brvarland1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  hðskvlldr  prestur  haconarson.  eirækr  þorleifsson.  asgrimr 
snorrason.  arne  gudbiartzson.  gudmundur  asmundarson.  þor- 
uardr  olafsson  quediu  gudz  ok  sina  kvnnight  gerandi  at  þa  er 
lidit  var  fra  hegatbvrd  vorrs  herra  iehsv  christi  CD.  cccc.  ok 
ix  cár  þridia  dag  hinn  næsta  eftir  marteinsmesso  at  hofi  aa 
hðfdastrðnd  vorvm  ver  j  hia  sám  ok  heyrdvm  aa  at  sigurdr 
þorvalldzson  ok  olafr  hallzson  tokv  hðndvin  saman  at  svo  firir 
skildv  at  nefndr  sigurdr  kendiz  at  hanu  hefdi  sellt  greindvm 
olafi  halfa  iordina  at  brvarlandi  j  deilldardal  med  ollvm  þeim 
gðgnvm  ok  giædvm  sem  halfri  iordinni  hafdi  fylgt  fra  fornv 
ok  nyiv  sem  hann  vard  fremzt  eigandi  at  firir  fiortán  kvgilldi 
ok  þa^  væri  lvkt  svo  at  honvm  vel  aanægdi  þi  gerdi  oft  nefndr 


l)  Aptan  á  bréfinu. 


728  HELGAFELL.  —  SÆLINGSDALSTUNGA.  1410. 

sigurdr  þratt  greindan  olaf  ðlldvngis  kuittan  ok  lidvgann  firir 
sagt  iardar  verd.  Ok  til  sannynda  hier  vm  sette  tidt  nefndr 
sigurdr  sitt  inncigle  med  vaarvm  inciglvm  firir  þetta  bref  gert 
aa  holvm  j  hialltadal  æ,  sama  aare  fiorvm  naattvm  sidar  en 
fyrr  seger. 


605.  [1410] 

Bréfságbjp  um  Hellu    og  Örlögstaði,   er  Helgafellsklaustr  fær 
í  prófentugjöf. 

AM.  252.  4to  bls.  51,  skr.  c.  1660;  AM.  430.  4to  bls.  12, 
séra  Jón  Haldórsson  c.  1730;  AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1568  og  Nr. 
1643. 

Hella  og  -Örlðgstader1). 

Jon  Onson2)  og  Jarijdur3)  þordardotter    kona   hans    gaffu 

abota  Vermunde  og  klostrenu  med  sier  j  proffhentu  tuær  jarder 

Hellu  og  tfrlðgzstade  firer  XXc.  og  XXc  j  lðsafie  Anno  14004). 


606.  [um  1410]. 

Vitnisburðr  f>orleifs  Snorrasonar   og   f>orvalds  Auðunarsonar 
um  landamerki  Sælingdalstungu. 

JSig.  143.  4to  bls.  298,  á  pappír  skr.  c.  1600.  Helgi  Gutt- 
ormsson  dó  1427  (Nýi  annáll). 

So  felldann  vittnisburd  handlogdu  þeir  þolleifr  Snorrason 
oc  þorvalldur  Audunarson  Helga  Guttormssyni  vottum  hia- 
verande  Einare  Dadasyne  oc  þorde  Jonssyni.  Halldoru  Snorra- 
dottur  oc  Helga  þorvalldzsýni.  ad  þar  voru  þeir  j  hiaa  oc  heyrdu 
ca  ad  Ketill  bonde  Asgrijmsson5)  eignade  sier  oc  atte  ad  sðgn 


')  430;  3)  Andnnar80n  430;  *)  þannig  hdrr.  =  Jóríðr?;  *)  þannig 
bdrr.,  en  það  er  vilt,  því  Vermundr  varð  ábóti  1405;  hér  er  að  ágizkun 
sett  1410;  s)  Ketill  rnun  vera  Bonr  Ásgríms  Snorrasonar,  er  bjó  í  Sæl- 
ingsdalstungu  1337;  Ásgrirar  hefir  þá  hlotið  að  vera  ungr  (f.  c.  1312  eða 
svo)  og  orðið  gamall  maðr;  það  gæti  verið  hann  sá  Ásgrímr  Snorrason, 
sem  nefndr  er  í  bréfi  1373,  og  hefði  þá  Ketill  verið  fæddr  seint  (svo 
sem   1360).       Helgi    Guttormsson    hefir    án    efa    verið   sonr  Guttorms  á 


1410.  SÆLTNGSDALSTUNGA.  729 

sier  elldri  manna  Suijnadal  allann  baadu  meigin  fraa  sneisar- 
gili  oc  vestur  j  miosyndi  ad  rauda  steini.  lýsti  kietill  ad  hann 
ætti  alla  riett  oc  riettarstad  j  Suijnadal  hiæ,  miosyndi  oc  hiellt 
fyrer  Logriett  sijna  oc  huamsueitinga.  heyrdu  vid  hier  ecki  tui- 
mæle  aa  ad  nockur  madur  eignadi  sier  eda  tilkall  veitti  þessari 
jordu  edr  riett  j  suijnadal  nema  kietil.  en  þat  gil  er  kallad 
sneisargil  er  skilur  landamerki  millum  tungu  'oc  leysingiastada 
ad  er  fyrer  nedan  er  samann  koma  suijnadalsaa  oc  diupadalsaa 
leysingiastada  meigin.  eru  þat  xxx.  vetur  eda  leingur  ad  vier 
heyrdum  onguann  mann  akall  veita  aa  þessa  jðrd  eda  sier  eigna 
nema  kietil  Asgrijmsson.  oc  hier  eptter  suerium  vid  ef  þurfa 
þiker  ok  þessa  jord  eignadi  hann  sier  oc  atti  oc  Sælingsdals- 
tungu  ad  sðgnn  sier  elldri  manna. 


607.  [um  1410). 

Vitnisburðr  |>orleifs    Snorrasonar   og  f>orvalds    Simeonssonar 
um  landamerki  Sælingsdalstungu. 

JSig.  143.  4to  bls.  300—301  á  pappír  skr.  c.  1600. 

|>etta  er  framsðgnn  þolleifs  Snorrasonar  oc  þorvalldz  Si- 
meonssonar.  ad  þar  voru  þeir  j  hia  [oc]  horfdu  vppa.  ad  kietill 
asgrijmsson  eignadi  sier  allann  suijnadal  baadumeiginn  fraa 
sneisargili  oc  vestur  j  miosyndi.  lysti  kietill  Bondi  ad  hann 
ætti  alla  riett  oc  riettarstad  j  suinadal  oc  hielltt  firir  logriett 
huammsueitiuga  oc  sijna  heyrdu  vid  fýrrnefndir  menn  hier 
ecki  tuijmæli  aa  ad  nockur  madur  eignade  sier  eda  tilkall 
veitti  þessari  jðrdu  eda  riett  j  suijnadal  nema  kietill.  Enn 
þat  gil  er  þui  kallad  sneisargil.  ad  er  firir  nedan  aamot  er 
rennur  diupadal  leysingiastada  meiginn.  eru  þat  xxx  vetur  edur 
leingur  ad  vier  heyrdum  onguann  akall  veita  þessari  jordu  eda 
sier  eigna  nema  kietill  asgrijmsson. 

Og  hier  eptter  vilium  vid  sueria  ef  þurfa  þiker  ad  þessa  jðrd 
eignadi  hann  sier  oc  Sælingsdalstungu. 


Staðarfelli,  Örnólfssonar,  en  faðir  þórðar,  föður  Sturlrj,  föður  Orms  lög- 
manns,  og  hefir  hann  tæplega  verið  mjög  gamall  maðr  þegar  hann  dó 
1427,  þó  gat  hann  hafa  verið  um  sextugt  eða  rúmlega  það. 


730  AKRAR  OG  KROSSHOLT.  1410. 

608.  10.  Marts  1410.  i  Skálholli. 

Jón  biskup  í  Skálholti  samþykkir  og  staðfestir  bréf  Vermundar 
ábóta  á  Helgafelli  frá  28.  Marts  1406  um  sóknarskipti  milli 
Akra  og  Krossholts  (sjá  Nr.  585  hér  að  framan). 

AM.  Fasc.  LXV,  17,  transskript  á  skinni  frá  1.  Apríl  1513; 
AM.  dipl.  afskrr.  1671  eptir  transskr.  —  Vér  skulnm,  af  því  að 
Jón  biskup  þessi  kemr  lítið  við  ísienzk  bréf,  nota  hér  tækifærið  til  að 
skýra  nokkru  gjör  frá  honum  eptir  norrænum  bréfum,  og  getum  vér 
þar  með  komizt  hjá  því,  að  taka  upp  sitt  á  hverjum  stað  hér  í 
safninu,  tilvísan  til  þessara  bréfa.  ÖIl  hin  eldri  biskupatöl  alt  fram 
til  Finns  biskups  hafa  slept  þessum  biskupi.  en  Nýi  annáll  skýrir 
tiltölulega  vel  frá  honum.  og  getr  þess,  að  hann  hafi  verið  »ábóti 
at  Munklífi  í  Björgvín*.  Vér  finnum  Jóns  biskups  fyrst  getið  í 
bréfi  frá  20.  Maí  1385  og  er  hann  þá  orðinn  ábóti  í  Munklífi ; 
vottar  þar  »brodhir  Joon  medh  gudz  nad  abote  at  Munkalifue  i 
Biorgwin*  ásamt  konventubræðrnm  um  prófentugjöf  Ögmundar  Og- 
mundssonar  til  klaustrsins  (DN.  XII,  115;  Cod.  Munk.  Christianiæ 
1845  bls.  58).  Hinn  23.  Jání  1388  geingr  dómr  ívars  lögmanns 
Sveinssonar  um  jörðina  Straumland  á  Lista,  milli  þormóðar  Hall- 
varðssonar  og  »erlighen  herra  herra  Jon  abota  at  Munkliue  i  Biorgwin« 
(DN.  XII,  117;  Cod.  Munk.  bls.  118  —  19).  Hinn  18.  Okt.  1391 
útgefr  Jakob  Björgynjarbiskup  jarðaskiptabréf  »medh  heidhirligom 
manne  herra  Jone  medh  gudz  miskun  abota  at  Munkliue«  (DN.  XII, 
121;  Cod.  Munk.  bls.  65).  Hinn  13.  Júlí  1399  skýrir  Petrus 
Haghedorp  notarius  frá  aflátsbréfi  Bonifacii  páfa  hins  IX..  og  standa 
þar  þessi  orð  um  Jón  biskup:  »coram  religioso  patre  videlicet  do- 
mino  Johanne  abbate  monasterij  Munkliue  ordinis  sancti  Benedicti«. 
(DN.  XII,  132;  Cod.  Munk.  bls  91  -  92j.  þann  19.  August  c. 
1400  votta  þrír  menn  um  samning  »erligx  herra  herra  Jons  abota 
at  Munkliui  oc  Olafs  Haldorssonar«  (DN.  XII,  134;  Cod.  Munk. 
bls.  32).  Hinn  3.  Nov.  1402  lýsa  tveir  menn  vitnisburði  Elínar 
Erlingsdóttur  fyrir  •  heidhirligom  maune  herra  Jone  medh  gudz  nadh 
abota  at  Munclifue  i  Biorgwin*  (DN.  XII,  137;  Cod.  Munk.  bls. 
92 — 93).  þann  26  Apr.  1403  votta  tveir  menn  um  nokkrar  jarðir, 
er  þjóðhildr  Helgadóttir  gaf  »heidhirligom  herra  herra  Jone  medh 
gudz  nadh  abota  at  Muncliui  i  Bergwin«  (DN.  XII,  138;  Cod. 
Munk.  97 — 98).  Hið  síðasta  bréf,  er  hann  kemr  við  í  Noregi  áðr 
hann  yrði  biskup  í  Skálholti,  er  frá  8.  Júlí  1405,  þar  sem  »brodhir 
Jon  aboth  at  Munkliui  medh  gudz  nadh«  vottar  um  afhending  nokk- 
urra  húsa  Munklífis,  er  það  átti  í  Feðju  (DN.  XII,  140;  Cod.  Munk. 
67).  1408  segir  Nýi  annáll,  að  Jón  biskup  »er  verið  hafði  ábóti 
at  Munklífi  í  Björgvín«,  hafi  komið  át  og  sungið  fyrstu  messu  sína 
í  Skálholti  in  nativitate  gloriosæ  virginis  (=  8.  Sept.),  og  þá  hafi 
verið  haldin  þar  veizla  mikil,  en  einginn  ábóti  er  nefndr  í  Munklífi 
sem  eptirmaðr    Jóns    fyrri    en    5.  Sept  1410  (DN.  XII,   145;  Cod. 


1410.  AKRAR  OG  KROSSHOLT.  731 

Munk.  bls.  71  —  72),  að  þar  er  kominn  Steinn  ábóti,  en  ráða  má 
þó  af  verndarbréfi  Eiríks  konungs  af  Pommern  fyrir  klaustrið  frá 
29.  Okt.  1408  (DN.  XII,  142;  Cod.  Munk,  bls.  16)  að  þá  hafi  Jón 
með  vissu  verið  farinn  og  annaðhvort  ábótalaust  klaustrið  eða  Steinn 
ekki  enn  vígðr,  því  að  nafns  ábóta  er  látið  ógetið  í  bréfinu.  1409 
getr  Nýi  annáll  þess,  að  Jón  biskup  hafi  riðið  í  vísitazíu  norðr  um 
land  og  verið  vel  tekið.  Á  íslandi  kemr  og  Jón  biskup  fyrst 
við  gjörning,  svo  að  vér  nú  vitum,  7.  Júlí  1409  (sjá  Nr.  600 
hér  að  framau)  og  þar  næst  hinn  10.  Marts  1410,  og  erþað  eptir- 
faranda  bréf.  .  En  5.  September  1410  í  Björgvin  da?mir  Aslákr  Bolt 
erkibiskup  Munkalífsklaustri  18  mánaða  mataból  í  jörðinni  Vang  í 
Sogni,  er  Sigurðr  Björnsson  hafði  haldið  í  fjórtán  ár:  «spurdhum 
ver  þa  han  hwat  beuiisning  hann  hafdhe  fire  sek  till  fernempda 
iordh  klostirsens.  sagdhe  þa  werdhe[li]kin  herra  Jon  biscopp  j 
Scalaholt  hafdhe  giorth  eith  skifte  medh  honom  þa  han 
aboth  var  j  Munklif  i  þesso  matho  at  han  gaf  honum  þe  fer- 
nempda  iordh  fire  eina  tuft  som  Griisen  heitir  oc  liggir  í  Marteins 
kirkiu  sokn  i  Bergwin«.  En  ekki  sagðist  Sigurðr  hafa  bréf  fyrir 
þessu  en  lifandi  votta  (DN.  XII,  145;  Cod.  Munk.  bls.  71).  Hinn 
9.  Oktober  1410  lýsir  Jón  Eiríksson  kanoki  í  Niðarósi  kaupi  Eiríks 
Rögnvaldssonar  föður  síns  »gudh  hans  sall  hafue*  »vidh  erlighin 
herra  oc  andelighan  fadhir  herra  Jon  medh  gudz  nadh  biscop  i 
Scaalholte  a  Jslande«  á  jörðunni  Dúfuhúsi  í  Björgvin,  er  ábóti  lét, 
en  gjörningrinn  var  aldrei  bréfaðr  (DN.  XII,  147;  Cod.  Munk.  bls. 
53 — 54).  1411  getr  Nýi  annáll  um  Oddamál,  þar  sem  allar 
eignir  séra  Vigfúsar  þorbjarnarsonar  voru  dæmdar  undir  Jón  biskup 
og  presti  ger  suðrganga.  Hinn  12.  Febrúar  1412  transskríberar 
Jón  biskup  í  Skálholti  með  fleirum  mönnum  máldaga  Breiðabólstaðar  í 
Fljótshlíð  frá  1371.  Hinn  14.  Febrúar  1413  í  Björgvin  er  enn 
gefið  út  bréf  um  það  jarðaskipti  (>>Grisen«),  »som  longo  adhir  giort 
var  mellom  vyrdheligx  fadhirs  biscop  Joons  i  Skallholte 
a  Jjslande  som  þa  abothe  var  i  adhir  nempdo  klostre« 
(o:  Munklífi;  DN.  XII,  150;  Cod.  Munk.  bls.  74-75).  21.  Aug. 
1425  er  enn  gefið  út  bréf'  um  þessi  jarðaskipti,  en  þar  er  Jón  ekki 
nefndr  (DN.  XII,  179;  Cod.  Munk.  bls.  72—74),  og  aptr  er  enn 
18.  Okt.  1426  gefið  út  bréf  um  sama  jarðaskipti  »medh  andeligh- 
om  fadhir  brodhir  Jone  medh  gudz  nadh  abota  i  Munklifue  gudh 
hans  saall  hafue-  (DN.  XII.  182;  Cod.  Munk.  bls.  74).  Nýi  annáll 
getr  þess,  að  Jón  biskup  hafi  dáið  1413,  en  á  lífi  var  hann  25.  Júlí 
1413,  því  að  þá  gaf  hann  út  bréf  um  reka  Viðeyjarklaustrs.  Eptir 
því  sem  ráða  er,  virðist  Jón  biskup  hafa  verið  röggsamlegr  maðr. 

Wier  brodir  Jon  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti  heils- 
um  ollum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edur  heyra  med  gudz 
quediu  ok  vorri.  kuimugtt  giorandi  at  gudrun  styrsdottir  kom 
fyrir  oss  oc  tiedi  fur  oss  opid  bref  herra  vermundar  aabota  med 
samri  nad  abota  a  helgafelli.  j  huoriu  ad  stod.  ad  hann  henni 
hefdi  skipat.  þaa  hann  var  j  heilagrar  skalholltz  kirkiu  officialis 


732  AKKAR  OG  KROSSHOLT.  1410. 

starfi.  bafandi  fur  sier  skipan  og  giord  herra  gyrdz  godrar 
minnijngar  skalholltz  biskups  vorz  foruerara  fordum.  ad  kirki- 
unni  a  ekrum  skylldi  obrygduliga  fylgia.  hafa  ok  hallda  þann 
maaldaga.  sem  hanz  bref  þar  um  giortt  wtskyrir  ok  greinir 
sem  med  þetta  vort  bref  er  fest  med  ollum  sijnum  greinum 
oc  articulis  oc  þeirra  fleyra  heilagrar  skalholltzkirkiu  formanna 
skipan  oc  giordir  hier  vm  votta  j  þeirra  brefi  oc  sijdan  j 
þessu  voru  nefnast. 

Nu  af  þui  ad  þessi  hans  skipan  oc  giord  synest  oss  ecki  j 
nockrum  hlut  oskiallig  vera.  oc  eingin  loglig  motkost  hafa  fur 
oss  komit  hier  j  moti  af  nockrum  manne  oc  ei  finnum  vær 
sialfir  eda  megum  hier  j  moti  laata  koma  annat  sanara  enn  sem 
fur  nefnd  Gudrun  tiedi  vm  þetta  maal.  þui  stadfestum  vier  med 
þessu  voru  opnu  brefi.  fur  nefntt  bref  herra  vermundar  abota 
med  ollum  sijnum  greinum  oc  articulis  sem  vottar  vm  mal- 
daga  millum  krossholltz  oc  akra  kirkiu.  huorsu  þat  greinir 
nefndra  kirkna  j  millum.  huat  huor  þeirra  skylldi  eiga  til 
Renttu.  af  þeim  bæum  sem  þar  til  skyliazt  med  lysitollum  oc 
lijkaofFrum.  er  suo  heita.  Eyriksstodum.  jsleifarhusum  oc  huals- 
eyum.  wr  vogi  oc  skutilzey.  vr  laxarhollti  oc  homrum.  skijdz- 
hollti  oc  kalfalæk.  þui  skipum  vier  enn  ad  nýu  biskup  jon  med 
þessu  voru  opnnu  brefi.  og  stadfestum  giordir  oc  skipaner 
vorra  forverara  heilagrar  skalholltz  kirkiu  formanua.  furst 
biskupa.  sijra  snorra  oc  sijra  ola.  sem  ecki  hafa  viliat  adra 
skipan  aa  giora  enn  aadr  hefur  verit.  ad  lysitollar  oc  lijka  offur 
af  furnefndum  bæum  skal  lukast  til  akra  kirkiu  æuenlega 
hiedan  af  vm  alldur  oc  æfi  obrigdanliga  standa  skulandi  j  suo 
maata  sem  til  skilur  j  optnefndu  brefi  herra  vermundar  abota 
tijttnefndz1)  hier  med  festu  vndir  bannz  pijnu  oc  jnngengu 
heilagrar  kirkiu  oc  afsetnijngu  hennar  sacramentorum  huorium 
sem  þessa  skipan  oc  giord  dyrfast  ad  riufa.  hindra  eda  talma 
aflogliga  fur  nefndri  akrakirkiu.  skulu  furnefndir  bæir  sækia 
tijdir  til  akra  sektalaust  vndan  teknum  enum  stæstum  haatijd- 
um.  Skipum  vier  oc  med  þessu  voru  opnu  brefi  ad  ecki  skal 
meyra  lukast  j  afgialld  af  akra  kirkiu  enn  vj  aurar  aa  huoriu 
ari  hiedan  af  vm  alldur  oc  æfi  til  krossholltz  kirkiu  obrigdu- 
liga  fast  oc  stodugt  standa  skulandi. 


J)  tijttznefndz,  transskr. 


1410.  DÓMSBRÉF  UM   ARFTÖKU.  733 

Oc  til  meiri  sanninda  hier  vm.  setium  vier  vortt  jnnsigle 
fur  þetta  bref  er  giortt  var  j  skalhollti  manudaginn  næstan 
fyrir  Gregoriusmess  anno  CO  cd  decimo1). 


609.  3.  April  1410.  á  Hrafoagili. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Rafni  lögmanni  Gudmundssyni 
um  arf  eptir  Guðrúnu  J>orgilsdóttur,  og  dæma  þeir,  samkvæmt 
réttarbót  Hákonar  konungs  frá  23.  Júní  1305,  J>orkel  Bergs- 
son  og  Guðrúnu  löglig  hjón  og  börn  þeirra  skilgetin  og  eiga 
að  setjast  í  arfinn. 

AM.  Fasc.  VI,  30,  frumbréfið  á  skinni;  hafa  verið  6  innsigli 
fyrír  því,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  Um  bréfið  segir  Árni: 
»Anno  1715  feinged  fra  Monsr.  þorsteine  Sigurdzsyne,  hier  i  Kaup- 
enhafn.  Enn  hann  hafdi  feinged  nordan  á  Jslande,  af  Sr  Sæmundi 
Hrolfssyne«.     AM.  dipl.  afskrr.  609  (eptir  frumbr.). 

domr2). 

f>eim  godvm  monnvm  sem  þetta  bref  sea  edr  heyra  senda 
gamle  marteinsson.  finnbogi  jonsson.  arni  einarsson.  steffaan 
gvnnlavghsson.  Rvnolfr  sturlvson  ok  hallr  olafsson  kuediv  gvds 
ok  sina  kvnnigt  geranndi  at  þa  er  lidit  vaar  fra  hegat  bvrd 
vaars  herra  iehsv  christi  þvshvndrath  fiogvr  hvndrad  ok  tiv  aar 
midvikvdag  næstan  fýrir  ambrosivs  OOesso  at  Rafnagili  j  eýia- 
firdi  vorvm  wer  j  dom  nefnndir  af  aafnne  gvdmvndz  syni  log- 
manne  at  dæma  j  millvm  þorleifs  bonda  arnasonar  j  logligv 
vmbodi  gvnnlavghs  teitzsonar  ok  þorbiargar  gvdmvndardottvr 
er  sier  kollvdv  allann  arf  eptir  gvdrvnw  þorgilsdottvr  en  af 
annaBe  halfv  þorkels  bonda  bergssonar  er  þar  var  lðgliga  fyrir 
stefnndr. 

jtem  j  fyrstv  grein  let  nefndr  þorkell  sveria  tva  skilrika 
vatta  er  sva  hietv  eyiolfr  þorsteinsson  ok  eirekr  gestson  at  þeir 
vissv  firir  fvll  sannendi  at  þat  vorv  ellefv  vetr  fra  þvi  er 
nefndr  þorkell  kom  aasamt  med  gvdrvnv  þorgilsdottvr  ok  til 
þess  er  hvn  andadizst.  vissv  þeir  ok  at  þav  hielldv  sigh  firir 
loghlig  hion  wm  allann  þann  tiraa  aa  millæ  er  hann  var  hier 
aa  landi.  var  þorkell  her  aa  jslandi  enn  tivnda    vetrin  ok  woro 

')  detimo.  trannssk.;  2)  aptan  á  bréfinu. 


734  DÓMSBRÉF  UM  ARFTÖKU.  1410. 

þav  þa  enn  aasamt.  heyrdv  þeir  þat  alldri  býgdarfleýgt  vera 
at  hwn  veri  hans  frilla  edr  horkona  helldr  heyrdv  þeir  þat 
marga  menn  segia  at  þav  veri  loglig  hion.  vndir  somv  grein 
sor  nefnndr  eirekr  at  hann  heýrdi  þorolf  biarnarson  þvi  lysa 
fyrir  sier  at  hann  hefdi  heýrtt  þorgils  bonda  petrsson  þvi  lysa 
fyrir  sier  ad  hann  hefdi  hia  verit  at  þorkell  bergsson  hefdi  fest 
gvdrvnv  þorgilsdottur  heima  at  þoroddzstodvm. 

j  þridiu  grein  sor  gvdmvndr  steingrimsson .  at  hann  hafdi 
heýrt  þorgils  bonda  petrsson  þvi  lysa  fyrir  sier  ad  opt  nefndr 
þorkell  hefdi  fest  gvdrvnv  dottur  hans  ok  þav  veri  logligh  hion. 

j  fiordv  grein  sor  jon  sigvrdarson  ath  þar  hefdi  hann  hia 
verit  sied  ok  heyrtt  aa  aa  þoroddzstodvm  aa  svalbardz  strond  j 
skaalanvm  at  tittnefndr  þorkell  festi  gvdrvnv  þorgilsdottur  sier 
til  eighinkonv  at  gvds  logvm  þessvm  monnvm  hiaverandvm 
þorgilsi  bonda  fodvr  hennar.  þorolfi  bonda  biarnarsyoi.  klaarw 
ormsdottvr  ok  þorbiorghv  gvdmvndardottvr  ok  fleirvm  odrvm 
godvm  monnvm. 

Nw  sakir  þess  at  rettarbot  hakonar  kongs1)  seghir  svo  at 
þav  hion  er  aasamt  erv  tív  vetr  ok  hallda  sigh  fyrir  logligh 
hion  ath  þeirra  bornn  skolv  j  arfb  setiazst  ok  halldazst  fyrir 
skilgetin  ok  þvi  dæmdvm  vær  bornn  þorkels  bergssonar  þav  er 
hann  hefvir  aatt  med  gvdrvnv  þorgilsdottvr  skilgetin  ok  log- 
ligha  til  arfbs  komin  eptir  fodvr  sinn  ok  modvr  ok  adra  frændr 
sina  eptir  þvi  sem  loghbok  giorir  raad  fyrir  j  erfdataali  ok  skil- 
getnir  menn  eighw  ath  taka. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settvm  wer  fyimefndir  menn  vaar 
jncigle  fyrir  þetta  domsbref  er  giortt  var  j  sama  stad  ok  aare 
deghi  sidar  en  fyR  segir. 


610.  19.  Juni  1410.       á  Grund  i  Eyiaíirði. 

Jón  Jónsson  vottar,  að  Hálfdán  Einarsson  gerði  testament  sitt 
í  Kristnesi  í  Eyjafirði  og  gat  Katli  syni  sínum  hálfa  jörðina 
Nes  í  Höfðahverfi,  en  helminginn  Hallgrími  syni  sínum. 

AM.  255.  4to    bls.  484.      Bréfabók  séra  Skúla  þorlákssonar  á 
Grenjaðarstað  skrifuð  á  árnnum   1687 — 89. 

')  Sbr.  réttarbót  23.  Jání  1305  §  6  (Dipl.  Isl.  II,  344). 


1410.  TESTAMENT  HÁLFDANAR.   —  HAGI.  735 

Vitnissburdur  Jons  Jonssonar  vppa  Testamentissgiof  Halfdanar 
Eynarssonar  Katle  og  Hallgrijme  sonum  sijnum  giefna  1410 
effter  sinn  dag. 
f>ad  giore  eg  Jon  Jonsson  godum  monnum  vitanlegt  med 
þessu  mijnu  opnu  briefe.  ad  þar  var  eg  j  hia.  sá  eg  og  heyrdi 
eg  á  ad  Halfdan  Eynarsson  giordi  sitt  Testamentum  j  Krist- 
nese  j  Eyafirde.  og  gaff  Katle  syne  sijnum  jordena  halfa  nes.  er 
liggur  j  Hoffdahuerffe  j  laufass  kyrkiu  sokn.  og  þar  til  tiju 
malnitu  kugillde.  og  suo  þar  med  tye.  suerd  og  hanska.  hest 
og  Reidskap.  En  annann  helmijng  jardar  gaff  hann  Hallgrijme 
syne  sijnum  og  þar  med  tiju  kuillde  med  þeim  skildaga.  eff 
fir  nefndur  kietill  lifdi  Hallgrijme  leingur  þa  skillde  Kietill 
eignast  alla  jordena  Nes.  Enn  þaug  xc  sem  Haldan  gaf  Hall- 
grijme  skillde  falla  afftur  til  erffingja.  og  hier  effter  vil  eg 
sueria  fullann  bokareyd.  ef  þurfa  þiker.  Og  til  sannenda  hier 
wmm  setta  eg  mitt  jnncigle  fyrir  þetta  vitnissburdar  brieff. 
skriffad  a  Grund  j  Eyaíirde.  fimtudagenn  næstann  fyrer  Jons- 
messu  Baptistæ  Anno  Domini  CD.  cd.  x. 


611.  31.  December  1410.        að  Sauðhúsum. 

Bjarni  Ljótsson  vottar,  að  hann  var  hjá,  þegar  Filippus  Gísla- 
son  gerði  sitt  testamentum,  heill  að  vitsmunum,  en  kránkr  í 
líkam,  og  lýsti  því,  að  fórðr  bróðir  hans  skyldi  ganga  að 
hálfum  Haga  og  samþykti  Guðný  fórðardóttir  kona  hans  það; 
kvað  hann  og  |>órð  eiga  meiri  peninga  í  sinn  garð,  ef  reiknað 
væri. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1096,  eptir  frumbréfinu.  Árni  lýsir  inn- 
siglinu.  »Skriftón  a  brefenu  er  krokott,  alika  og  i  norsknm 
brefum«   (AM.). 

J>ath  gerer  ek  biarne  liotzson  godum  monnum  kwnnigt 
med  þesso  míno  brefe  ath  ek  var  j  hia  j  hagha  aa  bardastrond 
þaa  er  filepus  gislason  gerde  sitt  testamentum  heill  at  vitz- 
mvnum  en  krankur  j  lijkam.  lyste  hann  þvi  þa  fýrer  ollv  þvi 
godo  folke  sem  hia  var  at  hann  hefde  eýnghva  peningha 
feingit  þorde  gislasyne  brodur  sinum  fýrer  halfa  jordina  hagha 
aa  bardastrond  fýr  nefnda.  gerde  hann  þaa  ok  suo  itaad  fýrer  ath 
þordr  gislason  broder  hans  skwllde  gangha  aptur  at  jordu  sinne 


736  hagi.  1411. 

optnefndum  halfvm  haga  ai  bardastrond  ok  þessa  hans  gerd 
samþýckte  gwdný  þordardotter  hwstro  adrnefnds  fylipus  gisla- 
sonar  ok  gisle  son  hans  sem  þaa  var  komin  til  aara  sinDa.  gerdo 
þav  petta  oll  saman  med  handabande  at  þordr  gislason  skwllde 
eiga  tijttnefnda  jord  halfan  haga  aa  bardastrond  frialsa  ok 
aakeýrolavsa  ok  aller  hans  erfingiar  fýrer  optnefndum  fijlipus 
ok  ollum  hans  erfingivm.  lýste  fijlepus  gislason  þo  þvi  at  þordr 
broder  hans  ætte  meire  peninga  j  hans  gard  ok  hans  erfingia 
vm  ef  hann  villde  reikna.  vil  ek  adr  nefndr  biarne  her  epter 
sveria  ef  þýrfa  þicker.  Ok  til  sanninda  her  vm  þenna  minn 
vithnisbwrd  setta  ek  biarne  liotzson  mitt  jnzcigle  fýrer  þetta 
bref  sem  gert  var  at  savdhwsum  j  laxardal  aata  kvelld  jola 
anno  domini  CD°  cccc0  x°. 

var  ek  adr  nefndr  biarne  nær  þvi  at  þordr  gislason  feck 
gisla  brodursyne  sinum  halfan  haga  til  kvonarmundar  j  svo 
mata  at  hann  skilde  sick  aptur  jord  sina  vm  ef  gisle  deýde 
barnlavs. 


612.  10.  November  1411.  á  \aðli  á  Barðaströnd. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Ara  Guðmundssyni  »kongs  um- 
boðsmanni  yfir  Vestfjörðum  að  Gilsfirði  og  Hrútafjarðará«,  þar 
sem  þeir  dæma  að  Sigurðr  pórðarson  hafi  stefnt  Jörundi  J>órð- 
arsyni  löglega  stundarstefnu,  og  að  Guðrún  þórðardóttir  mætti 
bera  Sigurði  J>órðarsyni  sannindavitni.  ef  hún  vildi. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1099,  eptir  frumritinu.  Voru  þrjú  inn- 
sigli  dottin  frá,  en  þrjú  voru  fyrir  og  lýsir  Árni  þeim  og  dregr  upp 
innsigli  Auðuuar  Magnússonar;  er  í  því  hægri  hönd  er  heldr  á  öxi. 

í>eim  godvm  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
bavdvarr  rafnsson.  olafr  brandsson.  þordr  svartsson.  avdvn 
magnusson.  jon  þordarson  ok  hallr  kalfsson  q[uediu]  G[uds]  ok 
sina  kunnigt  gerandi  ath  ver  vorvm  j  dom  nefndir  af  ara  gvd- 
mundssyni  kongs  vmbodsmanni  yfver  vestfiordvm  ath  gilsfirdi 
ok  hrvtafiardaraa  ath  vadli  a  bardastravnd  a  almenniligv  her- 
adsþingi  at  dgma  hvart  sigurdr  þordarson  hefdi  stefnt  javrvndi 
þordarsyni  lavgliga  stundarstefnu  eda  eigi    ok   þui    saker   þess 


1411.  HAGI   Á   BARÐASTRÖND.  737 

ath  kongs  umbodsmadr  hafdi  fengit  fýB  nefDdum  sigurdi  vm- 
bod  med  handabandi  ok  vottvm  demdvm  ver  adr  nefnder  menn 
stefnv[na]  lavgliga. 

Jtem  j  annari  grein  voro  ver  tittnefnder  menn  j  dom 
.nefnder  af  kongs  vmbodsmanni  ath  dema  hvart  gvdrvn  þordar- 
dotter  mgtti  bera  sigurdi  þordarsyni  sanninda  vitni  eda  eigi. 
þui  saker  þess  ath  ver  vissvm  hvarki  frendsemi  ne  avnnvr 
venzl  j  millvm  þeirra  d§mdvm  ver  optnefnder  menn  fyRnefnda 
gvdrvnv  mega  bera  fvllann  vitnisbvrd  ef  hon  villdi.  Ok  til 
sanninda  her  vm  settvm  ver  fyimefnder  menn  var  jnsigli  firir 
þetta  domsbref  gert  a  vadli  a  bardastrond  þridiadag  nesta  firir 
marteinsCDesso  anno  domini  CD°.  cccc0.  xj. 


613.  10.  November  1411  á  Vaðli  á  Barðaströnd. 

Vitnisburðr  þrúðar  Árnadóttur  og  Guðrúnar  J>órðardóttur  um 
að  pórðr  Filippusson  lagði  J>órði  Gíslasyni  aptur  hálfan  Haga.. 
sem  hann  hafði  feingið  föður  hans  til  kvonarmundar,  en  hálfan 
lét  hann  fyrir  peningamissa,  og  samþykti  það  Guðrún  Snorra- 
dóttir  og  Jörundr  þórðarson,  sonr  hennar,  sagði  fyrir  handa- 
bandi  þeirra. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1100,  eptir  frumritinu.  Innsigli  Ara  og 
Ólafs  Brandssonar  var  fyrir  bréfinu,  en  hin  voru  dottin  f'rá.  »Brefed 
hefr  alldrei  vid  neitt  annad  samanstungid  verid.  a  þvi  er  krokott 
skrift  álika  sem  finzt  i  norskum  brefum«. 

Jn  primis  er  þetta  vithnisbwrdr  þrwdar  arnadottur  ok 
gwdrunar  þordardottur  at  þær  saa  aa  handaband  þeirra  þordar 
gislasonar  og  þordar  fijlipussonar.  falst  þat  vnder  þeirra  handa- 
band[i]  at  þordr  fijlippusson  lagde  aftur  halfan  haga  þann  sem 
þordur  gislason  hafde  feing[it|  fodur  hans  til  kvonarmundar 
en  halfan  haaga  feck  fýrnefndr  þordr  fijlippusson  þorde  gisla- 
sýne  fýrer  þann  peninga  missa  er  tittnefndr  þordr  hafde  haft 
sijdan  fijlippus  broder  hans  gifthizst  til  æfinligrar  eignar  hon- 
um  ok  hans  erfingium.  geck  her  til  handabandz  ok  samþýcktar 
gwdrvn  snorradotter  er  þæ,  var  Rettur  erfinge  þordar  fijlipussonar 
ok  jorundur  þordarson  fýrersagde  handabande  þeirra  modur 
sinnar  ok  þordar  gislasonar  ok  samþýckte  alla  þessá  fýrnefnda 
gerd.  lyste  ok  fýrnefndr  þordr  filippusson  þvi  at  þordr  gislason 

Dipl.  Ist     II).  B.  47 


738  HAGI   Á    BARÐASTRÖND.  1411. 

ætte  meire  peoingha  j  hans  gard  ef  hann  villde  Reikna  oc  suo 
hefde  hans  fader  honum  sagth.  var  opt  nefndr  þordr  fijlippus- 
son  þaa  heill  at  vithe  ok  vizmunum  þa  er  hann  gerde  þenna 
gerningh.  beidde  are  gwdmundsson  sýslomann  jorund  þordar- 
son  at  leida  sin  prof  þav  hann  til  hefde  ok  aadr  nefndr  jor- 
undr  hafde  adr  heim  vænzst  j  herad  af  logþinghe  ok  baud  sick 
til  at  tacka  a  þeim.  en  titt  nefndr  jorundr  sagdizst  þar  eingin 
vithne  hafa  ok  þvi  soru  fýrnefndar  kwinnur  þrudr  arnadotter 
ok  gwdrun  þordatdotter  fwllan  bokareid  fyrer  ara  gwdmunds- 
syne  sýslomanne  ýfer  vestfiordum  epter  þvi  sem  þeirra  fýrr 
skrifadr  vithnisbw[r]dr  til  seger. 

Ok  til  sanninda  her  um  setta  ek  are  gwdmundsson  kongs 
vmbodzmann  mitt  jnzcigle  ok  olafr  brandzson.  boduar  Rafns- 
son.  þordr  suartzsson  ok  hallur  kalfsson  sin  jnzcighle  med  mino 
jnzcigle  fýrer  þetta  vithnisbwrdarbref  sem  gert  var  at  vadle  aa 
bardastrond  týrsdagh  næstan  fýrer  marteins  (Oesso  anno 
domini  tt)°.  cccc0.  vndecimo. 


614.  17.  November  1411.        á  Reykhólum. 

Hallr  Kálfsson  og  Bjarni  Ljótsson  votta  um  vitnisburð  £or- 
móðar  Önundarsonar  og  £rúðar  Árnadóttur,  sem  kemr  hér 
næst  á  eptir. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1101,  eptir  frumritinu.  Árni  segir  að 
iunsigli  Halls  Kálfssonar  hafi  verið  fyrir  bréfinu,  en  innsigli  Bjarna 
hafi  verið  slitið  frá. 

f>ath  gerer1)  vid  hallur  kalfsson  ok  biarne  liotzson  godum 
monnum  kwnnight  med  þesso  ockro  brefe  ath  vid  vorum  hia 
sam  ok  heýrdum  aa  ath  þormodur  aunondarson  ok  þrudr  arna- 
dotter  handlogdo  sigurde  þordarsyne  suo  felidan  vithnisbwrd 
sem  sw  skra  til  seger  sem  her  er  med  bvndin  þesso  ockro 
brefe.  Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vid  ockur  incigle  fyrer 
þetta  bref  sem  gert  var  m  Reýkholum  aa  Reýkianese  týrsdag 
næstan  fyrer  octaauo  sancti  martini  episcopi  et  confessores1) 
anno  domini  (D°.  cccc0.  ij. 

')  þannig. 


1411.  HAGI   A    BARÐASTRÖND.  739 

615.  [17..November  1411.        á  Reykholum]. 

Vitnisburðr  f>ormóðar  Önundarsonar  og  J>rúðar  Árnadóttur,  að 
þau  hafi  verið  í  skálanum  í  Haga  á  Barðaströnd  manndauða 
haustið  »seinnara«  og  heyrtá,  að  J>órðr  djákni  Filippusson  gerði 
sinn  reikningsskap  heill  að  viti  og  skynsemi,  og  gjörning  þann, 
er  hann  gerði  við  f>órð  Gíslason  föðurbróður  sinn,  gerði  hann 
áðr  hann  væri  olíaðr,  og  lofuðu  þau  að  eiðfesta  frambnrð  sinn, 
ef  Sigurðr  |>órðarson  krefði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1102.  »Ex  avthentica  pagina  pprgamena* 
(AM.).  »Under  þessare  ákra  hafa  alidregi  nein  innsigie  vered, 
helldr  hefr  hun  i  ðndverdu  samanstungin  verid  vid  vitnisburd  Hallz 
Ealfssonar  og  Biarna  Liotzsonar  dat.  ad  Reykholum  tyrsdag  næstan 
fyrer  octavo  sancti  Martini  Episcopi  et  confeseoris  1411  (=  Nr.  614). 
Samanstungin,  seige  eg,  á  þann  mata,  ad  þveingerner  i  þeirra  innsiglum 
ganga  i  gegnum  nedsta  iadarinn  á  skránne.  Sidan  hefr  hun  á  ny 
saman  stungin  vered  vid  vitnisburd  Magnuss  Hallzsonar,  Hallz  Ealfs- 
sonar,  þorsteins  Gudmundzsonar  og  Jons  Helgasonar  um  þad  sem 
fram  for  a  Berufiardarþinge  1412  þridiudagin  næstan  fyrir  Jons- 
messu  baptiste«   [(AM.)  =  Nr.  621]. 

Jn  primis  er  þetta  vithnisbwrdr  þormodar  onundarsonar 
ok  þrudar  carnadottur  ath  þau  saugdozst  verit  hafa  j  skalanum 
j  haga  aa  bardastrond  mandeyda  haustit  seinnara  friadagh 
næstan  fýrer  mario  COesso  sijdare  vm  haustit1)  ok  hia  verit  ok 
heýrtt  <n  at  þordr  di[a]ckne  filippusson  gerde  sinn  Reikningsskap 
heil  at  vithe  ok  skýnseme  en  krankur  j  lijkama  ok  allan  þann 
gerningh  sem  hann  gerde  med  þord  gijslason  fodurbrodur  sinn 
ok  suarin  vætte  hafa  vmgeingit  gerde  þordr  fijlippusson  fýr  en 
hann  var  olijadur  ok  her  epter  sogdozst  fýrnefnder  menn  þor- 
modr  ok  þrudr  villdo  sveria  ok  lofodo  sigurde  þordarsyne  sinn 
vijtnisbwrd  her  vm  þegar  hann  þeim  med  logum  til  beidde 
med  fwllo  handabande. 

Jtem  ok  eýnghua  gerd  gerde  þordr  di[a]ckne  epter  þath 
er  hann  var  olijadr  wtan  hann  gaf  sira  axrna  eyiolfssyne  einn 
borinn  voskýrtil  ok  hetto  ok  hosur  sick  til  bænahalldz. 

')  mufi  vera  5    Sept.  1404. 


47* 


740  HAGI   Á   BARÐASTRÖND.  1411 

616.  18.  November  1411.         á  Reykholum. 

Ari  Guðmundssou  sýslumaðr  yfir  Vestfjörðum  og  þrír  menn 
aðrir  votta,  að  Jörundr  pórðarson  og  Sigurðr  pórðarson  höfðu 
handsöl  að  því  að  koma  á  næsta  vorþing,  sem  Ari  setti  þeim, 
með  öll  sín  vitni  og  próf  og  svo  skyldi  þeir  koma  til  næsta 
alþingis  eða  umboðsmenn  þeirra  í  lögréttu  næstan  særan  dag 
eptir  Pétrs  messu  og  Páls,  undir  dómnefnu  lögmanns. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.   1097,  eptir  frumritinu.      »Fyrer   brefinu 
hafa  vered  4  Jnnsigle,  eru  nu  ðll  burtu«   (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
erligur  mann  are  gwdmundsson  sýslomann  yfer  vestfiordum 
olafr  brandsson.  boduar  Rafnsson  ok  hallur  kalfsson  Q[uediu] 
G[udsj  ok  sina  kwnnigth  gerande  ath  manodagh  næstan  fyrer 
marteins  messo1)  at  vaadle  a  bardastrond  anno  domini  (0°. 
cccc0.  vndecimo  aa,  almenneligho  heradsþinghe  vorum  vær  hia 
ok  saam  [okj  heyrdum  ca  at  þeir  hielldo  hondum  saman  af 
einne  alfo  jorundr  þordarson  en  anare  sigurdr  þordarson. 
falzst  þat  vnder  þeirra  handabande  at  þeir  lofodo  sick  baader 
aa  þat  næsta  vorþingh  sem  are  gwdmundsson  sette  þeim  þegar 
sigurdr  kvæme  sunnan  um  land.  skwlldo  þeir  þca  bcader  þar 
komner  sem  stefuder  med  oll  þau  vithne  sem  þeir  til  hefde  ok 
þeim  matte  til  bata  verda  j  þeirra  malaferlum  ok  eighe  voro 
adr  teckin  en  þau  sem  þar  være  þca  eighe  komin  ok  j  herade 
mætte  leidazst  þaa  skýlldo  þau  aa  huorga  sido  seinar  meir  heýr- 
azst  ok  ecke  afl  hafa. 

Jtem  lofudo  fýrnefnder  menn  jorundr  ok  sigurdr  ok  logdu 
sick  j  sama  handabande  til  næsta  loghþingbis  j  logretto  næstan 
særan  dagh  epter  petursmesso  at  sumre  komanda  vnder  þann 
dom  sem  loghman  þar  yfer  nefnde  ok  hans  ofrjskurd  med  oll 
þau  prof  og  skilrike  sem  þeir  framazst  til  hefde  vm  þeirra  mal 
en  oll  þau  þar  være  þaa  eighe  komin  þca  skwllde  þeim  for- 
skothit  ok  ecke  sidar  meir  heýrazst  eigha.  Være  suo  ath  þeir 
mætte  sialfer  ecke  til  þings  komaz  sacker  forfalla  þca  skwlldo 
koma  þeirra  loghliger  vmbodsmenn  suo  þar  mætte  til  calsættis 


')  þ.  e.  9.  Nóvember. 


1411.  REYNISTAÐARKLAUSTR.  741 

vegur  ca  gerazst    titt   nefndra  manna   j  millum   jordundar    ok 
sigurdar. 

Ok  til  sanninda  her  um  settum  vær  fýrrnefnder  menn  vor 
jnzcigle  fýrer  þetta  bref  skrifat  aa  Reykholum  aa  Reýkianese  mid- 
uikodagh  næsta  fýrer  ceciliomesso  aa  þvi  aare  sem  fýr  seger. 


617.  16-  December  1411.  á  Hólum  i  Hjaltadal. 

Logi  prestr  Stígsson  officialis  heilagrar  Hólakirkju  leggr  hálfa 
jörðina  á  Torfalæk  til  Reynistaðarklaustrs  af  því  að  klaustrinu 
hafi  hingað  til  eingir  peningar  komið  fyrir  hana,  og  bannar 
hann  Ólafi  Loðinssyni  að  nota  hana. 

AM.  280.  4to  bls.  21  skr.  c.  1640  með  hendi  Hákonar  Orms- 
sonar;  AM.  277.  4to  bls.  40  skr.  1640  af  Guðmundi  Andréssyni; 
JSig.  143.  4to  bls.  385  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c.  1640. 
»Novum  festum«  sbr.  hið  nýja  hald,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  305. 

Torffalækur1). 

Eg  Loge  prestur  Stigsson  Holakirkiu  officialis  kunngiðrer 
godum  mðnnum  þetta  breff  siaendum  og  heyrendum. 

Saker  þess  ad  ðnguer  peningar  haffa  fyrer  komed  stadnum 
i  Reyninese  fyrir  halffa  jðrdena  ad  Torffalæk  epter  þui  sem  loff- 
ad  var  fyrr  sðgdum  stad.  þui  skipar  eg  aptur  fyrrgreinda  halffa 
jðrd  Torffalæk  optneffndum  stad  og  klaustrenu  til  fullrar  ejgnar 
og  notar  og  stadarins  eign  vera  og  vered  haffa  upp  frá  þui 
er  hðnum  var  gieffenn  og  ei  voru  peningar  fyrer  lukter.  f>ui 
fyrerbyd  eg  þier  Olaffur  Lodensson  ad  haffa  eda  haffa  laata 
tijttneffnda  halffua  jðrd  þier  til  nockurrar  notar.  vpp  fraa  heyrdu 
þessu  minu  breffe  nema  radsmadur  þrattneffnds  stadarins  vilie 
frelsa  þier.  Býd  eg  £>orde  Hraffnssyne  ad  lesa  þetta  mitt  breff 
fyrer  neffndum  Olaffe  Lodenssyne.  vottum  hiaverandum. 

Og  til  sannennda  hier  vmm  setta  eg  officiolatus  jnsigle 
fyrer  þetta  breff.  skriffad  a  holum  i  hialltadal  in  ocktafa  nofi 
festi2)  Anno  Domini  M°.  cccc0.  xj°. 


')  Torfalækiarbref  143;    ')    festus(!)    280:    bendir    það    á,   að  Hákon 
Onns8on  muni  ekki  hafa  verið  latínulærðr. 


742  TRANSSKRIPT  —  HAGI.  1412. 

618.  12  Februar  1412.  i  Skálholti. 

Jón  biskup  í  Skálholti,  tveir  prestar   og    þrír    leikraenn  trans- 
skribera  máldaga  Breiðabólstaðar  í  Fljótshlíð. 

AM.  dipl.  afskrr.  2110  »ex  originali  Breidabolst.  Fliotzhlid*. 
þrjár  afskriptir. 

Avllum  monnura  þeim  sæm  þetta  bref  sia  æðr  hæýra  senða 
broðir  jon  visitator  ýfuer  allt  jslanð.  jon  þorstæinsson  radzmann 
j  skaalhollti.  broðir  þorfinr  bæinisson.  prestar.  jon  egilsson.  grimr 
egilsson  oc  snorri  jonsson  leikmenn  kveðiu  guds  oc  sina  kunn- 
igt  gerandi  ath  wer  saam  oc  yfuer  laasum  maalðaga  kirkiunnar 
aa  bræiðabolstað  j  fliotzhlið  suo  sem  hann  stendr  skrifuaðr  j 
maalðagabok  kirkiunnar  j  skaalhollti    oc    suo   laatanda  orð  epter 

orð  sem   hær  segir.  [Hér  kemr  máldaginn  frá  1371,  Dipl.  Isl.  III,  223]. 

Ok  til  sannenða  oc  mæiri  auðsyningar  hær  vm  setti  vorr 
virðuligr  herra  oc  anðaligr  faðir  herra  jon  meðr  guðs  naað 
biskup  j  skælhollti  sin  jnnzsigli  med  worum  inuzsiglum  fir 
þetta  maaldaga  bref  gert  j  skaalhollti  pridie  ýdus  februarij  anno 
domini  <TC°.  cð°.  duoðecimo. 


619.  22.  Juni  1412.  á  Reykholum. 

Ari  Guðmundsson  kongs  umboðsmaðr  í  Vestfjörðum  vottar,  að 
bæði  hann  og  Sigurðr  þórðarson  hafi  krafizt  Jörundar  J>órðarsonar 
eða  hans  löglegs  umboðsmanns  á  þingi,  eptir  því  sem  þeir  Sig- 
urðr  og  Jörundr  hötðu  skuldbundið  sig  til  að  raæta,  en  af  því 
Jörundr  mætti  ekki  og  einginn  fyrir  hans  hönd,  tók  Ari  eið 
af  Halli  Kálfssyni  og  J>ormóði  Ólafssyni. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1098  eptir  frumritinu.  »Jnnsigle  ara 
gudmundzsonar  fylger  brefene  og  hafa  med  þvi  bæde  þesse  bref 
samanstungin  vered*  (AM  ).  þ.  e.  þetta  bréf  og  bréfið  Nr.  616. 
Um  þau  bréf  önnur,  sem  með  þessu  bréfi  hafa  bundin  verið, 
fer  Árni  þessum  orðum:  »þesse  eidur  Hallz  Kalfssonar  og  þor- 
modar  Olafssonar.  sera  vid  þetta  bref  Ara  Gudmundzsonar  hefur 
samanstunginn  vered,  er  nu  burt  fra  brefenu,  og  solundadr.  hafa  so 
i  fyrstu  3  brefen  samanfest  \ereá  med  innsiglesþveing  Ara.  1.  Bref 
Ara,  Olafs,  Bðdvars  og  Hallz  (Nr.  616).  2.  Eidurenn  sem  nu  er 
burtu.     3.  þetta  bref  Ara  dat.  1412«. 


1412.  HAGI   Á   BARÐASTRÖND.  743 

þat  gerer  ek  are  Gvdmundsson  kongs  vmbodsmann  vm 
vestfiordo  godum  monnum  kwnnigth  med  þesso  míno  brefe  at 
anno  domini  00°.  cccc0.  dvodecimo  þridiudagh  næstan  fýrer 
jonsmesso  baptiste1)  j  berofirde  aa  almennilegho  þinghe  þvi  sem 
ek  setta  jorunde  þordarsyne  ok  sigurde  þordarsyne  at  leida  sin 
pro[fj  þau  sem  þeir  raætte  j  herade  leida.  ok  þeir  fýrnefnder 
menn  hofdo  adr  med  handabande  med  lofadzst  því  beidde  ek  ok 
krafde  jorundar  þordarsonar  edr  hans  loghligs  vmbodsmanz  svo 
ok  ei  sidr  beidde  ok  krafde  sigurdr  þordarson  jorundar  þordar- 
sonar  edr  hans  loghligx  vmbodsmannz.  nu  medr  þvi  at  þar 
kom  ecke  ofthnefndr  jorundr  ok  einghe  hans  vmbodsmann 
til  at  finna  loghmætar  saker  þeim  vottum  sem  sigurdr  baud 
þar  fram  ok  bad  mic  þar  tacka  ok  þvi  tok  ek  af  halle  kalfs- 
sýne  ok  þormode  olafssyne  suo  félldan  bokareid  sem  þeirra 
bref  er  liodande  sem  her  er  med  bwndith  þesso  mino  opnu 
brefe. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setta  ek  mitt  juzcigle  fýrer  þetta 
bref  sem  gerth  var  aa  Reýkholum  aa  Reykianese  deighe  seinna  ok 
aa  saama  are  sem  fýr  segher. 


620.  22.  Juni  1412.  á  Reykholum. 

Sex  manna  dómr  útnefndr  af  Ara  Guðmundssyni  kongs  um- 
boðsmanni  í  Vestfjörðum,  þar  sem  þeir  dæma,  að  J>ormóðr 
Önundarson,  sem  hafi  meðkent  frændsemi  við  Jörund  f>órðar- 
son,  en  sem  sé  í  eingum  silskap  né  frændsemi  við  Sigurð 
f>órðarson,  sé  Sigurði  fullgilt  lagavitni. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1104,  eptir  frumbréfinu.  Árni  lýsir  inn- 
8iglunum.  »Brefed  er  ritad  med  krockottum  oiðfnum  stðfum,  alika 
sem  er  i  norskura  brefunx-   (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem   þetta   bref  sia  edr  heýra  senda 
besse  helghasou.  boduar  Rafnsson.  magnus  hallzson.  hallur  kalfs- 
son.  audun  magnus[son]    ok  þorsteinn    gwdmundarson  Q[uediu] 
G[uds]  ok  sina  kwnnigth  gerande  at   anno  domini    CD°.    cccc0 
duodecimo  þridodagh  næstan  fýrer  jonsmesso  baptiste  vm  sum- 

')  þ.  e.  21.  Júní. 


744  HAGl   Á   BARÐASTRÖND.  1412. 

arit1)  j  berofirde  aa  almenniligho  þinghe  vorurn  vær  j  dom 
nefnder  af  heidarligum  manne  ara  bonda  gvdmundssyne  sem 
þaa  hafde  kongs  vmbod  vm  vestfiordo  at  dæma  huort  þormodr 
aunondarson  rnatte  gangha  sigurde  þordarsyRe  fyrer  laagha  vott 
edr  eighe  j  malaferlum  þeirra  jorundar  þordarsonar.  nu  saker 
þess  at  fyrnefndr  þormodr  kenndizst  frændseme  med  aadr 
nefndan  jorund  en  vær  vissum  huorke  frændseme  ne  sifskape 
med  þeim  sigurde  þordarsyne  og  þormode  aunondarsyne 
ok  þui  dæmdo  vær  þormod  tittnefndan  megha  CDed  retto  bera 
sigurde  þordarsyne  fwllnadarvithne  eftir  þui  sem  hann  hafde 
adr  sigurde  lofat  ef  hann  villde  bera. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vær   fýrnefnder    menn  vor 
jnzcighle  fýrer  þetta  bref  sem  gert  var  aa  reykholum  aa  reýkia 
nese  deghe  sidar  ok  aa  þvi  aare  sem  fyr  segher. 


621.  23.  Juni  1412.  á  Reykholum. 

Magnús  Hallsson  og  þrír  menn  aðrir  votta,  að  |>ormóðr  Ön- 
undarson  og  J>rúðr  Árnadóttir  handfestu  Sigurði  f>órðarsyni 
vitnisburð  sinn  frá  17.  Nóv.  1411  (Nr.  615)  og  vildu  sverja,  en 
hvorki  Ari  Guðmundsson  kongs  umboðsmaðr  né  Arni  prófaslr 
Eyjólfsson  vildu  þessi  próf  taka. 

AM.  dipl  afskrr.  Nr.  1103,  eptir  frumritinu.  Fjögur  iunsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.  en  ekki  voru  eptir  nema  innsigli  Halls  Kálfssonar 
og  þorsteins  þegar  Árni  lét  afskrifa  bréfið.  »2  af  þessum  innsigla 
reimum  nefnelega  þess  2ars  og  3ia  eru  stungnar  i  gegnum  þa  skrá 
er  fylger  vitnisburdi  Hallz  Kalfssonar  og  Biarna  Liotzsonar,  so  ad 
hun  fðst  er  vid  þesse  tvenn  originalbref,  og  þesse  3  bref  so  sam- 
fðst.    (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  setida 
magnus  hallsson.  hallur  kalfsson.  þorsteinn  Gwdmundarson  ok 
jon  helgason  Q[uediu]  Gjuds]  ok  sína  kwnnigt  gerande  at  þridiu- 
dagh  næstan  fyrer  jonsmesso  baptiste  vm  sumarit1)  anno  do- 
mini  (D°.  cccc0.  dwodecimo  j  berofirde  ai  almenniligho  þinghe 
saam  vær  ok  heýrdum  aa  at  þormodr  aunondarson  ok  þrudr 
arnadotter  handfesto  sigurde  þordarsýne  svo  felldan  vithnisbvrd 
sem  sv  skra  er  liodande  sem  her  er    med    bwndin   þesso  voru 

>)  =  2t.  Júní 


1412.  HAGI    Á   BARÐASTRÖND.  745 

brefe  ok  þau  fýr  nefndir  menn  þormodr  ok  þrudr  voru  þar  til 
Reido  aa  þinghino  at  sueria  epte.r  sinum  frambwrd  fwllan  bok- 
areid  þvi  sigurdr  þeim  þar  med  logum  til  beidde  en  are  bonde 
Gvdmundsson  kongs  vmbodsmann  villde  þesse  prof  ecke  tacka 
þvi  hann  sagde  til  bera  kirkiunar  vmbodsmanne  at  taka  profin 
ok  þaa  beidde  sigurdr  þordarson  ara  gvdmundsson  nefna  dom 
ýfer  hvort  honum  bære  til  at  tacka  pro[f]in  edr  eige.  en  hann 
villde  þat  ecke.  þaa  beidde  sigurdr  þordarson  sira  arna  eyiolfs- 
son  profast  at  hann  segde  o[r]skurd  yfer  hvort  honum  bære  til 
at  tacka  tittnefnd  prof  edr  eighe  enn  hann  villde  þat  ecke  ok 
sagde  sick  þo  ecke  til  bera  at  tacka  profin  ok  þvi  soru  eighe 
optnefnder  menn  þormodr  ok  þrwdr  at  hvorge  villde  þeirra  eid 
tacka  are  bonde  Gvdmundsson  edr  sira  arne  eýiolfsson  pro- 
fastur. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fýrrnefnder  menn  vor 
jnzcigle  fýrer  þetta  bref  sem  gert  var  aa  Reykholum  aa  Reykia- 
nese  fimtodag  næstan  fyrir  jonsmesso  baptiste  aa  þvi  axre  sem 
fýr  seger. 


622.  1.  Juli  1412.  á  öxarárþingi. 

Alþingisdómr  tólf  manna  útnefodr  af  Hrafni  lögmanni  Guð- 
mundssyni.  þar  sem  Sigurði  J>órðarsyni  er  dæmd  jörðin  Hagi 
á  Barðaströnd  til  æfinlegrar  eignar,  en  öll  próf  og  skilríki  Jör- 
undar  þórðarsonar  dæmd  ónýt  og  ekki  heyrast  eiga  héðan  í  frá. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1105  eptir  frumritinu.  Arni  lýsir  ino- 
siglunum,  sem  hafa  verið  tólf  og  stafagerð  bréfsins.  »Hðnden  a 
þessum  badum  brefum  er  riett  hin  sama,  skriften  er  osettt,  eg  lik- 
are  norsku  skriftarforme «  (AM.);  var  þetta  bréf  stungið  saman  við 
úrskurð  Rafns  lögmanns  frá  sama  degi  (Nr.  b23).  AM  dipl.  afskrr. 
Nr.  1107,  eptir  transskripti  frá  25.  Aug.  1412  (Nr.  624);  ber  þessum 
afskriptum  ekkert  á  milli,  nema  smávegis  í  rithætti.  Transskriptið 
hefir  t.  a.  m.  Sigurðr,    en  frumritið  Sygrðr. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  sennda 
audun  salomonzson.  asgeir  arnason.  geir  arnason.  mattheus 
petrsson  radmann  j  berguin.  þorsteinn  syg[u]rdzson.  eyiolfr  þor- 
uardzson.  einar  bergþorsson.  illhugi  biorgolfzson.  ion  jonsson. 
olafr  eýiolfsson.  biorn  audunarson  ok  arni  gudbiartsson   kuediu 


746  HAGI   Á    BARÐASTRÖND.  1412. 

guds  ok  sina  kunnikt  gerandi  ath  sub  anno  domini  CD°.  qcccc01) 
duodecimo  fimtadag  næstan  efter  petrsCOesso  aa  auxaraarþingi 
vorum  ver  j  dom  nefndir  uth  af  logrettu  af  erlighum  manni  ok 
velbornum  hrafni  bonda  gudmundssyni  logmanni  nordan  ok 
vestan  aa  jslandi  ath  dæma  lðg  ok  rett  millum  þeirra  iorundar 
þordarsonar  af  einni  halfu  ok  sýg[u]rdar  þordarsonar  af  annari 
vm  þa  akiæru  ok  tiltolu  sem  adrneíndr  sýg[u]rdr  hafdi  tii  iard- 
arenar  haga  aa  bardastrðnd  ok  þeir  fýr  nefndir  menn  hof  lu  adr 
med  handabandi  undir  lagt  uottum  hiauerundum  til  iðgrettu 
aa  alþingi  med  oll  þau  prof  og  skilriki  sem  þeir  adrnefndir  menn 
iörundr  ok  sýg[u]rdr  hefdi  edr  þeirra  umbodsmenn  sig  til  bata 
vm  fýrgreind  malefni  ok  þui  at  teknum  ok  skodudum  ollum 
þeirra  profum  ok  skilrikium  dæmdum  ver  fýrnefndir  menn  opt- 
nefndum  sýg[u]rdi  þordarsýni  jðrdina  haga  aa  bardastrðnd  til 
æfinligrar  eiguar  kuitta  ok  aakiærvlausa  firir  adrnefndum  jor- 
undi  þordarsyni  ok  ollum  hanz  efterkomindum  ok  erfingium  nu 
at  næstum  fardoghum  ok  ollum  profum  jorundar  þordarsonar 
ok  hanz  erfiugia  forskotith  ok  ecki  heýrazt  eiga  hedan  j  fra 
vm  opt  nefnda  jord  haga  aa  bardastrðnd.  Ok  til  sanninda  her 
vm  settum  ver  fýr  nefndir  menn  uor  innzsigli  firir  þetta  doms- 
bref  skrifath  aa  þinguelli  aa  sama  ari  degi  sidar  enn  fýr  segir. 


623.  2.  Juli  1412.  á  Gxarárþingi. 

Hrafn  lögmaðr  Guðmundsson  staðfestir  alþingisdóm  tólf  manna 
um  Haga  (Nr.  622),  þar  sem  hann  er  dæmdr  Sigurði  f>örðarsyni 
til  eignar. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1106  eptir  frumritinu.  .  Jnnsigle  Hrafns 
lðgmannz  hefur  fyrei  brefenu  verit  og  hefur  med  þess  þveing  12 
manna  domurinn  samanstunginn  vered  vid  þenna  Iðgmannz  urskurd. 
Nu  er  innsigled  slitet  fra  brefenu»  (AM.).  AM.  dipl.  afskrr.  Nr. 
1107  eptir  transskripti  gerðu  25.  Aug.  1412  (Nr.  624)  og  ber  þeim 
ekkert  á  milli,  nema  lítilsliáttar  í  rithætti. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  sendir 
hrafn  gudmundsson  logmann  nordan  ok  uestan  ai  jslaDdi 
kuediu  guds  ok  sina  kunnikt  geranndi  ad  sub  anno  domini 
CD°.  qcccc0.1)  duodecimo  fimta  dagh  næstann  efter  petrsCDesso  j 


';  þ.  e.  quadringente6Ímo. 


1412.  HAGI   Á   BARÐASTRÖND.  747 

logrettu  aa  alþingi  kom  firir  migh  syg[u]rdr  þordarson  og  beiddi 
migh  ok  krafdi  laga  orskvrdar  vpp  ca  þann  tolf  manna  dom 
sem  ek  adr  vthnefndi  af  logrettu  ath  da;ma  log  ok  rett  j  mill- 
um  þeirra  jðrundar  þordarsonar  af  einni  halfu  ok  adrgreinds 
sýg[u]rdar  af  annari  vm  jordina  haga  aa  bardastrðnd  ok  saker 
þess  ath  sýg[u]rdr  þordarson  hafdi  leitt  þau  prof  heima  ,j  heradi 
firir  ara  gudmundzsýni  kongs  umbodsmanni  ath  þordr  philippus- 
son  sem  rettr  erfingi  var  ath  haga  co.  bardastrond  efter  fodr 
sinn  ok  modr  ok  sýstkin  sin  lagde  aptr  halfau  haga  ca  barda- 
strðnd  þordi  gislasyni  fodrbrodr  sinum  er  þordr  gislason  hafdi 
led  filippus  brodr  sinum  til  kuonarmundar  en  halfan  firir  þann 
peninga  missi  sem  tittnefndr  þordr  gislason  hafdi  haft  sidan 
filippus  brodir  hans  giftizt  til  æfinlegrar  eignar  honum  ok  hans 
erfingium  at  næruerandi  ok  uppleggiandi  med  fullu  handabandi 
gudrunu  snoradottr  sem  þa  stod  næst  til  erfdar  efter  þord  diakna 
philipusson  ok  iðrundr  þordarson  lirirsagdi  handabandi  CDodr 
sinnar  gudrunar  ok  þordar  gislasonar  ok  samþýkkti  alla  þeirra 
gerd  þessa  ok  þui  ath  til  kðlludum  ok  samþykiandum  þeim 
bezstum  monnum  er  hia  migh  voro  j  logrettu  sagda  ek  hrafn 
gudmundzson  logmadr  j  guds  nafni  amen  med  fullum  laga  vr- 
skurdi  adrgreindann  doma  j  alla  stadi  logligann  ok  obrigdiliga 
halldazt  eiga  þann  sama  sem  her  er  med  bundinn  þessu  minu 
orskurdar  brefi.  Ok  til  sanninda  her  um  setta  ek  mitt  inz- 
sigli  firir  þetta  mitt  orskurdar  bref  sem  gert  uar  <n  þinguelli 
saina  ari  degi  sidar  en  fýr  seger. 


624.  25.  August  1412.     á  Eyvindarstöðum. 

VigfúS  ívarsson  hirðstjóri  og  fimm    menn    aðrir    transskríbera 
tvö  bréf  um  Haga  á  Barðaströnd  frá  sama  ári. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  1107,  tneð  hendi  Arna  Magnússonar  eptir 
frumritinu.  »Under  þessu  transscripto  hanga.  1.  Jnnsigle  Vigfuss 
Jvarssonar  Hirdstiora,  hvar  i  sperra  med  2  stiðmum.  og  brennande 
hiarta.  sem  synest.  2.  S.  IOHANIS.  KARONIS.  PRESBI.  er  oval, 
af  minna  slage,  þar  i  Sanctus  einhverr  i  hussdyrum.  3.  4.  inn- 
siglen  eru  burtu.  5.  S.  ASBERNI  THOD.  6.  S.  SIGVRDI  HAFL. 
þessi  eru  litil  og  vel  stungin.  Brefed  er  ritad  med  krokottu  osettu 
skriftarlage,  eige  olikre  norskre  skrif't.  sem  um  þa  tid  og  nockru 
fyrr  brukanleg  var«  (AM.). 


748  TRAXSSKRIPT.    —    HLEIÐRARGARÐR.  1412 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
erligr  manu  ok  velborinn  vighfus  bonde  juarsson  hirdstiorer 
ýfer  allt  jsland.  sira  jon  karason.  andres  arnorsson  prestar. 
steinþor  andresson.  asbiorn  þordarson  ok  sigurdr  haflidason 
leikmenn  Q  uediu]  G[uds]  ok  sina  kwnnight  gerande  at  vær 
scagum  ok  yferlasum  opith  bref  xij  loghrettomanna  ok  logh- 
manz  o[r]skurd  þar  med  bvndin  hverir  ath  seinar  nefnazt  i  þesso 
brefe  med  þeirra  heilum  ok  oskoddum  hanghanda  jnzciglum 
suo  liudanda  ord  epter  ord  sem  her  seger. 

[Hér  keuir: 

1.  Alþingisdómr  frá  2.  Júlí  1412,  Nr.  622. 

2.  Úrskurðr  Rafns  lögmanns  frá  2.  Júlí  1412,  Nr.  623]. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fýrnefndir  menn  vor 
jnzcigle  fýrer  þetta  transskriptabref  sem  gert  var  rxi  eyuindar- 
stodum  co.  alftanese  fimtha  dagh  næstau  epter  bartholomeus 
messo  aa  sama  are  sem  fýr  j  brefeno  seger1;. 


625.  21.  Oktober  1412-  að  Myrká. 

Sigurðr  Jónsson  selr  f>orleifi  Brandssyni  hálfa  jörðina  Hleiðr- 
argarð  í  Eyjafirði  fyrir  þrjátigi  hundraða. 

AM.  Fasc.  VII,  1.  frumbréfið  á  skinni;  fjögur  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu;  hið  síðasta  af  þeim  er  dottið  frá. 

Umm  Hleinargard  j  eiafirde2). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
biorn  jonsson.  steingrimr  bergfinzson.  jon  þordarson.  ok  þorir 
einarsson  Qjuediu]  G[uds]  ok  sina  kvnnikt  geranði.  at  vær  vor- 
um  i  hia  sæm  ok  heyrdum  aa.  handaband  þeirra  sygurdar  jons- 
sonar  ok  þorleifs  brandzsonar  med  sua  fyrir  skildu  at  fyrnefndr 
sigurdr  selldi  adr  nefndum  þorleifi  jordina  halfa  hleidrargard  j 
eyiafirdi  raed  ollum  þeim  gðgnum  ok  gædvm  sem  þeirri  jordv 
fylgir  ok  hann  vard  fremzst  eigaudi  at.  her  j  mot  gaf  þorleifr 
þriatigi  hundrada.  vorv  þat  fyrst  fimtan  hundrat  er  stodv  vnder 
honvm  sialfvm.  ok  þar  til  fimtan  kvgilldi  med  sua  felldvm  frid- 

')  þ.    e.    i    alþingisdóminum    og    lögmannsúrskurðinum;    2)  aptan  á 
bréfinu.     þar  stendr  og  •Num.  229  . 


1413.  VIÐEYJARKLAUSTR.  749 

leika.  fim  asaudar  kvgilldi.  fim  kýr.  þriu  geildíiar  kvgilldi.  cc. 
vadmala.  lvkazst  vt  ai  þrem  aarum  nema  þeim  sealfum  semdi 
odru  vísv.  sagdi  sýgurdr  til  bænahvs  skylldar  a  jordvnni. 
skylldi  sygurdr  suara  lagariptingum  a  sagðri  jordv  en  þorleifr 
hallda  til  laga.  Ok  til  sannenda  her  vm  settvm  vær  fyr  nefndir 
menn  var  jnzsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  at  myrka  j  horgardal 
fostvdag  fyrstan  j  vetri.  anno  domini  CD°  quadringentesimo 
dvodecimo. 


626.  21.  Juli  1413.  i  Skálholti. 

Jón  biskup  í  Skálholti  staðfestir   máldaga   Viðeyjarklaustrs   frá 
1284  (sbr.  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  119)  og  skipar  um  reka  klaustrsins. 

AM.  238.  4to  bl.  35-36  skr.  1570-80  (í  transskr.  frá 
21.  Júní  1475);  AM.  65.  8vo  (ártal  15301)  bls.  1—7;  AM.  dipl. 
afskrr.  1791  (eptir  238);  IBfél.  126.  4to;  Landsb.  108.  4to  bls. 
310—12  (ártal  1430,  en  leiðrétt)  og  bls.  309—  310  (ágrip);  British 
Museum  Add.  11,154.  4to,  bdk  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  skr. 
c.  1640,  er  átt  hefir  »herra  Olafur  Gislason«  (biskup);  ártal  1430. 
þar  er  og  ágrip  bréfsins. 

Vær  broder  jon  med  gvdz  nad  biskup  j  skalhollti  heilsum 
ollvm  godvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edvr  heýra  med 
gvdz  kvediv  ok  vorre. 

vær  villivm  ýdvr  [vitvrligtt  giora1)  at  vær  stadfestvm  ok 
samþyckivm  med  þessv  voro  opnv  brefi  med  radi  ok  samþycki 
þeirra  godra  manna  sem  sidar  nefnnazt  j  þessv  voro2)  brefi 
þann  maldaga  sem  brodir  biame  med  samri3)  nad  abotí  j  videy 
[birte4)  firir  oss  ok  liet  lesa  ok  skoda  af  sogdvm  godvm  moun- 
um.  er  samhliodande  [er  vid5)  vora  maldaga  ok  vorrar  kirkiv 
[i  Skalhollte6)  er  svo  vottar: 

|>esse  jtok  ai  stadvrinn  j  videý  j  jardir  annara  manna. 
fiordvng  j  hvalreka  j  krýssvvik.  hellming  vidar  ok  hvala  med 
hravns  lat;di  j  grindavik. 

hier  medvr  samþyckivm  vær  [eigi  sidvr7)  med  þessv  vorv 
sama  brefi  at  samreke  sie  j  millvm  [greindrar  halfrar8)  jardar: 
halfs  hvalreka  [at  hravns  lande  adur  sogdv  epter  jardar  magni 

])  [vita  láta  108;  2)  opnu  b.  v.  108;  3)  guds  b.  v.  108  (eflaust  ranglega); 
*)  [byrte  108;  AM.  hefir  fylt  út  eyðuna  í  238  með:  hafdi;  5)  [hornið  rifið  af 
238;  6)  [i  Skalhollte,  b.  v.  108;  7)  [ecke  ad  sijdur  108;  8)  [halfrar  greindar  108. 


750  VIÐEYJARKLAUSTR.   —   VÍGSLA    ÁRNA   BISKUPS.         1413. 

vidvr1)  adrar  vorar  jarder  j  adursogdvm  stad  hvar  sem  þar 
rekvr  sem  adur  hefer  þar  vane  logligvr  ok  nýr  til  verid  af  avllvm 
þeim  jordvm  sem  þar  liggia  annara  manna2)  sem  vorra3)  æfin- 
liga  hiedann  af  tirir  oss  ok  alla  vora  logliga  epterkomendur. 
Greindvm  herra  biarna  abota  j  videy  ok  avllvm  hans  logligum 
epter  komendvm  þess  klavstvrs  til  æfinligrar  eignar  ok  frials 
for[rJædis.  Enn  þeir  rekar  sem  biarnne  aboti  þickizt  meire  eiga 
nær  greindvm  takmorkvm  blifi  ok  veri  epter  þeirre  skýring  ok 
vnderstodv  s^m  þetta  bref  vottar  er  medvr  þetta  vortt  bref  er 
fest.  vtann  oss  ok  vorre  kirkiv  berizt  odrv  vis  sidar  meir  med 
lav^vm  ok  riettv  vm  alla  greinda  reka  þeim  vitnvm4)  forskiot- 
vm  vier  eigi  aaleidis. 

og  til  meire5)  stadfestv  ok  sanninda6)  hier  vm  sett- 
vm7)  vær  vortt8)  insiglle  ok  þessir  goder  menn  sin  in- 
sigle  med  vorv.  stadfestv  sinnar9)  samþycktar10)  med  vorre  er 
svo  hietv:  brodur11)  vermundur  med  samri  nad  aboti  [ad  Helga- 
felli12).  vigfvs  jvarsson  hirdstiore  yfer  alltt  Jsland.  oddur  jons- 
son.  Einar  havksson  vor  radzmadvr.  þorstein  svartthavfdason. 
liotur  andresson  ok  pall  biarnnason  prestar  vorer  firir  þetta  bref 
er  giortt  var  j  skalhollte  fostv  dagenn  næsta  epter  translatio 
sancti  thorlaci  [episcopi  et  confessoris13)  anno  domini  CD°  cd°. 
xiij  ar. 


626  10.  Oktober  1413.  i  Lýbiku. 

Jóhannes  biskup  í  Lýbiku  vottar,  að  hann  hafi  í  umboði  Jó- 
hannes  páfa  23.  vígt  Árna  [Ólafsson]  til  biskups  í  Skálholt  í 
dómkirkjunni  í  Lýbiku  í  viðrvist  tveggja  nafngreindra  biskupa 
og  margra  annara  góðra  manna. 

AM.  Fasc.  Lxvi,  5  í  transskripti  Jóns  Hólabiskups  á  skinni 
gerðu  í  Björgvin  28.  Sept.  1414.  Aptan  á  bréfinu  stendr  með 
fornri  hendi: 

»Exemplar  literarum  continentium  promotum  quendam  Episcop- 
um  Schalaltensem  ab  episcopo  lubecensi*. 

')  C°g  tria  med  landi  ádur  sðgdu  efter  iardar  megne  vid  108; 
*)  manna  b.  v.  108;  ')  voro(!)  108;  4)  vitninn  108;  5)  meira(!)  238,  »vit- 
meire*  108;  •)  skr.-  .haninda«(!)  238;  7)  setium  108;  8)  vor  108;  8)  binn- 
ar(!)  108;  ,0)  saraþyckter(!)  238;  n)  broder  108;  J»)  [ad  Helgafelle  108; 
j  videy  238(!);  li)  [sl.  108. 


1413.  VÍGSLA   ÁRNA  BISKDPS   ÓLAFSSONAR.  751 

Árni  ritar  aptan  á  bréfið:  »Johannis  Episcopi  lnbecensis  litteræ 
testimoniales  de  consecratione  Ameri  Episcopi  Schalholtensis  in  Is- 
landia  1413  transsumtæ  per  Johannem  Episcopum  Holensem  1414.« 
AM.  22.  Fol.  bl.  135,  afskr.  á  pappír  skr.  c.  1600. 

Episcopus  scaleholtensis  consecratus  ab  episcopo  Lubecensi1). 

Vniuersis  et  singulis  ad  quos  presentes  nostre  litere  per- 
uenerint  Johannes  dei  et  apostolice  sedis  gracia  episcopus  Lu- 
bicensis  salutem  in  domino  et  presentibus  fidem  indubiam  ad- 
hibere.  noueritis  quod  nos  sub  anno  domini  CDillesimo  quadrin- 
gentesimo  tercio  decimo  jndictione  sexta.  pontificatu  sanctissimi 
in  christo  patris  et  domini  nostri  domini  johannis  diuina  pro- 
uidencia  pape  vicesimi  tercij  anno  quarto  die  uero  dominica  qua 
cantabatur  in  ecclesia  dei  Justus  es  domine  et  cetera  que  fuit 
decima  dies  mensis  octobris  in  ecclesia  nostra  kathedrali  Lu- 
bicensi  missarum  sollemnia  celebrantes.  ex  commissione  et  li- 
cencia  prefati  sanctissimi  domini  nostri  domini  johannis  nobis 
super  hoc  generaliter  factis  in  multorum  fidedignorum  pre- 
sencia  et  specialiter  Reuerendorum  in  christo  patrum  et  domi- 
norum  videlicet  Detleui  Ratzeburgensis  ac  fratris  (Darquardi 
Galliopolensis  ecclesiarum  eadem  gracia  Episcoporum  protunc 
nobis  assistencium  et  consecrancium.  venerabili  viro  domino 
Arnero  per  prefatum  dominum  nostrum  papam  alias  ad  eccle- 
siam  scalotensem  electo  atque  promoto  iuxta  formam  et  con- 
suetudinem  sancte  Romane  ecclesie  in  talibus  obseruari  con- 
suetas  CTCunus  consecrationis  impendimus  jpsumque  in  episcop- 
um  duximus  consecrandum  sibi  per  ordinem  insignia  pontifi- 
calis  dignitatis  et  ordinis  conferendo. 

Jn  cuius  rei  testimonium  et  dicti  domini  Arneri  cautelam 
has  nostras  patentes  literas  exinde  sibi  fieri  fecimus  quas  nostri 
pontificalis  sigilli  iusimus  appensione  muniri. 

Datum  et  actum  anno  jndictionis  pontificatu  die  mense 
et  loco  preexpressis. 


628.  28.  Oktober  1413.  á  Reynistað. 

Síra  Björgólfr  Illugason  gefr  í  klaustrið  á    Stað   í    Reynisnesi 


')  22. 


752  REYNISTAÐARKLAUSTR.   —   TRANSSKRIPT.  1414 

undir  reglu  hins  heilaga  Benedicti  Steinuni  dóttur  sína  og  Sig- 
ríði  Sæmundardóttur  frændkoou  sína  og  gefr  klaustrinu  fimm 
tigi  hundraða  í  forgipt. 

AM.  Fasc.  VII,  2  frumbréfið  á  skinni.  þrjú  innsigli  liafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  dottin  frá.  Árni  segir  að  þetta  sé 
Reynistaðarklaustrsbréf. 

Jn  nomine  domini  amen. 

gerdiz  sua  fellt  kaup  mlllum   klaustrsins    a    reynisnesi    af 
einni  halfu  ok  sira  biorgolfs  jllðghasonar  af  annarri   halfu.  ath 
sira  biorgolfr  gaf  j  klaustrid   steinunni    dottur  sina.    ok  sigridi 
sæmundardottur  frændkonu  sina  til  þess  ath  þær  skylldu  verda 
systr  vnder  reglu  hins  heilagha  benedicti   gaf  nefndr  sira  biorg- 
olfr  klaustrinu  adr  nefndu  fim  tighi    hundrada  j    forgift    fyrir 
fyrgreindar  sinar  frændkonur.  halfr  þridi    tðgr  kugillda.  fimtan 
hundrath  j  slatrum.  sex  tighi  vætta  skreidar.  luka  vth  aa  þrimr 
aarum.  var  ok  sua  fyrir  skilt  þo    ath   meyiarnar    deydi   jnnann 
þriggia  ara  skilidi  klaustrid  eignaz  þessa  peninga.    sua    ok    þo 
ath  steinunn    dottir    hans    uili    venda    sigh    aptr  til  veralldar 
lifs  þa  er  hon    kemr   til   sinna    aara    sua  at    hon    aa    sialf  ath 
raada   ser   skal    klaustrid    godz    sith    eignaz    sem    fyrr    segir. 
skildi  sira  biorgolfr  pikunum  læring  af   klaustrinu.  ok  tuitógha 
hafnar  vod  huarri  þeirra  til  klæda  ser  aarligha.    var    ek  broder 
jon  officialis  heiiagrar  hola  kirkiu  nærri    heima    ath    holura    aa 
aartidardagh  hins  goda  gudmvndar1)  sub  anno  domini  (10°.  cd°. 
xiij0.  þa  er  þessi  gerd  for   fram    ok    systir    þorunn    ormsdottir 
var  priorissa  fynr  greindu  klaustri.  ok    margir   adrir  dughandi 
menn  lærdir  ok  leikir  samþyckiandi    alla    þessa   gerd.     Ok  til 
audsyningar  ok  meiri  stadfestu  her  vm  setta  ek  officialatus  jn- 
sigli.  ok  systir  þorunn  kapitula  jnsigli.  ok  sira  biorgolfr  sitt  jn- 
sigli  fyrir  þetta  bref  scrifuath    j  reynisnesi   jn  festo  sanctorum 
apostolorum  simonis  et  iude.  aa  sama  aari  sem  fyrr  segir. 


629.  30.  Januar  1414.  i  Helsingjaborg. 


Árni  biskup  í  Skálholti  og  Steinn  ábóti   í  Múnklífi  í  Björgvín 
transskríbera    vitnisburð    Magnúsar    Beintssonar    um    erfðarétt 

')  þ.  e.  16.  Marte. 


1414.  TRANSSKRIPT.   —   JARDAKAUPABRÉF.  753 

eptir  Ögmund  dróttseta  Finnsson  frá   17.  Janúar    1414    (Dipl. 
Norv.  I,  640). 

AM.  Orig.  Dipl.  Norv.  Fasc.  xxxix,  16,  frumritið  á  skinni. 
Innsigli  dottin  frá.  Dipl.  Norv.  I,  641). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  see  edr  heyra  senda 
arne  med  gudhz  naadh  biskup  j  Skaalaholte  ok  Stein  med  samre 
naadh  abote  j  munklife  j  berguen  quedio  gudz  ok  sina  kvnnigth 
gierande  ath  vij  saghom  ok  ofer  laasom  opid  bref  sira  maghnus 
med  hans  heilo  ok  vskaddo  heinganda  jncighli  so  ludhanda 
ordh  efter  ordh  sem  her  segir.  [Hér  kemr  bréfið  frá  17.  Jan.  1414]. 
Oc  til  meire  visso  ok  sanninda  her  vm  setom  vij  vor  jncighli 
firir  þessa  transcriptum  sem  giordh  var  j  helsingiaborgh  aa 
tyrsdaghin  næst  firir  kyndils  messo  anno  domini  m°.  cd°.  xiiij0. 


630.  8.  April  1414.  á  Munkaþverá. 

Finnbogi  Jónsson  selr  Einari  Bergþórssyni  jarðirnar  Sökku  og 
Skáldalæk  í  Svarfaðardal  með  kvöðum  og  hlunnindum,  en  Einar 
selr  Finnboga  í  mót  jarðirnar  Klifshaga,  Hafrafellstungu  og 
pverá  í  Öxarfirði  með  gögnum  og  gæðum. 

AM.  Fasc.  VII,  4a,  frumbréfið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  því,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  Árni  segir  um  bréfið: 
»> Mitt  fra  Sr.  Jone  þorarenssyne  j  Hiardarhollte  1708«.  Fasc.  VII, 
4b,  transskript  á  pappír  frá  17.  Sept.  1563. 

Hafrafellstungubref1). 

Jn  nomine  domini  amen. 

gerdizst  suo  fellt  jarda  kaup  med  finnbogha  jonssyni  ok 
einare  berghþorssyne  ath  mvnkaþuera  j  eýiafirdi  aa  mariu  CDersu 
j  langhafaustu  ath  finnboghi  selldi  einari  berghþorssyni  iardir 
j  suarbadardal  er  suo  heita  sacka  ok  skalldalækr  med  þeim 
gaughnum  ok  gædvm  sem  iaurdvnvm  hefvir  fylght  at  fornv  ok 
nýiu  ok  hann  ward  fremzst  eigandi  ath.  sagdi  finnboghi  til  bæn- 
hwss  skýlidar  aa  jaurdvnne  ok  sitt  lambselde  aa  huom  jaurdvnne 


l)  Aptan  á  frumbréfinu    með    yngri    hendi.     Utan    á    transskriptinu 
stendr:   »Kaup  Bref  vm  Sockn  og  Klyfshaga«. 

Dipl.  Isl.  III.  b  *° 


754  JARÐAKAUPSBRÉF.  1414. 

er  valla  kirkia  aa  ok  til  halfsmanataR  teig  j  skalldalækiar  jaurd 
er  hals  ætte.  valla  teighar  ok  vpsateighar  slikir  sem  profazt  j 
sauckv  jaurd.  Her  j  mot  selldi  einar  finnbogha  jardÍRJ  auxar- 
firdi  er  suo  heita  klifshaghi.  hafrafellstvnga  og  þveraa  med  aull- 
vm  þeim  gaughnum  ok  gædvm  sem  jaurdvnvm  hafva  fylght  ath 
fornv  ok  nýiu  med  taudvm.  einghium  ok  skoghvm.  weidvm  ok 
haalfann  skogha  Reka  bædi  huals  ok  vidar  er  fylghir  klyfshagha 
ath  fraskildvm  þriggia  óilna  vid  og  þadan  af  smæRRa  ok 
twnghv  Reki  aa  sandi  vt  westr  fra  kleifvar  Reka  ok  Reki  sa 
sléttv  kalladr  er  ai  huitasandi  er  fylghir  twnghv  med  gavghn- 
vm  ok  gædvm.  ormsnes  a  sandi.  teiga  aa  myri  þuilika  sem  ath 
fornv  hafva  werith  med  jaurdvnum.  jardar  eign  aa  sand  firir 
westan  brvnnaa  er  fylghir  jaurdvnvm  klyfshagha  ok  þueraa. 
skildi  einar  af  sier  ath  suara  porcionem  kirkiunnar  j 
twnghv  vmm  suo  langhan  tima  sem  sira  kare  hafdi  aatt. 
en  finnboghe  skildi  sier  þar  j  mot  allann  halfan  vidinn  er  aa 
rekvnvm  væRÍ  edr  Reka  kýnni  til  fardagha  ok  ei  sidr  ef  nauck- 
vth  hefdi  werith  brotid  med  kirkiuna  medan  sira  kaRÍ 
aatte  ok  eigi  er  laughligr  scattmali  a  komin  adr.  skilldi  huoR 
þeirra  suara  laghaRÍptinghvm  cá  þeim  sem  selldi  en  sa  hallda 
til  lagha  er  keypte  en  hvors  peninghar  megha  fRÍalsligha  standa 
eftir  fardagha.  finnboga  ath  sauckv  en  einars  j  twnghv  eftir 
þui  sem  huorvm  hentadi.  skilldi  einar  lwka  finnbogha  catta  kv- 
gilldi  firir  lausagoz  kirkiunnar  j  twnghv  er  hennar  forn  eighn 
var  nema  meira  profizst  þa  feR  þat  eftir  Rettvm  taulvm.  kv  ok 
msaudar  kvgilldi  kirkiunne  j  klyfshagha.  sagdi  einar  ath  prest- 
skylld  war  j  twnghv  ok  luka  honum  fiorar  COerkvr  kaups  en 
sýngia  huern  dag  helghann  j  klyfshagha  ok  tekvr  prestvr  þar 
eun  fiorar  CDerkr.  sagdi  einar  sambeit  med  klyfshagha  ok  sand- 
felldzhagha  ok  klyfshaghe  ætte  aarligha  torfskvrd  j  sandfelldzs- 
hagha  jaurd  tuo  tolíFedmingha. 

woro  þessir  kaupa  wottar  carne  einarsson.  forsaghnar 
wottr.  hauskvlldr  Rwnolfsson.  steíFan  gunnlaughsson.  þorkell 
berghsson.  COaghnus  þorberghsson  ok  jon  jonsson  ok  þui  settv 
wæR  nefndir  menn  wor  junsighli  firir  þetta  kaupabref  skrifath 
war  ath  mvnkaþuera  j  eyiafirdi  annan  dagh  j  pcaskvmm  þa 
lidit  war  fra  hinghat  bvrd  wors  heRa  jehsv  christi  þvsvnd 
fioghvr  hvndrat  ok  fiortcan  car. 


1414.  BRÚARLAND.  755 

631.  23.  April  1414.  á  Holum. 

Vitnisburðr   Jóns  Jdnssonar   og   jporkels    Blæ[n]gssonar   um 
jörðina  Brúarland  í  Deildardal. 

AM.  Fasc.  VII,  3,  frumbréfið   á  skinni.     Bæði  innsiglin  fyrir. 

Brief  umm  brvarland  halft1) 

feim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sea  edr  heýra  senda 
velkender  menn  jon  jonsson.  þorkell  blæggsson2)  kvediv  gvds- 
oc  sina  kvnnickt  gerandi.  ad  vid  vorum  j  hia  ad  holum  j 
hialltadal  j  kirkivgardinvm.  jn  primo  die  pajsjce.  scavm  oc 
heýrdvm  a  handaband  þeirra  olafs  hallssonar  af  einni  aifu. 
gvdmvndar  þorsteinssonar  oc  þorgils  þorvardzsonar  af  annari. 
ad  svo  fyrir  skildv  ad  þeir  handlogdv  fýr  neffnjdvm  olafi  ad 
sveria  svo  felldann  vitnisbvrd  huonar  sem  hann  med  þirfte. 
sagdizt  fyr  nefndr  þorgils  hia  hafa  verid  ad  hofi  a  hofdastrðnd 
ad  sira  steinmodr  þorsteinsson  handlagdi  eriki  biarnarsyni  j 
modrarf  sinn  halft  brvarland  er  stendr  j  deilldardal  fyrir  xx 
hvndrvt.  leysti  adr  nefndr  sira  steinmodr  vr  jordvnne  aa  hofi  a 
hofdastrond  þessi  xx  hvndrvt.  voro  j  þessv  handabandi  biornn 
þorleifsson  fadir  adr  nefnz  eiriks  ok  biorn  biarnarson  brodir 
hans.  ketill  palsson  er  atti  sýstr  optt  nefnz  eiriks  oc  sidann 
hellt  jordina  aa  bruarlandi  j  omaga  goz.  jtem  sagdizt  fýr  nefndr 
gvdmvndr  hafa  biorn  heýrt  lýsa  oc  ketill  palsson  ad  eirikr 
biarnarsson  ætti  halft  brvarland.  oc  ketill  sagdizt  hallda  þat  aa 
titt  nefnz  eiriks  vegna  j  omaga  eýri.  svo  oc  heyrdu  vid  fýr 
nefnder  menn  jonn  oc  þorkell  a  miklabæ  j  oslandzhlid  ad 
þesser  menn  snori  jonsson  oc  jngibiorgh  bardardottir  handlogdv 
olaíi  hallzsjni  svo  felldann  vitnisbvrd  ad  þav  vissv  ad  stein- 
modr  þorsteinsson  luckti  halft  brvarland  eiriki  biarnarsýni  oc 
leysti  þav  xx  hvndrvt  or  hofi  enn  med  tok  ketill  palsson  halfv 
brvarlandi  j  deilldardal  oc  hellt  aa  eiriks  vegna  j  omagaeýri  oc 
her  villdv  þav  sveria  eptir  ef  þvrfa  þætti. 

Oc  til  sanenda  her  vm  settvm  vid  fýr  neffjnjdir  menn 
ockr  jnsigli  fyrir  þetta  bref  er  gert  var    a   holvm    j    hialltadal 


')  Aptan  á  bréfiuu;  2)  blægss.,  frbr. 


48* 


756  HJÓNABAND   ÞORSTEINS   OG   SIGRÍÐAR.  1414. 

jn  festo   sancti  johannis    holensis   episcopi  [anno   domini  CO°. 
cd°.  decimo  iiij.1) 


632.  11  MaiI1414.  á  Ökrum. 

Brandr  Haldórsson  og  þrír  menn  aðrir  votta,  að  þeir  hafi  16. 
September  1408  verið  við  brúðkaup  J>orsteins  Ólafssonar  og 
Sigríðar  Björnsdóttur  í  Hvalsey  á  Grænlandi  og  að  porsteinn 
hafi  þá  löglega  fest  sér  Sigríði. 

Ríkisskjalasafn  Dana,  Supplem.  Grænland  Fasc.  I,  1,  afskr.  frá 
1625.     Prentað  í  Grönlands  historiske  Mindesmærker  III,  152 — 54. 

•Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæ  ædr  hæýra.  senda 
Brandur  Halldorsson.  J>ordur  Jorundsson.  J>orbiorn  Bardarson 
ok  Jon  Jonsson.  kuædiu  Gudz  ok  sina.  kunnugt  gerande.  þa 
ær  [lidit]  var  fra  hingatburd  vars  herra  jehsu  christe  þushund- 
rat  fiogur  hundrat  ok  atta  ár  worum  wær  i  hiá  sám  ok  hæyrd- 
um  a  i  Hvalzæy  á  Grænlande  sunnudagenn  næsta  æpter  cross- 
mæssu  vm  haustid2).  at  Sigridur  Biornzdotter  giptiz  þorstæinæ 
olafssýni  met  radi  ok  samþiktt  Sæmundar  Oddzsonar  frænda 
sijns.  suo  ok  æi  sidr  voru  vær  fýrnæfndær  mænn  nær  i  sama 
stad  ok  dagh  ath  adr  næfndr  þorstæinn3)  olafsson  fæste  fyrr- 
græinda  Sigride  Biornzdotur  sig  til  æiginkonu.  ad  Gudz  logum 
ok  hæilagrar  kirkiu.  Ok  til  sanninda  hær  [vm]  sættu  vær  fyr- 
næf[n]der  mænn  var  innsigle  firer  þetta  bref.  gert  at  ðkrum  i 
Skagafyrde  frædaghin  næsta  firer  Hallvardzmessu  anno  dominj 
CD°.  cd°.  xiiij. 

þesse  þriu  fyrrskrifud  bref  era  skrifud  a  Bokfelie  raed  gamla  skrift 
þo  orasnrada  og  aull  samannslungenn  og  medjfiorura  gomlura  hangande 
l'nnsiglum  allz.  enn  fimta  var  brakad.  þa  vær  lasum  þau  i  Skalhollte  20 
Augusti  anno  1625.  huor  bref  þa  voru  hia  Arna  Oddssyne.  sem  þa  var 
Skalhollttz  rádzmadur. 

Oddur  Ejnarsson 
raed  ejgenn  hennde4). 

')  [er  með  daufara  bleki  og  annari  hendi,  en  alt  mun  þó  falslaust,- 
3)  =:  16.  Sept.  1408;  ')  þorstæins(!),  hdr. ;  4)  undirskriptin  er  með  eigin- 
heiidi  Odds  biskups;  á  þessi  klausa  við  öll  bréfin:  þetta  og  það  frá  19. 
Apr.  1409  og  það  frá  4.  Sept.  1424. 


1414.  TRANSSKEIPT.  757 

633.  28.  September  1414.  i  Björgvin. 

Jón  Hólabiskup  transskríberar  vígslubréf  Arna  Skálholtsbiskups 
Ólafssonar. 

AM.  Fasc.  LXVI,  5  transskriptum  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
Afskript  á  pappír  í  ÁM.  22.  Fol.  bl.  135,  ekki  nákvæm,  frá  c.  1600. 

Vníuersis  et  singulis  ad  quos  presentes  nostre  litere  per- 
uenerint  Johannes  dei  et  apostolice  sedis  gracia  episcopus  Holensis 
salutem  in  domino.  literas  venerabilis  viri  domini  Johannis  Epi- 
scopi  lubicensis  eius  vero  et  saluo  sigillatas  sigillo  appendente 
non  cancellatas  non  abolitas  nec  in  'aliqua  sua  parte  suspectas 
aut  viciatas  sed  sanas  integras  et  illesas  et  omni  prorsus  vicio 
et  suspeccione  carentes  noueritis  nos  uidisse  ac  diligenter  per- 
legisse  quarum  tenor  sequitur  in  hec  uerba. 

[Hér  kemr  vígslubréfið  frá  10.  Okt.  1413,  Nr.  626,  hér  að  framan]. 

Jn  quorum  omnium  et  singulorum  fidem  et  testimonium 
premissorum  presentes  literas  per  infrascriptum  notarium  pu- 
blicum  iussimus  subscribi  nostrique  sigilli  fecimus  appensione 
communiri.  Acta  sunt  hec  Bergis  Anno  domini  millesimo  qua- 
dringentesimo  decimo  quarto  jndic[t]ione  septima  mensis  Septem- 
bris  die  xxviij  hora  quasi  sexta  pontificatu  sanctissimi  in  christo 
patris  et  domini  nostri  domini  johannis  prefati  anno  quarto. 
presentibus  discretis  viris  olauo  haquini  ausloensis  et  johanne 
ýwani  BergeDsis  diocesis  laicis  testibus  ad  premissa  specialiter 
vocatis  et  rogatis. 

Et  ego  johannes  dictus  schutle  clericus  hildesemensis  pu- 
blicus  jmperiali  auctoritate  notarius  huiusmodi  literarum  pro- 
ductionis  perlectionem  omnibusque  alijs  et  singulis  premissis 
dum  sic  ut  premittitur  fierent  et  agerentur  vna  cum  dictis  testi- 
bus  presens  interfui  eaque  sic  fieri  vidi  et  audiui  jdeoque  dictas 
literas  transsumpsi  transscripsi  nichil  addendo  uel  minuendo 
quod  earundem  .  substanciam  variet  et  intellectum  mutet  jn 
hanc  publicam  formam  redegi  ornaui  signo  manu  nomineque 
meis  solitis  et  consuetis  vna  cum  prefati  Reuerendi  in  christo 
patris  domini  johannis  Episcopi  holensis  appensione  sigilli  sig- 
naui  rogatus  et  requisitus  in  fidem  et  testimonium  pre- 
inissorum. 

Til  vinstri  handar  við  þessa  klausu  stendr  merki  notarii  og  neðst  í 
því:  »johannes  schutle«. 


758  KVITTUNARBRÉF.   —  MELSTAÐR  1415. 

634.  4.  April  1415.  á  Brjánsæk. 

Sveinn  Brandsson    og  £óra   J>orsteinsdóttir   kona   hans  kvitta 
Einar  Jónsson  fyrir  andvirði  jarðarinnar  Hvylftar  í  Önundarfirði. 

AM.  Fasc.  VII,  6,  transcript  á  skinni  frá  24.  Marts  1471 
»fra  Sæmundi  Magnussyne  a  Hole  i  Bolungarvik*. 

í>at  giorer  eg  sueinn  brandzson  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  minv  opnv  brefi  ad  eg  hefi  wpp  borit  af  einare 
jonssyni  svo  marga  peninga  sem  hann  lofadi  mier  fyrir  jordina 
hvilt  j  aunvndarfirdi  er  ligur  j  holtz  kirkiv  sokn  suo  mier  j 
alla  stadi  vel  aa  nægdi.  oc  þui  giorir  eg  sueinn  brandzson  oc 
þora  þorsteinsdottir  kuinna  min  optnefndan  einar  jonsson 
kuittan  oc  aakærulausann  fyrir  mier  oc  minum  erfingium  oc 
eptirkomendum  vm  opt  nefnt  allt  jardar  verd.  suo  titt  nefndur 
einar  jonsson  skýldi  eiga  jordina  hvilt  frialsa  oc  aakærulausa 
oc  hans  erfingiar. 

Og  til  sanninda  hier  wm  setta  eg  opt  nefndr  suein  brandz- 
son  mitt  jnsigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  er  skrifad  war  aa 
brianslæk  aa  bardastrond  miduikvdagin  j  helgv  vikv.  anno 
domini  CO.  cccc0.  quinto  decimo 


635.  20.  Mai  1415.  á  Osi. 

Bróðir'  Asbjörn  Vigfússon  og  sex  menn  aðrir  votta,  að  þeir 
hafi  verið  til  nefndir  af  bróður  Jóni  Hallfreðarsyni  officialis  hei- 
lagrar  Hólakirkju  að  meta  staðinn  og  kirkjuna  á  Mel  í  Miðfirði. 

AM.  Fasc.  VII,  7,  frumbréfið  á  skinni.  öll  innsiglin  eru  dottin 
frá.     AM.  dipl.  afskr.  1448  (eptir  frumbr.). 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  broder  asbiorn  wigfusson.  sigurdr  jonsson.  prestar.  þor- 
leifr  marteinsson.  jon  paalsson.  jon  þorgrimsson.  þorsteinn 
brandzson.  (Datheus  petrsson.  leikmenn  kuediv  gvds  ok  sina 
kunnikt  gerandi.  at  sub  anno  domini  03°.  cd°.  xv°.  fimta  dagh 
nærsta  fyrir  huitasunnu  dagh1)  aa  mel  j  midfirdi  vorum  ver  til 

')  þ.  e.   16    Maí. 


1415.  DÓMSBRÉF.  759 

nefnder  af  brodur  joni  hallfredarsyni  officiali  heilagrar  hola- 
kirkiu  ath  ad  sia.  skoda  ok  meta  fyrr  nefndan  stad  mel.  her- 
bergi  ok  vthysi.  taudur  ok  garda.  maatum  vær  suá  ok  urdvm 
aasattir  ath  allr  stadrinn  matti  ej  uerda  vel  standandi  fyrir 
minna  tillagh  en  fimtigi  hundradaj  voru  edr  uauru  virdu  godzi. 
en  kirkian  fyrir  fimtan  hundrath.  ok  til  audsyningar  ok  meiri 
stadfestu  her  vm  þessa  vora  gerd  settum  vær  fyrr  nefnder 
menn  voor  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifuath  ath  osi  j  midfirdi 
manadagh  j  huitasunnu  uiku  sa  þui  aari  sem  fyrr  seger. 


836.  1.  Juni  1415-  Vallholti. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  |>orleifi  bónda  Arnasyni  sýslu- 
manni  í  Hegranessþingi  um  skuldamál  milli  Asgeirs  Ámasonar 
og  Guðfinnu  konu  hans  af  einni  hálfu  og  Sveins  Hallvarðs- 
sonar  og  Ástríðar  konu  hans  af  annari,  út  af  gjóf  séra  Einars 
Ólafssonar  til  Rannveigar  dóttur  sinnar. 

AM.  Fasc.  VII,  8,  frumbréíið  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá.  Síðari  helmingr  bréfsins  hefir  verið  ritaðr  með  mjög  daufu  bleki 
og  er  því  sumstaðar  nær  ólæs. 

Ollum  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
ion  ofeigsson.  olafur  eyiolfsson.  illvghe  biðrgolfsson.  arne  gud- 
biarzson.  sigurdr  þorvalldzson.  sveinn  biðrnsson.  isár1).  þor- 
steinn  gudmundzson.  gunnar  anndresson.  ormur  brandzson.  vig- 
fvss  gvnnarsson  ok  ion  lannbiarzson  kvediv  gvds  ok  sina  kvnn- 
ight  gerande  at  þa  er  lidit  var  íra  hegatbvrd  vors  herra  iehsv 
christi.  CD.  cccc.  xv.  aar.  fimta  dag  hinn  næsta  fyrir  hvita 
svnnv2)  at  ðkrum.j  skaghafirde  a  aimenniligu  þinge  voru  ver 
til  nefnder  af  erligum  manne  þorleifi  bonda  arnasyni  er  þa 
hafde  syslv  vm  hægranesþing  at  dæma  millvm  asgeirs  arna- 
sonar  vegna  gudfinnv  konv  sinnar  af  einni  halfv  en  sveins  hall- 
vardzsonar  ok  astridar  konv  hanz  af  annarre.  kiærdi  sveinn  til 
asgeirs  eftir  þeim  þremur  kvgilldvm  sem  hann  skillde  skvlld- 
vgvr  hafa  vordit  sira  einari  olafssyne3)  [ok  tueim  a^rvm    rann- 


!)  þannig  (isár)  frbr.;  2)  þ.  e.  16.  Maí;  3)  hér  hattar  alfc  í  einu  fyrir 
og  er  alt  það,  setn  eptir  fer,  afarœáð,  og  sumt  alveg  ólæsilegt. 


760  DÓMSBRÉF.  1415. 

veigv1)  dottvr  hans  en  hann  hafde  kraft  ok  beitt  eftir  þui  sem 
breöt  uottar  en  asgeir  med  kennz  skvlldina  fyrir  einare  vott- 
vm  hiaverandvm  synde.  asgeir  þat  bref  at  [hann]  hefde  [lukt] 
honvm  fim  hvndrot.  þui  sakir  þess  at  asgeir  hafdi  kennz  sidar 
skvlldina  er  kvittanar  brefinv  til  heyrde  ok  þo  samhliodade 
eigi  avoxtur  peninganna  þui  dæmdv  ver  fram  pogriettu  [manv- 
dagin  næsta  epter  petri  ok  pauli2)  vndir  lögmannz  vrskurd  huort  su 
kuittan  skilldi  nockvt  afl  hafa.  verdur  ok  þessi  kvittan  eigi  log- 
lig  fyrir  þessum  peningvm  þa  dæmdvm  vier  asgeir  skylldvgan  at 
lvka  [sira  einare]  ok  rannveigv  þriar  ær  ok  kv  ok  halft  allt  er- 
gillde  ok  gelldfe  ok  þar  med  fvllan  cavoxt  fra  þui  er  sira  einar 
krafdiz  til  þess  er  hann  deyde  en  fra  þeim  næstvm  fardðgvm 
med  [ær  abaata  a  hveriv3)  kvgillde  ath  riettre  tiltðlv  ok  Ivka 
halft  hvort  bvfie  ok  gielldfie.  en  þar  sem  asgeir  kiærde  eftir 
peningvm  sem  sira  einar  skillde  gefit  hafa  rannveigv  kenning- 
ardottvr  sinne  eftir  þui  sem  þat  bref  vottar  er  þar  var  lesit 
at  þessir  peningar  skilldv  hennar  obrigdilig  eign  vtan  sira 
einar  villde  sidar  meir  annan  veg  ai  gera.  vændiz  astrid  þess 
at  þat  hefde  suarit  verit  at  sira  einar  hefde  tekit  j 
hond  rannveýgar  dottvr  sinnar  ok  skilit  aftur  vndir  sig  edr 
sina  erfingia  alla  þa  peninga  er  hann  hafde  henne  gefit  af 
[he]nde  fyrir  fardaga.  skilldv  þessi  prof  leidaz  heima  j  herade 
jnnan  halfs  manadar  at  þat  hefde  svarit  verit  ok  sidar  fram 
j  logriettv  vndir  logmanz  vrskvrd  hvort  meira  afl  skyllde  hafa 
edr  afturkall  giafarinnar.  verdr  ok  giofin  loglig  þa  dæmdvm  ver 
asgeiri  til  eignar  svo  marga  peninga  vpp  j  iardirnar  sydra 
vallhollt  og  borg  j  tvngvsveit  sem  hann  mætti  eignaz  med  log- 
vm  ok  lvkaz  aa  fardðgvm  ok  þar  med  tiv  hvndrvt  j  aabata  halft 
hvort  fritt  ok  ofritt. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settv  fyrnefndir  menn  sin  inn- 
cigle  fyrir  þetta  bref  gert  j  sydra  vallholltej  holme  la/gardaginn 
j  fardagavikv  a  sama  aare  ok  fyrr  seger. 


637.  19.  Juli  1415.  i  Skálholti. 

þoRKELL  Ólafsson    og    þrír    prestar    aðrir    votta,    að    lngunn 


')  [mjög  óljóst  og  ekki  alveg  víst;  2)  [er  mjög  óljóst,    en  sýnist  þó 
vera  svo;  s)  [mjög  óvíst. 


1415.  UMBOÐSBREF.  761 

Gunnarsdóttir  hafi  feingið  Árna  biskupi  Ólafssyni  fult  umboð 
yfir  jörðunni  Hvalsnesi  á  Rosmhvalanesi  og  öllum  öðrum  eign- 
um  sínum. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5620,  *Ex  origina!i«  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna.  »Brefed  er  a  pergament,  med  tveimur 
oskirum  Jnsiglum,  og  tveimur  lausum  þveingjum*. 

Ollum  godhum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  edr 
heyra  senda  þorkell  olafsson.  jon  biarnarson.  jon  þorgrimsson. 
oc  Einar  hauksson.  prestar.  Q[uediu]  gudz  oc  sina  kwnnikt  ger- 
andi  ath  mer1)  worum  þar  i  hia  saghum  oc  heyrdum  wppa  i 
biskups  stofuone  j  skalholti  sancti  thorlaksmesso  aftan  vm 
sumaren1)  anno  domini.  CO°.  cd°.  quinto  decimo  ath  hustru 
jnghunn  gunnarsdotter  medr  fullo  handabandhi  fek  Erlighum 
herra  oc  vorum  andhalighum  faudr  herra  arnna  med  gudz 
nadh  biskup  i  skalholti  sitt  fullt  oc  loghligt  æighnar  vmbodh 
yfuer  hualsnesi  a  hrosmalanesi  oc  yfer  ollu  odru  sino  godze  i 
lauso  oc  fausto  j  fridu  oc  vfridhu  medr  erfdhum  oc  odolum 
ædhr  vmbodhum  a  sína  veghna  ædr  sinna  frænda  kann  med 
loghum  vnder  hana  bæra  a  jslandhi  ædr  odrum  stadh.  vnder 
batt  hon  segh  þat  alt  halda  oc  haua  obrighdiligha  sæm  hann 
gerir  loghligha  i  þesso  hennar  vmbodhi  sæm  hon  sealf 
gerdhi.  oc  til  mæiri  stadfesto  oc  sanendha  her  vm  setto  mer1) 
furnéfnder  mænn  wor  jnsigli  firir  þetta  vmbodzbref  er  gert  war 
j  stadh  deghi  oc  are  sæm  fur  sæghir. 


638.  22  August  1415.         að  Munkaþverá. 

Jón  prestr  Bjarnarson,  Loptr  Guttormsson  og    sjö    menn  aðrir 

votta,  að  Benedikt  Brynjólfsson    og  Margrét  Eiríksdóttir  kona 

hans  handlögðu  Árna  biskupi  Ólafssyni    alt    það    góz,    er  hún 

erfði  eptir  systursyni  sína,  en  þeij-  erfðu  með  ættleiðingu  eptir 
séra  Steinmóð  f>orsteinsson  föður  sinn. 

AM.  Fasc.  VII,  5,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá.  Frumbréfið  fékk  Árni  frá  séra  Skúla  þorlákssyni  á  Grenjaðar- 
stað.     AM.  dipl.  afskr.  629  (eptir  frbr.). 

')  þannig. 


762  ARFR   SÉRA    STEINMÓÐAR.  1415. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sæa  ædr 
hæýra  sænda  jon  prestr  biarnarson.  lopttr  guttormsson.  hallr 
olaafsson.  hauskulldr  runolfsson.  audun  kætilsson.  hælgi  gutt- 
ormsson.  asbiornn  þordarson.  halluardr  magnusson  ok  brandr 
þorgilsson  quediu  guds  ok  sijna  kunnicktr  gierandi  at  vier  vor- 
um  þar  j  hæa  j  abotastofunni  at  munka  þuera  j  æýa  firdi 
þorsdaghinn  næsta  fyrir  bartholomeus  COesso  anno1)  domini 
CD°.  cd°.  xu°.  saam  ok  hæýrdum  vpp  aa  ath  þau  hældu  hondum 
saman  hæidarligur  heRa  ok  anndalighr  fadir  herra  arnæ  med 
gvths  naad  biskup  j  skalhollti  af  æinni  alfu  ænn  bænædict 
brýniolfsson  ok  margræt  æiræksdottir  hans  æigin  hustru  af 
annarri  halfu.  skildiz  þat  vndir  þeirra  handaband  at  fýr 
næmd  hion  benedict  ok  margræt  handlðgdv  fýr  næfndum 
biskupi  arna  allt  þat  goz  fast  ok  laust  sæm  fýr  næfnd  mar- 
græt  ærfdæ  æftir  sina  sýstrsonv  ok  þeir  hafdu  fýr  ærft  med 
ætlæidingu  æftir  syra  stæinmod  þorstæinsson  faudr  sinn  sem 
var  Radzmadr  hæilagrar  hola  kirkiu  ok  officialis  honum  til 
fullrar  æignar  ok  æftirsoknar.  kynni  ok  lopti  gutthormssýni  at 
dæmaz  af  þeim  giofum  sem  fýrnæfndir  sýnir  syra  stæinmodar 
ærfdu  æftir  adr  næmdan  stæinmod  fædr  sinn  j  brendu  silfræ 
borgadi  adr  næmdr  benedikt  ok  margret  hans  hustru  herra 
arna  ath  luka  adra  pæningha  jammarga  j  þui  gozsi  sem  þeim 
hænntar  bædi  at  lata  ok  honum  vid  at  taka.  hier  j  móti  lof- 
adi  sagdr  herra  arnæ  at  luka  tæstamentum  sijra  stæinmodar 
adr  sagdz  suo  mikit  sem  sagdum  hionum  a  sinn  part  til  kæme 
ok  hæilagri  hola  kirkiu  j  þann  ræikningsskap  ær  greindr  stæin- 
modr  vard  hæni  skylldugur.  jtem  at  luka  ærkibiskupinum  at 
nidaross  kirkiu  suo  mikla  pæninga  sem  hann  var  honum  skulld- 
ugur  ok  odrum  kirkium  ok  þær  skulldær  adrar  sem  hann  var 
med  riettu  odrum  skulldugr.  skildi  benedikt  bondi  [adr  sagdan2) 
gæir  arnason  frænda  sin  kuittan  væra  med  sagdan  herra  arna 
æf  hann  hæfdi  nðckuth  goz  syra  stæinmodar  at  sier  tækit.  Ok 
til  mæiri  stadfæstu  ok  sanænda  hier  vm  sætti  fýr  næmdr  bene- 
dikt  brýniolfsson  sitt  jnzsighli  med  vorum  jnzsiglum  fyrir  þetta 
bref  ær  [gertj  var  j  stad  dæghi  ok  ari  sem  fýr  sæghær. 


')  anni,  frbr.;  2)  [þanni?. 


1415.  HÓLASTÓLL.  763 

639.  5.  September  1415.  í  Slagelse. 

Verndar-  og  umboðsbréf  Eiríks  konungs  af  Pommern   handa 
Jóni  biskupi  á  Hólum  og  heilagri  Hólakirkju. 

Bréfið  er  hér  tekið  eptir  afskript  í  Ríkisskjalasafni  Dana 
með  hendi  Gríms  Thorkelíns  »Ex  membrana  autographa->.  þar  með 
er  önnur  afskript  með  hendi  Jóns  Marteinssonar  »Juxta  vetus  apo- 
graphum  chartaceum«,  og  er  hér  tilfærðr  orðamunr  eptir  þeirri  af- 
skript  (=  b).  Afskript  af  bréfinu  er  ennfremr  í  Biskupsskjalasafni 
íslands  Nr.  2.  Fol.  bls.  285  í  skjalabok  á  pappír  ritaðri  eptir 
1693.  Bréfið  er  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  II,  226—27,  og  er 
sá  texti  hér  um  bil  orðrétt  samhljóða  afskript  Jóns  Marteinssonar. 
Arngrímr  Jónsson  getr  þessa  bréfs  í  Crymogæa  Hamb.  1610  lib.  III, 
134,  og  hefir  frumritið  þá  líklega  verið  í  bréfasafni  Hólastdls,  en  í 
handritasafni  MSteph.  13.  4to,  sem  ritað  er  1715,  er  þess  getið, 
að  þá  sc  bréfið  ekki  leingr  til  í  skjalasafni  Hólabiskupsdæmis,  og 
er  því  óvíst  hvar  Thorkelín  hefir  séð  frumrit  bréfsins. 

Eric  med  gudz  nadh  Noreghs.  Danmarchs.  Swerigs  og 
Gota  koning1)  og  Hertug  i  Pomeren  sendir  ollum  monnum 
them  som  thetta  bref  se  eder  heyra  quediu  guds  og  sina. 

Saker  that  at  virduleger  herra  og  andlik  fader  og  vin  vor 
hin  kærasta2)  her  Jon  met  guds  miskun3)  Biskop  at4)  Holum 
a  Jslandi  far  nu  heim  til  sit  Biskopsdðme,  thi5]  bidium  vy 
allan  varn  almuge6)  a  sama  Jslandi  oc  biudhom  [ther  se7) 
hanom  till  hialp  og  til  styrks  i  alla  sina  naude.  till  ratha8).  so 
offta  som  han  tilsigher  og  han  tarnast  einkanlega  biggiande  og 
buande  i  Hola  biskupsdðme  veiter  honom  heider  og  virding  og 
alle  the  liudne  som  j  bör9)  a  guds  vegna  og  [j  ere10)  skyllduge 
idhra  retta  biskup11)  at  veita  og  viliom  vij  at  ther  vitid  at  ver 
havom  teked  andelikan  fadher  og  herra  Biskup  Jon  fornefndan. 
Holakirkiu  og  alt  hennar  og  hanz  gotz  badhe  i  lausu  og  fastu12) 
vardnade  og  sueina  og  hion  hans  i  guds  vald  og  vora  vernd 
og  virding  lika  traust  fullkomelika.  forbiudande  hvorom  manne 
einkanlega  alla  vora  umbudsmen  lðghmen.  fogetom  Biskup  Jon 
at  [forurolige13).  unade  alla  yfer  sueina.  alla  varnada.  alla  hion 


')  konuing,  b;  3)  kære,  b;  3)  miskund,  b;  4)  a,  b;  5)  tbe,  a;  6)alhiud, 
b,  en  setr  til  skýringar  á  spássíu  »forte  althiud',  =  alþjóð  =  alþýða; 
7)  [sl.  a;  8)  rata,  a;  3)  ereD,  b,  Hist.  Eccl.;  10)  [vor,  b,  Hist.  Eccl.; 
")  biskop,  b  (alstaðar);  1S)  faustu,  b;  iS)  [sl.  b,  Hist.  Eccl. 


764  HÓLASTÓLL.    —    VIGFÚS   ÍVARSSOX.  1415. 

hans  doma  alla.  theim  stefna  for  han  oc  ey  umbodsman  ether 
loghman  varn.  nema  biskup  scal  sialfuer  alla.lauglika  umbutz- 
men  tilsetia  at  dæma  af  tolda  oc  sekta  vora  vegna  som  [oc 
yfer  sina1)  sveina.  varnada  oc  hion.  Hvor  sem  er  i  mote 
thessare  varre  skipan  giðrir  eder  geinger  meth  thriotzske  oc 
ulydigheit  have  vora  reide  oc  refsing  efter  tolf  mana  dome  oc 
fornefnd  Biskup  Jon  eter  hans  loglika  vmbodzmann2)  over 
sagen  [efter  loghom3)  oc  them  fullretti  sit  som  brotid  er  vid. 
luke  oc  heilagre  Holakyrkio  tvogyllt  fullretti.  Sua  viliom  vij 
oc  alla  men  vita  at  vij  stadfestum  meth  thesso  sama  vore 
opne  brefe  alla  the  privilegia  oc  frelse  som  Norigs4)  konunga 
i  fyrrum  tijma  gifvit  hafa  oftnefnda  Hola  kyrckiu  oc  Biskup- 
um  a  Holum.  viliora  vij  ath  the  standa  ubrigdanlega  med  alla 
sina  articulis  oc  greina  i  alla  mata  som  the  utgefna  varo  at 
fyrsta. 

Datum  in  villa  nostra  Slaulosia  Anno  domini  millesimo 
quadringentesimo  quinto  decimo  mensis  Septembris  die  quinto 
nostro  sub  secreto  nobis5)  presentibus  appenso. 


640.  7.  Oktober  1415.  i  Kantarabyrgi. 

Jón  príor  Kantarabyrgiskirkju  hins  heilaga  Thomæ  erkibiskups 
á  Englandi  og  klerkaráð  sama  staðar  taka  Vigfús  ívarsson  frá 
íslandi  ásamt  móður  hans,  konu  og  börnum,  sem  öll  eru  nafn- 
greind,  undir  bænahald  heilags  Thomæ. 

Canterbury  Cathedral  Register,  R.  19.  fol.  83.  Literæ  Can- 
tuarienses  III,  1889  Nr.  995  bls.  137—38;  Thomas  saga  erki- 
biskups  ed.  by  Eiríkr  Magnússon,  1883,  II,  293—94. 

Littera  fraternitatis  concessa  Wytfrido  filio  Juarij  de  Jnsula 

de  Jsland. 
Omnibus  Christi  fidelibus  ad  quos  presentes  litere  pervene- 
rint  Johannes  sanctæ  Cantuariensis  Ecclesiæ  Prior  et   ejusdem 
loci  Capitulum  salutem  in  Domini  sempiternam. 

Cum  non  deceat  devotionis  odoriferam    famam    sub  modio 


')  [a  sina  yver,  b,  Hist,  Eccl.;     ')  mann   sl.  a;     3)  [æfte  laahen,    b; 
*)  norigh,  b;  Norig,  Hist.  Ecc;  s)  sl.  b. 


1415.  VIGFDS   ÍVARSSON.  765 

occultari  quæ  cotidie  in  Martyre  glorioso  Sancto  Thoma,  etiam 
in  ultimis  terræ  finibus,  miraculorum  fama  clarius  et  crebrius 
elucessit,  mentesque  hominum  ad'supernæ  claritatis  aciem  alicit 
et  invitat,  ad  communem  omnium  hominum  notitiam  eo  fer- 
ventiori  desiderio  cupimus  pervenire,  quo  nonnullos  credimus 
ea  occasione  ad  majoris  devotionis  gratiam  incitari;  et  ut 
ipsius  patroni  nostri  beati  merita  prosequamur,  et  in  ejus 
meritis  confidentibus,  subsidium  pietatis  divinæ,  quantum  ad 
nos  attinet,  caritative  impertiamur;  hinc  est  quod  nos,  Prior 
et  Capitulum  præfatæ  Ecclesiæ,  dicti  Martyris  ministri  humiles 
et  devoti,  ob  devotionem  et  precum  instantiam  quibus  penes 
nos  vir  venerabilis  Wytfridus  filius  Juarij  de  Jnsula  de  Ysland, 
pro  se,  matre,  uxore  et  liberis  suis  institit1),  et  ob  favorem 
quo  dictam  Ecclesiam  nostram  et  Martyrem  gloriosum  devo- 
tissime  reveretur;  et  cujus  propagationis  linea  se  asserit  de- 
scendisse,  caritatis  intuitu,  sibi,  suisque  matri,  uxori  et  quos 
nunc  procreavit,  aut  in  posterum  procreabit,  omnium  devotio- 
num  participationem  quæ  in  dicta  sancta  Ecclesia  Cantuariensi 
die  ac  nocte  in  conspectu  Altissimi  exercentur,  aut  fient  im- 
perpetuum,  tam  in  vita  quam  in  morte,  elargimur:  Teque  Wyt- 
fridum,  in  domo  nostra  capitulari  una  nobiscum  præsentem, 
unanimiter,  Margaretam  matrem  tuam,  Gutredam,  uxorem 
tuam,  Juarium,  Edmundum,  Ellendrum,  Thurlacum,  Ceceliam, 
Ulfridam2),  Margaretam,  Jngeridam  liberos,  licet  absentes  ad 
nostrarum  orationum  suffragia  et  alia  pietatis  opera,  ac  in 
fratres  et  sorores  nostros,  tenore  præsentium,  specialiter  ac- 
ceptamus. 

Jn  cujus  rei  etc. 

Datum  Cantuariæ  in  domo  nostra  capitulari  vij°  die  mensis 
Octobris,  secundum  cursum  et  computationem  Ecclesiæ  Angli- 
canæ  anno  Domini  Millesimo  quadringentesimo  quintodecimo. 


')  instetit,  hdr.;  2)  raun  vera  sama  og:  Hól(ra)fríðr,  og  eptir  henni 
hefir  heitið  Hólmfríðr  Erlendsdóttir  (sbr.  bréf  frá  1467,  1471,  1475). 
Hólrafríðr  Vigfúsdóttir  hefir  átt  Eingey  og  mun  hafa  búið  þar.  Hólmfríðr 
Vigfúsdóttir  var  enn  á  lífi  1475.     Hún  er  dáin  6.  Febr.  fyrir  1497. 


766  ODDR  LEPPR.  1415. 

941  5,  November  1415.  i  Skálholti. 

Oddr  leppr  |>órðarson  lögmaðr  gefir  Arna  Skálholts  biskupi 
Ólafssyni  í  prófentu  sína  allar  eigur  sínar,  en  sérlega  eignir 
þær,  sem  hann  hafði  erft  eptir  Skúla  bróður  sinn,  og  Magnús 
konungr  Eiríksson  hafði  gefið  Skúla. 

AM.  Fasc.  XII,  21,  eptir  transskripti  á  skinni  frá  18.  Júlí 
1449,  sem  gert  er  eptir  transskripti  frá  18.  Febr.  1443.  Sbr.  Nr. 
234  og  238  hér  að  framan. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra.  senda 
þorarinn  prestur  andresson.  oddur  jonsson.  einar  magnusson. 
einar  þordarson  oc  niculas  þordarson  quediu  guds  oc  sina. 
kunnigt  giorandi  at  þar  worum  wær  j  hia  saum  oc  heyrdum 
wpp  a  ath  þeir  hielldu  haundum  saman  ærligur  herra  herra 
arne  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  af  eirne  halfu  oc  oddur 
laugmadr  þordarson  af  annari  en  þat  skildizt  wndir  þeirra 
handaband  ath  fýr  nefndur  oddr  gaf  sig  j  profentu  til  adr- 
nefndan  biskup  arna  med  suodan  skilmala  at  hann  gaf  biskup- 
inum  alla  þa  peningha  fasta  oc  lausa  sem  hann  atti  j  minna 
hlut  oc  meira  oc  hann  matti  fremstz  med  laugum  gefa  oc  sier- 
ligha  þær  jarder  sem  hann  erfdi  efter  skula  brodur  sinn  oc 
wor  nadugh  herra  magnus  medr  guds  nad  noregs  oc  suia 
kongr  gaf  honum  sem  suo  heita  langadal.  klungurbrecka.  os. 
waudufell  oc  billduholl  oc  þar  med  þær  eyiar  er  liggia  fyrir 
skogarstraund  oc  rekan  j  skialldarbiarnar  wik  med  aullum  þeim 
greinum  oc  artichulis  sem  wors  herra  kongsins  bref  þar  wm 
giort  wottar.  Ok  til  sanninda  hier  wm  settum  wær  fyrr- 
nefndir  menn  wor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  giort  j  skalhollte 
feria  tercia  post  festum  omnium  sanctorum.  anno  domini 
CO°.  cd°.  quinto  decimo. 


642  8.  November  1415.         i  Westminster. 

Jóhannes  hertogi  af  Bedford  og  jarl  af  Richmond  ritar  Eiríki 
konungi  af  Pommern  og  skýrir  honum  frá,  að  Jakob  Óslóar- 
biskup  og  Andrés  de  Lossen  riddari  hafi    tjáð    sér   fyrir    hans 


1415.  FISKIVEIÐAR   ENGLA    VIÐ   ÍSLAND.  767 

hönd  um  óskunda  og  ágang,  er  enskir  þegnar  hafi  gert  á 
nokkrum  eyjum,  er  lúti  Noregsveldi,  en  einkum  á  íslandi,  og 
býðr  hann  því  í  fjarveru  konungs,  að  um  eins  árs  bil  fari  eingir 
sinna  þegna  til  íslands  til  fiskiveiða. 

Prentað  hér  eptir  afskript  með  hendi  Gríms  Thorkelíns,  sem  nú  er 
í  Ríkisskjalasafni  Dana  »Jsland  &  Færöe«  Sapl.  II,  Fasc.  II,  1. 
og  er  sú  afskript  gerð  »Ex  autogr.  chartac.  Biblioth.  Cotton.  Nero 
B.  III.  p.  29  Pl.  AIVD«.  Uti  á  spássíu  handritsins  stendr:  *An. 
3.  Henr.  5.«  og  ætlar  Thorkelín  það  1416  eða  1417,  sem  ekki 
fær  staðizt. 

Serenissimo  Principi  Erico  dei  gracia  Kegnorum  Dacie 
Swecie  etc.  Regi  fratri  nostro  carissimo  Johannes  filius  et 
frater  Regis  Anglie  et  Francie  ac  domini  Hibernie  Dux  Bed- 
fordie,  Comes  Richemundie,  Gubernator  Anglie  Salutem  et  fra- 
terne  dileccionis  continuam  vbertatem. 

Serenissime  Princeps  fraterque  carissime.  Accedentes  no- 
uiter  ad  partes  istas.  venerabilis  in  Christo  pater  Jacobus  As- 
loensis  Episcopus  et  Andreas  de  Lossen  miles  vestri  regnique 
vestri  Norwegie  consiliarij  ex  parte  vestra  nobis  exposuerunt 
officio  viue  vocis  quasdam  iacturas  iniurias  atque  dampna 
vobis  ac  subditis  vestris  nouiter  illata  per  aliquot  metuendis- 
simi  domini  mei  Regis  ligios  et  subiectos  quasdam  vestras 
Jnsulas  specialiter  Jslandiam  nauigaliter  frequentantes.  qui  in 
piscaturis  et  aliis  inibi  aliter  quam  antiquatis  temporibus  fieri 
consueuit.  quedam  in  vestrum  vestrorumque  preiudicium  de- 
buissent  vt  adferitur  attemptasse.  desiderantes  et  petentes 
ydem  vestri  consiliarij  quatenus  super  premissis  vellemus  de 
remedio  congruo  prouidere.  Super  quo  scire  velit  vestra  sere- 
nitatis  dilecta  fraternitas.  quod  ad  euitandum  quantum  in 
nobis  est  occasiones  atque  causas  per  quas  inter  domos  regales 
Anglie  et  Norvegie  queuis  dissensionis  aut  discordie  materia 
quod  absit  possit  vísilis  suscitari.  matura  deliberacione  pre- 
habita  ordinauimus  quod  exnunc  vsque  ad  vnius  anni  termin- 
um  proxime  iam  venturi  nullus  de  ligiis  aut  subditis  domini 
mei  prelibati  versus  prefatas  Jnsulas  vestras  et  precipue  versus 
dictam  Jslandiam  piscandi  causa  seu  alias  in  vestre  corone 
seu  iurium  vestrorum  peruersionem  aliter  quam  antiquitus  fieri 
consueuit  accedere  presumat.  infra  quem  quidem  terminum 
deo  dante.  idem  dominus   meus  Rex  ad  suum  Regnum  Anglie 


768  FISKIVEIÐAR   EKGLA    VIÐ  ÍSLAXD.  1415. 

verisimiliter  veniet.  qui  iuxta  ipsius  et  sui  consilii  discreciones 
prouidas  et  maturas.  taliter  super  premissis  ad  vestre  sereni- 
tatis  instanciam  prouideri  faciet  vt  speramus.  quod  ipsa  vestra 
fraternita[ti]s  serenitas  exinde  debebit  merito  contentare. 

Dat.  sub  sigillo  Eegis  in  palacio  Westmonasterij  viij  die 
Novembris. 

Ad  mandatum  domini  Locumtenentis    de  auisamento  et 

assensu  Archiepiscopi  Cantuariensis   necnon   Dyncomen. 

Cancellarij et  Lichefeldensis  Episcoporum. 

necnon  custodis  priuati  sigilli  Domini  Regis  Anglie. 


643.  [28.  November  1415.] 

Skýrsla  [Jakobs  Oslóarbiskups  og  Andrésar  de  Lossen  riddara] 
sendiherra  Eiríks  konungs  af  Pommern  fyrir  Henriki  Eingla- 
konungi  hinum  fimta  um  fiskiveiðar  og  verzlun  á  íslandi  og  í 
öðrum  skattlöndum  Noregs  konungs. 

Hér  tekið  eptir  afskript  með  hendi  Gríms  Thorkelíns  í  Ríkis- 
skjalasafui  Daua  »Island  &  Færöe«  Supl.  II,  Fasc,  2,  og  er  sú  af- 
skript  gerð  »Ex  Autographo  Chart.  Bibl.  Bodl.  Nero  III.  B.  p.  30. 
Pl.  A.  IV.  D.«  Á  spássíu  stendr  »An.  III.  Henr.  5.  28.  Novembr.« 
Kafli  úr  þessari  skýrslu  er  prentaðr  í  Seldens  Mare  clausum,  Lon- 
dini  1636  bls.  493 — 94,  en  með  röngu  ártali  1453.  Sami  kafli  er 
prentaðr  í  Nýjum  Félagsritum  XXII,  117 — 118  með  íslenzkri  þýð- 
ingu.  Sbr.  Grönl.  hist.  Mindesm.  III,  161  og  Nord.  Tidskr.  for 
Oldk.  II,  114-115. 

Sub  hac  forma  verborum  habemus  jn  commissis  proponere 
terram  Jnsularem  Yslandie  et  alias  Jnsulas  intermedias  ad  regnum 
Norwegie  pertinentes  continens  jn  precencia  Jnclitissimi  domini 
Henrici  Anglie  et  Francie  Regis  et  domini  Hybernie  et  sui  sa- 
pientissimi  consilii  ex  parte  serenissimi  Principis  domini  nostri 
Erici  Regnorum  Norwegie  Dacie  Suecie  Slauorum  Gothorumque 
Regis  et  Ducis  Pomeran[i]. 

Jnclitissime1)  Rex  Anglie  etc.  scire  dignemini  quod  gracios- 
issimus  dominus  noster  Rex  Norwegie  etc.  prefatus  habet  alias 
Jnsulas  videlicet  Yslandiam  feroy  Hietland  et  alias  plures  ad 
-egnum  suum  Norwegie  pertinentes  ad  quas   nulli   ab   antiquo 


')  Jnvictissime,  Selden. 


1415.       FISKIVEIÐAR  OG  VERZLAN  engla  við  ísland.        769 

solebant  accedere  de  terris  alienis  ex  quibuscunque  causis  siue 
piscandi  siue  inercandisandi  sub  pena  vite  et  bonorum  non 
magis  homines  regni  Norwegie  pertinentes  quam  aliarum  terra- 
rum  preter  specialem  licentiam  regie  maiestatis  nec  de  aliquo 
alio  loco  post  obtentam  licenciam  exire  licebat  quam  de  ciuitate 
Bergensi  nec  redire  nisi  ad  eundem  locum  cessante  ineuitabili 
necessitate.  Vbi  eos  custumas  et  alia  jura  ad  regium  fiscum 
exsoluere  oportebit  juxta  antiquam  regni  Norwegie  consuetudi- 
nem  sine  aliqua  hominum  in  contrarium  raemoria  penitus  ob- 
seruatam.  Nunc  Rex  jnclitissime  contra  premissa  nauigacio 
quedam  nouiter  est  incepta  de  vestro  regno  Anglie  exeundo  et 
iJluc  redeundo  a  vestre  maiestatis  hominibus  ad  prefatas  jnsulas 
et  specialiter  ad  Jnsulam  Yslandie  jn  prefati  domini  nostri 
Regis  et  regni  sui  Norwegie  et  suorum  hominum  jurium  di- 
minucionem  et  dampnum  et  juramenti  Regii  derogacionem 
prout  ex  verbis  premissis  considerari  poterit  luculenter.  Qualia 
jnuictissime  Rex  nunc  quod  contingere  solebat  nisi  postquam 
ipse  serenissimus  dominus  noster  Rex  Norwegie  per  matrimo- 
niale  fedus  contraxit  amicitiam  singularem  cum  excellentissimo 
principe  Petre  vestro  Recolende  memorie  et  vestra  regia  Maje- 
state.  Ex  quo  contractu  dominus  noster  sepe  nominatus  et  sui 
magis  sperabant  sibi  adiutorii  promptitudinem  et  in  omnibus 
necessitatibus  et  iurium  suorum  obseruacionibus  íirmam  assi- 
stenciam.  quam  quod  aliqui  de  uestro  regno  presumere  deberent 
sue  magnificiencie  et  suis  Regnis  ac  hominibus  tam  magnam 
verecundiam  facere  jniurias  atque  dampna.  Que  tamen  omnia 
satis  confidit  dominus  noster  Rex  prefatus  preter  Regie  vestre 
maiestatis  vestrique  sapientissimi  consilii  scienciam  et  volun- 
tatem  omnino  esse  attemptata.  Quare  excellentissime  Rex  petit 
dominus  noster  sepe  nominatus  vestram  sibi  carissimam  frater- 
nitatem  contra  premissa  tale  et  tam  efficax  adhibere  remedium 
ut  talia  de  cetero  nulla  fiant  et  ut  emenda  debita  huiusmodi 
corriideat  attemptata. 


644.  28.  November  1415        í  Westminster 

Bréf  Henriks  Einglakonungs  hins  fimta  til  forráðamanna  ýmsra 
borga    og   verzlunarstaða    á   Einglandi  þar    sem    hann    bannar 

Dipl.  Isl.  III.  B.  49 


770  FISKIVEIÐAR  ENGLA   VIÐ  ÍSLAND.  1415. 

þpgnum  sínum    að   fara    til    fiskiveiða  til  íslands  eða  í  öðrum 
erindagjörðum  öðruvísi  en  forn  vani  hefir  verið. 

Rymeri  Foedera  ed.  Holmes  IV,  II,  150. 

Super  piscando  in  partibus  Dacie. 

Rex  Vicecomitibus,  Londoniæ,  Salutem. 

Quibusdam  certis  de  Causis,  nos  specialiter  moventibus, 
vobis  Præcipimus,  firmiter  Jnjungentes,  quod,  in  locis  Civi- 
tatis  prædictæ,  et  Suburbiorum  ejusdem,  ubi  magis  expediens 
fut'rit  et  necesse,  publice,  ex  parte  nostra,  proclamari  faciatis, 

Quod  nullus  Ligeus  noster,  usque  ad  Finem  unius  Anni, 
proximo  jam  venturi,  ad  partes  Jnsulares  Regnorum  Daciæ  et 
Norwegiæ,  et  præsertim  ad  Jnsulam  de  Jsland,  Piscandi  causa, 
seu  aliis  Causis,  in  Præjudicium  Regis  Regnorum  prædictorum 
accedere  præsumat  aliter  quam  antiquitus  fieri  consuevit, 

Et  hoc  nullatenus  omittatis. 

Teste  Rege  apud  Westmonasterium  vicesimo  octavo  die 
Novembris  [Anno  Regni  nostri  tercio].     Per  ipsum  Regem. 

Consimilia  Brevia  diriguntur  subscriptis,  in  Locis  sub- 
scriptis,  sub  eadem  Data,  videlicet: 

Majori  et  Ballivis  Villæ  Magne  Jernemouth. 

Ballivis  Villæ  de  Sancto  Botulpho. 

Majori  et  Ballivis  Villæ  de  Lenn. 

Ballivis  Villæ  Gippenwici. 

Majori  et  Ballivis  Villæ  de  Kyngeston  super  Hull. 

Ballivis  Villæ  de  Scardeburgh. 

Majori  et  Ballivis  Villæ  Novi  Castri  super  Tynam. 

Ballivis  Villæ  de  Orwelle. 

Ballivis  Villæ  de  Grymesby. 

Ballivis  Villæ  de  Whithy. 

Ballivis  Villæ  Berewici. 

Ballivis  Villæ  de  Blakney. 

Ballivis  Villæ  de  Bornam. 

Ballivis  Villæ  de  Craumer. 

Ballivis  Villæ  de  Dersingham. 

Et  Mandatum  est  Thomæ  Comiti  Dorsetiæ  Admirallo  Ang- 
liæ  et  ejus  Locumtenenti,  quod  in  singulis  Portubus  Regni  Ang- 
liæ,  ac  aliis  Locis.  ubi  magis  expediens,  et  cetera  ut  supra. 

Teste  ut  supra. 


Lagfæringar  og  viðaukar. 


Bls.  413.  með  1.  med;  6'8-19  eptir  Athra  og  á  undan  Heremeth  á 
að  koma:  Itiran  (fodur  Athra,  fodur  Itiran,  fodur  Heremeth);  1.  n 
var  falli  burt;  1.  as  Vaden  1.  Voden;  1.  28  fodur  á  að  vera  fader 
(sbr.  bls.  11);  9a4.  fyrir  falli  burt;  13M.  FJARÐATLA  (í  sumum  ein- 
tökum)  1.  FJARÐATAL;  1918.  ulfdalafiollum  2)  1.  ulfdalafiollum  »); 
20a.  dögam  1.  dögum;  og:  »)  íslendingr  1.  7)  íslendingr;  2Ö7.  hokon  1. 
hakon;  29n.  í  2.  dálki:  steinvn  ætti  að  vera  steinveggr  (skb.:  steinv 
=  steinvn!);  313.  Birgis  1.  Birgir;  33—34,  Nr.  14.  Skrána  um  lög- 
mannstoll  hefi  eg  nú  fundið  í  ýmsum  fleirum  handritum  en  því,  sem 
fylgt  er  í  útgáfunni,  svo  sem  FM.  í  Bodl.  í  Oxf.  55.  4to  bls.  50  skr. 
c.  1680-1690  og  Add.  British  Mus.  4882.  4to  (Bankssafn)  bl.  188a 
skr.  c.  1650,  og  víðar,  en  á  þeim  afskriptum  er  ekkert  sérlegt  að 
græða.  Öðru  máli  er  að  gegna  um  syrpu  séra  Gottskálks  í  Glaum- 
bæ  (Add.  Brit.  Mus.  11.242.  4to.  skr.  1543—1590),  því  að  þessi  skrá 
finst  þar  líka.  Af  afstöðu  hennar  í  því  handriti  er  það  að  ráða  sem 
hún  sé  með  vissu  ekki  yngri  en  frá  dögum  Torfa  hirðstjóra  Arasonar 
(c.  1450),  eða  jafnvel  miklu  eldri.  Stendr  þar  fyrst  þessi  skrá,  og 
síðan  með  nokkuru  millibili  á  sömu  blaðsíðunni  skýrsla  um  sýslugjöld 
á  íslandi  í  tíð  Torfa.  eptir  frásögn  Stranda-Kols.  Á  öðrum  stað  stendr 
og  í  bókinni  önnur  skýrsla  um  sýslugjald  og  þriðja  um  skattgjald, 
sem  báðar  eru  nógu  merkilegar,  og  læt  eg  nú  þessar  klausur  koma 
hér  eins  og  þær  eru: 

I. 

[Add.  British  Museum  11,242  (FM.  206.  4to)  bl.  69a]. 
logmanztollr  af  nordlendinga  fiordvngi  halft.  vc. 
af  avstfirdinga  fiordvngi  halft  þridia.  c. 
af  svnlendinga  fiordvngi  iijc. 
af  vestfirdinga  fiordvngi  iiijc. 
af  kongz  viseyrer  (jc.)  vnder  afgreizlu  hirdstiorans. 

gaf  hver  syslumadur.  c.  firir  hvert  þing  j  hverre  syslo  svo 
lengi  torfi  arason  var  hirdstiore.  j  navtum  oc  savdum  oc  god- 
um  hestum. 

Sogn  stranda  [kols].  var  hann  leingi  med  torfa. 

er  þetta  gamallt. 

49* 


772  LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

II. 
[Add.  British  Museum  11,242  (FM.  206)  bl.  66b]. 

at  giallda  firir  syslv  ccc  fiska  til  tals. 

xl  fiskar  til  tals  firir  hvern  skatt. 

Erv  iij  fiskar  gillder  firer  hveria  alen  j  skatti. 

Reiknaz  þa  iiij  oc  xx  fiskar  j  hvern  skatt. 

J  sydra  logmannzdæmenu  v  nefndarmenn  oc  xl.  en  nordan 
xiij  oc  xx. 

III. 

[Add.  British  Museum  11.242  (FM.  206.  4to)  bl.  69a]. 

jesus  christur. 

c.  skattbændr  giora.  viij.  voder  oc  xl. 

xx.  skattbændr  giora  viij  voder. 

x.  iiij. 

v.  ij.  voder. 

vj.  skattbændr  iij  voder  firir.  c. 

v.  voder  firir  ijc. 

x.  voder  firir  iiijc. 

xx.  voder  firir  viijc. 

xl  voda  giora  xvjc. 

viij  voder  oc  xl.  xxc. 
Bls.  36t8.  sbr.  41i9.  Annála  greinir  á  um  dánarár  Magnúsar  biskups 
í  Hamri;  Gottskálksannáll  setr  það  1380,  en  Lögmannsannáll  1381; 
43ls.  orkðnyium,  1.  orknðyium;  50.  nóta  6.  Vigr  er  nefnd  í  Orkney- 
ingasögu  og  ætti  því  nótumerkið  að  vera  Vigur  6);  5110.  12201.  1320; 
522.  mikla  þad,  1.  þad  mikla;  55.  tenamini,  1.  teneamini;  62q.  ordin- 
iariorum  1.  ordinariorum;  63i9.  mensas  1.  menses;  64is.  pnte  kynni 
vera  að  mætti  leysa  upp  í  pentecoste;  í  i«.  1.  genaliter,  1.  generaliter; 
6617.  það  mun  réttara  að  orði  komist,  að  Úlfsdalir  sé  milli  Fljóta  og 
Siglufjarðar  heldr  en  í  Fljótum;  67*.  til  ok,  1.  til  fialls  ok;  7416.  full- 
mæl,  1.  fullmæt;  77.  í  1.  nótu  sbr.  bls.  154.  Annála  greinir  á  um 
dánarár  Eyjólfs  ábóta  Pálssonar;  sumir  telja  það  1377,  en  aðrir 
1378;  hið  fyrra  mun  fult  svo  rétt;  96*.  j  flysiuhuerfi  falli  burt; 
97".  kiosvijk;  kiolsvijk  stendr  hjá  Vilchni;  99'°.  c.  1600  1.  1660; 
106JS.  grundar  (hdr.),  á  að  vera  grindar;  II819.  grenianadarstodum  1. 
greniadarstodum;  12311.  vr  jnnra  felli,  mun  eiga  að  leysast  svo  upp: 
vnder  jnnra  felli;  í  neðstu  línu  ásömubls.:  Svarfartungur,  mun  eiga 
að  vera  Hvarfartungur  (Hvarfsártungur);  125 — 126,  Nr.  91.  þess  er 
er  að  geta,  að  Grjóteyrarmáldagi  þessi  finst  og  í  AM.  263.  Fol.  bls. 
70  (skr.  1598),  og  er  þar  kallaðr  >gamall  maldage*.  Ennfremr  er  af- 
skript  af  honum  í  Biskupsskjalasafni  2.  4to,  gerð  c.  1750  eptir  bréfa- 
bók  Sigurðar  lögmanns  Jónssonar  í  Einarsnesi  (d.  1677);   en  í   hvor- 


LAGFÆRINGAR   OG   VIDAUKAR.  773 

ugu  þessu  handriti  er  svo  sem  neinn  orðamunr  frá  því  prentaða. 
nema  hvað  B2  sleppir  því  seinasta,  og  að  263  hefir:  halfv  tijvnd  (5. 
lína)  og  B2:  hálfa  tíand;  12710-11.  þorsteni  1.  þorsteini,  og:  í  Krækl- 
ingahlíð,  1.  ólafsfirði;  1355-10.  það  er  líkara  að  »frú  hertoginna*  sé 
fremr  Vilborg  kona  Eiríks  Sveinbjarnarsonar  í  Vatnsfirði.  heldr  en 
Ingibjörg  Hákonardóttir  (sjá  Obituaria  Islandica  Kh.  1893—96  bls. 
242);  ef  svo  væri,  ætti  skráin  að  vera  nokkuru  eldri  en  sett  er  hér 
í  safninu,  eða  frá  svo  sem  1340,  og  ekki  síðar;  139 — 142.  Landa- 
merki  Hraunskarðs  og  Gufuskála.  Af  atviki  vildi  það  til,  að  orða- 
munr  eptir  handriti  Sigurðar  í  Skógarnesi  (AM.  dipl.  afskr.  1658) 
komst  ekki  með  í  útgáfunni  af  þessari  skrá,  og  afskript  sú  af  B-text- 
anum,  sem  eg  hafði  fyrir  mér  af  Landsb.  108.  4to  og  annar  maðr 
hafði  gert,  hefir  heldr  ekki  verið  vel  nákvæm;  en  síðan  hefi  eg  haft 
það  handrit  sjálfr  undir  höndum  og  borið  það  saman  við  hið  prent- 
aða,  og  skal  eg  nú  tilfæra  hér  hinn  allra  helzta  orðamun  og  aðrar 
leiðréttingar  við  þessa  skrá:  bls.  139s.  er  j  Arnarstein  1.  og  j  Arnar- 
stein;  í  3.  línu:  þadan  j  mykluborg  1.  þadan  og  j  mykluborg ;  140*. 
stackagardi:  stackgardi  1658;  þa  er:  þa  ed  1658;  5.  1.  eigu  nattbol 
1658;  14.  1.  máldage  1.  máldaga;  20.  1.  á  Breckum:  á  á  Brekkum 
1658;  23.  1.  Melabrúnum  1658;  25.-26.  1.  þæfesteinn  1658;  28.  1. 
giallda  1.  giallde;  30.— 31.  1.  Hraunskerdingar  tilseigia  1.  Hraunskerd- 
ingar  þeim  tilseigia;  í  síðustu  línu  neðanmálsgreinarinnar  á  vard 
ekki  að  standa  í  hornklofum;  141 4.  Kjölveg  1658;  6.  1.  til  vi  vikur  1. 
til  þess  vi  vikur;  7.  1.  hjallstædi  1658;  8.  1.  eda  getaecke:  ad(!)  geta 
ecke  108:  og  geta  ekki  1658;  9.  1.  vatna:  vatn  á  108:  vatn  1658; 
9.— 10.  1.  Gufuskálalandi  1658;  15.  I.  ef  rekir  koma  á  1658;  16.  1. 
ónýtan  1.  ðngvan;  18.  1.  med  uppsátre:  og  uppsátr  1658;  27.  1.  [er] 
sl.  bæði  hdrr.;  30.  1.  byskups  Stephans:  yfir  Skálholti  b.  v.  1658;  út- 
[vísar]  1.  útvísar;  33.  1  skrifadest:  var  1658;  142*.  og  garda:  garða 
og  1658;  bls.  148".  ábótalið,  L  ábótatalið;  19.  1.  Islandingabók  1.  ís- 
lendingabók;  bls  161 1.  Hardalstunga  1.  Kardalstunga;  167".  Hundar- 
bak,  1.  Hurdarbak;  16915.  hrossanes  1.  krossanes;  170s.  hulfann  1. 
halfann;  2.  1.  n.  helgad  1.  helgud;  171ig.  umbunadar  1.  umbunadur; 
179t.  Examplaria  1.  Exemplaria;  183i».  attum  I.  nattum;  184".  ser- 
uini  1.  seuerini;  í  16.  1.  nocholas  1.  nicholas;  191 IT.  eystra  1.  eystre; 
194'5.  grogorius  1.  gregorius;  1953.  saudeyar  I.  sandeyar;  202n. 
greindan  J)  1.  greindan  3);  203n.  filio  1.  filo:  204i7.  i  presentes  1.  si 
presentes;  216 — 217.  þar  sem  við  rómversku  tölurnar  ix.  xi,  xvii 
og  xxx  er  vísað  til  Michaelsmáldaga  1385  ætti  að  standa  ártalið  1387 
(sbr.  bls.  400-405);  bls.  227:  Eptir  að  þetta  var  prentað.  hefi  eg 
fundið  í  handriti  Landsbókasafnins  í  Reykjavík  Nr.  108.  4to  bls.  335 
— 381  afskript  af  ágripi  Odds  biskups  úr  Hítardalsbók,  með  hendi 
Finns  biskups  Jónssonar;  hefir  hann  gert  þá  afskript  á  yngri  árum 
fyrir  föður  sinn,  Jón  prófast  Haldórsson  í  Hítardal  (nál.  1723),  og  hefir 
ágrip  Odds  biskups  (JS.  143.  4to)  þá  verið  heilt;  fyllir  afskript    þessi 


774  LAGFÆRINGAR  OG   VIÐATJKAR. 

út  eyðuna.  sem.  hér  í  útgáfunni,  og  er  sá    kafli    á    þessa    leið    (á  að 
koma  inn  milli  cxxviii  og  cxxix) : 

I.  Anno  Domini  (Dcccxciv. 
Peturskirka  under  Stadarfelle  a  xc  i  lande. 
xxv  kugillde. 

xiiijc.  vðru  virdt. 

allt  annad  effter  Vichinsbok. 

II.  Mariukirkia  ad  Skarde  á  heimaland  halfft. 
allt  annad  effter  þvi  sem  Vilchiusbok  inno  heldur. 

III.  Michaeliskirkia  i  Budardal  á  Jórd  i  Hvarfsdal. 
les  Vilk. 

IV.  Peturskirkia  á  Stadarhole  á  heimaland  hálfft  og 
J>verdal  allan. 

les  Vilkinsbok. 

Enn  hier  stendur  ix  kyr  og  xx.  ij  hundradz  hross.  enn 
nefner  ongvann  saud. 

V.  Anno  Domini  CDcccxciiij. 

Mariukirkia  j  Garpsdal    a  xxc    i    heimalaude.    hrijshogg   i 
bogur(!)  et  cetera. 
les  Vilkinsbok. 

VI.  Kirkia  hins  h(eilaga)  Bartholomæi  ad  Reikiaholum  á 
heimaland  hálfft. 

kyr  ix  og  átta  ær. 

les  Vilkinsbok.  ecki  ber  á  mille  utan  um  ærnar. 

j  Vilkinsbok  eru  xiij.  enn  hier  viij. 

VII.  Olafskirkia  á  Stad  a  Reikianese  á  heimaland  allt  og 
allt  land  j  barme. 

les  Vilkinsbok. 

VIII.  Kirkia  j  Gufudal  er  hdgud  gude.  hun  á  allt  heima- 
land. 

þad  allt  effter  Vilkinsmáldaga. 

XI.  Laureotiuskirkia  uuder  mula  a  Skálmarnese  á  land 
ad  Urdum  og  Hvijtingseyar.  og  Vattardal  hinum  eystra  meigen 
allt  ad  sio. 

f*ad  ber  allt  saman  vid  Vilkiusbok  utan  hier  greiuer 
Ingunarstade  med  ódrum  bæum  sem  þanírad  til  mula  liggia 
et  cetera. 

X.  Jonskirkia  postula  i  Flatey  á  xxc  i  heimalande  og 
Sandeyar  allt  eins  og  Vilkinsbok  iunehelldur. 


LAGFÆRINGAR   OG   VIÐAUKAR.  775 

XI.  Kirkia  hins  he(ilaga)  Gregorii  á  Briámslæk  á  heima- 
land  halfft  og  hálfa  Eingey. 

les  Vilkinsbok. 

XII.  Kirkia  hins  h(eilaga)  Nicolaj  biskups  i  Haga  á  Barda- 
strðnd  og  vorrar  fru  á  Haga  hinn  minna. 

v  kugillde  et  cetera. 

Mula  land  halflft  (so  helldur  su  gamla  Hijtardalsbok). 

Jtem  slijkt  i  rekum  og  skogum  sem  hun  hefur  átt  ad  fornu. 

vj  kugillde.  hross. 

cccc  annars  virdingarfiár  (ej  gietur  hier  um  neinn  skog). 

annad  ber  saman. 

XIII.  Anno  Domini  (D.  ccc  Lxx.  Petursmessudag  þá  er 
virduglegur  herra  Othgeir  med  gudz  nád  biskup  i  Skalhollte 
visiterade  Vestfiordu  og  var  j  haga  á  Bardastrðnd.  reiknadist 
so  fallenn  kirkiunnar  máldage. 

in  primis.  hun  á  Haga  hinn  minna.  mula  land  allt. 
slijkt  i  rekum  og  skogum  sem  hun  hefur  ad  fornu  haflft. 
Skogur  i  Vatnsdal  i  Ámotum. 
Jtem  eitt  kugillde. 
tiðlld  um  kyrkiu. 
£>etta  allt  ber  saman  vid  Vilkinsbok.1) 

XIV.  Halfkirkia  i  Midhlijd  er  helgud  gude. 
les  Vilkinsbok. 

XV.  Mariukirkia  og  hins  h(eilaga)  Jons  postula  i  Saur- 
bæ  á  Raudasande  á  land  j  Hvamme.  Siaunda.  alla  Skor  og 
xc  frijd. 

iij  kyr  og  eitt  hross. 

allt  annad  ber  saman  et  cetera. 

XVI.  Mariukirkia  og  hins  h(eilaga)  Nicholaj  j  Laugardal 
á  land  fyrer  innann  á. 

kyr  vj.  ijc  frijd. 
les  Vilkinsbok. 

XVII.  Mariukirkia  og  hins  h(eilaga)  Peturs  j  Selárdal  á 
lond  ðll  mille  likastapa  og  Kalfadalzár.  skoga  i  geirþiofsfijrde. 

les  Vilkinsbok  þvi  þetta  ber  saman  utan  i  upphafe  stendur 
hier  so: 


')  Sbr.  Dipl.  Isl.  III,  245. 


776  LAGFÆRINGAR   OG   VIÐAUKAR. 

hun  a  lðnd  oll  a  mille  likastapa  og  Hafragils  ens  nedra 
(og  er  dreiged  afftur  yfer  þesse  seinustu  ord). 

XVIII.  Kirkia  i  Otrardal  er  helgud  allzvalldanda  Gude. 
hun  á  allt  heimaland  mille  Hagan  .  .  .  .*)  og  beytishamra. 
les  Vilkinsbok  þvi  þetta  ber  saman. 

XIX.  Mariukirkia  á  Alfftamyre  á  heimaland  allt  med 
gognum  og  giædum  og  Stapadals  land  allt  med  gðgnum  og 
giædum  (so  stendur  i  gðmlu  Hitardalsbok). 

viij  kyr  og  naut. 

annad  ber  saman  vid  Vilkinsbok.2) 
240".  allanu,  1.  allann;  243*.  alltarisklæd.  1.  alltarisklædi;  245s.  sem 
skinnkver  1.  sem  er  skinnkver;  bls.  2466.  yngri  1.  eldri;  257,1.  nótu: 
akipan.  1.  skipan.  I  sambandi  við  skipan  Oddgeirs  biskups  (Nr.  207) 
má  geta  þess,  að  í  skinnbókinni  AM.  687a.  4to  íbls.  11  efst).  seir. 
skrifuð  er  1479,  finst  niðrlag  af  biskupaskipan  um  staðaveitingar, 
sem  hljóða  svo: 

....  valdi  þar  sem  þeirra  fedur  og  forelldrar  hofdu  reisa 
latid.  og  leikmenn  ueiti  þeim  eda  skipi  þeim  sinum  sonum 
edur  nockrum  audrum. 

Kynni  að  vera.  að  þetta  sé  frá  dögum  Staða-Árna.  því  að  í  skinn- 
bókinni  taka  við  eptir  þetta  skriptaboð  hans.  —  267n.  heimland,  1. 
heimaland;  278*.  langalandzreka  1.  laugalandzreka;  283i3.  (D°  iij°  iiij0., 
I.  CD°iijLxx°iiij0.;  í  12.  1.  n.  ofafsfirde,  1.  olafsfirde;  28920.  skiastra 
knifuar:  orðið  er  nokkuð  ógreinilegt  í  handritinu,  og  því  hefir  bæði 
séra  Jón  Haldórsson  í  Hítardal  og  aðrir  afskrifarar  lesið  það  svo.  og 
eg  eptir  þeim.  En  þegar  betr  er  að  gáð  og  borið  saman  við  skrána 
frá  1396  (bls.  613).  verðr  það  ljóst,  að  í  þessari  skrá-  stendr  og: 
skwaraknifuar.  sem  er  auðskilið,  en  skjastraknífar  síðr  en  svo; 
bls.  293is.  hannn  1.  hann;  295s.  midan,  1.  midiann;  299s.  dóttursynri, 
1.  dóttursynir;  305  (Nr.  250)  í  upphafi  MÁLDGI,  I.  MÁLDAGI;  í  9.  1. 
n.  lauganes  1.  langanes;  310,  1.  nóta:  biskupsröðinu,  I.  biskupsröð- 
ina;  3114.  (meginmál):  Andies.  1.  Andries;  313«.:  ad  mitt  Hraunskard 
vt  fra.  stendr  svo  í  handritinu;  bls.  319—320  (Nr.  265—266);  frum- 
ritin  að  þessum  bréfum  eru  nú  í  Landsbókasafninu  í  Reykjavík  (Fasc. 
xxix,  1 — 2);  bls.  3197.  yfuir,  1.  yfuir;  320".  prefesto,  1.  profesto: 
322ia.  (meginm.):  dagsetning  bréfsins  á  að  vera  15.  Okt..  en  ekki  1S. 
Okt. ;  323s.  sem  vard  1.  sem  hann  vard;  325u.  OlafcQesso,  1.  Olafs- 
CDesso;  327n.  (meginm.):  knararnees.  1.  knararness;  330s.  (mm.) 
tollaus,  1.  tolllaus;  3318.  sæmllig,  1.  sæmilig;  333i.  (mm.):  handabanda, 
1.  handabandi;  334'.  Biarnarsan.  1.  Biarnarson ;  bls.  341  Nr.  286  Ólafr 
Konráðsson  kemr  fyrir  1497  í  vitnisburði  um  Viðeyjarklaustrsreka. 
en  að  það  sé  sami  maðr  og  hér,  er  óvíst,  enda    stendr    ártalið    1379 

')  eyða  í  hdr.     ')  þá  kemr  Eyri  í  Arnarfirði. 


LAGFÆRINGAR   OG   VIÐAUKAR.  777 

skýrt  í  þessu  bréfi;  343'.  allvondur,  1.  allvondar;  í  10.  1.  n.  228.  4to. 
1.  238;  3444.  austanuerda  1.  austanuerdu :  348ia.  jaffmarga  1.  jaffn- 
marga:  í  10.  1.  n.  Skogi,  1.  skógi;  í  8.  1.  Leytis.  1.  Leitis;  3523  og  9 
geil 3)  .  .  .  ocs),  1.  geil').  .  •  oc  2);  353:  neðanmálsgreinin  á  að  falia 
burt;  357  (Nr.  305),  dagsetning  bréfsins  á  að  vera  17.  Dec,  en  ekki 
16.  Dec. ;  bls.  367,  Nr.  315:  staðsetningin  yfir  bréfinu  á  að  vera:  í 
Túnsbergi;  381 13  þau  x  sem  1.  þau  x  hundrud  sem;  3847.  bonum,  1. 
honum;  4004.  Wassfirdi8),  1.  Wassfirdi1);  í  12.  1.  0.  fordogum.  1.  far- 
dogum;  4l7n  (mm.)  Seldis-,  1.  Seldis.;  430s.  jarngrautt,  1.  jarngratt; 
431  Nr.  265,  1.  365;  bls.  434".  Jólsalafara  1.  Jórsalafara;  bls.  433— 
439,  sbr,  Sýslum.  II,  158—159;  441 1.  briuil  gia,  1.  briuilegia;  4477. 
uppstafningr,  1.  uppskafningr;  bls.  449—464:  það  hefir  hlaupizt  við 
arkaskiptin  yfir  377  í  bréfatölunni,  en  hins  vegar  stendr  390  tví- 
vegis,  svo  að  bréfatalan  í  heild  sinni  kemr  heim;  455,  2.  nóta:  föðru- 
nafnið,  1.  föðurnafnið:  46017:  destitutata,  1.  destituta;  í  21.  1. :  abstinen- 
tibus,  1.  obstinentibus ;  bls.  464 — 465:  Ljóstollaklausan  úr  kveri  Jóns 
lögmanns  hefir  ekki  prentazt  allskostar  rétt;  er  hún  hér  því  prentuð 
upp  aptr: 

Um  ljdstolla. 

Ef  eigi  er  luktr  ljóstollr  í  vaxi,  þá  ljuki.  xiij.  merkr 
smjörs  fyrir  sunnan  og  austan  á  íslandi,  en  .xij.  merkr  fyrir 
norðan  og  vestan  á  íslandi. 

Hálf  mörk  vax  hjónaljósatollr;  ij.  aurar  vax  fyrir  ein- 
hleypa  menn. 

En  ef  í  tólki  er  goldið,  vegi  .xiij.  merkr,  og  eins  mörk 
fyrir  rökin. 

Bls.  465»  (mm  )  lostoll,  l.liostoll;  476$  (mm.)  boluugaruik.  1.  bolungar- 
uik;  480uppi  yfirogí  ll.l.mm.Skriptabréf,!.  Skiptabréf;  48610: [ðgmundr], 
1.  [þorvalldr];  5.  l.n.  heypt,  1.  keypt;  489  Nr.403:  í  sumum  pappírsafskript- 
um  þessa  bréfs  er  jörð  sú,  sem  hér  er  nefnd  Rouohooll,  kölluð  Konuhóll; 
bls.  491  Nr.  406:  þórðr  dannebrogsmaðr  þórðarson  á  Rauðkollsstöðum 
sagði  mér  1893  eða  1894,  að  Jón  Pétrsson  hefði  prentað  þetta  bréf  eptir 
afskript  frá  sér;  sagðist  þórðr  hafa  ritað  eptir  nokkuð  gamalli  papp- 
írsaískript,  er  hann  fékk  léða  innan  úr  Dölum.  Bréf  þetta  er  án  efa 
sá  >Hrafnabjarga  máldagi  frá  1393<,  sem  getið  er  um  í  Safni  til  sögu 
íslands  II.  325—327.  Bls.  495.  Þar  hefir  í  ættarskránni  tvent  færzt 
úr  skorðum  í  prentun.  í  fyrsta  lagi  hefir  nafn  Guðnvjar  móður 
Sturlusona  færzt  upp  um  set  svo,  að  það  stendr  nú  í  sama  lið  og 
faðir  hennar;  í  annan  stað  hefir  nafn  Markúsar  Þórðarsonar  á  Mel- 
um  alveg  fallið  úr,  og  nafn  Mela-Snorra  færzt  upp  þangað,  sem  nafn 
föður  hans  skyldi  standa.     Bls.  499)  a  (mm.)  ábóli,  1.  ábóta. 

Bls.  501-502.  Nr.  412.  Staðsetning  bréfsins  uppi  yfir  ætti  að 
vera:  á  Höskuldsstöðum.  Annars  er  þetta  bréf  mjög  tortryggilegt,  og 
mér  leizt  undir  eins  illa  á  það  og  eg  sá  það,  ekki  sízt  vegna  málsins 


778  LAGFÆRINGAR   OG  VIÐADKAR. 

á  því.  og  ritaðist  eg  þá  í  öndverðu  á  um  það  við  séra  Eggert  Briem, 
er  sendi  mér  bréfið.  og  hafði  gott  vit  á  fornum  hlulum;  vildi  hann 
halda  því  til  góðra  bréfa  gildis,  og  taldi  til  þess  ýms  rök.  Eigi 
að  síðr  ætla  eg  víst,  að  bréfið  sé  fals.  þó  að  ekki  væri  annað  að 
því  en  þessi  klausa,  sem  í  því  stendr:  »með  öllum  eyjarinnar  kring- 
um  liggjandi  og  meðfylgjandi  gagnsemdum  fyrir  tíu  kúgilda  afgipt  af 
téðrar  Valdísar  eigindóms  jörðu<.  virðist  mér  það  eitt  ærið  til  þess  að 
gera  það  grunsamlegt.  Svona  málfæri  finst  ekki  á  ærlegum  bréfum 
fyrir  1400;  séu  á  þeim  smíðalýti,  eru  þau  alt  annars  kyns.  þess 
utan  virðist  bréfið  vera  búið  til  út  úr  gjafabréfi  Valdísar  Helgadóttur 
frá  28.  Júlí  1403  (bls.  683 — 84).  þar  sem  hún  gefr  í  svarta  dauða  (hún 
hefir  dáið  um  haustið  1402)  þingeyraklaustri  jörðina  Ytriey  á  Skaga- 
strönd.  En  það  er  annað,  sem  vegr  meira  en  alt  þetta  til  þess  að 
fella  bréfið,  en  það  er  að  transscriptores  1709  —  sem  einginn  veit 
hverir  eru  —  segjast  >uppsetja  það  með  sömu  innsi<*lum«  og  gamla 
írumritið.  Sé  svo,  að  gömlu  innsiglin  sé  enn  fyrir  bréfinu  —  trans- 
skriptið,  sem  enn  er  til.  er  á  skinni  —  eða  hafi  transscriptores  látið 
þau  vera  fyrir  transskriptinu,  þá  hlýtr  bréfið  að  vera  falsbréf.  því 
að  flytja  forn  vaxinnsigli  frá  einu  bréfi  á  annað.  er  eitt  af  því.  sem 
er  ómögulegt.  þessvegna  var  það  listin,  sem  þeir  léku,  er  föls- 
uðu  bréf  í  fyrndinni,  að  skafa  frumritið  sjálft,  láta  sömu  innsiglin 
hanga  við,  skrifa  svo  nýtt  bréf  undir  sömu  manna  nöfnum  aptr  á 
bókfellið.  þetta  gat,  þegar  frá  leið  að  minsta  kosti,  blekt  þá.  sem  ekki 
voru  því  skjalaglöggvari,  og  menn  haldið  síðar,  að  þeir  menn.  sem 
áttu  innsiglin  undir  bréfinu,  hefðu  gefið  það  út.  þetta  var  kænlegasta 
aðferðin.  En  sá  aðferð,  sem  hér  er  höfð  við  þetta  bréf,  er  grunn- 
hyggnisleg  í  mesta  máta,  því  um  leið  og  mennirnir  segjast  trans- 
skribera  bréfið  undir  fornu  innsiglunum.  segja  þeir  blátt  áfram,  að 
þeir  hafi  skafið  letrið  af  gamla  bréfinu  og  skrifað  nýtt  bréf  á  sama 
skinnið  aptr.  Mín  skoðun  er  því  að  bréfið  sé  óyggjanlega  falsbréf. 
Eina  bótin  er,  að  bréfið  kemr  líklega  ekki  upp  á  mikið  nú,  en  það 
hefir  einhvern  tíma  riðið  eitthvað  á  því  að  Uafa  það  svona.  Orðin: 
»sbr.  bréf  frá  13.  Nóv.  1401«  eiga  að  falla  burt.  —  Bls.  503,  Nr.  414  í 
staðsetning:  Möðruvllum.  1.  Möðruvöllum;  504»  hornklofinn  um;  á 
þingeyrum,  falli  burt;  í  neðstu  línu  (mm.)  ábóta  1.  ábóti;  507,3.  nóta: 
visitaizubréf,  1.  visitaziubréf ;  516M.  kagilldi  1.  kugilldi;  í  3.  1  n.  Se- 
puentiu  Bok,  1.  Sequentiu  Bok;  52118.  Capatularius,  1.  Capitularius; 
5229.  Dominiale  1.  Dominicale;  524".  aspicins  1.  aspiciens;  í 
1.  1.  n.  cummune  1.  commune;  525s.  Jahanni  1.  Johanni; 
bls.talið  430  er  misprentan  fyrir  530;  5349.  allarisklæði.  1. 
alltarisklæði;  537ls  helud,  1.  helgud;  í  9.  1.  n.  prestsylld,  1.  prest- 
skylld;  538,  2.  nóta:  rétts,  1.  rétta;  539,  nóta,  hið  síðara  »lesið< 
falli  burt;  544*.  er  fallið  úr  á  undan  med:  er  helgud;  blstalau  347 
er  misprentan  fyrir  547;  555  í  nótu  8:  vönturmerki  1.  vöntunarmerki ; 
560i3.  messaklædi,  1.  messuklædi;  565  neðst    í    nótu:    örðið    1.    orðið ; 


LAGFÆRINGAR  OG   VIÐAUKAR.  779 

567i4  (mm.)  forne  1.  fornre;  570i  (mm.)  sancsis,  1.  sanctis;  5717 
(mm )  sotript,  á  að  vera  sotdript;  581 6  (mm.)  merai,  1.  merki;  582T. 
theodorij  =  Theodori;  590u.  xij,  1.  xij.  ár;  596'».  haft  1.  halft;  608". 
kvar,  1.  hvar;  610  í  neðsta  ferhyrningum  til  vinstri  handar:  natur,  1. 
natus;  613io  (mm.)  bekfelli  1.  bokfelli. 

Bls.  621—623,  Nr.  518.  Bréf  þetta  um  Holtastaði  mun  víst  vera 
falsbréf,  enda  er  það  uppskafningr,  en  þeirrar  sönnunar  þarf  varla  við, 
því  í  bréfinu  sjálfu  stendr,  að  Pétr  Hólabiskup  hafi  selt  Einari  presti 
þorvarðssyni  Holtastaði,  sem  nær  eingri  átt,  af  því  að  biskup  gat  ekk- 
ert  hafa  átt  með  þá  sölu.  Holtastaðir  hafa  jafnan  verið  bændaeign, 
en  aldrei  staðr  (beneficium)  út  af  fyrir  sig,  og  þótt  þar  hefði  verið 
staðr,  þá  hefði  biskup  ekki  mátt  selja  jörðina  að  heldr. 

Bls.  643s  (mm.)  fflhyrgdum  1.  aabyrgdum;  6453  (mm.)  kirkiani,  1. 
kirkiuni;  6557  (mm.)  afskipt,  1.  afskript;  6603.  er  nu  er,  1.  er  nu  en; 
672io  (mm.)  penatenciarius,  1.  penitenciarius;  675*.  425,  1.  453;  685s. 
fiardarbotni.  1.  fiardarbotni;  687i4  (mm.)  testmentum,  1.  testamentum; 
68920.  gilsason,  1.  gislason;  690  ff.  Magnússon,  sem  stendr  í  sumum 
afskriptum  alþingissamþyktarinnar  (Nr.  575),  kynni  að  geta  verið  mis- 
skilningsleiðrétting  afskrifara  fyrir  Magnus,  sem  stundum  virðist  haft 
sem  einkunn  um  (Noregs)  konunga  á  fyrri  tímum;  700".  afskipt,  1. 
afskript.  Við  þetta  bréf  (Nr.  580)  má  geta  þess,  að  til  er  í  safni 
Jóns  Sigurðssonar  (366.  4to)  afskript  af  þessu  bréfi  frá  1782  með 
mörgum  uppáskriptum,  en  þær  eru  þessar: 

»Upplesed  fyrer  lðgsettu  manntalsþinge  ad  Hole  i  Bolung- 
arwik  þann  29.  Aprilis  1746  vitnar  Erlendur  Olafsson. 

f>etta  Transskriptar  brief  aliktast  af  underskrifudum  so 
gilld  og  myndugt  sem  være  original.  ad  þingvelle  d.  14.  Julii 
Anno  1749. 

C.  Pingel.      Olafur  Gislason.     Magnus  Gislason.      Biarne 

Halldorsson.     Wigfus  Erlends3on.     Sigurdur  Jonsson. 

Upplesed  i  Log  Riettu  d.   17.  Julii  1749. 

Testerer  S.  Sigurdsson. 

Upplesed  fyrer  Riette  ad  Hóle  i  Bolungarwík  d.  12.  Junii 

1755. 

Testerar  Thorlakur  Gudmundsson. 

Framanskrifad  Testamentis  bref  med  öllum  þes-s  uppaskrifft- 
•um  so  ordrett  afskrifad  effter   þvi    Pergaments  brefe,    sem    til- 
heyrer  Watnsfiardar  kirkiu  og  i  hennar  Skiðlum  liggur.    Vitna 
underskrifader  ad  Stad  vid  Steingrimsfiord  d.  25.  Aug.   1782. 
G.  Sveinsson.        Jon  Sveinsson. 
Gisli  Einarsson.        Gudmundur  Jonsson«. 
705)3  (mm.)  jacbsmesso,    1.  jacobsmesso;    706i4.  jörðinu,    1.   jörðina: 


780  LAGFÆRINGAR  OG   VlÐAUKAR. 

711 2  (mm.)  bréfabóka,  1.  bréfabók;  713*.  ARFSKRIPTAGJÖRÐ,  1. 
ARFSKIPTAGJÖRÐ;  7253.  transtriptum.  1.  transcriptum. 

Bls.  728—729,  Nr.  606.  Afskript  af  þessu  bréfi  er  og  í  Lands- 
b^kasafni  107.  4to  bls.  397  með  hendi  séra  Jóns  í  Hítardal.  Hefi  eg 
nú  síðan  skjalið  var  prentað  borið  þessa  afskript  saman  við  það  prent- 
aða,  og  er  þessi  orðamunr  frá  því:  bls.  7294:  heyrdum  vier;  1.  8. 
þad  er  fyrer;  í  11.  línu,  eptir  Asgrijmsson.  bætir  107  við:  eignade 
sier  og  Sælingsdalstungu;  í  sömu  línu:  vier,  fyrir  vid. 

Bls.  7333.  Gregoriusmess.  1.  Gregoriusmesso;  747i7.  domal.  dom; 
766».  gefir.  1.  gefr. 


Registr. 


Á  í  Rangárþingi  218,  266—267. 

Á  á  Skarðsströnd  660. 

á  (Á)  í  Arnarbýlisdal  301.  —  á  í 
Arnarfirði  198.  —  á,  er  fellur 
úr  Ásólfsdal  á  Skagaströnd  398. 

—  áin  hjá  ösi  í  Bolungar- 
vík  228.    —    á  í  Eyjafirði    486. 

—  á  =  Eyjafjarðará  595.  — 
á  í  Eyjahreppi  138.  —  á  fyrir 
austan  Fannavöllu  á  Skagaströnd 
398.  —  á  =  Fitjá  í  Víðidal  162. 

—  á  í  Flekkudal  364.  -  á  í 
Gönguskörðum  (==  Gönguskarðsá) 
497,  498*.  —  á  upp  af  Hvítár- 
síðu  625.  —  á  =  Hörgá  643.  — 
á  =  Jökulsá  á  Brú  232.  —  á  = 
Jökulsá  í  Skagafirði  273.  —  á  á 
Meðalfellsströnd  364.  —  á  í  Mið- 
firði  (Miðfjarðará)  7072.  —  á  í 
óslandshlíð  488.  —  á  á  Rangár- 
völlum  (=  Rangá  ytri?)  636.  — 
á  á  Skagaströnd  56,  57.  —  á  hjá 
Snóksdal  226.  —  á  í  Stíflu  6453. 

—  á  =  Straumfjarðará  345.  — 
á  =  Svartá  443.  —  á  í  Sæmund- 
arhlíð  333.  —  á  =  Sæmundará 
i  Sæmundarhlíð  712.  —  á  í 
Tálknafirði  196.  —  á  í  Tungu- 
sveit  nyrðra  4573.  —  á  í  Vatns- 
dal  nyrðra  254.  —  á  =  Víði- 
dalsá  252,  549.  —  á  í  Vopna- 
firði  639.    —    á   =    þjórsá  380. 

—  á  í  Öræfum  =  Kotá  401.  — 
á  =  Öxnadalsá  6202.  —  árfar- 
vegr  í  Langadal  nyrðra  333.  — 
árfarvegr  forn    á    Skaga  nyrðra 


337.  —  árgilsbarmr  10.    —    ár- 

gljúfr  373. 
Aarhskógr,  sjá  Árskógr. 
ábati  622,  640,  661,  699,  760*. 
abbadís  154,  334,  354,  372»,  381», 

498,  604. 
abbas,  sjá  ábóti. 
Abel  sonr  Adams  5. 
Abel   Valdemarsson   Danakonungr 

30. 
Ábótastofa  á  Munkaþverá  762.  — 

á   Pingeyrum    201,    275.      Sbr. 

húsakynni,  húsaskipan. 
ábóti,  ábótar  (abbas,  abbates)  53, 

72,  74,  77,    99,   132,    138',    140, 

141,  144.  155,  185%    1863,   201, 

202,  276,  313',    314,    315,   3558, 

374,    386,    395,    500,    698,    730, 

731.  —  ábótatal  á  íslandi  28— 

31,  148,  150—154,  310—312. 
Abraham  biskup  af  Armenialandi 

148,  149. 
ábúandi  53,  141. 
ábúð,  ábúnaðr  420,  532,  599. 
acolutus.  sjá  akolitus. 
Aðalból  í  Miðfirði  164. 
Aðalbrikt    (Adalbrict,    Adalbrigttr, 

Adalbrittr)  biskup  í  þrándheimi 

20,  25,  35,  40,  49. 
Aðaldalr  í  Piugeyjarsýslu  271,  617, 

618,  686.  —  Aðaldælir  582. 
aðalkirkja  137,  306. 
Aðalvík  í  ísafjarðarsýslu  229,  366. 
Adam  5,  10. 
aðili  255. 
adulterium  (sbr.  hórdómr)  62. 


782 


REGISTR. 


adventa.  adventa  domini.  adventus 

107,  167,    170.    173.    174,    512'. 

516».  519,  523.  5274.  529',  530, 

681»,  542,  545»,  546,  555.   5562. 

566',  567,  571»,  574»,  575,  5772. 

580,  583,  584.  588,  657*. 
afdráttr  (tjón)  361. 
afdráttr    (trjá  af  reka)   589,    651, 

652. 
afgipt  501. 

afgjald  538,  593,  732. 
afhlaup  skurða  og  megringa  627. 
aflátsbréf  730. 
aflausn    (synda)    55,    92,    94—95, 

472,  473. 
afli  (faung,  fjárafli)  436,  472,  475. 

—  aflafé  350. 

Afnir,  skipmaðr  á  Hólum  í  Hjalta- 
dal  (1387)  406. 

afrakstr  (sbr.  ágóði)  331. 

afreiðsla  (hvals)  225,  566*,  570, 
579»,  580,  589,  652. 

afreit,  sjá: 

afrétt,  afréttr  82.  84,  882,  107,  111, 
123,  124,  161,  162,  196,  223, 
237,  250.  261,  277,  282.  286, 
293.  3522,  367,  488,  539,  541, 
544,  566,  572,  573,  579,  594, 
647. 

Afréttir  nyrðra  277,  282,  286. 

afsalsbréf  385'. 

afsetning  heilagrar  kirkju  732. 

afskyld  (fjár)  32. 

áganga  á  hval  97. 

Agatha  mær  hin  helga   260,   702. 

—  Agauttukirkja    219.    —   Au- 
guttumessa  582. 

Agatha  Helgadóttir  abbadís  íKirkju- 

bæ  154. 
Agatha  (Agatta)   Jónsdóttir  (1369) 

252—253. 
Agatha     Þorláksdóttir     abbadís     í 

Kirkjubæ  154. 
Agðir  í  Noregi  300. 
Agnes  mær  hin  helga  (Agnes  virgo) 


65.  152.    —    Agneth(a)  secunda 

("0  523. 
ágóði  (sbr.  ábati.  afrakstr.  ávöxtr) 

2303,  327.  328,  633. 
Akbraut     (akbraut)     í     B'.önduhlíð 

584. 
akolitus  (acolutus)  151. 
Akon  252,  sjá  Hákon. 
akr,  akrar:    akrgerði    undir    Jökli 

(á  hrauni)    139.     —    akrgerði    í 

Skógarnesi     í    Hnappadalssýslu 

82.  —   akrgerði   á   Svínanesi   í 

Barðastrandarsýslu  196.  —  akr- 

land  á  Loptsstöðum  í  Árnessýslu 

114. 
Akr  í  Hvammssveit  8. 
Akr  á  Kólkumýrum  360—361. 
Akranes  í    Borgarfjarðarsyslu   68, 

222,  493,  494. 
Akranes    (eyðijörð)    í    Miklaholts- 

hrepp  81,  327s.  633. 
Akrar  (hvorirtveggja,  syðri  og  ytri) 

í  Blönduhlíð  425,  4842,  564,  565. 

611,  618,  684,  756.  759. 
Akrar  í  Hraunhrepp  á  Mýrum  86. 

225,  250,   708-709,   730,   732- 

733. 
Akraslý  í  Blönduhlíð  564. 
Akrey  við  Seltjarnarnes  340. 
Akrey(ar)    í    Helgafellssveit  144— 

145,3132.  —  Akreyingar  144. 
Akrgerði  á  Vatnsleysuströnd  340. 
Akrhöfði  Axarfirði  586. 
Akrvík  í  Strandasýslu  106,  633. 
ákæra.  (-ur)  353,  374.  391,  746. 
alabastr,  alabastrum  531,  542,  563. 
Áladóttir:  Vigdís. 
Álamýri  undir  Jökli  140,  141. 
Áland  í  Þistilsfirði  331,   332.  335, 

350-351,  385. 
Álbeiðr,  sjá  Álfheiðr. 
aleiga  427. 

Alexander  sonr  Priamus  konungs  1 1 . 
Alexandria  á  Egiptalandi  152. 
Álfheiðr  Flosadóttir    kona    Eyjólfs 


REGISTR. 


783 


Snorrasonar  (1390—1393)  393, 
492.  494,  495. 

Álfheiðr  griðkona  á  Hólum  í  Hjalta- 
dal  415. 

Álfheiðr  spenna  griðkona  á  Hól- 
um  í  Hjaltadal  ihin  sama?)415. 

Álfheiðr  kona  Hákonar  bónda  í 
Hvammi  í  Eyjafirði  (1390»  449. 

Álfgeirsvellir  í  Tungusveit  381. 

Alfífuson:  Sveinn. 

Álfr  biskup  á  Grænlandi  45,  309. 

Álfr  (Adolphus)  biskup  í  Stafangri 
(1463—1480)  47. 

Álfr  Haraldsson,  norrænn  maðr 
369. 

Álfsnes  við  Kollafjörð  syðra  220. 

Álfsson:  Árni,  Marteinn. 

Algerðarstaðir  í  Víðvíkrsveit  í 
Skagafirði  409. 

Aligil  í  Arnarbýlisdal  301. 

álím(!),  sjá  sálún  (kirkja,  klæði). 

alin  (verðs)  1,  129,  131,  262.  — 
alin  geymsla  á  hverju  hrossi 
636.  —  cc.  álnir  vaðmála  lög- 
sögumannskaup  33.  —  fríðar 
álnir  271.  —  kvikar  álnir  359. 

alkirkja  537. 

allir  heilagir,  allir  guðs  helgir 
menn  (sbr.  omnes  sancti)  8,  87, 
110, 186.  206,  207,  225,  230,  256, 
436,  559.  —  allra  heilagra  kirkja 
84.  —  allra  heilagra  messa  110, 
530,  549,  622,  677,  sjá  fesium. 

Almenningar  í  ísafjarðarsýslu  319 
—321,  648-649. 

Almenningr  í  Vestrhópi  167. 

Almenningr  (almenningr?)  í  (úr) 
Öxnadal  298. 

almenningr  (allr  almenningr)   682. 

Almenningsgötur  í  Gönguskörðum 
497. 

almúgi  121,  299,  367,  440,  680, 
692,  695,  696.  699,  762.  —  um- 
boðsmenn  almúgans  121.  —  al- 
múgans  samþykt  693,   604,  695. 

álnarkefli  4,  238. 


álnarvara  476. 

Áloptsteinn,    húskarl   á    Hólum    í 

Hjaltadal  (1388)  417. 
álptir:  álptahreiðr  (»látareiðr«)  114. 

—  álptveiði  161,  585. 
Álptá  á  Mýrum  84. 
Álptafjörðr    í    ísafjarðarsýslu    16. 

702.   —    í    Snæfellsnessýslu    15. 

104,    226,    501,    638.    —   (hvor- 

tveggja)  í  Suðr-Múlasýslu  14,  234. 
Álptamýri  í  Isafjarðarsýslu  776. 
Álptanes  á  Mýrum  87.  225,  494. 
Álptanes  í  Gullbringusýslu  69.  220, 

617,  725,  748. 
Álptarhólmr  í  Aðaldal  557. 
Álptártunga  (Álptatunga)  á  Mýrum 

85,  225. 
Álptaver    í    Vestr-Skaptafellssýslu 

19,  77.     Sbr.  Ver. 
Álsey  (á  Vestmannaeyjum)  190. 
alsættisvegr  740  —  741. 
altari  (altar,  alteri)  61,  1513,  391  \ 

422.     Sjá  kirkja. 
Alviðra  í  Dýrafirði  447—448;  670. 

—  Alviðrumýrar  447 — 448. 
Alviðra  í  Eystrahrepp  379. 
Alviðrisvogr  í  Loðmundarfirði  240. 
alþingi    357,    377,    669,    696,    740, 

746,  747.   —    á  Grænlandi  440. 

—  alþingisdómr  694.  —  alþingis- 
samþykt  464,  475,  689,  690.  Sbr. 
Öxarárþing. 

alþýða  152»,  763. 
álögur  76,  114. 

amboð  (annboð,  sbr.  búsgagn. 
smiðatól)    614\    —   hólkar  289. 

-  hrífur  632.  —  léni  (í  ljá) 
632.  —  ljáir  632,  711.  —  pálar 
711,  718.  —  rekur  711.  —  stafir 
522,  571,  612.  —  torfskeri  718. 

—  vakabroddr  staflaus  718.  — 
viðaröx  718.  -  öx  167,  632,  711. 

Ambrosius  episcopus  &  confessor 
hinn  helgi  352,  367,  568.  — 
Ambrosiusmessa  183,  365,  733. 
Sbr.  festum. 


784 


REGISTR. 


ámót  (Ámót)  hjá  Sælingsdalstungu 

729. 
ámót  (Ámót)  við  Öxnadalsheiði  484. 
Ámót  í  Vatnsdal  í  Barðastrandar- 

syslu  (sbr.  Hnjótar)  301,  775. 
Amstelodamum  (Amsterdam)  á  Hol- 

landi  434,  437. 
Álmúlastaðir    (sbr.    Vomúlastaðir) 

í  Rangárþingi  218. 
amuleraðr  ampull  242. 
Ámundi  biskup  í  Stafangri  22,  26, 

37,  42,  47. 
Amundi    Guðmundarson    prestr    í 

Borg  undir  Eyjafjöllum  259. 
Ámundi     Svar(ts)son     í     Björgvin 

(1409)  726. 
Ánastaðir  í  Breiðdal  24P. 
Ánastaðir  í  Miðfirði  í   Húnavatns- 

þingi  167. 
Anastasia  martyr  (,s/u)  459. 
Anbjörn,  sjá  Arnbjörn. 
andaðir  menn:  offr  andaðra  manna 

703. 
Andakíll  í  Borgarfirði  635. 
andlát  366. 
andlegir    hlutir    258.    —   andlegar 

sakir  358.    —    andlegrar  stéttar 

menn  258. 
Andor  biskup  í  Björgvin    (1506 — 

1522)  48. 
Andreas,  sbr.  og  sjá  Andrés. 
Andreas   Foes,   meistari,   biskup   í 

Björgvin  49. 
Andreas  Kolding,  meistari,  biskup 

í  Björgvin  49. 
Andreas  de  Lossen,  riddari  (1415) 

766-769. 
Andreas  Mus  biskup  í  Ósló  42,  46 

(sbr.  Andrés). 
Andrés    Arnórsson   prestr    nyrðra 

(1392)  748. 
Andrés  Bergþórsson  nyrðra  (1386) 

393. 
Andrés  baggi  Bergþórsson  í  Skaga- 

firði  (1392)  479—480  (ef  til  vill 

sami  maðr). 


Andrés    biskup  í    Björgvin   (1455) 

48. 
Andrés  biskup  í  Ósló  22,    26.    36, 

41.  45. 
Andrés  biskup  af  Ósló  hinn  síðari 

46,  sjá  Andreas  Mus. 
Andvés  Dal  biskup  í  Ósló  46. 
Andrés     Finnbjarnarson    prestr     í 

Grímstungum,   á  Bergstöðum   og 

í  Bólstaðahlíð  (1369—1391)   253, 

334,  378,  422,  443—444,  463. 
Andrés  gapi  (d.  fyrir  1391)  463. 
Andrés  Gíslason  hirðstjóri   í  Mörk 

297. 
Andrés  Grænlendingabiskup  og  um- 

boðsmaðr  Skálholtskirkju  (1460— 

1462)  434. 
Andrés  Guðmundsson    undir   Felli 

í  Kollafirði  630,  631. 
Andrés  Hrólfsson  í  Dal  undir  Eyja- 

fjöllum  263. 
Andrés  drengr  Ormsson  ábóti  í  Við- 

ey  29,  154,  311.      . 
Andrés  (Andreas)  postuli  100,  160, 

172,  173s,  203,  403.  506.  511, 
529».  542,  671,  680.  —  Andrésfé 

173.  —  Andréskirkja  115',  220, 
234.  —  Andrésmessa  68, 173, 184, 
206,  306,  392,  400,  516,  530,  569, 
570,  575,  583,  720. 

Andrés  Svartsson  í  Rangárþingi 
(1398)  636. 

Andrés  Sveinsson  hirðstjóri  212, 
433. 

Andrés  þórálfsson  (1397)  617. 

Andrés  þorgilsson  (1377)  319. 

Andrésson:  Bjarni,  Gísli,  Guð- 
mundr,  Gunnar,  Hákon,  Hallr, 
Indriði,  Jón.  Ljótr,  Magnús, 
Snorri,  Steinþór,  þórarinn,  þórðr. 

andvirði  jarfta  698. 

andvitni  253. 

Anglia,  sjá  England. 

Anglus  610,  sbr.  England,  enskr. 

Anker,  Kofod,  lögfræðingr  693. 


REGISTR. 


785 


annálar  113,  433,  4362,  508,  690. 
Sbr.  bók. 

Annarvatn  í  Miðíirði  478.  Sbr. 
Aravatn,  Haravatn,  Ketilbjarnar- 
vatn. 

Anngerðarey,  sjá  Arngerðarey. 

annuntiatio  beate  (sancte)  Marie 
virginis  296,  477,  583.  Sbr. 
festum. 

Antiochia  152. 

apostolus  (— i)  55,  56,  556,  578, 
580.  —  apostolica  auctoritas  55, 
205,  672.  673.  —  camera  apo- 
stolica  203,  204  (opt),  460.  — 
literæ  apostolicæ  205,  461.  — 
apostolica  privilegia  673.  —  apo- 
stolica  salus  &  benedictio  55.  — 
sancta  sedes  apostolica  203, 460, 
6722,  673,  751,  757. 

aqua  benedicta  61. 

ár,  árar:  áratré  588. 

Arason :  Bárðr,  Björn,  Grímr.  Guð- 
mundr,  Helgi,  Jón,  Ólafr,  Ormr, 
Torfi,Vilhjálmr,þorleifr,þorvarðr. 

Arastaðir  (nú  Harastaðir)  á  Fells- 
strönd  364,  384. 

Aravatn  479,  sjá  Annarvatn. 

Árbakki  á  Skagaströnd  170,  171, 
532,  532,  546,  599,  601,  654. 

Árbjarnarson:  Jón. 

archiepiscopus,  sjá  erkibiskup. 

arðr  (sbr.  ágóði)  492. 

áreið  54,  273,  379,  602,  712.  - 
áreiðarbréf  54.  —  áreiðargerð  73 
— 74.  —  áreiðarstefna  9. 

Arennhöfði  242,  sjá  Brenn(u)höfði. 

Arfadalr  ( — dalir)  á  Rosmhvala- 
nesi  221. 

Arfasker  í  Strandasýslu  106,  633. 

arfi  255,  374,  384,  397,  465,  467, 
468,  469,  471,  472,  474,  4752, 
687,  703.  -  löglegr  arfi  186, 
455,  720. 

arflausn  667. 

arfleiðsla  495.  -  arfleiðslubréf  618. 

arfr  257,  2992,  300,  366,  374,  395, 

Dipl.  Isl.   III.  B. 


452,  488,  495,    619,    6674,    686, 

7133,    714,   7272,    733,    7342.  - 

föðurarfr  390. 
arfsvik  358. 
árgangr  (=  ár)  394. 
argentum  (sbr.  silfr)  67. 
Ari  Eiríksson  í  Skagafirði   (1379  — 

1406)  336,  713. 
Ari    Grímsson    á    Fáskrúðarbakka 

(1351)  53. 
Ari    Guðmundsson     á    Reykólum 

(1401  og  þar  eptir)   670,    736— 

737,  738,  740-741,  742—745. 
Ari  Jónsson  lögmaðr  610. 
Ari  þorgilsson  fróði  148. 
Ari  þorkelsson   109,   sjá  Ari  Por- 

láksson. 
Ari  þorkelsson  sýslumaðr   í  Haga 

179,  181. 
Ari   Porláksson   frá   Kolbeinsstöð- 

um  (á  Saxahvoli,  d.  fyrir  1395) 

109,  595. 
Arild  Huitfeld  sagnaritari  432. 
Arlækr,  sjá  Ærlækr. 
Armenialand  149. 
árnaðarorð  (vorrar  frú)  2062,  671, 

702. 
Arnadóttir:  þrúðr. 
Arnaldr  biskup  í  Björgvin  (1430 — 

1433)  48. 
Arnaldr  biskup  á  Grænlandi  og  í 

Hamri  22,  24,    27,    36,    41,    46, 

52,  309.    Sbr.  Arnhallr,  Haraldr. 
Arnarberg  við  Jökulsá  í  Skagafirði 

272,  273,  564. 
Arnarbýlisdalr  á  Barðaströnd  301. 
Arnarbæli  í  Dalasýslu  660. 
Arnarfjörðr    vestra    15,    197,    198, 

227,  329,  330. 
Arnarhólmr  í  Borgarfirði  125. 
Arnarlækr  í  Skorradal  250. 
Arnarstaðir  í  Helgafellssveit  326. 
Arnarstapi  undir    Jökli    140,    631. 

—  máldagabók  Arnarstapa   140. 
Arnarsteinn  undir  Jökli  112,    139, 

779. 

50 


786 


REGISTR. 


Arnarsteinn,  landamerki  Kalmans- 

tungu  624. 
Arnarsynir,  frændr  Haldórs  prests 

Loptssonar  687. 
Arnartunga    í    Staðarsveit  á  Snæ- 

fellsnesi  81. 
Arnarvatn  á  Arnarvatnsheiði  165, 

537.     —     Arnarvatnsheiði     162, 

549,  625. 
Arnarvatn  við  Mývatn  557. 
Arnarvatn  í  Svartárdal  674. 
Arnarvatnslækr,  landamerki  Vatns- 

hlíðar  10. 
Árnason:    Árni,    Ásgeir,    Bjarni, 

Björn,  Eilífr.  Filippus,  Geir,  Guð- 

mundr,  Hákon,  Halli,  Helgi,  Her- 

geir,    Jón,   Nikulás,    Oddr,    þor- 

leifr. 
Arnastaðir  í  Loðmundarfirði  240. 
Arnbjarnarson :  Broddi. 
Arnbjörn  biskup  af  Hamri  (1420 — 

1426)  46. 
Arnbjörn  Eiríksson  á  Gnúpi  í  Mið- 

firði  (á  lífi  1398)  165,  640. 
Arnbjörn     Ormsson     í     Eyjafirði 

(1395)  605. 
Arnbjörn  Vemundarson   ráðsmaðr 

í  Björgvin  (1389)  440. 
Arndís  kona  Ketils  á  Knappstöðum 

561. 
Arndísarstaðir  í  Bárðardal  356. 
Arneiðarstaðir  í  Fljótsdal  240. 
Árnes  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 

81. 
Árnes  í  Trékyllisvík  229,  366. 
Árnesingar  630.  —  Árnesingaskrá 

300. 
Arney  fyrir  Skarðsströnd  660. 
Arnfinnr   biskup    í    Björgvin,    sjá 

Auðfinnr  Sigurðarson. 
Arnfinnr  forsteinsson,  Eyjólfsson- 

ar,    hirðstjóri     386,     392—393, 

395-396. 
Arnfinnr    í   Skagafirði   (1408)    718 

(=  Arnfinnr  þorsteinsson?). 
Arngeir     prófentumaðr     á    Hólum 


(1387—1389   =   Arngeir  Skúfs- 

son?)  405,  416,  428. 
Arngeir  Jónsson    prestr    (líklega  á 

Svalbarði  í  þistilsfirði,  1378  og 

síðar)  331—332,  335,  350-351, 

385. 
Arngeir  Sigurðarson  (1369)  250. 
Arngeir     Skúfsson     í     Skagafirði 

(1353)  74—75. 
Arngeirsson:  Haldór. 
Arngeirsstaðir  í  Fljótshlíð  269. 
Arngerðarey  í  Laxá  í    Suðr-þing- 

eyjarsýslu  (nú  Klambrey)  579. 
Arngrímr    ábóti     á   Helgafelli,    sjá 

Ásgrímr  Jónsson. 
Arngrímr   Brandsson    officialis    og 

ábóti    á  þingeyrum  54—55,    72, 

74—75,  77,  132',  179—181,311. 
Arngrímr  djákni  á  Hólum  í  Hjalta- 

dal    (1388)     418    (=    Arngrimr 

Snorrason?). 
Arngrímr    Einarsson,    prests    þor- 

varðssonar  (1401   og    þar   eptir) 

666-667.  668—669. 
Arngrímr    Guðmundsson    í    Eyja- 

fjarðarsýslu  (1397)  620. 
Arngrímr   Jónsson    lærði    prestr  á 

Mel  434,  437,  439,  763. 
Arngrímr  Magnússon  prestr  í  Múla- 

þingi  (1405)  706. 
Arngrímr  Snorrason  prestr  í  Húna- 

vatnsþingi      (1401—1402)      667, 

679. 
Arngrímr  þórðarson  á  Marðarnúpi 

(d.  1392)  480-481. 
Arngrímsdóttir:  Ingibjörg,  Ólöf. 
Arngrímsson:  Hrafn. 
Arnhallr,  sjá  Arnaldr. 
Árni  Alfsson  prestr  í  Eydölum  (d. 

1737)  460. 
Árni  Árnason  (1409)  723. 
Árni  Bárðarson  (Barðason)    í   Ás- 

bjarnarnesi     í     Víðidal    (1361) 

179-180. 
Árni  biskup  í  Björgvin  hinn  fyrri 

21,  26,  37,  42.  48. 


REGISTR. 


787 


Arni   biskup    á    Færeyjum    hinn 

fyrri  43. 
Árni  biskup  á  Grænlandi   39,    45, 

53,  309. 
Árni  biskup  í  Stafangri  hinn  fyrri 

22,  25,  26,  37,  43,  47. 
Arni  biskup  í  Stafangri   hinn   síð- 
■  ari  38,  47. 
Arni  Kinarsson    vaði    erkibiskup  í 

Niðarósi  36,  40,  49,  60. 
Arni  Einarsson    (Dalskeggr)    í  Dal 

í  Eyjafirði   (1393    og    þar   eptir) 

490,    505,    709.    716,    719—720, 
t  723,  733,  754. 
Árni  Einarson  faðir  ÍÞorleifs  (1384 

-1399)    374,    582,    617,    635— 

636,  646-148,  711,  713. 
Arni  Eyjólfsson    prófastr    í    Vest- 

fjörðum   (1411-1412)   739,    744 
-  —745. 
Arni  Geirsson  (1391,   líklega   sonr 

Geirs  á  Seylu,    og  faðir  Ásgeirs 

og  Geirs)  462. 
Árni  Gíslason  sýslumaðr  á  Hlíðar- 
r  enda  (d.  1587)  135,  181,  701. 
Árni    Grímsson   kaupmaðr    (1409) 
;  725. 

Arni    Guðbjartsson,    Ásgrímssonar 
t  (1409-1415)  727,  745,  759. 
Árni  Guðmundsson  (1375)  293. 
Árni    Guðmundarson    (1385)    379, 
?  381,  382. 

Arni     Guðmundsson     í    Eyjafirði 
''  (1401)  662,  663. 

Árni    Gunnlaugsson     (1384—1385) 
\  376. 
Arni  Helgason    biskup    í    Skálholti 

8—9,  24,  31—32,  39,  44,89,98, 

102,    125—126,    149,    154,    212, 
f  226,  227,  230',  231,  290,  309. 
Árni  Hergeirsson  kaupmaðr  (1409) 
^  723. 

Árni    Hjaltason    ábóti    á    Munka- 
t  þverá  28,  153,  310. 
Arni  ívarsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 

178. 


Árni  Jónsson  ábóti  á  Munkaþverá 

:  296,  297-298. 

Arni    Jónsson    í    Eyjafjarðarsýslu 

^  (1387)  396. 

Arni  Jónsson  (frá  Gnúpi  í  Gnúps- 

t  dal,  1401)  671. 

Á(rni?)  Jónsson  318. 

Arni  Jónsson  dannebrogsmaðr  á 
þ/verá  í  Hallárdal  501. 

Arni  Ketilsson,  norrænn  maðr  65. 

Árni  Loptsson  nyrðra  (1391)  461. 

Arni  Magnússon  prófessor  12,  13, 
18,  20,  35,  40,  57,  71,  93,  '-97, 
116,  147,  179,  180,  181,  184, 
199,  201,  202,  236,  237,  238, 
247,  250,  251,  252,  272,  274, 
275,  277,  291,  292,  308,  310, 
321,  335,  336,  351,  355,  356, 
357,  359»,  360,  375,  397,  398, 
399,  405,  413,  415,  416,  418, 
419,  421,  430,  435,  439,  443, 
446,  447,  450,  451.  452,  453, 
456,  463.  477,  478'— 479,  481, 
483,  492—493,  497,  498,  499, 
502,  503,  510,  511,  582,  592— 
593,  599,  600,  602,  606— 
610,  618,  624,  625,  626,  632, 
640,  641,  645,  648,  653,  655 
-658,  660,  665,  669,  670,  671. 
674,  675,  684,  700-701,  702, 
710,  714,  716,  717,  721,  733, 
735.  736,  738,  742,  743,  744. 
745,  747,  751,  752,  753,  761». 

Árni  á  Miðhóli    í  Sléttuhlíð  (1398) 

f  637. 

Árni  Oddsson  lögmaðr  721,  756. 

Arni    ófeigsson     í    Aðaldal    (fyrir 

■  1398)  618. 

Árni  ólafsson  á  Leirubakka  (d. 
1339)  265. 

Arni  ólafsson,  þorlákssonar  (1375) 

^  303,  304. 

Arni  ólafsson  hinn  mildi,  biskup 
í  Skálholti  (1413  og  þar  eptir) 
88,  750—751,  752—753,  757, 
760—762,  766. 

50* 


788 


REGISTR. 


Árni  prestr  á  Hvanneyri  í  Borgar- 

firði  (c.  1350-60)  125.    Sbr.  Árni 

þórðarson. 
Arni  bóndi  á  Sauðanesi  156. 
Arni  Sigurðarson  biskup  í  Björgvin 

hinn  síðari  26,  37,  42,  48. 
Arni  (á  Sjóarborg  1377)  173. 
Árni,  maðr  í  Skagafirði  (1389)  430- 
Arni  svæla  biskup  á  Færeyjum  44. 
Arni  þórðarson    prestr    í    Borgar- 

firði  (1398;    sbr.  Árni    prestr  á 

Hvanneyri)  626. 
Arni  þorláksson  biskup  í  Skálholti 

(Staðar-Árni)    1,    3,    24,    39,  44, 

122,    149,    154,    183,    245,    257, 

309,  464,  469,  473,  615,  776. 
Arni  þorsteinsson  prestr   (í  Húna- 

vatnsþingi  1388)  423. 
Arni  þorsteinsson  frá  Ósló  65. 
Arnkelsbrekka  í  Önundarfirði  324. 
Arnkötlustaðir  í  Holtum  267. 
Arnlaug  á  Hofstöðum  (1388)  416. 
Arnleif   í    Holti   í   Fljótum    (1388) 

417. 
Arno,  sjá  Árni. 
Arnoddr  Brandsson  í  Austfjörðum 

(1405)  705—706. 
Arnólfr,  sbr.  og  sjá  Örnólfr. 
Arnólfr  biskup  (hinn  útlendi)  148. 
Arnór  Björnsson  í  Húnavatnsþingi 

(1401)  671,  672. 
Arnór    Böðvarsson    (Arnórssonar, 

1371)  prestr  270. 
Arnór  Guðmundsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1401—1402)  667,  677. 
Arnór  Helgason  ábóti  í   Viðey  29, 

154,  311. 
Arnór  Jónsson  prestr  nyrðra  (ráðs- 

maðr    Möðruvallaklaustrs    1380; 

í  Skagafirði  1394;   prófentumaðr 

á    Beynistað     1399)    350—351, 

497,  640-641. 
Arnór  Jónsson   í    Aðaldal    nyrðra 

(1397)  617-618. 
Arnór   Jónsson    í    Húnavatnsþingi 

(1408)  719. 


Arnór  Sturluson  í  Eyjafirði  (1401; 

bróðir  Bunólfs?)  661. 
Arnór   (Ögmundarson  ?)    á    Eiðum 

496. 
Arnór  Özurarson  ábóti  í  Veri    29, 

154,  312. 
Arnórsson:  Andrés,  Bárðr,  Bjarni, 

Böðvar,  Hermundr,  Karl,  Markús, 

Símon,  þjóðólfr,  Þorbjörn,  þórðr. 
Arnulfuer,  sjá  Örnólfr. 
Arós  (árós)  í  Drangavík    á    Horn- 

ströndum    (sbr.    Skarð,    Skarðs- 
(  árós,  Sker)  105«,  136,  327',  633. 
Arós  (árós)  á  Snæfellsnesi  327*. 
Arós  (árós)  í  þorgeirsfirði  512*. 
Arreki  169,    sjá   Árvík    á    Vatns- 

nesi. 
Árskógr  á  Árskógarströnd  392,  507, 
:    508,  515—516,  686,  687. 
Arsskersá  162,  sjá  Ásgeirsá. 
ártíðir,    ártíðir  góðra    (merkilegra) 

manna    93»,  103,  185,  494,  496. 

—  ártíðardagar  103,  167,  366, 
391,  392,  453,  538,  571»,  593, 
685,  702.  —  ártíðardagr  hins 
góða  Guðmundar  752.  —  ártíða- 
skrá  391,  494,  652.  Sjá  kirkja : 
bækr. 

Arviðsson:  Jóhannes. 

Árvík    (sbr.  Árreki)    á    Vatnsnesi 

160,  550. 
ás  (tré)  317.    Sbr.  tré,  viðr. 
ás,  ásar  (mishæðir)    á    landi:    hjá 

Finnstöðum  á  Skagaströnd    398. 

—  fyrir  neðan  fornu  lögrétt  í 
Húnavatnsþingi  (forna  farveg 
Víðidalsár)  539,  593.  —  í  Loð- 
mundarfirði  240.  —  við  Blöndu 
650».  —  ás  =  Sauðabólsás  345% 
346'.  —  á  Snæfellsnesi  112. 

Ás  í  Hálsasveit  223,  376. 

Ás  í  Hegranesi  408,  413,  419,  420, 

431. 
Ás  í  Holtum  218,  635,  636. 
Ás   í   Kelduhverfi    507,    509—510, 

585—586. 


REGISTR. 


789 


Ás  í  Vatnsdal  162.  335,  336. 
Asa  Eiríksdóttir,  Magnússonar,  frá 

Svalbarði  452—454. 
Asa  kona  Lopts  (þórðarsonar)  512. 
Ásar  í  Eystrahrepp  380. 
Asar  í    Skaptártungu   hinir    eystri 

402—403.  —  hinir  ytri  235,  403. 

—  Asagil  (milli   Ása   eystri    og 

ytri)  402.  —  Ásavatn  (sbr.  Eld- 

vatn  402. 
Asar(nir)    í    Húnavatnsþingi    640, 
:  650. 

Asbjarnarnes  í  Víðidal    180,    202, 
t  647. 

Asbjarnarson:  Bótólfr,  Oddr. 
Asbjörn     Geirsson     á     Barnafelli 
r  (fyrir  1380)  356. 
Asbjörn  Ólafsson   prestr   í   Beyk- 
t  holti  (fram  til  1392)  481,  482. 
Asbjörn  Skeggjason  á  Skinnastöð- 

um  587. 
Ásbjörn  Vigfússon    ábóti    á   þing- 

eyrum  718,  758. 
Asbjörn  þórðarson,    Flosasonar,    í 

Görðum  á    Akranesi    494,    495, 
(  748,  762. 
Asbrandsstaðir   í    Vopnafirði    237, 

639. 
ascencio  domini  (sbr.  uppstigning- 

ardagr)  337,  614. 
Asdís    Ásgrímsdóttir,    Snorrasonar 
■  (um  1374)  281,  285. 
Asdísarmelr  í  þistilsfirði  331. 
Asgarðr  í  Andakíl  125. 
Ásgarðr    í    Hvammssveit    8,    103, 
t  104. 

Ásgautr  biskup  í  Ósló  22,  25,  36, 
t  41,  45. 

Asgautr   biskup    í  Þrándheimi    20, 
.   25,  35,  40,  49. 
Asgeir  Árnason  (líklega:  Geirsson- 

ar  á  Seylu,  þorsteinssonar)  sýslu- 

maðr  í  Húnavatnsþiugi  (1391  og 

þar  eptir,    d.    nær    1428)    461— 
f  462,  641,  745,  759—760. 
Asgeir  þorsteinsson  (1390)  449. 


Ásgeirsá  (hvortveggja)  í  Víðidal 
131,  162—163,  376—378,  382, 
384,  386,  463,  539,  540,  549— 
550,  593.  595.  —  Ásgeirsármelar 

^  538,  592.  —  Ásgeirsárþing  539. 

Asgeirsson:  Snorri. 

Ásgeirsstaðir  í  Suðr-þingeyjarsýslu 

;  577. 

Asgrímr  faðir  Bjarna  (1391)  455. 

Asgrímr  Guðbjartsson  prestr  á 
Bægisá  (1379-1399)  335,  349- 
350,  351,  352,  357,  384-385, 
393,  516,  518—519. 

Asgrímr  húskarl  á  Hólum  í  Hjalta- 

,   dal  (1388)  415,  418. 

Asgrímr  Jónsson  ábóti  á  Helga- 
felli  99,  138',  139,  143—144, 
201,  312,  313—315.  322—324, 
326,  431. 

Asgrímr  Jónsson  (á  18.  öld)  501. 

Ásgrímr  Sigurðsson   prestr    í    Ey- 

^  dölum  (c.  1367)  241. 

Asgrímr  Snorrason  nyrðra  (í  Húna- 
vatnsþingi,  1373—1406)  276,  281, 
285,    363,   603,    637,    706-708, 

;  728. ') 

Ásgrímr  Snorrason  í  Sælingsdals- 
'  tungu  (1337)  728. 

Ásgrimr  Vestliðason  ábóti  á  þing- 
•  eyrum  28,  153,  311. 

Asgrímr  Vigfússon,  bróðir,  prófastr 
í  Húnavatssýslu  (1406)  707. 
Sbr.  Ásbjörn  Vigfússon  ábóti. 

Asgrímsdóttir:  Ásdís,  Björg. 

Asgrímsson:  Bjarni,  Brandr,  Er- 
lendr,  Eysteinn,  Indriði,  Ketill, 
Sigfús,  Ögmundr. 

Asgrímsstaðir  í  Hegranesi  425. 

Áshildarholt  í  Skagafirði  173,  529. 

Askatin  biskup  (hinn  enski)  í 
Björgvin  21,  26,  37,  42,  48. 

Áskell  biskup  í  Stafangri  22,  27, 
37,  43,  47. 


'-)  I'að  er  ekki  með  ölla  ríst,  að  þetta  sé 
eian  maðr,  en  verið  getr  samt  að  svo  sé,  og 
líklegast  er  það. 


790 


REGISTR. 


Áskell  erkibiskup  í  Niðrósi   (1404 

-1429)  49 
Askersá  153,  sjá  Ásgeirsá. 
áskilnaðr  (ágreiningr)  423,  698. 
askr,  askar.  sjá  búsgagn. 
askr  lysis  361. 

Áslákr  biskup  í  Ósló    22,    26,    36, 
t  41,  45. 
Aslákr  Harniktsson  Bolt    biskup    í 

Björgvin  (1407—1430)    og    erki- 

biskup  í   Niðarósi    (1430—1460) 

48,  49,  731. 
Asláksson:     Björn,     Eyjólfr,     Jón, 

Ormr. 
Asláksstaðir   í   Kræklingahlíð   490, 
t  505. 
Aslaug    (Sigurðardóttir)    drottning 

28. 
Asloensis,  sjá  Ósló. 
Asmundarson :    Einar,    Guðmundr, 

(Sveinbjörn),  þórðr. 
Asmundarstaðir    á    Melrakkasléttu 
(  580. 
Asmundr  Jónsson  prófastr  í  Odda 

(d.  1880)  215. 
Ásólfsdalr   (ósólfsdalr)   á   Skógar- 

strönd  398. 
Asólfsskáli  undir  Eyjafjöllum  216, 

261—262. 
Asparvík  í  Strandasýslu   106,  135, 

230,  633. 
assumptio  sancte  Marie    247,  619. 

Sbr.  festum. 
Ástastífla  í  Úlfarsá  í  Mosfellssveit 
.  220. 

Astríðr  griðkona  á  Hólum  í  Hjalta- 
^  dal  (1388)  415. 
Ástríðr  Jörundardóttir  kona  Sveins 

Hallvarðssonar  (1415)  759-60. 
atföng  472. 

Athra  (sbr.  Attra)  6.  771. 
atkeri  614. 
Atlastaðir     í     Suðr-þingeyjarsýslu 

426. 
Atli  Pálsson  (1384)  377. 
aftquilegia  152. 


Attra  (sbr.  Athra)  11. 

áttfeðmings  skurðr  (torfs)  650. 

áttæringr  140. 

átölulaus  eign  253. 

auctoritas  apostolica  55,  72',  673. 

—  auctoritas  concilij  60.  61. 
Auðbrekka  í  Hörgárdal    294—296, 

507,  509,  521,  642,  713—714. 
Auðfinnr     Sigurðarson     biskup    í 

Björgvin  37,  42,  48. 
Auðkúla,    Auðkúlustaðir     í    Húna- 

vatnsþingi  (Kúla)  160,  186,  321, 

443,    444,    542—543,    640,   671, 

672. 
auðnajarðir    (eyðijarðir)    á    Vatns- 

nesi  169,  550. 
Auðnir  í  Kjálkafirði  325. 
Auðólfsstaðir  í  Langadal  332— 334, 

477. 
Auðun  Eyvindarson  biskup  í  Staf- 

angri  (1427-1445)  47. 
Auðun  Helgason   í    þingeyjarþingi 

(1357)  118. 
Auðun  Jónsson  nyrðra  (1403)  686. 
Auðun    Ketilsson    nyrðra    (1395 — 

1415)  603,  762. 
Auðun  Magnússon    á   Barðaströnd 

(1411)  736,  743. 
Auðun  prestr  í  Grímstungum  542.1) 
Auðun  ráðsmaðr  Möðruvallaklaustrs 

(1378)  331—332,  335.') 
Auðun  Salomonsson  (Brandssonar) 

hinn    ríki    á   Hvanneyri    (1409, 

1412)  723,  745. 
Auðun  Sighvatsson  prófastr  í  Steðju 

205. 
Auðun  Svertingsson  prestr  í  Skaga- 

firði  (1371)  272.') 
Auðun  þorbergsson  rauði  biskup  á 

Hólum,  Auðunarmáldagar  39,  44, 

155,    156.    166.    169,    208,    310, 

355,    387.    510,    511,    599,    608, 

610. 


>)  Ef  til  vill  alt  einn  maðr. 


REGlSTR. 


791 


Auðunarson:    Björn,  Haraldr.  Jón, 

þorvaldr. 
Auðunarstaðir  í  Víðidal  162,    382. 

383,  538,  549,  593. 
Audwenus,  sjá  Auðun. 
auðæfi  185. 

Augmundr,  sjá  Ögmundr. 
Augr,  sjá  Ögr. 
Augustinus    episcopus    hinn    helgi 

277,    328.  —  regla   heilags  Au- 

gustini  119. 
Augustinus  de  Undinis  672—673. 
aul-,  sjá  öl-. 
Aun    Böðvarsson    nyrðra     (1403) 

686. 
Aurfirisey,  sjá  Örfirisey. 
Aurgumleydi,  sjá  örgumleiði. 
Aurnólfr,  sjá  Örnólfr. 
Ausló,  sjá  Ósló. 
Austfirðingr,  húskarl  í  Holti  í  Fljót- 

um  (1388)  417. 
Austfirðir  14,   17,    214.    236,    321, 

638.  —  Austfirðingafjórðungr  34, 

232. 
Austmenn  4403. 
Austrey  á  Færeyjum  52. 
Austrhólmar   í  Laxá    í  þingeyjar- 

sýslu  576. 
Austrland  130. 
Austrsveitaeldr  (1783)  402. 
Austrvegsvitringar  183. 
Ausugil  í  Langadal    í    Húnavatns- 

sýslu  170,  546. 
Auxará,  sjá  Öxará. 
auxn-,  sjá  öxn-. 
Ávaldsdæli  í  Víðidal  539,  593. 
Ávaldsstaðir  í  Víðidal  539,  593. 
ave  Maria  470.  680,  681,  703. 
Áverjahreppr     (=      Rangárvalla- 

hreppr)  647. 
áverki  629,  662,  6633.   664',  666a, 

668.  —  áverkabót  630. 
Avignon  á  Frakklandi  55,  56.  203. 
Ávík  í  Strandasýslu  102. 
Aviniona,  sjá  Avignon. 
Avlfoss,  sjá  Olfos. 


Avrfyreseyiar,  sjá  Örfiriseyjar. 
ávöxtr    322,    350,    394,    484,    628, 

629,  643,  677,  679,  687,  760. 
Axarfjörðr,  sjá  Öxarfjörðr. 
Axlar-Björn  (Björn  Pétrsson  í  Öxl, 

tekinn  af  1596)  435. 
Axlarhagi  í  Blönduhlíð  409. 
Axlatjörn    á    landamerkjum    Kal- 

mannstungu  634. 
Axlir  í  Marðarnúpslandi  253—254. 
Aðnundarfjörðr,  sjá  Önundarfjörðr. 

Babilla  martyr  336. 
baðmaðr  (á  Hólum  1388)  419. 
Baðsteinn  Undir  Jökli  112,  140. 
baðstofa  (varm  stue)  439.  —  bað- 

stofa  (1394)  588.    —  baðstofa  á 

Víðimýri  (1405)  704. 
baga  (vísa)  434,  435. 
Bághús  (Báhus)  72. 
Bakkafit  á  Snæfellsnesi  373. 
Bakkagrafir  á  Snæfellsnesi  373. 
Bakkahlíð  í  Víðidal  579. 
Bakkamýrar    á     Snæfellsnesi  112, 

373. 
Bakkar  í  Guðmundarlóni  156,  554, 

588. 
bakkar  (Bakkar?)  Óslandshlíð  604. 
bakkar  að  Svartá  nyrðra  443. 
Bakkaþýfi  í  Borgarfirði  eystra  97. 
Bakki  (meiri  og    minni)    í  Fljótum 

278',  282',  2863,  391. 
Bakki  (Staðarbakki)    í    Helgafells- 

sveit  138—139. 
Bakki    í    Hólahreppi     í    Skagafirði 

410. 
Bakki  (Hraunhafnarbakki)    á  Snæ- 

fellsnesi  112,  210,  372,  634. 
Bakki    í     Hrútafirði    (Prestsbakki) 

165,  231,  549. 
Bakki  á  Höfðaströnd  278,  282,  411, 

429. 
Bakki  (þrjár  jarðir  með  því  nafni) 

í    Kirkjubólsþingum     í     Isafirði 

704-705. 
Bakki  í  Landeyjum  192,  636. 


792 


REGISTR. 


Bakki    (Maríubakki)    í    Fljótsherfi 

451. 
Bakki  (bakki?)  í  Núpasveit  553. 
Bakki  á  Síðu  (Prestsbakki)  244. 
Bakki  á   Skaga    uyrðra    171.    337, 

424.  532,  599. 
Bakki  (Keisbakki)    á   Skógarströnd 

105. 
Bakki  á  Tjörnesi    579    (í  Fnjóska- 

dal,  eða  þönglabakki?),    583.  — 

Bakkagarðr    583.    —    Bakkareki 

583. 
Bakki  í  Vatnsdal  481. 
Bakki  á  Vatnsleysuströnd  340. 
Bakki  í  Víðvíkrsveit  54—58.  73  — 

74.  601—604. 
Bakki    í  Víðidal    (sbr.    Bakkahlíð) 

593. 
Bakki   í    Öxnadal    298.   396—397, 

507,  509,  511,  517—518,  671. 
bakstr  615. 

bakstrjárn  686.    Sjá  kirkja. 
Balafell  á  Langanesi  156,  554. 
baldikinn,      baldikind.      baldrkin, 

baldrskinn,  sjá  klæði. 
Bálkastaðir  í  Miðfirði  536. 
Bálkastaðir  í  Miklaholtshreppi  345. 
ballivi  (balivi)  631,  770. 
Balljökull  625. 
balsamum  288. 
bann  94,  628.    —    bann  heilagrar 

kirkju  182.  —  páfans  bann  120. 

—  banns  forboðan  stærstu  mála. 

257.  —  banns  pína  732. 
baptismus  (baptisma)  60,  61. 
Barbara  mær  hin  helga  482,  502. 
Barð  í  Barðastrandarsýslu  15.  18'. 
Barð  í  Fljótum  65,  66,  602. 
Bárðardalr    í    Suðr-Þingeyjarsýslu 

681,  682. 
Bárðardóttir:  Ingibjörg. 
Bárðarson:  Arni,  Eiríkr.  Ingi,  Jón, 

Páll,  Þorbjörn. 
Bárðarstaðir  í  Skagafirði  712. 
Barðaströnd    193.    300,    301,    688, 

689,  698,    699,    716.    717,    735, 


736,  737—741,     742—748.    75S. 

775. 
Barderus,  sjá  Bárðr. 
Barði  Sturluson  (1378)  332. 
Bárðr    Arason'  í     Húnavatnsþingi 

(1359)  132—133. 
Bárðr  Arnórsson  (1397)  617. 
Bárðr  Björnsson  frá  Hamri  í  Nor- 

egi  65. 
Bárðr  Guðmundarson  nyrðra  (1392) 

484. 
Bárðr  Indriðason,    norrænn    maðr 

65. 
Bárðr  Njálsson  (prests  á  Kálfafelli 

þorsteinssonar;  1390)  450. 
Bárðr  Oddsson  (1409)  723. 
Bárðr  Snorrason  (1366)  210.   (Sbr. 

Brandr  Snorrason). 
Bárðr  þorleifsson  í  Húnavatnsþingi 

(1399)  649. 
Barkahrís    (Barkárhrís)    í    Keldu- 

hverfi  576. 
Barkarstaðir  í  Miðfirði  164. 
Barkarsta'ðir  í  Svartárdal  452. 
barmr:  á  kaleik  450.   —  á  klukku 

574,  651. 
Barmr  í  Gufudalshreppi  196,  774. 
barn,  börn  370,  473.    —  biskupau 

barna  152.  —  barneign  94,  474. 

—  barna  feðr  94.  —  ferming 
barna  507.    —    barnfóstra    439. 

—  barngetnaðr  94.  —  barngæl- 
ur  437,  439.  —    barnmenn  228. 

—  barna  móðir  615,  677.  — 
barnskírn  15P,  191.  —  barn- 
skírnarorð  93. 

Barnabas  postuli  55,  256,  353. 
Barnafell  í  Ljósavatnsþingum  187. 

356.  —  Barnafellsskógr  356. 
Barngælur  Einars  fóstra  437. 
Barnkerling  í  Ásalandi   í  Skaptár- 

tungu  402. 
Bartholin,  K.  608. 
Bartholomeus    postuli    133.    506, 

515»,  669,  748,  762.  —  Bartho- 

lomeuskirkja  514,  774.  —    Bar- 


REGISTR. 


793 


tholomeus  líkneski.  sjá  kirkja. 
—  Bartholomeus(-ei)messa(dagr) 
369,  371,  452,  461,  748.  762. 

bás  inn  frá  Fagrabási  429. 

Básar  á  Hornströndum  106,  633. 

Básar  á  Skaga  nyrðra  171,  533, 
600,  601. 

Básar  í  Víðidalsá  538.  593. 

Basilius  biskup  251,  320.  528. 

Bassastaðir  í  Strandasýslu  549. 

Bassus,  sjá  Basilius. 

bastarð(r),  sjá  klæði. 

bati  (=  ábati)  255,  333. 

bátar  140,  614. 

Bauðvar,  sjá  Böðvar. 

baugr  á  Djúpá  nyrðra  446. 

Baulárvellir  á  Snæfellsnesi  81. 

Bauluholt  (Baulluholltt)  á  landa- 
merkjum  Lágafells  og  Elliða 
(sbr.  Búlduholt)  347. 

Baulversfoss.  sjá  Bölverksfoss. 

beðdúkr,  beðsver,  sjá  sængrklæði. 

Bedfordia  (Bedford)  á  Bretlandi 
766,  767. 

beðr,  sjá  sængrklæði. 

Beðstæðingar  (=  Bessastaða- 
menn)  3. 

Bedvic  (Bedvig)  6,  11. 

bein:  beinstökkull  105.  —  bein  í 
þúfu,  sem  landamerki  588.  — 
bein  =  hvalbein.  bein  í  hval 
105,  327.  627,  633.  —  bein 
Laurentii  Hólabiskups  606. 

Beinagröf  á  Skógarströnd  349. 

Beinakelda  í  Húnavatnsþingi  373 — 
374. 

Beingarðr  í  Hegranesi  408,  413. 

Beinisson:  þorfinnr. 

Beintsson:  Magnús. 

beit  (fjárbeit,  geldhestabeit,  hag- 
beit,  hrossabeit,  nautbeit,  sam- 
beit,  sauðabeit,  stóðhrossabeit, 
vetrbeit)  56,  57,  70  (opt),  81, 
83,  97,  101,  112,  114  (opt),  123, 
137»,  140,  141.  142  (opt),  144», 
159,  197,  210,  2532,  260,261,  2752, 


292',  293.  295,   324,    330,    3332. 

356a,  3722.  398,  423,    457,    49L 

4972,  514,    544.    576,    585.    596, 

602J,  618',  625,  630,  638,   650', 

7072. 
beit:  messingarbeit  (á  krossi)  515. 
Beitines  í  Skagafirði  457. 
bekkjargjöf  670,  677,  6782,  706. 
benedictio  (apostolica)  55,  64. 
Benedikt  ábóti  hinn  helgi  174,  184, 

185,  562,  672,  730,  752. 
Benedikt  biskup  í  Björgvin  37,  42, 

48. 
Benedikt  Björnsson  (1637)  332. 
Benedikt     Brynjólfsson,     Bjarnar- 

sonar,   hinn    ríki   (1389  og   þar 

eptir)  442-443,  455—459,    497- 

500-501,  704-705,  761-762. 
Benedikt    á    Draflastöðum    (1399) 

572. 
Benedikt  Gizurarson  galla  (1371  og 

þar  eptir)    272,    317-319,   424, 

455. 
Benedikt    Kolbeinsson    Auðkýlings 

171,    184—186,    209,    276—277, 

279,    283.    335—336,    423,  533, 

600.  601. 
Benediktsdóttir:  Ingibjörg,  Solveig. 
Benediktsmessa  664. 
Benediktsson:  Böðvar,  Jakob,  Jón, 

Kolbeinn. 
beneficium  ( — ia)  59,    64,    257.  — 

beneficiatus  59.  —  fructus  bene- 

ficiorum  59. 
Benudict,  sjá  Benedikt. 
Berdór,  sjá  Bergþór, 
Berewicum  (Berwic,  Bervík)  á  Bret- 

landi  770. 
Bergen,  Bergensis,  sjá  Björgvin. 
Bergfinnsson:  Hrafn,  Steinn,  Stein- 

grímr. 
Berghóll  í  Kræklingahlíð  620. 
Berghváll  þorleifsson  í  þingeyjar- 

þingi  (1357)  119. 
Bergis,  sjá  Björgvin. 
Bergr  í  Garði  í  Kelduhverfi  585. 


794 


REGISTR. 


Bergr  Gíslason  (1636)  191. 

Bergr  Guðmundsson  nyrðra  (1403) 

681. 
Bergr  Jónsson,  norrænn  maðr  208. 
Bergr     Skeggjason    prestr    nyrðra 

(1403)  681 
Bergr    Sokkason    ábóti    á   Munka- 

þverá  311. 
Bergr  á  Tjörn  á  Vatnsnesi  169. 
Bergr    Vigfússon,     Víga-Glúmsson- 

ar  7. 
Bergr  Þorljótsson  (1380)  351. 
Bergr  þorsteinsson    prestr    nyrðra 

(1365—1377)  207.  316. 
Bergsdóttir:  Steinunn. 
Bergsendi  (Krýsuvíkrbergs)  212. 
Bergsson:  Björn,  Hjalti,  Teitr,  þór- 

arinn,  þorkell,  þorsteinn. 
Bergstaðir  í  Aðaldal  575. 
Bergstaðir  í  Svartárdal  158'— 159. 

443,  544—545». 
Bergsteinn     Bjarnarson     lögréttu- 

maðr  í  Skildinganesi  (d.  1726  — 

1727)  341,  354. 
Bergsveinn  biskup  á  Færeyjum  23, 

27,  38,  43. 
Bergþór  Halldórsson  (Loptssonar?) 

nyrðra  (1403)  686. 
Bergþór  Hösknldsson  bóndi  í  Þing- 

eyjarþingi  (1371—1378)  271,  332. 
Bergþór     Jónsson     prestr     nyrðra 

(1388—1399;    tekr    við    stað    á 

Bægisá    1399)    393,    503,   518— 

519. 
Bergþór,  maðr  í  Skagafirði    (1389; 

431. 
Bergþór  þorleifsson    (Bergþórsson- 

ar,  1380)  351. 
Bergþórsbvoll    í    Landeyjum    219. 

269. 
Bergþórsson.    Andrés,    Einar.    Er- 

lendr,  Jón.  Kári,   Magnús,  Run- 

ólfr,  þorleifr. 
Berjadalsá  á  Hornströndum  136*. 
Berjanes  undir  Eyjafjöllum  258. 


Berufjörðr  í  Barðastrandarsýslu  743, 

744*.    —    Berufjarðarþing    700, 

739. 
Berufjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  14. 
Berunes  í  Berufirði  eystra  233. 
Bervíkrgarðar  undir  Jökli  323'. 
Bessaborg  í  Víðidal  540,  594. 
Bessadóttir:  þórný. 
Bessason:  Einar,  Marteinn,  Þórðr. 
Bessastaðir    á    Álptanesi    69 — 70, 

221,  616,   617,    725.    —    Bessa- 

staðabók  (AM.  238.  4to)  132.  181, 

215,  220.    235,    339,   340.    341% 

354.    469,    597,    598.    —    Liber 

copialis  Bessastadensis  374.  604, 

641.  —  Bessastaða  frumbréf71. 

—  Bessastaðamáldagar  592. 
Bessastaðir    í  Fljótsdal    240,   638, 

639. 
Bessastaðir  í  Sæmundarhlíð  333. 
Bessi  Brandsson   (á  EyvindarstÖð- 

um  1380)  351-352. 
Bessi  Eyjólfsson  (1S90)  450. 
Bessi     Helgason      á      Barðaströnd 

(1412)  743. 
Bessi  Jónsson  (1377)  319. 
Bessi  í  Reykjahlíð  (um  1394)  584, 

585. 
Bessi  Sighvatsson    á    Auðólfsstöð- 

um  (1378)  332  -334. 
Bessi     þorsteinsson     í    ísafjarðar- 

sýslu  (1401)  661. 
betum,  sjá  klæði. 
beztu  menn  178,  389,  723. 
Beytishamrar  776. 
Bíasker,  sjá  Býjasker. 
bífalningsmenn  34. 
bíldhuggeri:    historia  Christi    gerð 

af  ágætu  bíldhuggerie  608. 
Bíldsey  (Bilzey)  á  Breiðafirði  328. 
Bíldslækr     í      Suðr-Þingeyjarsýslu 

583. 
Bílduhvoll    á   Skógarströnd    286— 

287,  294,  348,  349,  766.  —  Bíldu- 

hvolslækr  349. 


REGISTR. 


795 


Birgir  Magnússon  Svíakonungr  31, 
771. 

Birgisson:  Jón,  Magnús,  Valdemar, 
þorgeir. 

Birgitta  Böðvarsdóttir  móðir  Pórðar 
Sturlusonar  (um  1300)  448. 

Birningsstaðir  í  Fnjóskadal  572. 

Birnunes  á  Árskógarströnd  512. 

Birnustaðir  í  Suðr-þingeyjarsýslu 
578. 

Birtueingjar  í  Staðarsveit  81. 

biskup,  biskupar  9,  52,  65,  66— 
67,  71—76,  77,  92—96.  98,  113, 
117,  118,  120,  122,  126,  128, 
130,  131,  1322,  133,  140',  141, 
143,  145  (opt),  146,  1484.  149 
(opt),  150  (opt),  151 2,  152  (opt), 
181,  182,  188,  189,  199,  208, 
209.  248  (opt),  257-259,  291, 
319,  357,  358,  367,  368,  370', 
371,  392,  402,  418,  420,  434, 
436,  439,  468,  471,  4802,  487, 
489,  490,  567,  6033,  614,  669', 
697,  703,  707,  7082,  709,  750, 
763,  7642.  —  evangeliskr  (luth.) 
biskup  46,  47,  49,  52.  —  lýð- 
biskup  25,  57,  1522.  —  biskup 
staðfestir  máldaga  8.  —  biskups- 
dómr  155.  —  biskupsdæmi  52, 
98.  145,  146,  155,  206,  208', 
2482,  257,  303,  508,  509,  511, 
7633.  —  fjárskipti  biskupa  145, 
146.  —  biskupsgistingar  103, 
143,  248,  261,  266,  292,  453, 
507,  510,  525,  643.  —  biskups 
innsigli  316.  —  leyfisbréf  bisk- 
ups  357.  —  biskupa  myndir  152. 

—  bisups  orlof  257.  —  biskups 
ráð  257.  —  biskups  skipan  122, 
257,  304.  —  biskups  skrár  479. 

—  biskupsstofa  í  Skálholti  145, 
761.  -  biskupsstóll  51,  52,  208, 
209,  435,  436,  439.  -  biskups 
sveinar  489.  —  biskupstíund  96, 
406,  5392,  5932,  616.  —  biskupa- 
töl    20-27,    35—53,    148—150, 


308,  310,  730.    —    umboð  bisk- 

ups  182,  183.    —    umboðsmenn 

biskupa  72,  73,  77,    78,   93,  94, 

95,  128.  —  úrskurðarbréf   bisk- 

upa  121,  141.    —    biskups   vald 

257.  —  biskups  vígsla  436,  439, 

479. 
biskupan  barna  152. 
Biskupasögur    séra   Jóns  Haldórs- 

sonar  508,  509, 
Biskupsvík  á  Skaga  280,  284. 
bismari  290,  613.     Sbr.  búsgagn. 
Bitra(n)  í  Strandasýslu  96. 
Bitrufjörðr  í  Strandasýslu  16,  231. 
Bjaf  (sbr.  Bjar)  6,  11. 
Bjálfason    (Bjálbason) :  Guðmundr, 

Kveldúlfr. 
Bjar  (sbr.  Bjaf)  6,  11. 
bjarg  (=   fuglabjarg)    á   Snæfells- 

nesi  112.  —  bjargfestar  155. 
Bjarg  í  Miðfirði  434. 
bjargabrún:    at    halda    bjargabrún 

582. 
Bjargastaðir    í   Miðfirði    478,    540, 

595. 
Bjargasteinn  í  Stofholtstungum  88. 
Bjargsendi  (Garðbjargsendi,  Vilch.) 

á  Rosmhvalanesi  221. 
Bjarkastaðir  í  Aðaldal  576. 
Bjarnadóttir:  Guðrún. 
Bjarnanes  í  Hornafirði  234,  241 — 

242. 
Bjarnará  á  Tjörnesi  456,  457,  458, 

575,  593. 
Bjarnardalr  í  Mýrasýslu  88. 
Bjarnardóttir:  Guðrún,  Ingunn,  Jór- 

unn,  Krístín.  Málfríðr,  Sigríðr. 
Bjarnarðr   biskup    hinn    saxlenzki 

148. 
Bjarnarðr  Vilráðsson    biskup  hinn 

bókvísi  148. 
Bjarnarey  í  Vestmannaeyjum  189, 

190,  1912,  636. 
Bjarnareyjar     á     Breiðafirði     195. 

Sbr.  Bjarneyjar. 


796 


REGISTR. 


Bjarnarfjörðr  á  Hornströndum    16. 

—  Bjarnarfjarðará  136. 
Bjarnarfjörðr    (annar)   í    Stranda- 

sýslu  16.  89.  230. 
Bjarnarfoss  á  Snæfellsnesi  210.  — 

Bjarnarfossreki  (-  rétt)  210. 
Bjarnargilslækr  í  Fljótum  645. 
Bjarnarhöfn   í    Helgafellssveit  106 

—  107,  144,  145,  226. 
Bjarnarnes     í     Strandasýslu     90. 

106,  135,  633. 
Bjarnarson      (Björnsson):      Arnór, 

Bárðr,      Benedikt.      Bergsteinn, 

Björn,  Brynjólfr,    Eggert,    Eilífr. 

Einar,  Eiríkr,    Eyjólfr.    Eyvindr. 

Gizur,     Gunnar,    Haldór,    Helgi. 

Jón,    Jörundr,    Loptr,    Magnús, 

Oddr,  Ólafr,  Óttar,  Páll,  Sigurðr, 

Snorri,      (Svarthöfði).       Sveinn, 

Vandráðr,  þorgils.  Þorleifr,  þór- 

ólfr,  Ögmundr. 
Bjarnason:  Brynjólfr,    Einar,    Eyj- 

ólfr,  Flosi.  Gísli,  Guttormr,  Jón, 

Kolbeinn,  þorvarðr. 
Bjarnarstaðir  í  Hvítársíðu  625. 
Bjarnastaðahlíð    í    Skagafirði    417, 

428,  430. 
Bjarnastaðir  í  Blönduhlíð  253. 
Bjarnastaðir  í  Hólahrepp  í  Skaga- 

fjarðarsýslu  410,  431. 
bjarndyr.  sjá  björn. 
Bjarneyjar  á  Breiðafirði  656.    Sbr. 

Bjarnareyjar. 
Bjarnharðr    (Biarnhardus)    biskup 

hinn    enski    í    Selju    (Björgvin) 

21,  26,  37,  42,  48. 
Bjarni    Andrésson    ábóti    í    Viðey 

(1405—1428)  749—750. 
Bjarni     Arnason      prestr      nyrðra 

(1357)  117. 
Bjarni    Arnórsson     prestr     nyrðra 

(1393)  485. 
Bjarni    Ásgrímsson   nyrðra   (1391) 

455—456.  467—458. 
Bjarni  Brandsson  prestr  í  Eyjafirði 

(1399)  642. 


Bjarni    Brynjólfsson    (1391)     459. 

Sbr.  Björn  Brynjólfsson. 
Bjarni    Gunnarsson.    Eyjólfssonar. 

frá    Auðbrekku    (d.    fyrir    1406) 

713.  714. 
Bjarni    Guttormsson    bóndi    á    Út- 

skálum  220. 
Bjarni     Haldórsson     sýslumaðr     á 

þingeyrum  779. 
Bjarni  Ingimundarson  ábóti  á  þing- 

eyrum  28,  153.  311. 
Bjarni     Jónsson    210,     sjá     Björn 

Jónsson. 
Bjarni  Jónsson  (1376)  308. 
Bjarni  Jónsson  í  Skagafirði  (1402) 

674. 
Bjarni  Jörundsson  (um  1360)  139. 
Bjarni  Kolbeinsson  biskup  á  Orkn- 

eyjum  23,  27.  38,  43,  50. 
Bjarni  Kolbeinsson,    Benediktsson- 

ar  (1377  og  þar  eptir)   321,  374 

-375,  378—379. 
Bjarni     Kolbeinsson     í      Eyjafirði 

(1398;  hinn  sami?)  623. 
Bjarni  Ljótsson  í  Sauðhúsum  (1410 

—1412)     735—736.     738,     739. 

744. 
Bjarni  Loptsson,    Þórðarsonar    (d. 

fyrir  1403)  687. 
Bjarni    prestr    í'  Árskógi    (1383  — 

1403)  516',  678. 
Bjarni  reggstaði  í  Skagafirði  (1353) 

74. 
Bjarni  Sigmundarson  (1369)  255. 
Bjarni    Sigurðsson,    Arnasonar,    á 

Heynesi  (1711)  653. 
Bjarni   sælbygg(r),    norrænn  maðr 

208, 
Bjarni  Þórðarson    prestr   á  Stað  í 

Steingrímsfirði  (1398)  631. 
Bjarni  þórðarson  (1385—1390)  385. 

424,  449. 
Bjarni  þorgrímsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  (1357—1383)  117,    352 

-354. 
Bjarn  þorsteinsson  (1371)  271. 


REGISTR. 


797 


Bjarnvarðr,  sjá  Bjarnarðr. 

Bjartey  Skaptadóttir,  Oddssonar,  í 
Marbæli  (1393)  488. 

Bjartsson:  Jón. 

bjórtunna,  sjá  búsgagn. 

Bjærne  (Biærne),  sjá  Bjarni. 

björg  (=  hamrar)  436. 

Björg  á  Skaga  388—391,  543. 

Björg  í  Víðidal  180. 

Björg  Ásgrímsdóttir  nyrðra  (1351) 
54. 

Björg  Loptsdóttir,  þórðarsonar  (enn 
á  lífi  1403)  686. 

Björg  Sigmundardóttir,  kona  þor- 
kels  Gunnarssonar  (1392)  477- 
478. 

Björg  Skeggjadóttir,  kona  Runólfs 
Jónssonar  (1398)  635-636. 

Björgólfr  Blugason  prestr  í  Hvammi 
í  Laxárdal  (1386),  á  Hrafnagili 
(1389—1394),  ráðsmaðr  á  Reyni- 
stað  (1408)  [enn  á  lífi  1413] 
357,  388,  389,  561,  717,  727, 
751—762. 

Björgólfsdóttir:  SteinUnn. 

Björgólfsson :  Illugi. 

Björgvin  (Bergen,  Bergwin,  Ber- 
gensis,  Bergis,  Björgyn)  í  Nor- 
egi,  Björgynjarkaupmenn  21,  26. 
37,  42,  47,  48,  51,  65,  67,  98— 
99,  115-116,  178-179,  203— 
205,  286,  287,  297,  358,  361, 
362,  367,  368,  369,  370,  432, 
433,  440,  441,  442,  459,  460, 
697,  724,  725,  726,  730,  731, 
745,  750,  751,  752,  753,  757, 
769. 

Björk  á  Staðarbygð  í  Eyjafirði  517. 

björn,  birnir:  húnn  550.  —  hvíta- 
björn  436,  437.  Sjá  bjarnfell, 
bjarnskinn  (kirkja). 

Björn  Arason  (1369)  255. 

Björn  Arason  í  Húnavatnsþingi 
(1372)  275. 

Björn  Arason  í  Aðaldal  (fyrir  1397) 
618. 


Björn  Ásláksson  prestr  á  Hofi  og 

Spákonufelli    (enn    á    lífi    1402) 

383.  551,  552,  676. 
Björn  Auðunarson    ábóti   í    Viðey 

311. 
Björn  Auðunarson  (1412)  745. 
Björn  Bergsson  (líklega  Sokkason- 

ar)  prófentumaðr  á  Munkaþverá 

(1375)  298. 
Björn    Bjarnarson,     þorleifssonar, 

frá    Hofi    á    Höfðaströnd     (fyrir 

1414)  755. 
Björn  Blöndal  Gunnlaugsson  læknir 

í  Pingeyjarsýslu  281,  282,  283. 
Björn    Brynjólfsson     hins     ríka    á 

Ökrum  (1379  og  þar  eptír)  336, 

388—391,    424,    425-426,    448, 

455,  459,  461—462,  477,    484— 

485,  497,  611. 
Björn  í  Djúpadalí  Skagafirði  (1394) 

525. 
Björn    Einarson     150,     sjá    Björn 

Gilsson  biskup. 
Björn  Einarsson  Jórsalafari   (1383 

og  þar  eptir)  366,  399,  400,  427, 

432-441,    463,    463,     476,    492 

-494,     604—605.     642,     646— 

649,  660—661,  700—703,   704— 

705. 
Björn    Einarsson,    Bjarnarsonar,  í 

Djúpadal    í    Eyjafirði    (1401    og 

þar  eptir)  661—664,  668. 
Björn  Eiríksson  Svíakonungr   (871 

—922)  30. 
Björn  Gilsson  ábóti  á  Munkaþverá 

28,  153.  310.    Sbr.  Björn  Glúms- 

son 
Björn  Gilsson  biskup  á  Hólum  24, 

39,  44,  150. 153,  309.    Sbr.  Björn 

Einarsson. 
Björn  Glúmsson    ábóti,    sjá  Björn 

Gilsson. 
Björn  Grímsson,  Skúlasonar,    mál- 

ari  (d.  1634  eða  1635)  674. 
Björn  Guðnason  í  Ögri  692. 


798 


REGISTR. 


Björn    Hallsson,    (frændi    Haldórs 

prests  Loptssonar,  1403)  687. 
Björn  at  Haugi.  Svíakonungr  30. 
Björn  Hrólfsson  frá  Ám  7. 
Björn  járnsíða,  Svíakonungr  30. 
Björn     Jónsson      á      Kálfárvöllum 

(1366—1377)  210,  323. 
Björn  Jónsson  (1375)    303   (ef   til 

vill  hinn  sami). 
Björn  Jónsson    í    Eyjafirði    (1412) 

748. 
Björn  Jónsson  officialis  á  Melstað 

610. 
Björn   Jónsson    á    Skarðsá    5,    13, 

27,  45—53,  181,  308,    309,  310, 

434-439. 
Björn  Magnússon  (1390)  447. 
Björn    Oddson     (Ottsson)     vestra 

(1387)  399. 
Björn  Oddsson  (á  18.  öld)  501. 
Björn  ölafsson  á  Hvalsnesi   (1358 

og  þar  eptir)  121,  256-257. 
Björn  Ottsson,  sjá  Björn  Oddsson 
Björn  prestr  á  Befstöðum  237. 
Björn  Sighvatsson  í  Eyjafirði  (1401) 

661. 
Björn   Summarsþorp,  kórsbróðir    í 

Björgvin  (1409)  724. 
Björn      Valgarðsson,      Loptssonar 

(1380)  355. 
Björn  Þorleifsson  á  Hofi  á  Höfða- 

strönd     (1395  — c.  1414)      528', 

755. 
Björn    Porleifsson    ríki    á    Skarði 

435,  439—440. 
Björn  þorleifsson  biskup   á  Hólum 

592.  674. 
Björn  Þorsteinsson    ábóti    á  þing- 

eyrum  og  Munkaþverá  311". 
Björnsson,  sjá  Bjarnarson. 
Bláfeldr    í    Staðarsveit    210,    326, 

431. 
Bláfell,    skógarland    frá  Dal  undir 

Eyjafjöllum  263. 
Bláfen  í  Hnappadalssýslu  83.  305. 
Bláfinzstaðavatn  í  Flókadal  483. 


Blágil  undir  Jökli  111,  140. 
Blágil,  skógarland  frá  Þverá  á  Síðu 

244. 
Blágrassdæli,  landamerki  Bólstaða- 

hlíðar  421. 
Bláhylr,  veiðistöð  frá  Staðarbakka 

71.  —  Bláhyljarfoss  71. 
Blakney  á  Bretlandi  770. 
Blámelr  í  Ljósavatnsþingum  356. 
blámerktir  dúkar.  sjá  hannyrðir. 
Blanda  í  Húnavatnssýslu  159,  333, 

352,   421,    422,    443.    444,    457, 

543,  622,  650. 
Blasius    hinn    helgi    340,    343.    — 

Blasiuskirkja    343.    —    Blasius- 

messa  183. 
Blautamýri,  sjá  Hlöðumýri. 
Bleikastaðir  í  Mosfellssveit  598. 
Bleiksmýrardalr  út  úr    Fnjóskadal 

560,  685. 
blek,  sjá  paxblað  (kirkja). 
Blendingr  í  Langadal  í  Húnavatns- 

sýslu  (sbr.  Blanda)  443,  444. 
Blikastaðir,  sjá  Bleikastaðir. 
Blikdalsá  í  Kjalarnesþingi  32,  342'. 
bliksteinar  (landamerki)  483. 
Bliksvarða,    landamerki     Víðidals- 

tungu  538,  592. 
Blótsveinn  Svíakonungr  31. 
Blótsveinsson:  Kolr. 
blý  330,  613.  —  blýbulla  303. 
Blængsson:  þorkell. 
Blöndudalr  í  Húnavatnssýslu   351, 

352,  378—379. 
Blöndudalshólar  (Hólar    í    Blöndu- 

dal)    158,    159,    351,  352,  543- 

544*. 
Blöndugil  í  Húnavatnsþingi  352. 
Blönduhlíð  í   Skagafirði   272,    336. 

386,    387.    425,    455,   484,    485, 

489,  564»,  619. 
Blönduós  í  Húnavatnssýslu  622. 
boðorð(in)  470. 

Boðsteinn  112,  sjá  Baðsteinn. 
Bogur  (rétt:  Borg)  774. 
bók,   bækr   (sjá   kirkja)    129,    353, 


REGISTR. 


799 


667  [=  biblia),  685.  —  lögbók486. 

—  máldagabók,  sjá  máldagi.  — 
skjalabók  Helgafellsklaustrs  109. 

—  bók,  er  Kolumbum  er  kölluð 
313.  -  bókareiðr  54,  377,  378, 
389.  390,  440',  441,  628,  6623, 
720,  735,  738,  743,  745.  —  bók- 
band  661.  —  lérept  á  bók,  sjá 
Pétrssaga  (kirkja).  —  messingá 
bókarspjaldi  607.  —  spennur  á 
bók  419.  -  spjald  á  bók  607, 
612».  —  útholað  bókarspjald  607. 

—  spjaldabók  með  stórum  spenn- 
um  419.  —  skinn  til  bókbands 
360',  419.  —  selskinn  á  bók 
161,  651.  —  bókfell  653,  721, 
756.  —  bókmál  183. 

bókanöfn  (sjá  kirkja:  bækr):  Ann- 
alar,  Bessastaðabók,  liber  copia- 
lis  Bessastadensis,  Britto(ne), 
Búalög,  Compendium  Theologiæ, 
Eiðsifjaþingsbók,  Flateyjarann- 
áll,  Flateyjarbók,  Garðabók,  Grá- 
gás,  Grönlandia  þormóðar,  Gula- 
þingslög,  Hákonarsaga,  Heilagra 
manna  sögur  (sjá  kirkja),  Heims- 
kringla,  Heynessbók,  Hítardals- 
bók,  Hugecio,Hungrvaka,  Hvann- 
eyrarbók,  íslendingabók,  Itiner- 
arium  (Ferðabók)  Bjarnar  Jór- 
salafara,  Járnsíða,  Jónsbók,  Kol- 
umbum,  Kristinréttr,  Krukkspá, 
Landnáma,  Langfeðgatal,  Laur- 
entius  saga,  Möðruvallabók,  Nýi 
annáll,  Orkneyinga  saga,  Páls 
saga  biskups,  Bímbegla,  Sigurð- 
arregistr,  Skálholtsbók,  Skarðs- 
bók,  Skíðaríma,  Skinnastaðabók, 
Snorraedda,  Specimen  Islandiæ 
Arngríms,  Sturlunga,  Summa 
viciorum,  Svartskinna,  Syrpa 
Árna  Gíslasonar,  Tíðsfordríf, 
Vallanessártíðaskrá,  Vilchinsbók, 
þorláks  saga. 
bokram,  sjá  buchram. 
Bolagil  í  Blöndudal  352. 


bólefni  367. 

Bollastaðir  í  Blöndudal  352,  422. 
bolli,  bollar  (sjá  kirkja)  677. 
Bollstæðingahylr  í  Kjós  70. 
Bólstaða(r)hlíð     í     Langadal     155, 
157— 158J,  160,    332,    359-360, 
421—423,    443—444,    463-464, 
477.    542,    544,    545,    618,    643, 
644'. 
Bólstaðr    í    Kaldaðarnesshreppi    í 

Strandasýslu  230. 
bólstr  613',  711,  718.    Sbr.  sængr- 

klæði. 
Bolungarvík  í  ísafjarðarsýslu  228, 
399,    463,    476,   495,    700,    702, 
779. 
bolöx,  sjá  smíðatól,  sbr.  amboð. 
bóndi,  búandi,    bændr,   búendr    1, 
9,  33,  72,  74,  76,  86,    90,    93— 
95,  99,  103—105,  122,  126,  127 
128,    130,    131,    157,    206,    235 
261,  262,  302«,  320,    332',    333 
338',  340,  356',    392,    422,  439 
444,  464,  465,  466,   467»,    468» 
469,  470,  47P,    472',    474,  475 
507,  539,  540*.  544,    565,   583* 
593,  594,  616%  675,    676,    6913 
692*,  694',  6943,  6953,  696,  709 
—  bændaeign  660. 
bónhús,  sjá  bænhús. 
Bonifacius  páfi  hinn  IX.  459-464, 

673,  730. 
bonum,  bona  59.    —    bona  bene- 
ficiatorum    decedentium    59.  — 
bona  ecclesiarum  59. 
borð,  borðhúnaðr,  borðdúkr.  borð- 
kerald,     borðskutill,      sjá     hús- 
búnaðr. 
borð,  borðhald  180,  276,  4053,  498', 
500,  641,    686,    687,    688,    702, 
703. 
borðhús,  sjá  húsakynni. 
Borðey  á  Færeyjum  52. 
borðkerald,  sjá  húsbúnaðr. 
borðviðr  685.     Sbr.  viðr. 
bordýring,  sjá  hannyrðir. 


800 


REGISTR. 


borg  (bær)  152. 

borg.    borgir    (klettaborgir)     137', 

347,  398. 
Borg  undir  Eyjafjöllum  216,  259. 
Borg  á  Mýrum  88,  225,  364. 
Borg   í    Skagafirði   (Sjóarborg)    4, 

530. 
Borg  í  Tungusveit  760. 
Borg  í  Víðidal  180.  647. 
Borgá    á    Víðidalstunguafrétt   539. 

594. 
borgan  368,    370,   422,    453,    605, 

711,  762. 
Borgarey  í  Orkneyjum  51. 
Borgarey    Vatnsfjarðarkirkju    229, 

400. 
Borgarfjarðarsýsla  222. 
Borgarfjörðr  (=  Vatnsfjörðr)  147. 
Borgarfjörðr  í  Austfjörðum  14.  96. 

238*. 
Borgarfjörðr  í  þverárþingi  14, 123, 

125,  624,  626,  646. 
Borgarholt  í  Miklaholtshrepp  345. 
Borgarhöfn  í  Hornafirði    234,  243, 

244». 
Borgarklettr  í  Ásalandi  í  Skaptár- 

tungu  402. 
Borgarkot,    kirkjujörð    frá   Breiða- 

bólstað  í  Fljótshlíð  268. 
Borgarvatn     á    Víðidalstunguafrétt 

539,  594. 
Borghildr  kona  Benedikts  Kolbeins- 

sonar  (d.  fyrir  1363)  1852. 
Borgir  á  Skógarströnd  348,  349. 
Bornam  á  Bretlandi  770. 
borur  á  klukku  574,  651. 
bót,  bætr:  á  ketilbotni  632. 
Bót  í  Suðr-þingeyjarsýslu  618. 
Bothulphus,  sjá  Bótólfr. 
botn.  sjá  Merkigilsbotn. 
botn  491  (=  Laugardalsbotn). 
botn  Tjarnarhólakvíslar  538,  592. 
botn   í    Helgafellssveit    312—313, 

326. 
Botn  í  Hrafnagilsþingum  560. 
Botn  í  Miðdölum  í  Dalasýslu  227. 


Botnastaðir  í  Svartárdal   158,  545. 
Botnateigr  Ásskirkju  í  Kelduhverfi 

585. 
Botnsá  í  Kjós  598 
Bótólfr  Ásbjörnsson  í  Björgvin  65. 
Bótólfr   biskup    af  Hamri    36.    41, 

46. 
Bótólfr  biskup  á  Hólum  24.  39,  44, 

150,  310. 
Bótólfr  biskup  í  Stafangri  43,  47. 
Bótólfr    ábóti    hinn    helgi    770.  — 

Bótólfsmessa   183,  248.    —   Bót- 

ólfsvaka.    Bótólfsvökudagr     179,. 

450,  674,  675. 
Bótólfsson:  Hrafn,  þorsteinn. 
Bozá.  sjá  Botnsá. 
Brakaðargerði  (nú  Brakandi)  í  Hörg- 

árdal  295. 
Brandanes  við  Húnavatn  247. 
Brandr  Ásgrímsson  bóndi  á  Holta- 

stöðum  (1360)  142—144. 
Brandr    Haldórsson.    Arngeirsson- 

ar,  hinn  ríki  áBarði  (1414)  756. 
Brandr  Hallsson  í  Kalmannstungu 

224. 
Brandr    Hauksson.     Finnssonar    í 

Reykholtsdal  (1397)  619. 
Brandr  hestamaðr  á  Hólum  í  Hjalta- 

dal    (Í388)    417.       Sbr.    Brandr 

sagine. 
Brandr    Jónsson    ábóti    í    Veri   og 

biskup  á  Hólum    24,   29,  39,  44, 

150,  154,  310,  312. 
Brandr     Jónsson      í     Rangárþingi 

(1406)  723. 
Brandr  Ormsson   í  Eyjafirði  (1387 

-1894)  396-397,  503. 
Brandr  Pálsson  í  Skagafirði    (1371 

-1377)  273    319. 
Brandr  prestr  á  Tjörn  í  Svarfaðar- 

dal  (fyrir  1394)  514. 
Brandr  prestr    á  Völlum    í    Svarf- 

aðardal  (fyrir  1394)  513    (ef   til 

vill  hinn  sami). 
Brandr  sagine  (sagme)    húskarl    á 


REGISTR. 


801 


Hólum  (1387—1389)  406,  413, 
428. 

Brandr  (á  Skinnastöðum)  586. 

Brandr  skipamaðr  á  Hólum  í 
Hjaltadal  (1387—1388)406.  Sbr. 
Brandr  sagine. 

Brandr  Snorrason,  sjá  Bárðr  Snorra- 
son. 

Brandr  Svarthöfðason  (1385)  386. 

Brandr  Sæmundarson  biskup  á  Hól- 
um  24,  39,  44,  150,  309. 

Brandr  Sölvason,  prests  Brands- 
sonar  (1391—1401)  454—455, 
679. 

Brandr  Vandráðsson  vestra  (c.  1400 
eða  fyrr)  657. 

Brandr  í>orgilsson  (1415)  762. 

Brandr  þorleifsson  (1381)  359. 

Brandsdóttir:  Guðrún,  Valgerðr. 

Brandslækr  í  Axarfirði  652. 

Brandsson:  Arngrímr,  Arnoddr, 
Bessi,  Bjarni,  Eyjólfr,  Helgi,  Jón, 
Loðmundr,  Magnús,  Ólafr,  Ormr, 
Salomon,  Snorri,  Svarthöfði, 
Sveinn,  Sölvi,  Pórðr,  þorfinnr, 
þorgeir,  þorleifr,  þorsteinn. 

Bran(d)staðir  í  Blöndudal  352. 

Brattabrekka  í  Hörgárdal  643. 

Brattavellir  í  Arnarneshreppi  í 
Eyjafirði  296. 

braut  (Braut?)  hjá  Enni  í  Skaga- 
firði  74. 

Brautarholt  á  Kjalarnesi  220. 

bréf:  elzt  bréf  íslenzkt  dagsett  og 
árfært  9.  —  dagsbréf  209.  —  fals- 
bréf,  sjá  fals.  —  forskriptarbréf 
631.  —  frumbréf  íslenzk  (frum- 
skrár)  54-55,  56—57,  65—67. 
71,  73—75,  77-78,  116-120. 
127,  131,  142-144,  145—146, 
186—187,  199,  205-207,  208- 
209,  252—253,  254-255,  271  — 
272,  273—274,  276—285,  287— 
290,  296,  297—298,  315—317, 
319-321,  329,  334,  335—336, 
351—354,    357—358,    363—367, 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


371-372,  376,  384-386,  390— 
394,  395-397,  405—419,  423- 
424,  426-431,  432-  441,  442— 
443,  449—450,  454—455,  479— 
485,  485—486,  488-490,  500— 
501,  502-504,  505—506,  599- 
601,  602-604,  604—614,  616- 
617,  618—621,  623—626,  636- 
937,  642-643,  644-645,  646- 
648,  650-651,  652,  653—654, 
655—659,  661-669,  671-672, 
673—674,  676—680,  681—682. 
697—698,  7U0-703,  704—705, 
709—710,  715—716,  717—720, 
721—722,  725-726,  726-728, 
733-734,  748—749,  751—752, 
753-756,  758-760.  761—762. 
—  Sbr.  dómr,  gjafabréf  (gjöf), 
ítakabréf,  kaupbréf,  kaupmála- 
bréf.  —  bréfabók  Brynjólfs  bisk- 
ups  250.  —  bréfabók  Jóns  bisk- 
ups  Vilhjálmssonar  506.  —  bréfa- 
bók  skrifuð  fyrir  þorlák  biskup 
Skúlason  247.  —  bréfabrot  73, 
76,  99,  179,  362,  368,  370.  — 
bréfagerðir  422. 

brefuer  358.     Sjá  kirkja  (bækr). 

Breiðaból  í  Skálavík  í  ísafjarðar- 
sýslu  197,  330. 

Breiðabólstaðr,  sjá  Breiðibólstaðr. 

Breiðamýri,  torfskurðarland  frá 
Bafnseyri  198. 

Breiðastofa  á  Hólum  363,  479. 

Breiðavað  í  Langadal  í  Húnavatns- 
sýslu  547. 

Breiðavík  í  Borgarfirði  austr  97. 

Breiðavík  á  Snæfellsnesi  110. 

Breiðavík  á  Tjörnesi  579,  710. 

Breiðavöllr  á  Grenjaðarstað  579. 

Breiðdalr  í  Suðr-Múlasýslu  241.  — 
Breiðdalseyjar  241. 

Breiðdalsfjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  14. 

Breiðholt  í  Seltjarnarneshreppi 
598. 

Breiðibólstaðr  á  Fellsströnd  334. 

Breiðibólstaðr  í  Fljótshlíð  188— 
51 


802 


REGISTR. 


192,  217,    219,    264\    268—270, 

731,  742. 
Breiðibólstaðr  í  Hornafirði  244. 
Breiðibólstaðr  (hvortveggi)  í  Reyk- 

holtsdal  123. 
Breiðibólstaðr  á  Síðu  234,  451. 
Breiðibólstaðr  á  SkógarstrÖnd  137, 

326.  —  Breiðabólstaðarmenn  137. 
Breiðibólstaðr     á     Svalbarðströnd 

452. 
Breiðibólstaðr  í  Vatnsdal  464. 
Breiðibólstaðr  í  Vestrhópi  71,   167 

—  168,  179,  274,  275,  392. 
Breiðifjörðr  vestra  15. 
Breiðstaðir  í  Sauðárhreppi  í  Skaga- 

firði  497. 
brekan,  sjá  sængrklæði. 
Brekka  í  Bitru  79.  596,  656,  660. 
Brekka  í  Blönduhlíð  484. 
Brekka  í  Breiðdal  241. 
Brekka  í  Holtum  267. 
Brekka  í  Höfðahverfi  568. 
Brekka  á  Ingjaldssandi  187,  330. 
Brekka  í  Kaupangssveit  412. 
Brekka  í  Kirkjubólsþingum  í    ísa- 

fjarðarsýslu  704. 
Brekka    í   Miklaholtshreppi   (eyði- 

jörð)  327,  345. 
Brekka  í  Ólafsfirði  684,  685. 
Brekka  fyrir  sunnan  heiði  á  Snæ- 

fellsnesi  (líkl.  hjáleiga  frá  Görð- 

um  í  Staðarsveit)  327. 
Brekka    syðri   og    ytri    í    óslands- 

hlíð  601—604. 
Brekka    í     Óslandshlíð    (sbr.    nú 

Brekkukot)  411. 
Brekka  í  Saurbæ   í   Dalasýslu  254 

-255. 
Brekka   í    Staðarsveit   á  Snæfells- 

nesi  81. 
Brekka  (nú  Ásgeirsbrekka)    í  Víð- 

víkrsveit  54,  409,  431. 
Brekknajarðir    (undir    Brekkum)  á 

Skagaströnd  375. 
Brekknakot  í  Þistilsfirði  588 


Brekkuhóll    (Brekka,   Hóll?),    jörð 

Grenjaðarstaðar  580. 
Brekkujörð  =  Höfðabrekka  393. 
Brekkur  í  Blöndudal  352. 
Brekkur  (syðri  og  ytri)    í  Blöndu- 

hlíð  409,  429. 
Brekkur    (sbr.     nú     Brekkukot)    'í 

Blönduhlíð  409. 
Brekkur  undir  Jökli  140,  141,  773. 
Brekkur.  kirkjujörð    frá    Svalbarði 

í  þistilsfirði  589. 
Brekkur    bjá   Enni    í  Víðvíkrsveit, 

sjá  Eyvindarbrekkur. 
Brekkur  á  Langanesi  577. 
Brekkutunga    (Brekka    og    Tunga. 

sbr.  Auðunarmáldaga,   sbr.  enn- 

fremr  Brekkukot)  í  Grímstungna- 

þingum  161. 
brennivín  (1636)  191. 
brennusteinstunna  361. 
Brenn(u)höfði  í    Austr-Skaptafells- 

sýslu  (sbr.  Arennhöfði)  242. 
Brennusíkishólmi    í    Svarfaðardal 

514. 
Bretalækr  í  Miðfirði  166,  535. 
Brianslækr  á  Barðaströnd  13,  194, 

758,  775. 
Brichius  (Brickius)    episcopus  (13. 

Nóv.)  678. 
brigð    144,    251,    255\    293,   351, 

626,  636,  647.  648. 
Brigida  virgo  67,  250,  481. 
Brigíðr,  sjá  Brigit. 
Brigit  (Brigíð,  Brigíðr)  Óttarsdóttir, 

Bjarnarsonar  (1401)  665,  666. 
Brigit   (Brigith)    móðir    Valgerðar, 

Cecilu    og    Ingigerðar    Nikulás- 

dætra.     frændkona     (laundóttir) 

Einars  í  Vatnsfirði  (1383)  367. 
Brigit  (Brigitt)  á  Gnúpi  í  Dýrafirði 

(Böðvarsdóttir)  187,  331. 
brík  422,  702.     Sbr.  kirkja. 
Brimill  skipmaður  á  Hólum  í  Hjalta- 

dal  (1387)  406. 
Brimnes  á  Langanesi  156,  554. 


REGISTR. 


803 


Brimnes     í     Ólafsfirði     277,     281, 

285. 
Brimnes  í  Víðvíkrsveit  409. 
Britto  (Brittone)  685. 
Broddadalsá,  sjá:  Berjadalsá. 
Broddason:  Illugi,  Jón,  Nikulás. 
broddgeiri  (brottgeiri)  423,  712. 
Broddi    Arnbjarnarson     prófentu- 

maðr  á  Munkaþverá  (1375)  298. 
Broddi  Böðvarsson  (1369)  254. 
Broddi  ráðsmaðr    á    Hofstöðum  og 

Flugumýri      (1388—1389)      416, 

428. 
bróðir  (að  vígslu)    116,    119—121, 

132',  133,    143,    186,    202,    209, 

220,    270,    2722,    296,   319,    322, 

3352,  354,    392,    490,    498,    505, 

507,    602,    697,    704,    707,    708, 

718,  730J,  7318,    742',    749,  750, 

752,  758,  759. 
brók,  brækr  415.    Sbr.  klæðnaðr. 
Brók  í  Aðaldal  557. 
Brók   griðkona     á    Hólum    (1388) 

417. 
Brókarlækr    á  Skaga    nyrðra   276, 

279 J,  280,  283»,  285,  412,  429. 
Bróklækr,  sjá  Króklækr. 
brot  472. 
brú  á  Blikdalsá  á  Kjalarnesi  33,  342. 

—  brú  á  læk  í  Svarfaðardal  514. 

Sbr.  bryggja. 
Brú    í    Aðaldal   í   Suðr-þingeyjar- 

þingi  271,  5573,  578,  618. 
Brúará  í  Strandasýslu  135,  230. 
Brúarfoss  í  Hraunhrepp   á  Mýrum 

85,  225. 
Brúarhraun  í  Hnappadalsýslu  84. 
Brúarland  í  Deildardal  727,  755— 

756. 
Brúarland  í  Skörðum  604. 
brúðkaup  756. —  brúðkaups  (brúð- 

laups)dagr    678,     679,     705.  — 

brúðkaupsvottar  706. 
brúnir     (fjallabrúnir)     347 3,     421, 

712». 
Brúnastaðir  í  Skagafirði  176,  531. 


Brúnavík    við    Borgarfjörð    eystra 

238. 
Brunná  á  Sandi  í  Öxarfirði  754. 
Brunnar     (Brunná?)    í    Vopnafirði 

639. 
Brunnastaðir    á    Vatnsleysuströnd 

597,  598. 
Brúsastaðir  í  Vatnsdal  251. 
Brúsi    frændi,    húskarl     á    Hólum 

(1388)  414. 
Brúsi    Ingimundarson    (1388)    424 

(líklega  sami  maðr). 
bryggja  (brú)    á   Garðalæk   í  Flóa 

114. 
Bryggjuteigr  í  Aðaldal  576. 
Brynhildr   Holtakona,   kona    Holta 

hirðstjóra  þorgrímssonar  69—70. 
Brynjólfr   Bjarnarson    hinn    ríki  á 

Ökrum  (d.  1381)  272,    276,    316 

317,  334,  357,  388—389,  457. 
Brynjólfr  Bjarnason  339,  sjá  Brynj- 

ólfr  Bjarnarson. 
Brynjólfr    frændi    Haldórs     prests 

Loptssonar  (1403)  688. 
Brynjólfr  Sveinsson  biskup  í  Skál- 

holti  250,    308,    402,    403,    433, 

483,  624. 
Brynjólfsson:      Benedikt,     Bjarni, 

Björn,  Daði,  ölafr,   Pétr,   þórðr, 

Porleifr. 
Brynjólfssynir  (Benedikt  og  Björn) 

684. 
brythögg  718.     Sbr.  búsgagn. 
bræðr  (ekki  munkar)  í  Bæ  í  Borg- 

arfirði  124. 
Bræðratunga  114—115,   sjá  Tunga 

í  Biskupstungum. 
bú  (sbr.  bóndi)  319,  400,  465,  466s, 

467J,   4683,    469»,     4713,     4723, 

476',  497,  623,  627,  681.  —  bú, 

búfé   83,    111,    210,    239,    259, 

260'2,  265,    271,    291,    292,    295, 

419,    457,   486,    514,    515,    620, 

643,    706,    707,    760.    —    stað- 

arbú  290.  -  útbú  406,  413,  416, 

6143.  —  búmenn,  búfastir  menn 
51* 


804 


REGISTR. 


211,  687.  —  búfjárlag  (búfélag) 
466',  467,  468,  471,  472.  —  bú- 
fjárleiga  626.  —  búgarðr  211. 
—  búlausir  menn  206,  464,  473, 
476.  —  búnaðr,  búskapr  211, 
370,  435,  465,  467,  468,  469, 
471,  472,  473,  474,  475.  —  bú- 
nautn  702.  —  búprestr  181.  182, 
598.  —  búseta  141.  Sbr.  bús- 
gagn,  búshlutir,  búsbúhlutir. 

Búalög  473. 

uuchram,  sjá  klæði. 

búð.  búðir  (atlegubúðir,  verbúðir) 
140—141.  —  ítaksbúðir  141.  - 
vetrlæg  búð  140.  —  búðarstaðr 
657.  —  búðarstöð  657.  —  búðar- 
verð  418.  —  búðarvörðr  118.  — 
búðarvist  112. 

Búðardalr  á  Skarðsströnd  774. 

Búðarhamar  (-rar)  í  Hnappadals- 
sýslu  53. 

Búðahraun  (Búðaklettshraun  = 
Klettshraun)  á  Snæfellsnesi  373. 

Búðir  á  Snæfellsnesi  112,  210, 
323,  324,  373.  —  Búðaós  112, 
372—373. 

Bugakelda  (Bugskelda)  í  Hnappa- 
dalssýslu  83,  305. 

Bugalækr  í  Víðvíkrsveit  54. 

Búland  í  Norðfirði  eystra  233. 

Búland  í  Skaptártungu  235,  246. 

bulla  (páfans)  113,  205. 

bulla  (í  strokk)  718. 

Búllduhollt  347,  sjá  Bauluholt. 

Buiungarnes  í  Langadal  378. 

Bunkinn  á  Bjarnarey  í  Vestmanna- 
eyjum  1901,  191. 

Búrfellsdalr  á  Snæfellsnesi  111. 

Búrfellsháls  í  þjórsárdal  115. 

Búrhylr  í  Fljótum  145. 

bursa  (pastoris)  61. 

burtsöngr  1,  164,  537,  539,  593.  — 
burtsöngvabók,  sjá  kirkja. 

busa  612. 

búsgagn,  búsgögn,  bú(s)hlutir,  bús- 
búhlutir  (sbr.   amboð,    smíðatól, 


sængrklæði)  101,  104,  177,  226, 
265,  357,  406,  573,  705,  718.  — 
smábúsgögn  614.  —  álreip  (ól- 
arreipi)  613.  —  askar  632.  — 
smáaskr  718.    —    stafaskr  718. 

—  bismari  290,  613.  —  bjór- 
tunna  100.  —  brythögg  718.  — 
bulla  (í  strokk)  718.  —  busa 
612.  —  busti  288.  —  byttur  172, 
533,  600,  711.  —  diskar  289. 
482,  503,  632,  718.  —  fat,  föt 
(ílát)  614,  711.  —  fiskasleggja 
711,  718.  -  flatbytna  155.  — 
grindajarn  613  (sbr.  kirkja).  — 
grindabrauðsjárn290(sbr.  kirkja). 

—  handkvern  259.  —  harðsteinn 
(hverfisteinn)  711.  —  harðsteins- 
brýni  718.     —    heitukerald  614. 

—  heituketill  289.  —  kambar  288. 
527,  612,  613,  632,  678,  718.  — 
kanna  353.  710.  —  fatkanna  614. 

—  ker,  kerald  (sbr.  grjótker, 
sbr.  kirkja)  100,    632,  651,  718. 

—  ker,  keröld  í  jörðu.  jarðker- 
öld92.  162,  306,  482',  503,  537, 
542,  562,  566.  —  þollker  482^ 
Sbr.  stórkeröld,  uppgerðarkeröld, 
uppistöðukeröld.  —  ketill,  katlar 
159,  323,  408,  544,  677,  sjá 
kirkja.  —  kista,  kistur  (sbr. 
kirkja)  82,  83,  92,  100,  156,  157, 
158,  160,  163,  171,  175,  176, 
177,  213,  243,  256,  258,  259% 
260,  262,  266,  268,  288,  289. 
446,  4821,  503»,  512,  513,  514. 
516,  519,  521,  522',  523,  525, 
528',  529,  530,  531,  534,  54P, 
544,  554,  559,  564,  569,  570,  581, 
583,  584,  600,  612,  613',  614, 
632,  677,  711,  718.  —  lýsiskista 
515.  —  smjörkista  711. — kistu- 
þrum  (=  kistuhró)  550,  555. 
560,  563,  587.  —  kistill,  kistlar 
(sbr.  kirkja)  171,  533,  541.  559. 
574,  600,  650.  —  steindr  kistill 
162.  —  klifberi  632.  —  klofavog 


EEGISTR. 


805 


718.  —  kola,  kolur,    sjá   kirkja. 

—  lár  482,  503.  —  mansöx  718. 

—  mensura  288\  612'.  —  met 
metaskálir,  skálir  með  metum 
160,  262,  518,  523,  534,  613, 
614,  718.  —  morteel  614.  — 
panna  614.  —  pottar  289,  482, 
503,  613,  614',  632\  677.  711, 
718J.  -  pundari  711,  718.  — 
pytla  718.  —  reiðingr  500.  — 
reip  632.  —  rist  614.  —  salser 
(salsier)  289\  353,  718  (sbr. 
kirkja).  —  saltfat  614,  711.  — 
saltker  581.  —  sár,  sáir  100, 
157,  520,  522.  534  (sbr.  kirkja). 

—  selja  (ílát)  711.  —  skjólur 
614,  630.  —  skæri  613.  —  sleggja 
289  (sbr.  fiskasleggja).  —  slikju- 
steinn  (sbr.  harðsteinn)  513.  — 
spónn,  spænir  718.  —  kopar- 
spónn  518.  —  silfrspænir  213, 
289,  612,  613,  718.  —  steiki- 
teinn  614.  —  stokkaker  711.  — 
stokkar  572,  711.  —  stórkeröld 
614,  677,  711.  —  stórkerald  í 
jörðu  228.  —  Strandasáir  482, 
503.  —  strokkar  482,  503,  632, 
711.  718.  —  svarðreipi  613.  — 
tindiskar  289,  614,  711,  718.  — 
tréskál  289.  —  trog  482,  503, 
632,  677,  711,  718.  —  tunna 
140,  630.  Sbr.  bjórtunna.  tjöru- 
tunna.  —    tunnuhlutr  482,  503. 

—  tvíbytnufat  482,  503.  —  upp- 
gerðarkeröld  482,  503,  677,  711, 
718.  -  uppistöðukeröld  482,  503. 

—  vogir  526,  584,  632.  —  örk, 
erkr  566,  711. 

bússa  (skip):  bússuefni  614. 
busti  288 

Bútason:  Kollgrímr. 
Bútasynir  291,  294. 
Butraldastaðir  í  Fljótshlíð  403. 
bygð    370,    437,    439.    —    bygðar- 
fleygt  734.  —  bygðarmenn  620. 
Bygghóll  í  Skagafirði  410. 


bygging  (fjár,  jarðar)  628,  677, 
724. 

Býjasker  á  Rosmhvalanesi  221, 
256. 

býr  (bær,  kaupstaðr)  370. 

Byrgi  í  Kelduhverfi  585J. 

Byrgisvík  á  Hornströndum  106,  123, 
135,  633. 

Byrningssfaðir,  sjá  Birningsstaðir. 

Byrnunes,  sjá  Birnunes. 

bytta,  sjá  búsgagn. 

Bægisá  í  Eyjafjarðarsýslu  349,  350, 
503,  504,  507,  509',  518-519. 

bæn  391. 

bænahald  739,  764. 

bænhús.  bænahús  (sbr.  hálfkirkja, 
kirkja)  9,  78,  80,  81,  82,  89,  90 
91,  92,  94,  100,  101,  109,  110, 
127,  157,  158,  162,  164\  166, 
167,  168,  169,  170,  176\  192, 
2354,  237,  239\  240,  241J,  242J, 
244,  251,  254,  260,  261,  302», 
303J,  304,  305,  317,  337,  403, 
405,  425J,  426,  448,  449,  451, 
491,  492,  497,  499,  500,  504, 
532\  537,  544,  547,  553,  554, 
565,  570,  573,  587,  589,  6164, 
621,  638,  639,  650,  671,  722, 
749,  753.  —  útbænahús  570.  — 
bænhúskross  337,  4262. 

Bænhúslækr  í  Bitru  104. 

Bænhúsvík  656. 

bær,  bæir  (bygt  ból)  93,  100,  101, 
103,  104,  107J,  109J.  110,  115, 
122-  124J,  125,  143.  158\  159, 
160,  161,  162,  163J,  164,  165, 
166J,  167,  168,  169J,  170,  171, 
172\  173,  174\  175,  176,  190, 
193,  194 \  195,  197 \  229,  230, 
231,  237,  239\  240»,  241,  242, 
244,  249,  256,  257,  260,  261, 
262,  267 \  270,  301.  305,  3062, 
324,  330,  331,  355,  368,  401, 
403,  404,  426,  436,  447,  498, 
512,  513,  514.  516.  518,  520, 
521,  523,  524,  525\  526,  527, 


806 


REGISTR. 


530,  531,  532,  533,  534,  535, 
536,  537,  539,  5402,  541,  542, 
5432,  5442,  5453,  546,  547,  5482, 
549,  550,  5512,  552,  553,  555, 
5562,  557,  5582,  559,  560,  5612, 
5622,  563,  564,  565,  570,  571. 
572,  574,  576,  578,  582,  584, 
585,  586,  587,  588,  589,  590, 
7082,  7092,  7322. 

bær  (borg,  kaupstaðr)  368. 

Bær  í   Borgarfirði    123-124,    223, 
494,  495,  646. 

Bær  114  =  Gaulverjabær. 

Bær  á  Höfðaströnd  412,  419,  420. 

Bær  íKaldaðarnesshreppi  í  Stranda- 
sýslu  89. 

Bær    í    Óslandshlíð  (=    Miklihær) 
278,  282,  286. 

Bær  á  Rauðasandi,  sjá  Saurbær. 

Bær  i  Steingrímsfirði  106,  633. 

Böðvar  Arnórsson  bóndi    á   Marð- 
arnúpi  (fyrir  1369)  253-254. 

Böðvar  Benediktsson,  Gizurarsonar 
galla  (1377—1395)  319,  604. 

Böðvar  Einarsson  (1385)  387. 

Böðvar  Gilsson  (1398)  640. 

BöðvarGuðmundarsonprestr  nyrðra 
(1363—1371)  186,  247,  270. 

Böðvar  Hrafnsson    á    Barðaströnd 
(1411)  736,  738,  740,  742.  743. 

Böðvar  Jónsson  (1384)  374. 

Böðvar  Jónsson  (í  Borgarfirði  1679) 
635. 

Böðvar    Jónsson     (á     Arnarslapa 
1695)  631. 

Böðvar  karfamaðr  á  Hólum  í  Halta- 
dal  (1887—1389)  406.  414,  428. 

Böðvar  keis    á  Hólum    í  Hjaltadal 
(1388)  418. 

Böðvar  Klængsson  (1388)  425. 

Böðvar  Pétrsson  (1386)  388. 

Böðvar  skipmaðr  á  Hólum  í  Hjalta- 
dal  (1387—1388)  406. 

Böðvar  Snorrason  Húnakappi(1363) 
200-201. 


Böðvar  þórðarsson  í  Bæ  13.    494, 

495. 
Böðvar  þórðarsson  í  Görðum  494, 

495. 
Böðvar  þorsteinsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  65-67,  74-75,    116— 

119,    134—135,    146,    186—187, 

208. 
Böðvar  Ögmundarson  subdjákn    á 

Möðruvöllum  í  Hörgárdal    (1394 

-1397)  503-504.  619—621. 
Böðvarsdalsá  í  Vopnafirði  236. 
Böðvarsdóttir:  Guðný,  Helga,  Ingi- 

ríðr. 
Böðvarsholt    í  Staðarsveit    á  Snæ- 

fellsnesi  210,  431,  646. 
Böðvarsson:    Arnór,    Aun,  Broddi, 

Einar.  Jón,    Steingrímr,    Sturla, 

þórðr,     þorgeir,     þorgils,     þor- 

steinn. 
Bölverksfoss  í  Rangá^ö. 

Cain  sonr  Adams  5. 
Cainan  sonr  Enos  5,  10. 
Calixtus  papa  &  martyr  323,  324. 

—  Calixtusmessa  705,  706,  727. 
camerarius  460. 

campanæ    (sbr.  klukka)    64,    606, 

609. 
canceler  179. 
cancellarius  768. 
candelæ  61,  64. 
canones  sacri  58,  59,    62.    63,  64. 

—  canonis  missæ  59.  —  canon- 
ici  64,  65,  67,  116s  121. 

Cantuaria,  sjá  Kantarabyrgi. 

cantica  60. 

capellanus  papæ  203. 

capitulum,  kapituli  42,  65,  67,  214, 
276,  296,  298,  764,  765.  —  capi- 
tularis  domus  765.  —  kapitula 
innsigli  334,  335,  351,  355,  498, 
641,  752. 

cardinales  120.  152,  460',  461. 

cathedra  (cathedracio)  sancti  Petri 
(sbr  festum)  186,  359,  423,  626. 


REGISTR. 


807 


Cecilia  Haldórsdóttir,  Loptssonar 
(á  lífi  1403)  6873. 

Cecilia  mær  hin  helga  175,  564, 
685.  —  Ceciliukirkja  524,  557. 
—  Ceciliumessa  679,  741.  — 
Ceciliupartr  í  Gnúpufellsskógi 
524. 

Cecilia  Nikulásdóttir  (1383)  367. 

Cecilia  Sigurðardóttir  í  Djúpadal 
618. 

Cecilia  Vigfúsdóttir  Hólms  (1415) 
765. 

Celius  (sbr.  Chelius)  11. 

Chelius  (sbr.  Celius)  5. 

Cheltenham  á  Englandi  655. 

chorus  60. 

Ghristfé.  sjá  Kristfé. 

christianitatis  subsidium  673. 

Christophorus.  sjá  Kristophorus. 

Christus,  Jesus  Christus  11,  55, 
58,  59,  68,  131,  133,  155,  206, 
219,  231,  260,  256,  270,  272, 
335,  338,  351,  352,  357,  361, 
363,  372,  378,  393,  420,  422. 
444,  449^  452,  457,  460,  461. 
464,  477,  478,  4802,  484,  497, 
501,  504,  596,  602,  604,  607, 
608,  609,  610,  617,  618,  619. 
620,  622,  623,  626,  636,  639, 
640,  645,  648,  649,  653,  662, 
666,  667,  669,  670,  6722,  673, 
675,  677,  679.  680,  682,  683, 
684,  685,  689,  700,  701,  703, 
704,  707,  7162,  720,  721,  722, 
7272,  733,  751,  754,  756,  757, 
767. 

cimiterium  64. 

Ciprus  (Ciprur)  5,  11. 

Ciriacus  martyr  270. 

cista  673. 

Cisterciensis  ordo  205. 

civitas  Bergensis  769.  —  civitas 
Ollensis  460.  —  civitas  Scalo- 
tensis  &  Holensis  203. 

claustrum,  claustra  62.  Sbr. 
klaustr. 


Clemens,  sjá  Klemens. 

clerici  (sbr.  klerkr)  58,  59,  60,  61, 

62,  63,  64,  205. 
Codex  Scardensis,  sjá  Skarðsbók. 
collectores  (decimæ)  67,  203,  208, 

460. 
collectura  93. 
collegium  sacrum  460. 
commendaciones  685,  702. 
commissarius  generalis  1472. 
Compendium  Theologiæ  685    (sbr. 

bók,  kirkja). 
compositio  inter  regnum  &  ecclesi- 

am  62. 
compotus  151. 
computacio     ecclesiæ     Anglicanæ 

765. 
Conceptio    sanctæ    (beatæ)    Mariæ 

378.  456,  688  (sbr.  festum). 
concilium  Viennense  59. 
concubina  (sbr.  focaria,  frilla)  59. 

—  concubinatus  61. 
confessores    (sbr.  skriptafaðir)  55, 

673. 
consanguineus  (sbr.  frændsemi)  59. 
consecratio  (vígsla)  7513. 
consiliarij  (conciliarij  locorum)  63, 

7672. 
constitutiones  615. 
consules  63. 
conventubræðr  144,  180,  185,  275, 

296,  2982,    422—323,    334,    351, 

354,  499,  500.  —   conventusystr 

357,  397,  398,  641,  730. 
convolutum  116. 
corona  (krúna)  767. 
corporall    (corporale,    sbr.    kirkja) 

151,  615, 
corpus    domini    1512.    —    corpus 

Christi  69,  160.    Sbr.  festum. 
crastinus  (crastina  dies),    crastin- 

um  (dagrinn  fyrir  e-a  hátíð,  gær- 

dagr)    67,    742,     189,    252,    323. 

324,    422,    485,    516.    534,   548, 

604,  621,  642,  643,  688. 
Craumer  á  Englandi  770. 


808 


REGISTR. 


Credo  in  deura  93,  470. 
Cretus  5,  11. 
crimina  58. 
crisma.  sjá  krisma. 
crux  (sbr.  kross.  kirkja)  61. 
Crymogæa  Arngríms  763. 
cura  animarum  59,  61. 
curia  Romana  203,  460,  672. 
custumæ  (gjöld,  tollar)  769. 
Cutbertus  hinn  helgi  134  (sbr.  Guð- 
bjartr). 

Daðason:  Einar,  Ormr. 
Daðastaðir  á  Reykjaströnd  í  Skaga- 

firði  485. 
Daði  Brynjólfsson  (1377—1392)319, 

484. 
Daði  fatabúrsmaðr  á  Hólum  íHjalta- 

dal  (1389)  428. 
Daði  Loðinsson  nyrðra  (1369)  253. 
Daði  Oddsson  í  Rangárþingi  (1406) 

713. 
Dacia,  sjá  Danmörk. 
dagr:    illir    dagar    (dismaladagar) 

183.  —  dagsbréf  (=  stefnubréf) 

209.  —  dagsmörk  402.    —  dag- 

slátta  485,  643*.  —  dagstíðir  615. 

—  dagsverk  258. 

Dagr  ívarsson  í  Borgarfirði  (1394) 

376. 
Dagstyggsson:  Vigfús. 
Dalahólmr  í  Miðdölum  í  Dalasýslu 

227. 
Dalbær  í  Landbroti  234,  235,  2452. 

—  Dalbæingafjara  245. 
Dalgeirsstaðir  í  Miðfirði  540,  595. 
Dalir  í  Arnarfirði  197,  330. 
Dalir(nir)  í  Dalasýslu  103,  697.  — 

Dalasýsla  660.  701. 

Dalir(nir)    í  Húnavatnsþingi    443*. 

dalir  í  Steingrímsfirði  230. 

Dálkr  Einarsson  bóndi  á  Reykjum 
í  Tungusveit  og  (eptir  1388)  í 
Bólstaðahlíð  175,  271-273,  319, 
421.  444,  477.  545,  618. 

Dálksson:  Einar. 


Dalland  í  Borgarfirði  eystra  232. 
dalr(=Rjúpnadalr  íFellshverfi)243. 
dalr  (=  Fossá[r]dalr  í  Húnavatns- 

þingi)  1592. 
Dalr  í  Blönduhlíð  (hvortveggja,  sbr. 

Djúpidalr)  485.  565. 
Dalr  í  Eyjafirði  (hvortveggja,  Stóri 

og    Litli    Dalr,     sbr.    Djúpidalr) 

595—596,  661—664. 668.  —  Dals- 

skógr  661-664,  668. 
Dalr  undir  Eyjafjöllum  1,  216,  262 

—263.  —  Neðri  Dalr  1. 
Dalr  í  Skagafirði    (Djúpi-Dalr    eða 

Héraðsdalr)  418. 
Dalr     í     Tungusveit     (Héraðsdalr) 

175,  530. 
dalrinn  vestasti  2. 
Dalsá.    landamerki    Kalmanstungu 

624. 
Dalsfjörðr  í  Húnavatnssýslu  (prent- 

villa:  Dalstörn)  650. 
Dalssóknir,  beitarland  frá  Heynesi 

250. 
Daminsey  (Damisey)  á  Orkneyjum 

50,  51. 
dandismenn    720.      Sbr.    dugandi 

menn. 
Danir  361,  365,  367,  376,  377.  384, 

386,    393.    396,    397,    399,    424, 

425,  427,  428,  432,  441,  443.  — 

Danakonungar  30. 
Danmörk,    Dacia    11,     203,    370, 

432,  440,  441,    672,    763,    767— 

770. 
danska  489.    —    danskr    skildingr 

33.  —  dönsk  rithönd  489. 
Dardanus  6,  11. 
Dareth  (sbr.  Fareth,  Phared)  5. 
Datzstaðir  (=  Daðastaðir)  í  Reykja- 

dal  353. 
Dauðatjörn  í  Hörgárdal  643. 
dauðir  menn:    söngr    yfir  dauðum 

mönnum  131,  464.  Sbr.  defuncti. 
Dauðsmannsskáli    í  Fjörðum   458, 

459. 
dautt  fé  287. 


REGISTR. 


809 


decima  (sbr.  tíund)  62,  96.  —  de- 
cima  pars  bonorum  64.  —  decima 
triennalis  67. 

decollatio  Johannis  baptistæ  (sbr. 
festum)  520,  521,  526,  528,  540, 
594. 

dedicatio  ecclesiæ  167,  168,  174. 
513,  514,  516,  518,  521,  523, 
524,  5252,  526,  527,  530,  531, 
532,  533,  534,  535,  5372,  541, 
542,  5432,  544,  545,  546,  547, 
548,  549,  550,  5512,  552,  553, 
555,  5562,  557,  5582,  559,  560, 
561,  5622,  563,  564,  570,  571, 
574,  576,  578,  :584,  5852,  587, 
5892,  590,  600. 

defuncti  (dauðir  menn)  1,  68. 

Deild  (í  Kollafirði)  912. 

Deildará  á  Skálmarnesi  195. 

Deildardalr  í  Skagafirði  727,  755. 
—  Deildardalsafrétt  488. 

Deildarhamar,  rekamark  frá  Staða- 
stað  81. 

Deildarhamar  á  Skaga  nyrðra  170, 
171,  172,  2792,  2832,  532,  546, 
551,  552,  5652,  599,  601,  654. 

Deildarholt  á  landamerkjum  Lága- 
fells  og  Elliða  (sbr.  Hrísholt) 
347. 

Deildarsker  í  Ólafsfirði  458,  459. 

Deíldarsker  í  þistilsfirði  2. 

Deildartunga  í  Reykholtsdal  376. 

Demetrius  martyr  545. 

denarij  sterlingorum  67. 

Depill  (sbr.  Doplur)  á  Skaga  nyrðra 
169,  280,  284,  545,  622. 

de  profundis  93. 

Dersingham  á  Bretlandi  770. 

Desey  í  Norðrárdal  645. 

Desjarmýri  í  Borgarfirði  eystra  96 
—98.  232. 

Desjarmýri  á  Skagaströnd  398. 

Desjarteigr  á  Grenjaðarstað  (sbr. 
Dysjarteigr)  579. 

desjatorf  373. 

de  tempore  70,  125,  174,  177,  260, 


446,  482,  503,  516a,  519,  520s, 
521,  523.  526,  5278,  529s,  530, 
531 s,  542,  543,  549,  555,  556, 
5582,  559,  560,  5632,  5664,  569, 
5714,  573,  575'.  5774,  5802,  583s, 
587,  5882,  5902,  6576. 

Detleuus  Ratzeburgensis  751. 

Deus  misereatur  93. 

diaconus  (sbr.  djákn)  1513. 

dies  mala,  dies  mali  183 — 184. 

Digranes  í  Seltjarnarneshreppi 
597. 

Dímon  á  Færeyjum  51. 

Dímon  hin  mikla  á  Markarfljóts- 
aurum  1902,  191,  192. 

Diney,  sjá  Duney. 

diocesani  (sbr.  lýðbiskup)  59,  61, 
62,  64. 

Dionysiusmessa  (sbr.  festum)  162, 
164,  542,  543. 

diskar,  sjá  búsgagn. 

Diskar  á  Skógarströnd  349. 

dismaladagar,  sjá  dies  mala. 

divisio  apostolorum  394  (sbr.  fest- 
um). 

djákn,  djákni  69,  71,  82,  88,  89, 
99,  124,  129,  161,  162,  164,  166, 
168,  193,  195,  227,  233,  238, 
241,  2422,  243,  244,  258,  263, 
270,  293,  301,  "403,  446,  513, 
517,  524,  525,  535,  536,  537, 
541,  542,  559,  561,  563,  564, 
565,  573,  574,  576,  578,  581, 
605,  623,  635,  686. 

djásn  687.    Sbr.  klæðnaðr. 

Djúpá  í  Ljósavatnsþingum  356, 
446. 

Djúpadæl(i)  á  Skagaströnd  398, 
552. 

Djúpafjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
15. 

Djúpagil  á  SkagastrÖnd  398. 

Djúpalón  undir  Jökli  444.  —  Djúpa- 
lónssandr  444. 

Djúpavík'  á  Tjörnesi  4. 


810 


REGISTR. 


Djúpidalr  í  Blönduhlíð  618  (sbr. 
Dalr). 

Djúpidalr  í  Dalasýslu  729.  —  Djápa- 
dalsá  729. 

Djúpidalr  (ytri)  í  Eyjafirði  (sbr. 
Dalr)  524,  525,  661-664,  719- 
720. 

Djúpsker  við  Snæfellsnes  634. 

Dofustaðir  í  Eystrahrepp  379,  380. 

Dólgfinnr  Orkneyjabiskup  23,  27, 
38,  43,  50. 

dómadagsundr  183. 

dómari  353.  —  hinn  hæsti  dóm- 
ari  186. 

Domine  in  tua  107. 

dominica,  dominicæ,  dominikur  68, 
69,  102,  160,  197,  331,  522,  527, 
5302,  751.  —  dominica  passionis 
698.  —  dominica  .xi.  eptir  trini- 
tatis  191. 

Dominus  vobiscum  151. 

dómkirkja  287,  6062,  6072,  608» , 
715,  750. 

dómr,  dómar  53—54,  99,  116,  119, 
1422,  147,  181,  188,  202,  300, 
321,  339,  342,  352,  353  (opt), 
358,  362,  377*,  378,  386,  4402, 
487,  509,  619,  628,  6292,  638, 
661-664,  668,  684,  691,  692, 
693,  694,  695,  698.  700,  7242, 
7252,  730,  731,  733»,  734,  7362, 
7373,  740,  7442,  745,  7462,  7472, 
759,  760,  762,  7642.  —  Flosa- 
dómr  53.  —  lagadómr  120.  — 
tólf  manna  dómr  661,  664.  — 
dómsálit  627.  —  dómsatkvæði 
147,  182,  189,  253,  257.  —  dóms- 
bréf  54,  378,  668,  723,  737,  746. 
—  dómlagning  353.  —  dómnefna 
740.  —  dómsmenn  54,  664.  — 
dómssæti  147,  322,  389. 

donationes  59. 

Doplur  169,  sjá  Depill. 

Dorsetia  á  Bretlandi  770. 

Draflastaðir  í  Fnjóskadal  2092,  507, 
571-572. 


Drageyri,  sjá  Eyri  undir  Draga. 
Dragi  í  Skorradal  138. 
Dranganes    á    Hornströndum   106, 

135,  136,  327,  634. 
drangar  fyrir  utan  Brunna  í  Vopna- 

firði  639. 
Drangar  á  Hornströndum  16,  366. 

—  Drangareki  702. 

Drangar  á  Skógarströnd  105,  137. 

—  Drangamenn  137. 
Drangaurð  á  Hornströndum  136. 
Drangavík  á  Hornströndum  136. 
Drangey  á  Skagafirði  278,  283.  — 

Drangeyingar  418.  —  Drangeyj- 

arfar  Hólastaðar  614. 
Drangr    í    Borgarfirði     eystra    97, 

238. 
Drangshlíð  undir  Eyjafjöllum  258. 
Drangsteinn      (drangsteinn  ?)      við 

Skuggagötu  621. 
Drápsker  fyrir  Barðaströnd  301. 
dreglahúfur  129. 
Drengr  Ormsson  154,    sjá   Andrés 

drengr  Ormsson. 
drepsótt  (svartidauði)  680. 
drepsteði.  sjá  smíðatól. 
Dritvík  (Drisvik)  undir  Jökli  445. 
Dritvík    á    Langanesi    (nú    optast 

Fúlavík)  156,  554. 
drottinsdagar  1,  93,  151,  357,  612, 

626,  649'. 
drottning:     María     drottning    219, 

231,  574. 
dróttseti  362. 
drykkr  159.  544. 
Drypttarsteinn,  sjá  Dýptarsteinn. 
Drög    í     Víðidalstunguheiði     538. 

592. 
Dufgusdalr  á  Snæfellsnesi  327.    — 

Duggusdalsmenn  345. 
Dúfuhús  í  Björgvin  731. 
Dufþaksholt  í  Hvolhrepp  217. 
dugandi    menn    (sbr.  dandismenn) 

188',  198,  200,  247,  317,  334. 
dúkr  glitaðr  710.     Sbr.  kirkja. 
Duney  (Diney)  á  Orkneyjum  51. 


REGISTR. 


811 


Dunkrskógr  í  Hörðadal  491. 
Dúnorey  á  Orkneyjum  51. 
Dunstanus    hinn    helgi    212,    220, 

298,  711. 
Duratindr,    ey    fyrir    Barðaströnd 

301. 
Dý,  eyðijörð    í  Suðr-þingeyjarsýslu 

353. 
Dýjaskálarbarmr  á   landamerkjum 

Vatnshlíðar  og  Vatnsskarðs  10. 
Dýlækr  í  Hnappadalssýslu  83. 
dymbilvika  365. 
dýna  ( — ur),  sjá  sængrklæði. 
Dyncomen  768. 

Dyonisiusmessa,  Dionysiusmessa. 
Dýptarsteinn  við  Reykjanes  19. 
Dýrafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  15, 126, 

197,    228,    329,    330,    447,    448, 

670.     —     Dýrafjarðarbotn     197, 

324,  330. 
dýraveiðar  436. 

Dýrfinnastaðir  í  Blönduhlíð  409. 
Dyrhólar  í  Mýrdal  400. 
dýridagr  680. 
Dýrleifarson,    húskarl    Hólastaðar 

(1389)  428. 
dýrleiki  jarða  75,  141,  314. 
Dysjarteigr,  sjá  Desjarteigr. 
Dvergasmíði,    griðkona   á  Hólum  í 

Hjaltadal  (1388)  416. 
Dvergasteinn  í  Seyðisfirði  233. 
dægr  457,    514»,    602',  618»,   620, 

707. 
dæl  (=  Kýrdæl)  180. 
dæld  (hjá  Seylu   í  Skagafirði)  712. 
Dælir  í  Fljótum  65,  66. 
Dögurðardalsá  á  Hornströndum  273, 

274. 
Dögurðarnes  í  Dalasýslu  660. 

Ebron  (dalrinn)  5. 

ecclesia  (sbr.  kirkja)  55,  53,  59, 
60,  61,  62.  63,  64.  6732,  7513, 
765.  —  ecclesia  cathedralis  (sbr. 
dómkirkja)  62,  64,  751.  —  eccle- 
sia  Nidrosiensis  53.  —   ecclesia 


Ollensis  460,  461'.  —  ecclesia 
Romana  56,  203,  204,  460,  751. 

—  censura  ecclesiastica  63.  — 
forum  ecclesiarum  62.  —  in- 
gressus  ecclesiæ  64.  —  judex 
ecclesiasticus  61.  —  libertas 
ecclesiastica  63,  64.  —  muri 
ecclesiæ  61  (sbr.  kirkja,  bygging). 

—  præpositi,  rectores  ecclesiar- 
um  61.  —  ecclesiastica  sacra- 
menta  61. 

Ector  sonr  Priamus's  6,  11. 
Edmundr     (Játmundr)      Vigfússon 

Hólms  (1415)  765. 
Efraból  í  Steingrímsfirði  231. 
Efriás  í  Hjaltadal  410. 
Efrihváll  í  Hvolhrepp  647. 
Efstabúð  undir  Jökli  112. 
Efstafell  íKöldukinn  186-187,356, 

393-394. 
Efstaland  í  Öxnadal  397. 
efstavika  540,  594, 
Egðafylki  í  Noregi  29. 
Egg  í  Hegranesi  318,  408,  413. 
Eggert  Björnsson  á  Skarði  700. 
Eggert  Briem  prestr    á   Höskulds- 

stöðum  (d.  1893)  501,  778. 
Eggert  Guðmundsson  (1709)  501. 
Eggert    Hannesson    lögmaðr    447, 

670. 
Eggert  Snæbjörnsson   á  Kirkjubóli 

681. 
Eggertsson:  Jón. 
Eggjar  hjá  Lýtingsstöðum  í  Skaga- 

firði  318. 
eggver  185,    230,    231,    579,   580, 

586. 
Eggvershólmr  íHólmavatniáLanga- 

nesi  155,  554. 
Eghildarholt,  sjá  Eyhildarholt. 
Egidius  hinn  helgi  99,  574.  —  Egi- 

diuskirkja  99,  227.    —    Egidius- 

messa  184. 
Egill  Eyjólfsson    biskup    á   Hólum 

167,  170,   208,    279',    283,    284, 

310,  547. 


812 


REGISTR. 


Egill  maðr  í  Skagafirði  (1389)  430. 

Egill  Skallagrímsson  13,  494. 

Egill  Sölmundarson  í  Reykholti  13. 

Egilsey  í  Orkneyjum  50. 

Egilsson :  Einar,  Grímr,  Jón,  Magni. 
Sveinbjörn,  Þórðr,  þorsteinn. 

Egiptaland  162. 

Eið  í  Eiðaþinghá  232,  495-496. 

Eiði  í  Mosfellssveit  598. 

eiðr,  eiðar  (sbr.  bókareiðr,  sbr. 
juramentum.  -  sjá  bók)  10,  54, 
71,  74:  113,  118,  120.  1893,  209, 
252,  253',  254,  258',  272,  277', 
281,  307',  308»,  321,  322,  341', 
342,  344,  353,  368, 370,  377',  378, 
382,  388,  390»,  423,  4401,  4412, 
444,  445,  448,  479,  618',  628», 
6623,  663',  664,  674,  704,  705, 
715,  725»,  727,  729»,  733,  734', 
736,  738,  739,  742,  745»,  755', 
760*.  —  eiðfesting  739.  —  eið- 
stafr  440,  441.  —  eiðsvarnir 
menn  696. 

Eiðsifjaþingsbók  40. 

Eiðsker  við  Seltjarnarnes  339. 

Eiðstaðir  í  Blöndudal  481. 

>eigindómsjörð*  501. 

eiginkona  (eiginhústrú)  734,  756. 
762.  t 

eign,  eignir,  eigur  56,  131,  133. 
134,  145s,  146,  1522,  153»,  1852, 
209,  254,  255,  2573,  272,  273,  274, 
276,  287,  294,  319,  322,  331, 
3362,  337,  339,  353,  358,  359, 
361,  363,  366,  372,  374.  375, 
378,  385,  388,  389,  390  (opt), 
400,  4202,  427,  448,  4522,  453, 
454,  455,  462,  4632,  476,  477, 
478,  480,  484,  486,  489,  494, 
497,  4982,  501,  509.  517,  533. 
592,  593,  596,  6022,  603,  6042, 
6162,  618,  6222,  625,  626,  6272, 
629,  639,  640.  644,  645,  6462, 
647,  648,  649,  654,  658,  662*, 
6632,  6642,  665,  666.  676,  6772, 
681,    682,   683,   684,    689,    699, 


7062,  710,    712,    714,    716,    727, 

731,   737,    741,    746,    747,    750, 

760,    762.     —    eignarhluti    401, 

643.  —    eignarmaðr    253,    2552, 

420,    506,   676.    —    eignarskipti 

713.  —  eignarumboð  761.  —  eign- 

arvitni,  eignarvottar  119,  189. 
Eilífr  Árnason    korti    erkibiskup  í 

Niðarósi  21,  36,  40,  49,  58.  59. 

208,  307,  475. 
Eilífr  biskup  í    Stafangri    (1480— 

1512)  47. 
Eilífr  Bjarnarson  (1378)   334,  425. 
Eilífr  Eiríksson  (1381)  359. 
Eilífr  ólafsson  nyrðra    (1402)  683 

—684. 
Eilífr  prestr  á   Skarði    á    Skarðs- 

strönd  (um  1400)  659. 
Eilífr    (Eileifr)    Sveinsson    (1669) 

483. 
Eilífsá  (í  Suðr-Pingeyjarsýslu)  458. 

459. 
Eilífsdalr  í  Kjós  70.  —  Eilífsdalsá 

32,  342. 
Eilífsson:  Eringísl,  þórarinn,  þór- 

ólfr. 
Einar,  er  gefr  Höskuldsstaðakirkju 

kú  601. 
Einar  Ásmundarson  nyrðra  (1375) 

298. 
Einar  Ásmundarson  vestra    (1387 

—1388)  399,  427. 
Einar  Bergþórsson  nyrðra  (1412  — 

1414)  745,  753—754. 
Einar  Bessason  á  Gunnsteinsstöð- 

um  (1408)  719. 
Einar  Bjarnarson   í  Ytra-Djúpadal 

í  Eyjafirði,  faðir  Árna  Dalskeggs 

(á  lífi  1395,   d.    fyrir    1401)  595 

—596,  662,  663. 
Einar  Bjarnarson  (1361)  180. 
Einar  buttr  (1399)  647. 
Einar    Böðvarsson    nyrðra    (1392) 

484. 
Einar  Daðason   í  Hvammi   í   Mið- 

firði  (1384  og  þar  eptir;   fór  að 


REGISTR. 


813 


búa  í  Hvammi  1387)   377,    454, 

548,  679,  706—708,  722,  728. 
Einar  Dálksson,  Einarssonar,  í  Ból- 

staðarhlíð,    sýslumaðr    í    Húna- 

vatnsþingi  (1388—1401)  424,  618, 

667. 
Einar  Egilsson  nyrðra  (1395)  605. 
Einar  Eiríksson,   Sveinbjarnarson- 

ar,  í  Vatnsfirði    (d.  1383)  147— 

148,  211,  319,  360-361,    365- 

367,  435,  463,  476. 
Einar    Finnsson    prestr    í    Húna- 

vatnsþingi  (1392)  477. 
Einar  fóstri,  skáld  437,  438. 
Einar   Gellisson    undir    Jökli    (um 

1360)  348. 
Einar  Gilsson  lögmaðr  74—75, 131, 

247,  251—252. 
Einar    Guðmundsson    vestra    (um 

1377)  313. 
Einar    Guðmundarson    í   Eyjafirði 

(1399)  642-643. 
Einar  Gunnarsson  smjörbakr,  erki- 

biskup   í   Niðarósi    21,    25,    35, 

40,  49. 
Einar  Hafliðason  prestr  á  Höskulds- 

stöðum    officialis    fyrir     norðan 

land    (1351—1392)    56-57,    65, 

71,  74,  76—77,  131,  1632,  167- 

168,    201,    202,    252—253,    277, 

281,    296    298,    322,     339,    371, 

374,    381,    383,    387-890^   420, 

445—447,  479—480, 
Einar  háleggr  (1399)  647. 
Einar    Hallvarðsson    í    Múlaþingi 

(1405)  706. 
Einar    Hauksson    prestr   og   ráðs- 

maðr    í    Skálholti    (1413—1415) 

750,  761. 
Einar  Herjólfsson  (1409)  723. 
Einar  Hermundarson  í   þingeyjar- 

þingi  (1357)  119. 
Einar  Höskuldsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  579,  580. 
Einar  Ingason  (1389)  443. 


Einar   Jónsson    J?ingeyingr    (1357) 

118. 
Einar  Jónsson  á  Snæfellsnesi  (1377) 

323. 
Einar    Jónsson    í    ísafirði    vestra 

(1392)  476. 
Einar  Jónsson  á  Barðaströnd  vestra 

(1415)  758. 
Einar  Jónsson    (í   Skálholti    1737, 

skólameistari  ?)  631. 
Einar  Kolskeggsson  prestr  í  Reyk- 

holti  (um  1360)  136. 
Einar     Magnússon     syðra    (1415) 

466. 
Einar    Mársson     163,     sjá    Einar 

Njálsson. 
Einar  Njálsson  ábóti  á  Munkaþverá 

28,  153,  310. 
Einar    Oddsson    á    Auðólfsstöðum 

(1378)  332-334. 
Einar  Ólafsson  prestr  í  Húnavatns- 

eða  Hegranesþingi   (1386—1394, 

d.  fyrir    1415)  389,    501,    754— 

760. 
Einar  Ólafsson   húskarl    á  Hólum 

(1388)  414. 
Einar  Ólafsson  (1397)  617. 
Einar  prestr  á  Hólum   í  Hjaltadal 

(1388)  4182.      Sbr.  Einar  Olafs- 

son. 
Einar  ripi  húskarl  á  Hólum  (1389) 

428. 
EinarSigurðsson,Einarssonar.prestr 

á  Stað  í  Steingrímsfirði  191. 
Einar    Snorrason    á    Snæfellsnesi 

(1384)  373. 
Einar    Snorrason   prestr    í    Húna- 

vatnsþingi      (1392—1398)     479, 

622. 
Einar    J?órarinsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1397)  618. 
Einar  þorbjarnarson   í    Skagafirði 

(1353)  74. 
Einar  þorbjarnarson  í  Steingríms- 

firði  (fyrir  1398)  631. 


814 


REGISTR. 


Einar  þorbjarnarson  í  Eyjafirði 
(d.  1403)  715. 

Einar  þórðarson  syðra  (1415)  766. 

Einar  þorkelsson  húskarl  á  Hólum 
(1388)  414. 

Einar  þorláksson  frá  Kolbeinsstöð- 
um  (1362—1377,  d.  fyrir  1395) 
182,  312—313,  595. 

Einar  þorsteinsson  á  Barðaströnd 
(1405)  699. 

Einar  þorsteinsson  biskup  á  Hól- 
um  606. 

Einar  þorvarðsson  prestr  í  Gríms- 
tungum  í  Húnavatnsþingi  (enn 
á  lifi  1401)  363,  375,  389,  454, 
480.  500,  547,  611,  618,  619, 
621—623,  641,  666-667,  668— 
669. 

Einar  þrasi  í  Flókadal  (1392)  483. 

Einarsdóttir:  Guðrún,  Ólöf,  Ragn- 
heiðr,  Rannveig,  Vilborg. 

Einarsfjörðr  á  Grænlandi  436. 

Einarshöfn  56,  57. 

Einarsson:  Arngrímr,  Árni,  Björn, 
Böðvar,  Fjallgeir,  Guðmundr, 
Hálfdan,  Hallr,  Helgi,  Hrólfr. 
Ingimundr,  Jón,  Leifr,  Magnús, 
Oddr,  Ólafr,  Sigmundr,  Sigurðr, 
Pórir,  þorkell,  Þorleifr,  þor- 
steinn. 

Einarsstaðir  .  í  Reykjadal  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  116,  120,  507, 
509,  555—556,  576,  579. 

Einbúaholt  í  Kolbeinsstaðalandi 
595. 

Einbúi,  sker  í  Svartá  eða  Blöndu 
422,  444. 

eindagi:  heytolls  470.  —  á  leg- 
kaupi  466,  467.  468,  469»,  471, 
472,  474,  476.  —  á  líksöngseyri 
466,  467,  468,  469,  471,  472, 
474,  476.  —  eindagi  á  ljóstolli 
465.  466,  468,  469,  471,  472, 
474.  —  tíundareindagi  466,  467, 
468,  469,. 471,  472,  474. 

Eindriði,  sjá  Indriði. 


Einfætugil  í 

eing,    eingi, 

137,   138, 

225,  251«, 


Strandasýslu  660. 
eingjar   8,   83'.    125. 
140»,  141',  144,    187, 
2542,    304,    305,    333. 

337,  3452.  3472,    372,    420,    424. 

425,  426»,  443,  457,  552.  602,  638. 

645.  754.  —  x.    aura  eingi  141. 

—  tveggja  faðma  (=  40  hesta) 
eingi  244.    —    eingjaspotti  210. 

—  eingiteigar  244,  453,  535,  594. 
595,  5962. 

Eingey  fyrir  Barðaströnd  194,  775. 
Eingey    í  Laxá    í    Suðr-Pingeyjar- 

sýslu  5762,  577,  582. 
Eingey    fyrir    Seltjarnarnesi    220, 

338—339,  340,  765. 
Eingibakki  í  Aðaldal  557.  618. 
Eingidalr  í  Skutilsfirði  229. 
Eingihlíð  í  Langadal  í  Húnavatns- 

sýslu  170,  547,  719. 
eingill,  einglar:  einglamyndir  567. 

—  eingilleg  kveðja  470.  —  eingla- 
kórar  186. 

Eingill,     skagfirzkr     maðr     (1389) 

431. 
Eingines  í  Aðaldal,  eign  Grenjaðar- 

staðar  507,  579. 
Ein^ines  í  Árneshreppi   á  Strönd- 

um  88. 
Eingland    (Anglia)    20,    655»,    764, 

766—770.  —  enskar  bækr  (sbr. 

aspiciensbók,    messubók,    sðng- 

bók)  518,  524,  573,  574,  651.  — 

enskr  litr  482,    502.    —    enskir 

peningar    116,    297.    —    enskir 

þegnar  7672.  770. 
Einhamrar  í  Hörðadal  491. 
einhleypingr     465.    —    einhleypir 

menn  476. 
Einiholt  í  Hornafirði  234. 
eir  575.  —  eirlampi  156. 
Eirekr,  sjá  Eiríkr. 
Eiríkr  ársæli  Svíakonungr  31. 
Eiríkr  Bárðarson  (1373)   275—276. 
Eiríkr  biskup  í  Stafangri  hinn  síð- 

ari  37,  43,  47. 


REGISTR. 


815 


Eiríkr  Bjarnarson  Svíakonungr  30. 
Eiríkr  Bjarnarson,  þorleifssonar  á 

Hofi  á  Höfðaströnd    (fyrir    1414) 

755. 
Eiríkr    bolli    ábóti    á    þingeyrum 

311. 
Eiríkr  í  Borgarfirði    eystra    (á  16. 

öld)  238. 
Eiríkr  Eiríksson    Danakonungr    (d. 

1319)  30. 
Eiríkr  Eiríksson  eymuni  Danakon- 

ungr  (d.  1137)  30. 
Eiríkr  Eiríksson  Svíakonungr  31. 
Eiríkr    Emundarson    Svíakonungr 

30. 
Eiríkr    Gestsson    í    þingeyjarþingi 

(1410)  733—734. 
Eiríkr  í  Glaumbæ  564. 
Eiríkr     Guðmundsson    í    Eyjafirði 

(1401)  661. 
Eiríkr  Guðnason  í  Skarði  (um  1600) 

191. 
Eiríkr  Hákonarson   jarl   í    Noregi 

29. 
Eiríkr  Hallsson  (1386)  388'2. 
Eiríkr  Haraldsson    blóðöx  Noregs- 

konungr  29. 
Eiríkr,  er  gefr  Höskuldsstaðakirkju 

kú  601. 
Eiríkr  ívarsson  skrauthanzka,  bisk- 

up  í  Stafangri    og    erkibiskup   í 

Niðarósi  21.  22,  26,  37,   43,   47, 

49. 
Eiríkr  Játvarðsson  hinn  helgi  Svía- 

konungr  31. 
Eiríkr  Jónsson  (1363)  187. 
Eiríkr   Jörundarson    nyrðra    (1396) 

611. 
Eiríkr  Knútsson  Svíakonungr  31. 
Eiríkr    Kristophorusson    Danakon- 

ungr  30. 
Eiríkr  lamb  Danakonungr  30. 
Eiríkr  Magnússon  (Magnus),  presta- 

hatari,  Noregskonungr  (d.  1299) 

29,  122,  183,  690,  692,  693.  Sbr. 

bls.  779. 


Eiríkr  Magnússon  ríki  á  Svalbarði 

(d.  1381)  209,  298,  452,  517. 
Eiríkr  Magnússon  bókavörðr  í  Kam- 

bryggju  655,  764. 
Eiríkr  konungr   af  Pommern  (sbr. 

Eiríkr  Magnússon)  47,  442,  487, 

618,    669,    690-695,    696-697, 

731,  763—764,  765—769.     Sbr. 

bls.  779. 
Eiríkr  Ræfilsson  Svíakonungr  30. 
Eiríkr  Rögnvaldsson  nyrðra  (1386) 

388. 
Eiríkr  Rögnvaldsson,  norrænn  maðr 

731. 
Eiríkr  sigrsæli  Svíakonungr  (922  og 

þar  eptir)  30. 
Eiríkr  Skíðason  nyrðra  (1352)  66. 
Eiríkr  bóndi  á  Skíðastöðum  í  Lax- 

árdal  (1354)  78. 
Eiríkr    Sveinbjarnarson    riddari    í 

Vatnsfirði  773. 
Eiríkr  Sveinsson  eygóði  Danakon- 

ungr  30.     • 
Eiríkr  upsi  biskup  á  Grænlandi  24. 

27,  39,  44,  52,  308. 
Eiríkr  Valdemarsson  Danakonungr 

30. 
Eiríkr  þorbjarnarson  á  Harrastöð- 

um  (1388)  423. 
Eiríkr  þorfmnsson  prestr  á  Hólum 

í    Hjaltadal     (1382—1388)    363, 

418. 
Eirikr    þorleifsson    á    Marðarnúpi 

(1369—1398)  253-254,  374,  480, 

623"). 
Eiríkr    þorleifsson    í    Vík    út    frá 

Stað   í   Skagafirði    (1380—1409) 

357,  688,  718,  7271) 
Eiríkr  Porsteinsson,  Bergssonar  (í 

æsku  1403)  687. 
Eiríkr  þorsteinsson  prestr  á  Krossi 

191. 
Eiríkr  Porvaldsson  rauði  20. 


')  Getr  verið  alt  einn  maðr. 


816 


REGISTR. 


Eiríkr    Ögmundarson    ráðsmaðr    í 

Björgvin  178. 
Eiríksdóttir:   Ása,    Margrét,   Ragn- 

hildr,  Sophia. 
Eiríksfell  í  Fljótshverfi  234,  244. 
Eiríksfjörðr  á  Grænlandi  435,  436, 

4382.  —  Eiríksfjarðarsýsla  436. 
Eiríksson:    Ari,    Arnbjörn,    Björn. 

Einar,    Eiríkr,    Eldjárn,    Eyjólfr, 

Gauti,  Guðmundr,  Hákon,  Haldór, 

Jón,    Jörundr,    Knútr,     Magnús, 

Pétr,    Sveinn,  þorfinnr,  þorkell, 

þorvaldr. 
Eiríksstaðir  í  Hraunhrepp    á   Mýr- 

um  862,  708,  732. 
Eiríksstaðir  í  Svartárdal  452,  453, 

674. 
Eiríksstefna  (hins  rauða)  20. 
Elavus,  sjá  Eilífr. 
eldibrandr  588.  —  elditorf  639.  — 

eldiviðr  137,  159,  4472,  457,  497, 

537,  544.  —  eldiviðarítak  401. 
Elding     (eystri),    fjörumark     milli 

Breiðabólstaðar    í    Fljótsnlíð    og 

Holts  undir  Eyjafjöllum  189, 1902, 

1912,  636. 
Eldjárn     Eiríksson     í    Húnavatns- 

þingi  (1399)  649. 
Eldjárn    Finnsson    prestr    nyrðra 

(1385)  381. 
Eldjárn  á  Hofstöðum    í    Skagafirði 

(1388)  416. 
Eldjárnsson:  Haldór.  Skeggi. 
Eldjárnsstaðir     í     Húnavatnsþingi 

481. 
Eldjárnsstaðir     á    Langanesi    155, 

554. 
Eldvatn(ið)  í  Skaptártungu  402  (sbr. 

Ásavatn). 
Elín  Erlingsdóttir,    norræn    (1402) 

730. 
Elizabeth  móðir  Jóns  skírara  160, 

542,  547. 
Elivágar  í  Skagafirði  333,  462. 
Elliðaey   í  Vestmannaeyjum    1882, 

189»,  1904,  191",  261,  636. 


Elliði  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 

346—347.  —  Elliðatindar  347. 
Ellisvík  170,  sjá  Hellisvík. 
Ellinghar,  sjá  Erlingr. 
elztu  menn  55. 
embætti:  biskups  embætti  507.  — 

embætti  geistlig  151. 
Emundarson:  Eiríkr. 
Emundr  ólafsson  Svíakonungr  31. 
Emundr  Svíakonungr  30. 
endimörk  566,  662. 
Enni  í  Bitru  79,  104,  596.  —  Ennis- 

höfði  231. 
Enni  á  Höfðaströnd  411. 
Enni  í  Víðvíkrsveit  54,  73—74,  409, 

429. 
Enoch  (sbr.  Enon)  5. 
Enon  (sbr.  Enoch)  10. 
Enos  sonr  Seths  5.  10. 
enskr,  sjá  Eingland. 
epiphania   domini    71,     313,    420. 

Sbr.  festum. 
episcopus  (sbr.  biskup)  55,  58,  61, 

65,  67,  74,  1522,  2043,  461,  750, 

751.  —    episcopalis  dignitas  62. 

—     episcopatus     (biskupsdæmi) 

203,  2042,  460. 
Erconius    (sbr.     Ericonius,     Exco- 

nius)  6. 
Ereas  ísbr.  Eroas)  11. 
Eredeus    ;sbr.    Herecideus,    Here- 

rideus)  11. 
Eremeth    (sbr.     Heremeth,     Nere- 

meth)  11. 
erfð,   erfðir  481,    687,    7132,    747, 

761,  762,   763.     —     önnur    erfð 

299.  —  þriðja  erfð  299.  —  erfða- 

réttr  752.  —  erfðatal  734. 
erfingi,    erfingjar    207,    255,    2873, 

329,    358,    390,    391,    397,    400. 

463,    506,    622,    626,    663,   665, 

689  (opt),  6991,  7022,    703,    710, 

714,  716,  735,   736s,    7372,  7462, 

7472,  7582,  760. 
Erfærisey  (=    Örfirisey)    við    Sel- 

tjarnarnes  340. 


REGISTR. 


817 


! 


Ericonius  (sbr.  Erconius,  Exconius) 

11. 
erindi:  erindisbréf  696. 
Eringísl  Eilífsson  ráðsmaðr  í  Björg- 

vin  (1389)  440. 
erkibiskup    (archiepiscopus),    erki 

biskupar  20— 21.  25,  35-36,  40 

—41,  49,  58,  59,  113,    121,  122, 

1525,  209,  441,  762,  768.  —  erki- 

biskupsgarðr    441.     —    erkistóll 

152,  203. 
Erlendr  í  Akrhöfða  586. 
Erlendr  Ásgrímsson,  Guðbjartsson- 

ar  (1380)  349-350. 
Erlendr    Bergþórsson     á    Hnúki    í 

Skíðadal  (1398)  627-630. 
Erlendr    Erlendsson    sýslumaðr    í 

Rangárþingi  (á  lífi  1491)  495. 
Erlendr  Filippusson  féhirðir  í  Björg- 

vin  (d.  1407)  297,  362,  369,  432, 

433,  440,  441. 
Erlendr  Færeyjabiskup  23.  27,  38, 

43,  51. 
Erlendr  Haldórson  príor  á  Möðru 

völlum    (1358—1379)    127,    288, 

335. 
Erlendr  Narfason    í  Teigi    (enn    á 

lífi  1458)  495—496. 
Erlendr   Ólafsson    sterki,    lögmaðr 

(d.  1312)  7,  494—496. 
Erlendr  Ólafsson  sýslumaðr  ísfirð- 

inga  779. 
Erlendr    Ormsson     prestr     nyrðra 

(1406)  709. 
Erlendr    Vigfússon    Hólms    (1415) 

765. 
Erlendr  þórðarson,  Flosasonar  (d. 

c.  1449)  494,  495. 
Erlendr   þorvarðsson    lögmaðr    (d. 

1575)  245. 
Erlendsdóttir:  Hólmfríðr,  Valgerðr. 
Erlendsson :      Erlendr,      Eysteinn, 

Haukr,  Jón.  Magnús,  Oddr,  Torfi, 

Vigfús,  þorvarðr. 
Erlingr  Jónsson  í  Nesi  (á  Strönd) 

í  Selvogi  (1367)  212. 

Dipl.  IbI.  III.  B. 


Erlingr     Snorrason     í     Skagafirði 

(1393)  489. 
Erlingr    steinveggr     Baglakonungr 

29,  771. 
Erlingr  Teitsson  (1383)  365. 
Erlingsdóttir :  Kristín. 
Erlingsson:  Magnús,  Sigurðr. 
ermastakkr  688. 
Eroas  (sbr.  Ereas)  6. 
Esjuberg  á  Kjalarnesi  598. 
Eskiey,  eign  Grenjaðarstaðar  579. 
Eskifjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  14. 
Eskjuholt  á  Landi  218. 
Espihóll  í  Eyjafirði  458-459. 
Ethmundus  rex  490. 
evcharistia  51,  615. 
excommunicatio    59.    61,    62,    63, 

64. 
Exconius     (sbr.    Erconius,     Erico- 

nius)  6. 
executores    testamenti    186,     392, 

687. 
exorcista  151. 
ey,  eyjar:  eyjatal  á  Færeyjum  51 

—  52.  —  eyjatal  á  Orkneyjum 
50 — 51.  —  xx.  hundraða  eyjar 
104,  226.  —  ey  við  Hvítá  í 
Borgarfirði  (Stafholtsey)  88.  — 
ey,  rekaland  Vatnsfjarðarkirkju 
135.  —  ey  í  Rangá  636.  —  eyin 
litla  og  hólmar  fyrir  Skaga- 
strönd  501,  677,  683.  —  ey  hjá 
Spákonufelli  551.  —  eyjar  .ij.  á 
Bjarnarfirði     89,     135,     230.   — 

—  eyjar  á  Breiðafirði  326.  — 
eyjar  í  fljóti  (Skjálfandafljóti) 
356.  —  eyjar,  sjá  Gunnbjarnar- 
sker.  —  eyjar  á  Hrútafirði  166, 
535.  —  eyjar,  sem  lúta  Niðar- 
óss  erkistóli  203,  —  eyjar,  sem 
lúta  Noregsveldi  767.  —  eyjar 
fyrir  Skarðsströnd  658.  —  eyjar 
fyrir  Skógarströnd  287',  294, 
766.  —  eyjar  (=  Vestmanna- 
eyjar)  190,  191.  —  eyjar  (eyja)- 
menn  Hólasíaðar  413,  415. 

52 


818 


REGISTR. 


Ey  í  Landeyjum  191,  216,  264, 
269. 

Ey  (Eyjaland)  í  Laxárdal  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  579. 

Ey  í  Skagafirði  408,  413. 

Ey  syðri  og  ytri  á  Skagaströnd 
501,  676-678,  683—684.  —  Ey 
fyrir  Skagaströnd  171,  532,  551. 
599  (sbr.  ey:  eyin  litla). 

Eydalir  í  Breiðdal  233,  241,  360, 
419. 

eyðijarðir  85,  353,  465,  466,  468, 
469,  471,  472,  474,  475,  598.  — 
eyðikot  66. 

Eygiulfr,  sjá  Eyjólfr. 

Eyhildarholt  í  Skagafirði  430. 

Eyin  helga  í  Orkneyjum  50. 

Eyjafjöll  í  Rangárþingi  1,  188,  216, 
258',  259,  260',  261,  262,  297. 
Sbr.  Fjöll. 

Eyjafjörðr  3,  4,  17,  154,  294,  295, 
363,  3&2,  449,  453,  458,  459, 
463,  485,  486,  507,  509,  516, 
5253,  595,  596,  604,  605,  618, 
619,  623,  642,  654,  655,  661, 
662,  664',  674,  681,  685,  '  702, 
716,  720,  733,  734,  735,  748, 
749,  753,  754,  762.  —  Eyja- 
fjarðará  595, 596.  —  Eyjafjarðar- 
bakkar  453.  —  Eyjafjarðardalr 
295.  —  Eyjafjarðarsýsla  506.  — 
Eyjafjarðarströnd  681. 

Eyjahreppr  í  Hnappadalssýslu  138. 

Eyjar  í  Kjós  70,  219'. 

Eyjardalsá  í  Bárðardal  507,  509, 
558,  686. 

Eyjarsandr  fyrir  Héraðsflóa  (=Hús- 
eyjarsandr)  232. 

Eyjólfr  Asláksson  prestr  nyrðra 
(liklegaí  Fagranesi;  1401—1402) 
667.  676. 

Eyjólfr  Bjarnarson  í  Húnavatns- 
þingi  (1397)  618. 

Eyjólfr  Bjarnarson  gammr  í  Húna- 
vatnsþingi  (1402)  677  (ef  til  vill 
sami  maðr). 


Eyjólfr  Bjarnason  í  Húnavatnsþingi 

(1398)    640    (ef    til    vill    sami 

maðr). 
Eyjólfr  Brandsson  ábóti  á  Munka- 

þverá  28,  153,  310. 
Eyjólfr  Brandsson    kórsbróðir  116 

—122. 
Eyjólfr  Eiríksson  prestr  (1399)  642. 
Eyjólfr  Glúmsson  (1379)  335. 
Eyjólfr  bóndi  á  Grýtubakka  (á  14. 

öld)  571. 
Eyjólfr  Guðvarðsson  (1386)  393. 
Eyjólfr    Hallsson    ábóti    í    Saurbæ 

31,  154. 
Eyjólfr  Jónsson  prestr   í  Eyjafirði 

(1388)  629—630. 
Eyjólfr  Jónsson  prestr   á   Völlum 

(d.  1745)  294,  349,  705. 
Eyjólfr  Pálsson    ábóti   í    Veri    77. 

148,  154,  312,  772. 
Eyjólfr  Pétrsson,    Sæmundarsonar 

(1636)  191. 
Eyjólfr  prestr  í  Fagranesi  562.  Sbr. 

Eyjólfr  Asiáksson. 
Eyjólfr  prestr  á  Kvennabrekku  (um 

1355)  100. 
Eyjólfr  prestr  á  Stað  á  Reykjanesi 

(um  1363)  196. 
Eyjólfr  prestr  á  Svalbarði  (1388— 

1394  eða  leingr)  589. 
Eyjólfr  rúga  (hrúga)  Ingjaldsson  7. 
Eyjólfr  Snorrason  bóndi    á    Hjalla 

(1386-1393)  395,  492,  494,495. 
Eyjólfr  Steinsson  nyrðra  (1353)  71. 
Eyjólfr  Sæmundarson  prestr  í  Odda 

311. 
Eyjólfr  Vilhjálmsson  (1361)  180. 
Eyjólfr     þorsteinsson      þingeyingr 

(1410)  733. 
Eyjólfr  Porvarðsson    í  Húnavatns- 

þingi     (1406—1412)  707,  719"), 

745. 
Eyjólfsdóttir:  Haldóra,  Sigríðr. 
Eyjólfsson:  Árni,  Bessi,  Egill.Grímr, 

Guðbjartr,    Gunnar,  Hrafn,    Jónr 


')þorualdzson  (á  seinni  staðnum)  er  prentvill3_ 


REGISTR. 


819 


Magnús,  Oddr,  ólafr,  Víga-Glúmr, 

Pórðr,  þorkell,  Porsteinn. 
Eyjólfsstaðir  í  Vatnsdal  481. 
Eyjólfsstaðir  á  Völlum  307. 
Eyjólfsstaðir,  eyðihjáleiga  frá  Ytra- 

fjalli  í  Suðr-þingeyjarþingi   353. 
eykr  397. 

Eyleifsson,  sjá  Eilífsson. 
Eymundr    biskup    í    Ósló    26,    sjá 

Eyvindr. 
Eynafylki  í  Noregi  30. 
eyrar  (í  ám    ofl.)    250,    273,    553, 

631. 
Eyrar  (Eyrarbakki)  608. 
Eyrará  í  Eyvindardal  í  Suðr-Múla- 

sýslu  237. 
Eyrarhorn  í  Héraði  (Öræfum)  401. 
Eyrarsík  í  Víðidal  538,  592. 
Eyrarstúfr    í    Hvalvatnsfirði   457, 

458,  459,  576.  —  Eyrarreki  458, 

459,  676. 

Eyri  108,  sjá  Öndurðeyri. 

Eyri  í  Álptafirði  í  Snæfellsnessýslu 

104—105,    137,    226.  —    Eyrar- 

þing  105. 
Eyri  í  Arnarfirði   (Rafnseyri)    198, 

227,  389,  776. 
Eyri  í  Bitru  96,  231. 

Eyri  í  Borgarfirði  eystra  238. 
Eyri    undir    Draga     í    Skorradal 

(Drageyri)  138,  250. 
Eyri    út    frá    Drang    í    Borgarfirði 

eystra  97. 
Eyri  í  Ingólfsfirði  79. 
Eyri  í  Kjós  32,  70,  342. 
Eyri  í  Mjóafirði  366. 
Eyri  í  Seyðisfirði  vestra    96,    229, 

300. 
Eyri   í    Skutilsfirði    96,    198,    199, 

228,  229,  366,  652. 
Eyri  í  Trékyllisvík  135. 

Eyrin  neðri  í  Skorradal  (Drageyri) 
250. 

eyrir,  aurar  93,  96,  100,  101,  102, 
103,  107,  108',  109,  110',  127, 
129,  131,  132,    464.    —    þriggja 


álna  aurar  32,  33.  —  fjórðungr 
osts  eða  eyrir  9.  —  eyrir  til 
klæða  244,  245.  —  eyristollr 
103,  325.  —  eyrir  vax  465.  — 
gyltr  silfrkaleikr,  sá  er  stendr 
ix.  aura  32.  —  eingi  til  x.  aura 
1413.  —  auratal  361.  -  flytjandi 
eyrir  155,  156,  157',  171,  175, 
176,  195,  198,  318,  333,  335, 
351,  372,  386,  422,  519,  521, 
523,  526,  533,  537,  550,  556. 
557.  558,  560:  589,  590',  600. 
686.  —  fríðr  eyrir  110,  290,  553. 

—  fullir  aurar  360.  —  kvikir 
aurar  408',  409  (opt),  410  (opt), 
411  (opt),  416,    417,    538,    693. 

—  söluvoðar  eyrir  593.  —  vöru- 
virðr  eyrir  364,  584. 

Eyrný  Ólafsdóttir  í  Miðfirði  (1392) 

478—479.  —  Eyrnýarbréf  478. 
Eysteinn  Ásgrímsson  bróðir  í  Veri 

77,  90,  116,  119-121. 
Eysteinn  Erlendsson    erkibiskup  í 

Niðarósi  21,  25,  35,  40,49. 
Eysteinn    Haraldsson    Noregskon- 

ungr  29. 
Eysteinn  Magnússon  berfætts  Nor- 

egskonungr  29. 
Eysteinn  Orkneyjabiskup  38. 
Eysteinn  Óslóarbiskup  42,  46. 
Eysteinn  Þorkelsson  í  Rangárþingi 

(1398)  636. 
Eysteinsson:  Ormr,  Sigurðr. 
Eystri-Asar,  sjá  Ásar. 
Eystri-Dalr  306,  sjá  Litlidalr. 
Eystrihreppr     í     Árnessýslu     379, 

382'. 
Eyúlfr,  sjá  Eyjólfr. 
Eyvindará  á  Flateyjardal  566. 
Eyvindará     í    Fljótum    278,    282, 

286. 
Eyvindarbrekkur  í  Víðvíkrsveit  54, 

74. 
Eyvindardalr      í      Suðr-Múlasýslu 

237. 

52* 


820 


REGISTR. 


Eyvindarfjörðr    í    Strandasýslu  16, 

136. 
Eyvindarlækr  í  Aðaldal  576. 
Eyvindarmúli  í  Fljótshlíð  216,  404. 
Eyvindarson:  Auðun.    Helgi,    Por- 

leifr. 
Eyvindarstaðir    á    Álptanesi    747, 

748. 
Eyvindarstaðir  í   Blöndudal    351  — 

352. 
Eyvindarstaðir  í  Eyjafirði  595. 
Eyvindr  Bjarnarson  austmaðr  7. 
Eyvindr     Ketilsson      í     Skagafirði 

"(1405)  704. 
Eyvindr  Óslóarbiskup   22,    25,    26, 

36,  41,  45.     Sbr.  Eymundr. 
Eyvindr  þórarinsson  prestr  13. 

Fabianus  &  Sebastianus  martyres 

383. 
Fagvahlíð    í    Eyjafjarðarsýslu  295, 

515. 
Fagranes  í  Reykjadal   nyrðra  576. 
Fagranes  í   Skagafirði    174,    562 — 

563. 
Fagratröð  í  Dýrafirði  447. 
Fagravík  við  Skagafjörð    278,  283. 
Fagrey  fyrir  Helgafellssveit  326. 
Fagrhóll  í  Ásalandi  í  Skaptártungu 

402. 
Fagribás  á  Skaga  nyrðra  429. 
Fagribás  í  Víðvíkrsveit  54. 
Fagridalr,  afréttarland  frá  Vallanesi 

237. 
Fagrihjalli  í  Eyjafirði  605. 
faldr  437. 
Fallandastaðir     í     Hrútafirði     165, 

540,  549,  595. 
fals  (í  bréfi)  478,  479.   —  falsbréf 

292\  447\  670,  714,  778,  779. 
fangelsi  607. 

Fannavellir  á  Skagaströnd  398. 
far  (skipfar)  245. 
fardagar  53,   143,    254,    258,    276, 

317,  332»,  333,    336,    351,   3722. 

376,    377,    383,    394,    400,    427, 


462',  465,  467.  468\  469,  470. 
471,  472,  474,  475,  481.  492, 
500,  502,  504,  530\  596,  603. 
604,  611,  628\  629\  630,  640\ 
644,  649\  650\  661,  664,  677j 
707\  746.  754,  760\  -  fardaga- 
vika  760. 

Fareth  (sbr.  Dareth.  Phared)  5. 

farga  (sbr.  á  lat.  farga):  brík  með 
faurgu  515. 

farvegir  fornir  (á  og  lækja)  272. 
337,  422,  443\  463\  538,  539. 
592,  593. 

Fáskrúðarbakki  í  Hnappadalssyslu 
53. 

Fáskrúðsfjörðr  eystra  13. 

>Faskruff<  (Fáskrúð)  144. 

fasta  156,  206,  463.  473,  518,  683. 
Sbr.  föstudagr. 

fastaeign,  fasteign,  fastagóz,  fastir 
peningar  94,  119,  246,  253,  475-. 
487,  495,  617,  626,  659,  706,  720, 
761,  762,  763,  766. 

fat,  föt  (ílát).  sjá  búsgagn. 

fatabúr  428. 

fátækir  menn  86,  115.  171,  206, 
207,  358,  362,  366\  367,  392, 
453,  599,  671,  680,  685,  686, 
702,  703.  —  fátækir  frændr  366. 

Faxadalr  í  Grunnavík  229. 

Faxadalr  í  Pverárþingi  123. 

fé  (fémunir)  69,  11,  206,  360,  436, 
442,  492,  573\  667\  678,  679, 
681,  691,  692,  693,  694,  695.  — 
óforborgað  fé  370.  —  fé  Andrés 
postula  173.  —  féhirðir  362. 
368,  369.  —  féhirðsla  Björgvin- 
ar  367,  433.  —  fépína,  fésekt 
616,  618.  —  gangandi  fé  315. 
Sbr.  kvikfé,  sauðpeningr.  —  fjár- 
haldsumboð  659.  —  fjárheimtu- 
maðr  459.  —  fjárskipti,  féskipti 
145.  —  fjárvöxtr  358,  706. 

Feitsdalr  (nú:  Feigsdalr)  í  Barða- 
strandarsýslu  699,  700. 


JIEGISTR. 


821 


Felix  martyr  (et  Adauctus.  30.  Aug.) 

184. 
Fell  (hið  innra  og  ytra)    í  Árnes- 

hreppi  í  Strandasýslu  123.  772. 
Fell  í  Kollafirði   90-91,    96,    231, 

656,  660—661. 
Fell  í    Kinn    (Efstafell)    186—187, 

356,  393—394. 
Fell  á  Langanesströndum  236. 
Fell  á  Nautahjalla  í  Dýrafirði  228. 
Fell  í  Sléttuhlíð  561—562,  715. 
fellistokkr,  sjá  smíðatól. 
Fellshverfi  í  Hornafirði  243. 
Fellslág  (Hafrafellslág)   í  Axarfirði 

652. 
Fellsmúli  á  Landi  218,  266,  291— 

293. 
ferð  507.  696.  —  ferðabók  Bjarnar 

Jórsalafara  433—439. 
ferja  (skip)  407,  614.    —    ferja    á 

Jökulsá  í  Axarfirði  674—676.  — 

ferjubakki    675—676.    —   ferju- 

bréf  674—676.  —  ferjujörð  676. 
Ferjubakki   í  Borgarfirði   88,    494, 

495. 
Ferjuhamar  í  Hegranesi  425. 
ferming  507. 
Feroy,  sjá  Færeyjar. 
ferskepta  160,  289,  301,  613.  Sbr. 

klæði. 
Ferstikla  (milli  Eystri-  og  Ytri-Ása 

í  Skaptártungu)  402. 
Ferstikli    (=    Ferstikla)     á    Hval- 

fjarðarströnd  223. 
festi.    sjá   glóðarker,   kross.      Sbr. 

bjargfesti. 
festing  (— ar)  734s,  756. 
festum,  festa:   festum  Agnetæ  vir- 

ginis    708.    —    Agnetis    202.  — 

Agnetis  secundæ  65,523.  — Alexij 

237.    —  Ambrosij  episcopi  367. 

—  Andreæ  apostoli  671.  — 
Barnabæ   apostoli    55,  256,  353. 

—  Bartholomei  apostoli  133, 
669.  —  Basilij  (Bassi)  episcopi 
252,    528.    —    Botolvi    248.    - 


Brickij  episcopi  678.  —  Brigidæ 
virginis  67,  481.  —  Ciriaci  mar- 
tyris  270.  —  Corporis  Christi 
602,  667,  716,  722.  —  Dionysij 
542.  —  Dunstani  episcopi  212, 
298,  711.  -  Egidij  574,  582.  - 
Fabiani  &  Sebastiani  383.  — 
Felicis  184.  —  Firmini  166,  534, 
536,  553.  —  Fransisci  abbatis 
184,  334.  —  Georgij  384.  — 
Gereonis  670.    —  Gorgonij   655. 

—  Gregorij  papæ  425.  —  Hall- 
vardi  208.  —  Jobannis  ante  por- 
tam  Latinam  375.  —  Johannis 
Beuerlacensis  487.  —  Johannis 
episcopi  Holensis  385,  626,  756. 

—  Julianæ  virginis  290.  —  Leo- 
nardi  abbatis  371.  —  /Lucæ 
evangelistæ  375.  —  Luciæ  vir- 
ginis  360,  640.  —  Magni  comitis 
Orchadensis  644*.  —  Marcelli 
papæ  682.  —  Marci  evangelistæ 
275,  717.  —  Margarethæ  vir- 
ginis  393.  —  Mariæ  virginis  540, 
594.  —  Mariæ  magdalenæ  184. 
361.    —    Marij    &    Marthæ  641. 

—  Matthei  apostoli  184,  456, 
459.  525.  —  Matthiæ  64.  — 
Mauri  abatis  388,  390,  500.  — 
Mauricij  531.  —  Medardi  &  Gil- 
dardi  183.  —  Nerei  &  Achillei 
145,  489.  —  Nicholai  episcopi 
273,  443.  —  Novum  festum  741. 

—  Olai  regis  523,  —  Omnium 
sanctorum  766.  —  Petri  &  Pauli 
354,  385,  442.  —  Petronellæ 
virginis  132,  133.  —  Philippi  & 
Jacobi   432.    —   Polycarpi   381. 

—  Praxedis  virginis  167.  — 
Proti  &  Iacingti  253.  —  iv.  Co- 
ronatorum  201.  —  Remigij  290. 
490.  -  Severini  184,  605,  773.  — 
Silvestri  papæ  650.  —  Simonis  & 
Judæ  127,  148,  637,  752.  — 
Skolasticæ  virginis  384.  —  So- 
ciorum  in  Selio  505.  —  Suithuni 


822 


REGISTR. 


episcopi  599.  600.    —    Theodori 

638.    —    Thorlaci   episcopi  238. 

—  Tiburtij  &  Valeriani  681.  — 

Trinitatis,    sjá    trinitatisdag.    — 

Valentini  396.  —  Vincencij  430. 
fides  catholica  61. 
Fiðill   húskarl    á    Hólum    (1388— 

1389),  sjá  Jón  fiðill. 
Fíflholt  ytri  og  eystri    í   Landeyj- 

um  216,  269.  404. 
figura  653. 

Filippus,  sbr.  Philippus. 
Filippus     Árnason    í    Rangárþingi 

(fyrir  1363)  188. 
Filippus  Gislason,    Filippussonar  í 

í    Haga    (á  lífi  1394)    689,    699, 

716—717,  735—736,  737,  747. 
Filippus  Loptsson  íSaurbæáRauða- 

sandi  1933. 
Filippusson:  Erlendr.   Gísli,  Loptr, 

þórðr. 
fimtarstefna  253,  6623,  6683. 
fimtidagr     (fimtudagr)     754,      746, 

748. 
fimtungaskipti  2. 
fingr:  tveggja  fingra  breiðir  hettu- 

strútar  129. 
fingrajárn  613. 
fingrgull  152,  358. 
Finna  þorkelsdóttir  (1386)  388. 
Finnafjörðr  í  Norðr-Múlasýslu  14. 
Finnagil  í  Svartárdal  444. 
Finnastaðir    í    Hrafnagilsþingum  í 

Eyjafirði  523. 
Finnbjarnarson :  Andrés,  Jón,  Knútr, 

Pórarinn. 
Finnbjörn  húskarl  á  Hólum  (1388) 

414. 
Finnbogi  Jónsson    (gamli,    1393 — 

1440)  485,  709,  733,  753—754. 
Finnbogi  Jörundarson  (1394)  501. 
Finnmörk.  afréttarland  Hólastaðar 

407. 
Finnr  (ef  til  vill  réttara:  Finnbogi) 

biskup  í  Björgvin  (1464—1474)48. 
Finnr  sonr  Guðolofs  6,  11. 


Finnr  bóndi  í  Tungu   í  Blöndudal 

(Finnstungu,    c.  1360)  443—444. 
Finnr  Gyrðsson  lögmaðr  á  Lista  í 

Noregi  440. 
Finnr   Jónsson    í    Húnavatnsþingi 

(1398)  640. 
Finnr  Jónsson  (á  Kálfalæk)  142. 
Finnr  Jónsson    biskup    í  Skálholti 

75,  98,  99,  148,  306,   311.   313, 

439,  509,  730,  773. 
Finnr  Magnússon  prófessor  432— 

435. 
Finnr  Skúlason  (1628)  344. 
Finnsson:     Einar,     Eldjárn,     Gils 

(Gísl),  Haukr,  Ögmundr. 
Finn(s)staðir  í  Kinn  356,  447.  572. 
Finnsstaðir  á  Skagaströnd  170,  171, 

397—399,    423—424,    532,    546, 

552,  599,  601,  654,  719.  —  Finns- 
staðanes  423. 

Finnsteigr  á  Grenjaðarstað  579. 
Finnstunga,  sjá  Tunga  í  Blöndudal. 
Firðafylki  í  Noregi  29. 
Firminus  biskup,    píslarvottr    166. 

534,  536,  553. 
firnd,  hrörnan    (kirkju)    596,    605, 

620,  639,  640,  682,  707. 
Fiskilækr  á  Langanesi  156,  554. 
Fiskitjðrn  í  Loðmundarfirði  240. 
fiskr,  fiskar  71,  162,  438,  453.  549, 

553,  718.  —  ávalr  fiskr  92.  - 
fiskafjórðungr  235'.  —  hundrað 
fiska  361.  —  vi.  hundruð  fiska 
141.  —  fiskilækr  156,  554.  — 
fiskimenn  89,  92,  235,  691,  692, 
693,  694,  695.   —   fiskreki   114. 

—  fiskiskáli  579.  —  fiskatollr 
89,  92,  157,  172,  174',  235,463, 
476,  551,  553.  —  fiskveiði,  fiski- 
veiði  (— ar)  247»,  252,  272»,  515, 
564-565.  636,  767,  768,  770.— 
fisk(i)ver  515,  579.  —  fiskvirði 
(á  landsvísu)  33.  —  fiskivist  97. 

—  fiskavætt  583.  —  xviij  vættir 
fiska  141.  —  smáfiskaveiði  185. 

—  fiskasleggja,  sjá  búsgagn. 


REGÍSTR. 


823 


fit  fyrir  Breiðabólstað  á  Síðu,  er 
Kálfafellskirkja  á  451. 

Fit  undir  Eyjafjöllum  262. 

Fitjá,  er  fellr  í  Víðidal  383,  538, 
592.  593. 

Fitjar  á  Kjalarnesi  598. 

Fitjar  í  Skorradal  124,  222. 

Fitjar  neðri  í  Víðidal  539,  593. 

fjalastóll  566.     Sbr.  húsbúnaðr. 

fjall,  fjöll  10,  111,  137',  161  (= 
Grímstungnaheiði),  254,  301', 
318',  328,  333',  337,  349, 
356',  359.  364',  398',  407»  (= 
afrétt),  421»,  423,  425,  426,  446, 
447,  477',  488,  539,  564,  565, 
594,  620,  625,  631,  645',  674, 
707.  712.  —  milli  fjalls  og 
fjöru  32,  53,  67,  342.  —  gæði 
til  fjalls  og  fjöru  316,  331,  375, 
443,  455.  —  fjallsbrún  166,  535. 

—  fjallshorn  477.  -  fjallsöxl  674. 
Fjall  í  Aðaldal  576. 

Fjall  (Möðrudalsfjall)  652. 

Fjall  í  Héraði  (Öræfum)  401. 

Fjall  í  Kolbeinsdal  410,  429. 

Fjall  í  Sæmundarhlíð  712. 

Fjallaskagi  við  Dýrafjörð  670. 

Fjalleyrar  í  Skötufirði  325. 

Fjallgeir  Einarsson  vestra  (1360  — 
1369)  145,  255. 

Fjallgeirsdóttir :  þórunn. 

fjara,  fjörur  (sbr.  fjall,  reki)  32, 
53,  67,  1143,  188  (opt),  189  (opt), 
190  (opt),  191',  192,  196,  219', 
235,  243  (opt),  244,  245,  259, 
262,  270,  293,  337,  342.  375, 
401.  443,  451,  452',  455^  636, 
657.  —    fjörur  í  Landbroti  245. 

—  fyrir  Nýjabæ  undir  Eyjafjöll- 
um  192.  -   í    Óslandshlíð    604. 

—  fyrir  þangskála  565.  —  fjöru- 
för  657.  —  fjörugögn  278  (opt), 
279,  283  (opt),  335,  515.  — 
fjörumörk  74,  188*.  189  (opt), 
190  (opt),  191  (opt),  192',  243, 
636.  —  fjörupartr  190.  —  fjöru- 


stúfr    337.      —      fjórðungafjara 

190»,  191.    Sbr.  sölvafjara. 
fjarðanöfn   (— tal)    á  íslandi    13 — 

17. 
Fjarðarbotn   í    Fjörðum    458,    459, 

685. 
Fjarðarhorn  við  Hrútafjörð  165.  549. 
Fjarðarhorn  í  Kollafirði  91,  435. 
fjórðungr    (=    10    pund)  9.      Sbr. 

ostr. 
fjórðungsgjöf  455,  617. 
Fjórðungshóll  við  Ormarslón    652. 
fjórðungskirkja  383,  426. 
fjós  114,  190. 
Fjósir  í  Svartárdal  452. 
Fjöll  (=  Eyjafjöll)  216.  262. 
Fjöll  í  Kelduhverfi  585,  676. 
Fjörðr  á  Skálmarnesi  195. 
Flaga  í  Skaptártungu  235. 
Flangastaðir  á  Rosmhvalanesi  256. 
Flatasker   fyrir    Barðaströnd   301, 

774. 
Flatatunga  í  Skagafirði   272,    273, 

279,  283,  569. 
flatbytna  155. 
Flatey   á    Breiðafirði    154,    194— 

195. 
Flatey  fyrir  Flateyjardal  507,  508, 

686. 
Flatey  í  Orkneyjum  51. 
Flateyjarannáll  349,  365,  433,  460, 

479.  —  Flateyjarbók  20,  22. 
Flateyjardalr  í  Þingeyjarþingi  359. 

—  Flateyjardalsheiði  187,  566. 
Flatnefsstaðir    á    Vatnsnesi     169, 

550. 
flatsteinar  349'. 
Flautafellsreki    í    þilstilsfirði    135, 

580,  589. 
flautur,  sjá  Flötr. 
Flekkudalr  á  Fellsströnd    364.    — 

Flekkudalsá  364. 
Flekkuvík  á  Vatnsleysuströnd  340. 
fles  248. 
flesk  289. 
Fljót  í  Atistfjörðum  240. 


824 


REGISTR. 


Fljót    (=   MarkaríTjót)    189',    190. 

191*. 
Fljót  (=  Norðlingafljót)  625. 
Fljót  í  Norðr-ísafjarðarsýslu  366. 
Fljót  (=  Skjálfandafljót)  356,  446, 

579.    —    Fljótsós    356,    572.    — 

Fljótssandr  356,  572,  576.    Sbr. 

Sandr. 
Fljót(in)  í  Skagafjarðarsýslu  65,  66, 

336,  391,  406,   602.    643',  644si 

684,  685,  686,  772.  —  Fljótaum- 

boð  614. 
Fljótsdalr(inn)  í  Múlaþingi  240,  638, 

639,  706,  707. 
Fljótshlíð  í  Rangárþingi  188,    189, 

217.   219,    254,    255,    263,    268, 

403,  404,  647,  731,  742. 
Fljótshverfi(ð)    í  Vestr-Skaptafells- 

þingi  234,  450. 
Fljótstunguháls    í  Hvítársíðu    625. 

—  Fljótstungumenn  625. 
Flóalækr  á  landamerkjum  Hofstaða 

og  Lágafellanna  345,  346. 
Flóamýri  (sbr.   Blautamýri,   Hlöðu- 
mýri)    í    Skaptártungu    402.    — 

—  Flóamýrarkrókr  402. 

Flói  hinn  efri  (Efrifiói)   milli   Hof- 

staða  og  Lágafellanna  345,  346. 
Flói  hinn  eystri  á  Tvídægru  224. 
Flókadalr    í    Borgarfirði    483.    — 

Flókadalsá    123,    223,     483.     - 

Flókadalsheiði  123. 
Flókadalr  í  Fljótum  671. 
Flosadóttir:  Álfheiðr,  Valgerðr. 
Flosason:  Vigfús,  þórðr. 
Flosi  Bjarnason  prestr  7. 
Flosi  Jónsson  (prestr    á  Staðastað 

og)   officialis    (á   lífi    1368)    54, 

146,  209,  247—248,  493—496. 
Flosi  þórðarson   (Flosasonar)   494. 

495. 
flot  289,  614,  718. 
flotiur,  sjá  Flötr. 
Flugumýri  í  Blönduhlíð    142-144, 

252,  415,  416,  428,  430,  640,  641. 
flúrsteinar,  sjá  flatsteinar. 


flutning,  flutningr,  flutningar  (hvals) 

2,  4,    69,    134    (opt),    135,    230, 

2364,  238.  278*,    279   (opt),    280 

(opt),  281,  282',    283  (opt),    284 

(opt),  285',  286  (opt),   331,  335. 

375,   456,    458,    459,    512,    515, 

550s,  552,   553,    566,    568,  5753? 

5764,  579  (opt),  580  (opt),  5833, 

588,  634,  671,  6852, 
flutningr  (=  ferja)  674,  675. 
Flysjuhverfi  96,  772. 
flæði  308,  332.  —  flæðarmál  307', 

308.  —  flæðisker  436,  438. 
flöjel  607.     Sbr.  klæði. 
Flötr,    afrétt    á    Snæfellsnesi    82, 

83. 
Fnjóská  í  Fnjóskadal  572. 
Fnjóskadalr    í  Suðr-þingeyjarsýslu 

134,    453,    454,    520,   568,    572, 

590. 
focaria  (sbr.  frilla)  59. 
fóðr  (sbr.  hey)  141. 
fógeti,  fóviti  34,  370.  752. 
Folafallsgata  á  Snæfellsnesi  112. 
forboð  heilagrar  kirkju  182. 
forgipt  355.  665»,  666.  752. 
forlíkun  145. 
formenn  (staðar,  kirkju)    133,  392. 

—  formenn  (á  skipi)  4062. 
Formóðsstaðir  (nú  Pormóðsstaðir  í 

Sölvadal)  í  Eyjafjarðarsýslu  528. 
Fornavör  austan  megin  Skagafjarð- 

ar  278,  282,  286. 
Fornavör  á  Skaga  nyrðra  170,  171, 

279',  280,  283',  284.    532,    533, 

546,  552,  566',    599,    600,    601*, 

654.     Sbr.  Vör  hin  forna. 
forngilt  markatal  617. 
Fornhagi  í  Hörgárdal  295,  396,  715, 

720. 
fornicatio  62. 
Forniós  í  Sléttuhlíð    (=    Hrolleifs- 

dalsárós    hinn  forni)   278"2,   281, 

2822,  285,  286. 
Fornmannaleiði  í    Ljósavatnsþing- 

um  356. 


REGISTR. 


825 


fornra  manna  sögn  254. 

forsagnarvottar  319.  754. 

fortak  628. 

forum  seculare  62. 

Forvaðakvísl  í  Skagafirði  420. 

forvaðar  105,  134,  583,  633. 

forverð  (andvirði)  332. 

foss,  fossar  380.  402,  712. 

Foss  í  Aðaldal  573. 

Foss  í  Fljótshverfi  451.    —    Foss- 

fjara  451. 
Foss  undir  Jökli  141,  326.  —  Foss- 

menn  141. 
Foss  á  Skaga  442-443. 
Foss  í  Staðarsveit   í  Snæfellsness- 

sýslu  81. 
Foss  í  Vestrhópi  167. 
Foss  í  Víðidalsá,  sjá  Streingfoss. 
Fossá  í  Fjörðum  458,  459. 
Fossá  á  Langanesi  236. 
Fossá  á  Skaga    nyrðra    170,    171, 

172,    375,    532,    546,    551,    599, 

601,  654. 
Fossá  í  þistilsfirði  2,  134. 
Fossadalr    í    Húnavatnssýslu    158, 

159,  544. 
Fossar  í  Skutilsfirði  228,  229. 
Fossdalr  í  Fjörðum  568. 
Fossfjörðr  í  Barðastrandarsýslu  15. 
Fosshraunsnef  í  Ásalandi  í  Skapt- 

ártungu  403. 
Fosslækr  undir  Hafnarfjalli  223. 
Fosslækr  í  Miklaholtshrepp  82. 
Fosslækr  á  Síðu  244. 
Fossnes  í  Vopnafirði  236. 
Fossvogslækr     fyrir     neðan    Heiði 

338. 
Fossvöllr  í  Jökulsárhlíð  232. 
Fótaskinn  í  Aðaldal  576. 
Fótr  í  Seyðisfirði  vestra  427. 
fráfærsla  (fráfærur)  497. 
Frakkanes  á  Skarðsströnd  660. 
Frakkaskarð  á  landamerkjum  Hof- 

staða   og     Lágafells     344,     345, 

346. 


FrambúMr  (sbr.  Búðir)  á  Snæfells- 
nesi  373. 

framfæri  180,  314.  —  framfærsla 
392. 

framför  (andlát)  186. 

framliðnir  (sbr.  andaðir.  dauðir) 
menn  391. 

Framnes  í  Blöndublíð  408. 

Francia  (Frakkland)  767,  768. 

Fransiscus  ábóti  hinn  helgi  168, 
184,  334,  548. 

franskir  sjóreyfarar  47,  52. 

Franz  Burrig  biskup  í  Ósló  46. 

Frastr  (búskarl)  á  Hólum  í  Hjalta- 
dal  (1388)  418. 

frátaksvitni  646. 

fraus  (svik)  59. 

freki:  frekisbréf  696,  697. 

Fretvogr  við  Mývatn  584. 

fríðendi  579*. 

Friðfróði  Friðleifsson  6,  11. 

Friðgerðr  griðkona  á  Hólum  í  Hjalta- 
dal  (1388)  415. 

Friðleifr  Finnsson  (sbr.  Frjalafr) 
6,  11. 

Friðleifr  Fróðason  7,  12. 

Friðleifr  Fróðason  6.  11. 

Friðleifsson:  Fróði. 

Friðrekr  biskup,  er  fyrst  kom  til  ís- 
lands  148. 

fríheit  696,  697. 

frí  seglatz  178. 

frilla,  frillur  615,  734.  —  frillur 
presta  92.  —  frillulífismenn  470, 
616. 

frítt  fé,  fríðar  álnir,  fríðir  aurar, 
friðir  peningar,  fríðvirt  fé,  fríð- 
leikr  fjár  53,  112,  156,  173,  187, 
192,  193,  194,  195,  197,  254, 
255,  258,  2752,  330,  334,  335, 
337,  353,  359,  264,  379,  3832, 
384,  401,  411,  412,  4222, 
449,  453,  456,  461,  478,  480, 
486,  488,  491,  492,  504,  516, 
528,  555,  588,  619,  6224,  626, 
629,    6302,    642,   643,    656,    664, 


826 


REGISTR. 


667,  677.  681,  687,  706,  707, 
748—749,  760,  761. 

frjádagr  (sbr.  föstudagr)  238,  294, 
351,  376,  481,  517,  566,  617, 
662,  716,  721,  737.  —  frjádagr- 
inn  í  fardögum  470.  —  frjádagr- 
inn  langi  465,  466,  468,  469, 
471,  472,  474,  476,  529.  —  langa 
frjádags  verðr  474. 

Frjalaf(r)  [sbr.  Friðleifr]  6,  11. 

frjálsir  menn  641. 

Fróðá  á  Snæfellsnesi  108—109. 

Fróðaeingi  í  Norðrárdal  78.  304, 
645. 

Fróðason:  Friðleifr,  Hálfdan.  Her- 
leifr,  Vermundr. 

Fróðastaðir  í  Hvítársíðu  224. 

Fróðholt  á  RangárvÖllum  218. 

Fróði  hinn  frækni  Friðleifsson  6. 
12. 

Fróði  Hávarsson  6,  12. 

Fróði  Hræreksson  slaungvanbauga 
7,  12. 

Fróði  friðsami  Ólafsson  7,  12. 

fróðir  menn  437. 

frost  2062. 

Frostastaðir  í  Blönduhlíð  408,  429, 
431. 

frú  1352,  3542,  357,  371,  372»,  3792 
6042,  641.  —  frú  hertuginna  (= 
Vilborg  Einarsdóttir)  135,  773. 
—  vor  frú  (Maria  mær)  113, 
193,  212,  225,  441,  527,  529, 
534,  548,  550,  573,  576,  582, 
585,  589,  652,  671,  681,  702. 

fructus  beneficiorum  69, 

frumlag  353. 

fræði,  kristileg  fræði  466,  467,  468, 
469,  470,  472. 

Frændi  húskarl  á  Hólum  (1388) 
414.     Sbr.  Brúsi  frændi. 

frændsemi  737,  7442.  —  frænd- 
konur  (manns)  466,  467,  468, 
472,  7522.  —  frændr  756,  761, 
762.  —  fátækir  frændr  538,  593. 


—    frændspell,    frændsemisspell 

299,  300,  471. 
fugl,  fuglar  19,  62,  549.    -    fugt- 

berg  156.  401,  554.  —  fuglveiði 

515.     Sbr.  gæs,  hreiðrelpt. 
Fuglabjarganes   í  Norðr-Múlasýslu 

236. 
Fuglberg  (Krýsuvíkrberg)  212. 
fuglstapi.  fuglstapar  111—112,  1372. 

1392,  398.  -  fuglstapaþúfa   712. 
Fúlakinn  (=  Kaldakinn)  705. 
fullnaðarvitni  303,  744. 
fullrétti    99,    120,    627,    629,   696, 

7622. 
Furufjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 
Furuvík  á  Tjörnesi  4. 
fusor  (steypir)  609. 
fustan,  sjá  klæði. 
fylgikona  611. 

fylkjatal  í  Noregi  28,  29-  30. 
fæðsla  151.  —  fæðsla  (prests)  249, 

262,    293,    3022,    4702,    706.    — 

fæðsla  ölmusumanns  366,  453. 
Færey  í  Orkneyjum  50. 
Færey  önnur  í  Orkneyjum  51. 
Færeyjarl7,  19,  23,  27,  38,43,47, 

50—52,  768. 
föðurarfr,  sjá  arfr. 
fölsun  bréfa  651.    Sjá  falsbréf. 
föng  4122. 
föstudagr   (sbr.    frjádagr)    103.    — 

föstudagrinn  langi  103.  —  föstu- 

gangr,    föstuinngangr    187,   455. 

—  föstunætr  467,   468,    471.  — 

föstutiðir  93. 
föt,  sjá  klæðnaðr. 

Gaade  virgo  mater  Christi  687. 
Gafl  í  Víðidal  539,  593. 
gagndagavika  719. 
gagndagrinn  eini  427. 
gagnsemdir  (í  fjöru)  190,  501. 
Gallstöðingar  (Galtastaðir)  í  Tungu 

238. 
Galmastunga  224.     Sjá   Kalmans- 

tunga. 


REGISTR. 


827 


Galtalækr  á  Landi  218. 
Galtará  í  Amarfirði  92. 
Galtardalr  í  Dýrafirði  126,  227. 
Galtargerði  í  Svartárdal  443,  463. 
Galtargröf    í    Suðr-fingeyjarsýslu 

356. 
Galtarstaðir  í  Flóa  114. 
Galtartunga  í  Hornafirði  242. 
Galti   í  Grýtubakkahreppi  í    Suðr- 

íÞingeyjarsýslU  568. 
Gamlaeyri  í  Hnappadalssýslu  84. 
Gamlahólmr  í  Hagavatni  í  Staðar- 

sveit  84. 
Gamlason:  Jón. 
Gamli    Marteinsson    í    Lögmanns- 

hlíð  (1390  og  þar  eptir)  523,  709, 

733. 
gamlir  menn  188.  3072,    308,  321, 

464. 
Garðabók  3. 
Garðar  á  Akranesi  68-69,  87,  222, 

249,  494,  495. 
Garðar  á  Álptanesi  220. 
Garðar  í  Flóa  114.    —    Garðalækr 

114. 
Garðar    á    Grænlandi  39,    52,   57, 

58,  308,  436,  439,  720—721. 
Garðar    í  Hólahrepp   í    Skagafirði 

410,  429.    Sbr.  nú  Garðakot. 
Garðar  undir  Jökli  201.  348. 
Garðar  (hinir  yztu)  í  Staðarsveit  á 

Snæfellsnesi  327. 
Garðhverfa,    teigr  Grenjaðarstaðar 

579. 
Garðmenn    í   Kelduhverfi   585.  — 

Garðmannareki  685. 
garðr,  garðar   (merkigarðar,    garð- 

lögj  56,  57,    142,  244,  318,  333, 

346,   3562,  364,    3792,    402,    446, 

447,    457,    478,    504,    572,    573, 

617,    618,    620,    621,    622,    645, 

650,  6522,  759.  —  garðgerð  462. 

—    garðrúst   380.    —    garðstaðr 

2782.    2822,     2862,     318»,     3982, 

603,  620',  645,  663,  71 28. 
Garðr  í  Aðaldal  579,  617-618. 


Garðr  í  Dýrafirði  228. 

Garðr  í  Hegranesi  278,    283,   408, 

413,  419-421. 
Garðr  í  Kelduhverfi  507,  508,  585, 

686,    Sbr.  Garðmenn,  Garðsreki. 
Garðsárdalr  í  Eyjafirði  458. 
Garðsendi  fyrir  vestan  Arfadali  á 

Rosmhvalanesi  221. 
Garðshorn  í  Fúlukinn  704. 
Garðshorn  á  Höfðaströnd  411. 
Garðshyrna,  griðkona   á   Hólum 

Hjaltadal  (1388)  416. 
Garðsreki  við  Þistilsfjörð  2. 
Garðstaðir  í  Aðaldal  557. 
Gáreksey  í  Orkneyjum  51. 
Garpsdalr     í     Barðastrandarsýslu 

774. 
Gásagil  í  Höfðahverfi  566.    - 
gata,  götur   (sbr.    smalagötur)   54, 

112,  114,  139,  344»,    346*,    348, 

356,    380,    397,    551,  "595,  617», 

618,  625,  639,  663. 
Gaukstaðir  á  Skaga   nyrðra  442— 

443.  —  Gaukstaðaá  337,  426. 
Gaul  í  Staðarsveit    á  Snæfellsnesi 

81,  344s,    346.    —    Gaularsandr 

327. 
Gauldælafylki  í  Noregi  29. 
Gaulverjabær  í  Flóa  113—114.  — 

Gaulverjar  114. 
Gautavirki  í  Langadal  333. 
Gautey  eystri  og  vestari  í  Færeyj- 

um  (sbr.  Goðey)  52. 
Gauti  biskup  í  Færeyjum    23,   27, 

38,  43,  51. 
Gauti   Eiríksson    féhirðir    í    Túns- 

bergi  (d.  1391)  362,  369. 
Gautsgil  í  Langadal  333. 
gautur,  sjá  gata,  götur. 
geil  (Geil?)  í  Loðmundarfirði   240. 
Geilar  í  Hvolhrepp  269. 
Geilarbotnar,  landamerki  Víðidals- 

tungu  538,  592. 
Geir  Árnason  nyrðra  (1395  og  úr 

því,  d.  1421)605,  719,  745,  762. 


828 


REGISTR. 


Geir  Márkússon    prestr    í    Laufási 

(d.  1757)  674. 
Geiraldr    biskup    í  ósló  22.      Sjá 

Geirarðr. 
Geirall    biskup    í    Ósló    45.      Sjá 

Geirarðr. 
Geirarðr  biskup  í  Ósló  26,  35.  Sbr. 

Geiraldr,  Geirall. 
Geirbjarnargil.   landamerki    Mjófa- 

dals  477. 
Geirdís  hústrú  (á  Reykjum  í  Tungu- 

sveit,  liklega  kona  Dálks  Einars- 

sonar.  c.  1360—1383)   175,   371, 

372. 
Geirfuglasker  fyrir  Rosmhvalanesi 

221.  342. 
Geirhólmr  (Geirólfsgnúpr)  á  Horn- 

ströndum  135. 
Geirmundarstaðir    á    Skarðsströnd 

655,  660. 
Geirmundarstaðir  í  Steingrímsfirði 

230. 
Geirrauðareyri    í    Álptafirði    501. 

Sbr.    Narfaeyri,    Eyri    í    Álpta- 

firði. 
Geirsá  í  Flókadal  483. 
Geirsbrekka  í  Súgandafirði  228. 
Geirsson:  Árni,  Ásbjörn,  Jón. 
Geirþjófsfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

15.  198.  775. 
geisladagr  335,  376,  504,  661. 
geit.  geitr  566. 

Geitá  í  Ljósavatnsþingum  356. 
Geitafell,    hjáleiga    frá  Grenjaðar- 

stöðum  579,  582. 
Geitafell  i  Hreppum  380. 
Geitafell  á  Vatnsnesi    162a,    540*, 

594.  595. 
Geitagerði  (í  Helgafellssveit)  326. 
Geitagil  á  Vatnsnesi  169,  550. 
Geitahóll  í  Hrútafirði  165,  548. 
Geitarmúli  í  Arnarbýlisdal  301. 
Geitaskarð  (Skarð)  í  Langadal  143, 

170,  378-379,  497(?),  546,  719. 
Geitastekkar  í  Hörðadal  492. 
Geitavík  í  Borgarfirði  austr  97. 


Geithelliseyrar  í  Aðaldal  557. 
Geitland  í  Borgarfjarðarsýslu   123. 
Geitreyri  (rétt:  Geitrey)   í  Mývatni 

584. 
Geitþjófsfjörðr  91.     Sbr.  Geirþjófs- 

fjörðr. 
geldfé,  sjá  sauðpeningr. 
Geldfjörðr  í  Dalasýslu  15. 
Geldingadalr  í  Miðdölum  306. 
Geldingaholt  í  Skagafirði  280,  284, 

371.  424,  461,  712. 
Geldingalækr  á  Rangárvöllum  269. 
Gellir    þorsteinsson    á    Brianslæk 

13. 
Gellisdóttir:  þórdís,  þórunn. 
Georgius  martyr  384. 
Georgius    papa     (sbr.     Gregorius) 

642. 
Gerðar  (sbr.  Garðar)  í  Flóa  114. 
Gerðhamrar  í  Dýrafirði    447—448. 

—  Gerðhamradalr  477. 
gerði  295.  —  gerðisvöllr  617. 
gerði  (=  þorgrímsgerði)  250. 
Gerði  undir  Jökli  140. 
Gerðihamrar.  landamerki  Mjófadals 

477. 
Gereon  martyr  (10.  Okt.)  670. 
Gergaberg  í  Hegranesi  425. 
Gerpir,  höfði  í  Suðr-Múlaþingi  14. 
Gerreksson:  Jón. 
gestr    439.    —   gestr    og  gangandi 

370. 
Gestr  Jónsson  vestra  (1393)  492. 
Gestsson :  Eiríkr. 
getnaðartíð     guðs     móður    Mariæ 

206. 
gil  137,  324,  332—333  (=   Hlöðu- 

gil),  6243,  729*  (=  Sneisargil). 
Gil  í  Hrafnagilsþingum  560. 
Gil  í  Lýtingstaðahrepp  í  Skagafirði 

318. 
Gil     í     Sauðárhrepp     í    Skagafirði 

530'. 
Gil  í  Svartárdal  451,  453. 
Gilá,  sjá  Giljá. 
Gilbert.  sjá  Gillibertr. 


REGISTR. 


829 


gildra:  gildrubrot  345. 

Gilibert  biskup  í  Björgvin  37,   sjá 

Gisbert. 
Giljá  í  Vatnsdal  71.  131,  373-374, 

481. 
Gillibertr  biskup  af  Hamri  23,  36. 

41,  46. 
Gils  Finnsson  á  Hömrum  í  Reykja- 

dal    í    Borgarfirði    (1380—1384) 

351—352,  376. 
Gils  Gíslason,  sjá  Gísl  Gíslason. 
Gilsbakki  í  Eyjafirði  524. 
Gilsbakki  í  Hvítársíðu  224,  625. 
Gilsbakki   í  Miðdölum    í  Dalasýslu 

226. 
Gilsfjörðr  í  Barðastrandarsýslu  15, 

736. 
Gilsdóttir:  Járngerðr. 
Gilsson:  Björn,  Böðvar,  Einar'Guð- 

mundr.  Gunnar,  Jón,  Snorri. 
Gilsstaðir  (»Gislstaðir«)  í  Vatnsdal 

251,  335-336,  385. 
Gilstaðir  í  Steingrímsfirði  230. 
Gippenvicum  á  Bretlandi  770. 
gipting  737,  747,  756. 
girðingar  638. 
girzkr  152. 
Gisbert  biskup  í   Björgvin   42,   48, 

58,    203,    204—205.       Sjá    Gili- 

bert. 
Gísl  Finnsson,  sjá  Gils  Finnsson. 
Gísl    Gíslason    í    Höfða    á    Höfða- 

strönd     (1377—1388)     315—316, 

363,  419-421.     Sbr.  Gils  Gísla- 

son. 
Gíslason:     Andrés,     Árni,     Bergr, 

Filippus,    Gísl,    Hallkell,    Hjalti, 

Oddr,  Ólafr,  Pórðr. 
Gísli  Andrésson  ríki   í  Mörk  undir 

Eyjafjöllum  (1399    og   þar  eptir, 

d.   1428)  648,  723. 
Gísli  Bjarnason  kirkjuprestr  í  Skál- 

holti  701. 
Gísli  Brynjólfsson  (1637)  332. 
Gísli  Einarsson  (1782)  779. 


Gísli  Filippusson  í  Haga  hinn  eldri 

(d.   1370)  194. 
Gísli  Filippusson  í  Haga  hinn  yngri 

(d.  1404)  736. 
Gísli  Hákonarson  lögmaðr  694. 
Gísli  Isleifsson  prestr    í    Kálfholti 

606. 
Gísli  Jónsson  (1684)  142. 
Gísli    Konráðsson     sagnaritari     (d. 

1877)  318, 
Gísli  Markússon  á  Rauðasandi  13. 
Gísli  Oddsson  biskup  í  Skálholti  2. 
Gísli  Sigurðarson  (ráðsmaðr  Helga- 

fellsklaustrs  c.  1380)  344. 
gisting  (sbr.    biskupsgisting)    248*. 

438,  439. 
Giurdir  (Giurdhar  =  Gyrðir)  bisk- 

up  í  Stafangri  38,  43. 
Giurðr,  sjá  Gyrðr. 
Gizor,  sjá  Gizur. 
Gizur   Bjarnarson  galli  í  Víðidals- 

tungu  (1269—1370)  131,  163,  539, 

594. 
Gizur  Bjarnarson  í  Húnavatnsþingi 

(1408)  719. 
Gizur  Hallsson  lögsögumaðr  149. 
Gizur  ísleifsson  biskup  í  Skálholti 

23,  38,  44,  149,  150,  309. 
Gizur  ívarsson    í  Eyjafirði    (1401) 

661. 
Gizur  Jörundarson  (1367)  212. 
Gizur  karfamaðr    á  Hólum    (1387) 

406,  418J. 
Gizur  Teitsson  hinn  hvíti  148. 
Gizur  þorbjarnarson  nyrðra   (1388 

—1391)  425—426,  455. 
Gizurarson:  Benedikt,  Hallr,  lsleifr, 

Jón,  Magnús. 
Gizurarvellir  á  landamerkjum  Hof- 

staða  345. 
gjá  254. 
Gjá  í    Rauðagnúpi    á    Sléttu    579, 

586. 
Gjá  í  Víðidal  539,  593. 
Gjafaldsson:  ívar. 


830 


REGISTR. 


gjaftollr  435,  436. 

Gjafvarðr  biskup  í  Færeyjum  (sbr. 

Hávarðr)  43,  51. 
Gjáhólmar  við  Seltjarnarnes  339. 
gjalddagi  399. 

Gjálpandisey  í  Orkneyjum  51. 
Gjálparstapi  á  landamerkjum  Lága- 

fells  og  Hofstaða  344,  346. 
gjöf,  gjafir  322a,    3503,    358»,    360 

(opt),  384,  393s,   394,    443,    445, 

4553,  457,    481,    561,    571,    573, 

599,    604,    667,    679,   685,    687, 

688,  715,  720,    739,    741,    760», 

762.  —  gjafabréf  294,  494. 
Gjögr  á  Reykjanesi  í  Strandasýslu 

106,  327,  633. 
gjörð,  gjarðir  (aurgangr  =  úrgangr 

gjarða)  418. 
gjörð,  gjörningr  255,  350,  373,  381, 

458,    490,    567,    604,    629,    630, 

637,  669,  670,    689,    6992,    708, 

73P,  736,   737,    738,    739,    747. 

7522,      759.      —     gjörningsbréf 

670. 
Gjörfeingr    skipmaðr    á    Hólum   í 

Hjaltadal  (1388—1389)  406. 
gjörningr,  sjá  gjörð,  gjörningr. 
Gláma  (Glámujökull)  324. 
Glaumbær  í  Skagafirði    57,    174— 

175,  183,  318,  509,  564. 
gler  161,  422,  570,   571,  582,  651. 

—  glergluggr  422,  (sbr.   kirkja). 

Sbr.       glerkaleikr,        glerlampr 

(kirkja). 
Glerárdalr  í  Eyjafjarðarsýslu  620. 
Glerárskógar     í     Hvammsveit    9, 

227. 
glit,  sjá  klæði. 
gljúfr  401. 
Gljúfrá    538,     539,    593,    594.     — 

Gljúfárdrög  549,  593. 
Gljúfrá    í    Víðvíkrsveit    409,    429, 

431. 
Gljúfrsá  í  Héraði  (Öræfum)  401. 
Gljúfrsá  í  Vopnafirði  236. 


glófar  152.  288,  612. 

Glombær,  sjá  Glaumbær. 

Glúmsson:  Eyjólfr. 

Glæsibær  í  Eyjafirði  507.  509,  520 

—521,  643. 
gnípa  254. 

Gnúpar  undir  Eyjafjöllum  260. 
Gnúpar  á  Skagaströnd  552. 
Gnúpárós  í  Hnappadalssyslu  83. 
Gnúpasveit  (Gnúpasuætt)   í   Norðr- 

þingeyjarsýslu  507. 
Gnúpdælagata  á  Tvídægru  624. 
Gnúpr    í     Aðaldal     617,     618.   — 

Gnúpsendi  617. 
Gnúpr  í  Axarfirði  (Axargnúpr)  579, 

652, 
Gnúpr  í  Dýrafirði  197,  228,    330- 

331,  447-448,  670.    —  Gnúpsá 

447.  —  Gnúpsdalr  447. 
Gnúpr  í  Gnúpverjahrepp  379—381, 

382. 
Gnúpr  í  Gnúpsdal  í  Miðfirði  164 — 

165,  537,  540,  595,  670,  671. 
Gnúpr  á  Skarðströnd  656. 
Gnúpsdalr  í  Miðfirði  670,  671. 
Gnúpsdalstunga     í     Miðfirði     540, 

595. 
Gnúpsmýri  í  Axarfirði  589,  652. 
Gnúpufell  i  Eyjafirði  527—528,  596, 

661—664,    716.    -    Gnúpufells- 

skógr  524,  605.  623,  661,  662. 
Gnýstaðir    í    Húnavatnssýslu    162, 

549. 
Goðdalir    í     Skagafirði     176-177, 

509,  563—564. 
Goðey,  sjá  Gautey. 
Godiscalcr     (»Godiseadr«)     biskup 

hinn  útlendi  148. 
Gorgonius  martyr  655. 
Gormr    hinn    gamli    Danakonungr 

30. 
Gormsson:  Haraldr. 
Gothar  (Gottar,  Gotter),  sjá  Götar. 
Gottormr,  sjá  Guttormr, 
Gottskálk  Jónsson  prestr  í  Glaum- 


REGISTR. 


831 


bæ  (f.  1524,  d.  1590)  >)  57,  77, 
101,  181,  183,  365,  433,  460, 
472,  479,  510,  553,  680,  682, 
771. 
góz  73.  94,  95,  117,  119,  122,  127, 
143,  193,  201,  207,  255',  274, 
297»,  298,  323,  326,  337»,  350, 
353  (opt),  354,  355,  357,  361, 
364,  366',  368s,  3693,  370,  3713, 
372,    376,    379,    391,    393,    394, 

400,  422,  4273,  440,  441,  442, 
450,  453.  454,  481 3,  4842, 
485,  486,  487,  500',  502,  573, 
623,  627»,  632,  636,  640,  641, 
643',  649,  651,  658',  659,  665, 
687,  696,  697,  719,  76P.  — 
grænlenzkt  góz  441.  —  íslenzkt 
góz  441. 

Grafarsandr  i  Eyrarsveit  107. 

Grágás  33. 

Grákollsstaðir     (Grakotllstadir)     á 

Rangárvöllum  635—636. 
grandi,  grandar  272,  273,  457. 
granni,  grannar  9. 
Grapstjörn  í  Þistilsfirði  2. 
gras,  grös  136,  139,  164,  230,  3372, 

401,  536.  —  upphöggvið  gras 
159,  337,  398,  426,  462,  544.  — 
grasalestr  253,  515.  —  gras- 
nautn  3,  141,  210,  324. 

Grasdalsá  í  Vopnafirði  236. 
Graslaukshólmr  (Graslaugs-,  Gras- 

laus-h.)      eign     Grenjaðarstaðar 

579. 
Grasleysa  (grasleysa?),    fjörumark 

Kirkjulands  í  Landeyjum  190. 
Gregorius  Haldórsson  prestr  syðra 

(1367)  213. 
Gregorius  páfi  hinn  fyrsti  102,  194, 

425,  620.  —  Gregorij  kirkja  775. 

—  Gregoriusmessa  72,  112,  733. 
greiði  507. 


')  Það  er  nú  víst,  að  séra  Gottskálkr  er 
dáinn  fyrir  II.  Aug.  1592  og  Árni  Magnús- 
son  segir  hann  hafa  látizt  1590  (Fornbr.  afskr. 
5735,  5048). 


Greinjaðarstaðir,     sjá    Grenjaðar- 

staðir. 
Grendalir  í  Flókadal  483. 
Grenjaðarstaðir    (  — staðr)    í    þing- 

eyjarsýslu    116—120,    133-134, 

186,    187,    271,    352—354,    485, 

507,  508,    509,    5101,    573,   576, 

577,    578—582,    626-627,    674, 

675,  676,  680,  709,  710—711. 
Grensá,  rekamark  Hofstaða  345. 
Grensholt  í  Víðvikrsveit  54. 
greptrun,  sjá  gröptr. 
Grettisskáli  á  Kili  609. 
Grikklandshaf  5. 
Gríma(r)sgilsbotn      í    Eystrahrepp 

380. 
Grimesby  á  Englandi  770. 
Grímkell  biskup    í  þrándheimi  20, 

25,  35,  40,  49. 
Grímkelsgil  í  Loðmundarfirði  240. 
Grímr  Arason  nyrðra  (1391)  461. 
Grímr  Egilsson  syðra  (1412)  742. 
Grímr  Eyjólfsson  í  Eyjafirði  (1401) 

661. 
Grímr  Helgason  (1380)  351. 
Grímr  Loðmundarson  12. 
Grímr     Magnússon      lögsagnari     í 

Langholti    (d.    1723)    297,    344, 

653. 
Grímr  ómagi  á  Hólum  (1388)  418. 
Grímr  skjökt  á  Hólum  í  Hjaltadal 

(1388)  418. 
Grímr  Skútuson  biskup  í  Skálholti 

44,  149. 
Grímr  Thomsen  dr.  phil.  á  Bessa- 

stöðum  215. 
Grímr      Thorkelin     leyndarskjala- 

vörðr  763,  767,  768. 
Grímr  þórarinsson  prestr  á  Mel  í 

Miðfirði  (1389  og  þar  eptir;  enn 

á  lífi  1402)  166,  207,   535.    536, 

678,  679,  707. 
Grímr  þorsteinsson  lögmaðr  703 — 

704. 
Grímsdóttir:  Þorgerðr. 


832 


KEGISTR. 


Grímsey    (réttara:     Gimsey,     fyrir 

Skíðunni  í  Noregi)  294. 
Grímsey  í  Orkneyjum  51. 
Grímsnes(ið)  í  Árnessyslu  113. 
Grímsson:    Ari.    Arni.  Björn.   Jón. 

Ketill.     Magnús,    N  .  ....    Oddr. 

Ólafr,     Páll.    Sveinn,    Svertingr. 

þorvarðr. 
Grím(s)staðir  í  Landeyjum  219. 
Grímsstaðir  í  Norðr-Múlasvslu  232. 
Grímsstaðir    í    Suðr-þingeyjarsýslu 

187. 
Grímntungur  í  Vatnsdal   161-162, 

541—542. 
Grímuvík  í  þistilsfirði  135. 
Grind  (»Grund<)   á  Galmansströnd 

við  Steingrímsfjörð  106.  327.  634, 

656,  772, 
grindajárn,    grindabrauðsjárn,    sjá 

búsgagn. 
Grindarás  í  Austfjörðum  238. 
Grindavík  í   Gullbringusýslu    221J, 

749. 
grip  (sbr.  rán,  stuldr)  94. 
Gripdeild  í  Austfjörðum  238. 
gripr,  gripir  298,    379.    439,    4922. 

643,  663.    —    hundraðsgripr  53, 

108.  —  sæmilegr  gripr  667. 
Gripsgjá  undir  Vágsfjöllum  238. 
grís,  grísir  (sbr.  svín)  324,  439. 
Grísahvoll  í  Helgafellssveit  326. 
Grísará  í  Eyjafirði  654-655,  716. 
Grisen  í  Björgvin  731. 
Gríshóll  538,  592.     Sjá  Miðsmorg- 

unshóll. 
grjót   (sbr.    steinn):    grjótker,    sjá 

kirkja.    —    mógrjót  í  Hólakirkju 

610.  —  altari  úr  steini   607.  — 

grjótgarðr  617 — 6í8,  69S.  —  grjót- 

gil  514.  —  grjótskriða  589,  593. 

—  grjótvarði  398. 
Grjótá    (Grjótárland)    í     Hörgárdal 

295. 
Grjótá  í  Skagafirði  409,  429,  565. 
Grjóteyri  í  Andakíl  32.    125-126, 

772. 


Grjótgarðr  í  Hörgárdal  521. 
Grjótgil  fyrir    sunnan    Skorradals- 

vatn  250. 
Grjóthryggr  á  Öxnadalsheiði  565. 
Grjótnesreki  á  Melrakkasléttu  579. 

586. 
Gróa  Jónsdótlir  nyrðra  (1353)  71. 
Gróa  Oddsdóttir  (1375)  296.  298. 
Gróa  þorgrímsdóttir  (1369)  255. 
Gróá  í  Norðr-Múlasyslu  236. 
Gróhóll    í    Laxárdal    í     Skagafirði 

337. 
gross  (sbr.  matr)  289. 
Grossey  á  Orkneyjum  50. 
Gróuholt  í  Staðarsveit  á   Snæfells- 

nesi  344. 
Gróulækr  í  Staðarsveit  344. 
Gróutjörn  í  Staðarsveit  344,  3462. 
Grund  634,  sjá  Grind. 
Grund  hin    syndzsta    í  Blönduhlíð 

485. 
Grund  í  Eyjafirði  3—4.    366,    458. 

463.  507.  509,   523-524.    604— 

605,    619—621,    623—624,    685, 

702,  734,  735. 
Grund  í  Skagafirði  (sbr.    Grund    í 

Blöndublíð)  408.  413. 
Grund  í  Svarfaðardal  392,  514. 
Grund  í  Vestrhópi  167. 
Grund  í  þorvaldsdal  í  Eyjafjarðar- 

sýslu  295. 
Grundarbréf  184. 
Grundarfjörðr    í    Snæfellsnessýslu 

15. 
Grundarland  á  Höfðaströnd  411. 
Grundarrekar  455.  457  —  458. 
Grundarskáli  í  Sléttublíð  278.  282. 

286. 
Grunnafjörðr    í    Borgarfjarðarsýslu 

14. 
Grunnasundsnes    í    Helgafellssveit 

315. 
Grunnavík    í    ísafjarðarsýslu    229. 

366,  437. 
Grýtubakki  í  Höfðahverfi  392.  507, 

508.  570—571. 


REGISTR. 


833 


græðsla  (sjúkdóma)  183. 

Grænadý  á  Skógarströnd  349. 

Grænahlíð  í  Flókadal  483. 

Grænanes  í  Norðfirði  eystra  233. 

Grænhöfði,  landamerki  Bólstaða- 
hliðar  421. 

Grænilækr  í  Svarfaðardal  514. 

Grænland,  Grænlendingar  19,  20, 
24,  27,  39,  44,  46,  52—53,  56, 
58,  308,  309,  432—441,  493,  720 
— 721,  756. —  Grænlandsóbygðir 
20. 

gröf,  grafir  (sbr.  torf)  236,  3802, 
394,  566,  588,  6032,  625.  —  tví- 
tug  gröf  292.  —  fertug  gröf  394. 
—  grafagerð  484. 

Gröf,  eyðijörð  í  Grímstungnaþing- 
um  161,  541. 

Gröf  á  Höfðaströnd  566. 

Gröf  á  Landi  218. 

Gröf  í  Mosfellssveit  69,  597. 

Gröf  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnesi 
81. 

Gröf  í  Sökkólfsdal  í  Dalasýslu  678. 

Gröf  í  Víðvíkrsveit  54,  74—75, 
409. 

Grðnahlíð.  sjá  Grænahlíð. 

Grönlandia  þormóðar  439. 

gröptr  líka,  greptan  103,  159,  161, 
266,  267,  330,  338,  391,  435, 
688,  709.  —  graptarkirkja  706. 

guð  almáttugr  (allsvaldandi,  alls- 
voldugr,  guð  drottinn,  guð  faðir) 
8,  87,  89,  100,  110.  152,  161, 
168.  183.  1852,  187,  206,  2072, 
212,  218,  219,  221,  222,  223, 
2252,  2272,  2292,  230,  2312,  240, 
249,  253,  256,  324,  329,  3912, 
392,  4412,  442,  470,  511,  516, 
517,  519,  520,  5212,  522,  524, 
525,  526,  527,  5292,  534,  537, 
540,  541,  542,  543,  544,  5452, 
546,  547,  5482,  549,  550,  5512, 
552,  554,  5552,  556,  557,  5582, 
5592,  561,  562,  563,  569,  570, 
571,    576,    578,    584,    585,    586, 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


588,  589,  606,  610,  652,  655, 
666,  680,  682,  683*.  6883,  6892, 
7013,  7034,  7632.  -  guðs  getara 
jumfrú  sancta  Maria  186.  — 
guðs  helgir  menn  655,  666,  682, 
683,  685,  701,  702.  —  guðs 
kirkja  367.  —  guðs  líkami  128, 
465,  467,  468,  469,  471,  472^ 
474,  475,  616.  —  guðs  lög  185, 
721,  734,  756.  -  guðs  móðir 
(heilög  guðs  móðir,  guðs  signaða 
móðir,  guðs  háleita  móðir,  guðs 
sætasta  móðir)  Maria  170,  172, 
206,  2292,  231,  256,  324,  391, 
532,  551.  599,  655,  666,  671, 
680,  682,  685,  701,  702.  —  guðs 
postular  186.  —  guðs  sacramenta 
470.  —  guðs  sonr  (lifanda  guðs 
son)  185,  703.  —  guðspjall  1512. 

—  guðspjallabók  151.    Sjá  kirkja. 

—  guðs  vinir  185,  257.  —  guðs 
þakkir  672.  —  guðsþjcmusta  615. 

Guðbiarðr,  sjá  Guðbjartr. 
Guðbjartr  Eyjólfsson  prestr  nyrðra 

og  ráðsmaðr  klaustrsins  á  þing- 

eyrum    (1379—1391)    336—337, 

349-350,    374—375,    385,    387, 

424,  455. 
Guðbjartsson :  Árni,  Ásgrímr. 
Guðbrandr  Jónsson  prófastr  í  Vatns- 

firði  120. 
Guðbrandr    Vigfússon    prófessor    í 

Öxnafurðu  12. 
Guðbrandr    þorláksson     biskup    á 

Hólum  66,    77,    454,    609,    644, 

706. 
Guðbrandsdalir  í  Noregi  30. 
Guðdalir,  sjá  Goðdalir. 
Guðey  í  Orkneyjum  50. 
guðfeðgin  1912. 
Guðfinna  þorgeirsdóttir,  kona  Ás- 

geirs  Árnasonar  (1415)  759—760. 
Guðini,  sjá  Guðni. 
Guðlaug  (c.  1530)  152. 
Guðlaug  Ketilsdóttir,  Skeggjasonar 

(1402)  679. 

53 


834 


REGlSTR. 


Guðlaugr  Sveinsson  prófastr  í  Vatns- 
firði  779. 

Guðlaugshamar,  rekamark  Hofstaða 
345. 

Guðlaugshöfði  í  Strandasýslu  656. 

Guðlaugsson:  Jón,Sigurðr,  Stephán, 
Sölvi,  Vermundr.  Porgils. 

Guðlaugstungur,  afréttfráEyvindar- 
stöðum  352. 

Guðmundardóttir :  Haldóra,  Katrín. 
Kristín,  Sigríðr,  Solveig.  þor- 
björg. 

Guðmundareyjar  fyrir  Skógarströnd 
326. 

Guðmundarlón  á  Langanesi  236, 
577. 

Guðmundarson :  Ámundi,  Andrés, 
Ari,  Arngrímr,  Árni,  Arnór,  Bárðr, 
Bergr,  Böðvar,  Eggert.  Einar, 
Eiríkr,  Gunnar,  Haldór,  Hjalti, 
Hrafn,  Illugi,  Jón,  Ketill,  Magnús, 
Narfi,  Ólafr,  Sigmundr,  Sigurðr, 
Snjólfr,  Sölmundr,  Vermundr. 
Vigfús,  þórarinn,  þórðr,  Porgils, 
Porsteinn.  Porvarðr. 

Guðmundr  ábóti  á  þingeyrum  181, 
311. 

Guðmundr  Andrésson  frá  Bjargi 
(d.  1654)  336,  424,  434—435,  438 
—439,  604,  717,  741. 

Guðmundr  Arason  góði  biskup  á 
Hólum  (d.  1237)  24,  39,  44,  150, 
152,  163,  172,  177,  205-207, 
309,  550,  562,  611,  682,  683.  — 
ártíðardagr  hins  góða  Guðmund- 
ar.  jafnlein^dardagr  Guðmundar 
biskups,  Guðmundardagr  296, 
417,  501,  752. 

Guðmundr  Arason  ábóti  á  Helga- 
felli  312,  326,  395.  431.  432. 
646. 

Guðmundr  Árnason  (1386)  389. 

Guðmundr  Asmundarson  í  Skaga- 
firði  (1409)  727. 

Guðmundr  Bjálfason  ábóti  í  Veri 
29,  153,  312. 


Guðmundr  Einarsson  prestr  í  Húna- 

vatnsþingi  (1359)  131. 
Guðmundr  Einarsson  nyrðra  (1394) 

497,  5002. 
Guðmundr    Einarsson     á     Hrafna- 

björgum  í  Hörðadal   (1405)   697 

-698. 
Guðmundr  Eiríksson  (1375)  295. 
Guðmundr  Færeyjabiskup   23,  27, 

38,  43,  51. 
Guðmundr  Gilsson  prestr    í  Saur- 

bæ    á    Kjalarnesi    (c.    1340)    og 

officialis  82,  342. 
Guðmundr,   er   gefr  Grenjaðarstað 

reka  579. 
Guðmundr  Hákonarson,    þormóðs- 

sonar.  faðir  Jóns  lærða  436. 
Guðmundr  Hallason  nyrðra  (1351) 

54. 
Guðmundr  Hávarðsson  (1624)  181. 
Guðmundr  Hjaltason  bóndi  á  Felli  í 

Kinn    (1359—1386)    118,    393- 

394. 
Guðmundr  Illugason  vestra  (1388) 

427. 
Guðmundr    Jónsson   í    Þingeyjar- 

þingi  (1363—1371)  187,  271. 
Guðmundr  Jónsson  vestra    í   ísa- 

firði  (1387—1392)  399,  476. 
Guðmundr  Jónsson  prestr  í  Skaga- 

firði  (1383)  371. 
Guðmundr  Jónsson   prestr  í  Eyja- 

fjarðarsýslu    (1390—1399)    449, 

503,  642'). 
Guðmundr  Jónsson  (c.  1550)  152. 
Guðmundr     Jónsson     Hellna-     og 

Helgafellsprestr  (d.  1716)  313. 
Gudmundr  Jónsson  (1782)  779. 
Guðmundr    Ketilsson     í    Eyjafirði 

(1395)  595—596. 
Guðmundr  (kór),  prestr  í  Höfða  (um 

1394)  569. 
Guðmundr  Kristophorusson    prestr 

nyrðra  (1371)  271. 


1399. 


'•)  Mun  alt  vera  einn    maðr;    var   gamall 


REGISTR. 


835 


Guðmundr    Landbjartsson    nyrðra 

(1389-1409)  443,  726—727. 
Guðmundr  Marteinsson  (1679)  635. 
Guðmundr    á  Móbergi    í  Langadal 

(1379)  339. 
Guðmundr  ólafson  á  Ríp  í  Hegra- 

nesi  (1463)  529. 
Guðmundr     Sigurðarson     lögmaðr 

(1302-1318,     1321-1340)    9- 

10,  251. 
Guðmundr  Sigurðsson  vestra(1360) 

145. 
Guðmundr  Sigurðarson    »bóndic  í 

Eyjafjarðarsýslu    (1375),    líklega 

sonr  Sigurðar  lögmanns  296,  297 

-298. 
Guðmundr  í  Skagafirði  (1389)  430. 
Guðmundr  skáld  (d.  1330)  633. 
Guðmundr    skipmaðr    á    Hóíum    í 

Hjaltadal  (1387-1389)  406,428. 
Guðmundr  Snorrason,  Narfasonar, 

sýslumaðr  áSnæfellsnesi(d.  1354) 

53.  90. 
Guðmundr  Starrason  (1370)  270. 
Guðmundr    Steingrímsson    í   þing- 

eyjarþingi  (1410)  734. 
Guðmundr  Steinólfsson  á  Hólum  í 

Hjaltadal  (1388)  418. 
Guðmundr    Steinsson     Bergmann, 

skólameistari  á  Hólum  608. 
Guðmundr  Sveinsson  vestra  (1360) 

145. 
Guðmundr  Sveinsson  nyrðra  (1363 

—1377)  187,  316. 
Guðmundr  prestr  á  Söndum  í  Dýra- 

firði  (c.  1358)  126. 
Guðmundr  þórðarson  í  Rangárþingi 

(1406)  712. 
Guðmundr  þorfinnsson  djákni  (1363) 

201. 
Guðmundr    þorgeirsson    í   Teigi   í 

Fljótshlíð  (1399)  648. 
Guðmundr  þorsteinsson,    Skeggja- 

sonar  12. 
Guðmundr      þorsteinsson      (1369) 

250. 


Guðmundr    þorsteinsson    prestr  á 

Valþjófsstað     (1384—1405,    eða 

leingr)  638—639,  705-706. 
Guðmundr  þorsteinsson  í  Eyjafirði 

(1395)  595. 
Guðmundr    þorsteinsson    í  Skaga- 

firði  (1414)  755. 
Guðmundr    þorvarðsson     ábóti    á 

Helgafelli  30,  154,  312. 
Guðmundr  Önundarson  (1379)  336. 
Guðnason:  Björn,  Eiríkr,  Jón. 
Guðni    Oddsson    lepps,    á    Hóli   í 

Bolungarvík  494,  495. 
Guðni  Sæmundarson  nyrðra  (1399) 

641. 
Guðný  Böðvarsdóttir,   þórðarsonar 

13,  495,  777. 
Guðný    Sölmundardóttir    á   Holta- 

stöðum  (1360)  142—144. 
Guðný  Pórðardóttir,  kona  Filippuss 

Gíslasonar  í  Haga  735—736. 
Guðný  þorsteinsdóttir,  kona  Hösk- 

uldar   Runólfssonar    (1409)  722. 
Guðnýjarstaðir  í  Helgafellssveit  107, 

144,  226. 
Guðolof  (sbr.  Guðólfr)  11. 
Guðólfr  (sbr.  Guðolof)  6. 
Guðríðr  Ingimundardóttir  kona  Vig- 

fúsar  Hólms  616—617,  765. 
Guðríðr.  arfi  Sölva  prests  Brands- 

sonar  (1391)  455. 
Guðrún   Bjarnadóttir,  Gunnarsson- 

ar  (d.  fyrir  1406)  713. 
Guðrún  Bjarnadóttir  prófentukona 

á  Reynistað  (1380)  354,  357. 
Guðrún  Brandsdóttir  í  Rangárþingi 

(1636)  191. 
Guðrún    Einarsdóttir    prests    þor- 

varðssonar  (1401)  666—667,  668 

-669. 
Guðrún  eldri  191. 
Guðrún  (griðkona)  í    Bjarnastaða- 

hiíð  (1388)  417. 
Guðrún,    griðkona  á  Hólum  (1388) 

416. 


53* 


836 


REGISTR. 


Guðrún  Gunnarsdóttir,  Eyjólfssonar 

(1406)  713. 
Guðrún  á  Hofstöðum  (1388)  416. 
Guðrún  á  Hofstöðum  önnur  (1388) 

416. 
Guðrún    í   Holti   í   Fljótum  (1388) 

417. 
Guðrún,    kona    í     Húnavatnsþingi 

(1397)  618-619. 
Guðrún  Ólafsdóttir  frá  Æðey  435. 
Guðrún     Rögnvaldsdóttir      nyrðra 

(1351)  54. 
Guðrún  kona  Sigurðar  þorleifsson- 

ar  (1377)  319. 
Guðrún  Skaptadóttir,  Oddssonar  í 

Marbæli  (1393)  488. 
Guðrún  Snorradóttir  (í  Haga  1404) 

688—689,  699,  737,  747. 
Guðrún  Stephánsdóttir  í  Djúpadal 

(c.  1700)  618. 
Guðrún  Styrsdóttir  hústrú  á  Ökr- 

um  (1369-1410)  251,    708,  731 

—732. 
Guðrún   Sæmundardóttir    í   Húna- 

vatnsþingi    (fyrir     1409)    726— 

727. 
Guðrún  Vermundardóttir    í    Reyk- 

holtsdal  (1397)  619. 
Guðrún  þórðardóttir  á  Barðaströnd 

(1411)  736—738. 
Guðrún  (eða  Sigríðr)  dóttir  þórdís- 

ar  Snorradóttur.  Sjá  Steinunn. 
Guðrún  Porgilsdóttir,  Pétrssonar  (d. 

fyrir  1410)  733—734. 
Guðrún  þorsteinsdóttir  rangláts  7. 
Guðrún  þorvarðsdóttir,  systir  Ein- 

ars  prests  og  kona  Narfa  Páls- 

sonar  (1401)  667. 
Gudthormr,  sjá  Guttormr. 
Guðvarðsdóttir:  þórný. 
Guðvarðsson:  Eyjólfr,  þórvarðr. 
guðvefr,  sjá  klæði. 
Gufudalr  í  Barðastrandarsýslu  366, 

774. 
Gufufjörðr     í     Barðastrandarsýslu 

15. 


Gufunes  með  Sundum  598. 
Gufuskálar    undir    Jökli    81,    112, 

139—142,  326,  634,  773.  —  Gufu- 

skálamenn  141. 
Gufustaðir,  sjá  Ljúfustaðir. 
Guido  de  Cruce  frá   Mirepoix  203 

—205. 
Gulaþingslög  35. 
gull  328.    —     gullbaugr   687.     — 

brent   gull    290.    —    koparböllr 

gyldr  288.    —    (fingr)-gull    288, 

612.  717.  —  hani  með  kopar 
forgyltr    565.    —    gullhlöð    288, 

613.  —    gullkaleikar  145-146, 

288,  6062.  611.  —  gyltir  (silfr)- 
kaleikar  32,  81,  193,  301,  342, 
366,  401.  —  gullvippaðir  klútar 

289.  —  krossar  gyltir  og  gull- 
lagðir  81,  100,  110,  158,  160, 
198,  214,  238,  242,  249,  656.  •- 
gull-lagðr  skjöldr  512.  —  gyldar 
spírur  212,  289,  613,  717—718. 
—  textaspjald  forgylt  581.  — 
gullþráðr  289. 

Gullhellisvík      (»Gullhettvík«)      á 

Skagaströnd  398,  423. 
Gullreki  á  Skaga  280,  284. 
Gunnar    Andrésson     (1375—1415) 

299-300.  7591). 
Gunnar  Andrésson   í   Rangárþingi 

(1636)  191. 
Gunnar      Björnsson      ráðsmaðr    í 

Björgvin  (1389)  440. 
Gunnar    Eyjólfsson   í    Auðbrekku 

(d.  fyrir  1406)   713-714.     Sbr. 

Gunnar  Pétrsson. 
Gunnar      Gilsson,      (Finnssonar?) 

prestr    í  Reykholti    (1393—1398 

eða  leingr)   82,    502,    619,    626. 

Sbr.  Gunnar  prestr  í  Miklaholti. 
Gunnar  Guðmundsson  (á  Helgafelli 

1389)  432. 
Gunnar    Gunnarsson    í    Langadal 

nyrðra  (1408)  719. 


')  Getr  verið  einn  maðr. 


REGISTR. 


837 


Gunnar  Hákonarson  nyrðra  (1406) 

713. 
Gunnar      Hamarsbiskup      (1442— 

1473)  46. 
Gunnar    Hjarandason    lögmaðr    í 

Björgvin  178. 
Gunnar  Holk    biskup    í    Ósló    42, 

45. 
Gunnar  Ólafsson  (1388)  423. 
Gunnar  Pétrsson  í  Auðbrekku  (1371 

—1394     eða    leingr)    294—296. 

386,  516,  521.    Sbr.  Gunnar  Eyj- 

ólí'sson. 
Gunnar  prestr  í  Miklaholti  (c.  1355) 

82.    Sbr.  Gunnar  Gilsson. 
Gunnar  þórðarson  prestr  (í  Skapt- 

árþingi  1390)  450. 
Gunnar   þorkelsson    prófentumaðr 

á  þingeyrum  (1385)  385. 
Gunnarsdóttir :  Guðrún,  Ingunn. 
Gnnnarsholt  á  Rangárvöllum  217, 

635—636.   —    Gunnarsholtsbréf 

635. 
Gunnarsson:  Bjarni,  Einar,  Gunn- 

ar,  Haldór,  Haukr,  Pétr,  Vigfús, 

þorkell,  Porsteinn,  Örnólfr. 
Gunnarstaðir  í  Pistilsfirði  2,  331— 

332. 
Gunnbjarnareyjar  ( — sker)  434, 435, 

437,  438,  439. 
Gunnbjörn     í     Gunnbjarnareyjum 

439. 
Gunnfríðarstaðir  í  Langadal  622. 
Gunnlaugr  í  Borgarfirði   eystra  (á 

16.  öld)  238. 
Gunnlaugr  Magnússon  (1397)   617. 
Gunnlaugr  prestr  (1636)  191. 
Gunnlaugr   Stephánsson   (ábóta)  í 

Núpufelli  (á  lífi  1363)   209,  663. 
Gunnlaugr  Teitsson  (1410)  733. 
Gunnlaugr    þorvarðsson    í    Reyk- 

holtsdal  (1397)  619. 
Gunnlaugshöfði,    landamerki    Kal- 

manstungu  624. 
Gunnlaugsson :   Árni,    Björn  Blön- 

dal,  Jón,  Ólafr,  Stephán. 


Gunnólfsá    í    Ólafsfirði    277,    281, 

285,  458,  459. 
Gunnólfsvík    á  Langanesströndum 

236. 
Gunnsteinn     ábóti     á     þingeyrum 

(1363-1385)  186,200-201,207, 

246-247,  251—252,  270,  275— 

276,    287,    288,    311,    321,  360, 

361,  373,  374,  375,  385-386. 
Gunnsteinn  Marteinsson  í  Eyjafirði 

(1401—1403)  661,  687. 
Gunnsteinsstaðateigr     í    Axarfirði 

652. 
Gunnsteinsstaðir  í   Langadal    169, 

280,  284,  332,  545-546. 
Gutreda,  sjá  Guðríðr. 
Guttormr  biskup   í    Stafangri    37, 

43,  47. 
Guttormr      Bjarnason      kaupmaðr 

(1409)  723. 
Guttormr  erkibiskup  í  Niðarósi  21, 

25,  35,  40,  49. 
Guttormr  ívarsson  (í  Rangárþingi 

1406)  713. 
Guttormr    Jónsson    (skráveifu?)    á 

Snæfellsnesi  (1366)  210. 
Guttormr  Örnðlfsson  á  Staðarfelli 

(1383    og    þar   eptir)   364—365, 

384,  506,  728—729. 
Guttormsson :  Bjarni,  Hálfdan,  Helgi, 

Jón,  Loptr,  Nikulás. 
Guþþormr,  sjá  Guttormr. 
Gyða  (á  Hólum   í   Hjaltadal  13»8) 

418. 
Gyða  Salomonsdóttir  fylgikona  Hal- 

dórs    prests    Loptssonar    (á    lífi 

1403)  687s. 
Gyða  Sölmundardóttir  13. 
Gyðrún,  sjá  Guðrún. 
Gýgjarhamar  í  Skagafirði  603. 
Gýgjarhorn  í  Axarfirði  579. 
gyllini  67. 

gylta  324.     Sbr.  svín. 
Gyrðir,  sjá  og  sbr.  Gyrðr. 
Gyrðir  bóndi  á  Snæfellsnesi  (1354) 


838 


REGISTR. 


Gyrðr  ívarsson  biskup  í  Skálholti 
(d.  1360)  32,  44,  67—70,  77,  78 
—95,  99-110,  113—115,  120— 
127,  128—130,  145—146,  148. 
150,  182,  225,  2263,  248,  304, 
309,  325,  342,  466,  473,  475. 
494,  506,  596.  606,  633,  634», 
708,  732. 

Gyrðr  biskup  í  Stafangri,  sjá 
Giurdir. 

Gyrðsson:  Finnr. 

gæði  (ítök)  384,  401. 

Gæfuarðr,  sjá  Gjafvarðr. 

gæsir  259. 

Gæilar,  sjá  Geilar. 

Gönguskörð  496,  sjá  Skörð  í  Skaga- 
firði. 

Gótar  (Gothar,  Gothi,  Gottar,Gott- 
er)  361,  365,  367,  376,  377,  384, 
386,  393,  396a,  397.  399,  424, 
425,  427,  428,  443,  768. 

Götudalr  í  Strandasýslu  231. 

Götur  í  Dýrafirði  (sbr.  Saurar  í 
Vilchinsbók)  330. 

Götuvík  í  þistilsfirði  2. 

Götuvötn  á  Skógarströud  349. 

Háakinn  í  Loðmundarfirði  97. 
Háamýri  323,  sjá  Hagarnýri. 
Háaöxl  í  Langadal  333. 
Háey  fyrir  Barðaströnd  301. 
Háfaberg  í  Pistilsfirði  134. 
Háfafellsvatn  í  Hvítársíðu  625. 
Háfagerðseingi  í  Dufgusdal  345. 
Háfahraun,    landamerki   Kalmans- 

tungu  624,  625. 
Háfahraun  í  Skagafirði  318. 
Háfamöl,    reki    frá    Auðkúlu    160, 

542. 
Háfaveggir  á  Múlavatnsheiði  251. 
Haffjarðará.  sjá  Hafsfjarðará. 
Hafgrímr,  maðr  nyrðra  (1403)  687. 
Hafgrímsstaðir     í      Tungusveit     í 

Skagafirði  176,  532,  611. 
hafísar  436. 
háfjall  337,  539,  593. 


Hafliðason:  Einar,  ívar,  Jústínus, 
Magnús,  Sigurðr,  Steinn,  þor- 
kell. 

Hafliði  ábóti  á  Munkaþverá  311. 

Hafliði  húskarl  á  Hólum  (1388) 
414. 

Hafliði,  í  Skagafirði  (1408)  718  (ef 
til  vill  hinn  sami). 

Hafliði  Magnússon  prestr  á  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshhð  (1363—1367) 
188—189,  209,  212. 

Hafliði  Magnússon  (1366)  210. 

Hafliði  Steinsson  prestr  á  Breiða- 
bólstað  í  Vestrhópi  (d.  1319) 
167. 

Hafliði  Steinsson  prestr  nyrðra 
(1385)  383. 

Hafliði  þorvaldsson  ábóti  í  Hítar- 
dal  31,  154. 

Hafnardalr  í  Kirkjubólsþingum  í 
ísafirði  704—705. 

Hafnarfjörðr  í  Gullbringusýslu  14. 

Hafnarhólmr,  rekaland  Staðar  á 
Reykjanesi  196. 

Hafnarnes  í  Strandasýslu  (sbr. 
Hamarsnes,  sbr.  DI,  II,  408)  90, 
106,  231,  328,  634. 

hafnarvoð  (— ir)  78,  100, 159,  164, 
169',  172,  174,  176,  177,  225, 
227,  275,  298',  306,  317,  318, 
333,  334,  337,  379,  406,  407, 
408  (opt),  409  (opt),  410  (opt), 
411  (opt),  412  (opt),  414  (opt), 
415*.  4162,  417,  418»,  424,  426, 
430,  431,  4622,  477,  478,  480, 
486,  4882,  5042,  513,  514,  515, 
521,  527,  529,  536',  545,  546, 
548,  556,  562,  563,  566,  567, 
582,  622,  630,  640,  665»,  685, 
752.  —  hvítar  hafnarvoðir  491. 
—  óþæfðar  hafnarvoðir  til  ílegu 
406. 

Hafnir  í  Gullbringusj!slu  597. 

Hafnir  í  Siglufirði  277,  282,  285. 

Hafnir  (Höfn)  á  Skaga  nyrðra  184, 
185.  —  Hafnabréf  1842. 


REGISTR. 


839 


Hafr  skipmaðr  á  Hólum   í  Hjalta- 

dal  (1387—1388)  406,  414. 
Háfr  í  Holtum  269. 
Háfr  í  Reykholtsdal  123. 
Hafrafell  í  Axarfirði  652. 
Hafrafellstunga    í    Axarfirði    157. 

507,    508,    510,    511,    553,    589, 

651-652,  753—754. 
Hafragil  (hið  nyrðra)    í    Arnarfirði 

91,  92,  776. 
Hafragil  í  Laxárdal  (austan  Skaga) 

426. 
Hafragjá  í  þingeyjarsýslu  456,  4572, 

458,  459. 
Hafralón  í  þistilsfirði  2,  331.   Sbr. 

Haralón. 
Hafrárgil,     landamerki     Kalmans- 

tungu  624,  625. 
Hafrbjarnarstaðir  á  Rosmhvalanesi 

597. 
Hafrey    í  Laxá    í   Suðr-þingeyjar- 

sýslu  576. 
hafrhvalr  289. 

Hafrsfell  í  Hnappadalssýslu  82. 
Hafrsfjörðr  i  Hnappadalssýslu  15. 
Hafrstaðir  í  Hnappadalssýslu  86. 
Hafrstaðir      (Hafstaðir)     á    Skaga 

nyrðra  171,  532,  599. 
bafsbotn  leingst  í  norðri  20. 
Hafsfjarðará(Haffjarðará)  í  Hnappa- 

dalssýslu  84,  595.  —  Haffjarðar- 

árós  305. 
Hafsfjarðarey       (Haffjarðarey)      í 

Hnappadalssýslu     82-83,    225, 

305. 
Hafuaberg,  sjá  Háfaberg. 
Háfubakkar  í  Miðfirði  í  Norðr-Múla- 

sýslu  236. 
hafvillur  436. 
Hafþórsson:  Sigurðr. 
Hagagarðr  í  Blönduhlíð  564. 
Hagagarðr  í  Kræklingahlíð  620. 
Hagagarðr  í  Morudal  301. 
Hagagarðr  á  Snæfellsnesi  112. 
Hagagarðsendi  í  Miðfirði  707. 


Hagamýri    (Háamýri)    undir    Jökli 

323 J. 
Haganes  (ytra  og  syðra)  í  Fljótum 

2782,  2822,  286'2,  645. 
hagi,   hagar    112,    137,    159,    198, 

210,  544.    —    hagbeit,  hagabeit 

83,  170,  340,  402,  546,  691,  692, 

693,  694,  695.  -  hagagarðr  144, 

301. 
Hagi  á  Barðaströnd  193—194,  300 

-301,  688—689,  699—700,   716 

—717,  735-736,  736—741,  742 

—748,  775.  —  Hagi  hinn  minni 

193,  301,  775. 
Hagi  í  Hraunhrepp  á  Mýrum  84. 
Hagi  í  Seltjarnarneshreppi  597. 
Hagi  í  Skagafirði  408,  413,  429. 
Hagi    á    Strönd    (Árskógarströnd) 

513. 
hákall  289.     Sbr.  háskerðingr. 
Hákell,  sjá  Hallkell. 
Hákon    Andrésson    djákni    (1380) 

351. 
Hákon  Árnason  sýslumaðr  í  Klofa 

(d.  1608)  190. 
Hákon  bóndi  í  Hvammi  í  Eyjafirði 

(1390)  449. 
Hákon  Eiríksson  jarl   í  Noregi  (d. 

1029)  29. 
Hákon  jarl  galinn  29. 
Hákon  Gizurarson  galla  í  Víðidals- 

tungu  (d.  1381)  538—539,  593. 
Hákon    Hákonarson   ungi   Noregs- 

konungr  29. 
Hákon  Hannesson  sýslumaðr  í  Ár- 

nessþingi  292. 
Hákon  Haraldsson  góði  (Aðalsteins- 

fóstri)  Noregskonungr  29. 
Hákon  Jónsson  féhirðir  í  Björgvin 

(d.    1391)    369,    432,    433,    440, 

441. 
Hákon    Magnússon    (Magnus)    há- 

leggr,  Noregskonungr    (d.   1319) 

29,  75—76,  116,  135,  733,  734. 
Hákon     Magnússon,      Eiríkssonar, 

Noregskonungr  (1355—1380)  178 


840 


KEGISTR. 


—179,  209,  252,    255.  273,  274, 

294,    297,    299-300,    317,    349, 

350,   355,   359,    362,    368,    432, 

441.  493,  494,  697. 
Hákoii  Magnússon  þórisfóstri,  Nor- 

egskonungr  29. 
Hákon  Ormsson  sýslumaðr  Rangæ- 

inga  (d.  1656)  71,  132,  187.  374, 

381,  604,  641,  717,  741,  749. 
Hákon  Óslóarbiskup  og  erkibiskup 

í  Niðarósi  21,    22.    26.   35,    36, 

40,  41.  45,  49. 
Hákon      Sigurðarson     herðibreiðr, 

Noregskonungr  29. 
Hákon  Sigurðarson   jarl    hinn  ríki 

(Hlaðajarl)  29. 
Hákon  Stafangrsbiskup  37,  43. 
Hákon  Stafangrsbiskup  hinn  annar 

38,  47. 
Hákon  Stafangrsbiskup  hinn  þriðji 

47. 
Hákon  Sverrisson  harmdauði,  Nor- 

egskonungr  29. 
Hákon  Svíakonungr  31. 
Hákon  þórisson  biskup  í  Björgvin 

37,  42,  48. 
Hákon  þormóðsson  í  Aðaldal  (fyrir 

1397)  618. 
Hákon  þormóðsson,    Salomonsson- 

ar  (d.  1597)  435,  436. 
Hákonardóttir :  Ingibjörg. 
Hákonar  saga  gamla  50. 
Hákonarson:     Eiríkr,     Gísli,    Guð- 

mundr,  Gunnar,  Hákon,  Höskuldr, 

Jón,  Ljótr,  Magnús,   Ólafr,  Páll, 

Pétr,  Sveinn,  Teitr.  þorleifr. 
Haldór    Arngeirsson,     Skúfssonar, 

bóndi  á  Barði  í  Fljótum  (1393— 

1395)  488,  601-604. 
Haldór    Bjarnarson    (Björnsson)    í 

Skagafirði      (1385—1406)      381, 

712. 
Haldör  Eiríksson  prestr  í  Eydölum 

(d.  1707)  360. 
Haldór  Eldjárnsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1398)  640. 


Haldór   á  Flugumýri  (1388-1389) 

416,  428. 
Haldór     Guðmundsson     á    Skarðs- 

strönd  (1401)  665. 
Haldór  Gunnarsson  (1399)  648. 
Haldór  Helgason  (1385)   379—381. 

382. 
Haldór    ísleifsson     í     Rangárþingi 

(1398)  636. 
Haldór  Jónsson   á  Snæfellsnesi  (c. 

1377—1389)  313,  432 
Haldór  Jónsson  bóndi  nyrðra  (1381) 

359. 
Haldór    Jónsson    prestr    og    ráðs- 

maðr  í  Skálholti  (1398)  635. 
Haldór  Jónsson    prófastr    í   Reyk- 

holti  483. 
Haldór  Knútsson  í  Eyjafirði  (1395) 

596. 
Haldór  Loptsson  prestr  og  officia- 

lis  (d.  1403)  281,  285,  359,  363, 

405,  421,    463,    485-486,    510, 

524,    543,   602,    603,    604-605, 

611,   619-621,    623-624,    642, 

652—655,  684-688. 
Haldór  Pálsson  í  Borgarfirði  (1398) 

626. 
Haldór  prestr  á  Sauðanesi  (c.  1380) 

555. 
Haldór  prestr   á    Völlum    í  Svarf- 

aðardal  (c.  1377-1394)  5133. 
Haldór  Símonarson  (1384)  373. 
Haldór    þorbergsson    lögréttumaðr 

á  Seylu  í  Skagafirði  606,  610. 
Haldór      Porsteinsson     prestr      á 

Þingeyrum  (d.  1642)  181. 
Haldóra    Eyjólfsdóttir    abbadís    í 

Kirkjubæ  154. 
Haldóra  Guðmundardóttir,   Hjalta- 

sonar  (1386)  393—394. 
Haldóra  Narfadóttir,  (Snorrasonar) 

í  Tjaldanesi  657. 
Haldóra   Snorradóttir    í   Dalasýslu 

(um  1410)  728. 
Haldóra  þorvaldsdóttir  (1364)  201. 


REGISTR. 


841 


Haldórsdóttir:  Cecilia,  Helga,  Ingi- 

ríðr. 
Haldórsson:    Bergþór.   Brandr,  Er- 

lendr.  Gregorius,  Höskuldr,  Jón, 

Kort,  Ófeigr,  Ólafr. 
Haldórsstaðir     í     Skagafirði     408, 

413. 
Haldórustaðir   (Halltórustaðir,    nú: 

Haldórsstaðir)  í  tíárðardal  187. 
Háleygjafylki  í  Noregi  30. 
hálfaukning  kostnaðar  377. 
Hálfdan  Einarsson  í  Nesi  í  Höfða- 

hverfi  (fyrir  1410)  734-735. 
Háldan  Fróðason  7.  12. 
Hálfdan     Guttormsson     prestr    og 

officialis  (1354—1382)  90,  708. 
Hálfdan  Loptsson  (1377)  316. 
Hálfdanarson :     Hallgrímr,     Hallr, 

Hrærekr,  Ketill,  Pétr. 
hálfkirkja    (sbr.    kirkja)    81,    158, 

162,    164,    168,    1692,  242.    244, 

248,   333,    453.    486.    537,    544, 

553,  573.  616,  620,  6702,  775. 
hálflenda  33. 
Halgoland    (Hálogaland)    í    Noregi 

440. 
Halla  griðkona  á  Fiugumýri  (1388) 

416. 
Halla  dóttir  Guðrúnar  7. 
Halladalr,  Hallárdalr  í  Húnavatns- 

sýslu  399,  501. 
Hallar,  sjá  Hallr. 
Hallbera  griðkona  á  Hólum  (1388) 

415. 
Hallbjarnarson:  Nikulás. 
Hallbjarnarstaðir  á  Tjörnesi  4. 
Hallbjarnarvörður    í    Hnappadals- 

sýslu  83. 
Hallbjörg     þorbjarnardóttir     kona 

Eiríks  þorbjarnarsonar  á  Harra- 

stöðum  (1388)  423. 
Halldís  að  Gníp  656. 
Hallfreðarson:  Jón.  þorfinnr. 
Hallfriðarstaðir    í  Eyjafjarðarsýslu 

503—504,  619-623. 


Hallgeir    þorgilsson    í    þingeyjar- 

þingi  (1367)  119. 
Hallgeirsstaðir  á  Langanesi  2, 156, 

553. 
Hallgrímr     Hálfdanarson,     Einars- 

sonar,  í  Nesi  í  Höfðahverfi  (1410) 

734-735. 
Hallgrímr  Jónsson  prófastr  íGlaum- 

bæ  9. 
Hallgrímr  Jónsson  djákni  (d.  1836! 

365. 
Hallgrímr  Magnússon   í  Kerlingar- 

dal  (1648)  291-292. 
Hallgrímsdóttir :  Hólmfríðr. 
Halli  Árnason  (1385)  381. 
Halli  Mársson    (í   Berunesí,    á  14. 

öld)  233. 
Hallkatla  Oddsdóttir,  Álasonar  12. 
Hallkell    Gíslason     prestr    (1390) 

452. 
Hallkell  Magnússon  ábóti  á  Helga- 

felli  30,  154,  312. 
Hallkell  Magnússon.    Gizurarsonar 

(1385)  382,  383. 
Hallkell  prestr  á  Sjávarborg  (fyrir 

og  eptir  1377)  173,  530. 
Hallkelsson:  Hallvarðr. 
Hallkelsstaðaskógr      í    -Hvítársíðu 

625. 
Hallormsstaðir  í  Skógum  232. 
Hallotta     griðkona     á     Flugumýri 

(1388)  416. 
Hallotta  Pálsdóttir   kona   Kolbeins 

Benediktssonar  (1377—1384)321. 

.375. 
Hallr  Andrésson    prestr    í    Skaga- 

firði  (1377-1383)  319,  371. 
Hallr  Einarsson,  þingeyingr  (1357) 

118. 
Hallr    á    Flugumýri    (1388-1389) 

416,  428. 
Hallr,  formaðr    á  Hólum  í  Hjalta- 

dal  (1387)  406. 
Hallr   Gizurarson    lögsögumaðr  og 

ábóti  í  Veri  og  á  Helgafelli  29, 

30,  153,  154,  3122. 


842 


REGISTR. 


Hallr  Gizurarson  (1384)  373. 
Hallr  Hálfdanarson  (1380)  355. 
Hallr  Hallsson  í  Rangárþingi  (fyrir 

1363)  188. 
Hallr  Hrafnsson   ábóti   á   Munka- 

þverá  28,  153,  310. 
Hallr  Jónsson  lögmaðr  3—4. 
Hallr     Jónsson     á     Möðruvöllum 

3-4. 
Hallr  Jónsson  prestr    í   Austfjörð- 

um  (1376)  308. 
Hallr  Kálfsson  áBarðaströnd  (1407 

-1412)     716—717,     736,     7382, 

739,  740,  742,  743,  744. 
Hallr    Kolbeinsson    í    Hvammi    í 

Norðrárdal   (c.  1354)    78,  304— 

305. 
Hallr  Magnússon  (1380—1390)  355, 

448. 
Hallr  Másson  prestr  í  Bólstaðahlíð 

og  á  Bessastöðum  (c.  1360)  159, 

463. 
Hallr  Nikulásson  (1360)  143. 
Hallr  ölafsson  prestr  nyrðra  (1393) 

485. 
Hallr  Ólafsson  nyrðra  (1409—1415) 

723,  733,  762. 
Hallr  Runólfsson,  Jónssonar,  djákni 

(1393)  635-636. 
Hallr  Sigmundarson  (1390)  449. 
Hallr    Svarthöfðason     í    Kalmans- 

tungu  og  Hvammi    í  Norðrárdal 

(1398—1399)  78,  624—626,  645. 
Hallr    (Hallar)    þorgilsson    (1384) 

377. 
Hallr  þórhallsson  í  Eyjafirði  (1401) 

661. 
Hallsson:    Björn,    Brandr,    Eiríkr, 

Eyjólfr,  Gizur,  Guðmundr,  Hallr, 

Höskuldr,  Ingimundr,  Jón,  Ketill, 

Ljótr,  Magnús,    Ólafr,    Sighvatr, 

Sigurðr.  þorgils,  þorsteinn. 
Hallsstaðir  á  Skarðsströnd  364. 
Hallsteinn  Jónsson  prestr  (í  Hítar- 

dal  1393)  491—492. 
Hallsteinn  Svíakonungr  31. 


Hallsteinsson :  Filippus,  Ingi. 
Halltórustaðir,  sjá  Haldórustaðir. 
Hallvarðr  biskup  í  Björgvin  26,  sjá 

Hávarðr. 
Hallvarðr  biskup   af    Hamri    hinn 

fyrri  22,  36.  41,  46. 
Hallvarðr   biskup    af  Hamri    hinn 

síðari  36,  41,  46. 
Hallvarðr  biskup  af  Ósló  42,  45. 
Hallvarðr    Hallkelsson    (á    Sævar- 

landi  1379)  336—337. 
Hallvarðr  Illugason  (1385)  383. 
Hallvarðr  Kárason  (1379)  341. 
Hallvarðr  Magnússon  (1415)  762. 
Hallvarðr  Oddsson  (um  1360)  138. 
Hallvarðr  Vébjarnarson  hinn  helgi 

208,  618.  -  Hallvarðsmessa  131, 

220,  338,  440,  689.  756. 
Hallvarðsson :     Einar,     Jón.     Páll. 

Sveinn,  Þormóðr.  þorvarðr. 
Hálogaland  í  Noregi    (sbr.    Halgo- 

land)  51. 
háls,  hálsar  1374,  352,  5042,  62P. 
Háls  í  Eyjafirði  524. 
Háls  í  Fnjóskadal  507,  509,  572- 

573. 
Háls  í  Hamarsfirði  234. 
Háls  í  Hörðadal  491. 
Háls  á  Skógarströnd  326. 
Háls  í  Svarfaðardal  392-393,  395 

—396,  411,  754. 
Háls  í  þingvallasveit  598. 
Hálsahreppr  (Hálsasveit)  í  Borgar- 

firði  376. 
Hálsar  í  Skorradal  250—251. 
Hálshús  í  Vatnsfjaröarþingum  366. 
hálsjárn  613. 
Hálsmannatungur     í      Fnjóskadal 

572. 
hamar.  hamrar  137*,  345  (=  Ost- 

leifahamar),  380.  520,  552.  553, 

624. 
Hamar  í  Eyjafirði  605,  623. 
Hamar  í  Fljótum  391. 
Hamar  í  Flóa  114. 


REGISTR. 


843 


Hamar    í    Húnavatnsþingi    »fyrir 

vestan  Blöndu*  457. 
Hamar,  biskupsstóll    í  Noregi    22, 
27,  36,  41,  46,  56,  58,  65,  369. 

—  Hamarstikti  46,  52. 
Hamar  á  Skálmarnesi  195. 
Hamar    (=     Stakkhamar?)     jörð 

Helgafellsklaustr  314. 
Hama  t  í  Kaldaðarneshr  epp  í  Stranda- 

sýslu  89. 
Hamarsheiði  í  Eystrahrepp  380. 
Hamarsnes  328,  sjá  Hafnarnes. 
Hamarsskógr  á  Skógarströnd  1372. 
Hamartjörn,  landamerki  Kalmans- 

tungu  624. 
Hamborch  (Hamborg)  609. 
Hamdisvik      (»Hamdysvík«,      nú: 

Hindisvík)  á  Vatnsnesi  168,  169, 

547,  550. 
Hamraá     (hvortveggja)    í    Norðr- 

múlaþingi  236. 
Hamraendar    í    Héraði    (Öræfum 

401. 
Hamraland  í  Reykhólasveit  196. 
Hamrar  í  Aðaldal  573. 
Hamrar  í  Eyrarsveit  108,  226. 
Hamrar  í  Langadal  170,  546. 
Hamrar  á  Myrum  (í  Hraunahrepp) 

708,  732. 
Hamrar  í  Reykjadal   í  Borgarfirði 

352.  376. 
Hamrar  (=   Geithamrar)   í  Svína- 

vatnshrepp  412. 
Hamrar  (nú:  Hamrakot)    í    Torfa- 

lækjarhrepp    í     Húnavatnsþingi 

622. 
Hámundr  landseti  Hólastóls  (1389) 

414,  429,  430. 
handaband  90,  180,  247,  272,  293, 

296,  3192,  332,    888»,  357,    363. 

373,  474,    375,    378,    379,    382, 

390,  394,  396,    397,    39S3,    400, 

420,   4232,  424,    425,    443,    448, 

4492,  452,    454,    455,    456,   461, 

476,   477,    478,    480,    4862,  489, 

497,  500,    501,    5042,  596,    602, 


6052,  6192,  620,  622,  623,  624, 
625,  6262,  628,  639,  640,  641, 
6422,  649,  661,  662,  6672,  675, 
677,  681,  682,  6992,  7052,  706, 
713,  719,  7222,  736,  737s,  739, 
7402,  743,  746,  7472,  748,  755, 
761,  762,  766. 

handarhald  (á  könnu,  potti)  608, 
718. 

handatak,  handatæki,  handtak  27, 
231,  274,  727. 

handfesti  (— ir)  155. 

handfesting  272,  390,  423,  424, 
720,  744. 

handgeingnir  menn  76. 

handkvern,  sjá  búsgagn. 

handlag  74,  131,  143,  2552,  274, 
293,  295,  317,  321,  334,  335, 
336,  344,  360,  371,  372,  374, 
3752,  377,  381,  385,  400,  4272, 
448,  453,  454,  462,  480,  4842, 
517,  619,  662,  665,  679,  682, 
699,  728,  738,  754J,  762. 

handlín  151.     Sjá  kirkja. 

handsöl  501,  740. 

Hánefshólar  fyrir  utan  Frakka- 
skarð  345. 

Hánefsstaðir  í  Hraunhrepp  á  Mýr- 
um  225. 

Hánefsstaðir  í  Svarfaðardal  512. 

Hannes  Jónsson  ráðsmaðr  í  Björg- 
vin  (1389)  440. 

Hannes  Porsteinsson,  cand.  theol. 
ritstjóri  í  Reykjavík  621,  637, 
649. 

Hannesson:  Eggert,  Hákon. 

hannirðir  (sbr.  klæði,  klæðaefni): 
blámerking,  sjá  blæja,  dúkr 
(kirkja).  —  bordýring  á  kórkápu 
(strimli)  6072.  —  glit  (sbr.  dúkr, 
kirkja)  710.  —  refilsaumr  608. 
—  sprang,  sjá  klæði.  —  útsaumr 
608. 

Hans  Mule  46,  sjá  Johannes  Mule. 

Hans  Pedersson  (1639)  700. 


844 


REGISTR. 


Hans  Teiste  (Johannes  Teste)  bisk- 

up  í  Björgvin  (1474-1506)  48. 
hanzkar    (sbr.    glófi,    stálhanzkar) 

735. 
Haraldr    Auðunarson     í    Eyjafirði 

(1391—1401)  455,  456,  661. 
Haraldr    gilli    Noregskonungr    29. 

46. 
Haraldr     Gormsson    Danakonungr 

30. 
Haraldr     gráfeldr     Noregskonungr 

29. 
Haraldr    Grænlendingabiskup    24, 

sjá  Arnaldr. 
Haraldr  hárfagri  Noregskonugr  29, 

31. 
Haraldr    hilditönn   Hræreksson    7, 

12. 
Haraldr  prestr  á  Ökrum  á  Mýrum 

(c.  1354)  86. 
Haraldr  Sigmundarson  nyrðra(1309) 

9.  10. 
Haraidr  Sigurðarson  harðráði  Nor- 

egskonungr  29. 
Haraldr        Sigurðarson        nyrðra 

(1309)  9. 
Haraldr  Sveinsson  hein,  Danakon- 

ungr  30. 
Haraldsson :  Álfr,  Eiríkr,  Eysteinn, 

Hákon,  Hrærekr,  Hölgi.  Ingi.  Jón, 

Magnús,  Ólafr.   Sigurðr,   Sveinn, 

Sölgi,  þórir. 
Haralónsós  hinn  forni  í  Þistilsfirði 

134.     Sbr.  Hafralón. 
Haravatn  479,  sjá  Annarvatn. 
Hardaskalle.  sjá  Hörðaskáli. 
Harðbakr    á    Sléttu    580,    585.    — 

Harðbaksmöl  553.    —    Harbaks- 

reki  576. 
Harðivöllr  í  Steingrímsfirði  638. 
Harðmagi,  eingi  í  Álptafirði  í  Snæ- 

fellsnessyslu  638. 
harðsteinn,     harðsteinsbrýni,      sjá 

búsgagn. 
Háreksstaðir  í  Norðrárdal  645. 


Harnit     Hemingsson     ráðsmaðr    í 

Björgvin  (1389)  440. 
hárknífr  613. 
harpon  (skutull)  438. 
Harrastaðir   (hvorírtveggja)  í  Döl- 

um  306'. 
Harrastaðir     á     Skagaströnd    398. 

422—423. 
Harrastaðir  í  Vestrhópi  274 — 275. 
háskerðingar  553.     Sbr.  hákall. 
hátíðir.  hátíðisdagar  92.    93.    207, 

242.  306,  307,  615.  709.  732. 
Hátýningamelr  í  Landbroti  245. 
Haufði,  sjá  Höfði. 
Hauganes  við  Eyjafjörð  515. 
Haugr  í  Flóa  114. 
Haugr  í  Miðfirði  540,  595. 
Haugstaðir  í  Vopnafirði  236. 
Haukadalr  í  Dalasýslu  100,  227. 
Haukagil    í    Vatnsdal    1612.    481. 

541. 
Haukagilssel  í  Hvítársíðu  625. 
Haukalækr  (Haukslækr)  á  Ingjalds- 

sandi  197,  330. 
Haukr     Erlendsson     lögmaðr     (d. 

1334)  5,  7,  8,  17,  20,  28,  494- 

495.  —  ættartala  hans  5—8.  — 

Hauksbók  5,  13,  45. 
Haukr  Finnsson  í  Skáney  i  Reyk- 

holtsdal  (1384—1398)  376.    019. 

626. 
Haukr  Gunnarsson    á  Ingjaldshóii 

(á  h'fi  1356,    d.    fyrir  1369)    111 

—112,  255. 
Haukr     Illugason     prestr     nyrðra 

(1365)  207. 
Haukr  Kolbeinsson  (1409)  725. 
Haukslækr,  sjá  Haukalækr. 
Hauksson:   Brandr,    Einar.    Ormr, 

Páll. 
Haulkná,  sjá  Hðlkná. 
haumpull    (hompull.    ompull),    sjá 

ampli  (kirkja). 
Hausastaðir     á     Álptanesi     syðra 

220. 


REGISTR. 


845 


haust  474.   —    haustlag   32,    196, 

223,  323,  491,    4922.    -    haust- 

lagseyrir  342.  —  haustskip  479. 
Hausthús    í    Hnappadalssýslu    83, 

305.  —  Hausthúsamenn  83. 
Háva-,  sjá  Háfa-. 
Hávaðavatn,  landamerki  Kalmans- 

tungu  624. 
Hávarðr   biskup    í    Björgvin    (sbr. 

Hallvarðr)  21,  37.  42,  48. 
Hávarðr    biskup    í    Færeyjum    38, 

51. 
Hávarðr  biskup  af  Hamri    41,    56, 

58. 
Hávarðr  Magnússon   prestr  eystra 

97. 
Hávarðr  Pétrsson  (1409)  723. 
Hávarðsson:  Guðmundr. 
Hávarr  (Hávarðr)  Herleifsson  hinn 

handrammi  6,  12. 
Hávarsson:  Fróði. 
Healti,  sjá  Hjalti. 
Héðaralón  undir  Jökli  494. 
Héðinsfjörðr  í  Eyjafjarðarsýsln  17, 

277,  281,  285,  407. 
Héðinshöfði  á  Tjörnesi  685. 
hefð  117,  118,  119,  339.  —  fornar 

hefðir    252.     —    xx.    ára    hefð 

402. 
Heggstaðaþing  í  Andakíl  635. 
Heggstaðir  í  Miðfirði  679. 
Hegranes    í    Skagafirði    278,    283, 

419,  420,  425.  —  Hegranesþing 

509,  759. 
Heiðargata  í  Aðaldal  557. 
heiðarlegr  maðr  744. 
heiði,    heiðar    407   (=    Öxnadals- 

heiði?),  625  (=  Arnarvatnsheiði) 

634,  709  (=  Öxnardalsheiði). 
Heiði  (=  fjallgarðrinn)  á  Snæfells- 

nesi  327,  634. 
Heiði  á  Langanesi  236. 
Heiði  í    Skörðum    (Gönguskörðum) 

í  Skagafjarðarsýslu  496—499. 
Heiði  í  Sléttuhlíð  278.  282,  286. 
heiðið  stykki,  sjá  klæði. 


Heiði  út  (=  Flateyjardalsheiði) 
572. 

heilagr,  sbr.  og  sjá  helgr. 

heilagr  andi  185,  671,  703. 

Heilagra  manna  sögur  (Ungers 
útg.)  651. 

Heiligaland,  sjá  Hálogaland. 

heilsa  183.  —  heilsugjafir  185. 

heima,  heimili  615,  691,  692,  693, 
694.  -  heimaafrétt  407.  — 
heimabóndi  130.  Sbr.  bóndi.  — 
heimajörð  (sbr.  heimaland)  163, 
212,  342,  517,  544,  555,  56P, 
712.  —  heimakirkja,  heimilis- 
kirkja  89,  3022.  303.  —  heima- 
land  (land)  3,  66,  70,  79,  80, 
81,  82,  83»,  84,  852,  86,  872. 
882,  99—101,  103,  107,  108, 1092, 
110,  114,  1152,  123,  124,  125, 
155,  156,  1572,  158,  159,  161, 
1622,  164,  165,  166,  167,  168, 
1692,  170,  171,  172,  173,  174, 
1762,  187,  194,  195,  196,  197, 
216  (opt),  217  (opt),  218  (opt), 
219  (opt),  220  (opt),  221  (opt), 
222  (opt),  223  (opt),  224  (opt), 
225  (opt),  226  (opt),  227  (opt),  228 
(opt),229  (opt),230(opt),  2312,  232 
(opt),  233  (opt),  234  (opt),  235, 
236,  237,  239a,  2422,  243,  2462, 
249,  256,  258,  2592,  260,  261, 
262',  263,  2642,  265,  2672,  268, 
305,  306,  324,  330,  340,  342, 
343,  355,  356,  376,  383,  401, 
402,  403,  404,  405,  446,  512, 
513,  514,  515,  516.  520,  524, 
525»,  527,  531,  532,  535,  536, 
5383,  540,  541,  543,  547,  548, 
549,  5502,  5512.  552,  554,  555, 
557,  5582,  5602,  5622,  563,  564, 
566,  570,  671,  572,  573,  574, 
575,  578,  582,  584,  585,  586, 
588,  589,  592,  5932.  599,  635, 
655.  —  heimamáldagi  592,  sbr. 
máldagi.  —  heimamenn  (heim- 
ilisfastir  menn,  sbr.  gröptr,  heima 


846 


REGISTR. 


[heimilis]  prestr,  tíðir,  tíund)  78, 

86.  87,  111,  126,   229,  261,  266, 

267.    333,    338,   422,    444,   589, 

702.  —  heimareki  568.  —  heim- 

anfylgja  384,  706".    —    heiman- 

mundr  142.  —  heimihsfesta  466, 

467,   468,   469,    471,   472,  '475, 

476. 
heimboð  472,  475. 
Heimey  fyrir  Barðaströnd  301. 
heimild  253.  —  heimildarmaðr  724 

—725. 
heimsaldrar  183. 
Heimskringa  20,  21. 
Heinmörk  í  Noregi  30. 
Heinrekr  biskup  hinn  útlendi  148. 
Heinrek  cardinali  (1391)  459. 
Heinrek  Einglakonungr  hinn  fimti 

768—770. 
Heinrekr  Kárason  biskup  á  Hólum 

24.  39,  44,  150,  310. 
Heinrek  (Hinrick)  Kock  klukkusmiðr 

í  Hamborg  (1525-1526)  609. 
Heinrekr  Mæðing  hirðstjóri  34. 
Heinrekr  biskup    á  Orkneyjum  23, 

27,  38,  43,  50. 
Heinrekr   biskup    í    Stafangri    22, 

26,  37,  43,  47. 
Heinrek  Vilhjálmsson   ráðsmaðr  í 

Björgvin  (1389)  440. 
Heinreksson :    Magnús,    Vinaldinn, 

þórðr. 
heit    206—207.  680,  682.  —  heit- 

bréf  206.  680,  682.  —  heithleifr 

2692. 
heitukerald,  sjá  búsgagn. 
HelgaBöðvarsdóttir.Jónssonar(1384) 

374. 
Helga    griðkona    á    Hólum    (1388) 

415. 
Helga  Haldórsdóttir,  Loptssonar  (á 

lifi  1403)  6873. 
Helga    í    Holti    í    Fljótum    (1388) 

417. 
Helga  Kolbeinsdóttir,  kona  þórólfs 

Eilífssonar  (1403)  681. 


Helga  Loðinsdóttir  prófentukona  á 
Þingeyrum  (1394)  499—500,  505. 

Helga  Nikulásdóttir.  Oddssonar 
13. 

Helga  Sigurðardóttir  fylgikona  Jóns 
biskups  611. 

Helga  Sturludóttir  13. 

Helgá  í  Norðr-Múlasýslu  97. 

Helgadalr  í  Mosfellssveit  598. 

Helgadóttir:  Agatha.  Ingvildr,  Val- 
dís,  þjóðhildr. 

Helgafell  í  Helgafellssveit,  Helga- 
fellsklaustr,  staðr  á  Helgafelli 
30,  53-54,  105—106.  109,  1372, 
138-142,  144-145,  154,  182, 
201,  226,  299,  312-315,  322— 
324,  325—329,  344—348,  366. 
395,  419,  431.  432.  444—445^ 
494,  595.  596,  632-635,  646», 
685.  697,  708,  709.  728.  730. 
731,  750.  —  Helgafellsréttarbót 
299.  -  Helgafellssveit  312,  313'. 
315,  445. 

Helgason:  Árni,  Árnór,  Auðun, 
Bessi,  Grímr,  Haldór,  Helgi,  Ingj- 
aldr.  Jón,  Ketill,  Kormakr,  Ólafr, 
Páll,  Sigurðr.  þórðr,  þorgeir.  þor- 
steinn. 

Helgastaðir  í  Beykjadal  352,  507, 
508.  573-574,  650—651. 

Helgi  Andrésson  nyrðra  (1403) 
687. 

Helgi  Arason  nyrðra  (1389-1391) 
443,  455,  456. 

Helgi  Árnason  (c.  1500)  344. 

Helgi  belgr  í  Holti  í  Fljótum  (1388) 
417. 

Helgi  Bjarnarson  nyrðra  (1351) 
55. 

Helgi  Bjarnarson  fjörugeymslu- 
maðr  í  Holti  undir  Eyjafjöllum 
(gamall  1363)  188,  189. 

Helgi  Bjarnarson  (1397)  617. 

Helgi  Björnsson  austrænn  kaup- 
maðr  (1409)  724—725. 

Helgi  Brandsson  (1360)  145. 


REGISTJR. 


847 


Helgi  Einarsson  prestr  syðra  (1363) 

188. 
Helgi     Einarsson     prestr     vestra 

(1383)  366. 
Helgi  Eyvindarson  hinn  magri  7. 
Helgi  Grænlendingabiskup  24,  27, 

39,  45,  52,  309. 
Helgi   Guttormsson    (Örnólfssonar, 

d.  1427)  728,  762. 
Helgi  Helgason  (1369)  250. 
Helgi     húskarl     á     Hólum    (1388) 

414. 
Helgi  Illugason  (1374)  281,  285. 
Helgi  Jónsson  (1390)  452,  454. 
Helgi  Magnússon    prestr   (c.  1500) 

344. 
Helgi  Oddsson  (á  Hálsi  í  Svarfaðar- 

dal  1386)  395—396. 
Helgi  Öslóarbiskup  hinn  fyrri   22, 

26,  36,  41,  45. 
Helgi  Óslóarbiskup  hinn  síðari  25, 

26,  41,  45. 
Helgi   Sigurðarson    ábóti    í    Viðey 

311. 
Helgi  Sigurðarson,  Oddssonar  (1384) 

373. 
Helgi  Sigurðarson  ráðsmaðr  í  Björg- 

vin  (1389)  440, 
Helgi  Sigurðsson    prestr  á  Melum 

(d.  1888)  372. 
Helgi  prestr  í  Stafholti  89. 
Helgi    Steinólfsson    vestra  (1401) 

670. 
Helgi  þorvaldsson    á   Snæfellsnesi 

(1389)  431. 
Helgi  þorvaldsson  í  Dalasýslu  (um 

1410)  728. 
Helgisetr  í  Noregi  119. 
helgr:  helgir  dagar,  helgi,  heilagra 

daga  hald  1,  32,93, 103, 110, 164, 

168.    171,    206,    224,    237,    243, 

2442,    246,  249-250,  2562,    263! 

2642,    266,   302,    306,  333,    338, 

4042,  462,  477,    514,  5302,    532, 

540,  754.  —  helgi  þórsdagr  294. 

—    helgir     dómar     436.        Sbr. 


kirkja.  —  nóttinhelga  472,  475. 

—  helga  vika  351,  714,  758.  — 

helgir  staðir  441. 
helgunarorð  470. 
Helgustaðir  í  Fljótum  391. 
Heljardalsá  í  Kolbeinsdal  í  Skaga- 

firði  410,  429. 
Helkunduheiði    í   Norðr-Pingeyjar- 

sýslu  117. 
hella,  rekamark  79. 
Hella  (hvortveggja)  undir  Jökli  84, 

141—142,  728. 
Hella  á  Fellsströnd  364,  384. 
Hellar,    eyðijörð    Viðeyjarklaustrs 

598. 
Hellir  (Hellisland)  í  Álptafirði  eystra 

234. 
Hellir  í  Flóa  114. 
Hellisfjörðr  í  Múlaþingi  14. 
hellisskjól  fyrir  fé  97. 
Hellisvík  í  Borgarfirði  austr  97. 
Hellisvík  á  Skaga  nyrðra  170,171, 
•    532,  599,  601,  653,  654. 
Hellnagata  í  Vestrhópi  274. 
Hel(l)naholt  í  Eystrahrepp  3802. 
Hellnar    (Hellisvellir)    undir    Jökli 

313. 
Helluland  í  Hegranesi  425,  530. 
hellunám  636. 
Hellur  á  Landi  292. 
Hellur  í  Skagafjarðarsýslu(?)  406. 
Hellusker  Miklaholtskirkju  82. 
Helluvað  á  Rangárvöllum  636. 
helmingargóz  626.    —    helmingar- 

kaup  488,  678',  6792. 
Helsingjaborg  í  Svíþjóð    441.    442, 

669,  752,  753. 
helvítis  kvalir  470.  —  helvítispín- 

ur  93. 
Hemingsson:  Harnit,  Magnús. 
Henrik,  sjá  Heinrek(r). 
hérað  368,  675,  738,  740,  743,  747, 

760.  —  héraðsþing  736,  740. 
Hérað    »millum    Sanda*    í    Austr- 

Skaplafellssýslu  (Öræfum)  401. 
Héraðsflói  í  Austfjörðum  307. 


848 


REGISTR. 


herbergi  (sbr.  hús)  759. 

Herdís    griðkona    á    Hólum   (1388) 

428. 
Herdís  á  Höskuldsstöðum  (c.  1360) 

171. 
Herdís    kona     Örnólfs     Jónssonar 

undir    Staðarfelli     (1383—1385) 

364,  384. 
Herdísarvík  í  Selvogi  3,  222. 
Herecideus  (Hererideus,  sbr.   Ere- 

deus)  6. 
Heremeth     (sbr.    Eremeth,    Nere- 

meth)  6,  771. 
Hergeir  Árnason  (1390)  450. 
Hergeirsson:  Árni. 
Hergilsey  á  Breiðafirði  195. 
Herjólfsson:  Einar. 
Herjólfsvík  við  þistilsfjörð  580. 
Herkla    griðkona    á  Hólum  (1388) 

416. 
Herla  (Herlla)  skipreiða    í   Noregi 

442. 
Herlacus  Kornyngh  biskup  af  Óslö 

(sbr.  Hjörleifr)  42. 
Herleifr    Fróðason     (Friðfróðason) 

6.  11. 
Herleifsson:  Hávarr. 
Hermundarson :  Einar,  Ketill. 
Hermundr  Arnórsson  nyrðra  (1351) 

54. 
Hermundr  biskup  af  Hamri  46. 
hertogainna,  sbr.   frú  hertogainna, 

sjá  Vilborg  Einarsdóttir. 
Hervi,  sjá  Hjörvi. 
Hesjuvellir  í  Kræklingahlíð  522. 
Hessaeingi    í  Saurbæ    í  Dalasýslu 

254. 
Hestagil,  landamerki  Víðidalstungu 

538,  592,  —  Hestagilsbotn    538, 

592. 
Hestaland   í  Ásalandi    í    Skaptár- 

tungu  402. 
hestamaðr  414,  417. 
Hestanes     á    Melrakkasléttu    576, 

580. 
Hestey  í  Færeyjum  51. 


Hesteyra  (Hesteyru)  á  Elliðaey  í 
Vestmannaeyjum  1882,  1892.  190, 
191. 

Hestgil  í  Gönguskörðum  498. 

Hesthóll  (Hestholt)  í  Viðidal  538. 
592. 

Hestfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 

hetta  337.  739.  —  hettustrútr  129. 

Hettudalr  í  Snæfellsnessýslu  111. 

hey  (sbr.  taða)  1,  100,  142,  143, 
157,  614,  6292,  630.  —  nytgæft 
(hey)  158.  —  þur  hey  500.  — 
heytollr  (sbr.  lambseldi)  82,  86, 
128,  130.  158,  159,  160.  1612. 
162,  1632,  164,  165,  1662,  167. 
168,  1692,  170,  171,  1722,  173, 
1742,  175,  176,  244,  345,  469, 
4732,  475,  512,  513,  514,  516. 
518,  520,  521,  523,  524,  5252, 
526,  527,  530,  531,  532,  533, 
534,  535,  536,  5372,  539,  541,  542, 
5432,  544,  5452,  546,  547,  5482, 
549,  550,  551.  552,  553,  555, 
5562,  557,  5582,  559,  560,  5612, 
5622,  563,  564,  5652,  570,  571, 
572.  574,  576,  578.  582,  584, 
585,  586,  587,  589,  590,  5932, 
600.  —  heytorf  144. 

Heydalir,  sjá  Eydalir. 

Heydalr,  afrétt  frá  Borg  í  Víðidal 
647. 

Heynes  á  Akranesi  222,  249—250, 
653.  —  Heynesbók  693. 

Hietland  (Hjaltland)  768. 

Hilarius  biskup  í  Færeyjum  51. 

Hildesemensis  757. 

Hildibrandsson:  Runólfr. 

himinríki  (himnaríki)  186,  391.  — 
himinríkis  fagnaðr  (gleði)  93, 
470. 

Hinrick  (Hinrik),  sjá  Heinrek(r). 

Hinzey  í  Orkneyjum  51. 

hirð  34.  -  hirðbiskup  20,  35.  - 
hirðstjóri,  hirðstjórnarmaðr  33 — 
34,  72—73,  287,  672,  689,  6912, 


REGISTR. 


849 


692.  693,  694,695,696,725/771. 
—  hirðstjórn  209,  690. 

hirzla  læst  615.  —  hirzluhús  498. 
Sjá  kirkja. 

histon'ur  heilagra  manna  436.  — 
Sjá  kirkja. 

Hítará  í  Mýrasjslu  862.  708. 

Hítardalr  í  Mýrasýslu  31.  84,  142, 
154,  215,  224.  2252,  303—304, 
491,  492,  508.  —  Hítardalsbók 
(máldagabók)  214—235,  240, 2442, 
2452,  2463,  2492.  256,  258,  2592, 
2602,  261,  262,  2632,  2642,  2652, 
2664,  267.  268,  2692,  3053,  306, 
325,  342,  403,  4042,  4052.  773— 
776.  —  Hítdælir  304,  491. 

Hítarnes  í  Hnappadalssýslu  83—84, 
225. 

hjábúðarmaðr  140.     Sbr.  búð. 

hjáland  568. 

hjáleiga  403,  6603. 

Hjallanes  (á  Tjörnesi)  579. 

Hjallar  undir  Jökli  1402. 

hjalli,  hjallar  112,  39S2. 

Hjalli  í  Olfosi  395. 

hjallr  657.  —  hjallstæði  141.  — 
hjallviðr  588. 

hjálparmaðr  152. 

Hjálmá  í  Loðmundarfirði  240. 

Hjálmarvík  í  þistilsfirði  588. 

Hjálmr  Ólafsson  í  Eyjafirði  (1395) 
605. 

Hjálmstaðir  í  Eyjafirði  486. 

Hjaltabakki  í  Húnavatnssýslu  132, 
490,  622. 

Hjaltadalr  í  Skagafirði  252,  285, 
287,  288,  405,  419,  420,  429, 
448.  480,  486,  489,  606,  685, 
709,  715,  716,  720,  728,  74L 
755. 

Hjaltason:  Árni,  Guðmundr,  Lýt- 
ingr,  Ólafr,  þórðr. 

Hjaltastaðir  í  Hjaltastaðaþinghá 
232,  239. 

Hjalti  Bergsson  (1378)  334. 

Hjalti  Gíslason  (1377)  317. 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


Hjalti  Guðmundarson,  Hjaltasonar, 

á  Felli  í  Kinn  (1363—1386)  157. 

186—187,  393. 
Hja'íti  Lýtingsson  (1390)  447. 
Hjalti  prestr  í  Nesi  í  Aðaldal  (fyrir 

1318)  557. 
Hjaltland  19,  51,  768. 
Hjarandason:  Gunnar. 
Hjarðardalr  innri  í  Dýrafirði  324. 
Hjarðarfell  í  Miklaholtshreppi  327. 
Hjarðarholt  í  Laxárdal  í  Dalasýslu 

101-102,  227,  364,  365. 
hjón,  hjú,  hjún  32,  130,   342,  367, 

473,  693,  763 J.  764. 
hjón,  hjón  lögleg  464,   4652,   4672, 

468,    471,    472,    4742:  475,    733. 

734,    7622.   —    hjónabandsgjörn- 

ingr  679.    -  hjónavígsla  151. 
hjúskapr    351.    —    hjúskaparband 

720. 
Hjörfi,  sjá  Hjörvi. 
Hjörleifr  biskup  af  Ósló   46.      Sjá 

Herlacus. 
Hjörleifshöfði   á  Mýrdalssandi    17, 

19. 
Hjörleifsson:  Ólafr. 
Hjörsey  (»Hjörtsey«)  86—87,  225. 
Hjörvi  biskup  í  Orkneyjum    (vígðr 

1246—1248)  27,  50. 
hlað,  hlöð:     silkihlað     rautt     289. 

—  róðukyrtill     hlaðbúinn     69. 

—  hlaðkross  583.      Sbr.    kirkja, 
klæði. 

Hlaðberg    í    Sléttuhlíð    2782,    281, 

2822,  285,  286,  715. 
hlasshvalr  2,  236,  553. 
Hleiðargarðr     í     Hjaltastaðaþinghá 

239,  240. 
Hleiðrargarðr  (Hleinargarðr)  í  Eyja- 

firði  687,  747—748. 
Hlið  á  Alptanesi  598. 
Hlíð  417,  428,  sjá  Bjarnastaðahlíð. 
Hlíð  í  Langadal  157,  359-360,  421 

—422,  443-444.    Sjá  Bólslaða- 

hlíð. 


54 


850 


REGISTR. 


Hlíð  í  Kirkjuhvammshrepp  í  Húna- 

vatnssýslu  540,  595. 
Hlíð     í     Kræklingahlíð     (=     Lög- 

mannshlíð)  507,  5092,  522—523, 

685.  —  Hlíðarrekar  685. 
Hlíð  í  Lýtingsstaðahrepp    í  Skaga- 

firði  (nú  Litla-Hlíð)  318.  -  Hlíð- 

armenn  318. 
Hlíð  í  Reykhólasveit  196. 
Hlíð  í  Skaptártungu  235,  402. 
Hlið  í  Strandasýslu  106,  327,  633. 
Hlíð    í     Víðidal     (sbr.     Bakkahlíð) 

593. 
Hlíðará  (Bólstaðahlíðará)  í  Langa- 

dal  421. 
Hlíðarendi    í    Fljótshlíð    216,    404, 

701. 
Hlíðargarðar  í  Fljótum  645. 
Hliðarhagi  í  Eyjafirði  412. 
Hlíðarsel  í  Steingrímsfirði  231. 
Hlíðarvatn.    landamerki    Kalmans- 

tungu  624. 
Hlífatjörn  í  Víðidal  180. 
hlunnindi  86,   143,   185,   287,  293, 

294,   322,    332,    333,   336,    383, 

420,  488,    602,    623,    6472,   684, 

706,  708,  715,  753. 
Hlöðufall.  landamerki  Víðidalstungu 

539,  594. 
Hlöðugil  í  Langadal  332. 
Hlöðumýri     í     Skaptártungu     (sbr. 

Blautamýri,    Flóamýri)    402.    — 

Hlöðumyrarkroki'  402. 
Hlöðuvík  á  Hornströndum  366. 
Hnausar  i  Miðfirði  540,  595. 
hnísur  553. 

Hnjóskadalr,  sjá  Fnjóskadalr. 
Hnjótar  301,  sjá  Ámót. 
Hnjúkr,  sjá  Hnúkr. 
hnoðhamar,  sjá  syníðatól. 
Hnotstaðir,  sjá  Hnútstaðir 
Hnúkakot  við  Blöndu  622. 
Hnukr  í  Skíðadal  627-630. 
Hnútstaðir  í  Aðaldal  271. 
Hnörr,  sjá  Knörr. 
Hodhusæghlskirkja  358. 


Hof  i  Álptafirði  234. 

Hof  í  Héraði  (Öræfum)   400—401, 

402. 
Hof  á  Höfðaströnd  509,  528,    727, 

755. 
Hof  á  Rangárvöllum  217. 
Hof  í  Skagafirði    (Hofsjarðir,    Lýt- 

ingsstaðahreppr)  317—319. 
Hof  á  Skagaströnd  172,  551. 
Hof  í  Vatnsdal  250—251. 
Hofdæli  (syðri  og  ytri)  í  Skagafirði 

409,  429. 
Hoffell  (Hofsfell)  í  Hornafirði    126 

—127,  242-243. 
Hofsá  í  Loðmundarfirði  240. 
Hofsgerði  tHopsgerði)  í  Loðmundar- 

firði  240. 
Hofsós  201,  sjá  Hópsós. 
Hofstaðir  á  Álptanesi  598. 
Hofstaðir  í  Helgafellssveit  326. 
Hofstaðir,    torfskurðr     þangað    frá 

Hítardal  84. 
Hofstaðir    í    Miklaholtshrepp    225, 

305,  327,  344-345.  -  Hofstaða- 

menn  345. 
Hofstaðir    í    Skagafirði    415,   416, 

429,  430. 
Hofstaðir  (í  Reykhólasveit?)  437. 
Hofstaðir  í  Stafholtstungum  88. 
Hofströnd  í  Borgarfirði  austr  97. 
Hofsvík  533,  601,  sjá  Hópsvík. 
Hólabyrða  í  Hjaltadal  610. 
Hólagilslækr  í  Blöndudal  352. 
Hólahvammr  í  Langadal  622. 
Hólar  í  Blöndudal   158,   351.    352. 

544.     Sjá  Blöndudalshólar. 
Hólar  undir  Eyjafjöllum  (Eyvindar- 

hólar)  216,  258—259. 
Hólar  í  Eyjafirði  294—296,   525- 

526,  654,  655. 
Hólar    í    Gnúpasveit     (Presthólar 

134,  157,  507,  508,    510,    552— 

554,  686. 
Hólar  í  Helgafellssveit  315. 
Hólar    í    Hjaltadal    (Hóla    biskup, 

biskupsdæmi,  kirkja,  staðr.  stóll) 


REGISTR. 


851 


3,  24,  39,  44,  54,  55,  56,  57,  65, 
66,  67,  71-75,  77—78  98,  99, 
113,  117,  118,  119,  131,  132, 
133,  1342,  142,  143,  144,  145- 
146,  148,  150,  155  ff.,  202,  203, 
205,  207,  208—209,  252—253, 
270,  272,  277—286,  287—290, 
296,  315-316,  318,  321,  339, 
354,  363,  366,  383,  387 -3912, 
392,  405-419,  419—421,  443, 
443,  447.  448,  453,  459—461, 
464,  465,  479—480.  485»,  486, 
487,  489,  490,  498,  499,  501,  505, 
506,  507,  508-511,  552,  565, 
601,  602,  603,  643,  644,  668, 
669,  675,  681,  684,  685,  709, 
7103,  711,  714-716,  727,  728, 
741,  752,  755,  758—759,  763— 
764.  —  Hólakopíur  592. 

Hólar  í  Hvammssveit  103. 

Hólar  á  Höfðaströnd  (sbr.  nú  Hóla- 
kot)  411. 

Hólar  (Hólahólar)  undir  Jökli  201, 
444-445. 

Hólar  á  Skagaströnd  (HÖfðahólar) 
56—57,  398,  551,  552.  —  Hóla- 
menn  56,  57. 

Hólar  í  Vestrhópi  (Vestrhópshólar) 
168—169,  547—548. 

Hólar  í  Öræfum  243. 

Holberg,  Loðvík,  barón  433. 

hold  og  blóð  vors  herra  Jesu 
Christi  470. 

Hólfjall  í  Hörðadal  491. 

hólkar.  sjá  amboð. 

Holkárskarð  í  Vestrhópi  274. 

Holkn-,  sjá  Hðlkn-. 

Hólkot  í  Víðvíkrsveit  410. 

hóll,  hólar  10,  254,  364,  398,  402, 
463,  4862,  603,  663,  712. 

Hóll,  sbr.  og  sjá  Miðhóll,  Yzti- 
hóll. 

Hóll  í  Bolungarvík  96,  228,  366, 
399,  495,  779. 

Hóll  (Hólsland)  jörð  Eiðakirkju 
232. 


Hóll  á  Fjalli  652. 

Hóll  neðri  í  Fljótum   (=  Reykjar- 

hóll)  65—66. 
Hóll  í  Fúlakinn  705. 
Hóll  í  Hörðadal   191. 
Hóll  (=  Ingjaldshóll)  140. 
Hóll  í  Hvammssveit  ísbr.  Hólar)  9. 
Hóll  á  Höfðaströnd  411. 
Hóll  í  Norðrárdal  78.  304,  645. 
Hóll  í  Siglufirði  277,  282,  285. 
Hóll  á  Skagaströnd  (syðri   og  ytri) 

171,  279,    280,    283,    285,  5323. 

5992,  6012. 
Hóll  í  Staðarsveit    á   Snæfellsnesi 

81. 
Hóll  á  Svalbarðsströnd  453—454. 
Hóll  (hvortveggja)    í    Svarfaðardal 

411,  511,  512. 
Hóll  á  Tjörnesi  4. 
Hóll  í  Víðidal  (í    eyði    1394)    539, 

593. 
Holmannsvaðall  (Holmarsvaðall)   í 

Sæmundarhlíð  333,  462. 
Hólmar  í  Reyðarfirði  233. 
Hólmavað    í     Helgastaðahreppi    í 

Suðr-Þingeyjarsýslu     581,     582, 

710. 
Hólmavatn  á  Langanesi   155,  554. 
Hólmfríðr    Erlendsdóttir,    Erlends- 

sonar  495,  765. 
Hólmfríðr  Hallgrímsdóttir  á   Ferju 

292. 
Hólmfríðr  Vigfúsdóttir  Hólms  (1415) 

765. 
hólmi,    hólmr,    hólmar    144,    232, 

236,   272,    301,    345,    356,    360. 

364,  384,    4632,  5762,    577,    677, 

684,  712. 
Hólmkelsá    á  Snæfellsnesi    (Hólm- 

kila,  Hólmkyla)  111,  112. 
Hólmlátr  á  Skógarströnd  104,  105. 
Hólmr    í    Guðmundarlóni    (Lóni)  á 

Langanesi  134,  236. 
Hólmr  hinn  mikli,  eign  Grenjaðar- 

staða  579. 
Hólmr  í  Mosfellssveit  598. 
54* 


852 


REGISTR. 


Hólmr  á  Rosmhvalanesi  221,  690. 
Hólmr  (Vallhólmr)  í  Skagafirði  565. 

760. 
Hólmslækr    í     Strandasýslu     (sbr. 

Hólslækr  DI,  II,  508)  90. 
Hólsá  í  Presthólahreppi  586. 
Hólsdæld  í  Langadal  622. 
Hólsgerði  í  Höfðahverfi  568. 
Hólsland  (Hólaland)    í    Haffjarðar- 

eyjarþingum  82.  305. 
Hólslækr    (Holzlækr)     á    Galmans- 

strönd  í  Steingrímsfirði  106,  231, 

328,  634.     Sbr.  Hólmslækr. 
holt  318,  345—346  (=  Sauðabóls- 

holt),  380,  557,  618,  712. 
Holt  á  Barðaströnd  301. 
Holt   undir  Eyjafjöllum    188-189, 

192,  216,  261,  262,  635.  —  Holts- 

dómr  189.' 
Holt  í  Eyjafirði  623. 
Holt  í  Fljótum  417,  430,  636. 
Holt  hjá  Holmannsvaðli  333. 
Holt  í  Langadal    546,    sbr.    Holta- 

staðir. 
Holt  í    Máfahlíðarþingum    á    Snæ- 

fellsnesi  111. 
Holt(in)  í  Rangárþingi635.  —  Holta- 

mannahreppr  636. 
Holt  á  Síðu  235,  246. 
Holt  í  Svarfaðardal  514. 
Holt,  Viðeyjarklaustrsjörð  598. 
Holt    í    Önundarfirði    92—93,    96, 

228,  324—325,  366,  758. 
Holtastaðafjall  í  Langadal  170. 
Holtastaðir  í    Langadal    142 — 144, 

170,    209,    339,    412,    546—547. 

621—623,  653—654,  779. 
Holti    Þorgrímsson    hirðstjóri    (d. 

1348)  70. 
Holtsdalr  út  úr  Svarfaðardal  514. 
Holtskvísl  í  Skagafirði  712. 
Holtsvaðsstígr      hjá      Þjórsárholti 

380. 
Homlubarði  í  Miklaholtshrepp  82. 
Hóp  í  Húnavatnsþingi  180,  252. 


Hópsós  í  Húnavatnsþingi  200—201, 

202,  252.    —    Ós  miðil  hóps  ok 

siófar  252. 
Hópsvík    á    Skaga    (Hofsvík)    533, 

600,  601. 
hórdómr  2992,  3002,  616.    —    hór- 

dómsmenn  470.  —  hórkona  734. 
Horksdalr,  sjá  Hörgsdalr. 
horn  búið  709.     Sbr.  kirkja. 
Horn    í  Austr-Skaptafellssýslu    14, 

17,  182.  192. 
Horn  í  Helgafellssveit  313—314. 
Horn  á  Hornströndum  16,  18. 
Horn  í  Norðíirði    í   Múlaþingi    18. 

19. 
Horn  í  Strandasyslu  (sbr.  Fjarðar- 

horn)  91. 
Hornafjörðr  í  Austr-Skapafellssýslu 

14,  192.  126.  242. 
Hornborudæli  í  Laxárdal  í  Skaga- 

fjarðarsýslu  426. 
Hornseyri  í  Austr-Skaptafellssýslu 

242. 
Hornshöfði  í  Strandasýslu  91. 
Hornstrandir  18,  19,  273. 
Hornströnd  í  Arnarfirði  198.  227. 
Hornteigr  í  Aðaldal  557. 
hosnaklæði  418.  —  hosur  739. 
hostiarius  151. 

Hraðastaðir  í  Mosfellsveit  598. 
Hrafn    Arngrímsson,    Þórðarsonar. 

á  Marðarnúpi  (1392—1393)  481. 
Hrafn  Bergfinnsson  í  Austfjörðum 

(1398)  638. 
Hrafn  Bótólfsson  lögmaðr  (d.  1390) 

376—378.   386,    396,    397.    516. 

538,  593. 
Hrafn  Eyjólfsson  á  Tjörn  í  Svarf- 

aðardal  (1386;  387. 
Hrafn  Guðmundsson    lögmaðr    (d. 

1432)  710—711,    7232,  727,   733 

—734,  745—747,  748. 
Hrafn,  húskarl  á  Hólum  í  Hjalta- 

dal  (1388)  413,  428. 
Hrafn  Jónsson  í  Glaumbæ  (d.  1342), 

Glaumbæjar-Rafn  276-277. 


REGISTR. 


853 


Hrafn  Jónsson  (1388)  420. 

Hrafn  (í  Kaldaðarnesi  c.  1354)  89. 

Hrafn  Oddsson  riddari  12. 

Hrafn  prestr   á    Stað    í    Hrútafirði 

(1360)  165. 
Hrafn    á    Sauðanesi    á    Langanesi 

555. 
Hrafn     Snorrason      (Andréssonar, 

1377*  322-324. 
Hrafn    Valgarðsson   hinn    heimski 

7;  12. 
Hrafnabjargará  við  þistilafjörð  236. 
Hrafnabjargargil,    skógarmark    frá 

Gilsbakka  625. 
Hrafnabjörg     á     Hvalfjarðarströnd 

223. 
Hrafnabjörg  í  Hörðadal  í  Dalasýslu 

491—492,  697. 
Hrafnabjörg  í  Kræklingahlíð  620. 
Hrafnagil    í    Eyjafirði     366,     452, 

453,    507,    509,    511,    560—561, 

686,  733. 
Hrafnagil  í  Laxárdal  í  Skagafjarð- 

arsýslu  445. 
Hrafnaklettr  nyrðra  10. 
Hrafnhóll  í  Hjaltadal  410,  429. 
Hrafnkelsstaðir  í  Hraunhrepp  áMýr- 

um  85. 
Hrafnsá  á  Skaga  nyrðra  1702,  171, 

532,  546,  599,  601,  654. 
Hrafnsá  á  Skógarströnd  127. 
Hrafnsdalr  í  Borgarfirði    austr  97, 

232. 
Hrafnsdóttir :  Steinunn. 
Hrafnseyjar  í  Hornafirði  242. 
Hrafnsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 
Hraf(n)shaugr  á  Fellsströnd  364. 
Hrafnshellir  81,  sjá  Hraunshellir. 
Hrafnsson:  Böðvar,  Hallr,  Jörundr, 

Sigurðr,  Sveinbjörn,  þórðr. 
Hrafnsstaðir  í  Fúlakinn  705. 
Hrafnsstaðir    (nú:    Hrappstaðir)    í 

Hjaltadal  410.  431. 
Hrafnstaðir  í  Víðidal  539,  593. 
Hrafnsvartr      Skeggjason       prestr 

(1393)  492. 


Hraknessbrunnr  undir  Jökli  347. 
hrakningr  (á  sjó)  433. 
Hranastaðir  í  Eyjafirði  560. 
Hrapaðargjá  í  Suðr-þingeyjarsýslu 

568. 
Hraukbær  í  Kræklingahlíð  620.  — 

Hraukbæjarfjall  620.  —    Hrauk- 

bæjargrafir  620. 
hraun  1392,  373,  402,  617'2. 
Hraun  í  Dýrafirði  228,  330,  448. 
Hraun    í  Fljótum    278,    282,    286, 

623(?) 
Hraun  í  Grindavík  749. 
Hraun  í  Hnappadalssýslu   (=  Eld- 

borgarhraun)  83.   ' 
Hraun  (yzta  og  Miðhraun)  í  Mikla- 

holtshrepp  327. 
Hraun  í  Reykjadal  í  Suðr-þingeyj- 

arsýslu  580. 
Hraun    á    Skaga    279,    2803,    283, 

2844,  412,  533,  600.  601. 
Hraun  (undir  Hrauni),  Staðarhraun 

í  Mýrasýslu  85,  225. 
Hraun  í  Strandasýslu,  sjá  Horn. 
Hraun,  Suðrhraun  fyrir  innan  Vatns- 

leysuströnd  340. 
Hraun  í  Öxnadal  411. 
Hrauná  í  Loðmundarfirði  2402. 
Hraundalr  Syðri  í  Mýrasýslu    210. 
Hrauney  við  Mývatn  584. 
Hraunfjörðr  (Hraunsfjöiðr)   í  Snæ- 

fellsnessýslu  15,  182. 
Hraungarðr  (hraungarðr?)  á  Arnar- 

vatnsheiði  162,  ö492. 
Hraungrund,  sja  Hraungarðr. 
Hraunhöfn  á  Snæfellsnesi  210,  372 

—373.     —    Hraunhafnará    372, 

373.  —    Hraunhafnarbakki    372 

— 373.  —  Hraunhafnarós  210. 
Hraunlækr  í  Guðmundarlóni  236. 
Hraunnes       á       Suðrnesjum       3, 

3402,     341.    —     Hraunnessvötn 

341. 
Hraunsfjara  í  Landbroti  245. 
Hraunsfjörðr,  sjá  Hraunfjörðr. 


854 


REGISTR. 


Hraunshellir    (Hrafashellir),    reka- 

mark  frá  Staðastað  81,  634. 
Hraunsmúli  í  Hnappadalssýslu  84- 
Hraunsmúli  í  Vestr-Skaptafellssýslu 

234. 
Hraunskarð  undir  Jökli    139  —  142, 

326,   773.    —  Hraunskarðsmenn. 

Hraunskerðingar  139.  1402,  1415, 

142,    773.   —     Hraunskarðsskip 

141. 
Hraunskarð    hjá    Þórisstaðafirði    í 

Helgafellssveit  313,  776. 
Hreðavatn  í  Norðrárdal  88. 
Hreiðar  biskup    í    þrándheimi   21, 

25,  35,  40,  49. 
Hreiðarstaðir  í  Miðfirði  478. 
hreiðr  114.  —  hreiðrelpt  356. 
Hreinafylki  í  Noregi  29. 
hreinlífi  665,  666. 
Hreinn  Styrmisson  ábóti   í   Hítar- 

dal    og    á   þingeyrum    31,    153, 

311. 
Hreinsstaðir     í     Hjaltastaðaþinghá 

232,  239. 
hreppr  464,  538,    593.    —    hrepp- 

stjórar     464,     474,     6752.     6762. 

6812. 
Hrifla  þorsteinsson  (réttara :  Egils- 

son)  13,  495. 
Hriflugerði      í      Ljósavatnsþingum 

446. 
Hrifluson:  Skúli. 
Hrífunes  í  Skaptártungu  235. 
hrífur,  sjá  amboð. 
Hringaríki  í  Noregi  30. 
hringing  til  tíða  151. 
Hringver  á  Tjörnesi  4,  583. 
Hringver  í  Víðvíkrsveit  410. 
brís  137,  159,  373.  484,  514,  544, 

551,  565.   -  hríshögg   112,   210, 

373,  625,  774.  -  hrísrif  141,  253, 

275,  497,  674.  —  hrísskógr  491. 
Hrís  í  Flókadal  483. 
Hrís  í   Helgafellssveit    445,    637— 

638. 


Hrís  í  Laxárdal   í  Suðr-þingeyjar- 

þingi  578. 
Hrís  í  Reykholtsdal  123. 
Hrís  í  Víðidal  539,  593. 
Hrísaskógr  (í  Helgafellssveit)  141. 
Hrísdalr  (hinn  auði)    í  Miklaholts- 

hrepp  305,  327. 
Hrisey  í  Eyjafirði  507,  5082. 
Hrísey  á  Hornafirði  242. 
Hrísey  á  Hreðavatni  88. 
Hrísey   í   Laxá    í    Suðr-þingeyjar- 

sýslu  576. 
Hrísgata.  skógarmark  frá  Gilsbakka 

625. 
Hríshólmr  í  þjórsá  380. 
Hrísholt,    landamerki   milli    Elliða 

og   Lágafells    (sbr.    Deildarholt) 

347. 
Hróarskelda  á  Sjálandi   461,    672, 

673. 
Hróarslækr  (Hróadzlækr)  á  Rangár- 

völlum  636. 
Hróastaðir  í  Fnjóskadal  453—454. 
Hróastaðir  á  Skagaströnd  375. 
Hróberg  í  Steingrímsfirði  230,  630 

—631. 
Hroðagerði  í  Fljótum  645. 
Hroðastaðir,  sjá  Hraðastaðir. 
Hróðólfr  biskup  hinn  útlendi  148. 
Hróðólfr  biskup  á  Orkneyjum  50. 
Hróðólfr  biskup    í  Þrándheimi  20, 

25,  35,  40,  49. 
Hróðrbjargardalr  í  Mýras}'slu  88. 
Hrófá  í  Steingrímsfirði  231. 
Hrói  biskup    í  Færeyjum    27,    38, 

43,  51. 
Hrokzholt,  sjá  Hrossholt. 
Hrólfr  frá  Ám  7. 
Hrólfr  Einarsson  (1376)  307. 
Hrólfsey  í  Orkneyjum  50. 
Hrólfsson:     Andrés,     Björn,     Sæ- 

mundr. 
Hrollaugsdalsá    í    Sléttuhlíð     278, 

282,  286. 
Hrollaugsstaðir  í  Útmannasveit  238. 

—  Hrollaugsstaðasandr  238. 


REGISTR. 


855 


Hrolleifshöfði  í  Sléttuhlið  281, 
285. 

Hrómundarnautar,  eyjar  á  Breiða- 
firði  328. 

Hrómundr  Ingimundarson  (>Ingj- 
aldsson«,  1355  eða  fyrri)  106, 
327,  633. 

Hrosmalanes  761,  sjá  Rosmhvala- 
nos. 

hross  70,  71,  79.  82,  84,  87.  97, 
111,  114,  115,  123,  124,  156, 
158,  159,  161,  162,  163,  1642, 
165,  166,  1672,  168,  169,  170, 
171,  173,  174.  1752,  176,  177, 
195,  198,  217,  218,  221,  2232, 
2272,  230,  232,  267,  275,  2904, 
293,  2952,  2982,  306,  324,  328, 
237,  357,  363,  379,  394,  396, 
405,  407,  422»,  424,  4304,  444, 
451,  456,  462,  481,  486,  488, 
497,  503,  504,  513,  514,  516, 
517,  518,  5192,  523,  526,  528, 
529,  532,  533,  534,  535,  537, 
541,  542,  543,  545,  5482,  549, 
550,  551,  555,  556,  558,  566, 
567,  570,  571,  572,  574,  578, 
585,  587,  590,  600,  614,  621, 
622,  625,  632,  635,  636,  645, 
651,  652,  775.  -  hross  með 
vetrgömlu  401.  —  vetrgömul 
hross  163,  268,  324,  407,  430, 
550.  —  tvævetr  hross  161,  166, 
167,  168,  407,  521,  536,  563, 
632.  —  þrevetr  hross  268,  407, 
531.  —  roskin  hross  259,  268, 
430',  521,  531,  532,  536,  563.  — 
gömul  hross  270.  —  klyfbær 
hross  238.  —  hross  hafnarvoð- 
arvirð  462.  —  hross  vöruvirð 
4621.  —  örkumluð  hross  407.— 
xv.  aura  hross  562.  —  tveggja 
marka  hross  83.  —  hundraðs- 
hross  53,  68,  102.  110,  126,  155, 
157,  158,  231,  262,  323,  355, 
483,  559,  574,  774.  —  hrosskú- 
gildi,  kúgildishross  100, 193,  235, 


239,  240,  243.  —  hrossabeit 
(sbr.  beit)  166,  252,  332,  379, 
401,  422,  444,  457,  535,  636, 
657.  —  hrossaganga  97,  356, 
605.  —  hrossageymsla  636.  — 
hrosshagi  579.  —  hrossahöfn 
269.  -  hrossstöðull  114.  —  sbr. 
stóðhross,  torfhross.  —  folöld 
97,  114,  430s.  -  hestar  8,  68, 
69,  89,  91,  101,  104,  107,  108, 
115»,  125,  160,  164a,  165,  198, 
212,  223,  224»,  226,  228,  234, 
236,  243,  249,  250,  254,  263, 
267»,  275,  304,  321,  333,  342, 
401,  426,  462,  506,  515,  534, 
5392,  544,  553,  558,  576,  593', 
607,  650,  656,  678,  6873,  6972, 
707,  735.  -  hestahagi  112,210. 

—  hestr  á  annan  vetr  430.  — 
tvævetrir  hestar  214.  —  rosknir 
hestar  214,  407.  536.  —  dug- 
andi  hestar  317,  642.  —  geld- 
hestr  114.  —  geldhestabeit  114. 

—  graðr  hestr,  er  heitir  Stlædæ 
{=  Sleði)  658.  —  x.  aura  hestr 
85.  —  hundraðshestr  81,  103, 
107,  109»,  124,  193,  266,  315, 
330,  584.   —    kúgildishestr  650. 

—  verkhestr  114.  —  viðarhestr 
429,  430.  —  þinghestr  379.  — 
kapíar  418,  463,  552,  561,  562, 
569,  573.  —  kaplar  fjögurra 
vetra  525.  —  x.  aura  kapall 
560.  —  ij.  marka  kapall  588.— 
hundraðskapall  172,  504.  — 
merhryssi  544,  576,  656.  — 
merhryssi  vetrgamalt  214.  — 
merhryssi  tvævetr  214.  —  mer- 
hryssi  roskin  214,  536.  —  mer- 
hryssi  bleikt  658.  —  merhryssi 
rautt  658.  —  unghryssi  ( — ur) 
114,  614.  -  reiðskjótar  98,  507. 

—  stóðhross  81,  515,  678.  — 
stóðhrossabeit  114,  269,  292, 
293.  —  stóðhrossaganga  623.  — 
torfhross  625. 


856 


REGISTR. 


Hrossamýri  á  Skagaströnd  398. 
Hrossatungur.  skógarítak  frá  Ólafs- 

völlum  115. 
Hrossavellir  á  Langanesi  577. 
Hrossey  á  Orkneyjum  50. 
Hrossholt    í    Hnappadalssj'slu  138, 

595. 
Hrossmýrar  á  Síðu  244. 
Hrosstunga  á  Akranesi  250. 
Hrússholt,  sjá  Hrútsholt. 
Hrút-,  sbr.  Rút-. 
Hrútafjörðr  nyrðra    16,    165,    166. 

231,  454,  455,  478,  535,  548.  - 

Hrúlafjarðará     736.     —     Hrúta- 

fjarðarheiði  123, 
Hrútalækr  í  Aðaldal  557,  618. 
Hrútanes  í  Víðidal  538.  592. 
Hrútavágr  á  Melrakkasléttu  586. 
Hrútey  í  Skjálfandafljóti  446. 
Hrútey  í  þjórsá  380. 
Hrúteyjarkleif  í   Strandasýslu   106, 

1352,  633. 
Hrúteyjarströnd    á    Hornströndum 

273—274,  375. 
Hrúthólmar  í  Aðaldal  557. 
Hrútsholt  í  Hnappadalssyslu  595. 
hrútshöfuð  (vapen)  47. 
hryggir  (nautakjöts)  614. 
Hryggir.  landamerki  Kalmanstungu 

624. 
>Hrysabref«   (Hrísabréfi  184. 
Hrærekr  Haraldsson  hilditannar  7, 

12. 
Hrærekrhnöggvanihnöggvand;baugi 

Hálfdanarson  7,  12. 
Hrærekr  slöngvandbaugi    Ingjalds- 

son  7.  12. 
Hræreksson:  Fróði,  Haraldr,    þór- 

ólfr. 
Hræreksstaðir  í  Axarfirði  588. 
húðir  614.     Sjá  skinn. 
húfa  (mítr)  152. 
Hugason:  Höskuldr. 
Hugecio  685. 
Hugleiksstaðir  í  Hofshreppi  í  Skaga- 

firði  411. 


Húkr  í  Miðfirði  164,  536. 

Hull  á  Englandi  770. 

Húnavatn  í  Húnavatnsþingi  161, 
247.  —  Húnavatnsþing.  Húna- 
vatnssýsla  316.  386,  509,  618— 
619.  640,  646,  649,  680,  681, 
727. 

Hundatjörn  í  Kræklingahlíð  620. 

hundr  (mynd)  153. 

hundrað:  hundrað  frítt  82,  677.  — 
hundrað  ófrítt  82,  83,    89,    639. 

—  hundraðsgripr  53.  —  hund- 
raðsketill  33.  Sbr.  búsgagn, 
kirkja.  —  kúgildishross  er  (eðr) 
í  haustlagi  .c.  vðru  32.  —  hund- 
raðs  lag  í  lérepti  og  viði  68.  — 
xv  (xvi)  hundruð  lögmannskaup 
39.  —  hundraðssæng  155.  — 
hundraðsverð  110.  —  Sbr.  met- 
fé,  vaðmál.  vara. 

Hundsmöl,  réttarstaða  frá  Breíða- 
bólstað  í  Fljótshlíð  269. 

Hundsnes  á  Melrakkasléttu  576, 
580. 

Hundsnes(Hnúðsnes)  áSkaganyrðra 
279,  283. 

Hundsvarða  í  Bitru  792,  104,  596. 
597,  656. 

Hundsvatn  í  þistilsfirði  331. 

Húnljótr.  skipmaðr  á  Hólum  í 
Hjaltadal  (1387—1388)  406,  415. 

Húnljótsson:  Lýtingr. 

Hungrvaka  148. 

húnn  (bjarnarhúnn)  550. 

Húnstaðir  í  Stíflu  5612,  643. 

Hurðarbak  á  Kólkumýrum  207 
385. 

Hurðarbak  í  Vestrhópi  167.  773. 

hús  (alment  og  allskonar)  114. 
142,  191,  210,  461,  491,  5732, 
540,  6502,  730.  —  leigufær  hús 
676.  —  húsabót,  umbætr  húsa 
4122,  516.  —  húsdyr  609.  — 
húsgjörð  159,  544.  —  húslega 
186.  —  húsrúm  159,    544,    736. 

—  húsatópt  2.  —  húsatorf  486. 


REGISTIt. 


857 


Húsabakki  í  Helgastaðahrepp  579. 

Húsafell  í  Hvítársíðu  222.  —  Húsa- 
fellshraun  224. 

húsakynni  (húsabygging,  húsaskip- 
an,  sbr.  grjót,  kirkja,  múr,  viðr): 
ásar  (í  húsi)  317.  —  Ábótastofa 
(á  Munkaþverá  og  þingeyrum) 
201.  275.  762.  —  baðstofa  (varm 
Stue)  439.  —  baðstofa  (1384)  588, 
(1405)  704.  —  Biskupsstofa  (í 
Skálholti)  145.  761.  —  borðhús 
(á  Hólum)  289.  614.  —  Breiða- 
biir  (á  Hólum)  289,  614.  — 
Breiðastofa  (á  Hólum)  363,  479. 

—  fatabúr  (á  Hólum)  289,   428, 

612.  —  fjós  114,  190.  —  kapi- 
tuli  (í  Viðey)  214.  Sjá  Capitul- 
um.  —  karlaskáli  (á  Hólum)  614. 

—  kjallari  (á  Hólum)  614.  — 
klefi  (á  Hólum)  614.  —  Sbr.  lamb- 
hús.  —  langabúr  (á  Hólum)  289, 
614.  —  langbönd  685.  —  nýjahús 
(á  Hólum)  6093.  —  Prestabúr  (á 
Hólum)  613.  —  rjáfr  317.  — 
skáli,  skálar  228,  498,  537,  544, 
734,  739.  -  skáladyr  498.  Sbr. 
skálagerð.  —  skemma  289,  418, 

613.  —  skrúðhús,  sjá  kirkja.  — 
skyrbúr  (á  Hólum)  614.  —  sperr- 
ur  685.  —  stafir  (stoðir)  317.- 
stofa  191,    192,    317,    488,    711. 

—  Stórastofa  (á  þingeyrum)  247. 

—  syllur  317.  —  timbrstofa  (á 
Hólum)  608,  609.  —  úthýsi  759. 

—  útidyr  (á  bæ)  674.  —  vind- 
skeiðr  702.  —  þvertré  317. 

Húsatóptir  í  Grindavík  597. 

Húsavík  í  Borgarfirði  eystra  232. 

Húsavík  á  Tjörnesi  407,  507,  508, 
510,  £82—584. 

húsbóndi  436,  6962, 

húsbúnaðr,  húsbúningr  [sbr.  bús- 
gagn,  hægindi  (sjá  kirkja),  sængr- 
klæði]  104,  226.  -  borð  482, 
503,  562,  573,  577.  —  borðbún- 
aðr  329.  —  borðdúkar    613.    — 


borðkeröld  418,  482.  —  borð- 
skutill  482,  503.  —  fjalastóll 
566.    —    pallborð  228,  482,  503. 

—  pallklæði  353,  482,  503,  711, 
718.  —  pallkoddar  289,  711.  — 
pallsessur  289.  —  sparlak  84,  213. 

—  speglar  564,  570,  718.  —  stofu- 
reflar  290.  Sbr.  refill,  reflar.  — 
vendir  í  stofu  711. 

Húsey  í  Hróarstungu  232. 

Húsey  í  Skagafirði  407,  412. 

Húseyjarsandr  (Eyjarsandr)  fyrir 
Héraðsflóa  237-238,  307—308. 

húsfreyja,  húsfrú,  hústrú  436,  465, 
466,  4672,  468\469,  4712,  4722, 
474,  475,  565,  617,  625,  642, 
6702,  6812,  761. 

húskarlar  416,  417. 

húsmenn  33. 

Hússtaðir  í  Jörundaríirði  á  Sunn- 
mæri  115. 

Húsvíkingar  í  Borgarfirði  eystra 
97. 

Hvalá  á  Hornströndum  273,  274. 

Hvaleyri  við  Hafnarfjörð  597. 

Hvalfjörðr  inn  úr  Faxaflóa  14, 
360,  361,  392,  393,  434,  435, 
438,  646,  648,  633,  684,  700, 
7032,  7042,  705.  —  Hvalfjarðar- 
strönd  67,  223. 

Hvallátr  á  Breiðafirði  195. 

Hvallátr  við  ísafjörð  325. 

Hvallátr  í  Suðr-þingeyjarsýslu  566. 

Hvalnes  á  Skaga  280,  284,  412. 

hvalr,  hvalir,  hvalreki,  hvalveiði 
(sbr.  skotmannshlutr,  skurðr)  2, 
3,  4,  19,  79\  89,  91,  97,  98, 102— 
103,  104, 105\  106  (opt),  114,  115 
(opt),  134  (opt),  135  (opt),  136, 
1562,  161,  1622,  1652,  166,  1692, 
172,  180,  185,  192,  1962.  197, 
198,  201  \  212,  221,  2272,  237, 
238\  242,  277,  278  (opt),  279, 
280  (opt),  281  (opt),  282  (opt), 
283,  284\  285\  286  (opt),  289, 
304,  315,  319,    320,    3243,    325 


858 


REGISTR. 


327  (opt)  328.  330,  331',  335,  336 
(opt).  3372,  3412,  366*,  388,  389, 
390,  396,  398.  424,  4262,  456, 
4572,  458  (opt),  459  (opt),  500. 
512,  536,  5402,  543,  545,  549\ 
550,  552,  553,  5542,  5652,  566, 
568  (opt),  572,  575  (opt),  576, 
577  (opt),  579  (opt),  580*,  5834, 
585,  586»,  5882,  5892,  594,  596. 
602,  627,  633  (opt),  634  (opt), 
638,  639,  6483,  6492,  651,  6564. 
671,  683,  715,  749,  754.  —  hafr- 
hvalr  289.  —  hlasshvalr  2.  236, 
553.  —  hnísur  553.  —  járnhvalr 
2802,  2842.  —  ljóshvalr  200- 
201-  —  rekhvalr  280,  285.  - 
reyðr    (steypireyðr)     435,    436. 

—  smáhveli  91.  —  Sbr.  seymi, 
spik  (matr).  —  starfhvalr 
553.  —  stórhvalir  458.  —  svarf- 
hvalr  236.  —  veggjahvalr.2892 
(sbr.  malr).  —  þvest  105,  327, 
633  (sbr.  matr).  —  áganga  á 
hval    97.     —     hvalgarnir    436. 

—  hvalgæði  366.  —  hvalkálfr 
375.  —  hvalskipti  279,  283,  319, 
397.  —  (hval)skurðr  627.  — 
hvalsverð  649.  —  hvaltíund  89, 
230.  Sbr.  tíund.  —  hvaltollr 
172.   —  hvalvonir  2,  134. 

Hvalsá  undir  Jökli  140. 
Hvalsá  í  Strandasýslu  660. 
Hvalsey  á  Grænlandi  756. 
Hvalseyjar    fyrir    Mýrum    84,  862, 

707,  732. 
Hvalsnes    á    Rosmhvalanesi    219, 

256-257,  761. 
Hvalsrauf  undir  Jökli  347. 
Hvalvatnsfjörðr    í  Suðr-Þingeyjar- 

sýslu  566. 
Hvalvatnsós  í  Hvalvatnsfirði  5682. 
Hvalvík  í  Borgarfirði  eystra  238. 
Hvammr  á  Barðaströnd  192,  775. 
Hvammr  (Syðsti    og  Miðhvammr  í 

Blönduhlíð)  408,  429. 


Hvammrí  Dyrafirði  198.  —  Hvamms- 

skógr  198. 
Hvammr  í  Eyjafirði  449—450. 
Hvammr  (Fífuhvammr)  í  Seltjarn- 

arneshrepp  579. 
Hvammr  í  Hjaltadal  410,  429. 
Hvammr  í  Hvammssveit  8 — 9,  12, 

13,  102,  103,  106,  227,  328,  452, 

656,  700,  701.  -    Efri  Hvammr 

8.  —  Hvammssveit  12,  102,  452, 

700,    701.    —    Hvammsveitingar 

729». 
Hvammr  í  Kjós  219.   —  Hvamms- 

ey  219. 
Hvammr  í  Langadal  170,  339,  412, 

546,  622,  671,  672. 
Hvammr  hinn    yzti    í   Helgastaða- 

hrepp       í      Suðr-þingeyjarsýslu 

582. 
Hvammr  í  Laxárdal  í   Skagafjarð- 

arsýslu  133,  173-174,  281,285, 

387—391,  411,  461,  462. 
Hvammr   í    Miðfirði   (sbr.    Kirkju- 

hvammr)     166—167,     426,    427, 

548,  706-708.  —  Efsti  Hvammr 

707.  —  Synsti  Hvammr  707.  — 

Hvammsholt  707. 
Hvammr  í  Norðrárdal  78,  224,  304 

—305,  645. 
Hvammr  í  Skagafirði  623. 
Hvammr  í  Steingrímsfirði  230. 
Hvammr  í  Vallanesþingum  237. 
Hvammr    í     Vatnsdal    162,    540, 

654. 
Hvammr  á  Vatnsnesi  273,  274. 
Hvammr  í  Ölfosi  597. 
Hvammsfjörðr  í  Dalasýslu  15. 
Hvammsheiði  í  Suðr-þingeyjarsýslu 

576. 
Hvammsstúfr   (fjara)   undir    Eyja- 

fjöllum  190,  192. 
Hvamm-Sturla,  sjá   Sturla  þórðar- 

son. 
Hvanná  í  Náttfaravíkum  572. 
Hvanndalir  í  Eyjafjarðarsýslu  277, 

2S1.  285. 


REGISTR. 


859 


Hvanneyrar  í  Reykjarfirði  324. 

Hvanneyrarbók  128. 

Hvanneyri  í  Borgarfirði  125,    126, 

223.  251. 
Hvanneyri  í  Siglufirði  65,  66,  277, 

282,  285. 
hvannir,  sjá  hvönn. 
Hvannstóð  á  Tvídægru  224. 
Hvarf  á  Grænlandi  19,  20. 
Hvarf  í  ísafjarðarsýslu  197,  330. 
Hvarf  í  Svarfaðardal  512. 
Hvarf  í  Víðidal  539,  593. 
Hvarfsártungur     (>Svarfartungur<) 

í  Borgarfirði  123,  223,  772. 
Hvarfsdalr  á  Skarðsströnd  774. 
Hvassafell  í  Eyjafirði  596,  687.  — 

Hvassafellsskógr  524. 
Hvassahraun  í  Hraunum  suðr  341. 
hveiti  128,  130. 

Hveitishvammr  í  Vopnafirði  236. 
Hverfi  (=  Kelduhverfi)  585. 
hvila,  hvíluvoðir,  sjá  sæng,  sængr- 

klæði. 
Hvilft  í  Önundarfirði  758. 
hvíta  428.  —  hvítadagar  552,  571. 

—    hvítasunna,    hvítasunnudagr 

300,  527,    531»,    567,    569,    758, 

759.     —     hvítasunnuvika    392, 

531,  540,  594,  667,  759. 
Hvítá  í  Borgarfirði  88,  624,  625, 
hvítabjörn  436,  438. 
Hvítahlíð  í  Strandasýslu  660. 
hvítar    álnir    (hvítt    vaðmál)    406 

(opt),  415  (opt),   416    (opt),  417 

(opt). 
Hvítársíða  í  Pverárþingi  625. 
Hvitfeld,  Arild  50. 
Hvítingseyjar    á    Breiðafirði     195, 

774. 
Hvítisandr   í    Norðr-þingeyjarsýslu 

(á  Sléttu)  589,  652,  754. 
Hvítmagafell   í  Sólheimaheiði  260. 
Hvítskeggshvammr  598. 
Hvolhreppr  í  Rangárþingi  647. 
hvoll  (=  Sjónarhvoll)  380. 


Hvoll  (=  Ingjaldshvoll,  -hóll)  112. 
Hvoll    í    Saurbæ    í    Dalasýslu    79, 

254,  596-597. 
Hvoll  í  Vestrhópi  721—722. 
Hvoll  í  Olfosi  597. 
Hvolseyjar  84,  sjá  Hvalseyjar. 
hvönn:     hvannskurðr     515.      Sbr. 

Hvannstóð. 
Hybernia   (Hibernia,    írland)    767, 

768. 
Hyfartjörn,  sjá  Hlífartjörn. 
hylr,  hylir  (veiðihylir)  71,  82,  444. 
hymnus,  hymni  (ymni.  ympni)  60. 

Sbr.  kirkja. 
hýsing  (manna)  691,  692,  693,  694, 

695. 
hæð    =    Vestrhæð    á  Arnarvatns- 

heiði  624. 
Hægindi  í  Reykholtsdal  123. 
Hæinrekr,  sjá  Heinrek(r). 
hæitukerald,  sjá  heitukerald  (undir 

búsgagn). 
Hæll  í  Flókadal  483. 
Hæll  í  Húnavatnsþingi  385 — 386. 
Hænuvík  á  Barðaströnd  698. 
hæres,  hæredes  55,  59.  —  hæresis 

62.     Sbr.  arfi,  arfr. 
Hæringr  Guðmundarson  í  Eyjafirði 

(1408)  720. 
Höfðabrekka  í  Mýrdal  291—293. 
Höfðahólahraun  á  Skaga  614. 
Höfðahólar  í  Skagafirði  290. 
Höfðahverfi   í   Suðr-þingeyjarsýslu 

568,  734,  735. 
Höfðaskáli  á  Melrakkasléttu  579. 
Höfðaströnd  í  Skagafirði  419,  420, 

528,  727,  755. 
Höfði  =  Spákonufellshöfði  56,  57, 

552. 
Höfði  í  Höfðahverfi  411,  507,  508, 

568—569.    —    Höfðamenn    458, 

568. 
Höfði  á  Höfðaströnd  65,   278,  282, 

315-316,  412,  418—420. 
Höfði    =    þórðarhöfði    við  Skaga- 

fjörð  278,  282. 


860 


REGISTR. 


höfn   (sb.    beit,    hagi):    v.    kúgilda 

höfn  324.    —    lambahöfn,  sauð- 

höfn,  sjá  sauðpeningr. 
Höfn  í  Borgarfirði  97.  238. 
Höfn  í  Gnúpasveit  (Leirhöfn)  157, 

553.  —  Hafnarrekar  157,  553. 
Höfn  á  Hornströndum  366. 
Höfn  á  Skaga   (Hafnarlönd)   321  - 

322.     Sbr.  Hafnir. 
höfuðkirkja  51. 
höfuðkonungr  6,  11. 
höfuðsmaðr  34. 
Högnason:  Þorbjörn. 
Högnastaðir  í  þverárhlíð  224. 
Högni  þorsteinsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1409)  722. 
hökull  151.  —  hökulsefni  703.  Sjá 

kirkja. 
Hökustaðir  í  Norðrárdal   í  Skaga- 

firði  519. 
Hölgi  Haraldsson  (sbr.  Sölgi)  7. 
Hðlkná   á    Skaga    279,    280»,    283, 

284»,  565. 
Hðlkná  á  Völlum  eystra  237. 
Hðlkná  í  þistilsfirði    2,    134,    331, 

335.   -  Hðlknárós  2. 
Hðlknalækr,   landamerki  Mjófadals 

477. 
Hömluholt  (Homlaholt)  82.  83. 
Hörðaból  í  Miðdölum    í    Dalasýslu 

2-27. 
Hörðadalr  í  Dalasýslu  491. 
Hörðafylki  í  Noregi  29. 
Hörðaknútr  Knútsson  Danakonungr 

(d.  1042)  30.  31. 
Hörðaskáli     (Hardaskalle.     Hörðu- 

skáli)  undir  Eyjafjöllum  258. 
Hörgárdalr  í  Eyjafjarðarsyslu  294, 

335,    351,    385.    393,    396,    397, 

449.    450,    490,    503,    504,    506. 

507.  6422,    643,    688,    715,    720, 

749. 
Hörgsdalr      í      Skútustaðaþingum 

573. 
Hörgsdalsmelr     á     Síðu     245.     — 

Hörgsdælafjara  244. 


Hörgslendingafjara  á  Síðu  245. 
Höskuldr     ábóti     á     Munkaþverá 

153. 
Höskuldr  ábóti    á    þingeyrum    28. 

153,  311. 
Höskuldr     Hákonarson     prestr     í 

Miklabæ    í    Blönduhlíð    (1395— 

1409  eða  leingr)  564,  718-720. 

727. 
Höskuldr  Haldórsson   prests  í  Ey- 

dölum  360. 
Höskuldr  Hallsson  frændi  Haldórs 

prests  Loptssonar  (1403)  687. 
Höskuldr  Hugason  í  Eyjafirði  (1397) 

620. 
Höskuldr     Höskuldsson     biskup    í 

Stafangri  47. 
Höskuldr  Jónsson  prestr  á  Breiða- 

bólstað  í  Fljótshlíð  (1399)  648. 
Höskuldr     í      Landeyjum      (1636) 

191. 
Höskuldr    Runólfsson     í    Eyjafirði 

(1406—1415)  716,  721—722,  754, 

762. 
Höskuldr  Þorvaldsson   (1401)  671. 
Höskuldsey  á  Breiðafirði  326. 
Höskuldsnes  á  Melrakkasléttu  576. 
Höskuldsson:  Bergþór.  Einar.  Hösk- 

uldr. 
Höskuldsstaðir  á  Skagaströnd  132, 

170-172,    374,    375.    397.    399, 

424,    501,    509.    532—533,    552. 

599—601,    654,    676.   677,    678, 

683,  777.  —  Höskuldsstaðamenn 

654. 
Höttr,  ey  í  Mývatni  584. 

Idri  Hólmr.  sjá  Innri  Hólmr. 
íferð  (í  fjöru)  166,  196,  535.  657. 
Ignacius  píslarvottr  152. 
ilag  (í  jörðu)  381,    490,    505,  506, 

637. 
Ilius  (sbr.  Ilus)  11. 
Illugahaf  á  Skógarströnd  349. 
Illugason:     Björgólfr,     Guðmundr 


REGÍSTR. 


861 


Hallvarðr,     Haukr,    Helgi,     Jón, 
Magnús,  Páll,  þorsteinn. 
Illugastaðir  í  Fnjóskadal  134,  507, 

509,  590,  686. 
Illugastaðir    í    Laxárdal    í    Skaga- 

fjarðarsýslu  448. 
Illugastaðir  á  Vatnsnesi  169,  540, 

550,  594. 
Illugi     Björgólfsson,     ráðsmaðr     á 
Reynistað    (1412    og   þar    eptir) 
745,  759. 
Illugi     Broddason     nyrðra     (1375) 

295. 
Illugi     Guðmundarson    í     ísafirði 

vestra  (1399)  648. 
Illugi  Guðmundsson  prestr  í  Múla 

(d.  um  1590)  285. 
Illugi  gurpr  á  Narfastöðum  í  Skaga- 

firði  (um  1300)  74. 
Illugi     húskarl     á    Hóium     (1388) 

414. 
Illugi  Þorsteinsson  í  þingeyjarþingi 

(1357)  116—120. 
llus  (sbr.  Ilius)  6. 
imbrudagar  1,  32,   103,    244,    256, 

303,  338,  540,  594. 
imperialis  auctoritas  757. 
incarnacio  domini  578. 
incestus  62. 

Indriðason:  Bárðr,  Jón,  Pétr. 
Indriðastaðir      í      Skorradal     125, 

138. 
Indriði  Andrésson  ofíicialis  á  Græn- 

landi  (1409)  720,  721. 
Indriði  Ásgrímsson  prestr    í  Eyja- 

fjarðarsýslu  (1398)  629. 
Indriði    kópi     prestr    í    Vatnsfirði 

(1383)  366. 
Inga  kona  Gyrðs  í  Vatnsholti  (1354) 

99. 
Ingason:  Einar,  Skúli. 
Ingi  Bárðarson  konungr  29. 
Ingi     Hallsteinsson      Svíakonungr 

31. 
Ingi  Haraldsson    kryppill    Noregs- 
konungr  29. 


Ingi  prestr  í  Vallanesi  238. 
Ingi  Steinkelsson   Svíakonungr  31. 
Ingibjörg    Arngrímsdóttir,    Þórðar- 
sonar,  áMarðarnúpi  (1392—1393) 
481. 
Ingibjörg  Bárðardóttir   í  Skagafirði 

(1414)  755. 
Ingibjörg  Benediktsdóttir,   systir  á 

Reynistað  277. 
Ingibjörg    griðkona     á     FlugUmýri 

(1388)  416. 
Ingibjörg  kona  Bessa  Sighvatsson- 
ar  á   Auðólfsstöðum    (1378)  333. 
Ingibjörg  Hákonardóttir  konungshá- 

leggs,  frú  135,  773. 
Ingibjörg  Ingimundardóttir  nyrðra 

U403)  686. 
Ingibjörg  Pálsdóttir.  þorvarðssonar 

495—496. 
Ingibjörg  dóttir  Steinunar  og  móðir 

Jóns  Pétrssonar  12. 
Ingibjörg  þorláksdóttir  kona  Kolla 

Magnússonar  714 — 715. 
Ingibjörg  Örnólfsdóttir,  Jónssonar, 
frá  Staðarfelli,  systir  og  abbadís 
á     Reynistað     (1378—1399.     d. 
1402)  334,    496—499,    604,  640 
—641. 
Ingigerðr   kona    Halls    Svarthöfða- 
sonar    í    Kalmanstungu     (1398) 
625. 
Ingigerðr  griðkona  á  Hólum  (1388) 

416. 
Ingigerðr  Nikulásdóttir   í    ísafjarð- 
arsýslu  (1383  og  þar  eptir)  367, 
702. 
Ingileif  (á  Varðgjá,  1390)  449. 
Ingimundardóttir:     Guðríðr,     Ingi- 

björg. 
Ingimundarson:  Bjarni,  Brúsi,  Hró- 

mundr. 
Ingimundr  bóndi  á   Öndverðareyri 

(c.  1355)  107. 
Ingimundr    (Einarsson)     prestr    (á 
þóroddsstöðum  1357)  117. 


862 


REGISTR. 


Ingimundr  Hallsson    prestr    (1372) 

275. 
Ingiríðarstaðir  í  Aðaldal  576. 
Ingiríðr  Böðvarsdóttir  nyrðra  (fyrir 

1403)  715.  720. 
Ingiríðr    Haldórsdóttir,   Loptssonar 

(á  lífi  1403)  6872. 
Ingiríðr  húsfreyja    (á  Sauðanesi  c. 

1360)  134. 
Ingiríðr  Pálsdóttir  (á  Melstað.  fyrir 

1395)  536. 
Ingiríðr  Vigfúsdóttir  Hólms   (1415) 

765. 
Ingiríðr  þórðardóttir  hústrú  (1397) 

621—623. 
Ingiældr,  sjá  Ingjaldr. 
Ingjaldr  biskup   af  Hamri  36,    41, 

46. 
Ingjaldr  Helgason  hins  magra  7. 
Ingjaldr   Starkaðarfóstri    Fróðason 

7,  12. 
Ingjaldshóll   (— hvoll)    undir    Jökli 
109,  111-112,    140,    226,    2554. 
315. 
Ingjaldsson:  Eyjólfr,  Hrærekr,  Jón, 

Pórðr. 
Ingólfsfjörðr     í    Strandasýslu    16, 

79. 
Ingólfshöfði  í  Öræfum  19,  401. 
Ingunarstaðir  í  Kjós  219. 
Ingunarstaðir  á  Skálmarnesi    195, 

774. 
Ingunn  Brynjólfsdóttir,  Bjarnarson- 

ar  (1405)  704—705. 
Ingunn   Gunnarsdóttir.  Eyjólfsson- 
ar.  á  Hvalsnesi  (1406—1415)  713, 
760—761. 
Ingunn  húsfreyja   Ólafs  Jónssonar 

á  Bessastaðum  (1398)  639. 
Ingvarastaðir  í  Svarfaðardal  514. 
Ingvildarstaðir  í  Hólahrepp  í  Skaga- 

firði  410,  429. 
Ingvildr  Helgadóttir,  kona  þorleifs 

Björnssonar  618. 
Ingvildr  Skaptadóttir,  Oddssonar,  í 
Marbæli  (1393)  488. 


Ingældr,  sjá  Ingjaldr. 

innganga  heilagrar  kirkju  732. 

innlenzkir  menn  3682.  3702.  720. 

Innocencius  páfi  hinn  VI.  67,  113. 

Innri  Hólmr  á  Akranesi  222,  492, 
493,  494. 

innsigli  209,  211,  247,  251,  253, 
316»,  317,  321,  359,  365,  392, 
394,  396,  397,  421,  477,  486, 
499,  648,  660,  700,  710,  716, 
736,  742,  746,  747. 

innstæða  419,  486,  528,  568. 

inntektir  611. 

instrumentum  publicum  206. 

interdictum  59. 

inventarium  717.  719. 

invencio  crucis  486.     Sbr.  festum. 

ípishóll  í  Skagafirði  712. 

íraklettr  undir  Jökli  140. 

írland  (sbr.  Hybernia)  19.  —  irskr 
kross  527.  —  írskr  maðr  148. 

ís,  ísar  441. 

ísafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16,  435 
436,  439,  476,  698,  704.  —  ísa- 
fjarðará  211,  229.  —  ísafjarðar- 
botn  702.  —  ísfjarðarmynni 
437. 

ísárr,  maðr  nyrðra  (1415)  759. 

íshöggsmaðr  407. 

ískyld  (í  landi)  217,  265,  292.  376, 

397,  477,  500,  642,  6472. 
ísland.  Islandia  13,  14,  17,  18. 
19,  21,  28,  34,  67,  72,  75.  76, 
113,  116.  119,  121,  148  (opt), 
149,  150,  154,  203—205,  209, 
215,  287,  297,  308,  310,  350. 
361—362,  367—371,  378,  391, 
392,  396,  400,  425,  432—441, 
442,  444,  465,  487,  493,  509, 
510,  568,  606,  607,  609,  617, 
637,  646,  659,  669s.  672,  674 
675,  690,  691,  692,  693,  695, 
696-697,  706,  709,  717,  722— 
726,  731,  7332,  742,  746,  748, 
750,  751,  761,  763—764,  766— 
770,    777.     —     íslandsför  433, 


REGISTR. 


863 


722-723,  726.  —  tollr  íslands- 
fara  361-362,  367—371.  -  ís- 
lendingar  20,  75,  693.  Sbr.  inn- 
lendir  menn.  —  íslenzk  bók  47, 
50.  —  íslenzk  (hérlend)  áklæði 
575,  711.  —  íslenzkr  skrifari 
237. 

ísleifarhús  í  Hraunhrepp  708, 
732. 

Isleifarstaðir  í  Hraunhrepp  áMýr- 
um  862. 

ísleifr  bóndi  í  Ásgarði  í  Hvamms- 
sveit  (fyrir  1355)  103—104. 

ísleifr  á  Bergstöðum  í  Svartárdal 
(c.  1360)  158—159. 

ísleifr  Gizurarson  biskup  í  Skál- 
holti  23,  38,  44,  148,  149,  309. 

ísleifr  Sölvason  nyrðra  (1394) 
501. 

ísleifr  þorleifsson  hreims  303, 
304. 

ísleifsson :  Gísli,  Gizur,  Haldór.  Sig- 
hvatr,  þorlákr. 

ísleikr  Teitsson  í  ísafirði  (1401) 
661. 

íslendingabók  20,  148. 

ísólfsstaðir  á  Tjörnesi  4. 

ítak  139,  140,  141,  143,  198,  210, 
218,  220,  239,  250,  251,  2542, 
275,  292,  315,  323*,  3242,  332, 
345,  3482,  355,  356,  364,  372, 
3732,  385,  397,  402,  403,  424, 
425,  447,  458,  461,  462,  484, 
486,  503,  504,  5953,  621,  625, 
722,  749.  —  ítakabréf  138,  375. 
—  ítaksbúðir  141. 

ítala  143.  168,  187,  293,  316,  3172, 
318,  336,  397,  453,  4572,  497, 
547,  552,  557,  566,  573,  596, 
6022,  6822.  —  ítölulaus  eign  66 
-67. 

itinerarium  488.     Sbr.  ferðabók. 

Itiran  771. 

ívar  Gjafaldsson  (d.  fyrir  1391) 
463. 


ívar  Hafliðason  i  Skagafirði  (1405) 

704. 
ívar  Jónsson  ráðsmaðr  í  Viðey  (1284) 

690.  Sbr.  ívar  Jónsson  Hólmr. 
ívarJónssonHólmr(1307,1312)690. 
ívar  Kálfsson  skrauthanzki  biskup 

í  þrándheimi  20.  35,  40,  49. 
ívar  Kolbeinsson  (1377)  321. 
ívar  faðir  Marteins  645. 
ívar     Nikulásson      á     Svínavatni 

(1381—1399)  360,  377,456,  5342, 

640,  649—650. 
ívar  skjálgi  biskup    af    Hamri  22, 

36,  42,  46. 
ívar  Sveinsson   Iögmaðr    í    Noregi 

1388)  730. 
ívar    Vigfússon    Hólmr,    hirðstjóri 

(d.  1371)  70,121,203—205,209, 

291. 
ívar     Vigfússon    Hólmr    jungkæri 

(1415,  d.  1433)  765. 
ívar  þórðarson  bóndi  á   Snæfells- 

nesí  (1389—1399)  431,  646. 
ívarsson:  Árni.  Dagr,  Eiríkr,  Gizur, 

Guttormr,  Gyrðr,  Marteinn,   Sig- 

urðr,  Sigvarðr,  Vigfús,  þorgils. 

Jafed  sonr  Nóa  (sbr.  Jáphet)  10. 
jafnaðargjöf  393.    —   jafnaðarmáli 

3633.  —    jafnaðarreikningr    210. 

—  jafnaðarskipti  320,  4842. 
jafnleingdardagr     (=     ártíðardagr) 

Guðmundar  biskups  501. 
Jakob  Benediktsson  (á  Arnarstapa 

1695)  631. 
Jakob  biskup  í  Björgvin  37,  42,  48, 

362,    369,    441-442,    459,   460, 

730.     Sbr.  Jakopper. 
Jakob  biskup  af  Ósló  42,   46,  766 

—769. 
Jakob  faðir  Odds  og  þórkötlu  (fyrir 

1309)  9,  10. 
Jakob    postuli    (Jacobus    Zebedei) 

152. 186,  269,  339,  703.  —  Jakobs- 

messa  68,    397,    648,    703,    704 

705. 


864 


REGISTR. 


Jakob    Svíakonungr    (sbr.  Önundr) 

30. 
Jakobsdóttir:  þórkatla. 
Jakobsson:  Oddr. 
Jakopper,  sjá  Jakob. 
Janus   Jónsson    prófastr    í  Holti    í 

Önundarfirði  311. 
Japhan  (sbr.  Javan)  10. 
Japhet  (sbr.  Jafed)  sonr  Nóa  5. 
jarð-.  jarðar-.  sjá  jörö. 
jarðkerald.  sjá  búsgagn. 
Járíðr  þórðardóttir   á  Snæfellsnesi 

(um  1410)  728. 
Jarlstaðir  í  Aðaldal  557.    —    Jarl- 

staðaholt  557.   —    Jarlstaðateigr 

557. 
járn  80,   102.   125.    160,  161,    262, 

265,  338,    482,    502,    512,    514, 

515-\  521.    522,    531,    534,   555. 

5672,  572,    574,    5812,  586,  590, 

651,  718.  —    fingrajárn  613.  — 

hálsjárn  613.   —  járnhattr    688. 

—  járnhurð  fyrir  altari  607.  — 
járnkertistika  263.  Sjá  járnstika, 
stika  (kirkja).  —    járnkola  1732. 

—  járnlampr  527,  589.  —  járn- 
skip  446,  542,  559.  —  járn- 
stóll  612.  —  járngrátt  naut  430. 

—  járnhvalr  2802,  2842. 
Járngerðr     Gilsdóttir,     Finnssonar 

(1380)  351—352. 
Járngerðr    Þórðardóttir,     Böðvars- 

sonar  494,  495. 
Járngerðr     Þorvarðsdóttir,      systir 

Einars  prests  (1401)  6672. 
Járnsíða  33. 
jarteikn  183. 
Játvarðarson:  Eiríkr. 
Javan  (sbr.  Japhan)  5. 
jejunium  vigiliæ  64. 
Jens  Nielsson  biskup  í  Ósló  46. 
Jens  Ref  biskup  í  Ósló  42,  46.  Sbr. 

Johannes. 
Jens  Riber  biskup  á  Færeyjum  og 

í  Stafangri  47,  52. 


Jens  Skelderup  (Scheldedorp)  bisk- 

up  í  Björgvin  49. 
Jens    Söffrensson    umboðsmaðr    á 

Bessastöðum  (1639)  700. 
Jernemouth       (Járnamóða,       Yar- 

mouth)  á  Englandi  770. 
I  Jerusalem  153,  438. 
i  Jesus  Christus  (Kristr),  sjá  Christus. 
i  Jochiem  Jónsson  (1708)  674 
|  Jófreyr  biskup    á    Orkneyjum    23, 

27,  38,  43,  50. 
Jóhannes  Arviðsson    (1406)  713— 

714. 
Johannes  hertogi    af  Bedford    765 

—768. 
Johannes  Beverlacensis  487. 
Johannes  biskup  í  Lybiku  (Liibeck 

1413)  750-751.  757. 
Johannes    Martini     monachus     de 

Warnem  205. 
Johannes  Mule  biskup  af  Ósló  42. 

46.     Sbr.  Hans  Mule. 
Johannes    páfi    hinn  XXIII.   750  — 

751,  757. 
Johannes  (Jón)  prior  Cantuariensis 

764-765. 
Johannes  Reff.  sjá  Jens  Ref. 
Johannes  Schutle  clericus  Hildes- 

emeiisis  757. 
Johannes  Ywani  Bergensis  757. 
Jóhannsson:  Vigfús. 
jól  156,  167,  175,   242,    363,   398. 

519.   520..  527,    544,    558,  5673. 

569.  573.  575.  580,  582.  -  jóla- 

fasta  1,  682,  69,    159,    160,  161, 

165,    174,    194,    206,    242,    256. 

301.  306,   357,    484,    5192,    520. 

522,  5273,   540,    543,    5642,  566. 

567,  5693.  594,  615.  —  jóladagr 

(hinn   fyrsti)  110,    234,   680.    — 

fjórði    dagr   jóla    255.    —    fimti 

dagr  jóla  444.  —  átti  dagr,  átta 

kveld  183,    396,    736.    —    þrett- 

ándi  dagr  jóla  497,  707.  —  jóla. 

nótt  255.     Sbr.  nóttin  helga. 


REGISTR. 


865 


Jón   ábóti   í    Viðey    (1364-1369) 

209,  311. 
Jón  Andrésson  í  Austfjörðum  (1398) 

638. 
Jón     Andrésson      nyrðra      (1403) 

686. 
Jón  Andrésson  prestr    í   Presthól- 

um  (1520)  553. 
Jón  Arason  biskup  á  Hólum    606, 

607,  608,  610,  611. 
Jón  Arason    prófastr    í    Vatnsfirði 

(d.  1673)  147,  199. 
Jón  Arason    á    Mýrum  við  Hrúta- 

fjörð  (d.  1706)  478. 
Jón  Árbjarnarson  í  Húnavatnsþingi 

(1402)  679. 
Jón  Árnason   í  Kristnesi    (1382 — 

1393)  363,  486. 
Jón    Árnason    húskarl     á     Hólum 

(1389)  428. 
Jón    Árnason   biskup    í    Skálholti 

631. 
Jón  Ásláksson  lögmaðr  í  Björgvin 

362. 
Jón  Auðunarson  (Önson)    á    Snæ- 

fellsnesi  (um  1410)  728. 
Jón  Bárðarson  (um  1380)  347. 
Jón    Benediktsson,    Kolbeinssonar 

á  Holtastöðum  (veginn  1364)  143, 

378. 
Jón    Benediktsson     í     Borgarfirði 

(1679)  635. 
Jón    Bergþórsson     nyrðra     (1393) 

486. 
Jón  Birgisson    biskup    í    Stafangri 

og  erkibiskup  í  Niðarósi  21.  22. 

25,  26,  35,  37,  40,  42,  47,  49. 
Jón  biskup    hinn    enski    á    Hólum 

610. 
Jón  biskup  á  Hólum  (1414  og  1415) 

750—751,  757,  763—764. 
Jón  biskup  í  Skálholti  (1409-1413) 

og  fyrr    ábóti    í    Munkalín*    724, 

730—733,  742,  749. 
Jón  Bjarnarson  prestr  í  Skagafirði 

Dipl.  Isl.   III.  B. 


(1371-1391)  273«),    336'),    357. 

455. 
Jón  Bjarnarson  prestr  og  prófentu- 

maðr  á  Beynistað  (1380)  351'), 

354,  357—358. 
Jón  Bjarnarson  prestr  (syðra  1415) 

7612,  762. 
Jón  Bjarnarson  prestr   á    Grenjað- 

arstað  (um  1420)  582. 
Jón  Bjarnarson  (á  Landi    í  Rang- 

árþingi  1375)  293. 
Jón  Bjarnarson  (í   Húnavatnsþingi 

1377)  321. 
Jón  Bjarnarson  (»Björnsson«)  bóndi 

nyrðra    (1375—1399)    295,    396, 

397,    449,    452,    611,    625—627, 

641—642. 
Jón  Bjarnarson  í  Dalasj?slu  (1383) 

365. 
Jón  Bjarnason  Stöðlaskáld,    prestr 

á  Breiðabólstað   í    Fljótshlíð   (d. 

1571)  1912. 
Jón  Bjartsson  ráðsmaðr  í  Björgvin 

(1409)  723,  7252,  726. 
Jón  Björnsson  (1409)  723. 
Jón  Boddason,  sjá  Jón  Broddason. 
Jón  Brandsson  (1385)  381. 
Jón  Broddason  prestr  nyrðra    714 

—715. 
Jón  faðir  Böðvars  (1384)  374. 
Jón  Böðvarsson  (1385)  385. 
Jón  Eggertsson  sýslumaðr   á  Hvít- 

árvöllum  215. 
Jón  Egilsson  ráðsmaðr    í  Björgvin 

(1409)  725. 
Jón    Egilsson    (í    Skálholti     1412) 

742. 
Jón  Egilsson  prestr  í  Hrepphólum 

439. 
Jón  Einarsson  lögmaðr  3—4. 
Jón  Einarsson  (1384)  377. 


')  fessir  staðir  gætu  þó  eins  átt  tíö  næsta 
mann  á  eptir. 

2)  J?essi  staðr  gæti  þó  eins  átt  við  næsta 
mann  á   undan. 


55 


866 


REGISTR. 


Jón  Einarsson  konrektor   á  Hólum 

(d.  1707)  674. 
Jón  Eiríksson  skalli  biskup  í  Görð- 

um    á    Grænlandi    og    á   Hólum 

(1358-1390)  44,  53,  56,  57,  58, 

113,  131—134,  142—144.    145- 

146,    155,    163,    164,    165,    167, 

173,    202,    205—207,    209,    247. 

252—253.  270,    271-272,    2772, 

281,  288,  309,  310,  315—316,  321 

—322,  351,  353,    354,  357,   358, 

388,  390,   392,  418—420,  459— 

461,    479,    480,    485,    510,   520, 

559,  606,  610. 
Jón    Eiríksson    kanoki    í    Niðarósi 

(1410)  731. 
Jón  Erlendsson   á  Ferjubakka  494 

—496. 
Jón  Erlendsson  fkaupmaðr    (1409) 

725. 
JónErlendsson,  Erlendssonar,  sýslu- 

maðr  495. 
Jón  Espólín  sýslumaðr    355,    499, 

609.  675,  680,  682. 
Jón    Eyjólfsson    prófentumaðr    á 

þingeyrum  (1394)  499—500,  504 

—505. 
Jón  fiðill.  húskarl  á  Hólum    (1388 

—1389)  418,  428. 
Jón  Finnbjarnarson  í  Austfjörðum 

(1398)  638. 
Jón  bóndi  á   Fitjum    í    Skorradal 

(um  1358)  124. 
Jón  Gamlason  ábóti   á  þingeyrum 

710. 
Jón    Geirsson,     Porsteinssonar     á 

Seylu  (1391—1406)461,  487,  500, 

501,  711-713. 
Jón  Gerreksson  biskup  í  Skálholti 

305. 
Jón  Gilsson   (Finnssonar    í    Reyk- 

holtsdal,  1398—1409)  624-626, 

7231). 


-)  Mua  rera  alt  einn  maðr. 


Jón  Gizurarson  prestr  í  Skagafirði 

(1360—1365)  143.  207. 
Jón  á  Gnúpi  í  Gnúpsdal   (d.   fyrir 

1401)  537,  671. 
Jón  Grímsson  (1388)  427. 
Jón    Grímsson    í    Aðaldal    nyrðra 

(1397)  617-618. 
Jón  Grímsson  í  Rangárþingi  (1406) 

712. 
Jón  Grímsson  á  Ökrum  (á  16.  öld) 

611. 
Jón  Grímsson  (1709)  501. 
Jón  Guðinason  á  Knerri  í  Breiðu- 

vík  (um  1355)  110. 
Jón    Guðlaugsson     í     Rangárþingi 

(1406)  713. 
Jón  Guðlaugsson  í  Björgvin  (1409) 

723. 
Jón   Guðmundarson  ábóti  í   Viðey 

(1370—1379)  319-321. 
Jón  Guðmundsson  á  þverá  í  Lax- 

árdal    í   Pingeyjarþingi   (1385 — 

1394  eða  leingr)  556. 
Jón  Guðmundsson  lærði  433—436, 

721. 
Jón  Guðnniason  110,  sjá  Jón  Guð- 

inason. 
Jón  Gunnlaugsson  í  Miðfirði  (1402) 

678. 
Jón    Gunnlaugsson    annar,    bróðir 

hans  (1402)  678. 
Jón  Gunnlaugsson  prestr  á   Mæli- 

felli  (d.  1708)  606. 
Jón  Guttormsson    biskup    í    Staf- 

angri  47,  52. 
Jón    Guttormsson    skráveifa,     lög- 

maðr  4. 
Jón     Guttormsson,     Ormssonar     í 

Hvammi  (d.  1403)  440.      . 
Jón      Hákonarson,      Gizurarsonar 

galla,  í  Víðidalstungu  (c.  1360 — 

1398)  1632,  376—378,   382—384, 

538,    539,    540,    550,    593,    594, 

611,  623-624. 
Jón  Hákonarson  í  Hvammi  í  Eyja- 

firði  (1390)  449. 


REGISTR. 


867 


Jón  Haldórsson  biskup  í  Skálholti 

39,  44,  77,  149,  181,  192,  198— 

199.  248,  258,    2652,    266.    2672, 

309.  405  466. 
Jón  Haldórsson  prestr  (á  Helgafelli 

1360-1389)  145,  313,   323,  432. 
Jón    Haldórsson     í     Reykholtsdal 

(1397)  619. 
Jón  Haldórsson  prófastr  í  Hítardal 

(d.  1736)  69,   95,    99,    111,    138. 

144.    181,    182,    201,    206,    215, 

247,  312,   313,  3142.    3152,    322, 

387,  395,    420,    431,    4452,    508, 

509,    638,    646,    690,    728,    773, 

776,  780. 
Jón   Hallfreðarson     ábóti    í    Veri 

(1405—1422)  og  officialis  nyrðra 

703—704,  752,  758—759. 
Jón  Hallsson  313,  sjá  Jón  Haldórs- 

son  prestr. 
Jón  Hallsson  prestr  (1375)  303. 
Jón     Hallsson    í     Eyjafjarðarsýslu 

(1387)  396. 
Jón  Hallsson  (1409)    723.     Ef   til 

vill  sami  maðr. 
Jón  Hal(l)varðsson    umboðsmaðr  í 

Björgvin  297. 
Jón  Haraldsson    á  Á   (í   Árbæ)    í 

Holtum  (um  1370)  267. 
Jón  Helgason  prestr  nyrðra  (1354) 

77. 
Jón  Helgason  á  Barðaströnd  (1412) 

739,  744. 
Jón  í  Holti  í  Fljótum  (1388)  417. 
Jón  bóndi  hvammr,  sjá  Jón  Sveins- 

son. 
Jón  Illugason  prestr    í  Gnúpufelli 

(1380—1395)  352,  527,  595. 
Jón  Indriðason  biskup  í    Skálholti 

44,  149,  220,  309. 
Jón  Ingjaldsson  prestr  nyrðra  (1371) 

271. 
Jón  hinn  írski  biskup  148. 
Jón  Isvaldsson,  sjá  Jón  Sveinsson 

í  Hvammi. 


Jón  Jakobsson  sýslumaðr    á  Espi- 

hóli  (d.  1808)  458,  675. 
Jón  Jónsson  (1369)  250—251. 
Jón    Jónsson    á    Hróbergi    (1398) 

631. 
Jón  Jónsson,  Guttormssonar  440. 
Jón     Jónsson     í      Húnavatnsþingi 

(1401-1408)  667,  719. 
Jón     Jónsson     í     Eyjafjarðarsýslu 

(1410-1414)  734—735,  754. 
Jón    Jónsson  ■  skalli    í  Húnavatns- 

þingi  (1401)  667. 
Jón  Jónsson  (1412)  745. 
Jón    Jónsson    í    Skagafirði    (1414) 

755,  756. 
Jón  Jónsson  (c.  1500)  344. 
Jón  Jónsson  lögmaðr   (d.   1606)  4, 

464,  474,  777. 
Jón  Jónsson  (1637)  332. 
Jón  Jónsson  prestr  í  Fellsmúla(d. 

1682)  291. 
Jón  Jónsson  (1679)  635. 
Jón  Jónsson  318. 
Jón  Jónsson  lektor  (d.    1860)  215. 
Jón  Kárason    prestr    syðra    (1412) 

748. 
Jón  karfamaðr  á  Hólum.(1387)  406, 

4182. 
Jón  katern  (húskarl)  á  Hólum  (1388) 

418. 
Jón  Ketilsson  undir  Gnúpi  í  Dýra- 

firði  (um  1378)  331. 
Jón  Kráksson   prestr    í    Görðum  á 

Álptanesi  (d.  1622)  285. 
Jón  kvarr  (knútr,  kotir,  kotr,  kútr) 

biskup  á  Grænlandi  24,    27,   39, 

45,  52,  309 
Jón  Landbjartsson  nyrðra  (1408 — 

1415)  719.  759. 
Jón  langr  (í  Skaptafellssýslu  1390) 

450. 
Jón  Ljótsson  ábóti,  sjá  Jón  Lopts- 

son. 
Jón  Loptsson  í  Odda  8,  149. 
Jón  Loptsson  ábóti  í  Veri  29,  153, 

312. 

55* 


868 


REGISTR. 


Jón  Magnússon   prestr    í    Laufási 

(um  1394)  567-568. 
Jón  Magnússon  prestr  í  Skagafirði 

(1393;  ef  ekki  hinn  sami)  486, 

487.  489. 
Jón  Magnússon  prestr  í  Húnavatns- 

þingi  (1402;  ef  ekki  hinn  sami) 

678. 
Jón  Magnússon    eldri   sýslumaðr  í 

Haga  (d.  1641)  399. 
Jón  Magnússon    sýslumaðr   í   Dðl- 

um,  bróðir  Árna    (d.  1738)   250, 

272,    351,    352,   392,    421,    443, 

456,    463,    477,    497,    498,    626, 

640,  641,  660,  761. 
Jón  Marteinsson  stúdent  (d.  1771) 

763. 
Jón  múli  (1388)  433. 
Jón  Nikulásson  (í  Vatnsfirði  1387) 

399—400. 
Jón  Oddsson  (1379)  341. 
Jón    Oddsson    prestr    í    Múlaþingi 

(1398)  638. 
Jón  ófeigsson  nyrðra  (1405 — 1415) 

704,  759. 
Jón  Ólafsson  illi  á  Hólum  í  Eyja- 

firði(1372— 1401)294— 296,386'), 

526,  605,  642,  662. 
Jón  Ólafsson  á    Flugumýri    (1388) 

416. 
Jón  Ólafsson   í   Skagafirði    (1389) 

443. 
Jón    Ólafsson    kerling.    kaupmaðr 

(1409)  7252.  726. 
Jón   Ólafsson    prestr   í   Fellsmúla 

(d.  1718)  292. 
Jón    ólafsson    frá    Grunnavík    12, 

437,  479,  492. 
Jón  Ormsson  prestr  nyrðra  (1309) 

9—10. 
Jón    Óslóarbiskup    hinn   fyrri   42, 

46,  369. 
Jón  óslóarhiskup   hinn   síðari   42, 
46. 


Jón  Óttarsson  prestr    á  Saxahvoli 

(c.  1370)  348. 
Jón  Pálsson  á  Saxahvoli  (c.   1310 

-1320)  348. 
Jón  Pálsson  í  Húnavatnsþingi  (1377) 

317. 
Jón  Pálsson  í  Reykholtsdal  (1384) 

376. 
Jón  Pálsson  í  Húnavatnsþingi  (1415) 

748. 
Jón     Pálsson     Maríuskáld      495 — 

496. 
Jón  Pétrsson  prestr  12. 
Jón  Pétrsson  bróðir  Ölafs  (1375— 

1399)  295,  642'). 
Jón     Pétrsson     háyfirdómari      (d. 

1896)  155,  447,    456,    464,    491, 

492,    494,    495,    510.    511,  644, 

684,  706,  777. 
Jón  postuli    (evangelista)    8,    172, 

186,    193,    194,    1952,  328,    404. 

534,  551,  585,  611,  652.    —    Jo- 

hannes    ante    portam    Latinam 

374,  375.  -  Jónskirkja  216,  220, 

221,  222,  231,  305—306,  340— 

341,    404,    517,    558,    566,    589, 

774,  775.     Sbr.  festum,  messa. 
Jón  prestr    á  Hofi    á    Höfðaströnd 

(1394)  528. 
Jón    prestr    ráðsmaðr    Hólastóls    í 

Norðrumboðum  (1389)  430. 
Jón    prestr   í    Hólum    í  Vestrhópi 

(c.  1394)  548. 
Jón  prestr  í  Kálfholti  (fyrir   1386) 

394. 
Jón  prestr  í  Múla  í  Aðaldal  (1394) 

578. 
Jón  prestr  í  Nesi  í  Aðaldal  (1392 

-1394  eða  leingr)  558. 
Jón  prestr  á  Ríp  í  Hegranesi  (1390 

-1394  eða  leingr)  529. 
Jón    prestr   á    Tjörn   á  Vatnsnesi 

(um  1394)  551. 


')  Þetta  kynni  þó  að  vera  annar  maðr ;    er 
samt  óvist. 


')  Mun  einn  maðr 


REGISTR. 


869 


Jón  prestr  í  Vallanesi    (um  1370) 

238. 
Jón  prestr  á  Völlum   í  Svarfaðar- 

dal  (fyrir  1394)  513. 
Jón    rauðr    (rauði)    erkibiskup    í 

Niðarósi  21,  25,  35,  40,  49. 
Jón  refr  prestr  í  Miklaholti  (1393) 

82. 
Jón  Runólfsson  í  Dalasýslu  (1383) 

365. 
Jón  Sighvatsson  á  Sjávarborg  (1377 

—1409)  1732,  381,  529,  611,  721 

—722. 
Jón  Sigmundsson  ráðsmaðr  (þjón- 

ustumaðr)    hjá  Kristínu  Björns- 

dóttur  (1405)  698. 
Jón  Sigmundsson  lögmaðr  (d.  1520) 

4,  692. 
Jón  Sigurðarson  í  Ási  8. 
Jón  Sigurðarson  biskup  í  Skálholti 

(d.  1348)  44,  92—93,   126,    128, 

145,  149,  2422,  2462,    248,    258, 

309,  473,  475,  606,  615. 
Jón  Sigurðarson  prestr  í  Bólstaðar- 

hlíð  (d.  fyrir  1391)  463. 
Jón  Sigurðarson   í    þingeyjarþingi 

(1410)  734. 
Jón  Sigurðsson    lögmaðr   á  Reyni- 

stað  4. 
Jón  Sigurðsson    prestr    á    Breiða- 

bólstað    í    Fljótshlíð    (d.    1642) 

191. 
Jón  Sigurðsson  700. 
Jón  Sigurðsson  skjalavörðr  12,  82, 

135,    149,    214—215,    241,    301, 

352,  493,  592,  630,  779. 
Jón  á  Silfrastöðum  (1408)  718. 
Jón    skipmaðr    á    Hólum    (1387) 

406. 
Jón  skírari  (Johannes  baptista)   8, 

81-82,  101,  102,  103,  159,  1603, 

163,  164,  1682,    1742,    175,    186, 

193,  197,  238,  265,   266(?),  330, 

522,  526,  5362,    537,    541,    5422, 

5432,  547*,   562,    5643,    606.    — 

höfuð  Johannis    160.    —    Jóns- 


kirkja  81—82,  2182(?),  223,  225, 
•  226,  228,  237,    266(?),  513,   515, 

519,  521,  525,  538,  592.  —  Jóns- 

messa,    Jónsvaka    9,    68,    1552, 

156,    159,    162,    164,    175,    242, 

289,    488,    516,   520,    523,    530, 

531,  537,    542,    544,' 545,    5542, 

564,    566,    569,   570,    577,    583, 

586,    588,   590,    603,  ;680,    719, 

735,  739,  7432,  744. 
Jón     smyrill     (Jón     Sverrisfóstri) 

biskup  á  Grænlandi    24,  39,  45, 

52,  309. 
Jón  Snorrason  í  Dalasýslu  (1383) 

365. 
Jón    Snorrason    í    Húnavatnsþingi 

(1408)  719. 
Jón  Steindórsson  á  Knerri  53,  138, 

344,  345,  346,  347,  372,  595. 
Jón  Steinólfsson    prestr    í   Barða- 

strandarsýslu  (1405)  699. 
Jón    Steinsson    í    Húnavatnssýslu 

(1363)  201. 
Jón  Sturluson  vestra  (1387)  399. 
Jón    Sveinsson    bóndi    í    Hvammi 

í  Hvammssveit  (d.  1355)  9, 1022, 

1032,  105,  227,  633. 
Jón  Sveinsson   húskarl    á   Hólum 

(1388)  414. 
Jón    Sveinsson     bókritari     (1507) 

466. 
Jón  Sveinsson  prestr  á  Stað  í  Stein- 

grímsfirði  779. 
Jón    Sæmundsson    nyrðra    (1406) 

712. 
Jón  Sævarsson  í  Múlaþingi  (1405) 

706. 
Jón  Sörkvisson  Svíakonungr  31. 
Jón    Teitsson     í     Húnavatnsþingi 

(1401)  671,  672. 
Jón  Tófason  biskup  á  Hólum  510. 
Jón    Vigfússon    biskup     á    Hólum 

(Bauka-Jón)  606. 
Jón  Vilhjálmsson  (1369)  250. 
Jón  Vilhjálmsson  biskup  á  Hólum 

506,  507. 


870 


REGISTR. 


Jón  þórarinsson  prestr  í  Hjarðar- 

holti  (d.  1730)  753. 
Jón  þorbjarnarsson  húskarl  á  Hól- 

um  (1388-1379)  413,  428. 
Jón    þorbjarnarson     (í     Hörgárdal 

1394)  503—504. 
Jón    þórðarson,    Kolbeinssonar    (í 

Rangár-eðaSkaptafellsþingi  1375) 

293. 
Jón    þórðarson    prestr    nyrðra    og 

ráðsmaðr        Reynistaðarklaustrs 

(1377—1396)  316,371-372.611. 
Jón  þórðarson    prestr    í .  Eyjafirði 

(1398—1400;  gæti  þó  verið  sami 

maðr)  629,  654—655. 
Jón  þórðarson    (í    Húnavatnsþingi 

1384)  377. 
Jón  þórðarson  í  Eyjafirði    (1397 — 

1412)  620,  720,  748. 
Jón  þórðarson  »dekn<  (1409)   723. 
Jón  þórðarson  á  Rarðaströnd  (1411) 

736. 
Jón  Þórðarson  í  Borgarfirði  (1679) 

635. 
Jón  þorgeirsson  í  Eyjafjarðarsýslu 

(1394)  504. 
Jón  þorgeirsson    í  Húnavatnsþingi 

(1397—1402)  622,  677. 
Jón  þorgilsson    í  Dalasj'slu  (1383) 

365. 
Jón  þorgilsson    í    Eyjafjarðarsýslu 

(1395—1401)  596,  630,  662. 
Jón  þorgilsson  lögmaðr  á  Háloga- 

landi  (1389)  440. 
Jón  þorgilsson  vestra  (1401)  671. 
Jón    Þorgrímsson     prestr     nyrðra 

(1871)  271. 
Jón    Þorgrímsson    prestr    í    Skál- 

holtsbiskupsdæmi     (1405 — 1415) 

706.  861 '). 
Jón  þorgrímsson  í  Húnavatnsþingi 

(1415)  758. 
Jón  þorkelsson  í  Skagafirði  (1351) 

54. 


'•)  Þetta  geta  þó  verið  tveir  menn. 


Jón  þorkelsson  Vídalín  biskup  í 
Skálholti  96. 

Jón  þorleifsson  (í  Skagafirði  1351 
—1352)  54,  66. 

Jón  þorleifsson  vestra  (1390)  447. 

Jón  þórólfsson  nyrðra  (1394)  497. 

Jón  þorsteinsson  lögmaðr  4. 

Jón  Þorsteinsson  prestr  nyrðra 
(1386)  389. 

Jón  Þorsteinsson  í  Skagafirði  (1388) 
425. 

Jón  þorsteinsson  prestr  í  Aust- 
fjörðum  (1405)  706. 

Jón  þorsteinsson  prestr  og  ráðs- 
maðr  í  Skálholti  (1412)  742. 

Jón  þorvaldsson  nyrðra  (1309)  10. 

Jón  Þorvaldsson  prestr  nyrðra 
(1386-1393)  389,  480. 

Jón  þrándheimsbiskup  20,  25,  35, 
40,  49. 

Jón  ögmundarson  hinn  helgi  bisk- 
up  á  Hólum  (d.  1121)  24,  39.  44, 
74.  150,  200,  206,  269,  309,365. 
385,  606,  610,  611,  626,  643,  662, 
756.  —  Jónsbolli  289,  613.  — 
hönd  hins  heilaga  Johannis  Hol- 
ensis  með  armleggjum  269.  — 
Jónsmessa  Hólabiskups  1832, 
424,  448,  719.  —  Translacio 
Johannis  Holensis  187. 

Jón  Ögmundarson  (í  Húnavatns- 
þingi  1372)  275. 

Jón  Önson,  sjá  Jón  Auðunarson. 

Jónsbók  33,  299—300,  651,  690, 
694. 

Jónsdóttir:  Agatha,  Gróa,  Salgerðr, 
Steinunn,  þuríðr. 

Jónsnes  í  Helgafellssveit  326. 

Jónsson:  Ari,  Arngeir,  Arngrímr, 
Árni,  Arnór,  Ásgrímr,  Ásmundr, 
Auðun,  Bergr,  Rergþór.  Bessi, 
Rjarni,  Rjörn,  Rrandr,  Röðvar. 
Einar,  Eiríkr,  Erlingr.  Eyjólfr, 
Finnbogi,  Finnr.  Flosi,  Gísh, 
Gottskálk,  Guðbrandr,Guðmundr, 
Guttormr.   Hákon,    Haldór.  Hall- 


REGISTR. 


871 


grímr,  Hallr,  Hallsteinn,  Hann- 
es,  Helgi,  Hrafn,  Höskuldr,  ívar, 
Janus,  Jochiem,  Jón,  Kálfr,  Karl, 
Krákr,  Ljótr,  Magni,  Magnús, 
Markús.  Narfi,  Nikulás,  Oddr, 
Ólafr,  Ormr,  Páll,  Pétr,  Runólfr, 
Sigurðr,  Skeggi,  Snorri,  Stein- 
grímr,  Steinn,  Stephán,  Stígr, 
Sturla,  Sveinn,  Sæmundr,  Söl- 
mundr,  Torfi,  Vigfús,  þórðr,  þor- 
gils,  þorlákr,  þormóðr,  þorsteinn, 
þorvaldr,  Ögmundr.  Örnólfr. 

Jórsalir  436.  —  Jórsalaferð  436, 
Sbr.  Jerusalem,  Björn  Einarsson 
Jórsalafari. 

Jórunn  Bjarnardóttir  (1399)  647. 

Jóseph  maðr  Maríu  607. 

Jótland  42,  46. 

Judas  &  Simon,  sjá  Simon  & 
Judas. 

judicium  (sbr.  dómr)  204. 

Juliana  virgo  290. 

júmfrú,  júngfrú,  sjá  María  mær. 

junkkeri  116. 

Jupiter  5,  11. 

juramentum  (sbr.  eiðr)  58,  62, 
205,  769. 

jurisdictio  secularis  59. 

juris  peritus  203,  205. 

jus  64, 460, 673, 767, 769s.  — jus  cano- 
nicum  496.  —  jus  patronatus  62. 

Justinus  Hafliðason  (1375)  293. 

Justus  es  domine  751. 

Jútland,  sjá  Jótland. 

Jökulfell  í  Héraði  (Öræfum)  401. 

jökull,  jöklar  318,  624-625  (= 
Ok  og  Eiríksjökull).  —  Sbr.  sjó- 
jöklar  (hafís)  441. 

Jökull  =  Snæfellsjökull  111,  139, 
201. 

Jökulsá  í  Borgarfirði  austr  98. 

Jökulsá  á  Jökuldal  97. 

Jökulsá  í  Skagafirði  272-273,  281, 
318,  565.  —  Jökulsárós  279, 
283. 

Jökulsá  í  Axarfirði  674—676. 


Jökulsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 

Jölduhólar  á  Skagaströnd  398. 

jörð,  jarðir  54,  55,  56,  57,  103, 
107,  133,  135,  137,  138*,  139, 
140  (opt),  141  (opt),  143  (opt), 
144,  159,  1803,  182,  184,  1852, 
1872,  201,  2072,  210,  214,  226, 
2402,  246,  250  (opt),  251  (opt), 
2532,  264,  255*,  2562,  2572,  2714, 
2723,  273»,  275,  2762,  287  (opt), 
292  (opt),  293  (opt),  2942,  295 
(opt),  296  (opt),  298  (opt),  3024, 
303,  3052,  3133,  3142,  315,  316 
(opt),  317  (opt),  318  (opt),  319*, 
322,  323,  3242,  325,  326,  3292, 
3312,  332  (opt),  333  (opt),  334, 
3352,  3364,  3373,  339,  340,  342, 
3432,  3442,  351 3,  352,  3532,  354, 
355,  3594,  361,  363,  364»,  865, 
366,  368,  372,  373,  3742,  3753,  376 
(opt),  3774,  378»,  3794,  3812,  3822, 
383  (opt),  384,  385,  3862.  391, 
392,  393s,  3942,  3952,  3963,  3974, 
3983,  3993,  400,  401,  403,  412 
(opt),  419,  420  (opt),  421»,  422 
(opt),  4232,  424  (opt),  4253,  426 
(opt),  4272,  429,  431,  4432,  4442, 
4453,  446,  4483,  449  (opt),  450, 
4523,  4534,  454  \  4553,  4562,  457 
(opt),  459,  461,  4626,  463,  465, 
.466,  468,  469,  471,  472,  473, 
474,  477  (opt),  478  (opt),  4803, 
481,  483  (opt),  484  (opt),  485 
(opt),  488  (opt),  4892,  4902,  491 s, 
4922,  493,  497  (opt),  499,  501, 
504,  505',  506,  517,  519,  521, 
528,  538,  540',  546,  552,  582, 
588,  593,  594',  5954,  596  (opt), 
597s,  598,  602  (opt),  603  (opt), 
6043,  605  (opt),  616,  618s,  6193, 
6204,  621  (opt),  622  (opt),  623 
(opt),  624s,  625  (opt),  6264,  628 
(opt),  629  (opt).  6304,  631  (opt), 
6353,  636  (opt),  637,  6383,  639 
(opt),  640  (opt),  6423,  643  (opt), 
644s,  645,  647  (opt),    649,   650s, 


872 


REGlSTR. 


654,  659,  661*,  662',  663,  670', 
675',  677  (opt),  678*.  679,  68P, 
682,  684,  685»,  6893.  698»,  6992, 
702,  704',  705*,  706»,  707»,  7102, 
712',  714»,  715»,  716,  717,  718, 
7192,  720,  722  (opt),  727»,  728, 
729  (opt),  730,  731*,  735s,  7362, 
7413,  746»,  747,  748',  749',  7502, 
753*,  754  (opt),  755,  758',  760. 
766.  —  heil  jörð  og  óbrotin  443. 

—  ótekin  jörð  627,  628.  — 
bygging  á  jörðum  407.  —  sam- 
lagsjörð   112.    —   jarðagóz    368. 

—  jarðakaup  (sbr.  jarðaskipti) 
54,  55,  65—67,  77,  122,  138'. 
139,  143,  144,  159,  186,  220^ 
250,  252,  335,  337,  596,  625, 
647.  650,  704,  722,  753.  —  jarð- 
areign  295,  335,  423,  426»,  5392; 
544,  593,  594,  617*.  754.  —  jarð- 
arílag  505—506,  sjá  ílag.  — 
jarðar  magn  122,  749,  750.  — 
jarðarmörk  488.  —  jarðarreitr 
159,  543.  —  jarðarsala  714,  sjá 
jarðakaup.    —   jarðarspjöll  561. 

—  jarðarspottr  352.  —  jarða- 
skipti  704,  730,  731'.  —  jarðar- 
teigr  339.  —  verð  jarða,  jarðar- 
verð  378,  3832,  384,  389,  400', 
453,  455,  588,  589,  623,  716, 
728,  758.  —  jarðkerald,  sjá  bús- 
gagn.  —  jarðkrossar  380,  565', 
604,  663.  —  jarðríki  683. 

Jörgen    Eiríksson    biskup    í    Staf- 

angri  47. 
Jörgen  Lycke,  riddari  49. 
Jörundardóttir:  Ástriðr. 
Jörundarfjörðr  á  Sunnmæri  115. 
Jörundarson :  Bjarni.  Eiríkr.  Finn- 

bogi,  Gizur,  Ormr,  tílfr,  Þórðr. 
Jörundr  Bjarnarson  (1372)  274. 
Jörundr   Eiríksson    prestr    nyrðra 

(1385-1403)  385,  687. 
Jörundr  biskup  af  Hamri  og  síðan 

erkibiskup  í  Niðarósi  21,  23,  25, 

36,  40,  41,  46,  49,  122. 


Jörundr  Hrafnsson  goði  7,  12. 
Jörundr  þórðarson  í  Haga  á  Barða- 

strönd    (1404-1412)    688-689, 

699,  736 -7372,  740-741,  742- 

744,  745,  747. 
Jörundr     þorsteinsson     biskup     á 

Hólum  (d.  1313)  24,  39,  44,  74, 

148,  150,  310. 

Kaðalstaðir     í     Grýtubakkahrepp 

455. 
Kagaðarhóll  í  Langadal  412,  546, 
Kagaðarhóll,   landamerki  Víðidals- 

tungu  540,  594. 
Kagarahóll  í  Húnavatnsþingi  622. 
Kainan,  sjá  Cainan. 
Kalanes,  sjá  Katanes. 
Kalastaðir  á  Hvalfjarðarströnd  235, 

303. 
Kaldaðarnes  í  Bjarnarfirði  89 — 90, 

230,  633. 
Kaldakinn  í  Miðdölum  306. 
Kaldakinn  í  Húnavatnssýslu  275. 
Kaldalón  í  ísafjarðarsýslu  16,  229. 
Kaldárdalr  í  Hornafirði  243. 
Kaldbakr  á  Látraströnd  við  Eyja- 

fjörð  524. 
Kaldbakr  (Kallbakr)  í  Strandasýslu 

89',  106,  135,  633.  —  Kaldbaks- 

ós  106.  -  Kaldbaksvík  327. 
Kaldbakr    (Kalbakr,    Kallbakr)    á 

Tjörnesi  579,  583. 
Kaldbaksá    á    Öxnadalsheiði    484, 

565. 
Kaldidalr  á  Víðidalstunguafrétt  (sbr. 

Kaldilækr)  594. 
Kaldilækr  í  Dýrafirði  447. 
Kaldilækr  (Kaldalækr)  í  Sléttárdal 

171,  532,  699,  601. 
Kaldilækr  á  Víðidalstunguafrétt  (sbr. 

Kaldidalr)  539. 
kaleikr,    kaleikar  128,     129,     130, 

161»,  366,  383.    Sjá  kirkja. 
Kálfá  í  Eystrahrepp  380'. 
Kálfá  á  Snæfellsnesi  112. 


REGISTR. 


873 


Kálfadalsá     í    Barðastrandarsýslu 

775. 
Kálfaey  í  Orkneyjum  61. 
Kálfafell  í  Fellshverfi  243-244. 
Kálfafell   í    Fljótshverfi   234,    450. 

451.  —  Kálfafellsfjara  451. 
Kálfafell,  landamerki  Bólstaðarhlíð- 

ar  421. 
Kálfalækr  í  Aðaldal  5762. 
Kálfalækr  í  Hraunhrepp  á   Mýrum 

87,  708,  732. 
Kálfanes  í  Strandasýslu  2302,  630, 

632. 
Kálfárvellir     á    Snæfellsnesi    111, 

112,    210,    254,    372,    373,    445, 

660,  661. 
Kálfatjörn,  landamerki  Vatushlíðar 

10. 
Kálfatjörn  á  Vatnsleysuströnd  340 

—341. 
Kálfdalslækr,  landamerki  Víðidals- 

tungu  [539,    594.    —     Kálfdals- 

drög  540,  594. 
Kálfholt  í  Rangárþingi  218,  .267- 

268,  394,  632. 
kálfr,  kálfar,  sjá  nautpeningr. 
Kálfr    Jónsson    prestr    í    Krýsuvík 

(1375)  290. 
Kálfr  Snorrason  (1388)  422. 
Kálfseyri  í  Svartárdal  158. 
Kálfshólmr  í  Mývatni  584. 
kálfskinn    142,  359,  456,  477,  497, 

626,    631,   640,    641,    653,    660, 

700,  701.  —  kálfskinnsbréf  181, 

307.  —  kálfskinnsskrá  653.  Sbr. 

bréf  (frumbréf),  skinn. 
Kálfsson,  húskarl  á  Hólum   (1388) 

414.  418. 
Kálfsson:  Hallr,  ívar,    Laurentius, 

þórðr,  Ögmundr. 
Kálfstaðir  í  Skagafirði  410,  431. 
Kallsárdalr     út     úr    Svarfaðardal 

514. 
Kalmanstunga    í     Hvítársíðu    224, 

624  —  626.  —  Kalmanstungumenn 

625. 


Kálund,  Kr.  bókavörðr  13,  17. 

Kalvík  á  Tjörnesi  4. 

kambar,  sjá  búsgagn. 

Kambr    í    Borgarfirði     austr    97, 

238. 
Kambr  í  Holtastaðafjalli  170,  546. 
Kambr  (Kampr)  í  Strandasýslu  106, 

123.  135,  633. 
Kambryggja  á  Englandi  655. 
Kambsstaðir  í  Fnjóskadal  572. 
Kampr,  sjá  Kambr. 
kanna,  könnur,  sjá  búsgagn. 
kanokaembætti  154. 
Kantarabyrgi  á  Englandi  764—765, 

768. 
kapituli,  sjá  capitulum. 
Kappastaðir  í  Sléttuhlíð  562. 
Kárahöfn  (Kárhöfn)  við  Steingríms- 

fjörð  912,  106,  231,  327,  634. 
Kárason:  Hallvarðr,  Heinrekr,  Jón, 

þórðr. 
Kárastaðir  í  Langadal  332. 
Kárastaðir  í  Miðfirði  167. 
Kárateigr  í  Aðaldal  576. 
Kárdalstunga  í  Vatnsdal  161,  773. 
karfi    (skip)    406,   614.    —    karfa- 

menn  406. 
Kárhólmar  í  Mýrdal  293. 
Kárhöfn,  sjá  Kárahöfn. 
Kári  Bergþórsson  prestr  á  Skinna- 

stöðum  (1356  eða  fyrri,  til  1394 

eða  leingr,  d.    fyrir    1414)    117, 

271,  486,  587,  754. 
Kári  Runólfsson  ábóti    á    þingeyr- 

um  28,  153,  311. 
Kári  þorgilsson  (1379)  341. 
karina  607. 

Karl  Arnórsson  á  Eiðum  496. 
Karl  Junte  biskup  af  Hamri  46. 
Karl  Jónsson    ábóti    á   þingeyrum 

28,  153,  311. 
Karl  Ólafsson  nyrðra  (1398)  637. 
Karl  Oslóarbiskup,  sjá  Kolr. 
Karl  Sigurðsson  biskup    af    Hamri 

(1473—1487)  46. 
Karl  Sörkvisson  Svíakonungr  31. 


874 


REGISTR. 


Karl  og  Kerling  undir  Jökli  444. 

Karlamagnús  Frakkakeisari  174. 

karlaskáli.  sjá  húsakynni. 

karlleggr  (ættar)  303. 

karlmaðr  (-menn)  473*,  474,  476. 
—  karlmannsverðr  206. 

Karlsdóttir:  Ragnhildr. 

Karlsey  í  Færeyjum  52. 

Karlsson:  Sörkvir. 

Karlstaðavík  í  Langadal  333. 

Karlstaðir  (Kallstaðir)  í  Arnarfirði 
198,  227. 

Karnastaðagrund  429. 

Kársstaðir  í  Snæfellsnessýslu  105, 
638. 

Kasarhólmr  í  Strandasýslu  106, 
633. 

Kasasker  á  Eyrarbakka  114. 

kassi:  kassaðir  hlutir  560,  5722, 
575. 

Katanes  á  Hvalfjarðarströnd  ( >Kala- 
nes*)  223. 

Katerin,  sjá  Katrín. 

Katla  í  Klofa  á  Landi  (c.  1370— 
1380)  405. 

Katrín  hin  helga  156,  338.  —  Kat- 
rínarkirkja  224.  —  Katrínar- 
messa  464,  567. 

Katrín  Guðmundardóttir,  gef r  Grenj- 
aðarstað  part  í  Eingey  682. 

Katrín  kona  Jóns  Gilssonar  í  Kal- 
manstungu  (1398)  625. 

Kattarhamar  á  Skógarströnd  349. 

Kaungursey  á  Breiðafirði  656. 

kaup  (sbr.  jarðakaup,  landkaup) 
178,  1873,  210',  243,  251,  2553, 
271,  274,  275,  291,  292»,  2933. 
295»,  296',  298,  313,  314\  3152, 
3163,  3177,  318',  322,  323  (opt), 
33P,  332  (opt),  3334,  334.  335, 
336,  337,  350,  351  (opt),  3542, 
357,  358,  359  (opt),  3633,  364', 
365,  3722,  373  (opt).  376»,  377 
(opt),  378s,  382.  383s,  384,  395», 
396',  397,  398,  399',  400,  42P, 
423,  424,  4252,    4263,    427,    431, 


440  (opt),  441,  445,  448,  449 
(opt).  452,  4532,  454,  455,  456, 
4573,  4593,  461,  462,  476,  477, 
4862,  4882,  491 3,  4923,  493.  4942, 
497,  498,  500,  5043,  5323,  540, 
594,  595*.  5963,  599  (opt),  6023, 
603*.  605,  6193,  620,  6213,  6223, 
623,  6243,  6263,  627,  6353,  637, 
6384,  639,  640,  641,  642.  6443. 
647*,  648,  6492,  661 4,  6622.  663, 
666,  6783,  6794,  681,  6822, 
685,  691,  692,  693,  698,  7022, 
704,  7053,  7063,  707,  710,  712, 
714',  719,  721J,  7224,  727,  731, 
748,  752,  753,  7543.  -  forn 
kaup  418.  —  (reka)kaup  4.  — 
kaup  vinnuhjúa  428.  —  kaup- 
bréf  111,  138-139,  144,  210, 
251,  271,  293.  295,  313,  322, 
323,  364,  378,  385,  387,  396, 
399,  427,  449,  491,  596, 
603,  620,  621,  626,  636,  638. 
649,  753,  754.  —  kaupahluti  (í 
jörðu)  66,  6443.  —  kaupeyrir 
185,  368,  406,  417.  —  kaupferðir 
178.  3672.  3683.  —  kauplýðr  (= 
kaupmenn)  1793.  —  kaupmaðr 
(— menn)  158,  297,  723.  725.  — 
kaupmannsskapr  3703.  —  kaup- 
mannsstétt  370.  —  kaupmáli. 
kaupmálabréf  66,  78,  143,  274, 
275,  316,  332,  351,  382,  3833, 
616,  648,  678,  679,  705,  706.  — 
kaupsamningr  619.  —  kaup- 
skattr  368.  —  kaupskip  368,  722, 
723.  —  kaupstaðr  51.  —  kaup- 
vottr.  kaupavottr  112,  180,  210, 
275,  2762,  291,  293,  334,  355, 
373,  376,  422.  427,  500,  641, 
648^  661,  678,  754. 

Kaupangssveit  í  Eyjafirði  412. 

Kaupmannahöfn  (Kaupenhafn,-höfn) 
52,  179,  606,  609,  733. 

Keflabakki  á  Skaga  176,  279,  283. 
531,  534. 


REGISTR. 


«0 


Keflavík  1  Fjörðum  í  Suðr-þingeyj- 

arsýslu  566. 
Keflavík    í    Hegranesi    278.     283, 

408,  413,  429,  530.  -  Kaflavíkr- 

menn  430. 
Keflavík     í    ísafjarðarsýslu     324, 

330. 
Keflavík     undir     Jökli     82,     314, 

499. 
kelda,  keldur  56,  57,  333,  345,  346, 

380,  483,  620,  707. 
Keldnaeingi  í  Andakíl  125. 
Keldubakki  í  Fljótshverfi  234. 
Keldudalr  í  Skagafirði  318. 
Keldugnúpr  á  Síðu  234. 
Kelduhverfi  í  Þingeyjarsýslu    509, 

510.  576,  582,  686. 
Kelduland    í    Skagafirði    715-716, 

719—720. 
Keldunes  í  Axarfirði  585.  —  Keldu- 

nessreki  576. 
Keldur  í  Mosfellssveit  597. 
Keldur  á  Rangárvöllum  217,  264-- 

-265. 
Kelduvík  á  Skaga  280s,  2843,  412, 

565. 
kennimenn  (sbr.  klerkr,   prestr)   9, 

76,  258.    —   álögur  kennimanna 

76.    -  kennimannaskyld  71,  72. 
kenningardóttir  760. 
kensla  313,  314,  355,  383,  484. 
ker,  kerald,  sjá  búsgagn. 
ker  (veiðiker,  veiðihylr)   117,    162, 

1632.  549. 
Ker  í  Fitjá  í  Víðidal  162,  163,  383, 

538,  593. 
Kerafljót,    veiðistöð    frá    Víðidals- 

tungu  538,  593. 
Kerling  í  Fjörðnm  í   Suðr-þingeyj- 

arþingi  568. 
Kerling,  klettr  í  Víðidal  180. 
Kerling  og  Karl  undir  Jökli  444. 
Kerlingardalr  í  Mýrdal  291—293. 
Kerlingarfjörðr     í    Barðastrandar- 

svslu  15. 


Kerlingarklettr    í    Sléttuhlíð    278», 

2822,  286'. 
Kersvogr  í  Strandasýslu  106,  633. 
kerti  151.  —  kerti,  er  standa  pund 

474.  —  kertistika  151,  422,  703. 

Sjá  kirkja. 
Keta  á  Skaga  279,    280,   283,  284, 

412.  —  Ketugarðr  280,  284. 
Ketilbjarnarvatn  479,    sjá   Annar- 

vatn. 
ketill,    katlar,    sjá    búsgagn,    sbr. 

kirkja. 
Ketill  Ásgrímsson    í    Sælingsdals- 

tungu  (fyrir  1410)  728—729. 
Ketill  Grímsson  (í  Hvammi  á  Vatns- 

nesi  1372)  273,  274. 
Ketill  Guðmundarson,  Hjaltasonar, 

í  Felli  í  Kinn  (1363-1386;  157, 

186,  187,  393. 
Ketill    í    Hafrafellstungu     (1392— 

1394  eða  leingr)  589.  Sbr.  Ketill 

Helgason. 
Ketill    Hálfdanarson,    Einarssonar, 

í  Eyjafirði  (1410)  734—735. 
Ketill  Hallsson  ábóti  á  Munkaþverá 

28,  153,  310. 
Ketill  Hallsson  (1367)  212. 
Ketill  Helgason    (á   Skinnastöðum, 

um  1394)  586. 
Ketill  Hermundarson  ábóti  á  Helga- 

felli  30,  154,  312. 
Ketill  á  Knappstöðum    í    Stíflu   (c. 

1373-1394)    561.       Sbr.     Ketill 

Pálsson. 
Ketill  Narfason  prestr  á  Kolbeins- 

stöðum  (á  lífi  1440)  495. 
Ketill  Pálsson    í    Skagafirði    (fyrir 

1414)  755. 
Ketill  Skeggjason  á  Reykjum  í  Mið- 

firði  (1392—1402)  478,  678,  679. 
Ketill  Stafangrsbiskup  25,    27,    37, 

43.  47. 
Ketiil  Steinsson  (1376)  307. 
Ketill    þorláksson    prestr    og   lög- 

sögumaðr  303,  304. 


876 


REGISTR. 


Ketill  JÞorláksson  hirðstjóri  13, 
495. 

Ketill  þorsteinsson  biskup  á  Hól- 
um  24,  39,  44,  150,  309. 

Ketill  þrándheimsbiskup  20,  25,  35) 
40,  49. 

Ketilsdóttir:  Guðlaug,  þóra. 

Ketilsson:  Árni,  Auðun,  Eyvindr. 
Guðmundr,  Jón,  Magnús,  Oddr, 
ólaf,  Ormr,  þorleifr. 

Ketilssker  Miklaholtskirkju  82. 

Ketilsstaðir  í  Hvammssveit  9. 

Ketilsstaðir  í  Jökulsárhlíð  232. 

Ketilsstaðir  á  Völlum  237. 

Ketilsteigr  á  Grenjaðarstað  579. 

Ketilvatn  479,  sjá  Annarvatn. 

Kiðagil  356. 

Kiðey  á  Breiðafirði  328. 

Kiðhólmar  301.' 

Kiepsá  í  Kræklingarlíð  560. 

Kikasel  í  Laxárdal  í  Dalasýslu 
101. 

Kilmannateigr  í  Austfjörðum  237. 

Kinn  á  Snæfellsnesi  373. 

Kinn  (Fúlakinn,  Kaldakinn)  í  í?ing- 
eyjarsýslu  393,  507,  509.  572, 
574. 

Kirkbæingar  í  Tungu  237. 

kirkja,  heilög  kirkja  51—52,  73, 
76,  77,  93,  94,  95,  98,  99,  113, 
116-117,  120,  122,  126,  128, 
129—130,  1342,  143,  1454,  1467, 
147  (opt),  152,  155.  1812,  182«, 
186»,  187,  188,  1893,  1908,  199 
(opt),  200»,  2022,  209,  2114,2128, 
248,  2522,  253,  2572,  271,  277, 
278,  281,  282.  286,  291,  292, 
2933,  296,  3024,  304,  316,  3183. 
319,  320,  322.  329,  333  (opt), 
3392,  3418,  348,  353,  355,  358, 
364,  366  (opt),  375,  376,  3782, 
383  (opt),  387  (opt),  388  (opt), 
389  (opt),  390  (opt),  391,  392, 
3942,  398,  4202,  422  (opt),  442 
445,  447,  449,  453,  454a,  462, 
470»,  4752,  477,  4782,   480,    483, 


487  (opt),    490,    502,    507,    605 

615,  616  (opt).  622  (opt),  623, 
631,  635,  636,  637,  6392,  640, 
643,  644,  6462,  648  (opt),  649», 
6612,  668,  669,  67P,  672,  6752, 
682.  683,  685  (opt),  686  (opt), 
701,  702  (opt),  7032,  707  (opt), 
708  (opt),  709  (opt),  710  (opt), 
711,  7155,  719,  7203,  722,  724, 
7312,  732  (opt),  741,  742',  749, 
750,  752,  7544,  756,  7591,  7624, 
763',  764».  —  kirkjubóndi  465, 
466,  468,  469,  470,  471.  472,  474, 
538,  539,  593».  —  kirkjudagr 
110,  162,  166,  229,  512,  528, 
536,  553,  555,  573,  588.  —  kirkju 
eign  121,  2002,  209,  212,  302, 
318,  511,  564,  649.  -  kirkju- 
fjara  3.  —  kirkjunnar  formenn 
73,  75,  76,  98,  121,  181,  685, 
703,  7093,  7322.  —  fullrétti  kirkj- 
unnar  120.  —  kirkna  góz  (fé) 
122,  155,  157,  160,  166,  173», 
224,  288,  318,  320,  446,  507, 
509.   530»,  533,    535,    605,    611^ 

616,  640.  —  kirkjuhluti  (úr  eign, 
jörð)  66,  401,  513,  514».  517, 
520,  521,  522,  524,  526^  531, 
532,  535,  541,  543,  544,  545, 
546.  547,  548'.  549,  550,  551', 
552,  5562,  557,  558',  559,  560, 
561',  562»,  563,  564,  570,  571, 
573,  578,  584,  585,  586,  587, 
5892,  643.  -  kirkjuinnstæða  246, 
sbr.  innstæða.  —  kirkjuískyld 
72,  sbr.  ískyld.  —  kirkjujarðir, 
kirknaland  157,  318,  660.  — 
kirkjukúgildi  660.  sjá  kúgildi.  — 
kirkjunnar  lög  668,  756.  —  mál- 
efni  heilagrar  kirkju  319.  — 
kirkjuprestr  242,  sjá  prestr.  — 
kirkjureikningr  635.  —  kirkju- 
reki  155.  307,  308,  554.  —  réttr 
kirkjunnar  119.  —  kirkjusókn 
51,  52,  53,  93,  94,  95,  129,  340, 
465,    467,    468,  471,    472,    474, 


REGISTR. 


877 


698,  715,  735,  758.  -  stríða  hei- 
lagrar  kirkju  182.  —  kirkjutíund 
(sbr.  tíund)  95,  120,  122,  1582, 
194,    258,    302,   333,    538,    616. 

—  umboðsmenn  kirkjunnar  73, 
200,  303.  -  vald  kirkjunnar 
120.    -  kirkju  vanrækt  92—93. 

—  kirkjuvígsla  154,  sjá  vígsla. 
kirkja:  sjá  aðalkirkja,  alkirkja,  bæn- 

hús,  dómkirkja,  fjórðungskirkja, 
graptarkirkja,  hálfkirkja,  heima- 
kirkja,heimiliskirkja,höfuðkirkja, 
miðkirkja,  sóknarkirkja,  útkirkja. 
kirkja,  bygging  kirkju,  hús  2,  8 
-9,  32,  278,  282,  622.  —  kirkju- 
bær  (kirkjustaðr),  sjá  hvern  mál- 
daga.    —    aðbót  kirkju  88,  165. 

—  kirkjubót  165,  329,  422,  521, 
570,  710.  —  bráð  og  brot  á 
kirkju  256,  257,  754.  —  kirkju- 
brotsviðr  614.  —  kirkjubruni 
196.  —  fyrnd  kirkju  318,  333', 
376,  379,  3832,  4223,  462,  477, 
486,  517,  539,  540,  582,  5942.  — 
kirkjugarðr  386,  685,  697,  709, 
754.  —  kirkjugerð  169.  —  kirkju- 
hrörnan  422»,  532,  599,  600.  — 
kirkjuuppgerð  301,  522,  548,  622. 

—  kirkjuspell  (spjöll)  158,  250, 
528,  529,  661,  702.  —  kirkju 
uppheldi  256.  —  karla  megin  um 
framkirkju  574,  651.  —  karla- 
megin  um  kirkju  575,  610.  — 
kvennamegin  við  altari  223,  608. 

—  kirkja  fyrir  sunnan  fram  584. 

—  ás  (-ar)  518.  —  bak  (bök) 
518.  -  kirkjudyr  151,  498,  567. 

—  chorus  606,  610,  612.  —  pars 
portica  chori  606.  Sjá  kór.  — 
dyr  193.  -  fjalir  518,  600.  - 
forkirkja  355,  559.  —  forkirkjuefni 
600,  702.  —  framkirkja(yfir  fram) 
159,  162,  1662,  167,  175.  5152; 
516.  517,  519,  520,  528,  533', 
535,  542,  560,  564,  5662,  567, 
600,  650,  657.    —    gáttir:  innan 


gátta  89,  108,  232.  -  gluggi, 
gluggar  523.  —  glergluggar  8, 
32,  68,  78,  87,  92,  1002,  102, 
103,  104,  105,  107,  108,  157, 
159,  160,  161,  163,  164,  165*, 
166,  167,  168,  169,  170,  171, 
1732,  174,  175,  176,  193,  197, 
238,  2432,  256—257,  258,  265*, 
266,  267,  301,  344,  306,  331, 
405,  450,  482,  503,  512,  513, 
514,  515,  517,  5182,  520,  521, 
5222,  524,  5282,  5292,  530,  531, 
534,  535,  536,  637,  540,  5412, 
5432,  545,  546,  548,  5502,  555, 
556,  558,  560,  561,  562,  563, 
564,  565,  567,  569,  5702,  574, 
575,  581,  584,  586,  588,  589,  594, 
600,613,651.  —  glergluggar  með 
hurðum  657.  —  járnsteingr  í 
gluggum  610.  —  hurðarhringar 
514,  577.  —  lamir  (á  hurð)  4822. 

—  kirkjugólf  610.  —  kirkjulás  156, 
157,  162,  165, 167,  168,  249,  256, 
451,  458.  —  lás  158,  517,  518,  537, 
558.  —  innlás  69.  —  útlás  522.  — 
klukknahús  257,  547.  —  kór 
(sbr.  chorus,  sönghús)  161,  1652, 
175,  259,  263,  264,'  338,  450, 
451,  514,  5152,  517,  519,  520, 
522,  527,  528,  537,  542,  549, 
558,  560,  564,  566,  567,  568, 
5722,  584,  588,  590,  6062,  656, 
6573.  —  lausavidr  614.  —  múr 
umhverfis  Hólakirkju  6062,  6102. 

—  múrkirkja  (múrhús)  á  Hólum 
6102.  —  sacristia  (sbr.  skrúð- 
hús)  611.  —  skrúðhús  288,  2912. 

—  stafr  (dyrastafr)  572.  —  stokk- 
ar  (timbrstokkar)  609.  —  undir- 
stokkr  168  —  stöpull  185,  570, 
581,  610,  709.  —  stöpulgjörð 
517.  —  sylla:  syllarefni  518.  — 
sönghús  (sbr.  chorus,  kór)  87, 
89,  1002.    —    veggir  kirkju  590. 

—  veggjaþili  567.  —  innan 
veggja  155,  158,   167,   171,   176, 


878 


REGISTR. 


[kirkja,  búnaðr  :  ábreiðsl— ampli]. 

177.  533.  545.  563,  574,  600.  — 
vidd  Hólakirkju  606.  —  viðir 
kirkju  609.  —  viðr  kirkjulægr 
574.  —  vindauga  á  Hólakirkju 
610.  —  vindiltröppur  í  Hóla- 
kirkju  610.   —    yfirbygging  606, 

—  þil  514.  —  þreskjöldr  kirkju 
610. 

kirkja,  búnaðr  kirkju,  skrúði  og 
áhöld:  gripir  kirkju  151,  156. 
225,  592.  -  inventarium  223, 
246»,  402,  403,  614.  —  kirkju- 
prýði  573.    —    kirkjuskraut  583. 

—  kirkjuskrúð,  kirkjuskrúði  213, 
450,  583.  —  ornamenta  539, 
540,  594J,  614.  —  skrúði  177, 
512,  527,  600,  611.  -  ábreiðsl 
32,  194,  291,  482,  513,  6132, 
718.   —    ábreiðslskápa  123,  136. 

—  acera  smelt  288,  612.  — 
áklæði  482,  503.  562,  584,  613, 
659,  718.  —  áklœði  hérlent  575. 

—  áklæði  íslenzk  711.  —  áklæði 
þýðversk  711.  —  almarium 
(>armarium«)  160,  515,  518,522, 
526,  527,  528,  531,  534,  542, 
567,  575,  581,  584.  —  altari  32, 
69,  70,  79,  80,  92,  107, 156, 163, 
173,  176,  242,  249,  258,  260, 
261,  268,  270,  324,  3283,  342, 
405,  451,  452,  502,  512',  514, 
5153,  518,  519,  540.  542',  547, 
565,  575,  583,  585— 5862,  587, 
590,  594,  656.  —  altari  úr  steini 
(á  Hólum)  607.  —  háaltari  70, 
89,  101,  213,  214,  540,  594, 
651,  670,  689.  -  útaltari  70, 
89,  101,  213.  —  altarisblæja 
100,  104,  124,  156,  258,  514, 
515,  518,  525.  526.  527,  534, 
554,  557,  558.  572,  590  —  altar- 
isbrík  101,  108,  305,  325,  338, 
608,  656.  —  altaraklæði,  altaris- 
klæði,  alteraklæði  8,  32,  68,  69, 
78,  79»,  80*,  82,  83,  84»,  852, 
86,  872,  88,  89.  912,   100»,  101 2, 


104,  105,  1072,  109:  110,  114, 
123,  1242,  125,  136,  156,  1573. 
158,  159,  1602,  1612,  162,  1632. 
164,  1652,  166,  167J,  168,  169, 
170,  171,  1722,  173,  1742,  175', 
177*,  193',  194,  1952,  196',  197, 
198,  221,  223,  233',  234,  235, 
236,  238,  240,  241,  242,  243, 
244.  246,  249,  250,  256,  259, 
260,  261,  162.  263,  2642,  2652. 
266,  267,  2682.  270.  288.  301, 
304,  305,  306,  324.  325.  3302, 
331,    338,    340,    342,   3432,  401, 

403,  404%  446,  450,  481—482. 
502,  511,  513,  514,  5152,  516, 
517,  518,  519,  520,  5212,  5222, 
523,  524,  5252,  526,  527,  528, 
529',  530,  531,  533,  5341,  535, 
536,  537,  539,  5412,  542,  543, 
544,  545,  5462,  547,  548,  5492, 
550,  551,  552,  553,  554,  555. 
556,  557,  558,  559,  5602,  561, 
562,  563.  564,  567,  568,  569. 
570,  571,  572,  574,  5752,  577, 
578,  581,  583,  584,  5852,  587, 
588.  589,  590,  593,  600,  651. 
717.  —  altarisklæði  með  stein 
515.  —  háaltarisklæði  258,  288, 
612.  —  útaltarisklæði  612.  - 
altarisplötur  567.  —  altaris- 
steinn,  altarissteinar  69,  78,  84. 
852,  104,  107,  108,  1592,  160. 
163,  172,    2602,    267,    304,    403, 

404,  503,  520,  521,  523,  528, 
5342,  537,  5432,  549,  553,  5602, 
561,  562,  563,  567,  572,  574, 
575,  577,  583,  586,  612,  651.  — 
altarissteinar  búnir,  silfrbúnir 
124%  214,  238,  242,  262,  266, 
288,  401,  405,  450,  482.  —  alt- 
arisstikur  288,  450.  520,  567.  — 
altaristafla  608.  —  ampli,  am- 
pulla,  ömpull,  (hömpull,  sbr. 
vambarkanna)  70,  160,  213,  256, 
2882,  338,  482,  503,  512,  567, 
608,    612,    656.    —    amuleraðr 


REGISTR. 


879 


[hirkja,  búnaðr:  ampli— buðkr]. 

ömpull    242.    —    silframpli  612. 

—  antependium,  antependia  702, 
81,  108,  213s,  329,  481,  502.  - 
ausa:  silfrausa  289.  —  baculus 
(bagall)  610.  —  bagall,  baglar: 
koparbagall  612.  —  tannbaglar, 
bagall  með  tann  213,  £88,  612, 
718.  —  hakstr:  kirkjubakstr  518. 

—  bakstrbuðkr  514.  —  bakstr- 
járn  (sbr.  oblætajárn)  8,  32,  68, 
70,  79,  81,  82,  92,  102,  105,  108, 
159,  161,  166,  169,  171,  176, 
177,  195,  196,  198,  213,  240, 
241,  256,  259,  265,  460,  482, 
503,  512,  5143,  517,  521,  523, 
524,  529,  531,  533,  534,  535, 
541,  543,  546,  547,  555,  563, 
564,  565,  567,  570,  581,  587, 
590,  600,  612,  717.  —  bakstr- 
munnlaug  288.  —  barir  (bárir, 
bárur)  164,  166,  513,  535,  536. 
beingur  (baung  =  klukka,  sbr. 
líkabaung)  5023.  —  beit:  mess- 
ingarbeit  (á  krossi)  515.  —  belti: 
silfrbelti  (um  róðukyrtil)  69.  — 
benedictionalia  288,  612.  —  bik- 
ar  717.  —  bikar  með  loki  613.  — 
bjalla,  bjöllur  8,  79,  83,  84,  86, 
89, 101,  107,  108,  124,  158,  160, 
161,  164,  166,  168,  175,  193, 
194,  1953,  197,  213,  236,  241, 
249,  256,  258,  259,  266,  268, 
269,  305,  324,  338,  340,  3433, 
382,  502,  514,  515,  517,  518, 
519,  520,  523,  526,  527,  528, 
530,  531,  5343,  535,  536,  5432, 
544,  545,  547,  549,  555,  556, 
560,  564,  567,  571,  574,  575, 
577,  581,  583,  651,  657,  717.  — 
handbjöllur  566,  572.  —  smá- 
bjalla  125.  —  bjarnfell,  björn- 
fell,  bjarnskinn  8,  80,  922,  156, 
157,  160,  168,  171,  235,  290, 
324,  451,  513,  515,  517,  521, 
5222,  523,  531,  536,  551,  554, 
563,  567,    570,    577,    581 3,    586, 


5883,  613,  658.  —  bjarnskinn 
af  hún  550.  —  bjór,  bjórar  100, 
168,  289, .  557,  566,  572,  574, 
575,  588,  651,  711.  -  blys  289. 
blæja,  blæjur  100,  156,  290,  522, 
529,  543,  554,  561,  570,  575, 
577,  613.  —  bókakista  32,  69, 
240,  241,  251.  —  bókalektari  92. 

—  bókastokkr  577.  —  bókastóll 
168,  266,  541.  -  bolli,  bollar: 
bollabrot  718.  —  bolli  með  swik 
613.  —  silfrbolli  með    suik  289. 

—  borði,  borðar  84,  213,  289, 
517,  534,  566,  6075,  608.  —  borð- 
sandr  157.  —  »brautform«  (= 
brauðform?)  554.  —  brík  (alt- 
arisbrík,  kórbrík)  70,  80,  84,  157, 
163,  164,  167,  169,  172,  173, 
174,  175,  176,  214,  243,  249, 
256,  260,  268,  328,  342,  403, 
481,  502,  512,  515,  517,  518, 
519,  520,  522,  529,  531,  533, 
534,  536,  543,  545,  5473,  5493, 
550,    552,    558,    562,     563,    564, 

567,  572,  574,    5752,    577,    584, 

586,  587,  590,  600,  607.  -  steind 
brík,  brík  með  stein  197,  324, 
331,  515,  651.  -  brík  með  faurgu 
515.  —  bríkarklæði  87,  123, 124, 
125,    136,    156,    157,    158,    162, 

165,  167,  168,  169,  170,  171, 
172,  176,  177,  265,  289,  450, 
511,  5152,  522,  527,  528,  531, 
533,  537,  541,  547,  550,  554, 
557,  5583,  563,  5673,  571,  577, 
581,  583,  584,  600,  612,  717.  - 
broddr  531,  555,  558,    562,  577, 

587.  —  broddstafr  156,  160,  165, 

166,  171,  174,  176,  446,  512, 
513,  514,  516,  519,  524,  526, 
528,  529,  533,  5343,  535,  543, 
549,  554,  557,  558,  559,  560, 
561,  562,  563,  565,  569,  584, 
600.  -  brún  (altarisbrún)  171, 
272,    289,    502,    522,    526,    527, 

568,  584,  613,  718.     —     buðkr: 


880 


REGISTR. 


[ki.kja,  búnaðr:  buðkr — fontsumbúningrj. 

silfrbuðkr  612.  —  þjónustubuðkr 
166,  167,  168,  513,  535,  569.  — 
böllr:  koparböllr  gyldr  288.  — 
campanæ  (klukkur)  606,  609 
(opt).  —  cippus  marmoreus 
(marmarastallr)  609.  —  corpor- 
ale,  corporalia,  corporall  78,  136, 
156,  161,  167,  213,  249,  288, 
304,  403,  450,  511,  514,  517, 
518,  519*,    522,    523,    525,    526, 

527,  528,  529,  534,  537,  541, 
542,  549,    550,    551,    553,    554', 

555,  560,  561,  563,  564,  567,  572, 
574,  575,  577,  581,  584,  586, 
587,  588,  612,  651,  717.  —  cor- 
porale  með  fóðri  171.  —  cor- 
poralia  í  húsum  482,  502,  555, 
557,  577,  581,  5882.  —  corpor- 
aliahus,  corporalishús  69,  581. 
—  crucifixum  289,  520,  582,  609, 
613.  —  dalmadika,  dalmatika 
dalmatica  81,  84,  123,  136,  167 
177,  213,  238,  241,  268,  288 
328,  513,  516,  560,  563,  577 
581,  6073,  608,  611,717.  -  dúkr 
dúkar  (blámerktir,  glitaðir,  hvít 
ir,  sprangaðir,  steindir)  792,  80 
84,  86,  872,  88,  107,  109,  124 
125»,  126.  1562,  157s,  159,  1604 
161,  163,  164,  167,  168,  170 
171',  174,  176',  1972,  2134,  221 
234,  2382,  241,  242,  244,  249 
250,  256,  258,  260,  262,  263 
2642,  265,  267,  2682,  270,  288 
289,  305,  306,  325,  3302,  3382 
340,  404,  4822,  5022,  512,  513 
514,  5172,  518,  519,  5202,  5212 
5224,  5233,  5242.  525,  5262,  5272 

528,  529,  530,  533,  5344,  536 
5412,  542,  543,  5442,  5452,  546* 
5472,  548,  549,    550,    554,    5553 

556,  557s,  558,  559,  561,  562 
563,  564,  570,  571,  5723,  574* 
5752,  5782,  5813,  5842,  586,  5983 
590,  600,  612,  613,  651,  657s 
718.  —  Sbr.  lektaradúkr.  -  Sbr 


líndúkr.  —  knjádúkr  288,  289. 
612.  —  léreptsdúkar  482,  502, 
566.  —  Sbr.  siridukr.  —  Sbr. 
skríndúkr.  —  sprangdúkr  542.  — 
dúkr  með  typping  125.  —  yfir- 
dúkr  177.  —  dymbill  257.  — 
eldberi  8,  32,  70,  792,  80,  84,  85, 
87,  89,  91,  92,  1002,  102,  103, 
123,  125,  156,  157,  159,  160, 
164,  1652,  166,  167,  1682,  170, 
171,  1732,  1752,  176,  177,  193, 
194,  195*,  196,  213,  235,  237, 
238,  241,  242,  243,  244,  249, 
256,  265a,  267,  270,  325,  329, 
404,  446,  450,  482,  502,  512, 
5132,  514,    515,    516,    517,    519, 

521,  522',  523,  524,  525,  526, 
5283,  529,  5312,  533,  5342,  535, 
536,  537,  541,    5431,    5462,    547, 

555,  556,  557,  558,  559,  5602, 
561,  563,   565,   567,    5692,   570, 

571,  573,  574,  575,  581,  583, 
584,  587,  590,  600,  651.  -  eld- 
beraker  574.  —  eldberaskapt 
161,  541.  —  eldböllr  612.  —  eld- 
ker  171.  —  feldr  289.  —  fingra- 
járn  613.  —  fingrsilfr,  sjá  silfr.  — 
fontr  (fondr)  157,  160,  161,  162, 
163,  169,  331,  482,  502,  512,  513, 
514,  5152,    517,    519,    520,    521, 

522,  524,  525,  527,  528,  5292, 
530,  531,  533,  534,  5412,  542, 
547,  749,    5502,  552,    5532,    554, 

556,  558,  559,  560,  561,  562, 
563,    564,    566,    567,    568,    570, 

572,  574,  575,  577,  581,  583, 
584,  585,  586,  587,  588,  589, 
590.  —  kirkjufontr  559.  —  font- 
búnaðr,  fontsumbúnaðr,  fonts- 
umbúningr  (sbr.  skírnarsár)  78, 
79,  81,  82,  84,  852,  89,  99,  102, 
105,  107,  124,  125,  158,  159, 
1602,  161,  163,  164,  165,  166, 
167,  168',  169,  170,  171,  1722, 
173,  174,  175,  177,  194,  195, 
214,    238,    241,    244,    249,    256, 


REGISTR. 


881 


[kirkja,  búnaðr:    iontsumbúningr  —  hægindi]. 

259,  260,  265a,  2682,  238,  304, 
306,  404,  450,  512,  513,  514, 
5152,  517,  519,  520,  521,  522, 
523,  524,  525,  527,  528,  529, 
530,  631,  533,  534,  535,  636, 
537,  539,  541,  542,  543,  5462, 
547,  548,  549,  550,  552,  553, 
554,  556,  557,  5582,  560,  561, 

562,  563,  564,  566,  567,  568, 
569,  570,  571,  572,  574,  575, 
577,  5812,  583,  585,  586,  587,  5882, 

589,  590,  594,  600,  612,  651.  — 
fontklæði  8,  70,  92,  100,  324, 
330,  342,  526,  560,  656.  —  font- 
kross  170,  249,  261,  518,  537, 
542.  —  fordúkar  84,  2132,  238, 
338,  450.  —  fitalagðir  (fetalagð- 
ir  =  pítallagðir)  fordúkar  570. 
—  form,  formi  (sbr.  brautformi) 
1642,  536,   542,    560,    567,    573, 

590.  —  formdúkr  536.  —  fóta- 
klæði  160,  511.  —  glóðarker, 
glóðaker  (sbr.  eldberi)  8,  32,  68, 
69,  70,  78,  792,  80,  81,  82,  83, 
84,  852,  86,  872,  89,  92,  100, 
101,  102,  103,  104,  107,  108, 
109,  110,  123,  124,  125,  156, 
1573,  158,  159,  160  1612,  1632, 
164,  165,  166,  167,  1682,  1692, 
170,  1722,  1732,  174,  1752,  176, 
177,  1932,  194,  195,  196,  197, 
198,  213,  237,  238,  241,  2422, 
243,  244,  249,  256,  258,  2592, 
2602,  261,  262,  263,  264,  2652, 
267,  2682,  288,  301,  304,  324, 
329,  330,  331,  338,  340,  342, 
343,  403,  404,  405,  446,  482,  502, 
512,  514,  5152,  516,  517,  518,  519, 
520,  521,  5222,  523,  524,  525, 
5262,  5282,  529*,  530,  531,  533, 
534,  535,  536,  537,  539,  541, 
5432,  544,  545,  546,  547,  548, 
5502,  551,  552,  553,  554,  555, 
556,  5572,  559,  5602,    561,    5622, 

563,  564,  565,  567,  5692,  570, 
571,   573,    574,    575,    577,    581, 

Dipl.  Ibí.  III.  B. 


583,    584,    585,    586,    587,    588, 

589,  590,  593,  600,  612,  651.  — 
glóðarker  með  festi  450.  —  glóv- 
ar  288,  612.  —    grindajárn  613. 

—  grindabrauðsjárn  290  (sbr. 
bakstrjárn).  —  guðs  líkama  hús 
531,  542.  -  gull  (fingrgull)  288, 
612,  717.  —  hálsjárn  613.  — 
handklæði  32, 100,  160,  213,  235, 
256,    267,    288,    289,    325,    515, 

517,  520,  5222,  523,  524,  5282, 
531,  534,  555,  558,  560,  568, 
570.  572,  574,  577,  581,  582, 
588,  612,  651.  —  handlín  136, 
156,  171,  236,  288,  306,  404, 
450,  482,  502,  525,  636,  554, 
555,  557,  569,  581,  612,  651.  - 
hani  með  kopar  forgyltr  565.  — 
helgir  dómar  84,  86,  89,  105, 
160,  172,  175,  177,  214,  256, 
265,    269,    405,    450,    515,    517, 

518,  522,    523,    542,    547,    572, 

590.  —  hönd  hins  heilaga  Jo- 
hannis  Holensis  með  armleggj- 
um  269.  —  Sbr.  svírar.  —  hirzla 
með  helgum  dómum  517.  — 
silfrhirzla  160.  —  hjálmr  (sbr. 
kertahjálmr)  446,  525.  —  hjörtr 
513.  —  hnakkr  (=knakkr,  sæti) 
522.  —  hókápa  (sbr.  hökull)  581. 

—  horn  (sbr.  vatnshorn)  528.  — 
horn  búin  213,  289,  329,  613.  - 
hornker  289,  329.  —  hornker  með 
silfrstétt  718.  —  hringar  547.  - 
húa  612.  —  hvítlar  613,  711.  — 
hurð  fyrir  skript  5202,  534  (sjá 
Maríulíkneski,  spjöld).  —  járn- 
hurð  fyrir  altari  607.  —  hús: 
þjónustuhús  171,  533,  600.  — 
hús    silkisaumað    um    corporale 

519,  —  corporalia  í  húsum,  sjá 
corporale.  —  huslker  (hulsker, 
hunzlker)  213,  256,  262,  450, 
482,  502,  531,  555,  563.  —  hæg- 
indi  168,  290,  6132,  711,  sbr. 
búsgagn.  —  hægindisleppr    718. 

56 


882 


REGISTR. 


'kirk  ja,  búnaðr  :  hæprin<li — kantaraká|>a]. 

—  hægindisver  289,  575,  613, 
718.  —  höfuðlín  522,  523,  534, 
536,  540,  547,  557,  571,  572, 
574,  585,  594,  612,  651.  -  hök- 
ull,  höklar  68,  69,  70,  79,  80, 
81,  842,  85,  91,  102,  108,  123, 
124,  1252,  136,  159,  160,  161, 
163,  164,  166,  167,  170,  171, 
1732,  1742,  177,  196,  198,  2132, 
218,  2362,  238,  242,  249,  256, 
258,  260,  262,  265,  268,  288, 
306,  328,  340,  401,  450,  482, 
502,  511,  5132,  516,  5172,  519, 
520,  5222,  523,  525,  530,  531, 
5332,   534,    535,    539,    540,    541, 

543,  544,  546,  549,  555,  559, 
560,  562,  563,  564,  567,  571, 
572,  5742,  577,  5812,  583,  584, 
585,  587,    590,    593,  600,  6073, 

611,  651,  659,  717.  -  fustans- 
höklar    81,    102,    158,    167,  173, 

544.  -r-  guðvefjarhöklar  193, 
301.  —  guðvefjarhökull  með 
betum  107.  —  léreptshöklar  81, 
567,  594.  -  pellshöklar  812, 
102,  583.  — •  Sbr.  sálumessna- 
hökull.  —  taflbyrðingshökull  81. 

—  járnskip  446,  542,  559.  — 
járnstika,  járnstikur  89,  1572, 
158,  159,  160,  164,  165,  166, 
168,  170,  171,  172,  173,  174, 
177,  238,  256,  270,  288,  446, 
450,  451,  513,  515,  5192,  521, 
522,  523,  5252,  527,  528,  529, 
533,  535,  536,  537,  5412,  543, 
544,  545,  5462,  5472,  551,  553, 
555,  5572,  558,  559,  5602,  561, 
563,  565,  567,  568,  569,  570, 
571,  572,  574.  575,  577,  5812, 
583,    585,    587,    588,    590,    600, 

612,  651.  —  járnstika  með  skipi 

613,  —  Jónsbolli  (Hólabiskups) 
289,  613.  —  kaleikr,  kalekr, 
kaleikar,  kalekar  8,  69,  70,  78, 
79,  80,  81,  82,  84,  872,  88,  89, 
100,  101,    102,    104,    105,    1072, 


108,  113,  123,  1242,  125,  136, 
156,  157,  158,  1602,  161,  162, 
1632,  164,  165,  166,  167,  168, 
169,  170,  171,  172,  173,  174, 
1752,  176,  177,  192,  195,  196, 
198,  213,  2182,  228,  236,  241, 
242,  243,  244,  246,  2492,  256, 
258,  2592,  260,  261,  262,  2653, 
267,  2682,  270,  304,  306,  325, 
328,  338,  342,  403,  405,  446, 
450,  482,  502,  5132,  514,  515, 
516,  5172,  518,  519,  520,  521, 
522,  523,  524,  5252,  526,  527, 
528,  529,  530,  531,  533,  5342, 
535,  536,  637,  539,  540,  5412, 
542,  544,  5462,  547,  5492,  551, 
553,  554,  555,  556,  557,  558, 
559,  5602,  561,  5622,  563,  564, 
567,  568,  569,  570,  571,  572, 
574,  575,  577,  581,  583,  586, 
5872,  588,  589,  590,  593,  594, 
600,  6062,  608,  611,  612,  651, 
659,  717.  —  glerkaleikr  512.  — 
gullkaleikar  288,  6062,  611.  — 
silfrkaleikar  92,  197,  324,  330, 
401.  —  gyltr  silfrkaleikr  32,  342, 
401.  -  silfrkaleikr  algyldr  193, 
301.  —  kanalestr  159.  —  kanna, 
könnur  261,  268,  289,  543,  544, 
711,718.-  könnubrot288,590.— 
könnustóll  577.  —  vambarkanna 
608.  —  Sbr.  vatnskanna.  — 
kantarakápa  (cantarakápa,  can- 
toriskápa)  8,  32,  68,  69,  70,  79, 
80,  83,  84,  85,  872,  892,  91,  1022, 
105,  107,  108,  109,  110,  1242, 
125,  156,  160,  161,  162,  168, 
169,  173,  174,  175,  177,  192, 
197,  198,  236,  238,  240,  241, 
242,  246,  249,  256,  258,  2592, 
260,  261,  2652,  2682,  305,  324, 
328,  331,  338,  340.  342,  401, 
403,  404,  419,  446,  450,  511, 
515,  517,  518,  519,  520,  522, 
524,  525,  526,  527,  528,  529, 
534,    537,    541,    542,    546,    547, 


REGISTR. 


883 


[kirkja,   búnaðr:  kantarakápa — klukkal. 

554,  555.  559,  5602,  562,  563, 
569,  570,  571,  572,  574,  575, 
577,  583,  590,  651,  717.  Sbr^ 
pell,  sálún.  —  skínandi  kantara- 
kápa  324.  —  kápa  78,  82,  186, 
159,  161,  164,  166,  167,  170, 
171,  176,  195,  213,  244,  260, 
262,  270,  288,  304,  481,  502, 
513,  516,  523,  531,  533,  535, 
536,  541,  543,  546,  564,  567, 
581,  587,  600,  607,  611.  —  kápu- 
slitti  481,  502.  —    Sbr.  hókápa. 

—  kórkápa  607.  —  hvít  kápa 
81.  —  pellskápa  81,  123,  136, 
481,  502,  581.  Sbr.  baldikinn, 
sálún.  —  ker:  ker  með  messing 
163.  —  ker  búið  177.  —  ker 
lokað  329.  —  grjótker  92.  —  kop- 
arker  405.    —    messingarker  8. 

—  Sbr.  stéttarker.  —  Sbr.  vatns- 
ker.  —  þjónustuker  590.  Sbr. 
búsgagn,  messing.  —  kertahjálmr 
80,  84,  102,  514,  529,  541,  559, 
569.  -  kertaklofi  100,  156,  157, 
159,  164,  165,  168,  249,  257, 
259,  261,  514,  528,  536,  5432, 
554,  563,  569.  -  kertikista 
(kertakista)  5282.  —  kertapípa  í 
staf  572.  —  kertistika,  kerta- 
stika  8,  32,  68.  69,  70,  78,  79, 
802,  81,  82,  83,  84,  852,  88,  89, 
92,  1002,  102,  103,  104,  105, 
107,  108,  110,  123,  124»,  125, 
136,  160,  161,  168,  170,  175, 
176,  193,  1952,  196,  1972,  198, 
213,  216,  237,  241,  242,  2432, 
249,  2562,  258,  1592,  2602,  261, 
262,  264,  2652,  267,  270,  301, 
304,  305,  306,  324,  3302,  338, 
340,  342,  403,  4042,  405,  446, 
482'2,  5022,  506,  512,  513,  514, 
517,  519,  521,  5222,  524,  526, 
530,  5312,  534,  536,  537,  540, 
549,  552,  554,  556,  559,  5622, 
5642.  584,  586,  589,  594,  656.  — 
járnkertistika     263.     —     kerta- 


stokkr  160,  264,  534,    567,    569. 

—  ketill,  katlar  (sbr.  vatnskall, 
vatnsketill)  32,  100,  102,  156, 
170,  173,  289,  446,  4822,  502, 
503,  513,  517,  522,  523,  531, 
546,  557,  564,  570,  581,  584, 
6144,  632,   718.      Sbr.    búsgagn. 

—  katlahróf  711.  —  hundraðs- 
ketill  32,  842.  —  kirkjuketill 
166,  176,  263,  288,  5182,  519, 
528,  535,  569,  574,  577,  612, 
651.  —  messingarketill  92,  573. 

—  kistur,  kistlar  (sbr.  messu- 
fatakista,  messuklæðakista),  sjá 
búsgagn.  —  klakahögg  (klak- 
högg)  156,  157,  554.  Sbr.  þela- 
högg.  —  klofi  (sbr.  kertaklofi 
265,  571,  572,  586.  —  klukka, 
klukkur  8,  32,  69,  78,  792,  80, 
82,  83,  842,  852,  86,  87,  88,  89. 
90,  91,  99,  100,  101,  102,  104, 
105,  1072,  108,  1092,  110,  123, 
1242,  125.  156,  157,  1582,  159, 
1602,  1612,  162,  163»,  164,  165, 
166,  1675,  168,  1692,  1702,  198, 
212,  213,  218,  221,  233,  2352, 
236,  238,  240,  241,  242,  2432, 
2492,  256,  258,  2592,  2602,  261, 
262,  263,  2642,  2652,  266,  267, 
268,  269,  270,  301,  304,  305, 
306,  324,  325,  330.  340,  3432, 
401.  403,  4042,  405,  446,  450, 
482,  5022,  512,  513,  514,  5153, 
5172,  518,  519,  620,  5212,  522, 
623,  524,  5252,  526,  5283,  5292, 
530,  581,  533,  5844,  535,  536, 
537,  539.  5412,  5432,  544,  545, 
5462,  547,  548,  549,  5503,  551, 
552,  553,  554,  555,  556,  557, 
5582,  559,  5602,  561,  5622,  563, 
564,  566,  567,  669,  5702,  5712, 
572,  574,  575,  577,  581,  584, 
585,  586,  587,  588,  589,  590, 
593,  600,  6092,  651,  657,  717.  — 
handklukka  81.  —  samhringjur 
70.  —  smáklukkur  70,   72,  657. 


884 


REGISTR. 


[kirkja,   búnaðr  :  klukka-  lektari]. 

—  upphaldsklukka  128.  —  úti- 
klukka  70.  —  klukkuhringr  572 

—  lykkjur  á  klukku  123.  - 
klukkumálmr(klukknamálmr)331, 

583.  —  Sbr.  beingur,  campanæ. 
likaböng.  —  klútar  gullvippaðir 
289.  —  klæði   (sbr.    messuklæði) 

167.  —  vij  manna  klæði  70.  — 
klæði  með  crucifixo  289.  —  klæði 
með  baldikinn  612.  —  pellsklæði 
612.  —  skínandi  klæði  2882,  612. 

—  Sbr.  steinklæði.  —  koddar 
288.  290,  613.  —  silkikoddar 
213,  289.  —  koffr  523.  718.  — 
kola,  kolur  102,  108,  1572,  161 2, 
166.  168,  169,  243,  521,  530, 
535^  541,  542,  546,  570,  711, 
718.  —  dráttarkola  552.  —  járn- 
kola  1732.  -  kirkjukola  85. 123, 
162,  168,  174,  258,  265,  268, 
340,  515,  519,  522,  524,  529, 
541,   545,    560,    562,    569,    581, 

584.  —  Sbr.  lýsikola.  —  krákr 
(sbr.  líkakrákr)  194,  195,  446, 
523,  528,  542,  549,  563, 
571,  584,  587.  —  krisma- 
ker  (chrismaker,  christmaker, 
crismaker)  258,  513,  518,  520, 
533,  581,  600.  -  krismaklæði 
288.  —  krókstika  108,  156,  566, 
567.  —  kross,  krossar  (cross, 
sbr.  líkneski)  8,  322,  68,  692,  793, 
80,  82,  84,  86,  88,  89,  91,  101, 
104,  105,  107»,  109»,  110,  125, 
156,  157J,  158',  159,  160',  1612, 

'    162,  1632,  164,   165,    166,    1672, 

168,  169«,  171,  1722,  173',  174, 
175',  176,  177.  193,  1952,  196, 
197*,  214,  232,  235,  236,  240, 
243,  249,  2562,  259,  265',  266, 
268.  324,  325,  329,  331,  338, 
340,  343,  401,  404,  405,  419, 
446,  450,  482,  502,  512,  514, 
515,  516,  517,  518,  5193,  520, 
521,  5222,  523,  524,  5258,  526, 
5272,  528,  5292,  530,  531,    5332. 


534,  5362,  537'.  539,  54P,  542. 
543,  544,  545,  546,  5473,  548, 
5492,  550,  551,  552,  553, 
554,  5552,  556,  557.  558,  559.' 
5602.  561,  562,  563,  564,  565, 
567,  568,  5702.  571,  572*,  575, 
577,  581,  584,  585.  686,  587, 
588,   589,    590,    593,    600.    612. 

612,  651,  656»,  718.  —  kross  á 
baki  dalmatiku  607.  —  kross 
búinn  8,  515.  —  kross  á  fati 
6072.  -  guðspjallakross  241.  — 
gull-lagðr  kross  238,  249.656.— 
gull-lagðr  kross    með   stalli  242. 

—  gyltr  kross  81,  100,  110, 
158,  160,  198.  214.  —  hlaðkross 
583.  —  írskr  kross  527.  —  kross 
klæddr  og  óklæddr  87,  241.  - 
koparkross  581,  587.  —  Sbr. 
líkakross.  —  Sbr.  saltkross.  — 
kross  með  líkneskjum  1002,  107, 
110,  124,  162,  170,  197,  214, 
241,  243,  246,  249,  268,  305, 
306,  328,  331,  404.  -  messing- 
arkross  261.  —  kross  óbúinn 
100.  —  Sbr.  róðukross.  —  smeltr 
kross,  smeltakross  8,  70,  80,  82, 
83«,  84,  87,  89,  92,  102,  103, 
108,  124,  125,  167,  175,  1972, 
198,  214,  238,  241,  249,  259, 
261,  262,  265,  267,  269,  3282, 
331,  482,  502,  573,  583,  651.  - 
silfrkross  160,  243,  288,  542, 
581.  —  kult  289,  613.  —  Sbr. 
líkakult.  —  kögur  289,  533,  582, 
600,  718.  —  lampi,  lampr  172, 
515,  552,  555.   —  eirlampi  156. 

—  glerlampr  241.  —  járnlampr 
527,  584.  —  messingarlampr  69. 

—  trélampi  575.  —  lár  482,  503. 
Sbr.   búsgagn.    —    laughr   (ílát) 

613.  —  lektaradúkr  (sbr.  dúkr) 
69,  84,  171,  249,  265,  288,  338, 
4<-2,  502,  511,  514,  533,  555. 
556,  560,  567,  577,  581,  600, 
612,  717.  —  lektari,  lektarar  32, 


REGISTR. 


885 


Iki  kja.   búnaðr:  lektari -líkneski]. 

69,  100,  102,  104,  109,  125,  157, 
161,  164,  169,  172,  176,  241, 
242,  244,  257,  260.  265,  268, 
306^  340,  451,  482,  503,  512, 
515,  516,  517,  518,  519,  520, 
522\  523,  524.  526,  527,  528, 
529,  529,  530,  533.  534.  536, 
537,  541,  542,  545,  546,  547, 
548.  549,  550,  551,  552,  554, 
555,  556,  557.  559,  560\  563, 
566,  567,  £69\  573,  574,  577, 
581,  583,  586,  588.  590,  600, 
651,  656,  657.    Sbr.  bókalektari. 

—  líkaábreiðsl  69,  170,  175, 
330.  546,  554,  570,  571,  590.  — 

—  líkaáklæði  587.     —    líkaböng 

502,  609.  —  líkakrákr  8,  69,  79, 
89,  100,  103,  105.  110,  173,  174, 
194,  198,  235,  238,  249,  270, 
301,    306,    325,    330,    451,    482, 

503,  515,  522,  534,  537,  547, 
560,  562,  564,  569.  572.  -  líka- 
kross  160,  482,    503,    531,    537, 

565,  575,  590.  —  líkakult  168. 
-  líkasálún  171,  511,  533,  554, 

566,  600,  658.  —  líkneski,  líkn- 
eskja  (sbr.  kross)  79,  81,  84,  88, 
100«,  107,  110,  124,  161,  162, 
166,  168,  170,  173,  176,  229, 
238,  241,  261,  516,  519\  520, 
529,  535,  547,  558,  559,  563, 
569,  570,  572.  —  glergluggr 
með  líkneskjum  87.  —  Agötu 
líkneski  260,  515.  —  Ambrosius- 
líkneski  569.  —  Andrés  líkneski 
160,  173,  506,  512,  529,  542,  567. 

—  Barbaru  líkneski  482,  502.  — 
Bartholomei  líkneski  515.  — 
Benedictus  líkneski  174,  562.  — 

—  Blasius  likneski  340,  343.  — 
Brigidæ  líkneski  158,  544.  — 
Ceciliu  líkneski  175,  524,  557, 
564.  —  Christophorus  líkneski 
172.  —  Elizabetar  líkneski  160, 
542,  547.  —  Guðmundar  líkn- 
eski  163,  172,  550,  562,  570.  — 


Jacobi  líkneski  656.  —  Játmund- 
ar  líkneski  522.  —  Jóns  líkneski 
32,  69\  168,  266,  518.  -  Jóns 
líkneski  baptistæ  (skírara)  82, 
102,  159,  160,  163,  164, 175,  193, 
238,  514\  515,  519,  520,  525, 
536,  539,  541,  542,  547\  564, 
570,  594.  —  höfuð  Jóhannis 
160.  —  höfuð  Johannis  á  diski 
547.  564.  —  Jóns  líkneski  Hóla- 
biskups  520,  522.  —  Jóns  líkn- 
eski  postula  193,  517,  534,  558, 
569,  570,  586,  589.  —  Laurenti- 
us  líkneski  (Lorentius  1.)  69. 
324,  522.  —  Magnúss  líkneski 
Eyjajarls  531,  657,  570,  583.  — 
mannlíkan  tvö  gylt  með  kopar 
288,  612.  —  Margrétar  líkneski 
177,  547,  563.  —  Mariu  iíkneski 
guðs  móður  32,  69»,  156,  157, 
159,  166.  168,  169,  170,  172, 
446,  512,  515«,  517,  519,  522. 
524,  526,  527,  528,  530,  531, 
533,  535,  541,  542,  543,  544^ 
546,  547\  548,  550,  551,  552\ 
553,  554,  555,  556,  557,  558, 
559,  560\  562\  563,  564,  569, 
570\  571,  572\  574,  575,  581, 
583,  584.  585,  586,  587,  588, 
589,  590,  600,  612,  656.  —  Maríu 
líkneski  með  alabastrum  542, 
563.  —  Maríulíkneski  á  blaði 
(=  skript)  528,  587.  -  Mariu- 
líkneski  undir  krossi  yfir  altari 
32.  —  Maríu  líkneski  slétt  pent- 
að  581.  —  Maríu  líkneski  slétt 
pentað  með  hurðum  263.  — 
Maríu  h'kneski  magdalenæ    102, 

529,  557,  656.  —  Marteins  (Mar- 
tinus)  líkneski  238,  581.  — 
Michaels  (Michels,  Mikjals)  líkn- 
eski  höfuðeingils  158,  175\  527, 

530.  545,  564.  —  Nikulás  líkn- 
eski  biskups  hins  helga  69,  162, 
170,  174,  177,  197,  301,  305. 
446,    520,    522,    524,    526,    531, 


886 


REGISTR. 


[kirkja,   búnaðr :  likneski — messuklæði]. 

583,  541 2,  542,  547,  559,  562, 
563,  569,  574».  575,  577,  581, 
590.  600,  651.  —  Ólafs  líkneski 
konungs  hins  helga  156,  158. 
169,  172,  504,  512,  5222,  523. 
526,  527,  529,  544,  546,  551, 
554.  557»,  565,  570,  572,  659.  - 
Ólafs  líkneski  á  hesti  172.  — 
Páls  líkneski  postula  87,  521, 
525,  542.  549,  587,  656.  -  Pétrs 
líkneski  postula  32,  92,  157,  160, 
163,  171,  175,  233,  264,  265, 
325,  482,  502,  521,  525,  528, 
533,  534',  549,  550,  555,  556, 
560!  561,  562,  564,  567,  571, 
572,  587,  588,  600,  656.  —  smá- 
líkneski  560,  561.  —  Stephanus 
líkneski  534,  570.  -  Thomas 
líkneski  529,  558,  577.  -  Thom- 
as  líkneski  erkibiskups  165,  167. 
338;  548,  586.  —  Thomas  líkn- 
eski  postula  585.  —  Zachariæ 
líkneski  160,  542,  547.  —  þor- 
láks  hkneski  biskups  78,  87, 157, 
158,  172,  235,  263,  304,  343, 
405,  522,  544,  552,  553,  570, 
585.  —  lindi  136,  450.  —  lindi 
til  að  stytta  slopp  með  607.  — 
líndúkr  718.  —  lýsikola  124,  242, 
244,  261.  —  lysiskista,  sbr.  kista. 
sjá  búsgagn.  —  martis  skinna 
feldr  289.  —  mensura  (mæliker) 
2882,  6122.  -  merki  8,  32,  68, 
69,  78,  79,  80,  84,  87,  100,  101, 
102,  104,  105,  1072,  108,  109, 
1242,  125.  156,  158,  159,  160, 
161,  162,  163,  164,  165,  166, 
167,  168»,  169,  170,  171,  1722, 
173,  174«,  177,  193,  194,  1952, 
196,  238,  240,  241,  243,  244, 
249,  257,  258,  2602,  2652, 
266,  304,  306,  325,  338,  343, 
404.  446.  451,  482,  502,  512, 
513,  514,  515,  516,  517,  518, 
519,  520,  5221,  524,  526,  527, 
5292,  530,  5342,    535,  536,    537, 


541,  542,  545,  5462.  547, 
548,  549,  554.  555,  556,  5572, 
558,  559,  5602.  561,  564,  566, 
567,  569,  570,  572,  574,  575, 
577,  581,  583,  584,  5652,  587, 
590,  651,  659.     -      merkisleppr 

541.  544,  551,  562,  563.  -  merki- 
slitri  589.  —  silkimerki  160.  — 
messuföt  32,  82,  832,  852,  87, 
88,  91,  110,  124,  157,  168,   175, 

193,  530.  —  messufatahirzla  581. 
—  messufatakista  80,  81,  84,  92, 
102,  108,  123,  175,  193,  243, 
249,  450,  482,  502,  515,  524, 
567,  572,  657.  —  messufata- 
stokkr  244,  259,  261,  515.  — 
messuklæði  8,  68,  69,  792,  802, 
81 2,  84,  87,  89,  1002,  102,  103, 
104,  105,  1072,  108,  113,  1152, 
123,  124,  125,  136,  156,  1572, 
158,  1602,  162,  163,  164,  165, 
166,  167,  169,  170,  171,  1722, 
173,    174,    175,    176,    177,     192, 

194,  195,  196,  197,  197,  198, 
2132,  217,  218«,  2202,  221»,  224, 
236,  238,  240,  2412,  242,  243, 
244,  246,  2492,  256,  258,  2592, 
2602,  261,  2622,  2652,  2662,  2672 
-268,  270,  288,  291,  301,  305, 
306,  324,  328,  3382,  340,  3422, 
401,  403,  404,  405,  446,  450. 
451,  4822,  502,  511,  5132, 
514,  5152,  516,  517,  518,  5192, 
520,  521,  5222,  523,  524,  525', 
526,  527,  528,  529,  531,  533, 
5342,  535,  536,    537,    539,  5412, 

542,  544,  545,  546,  547.  549, 
550,  551,  5533,  554,  555,  556, 
557,  559,  560,  561,  562,  563, 
564,  567,  568,  569,  570,  572, 
573,  575,  577,  5813.  582,  5832, 
584,  5852,  586,  588,  589,  590, 
593,  600,  607,  611,  6593,  717.  — 
messuklæði  .c.  verð  78.  —  hálfs 
annars  hundraðs  messuklæði 
110.    —    messuklæði    með   bún- 


REGISTR. 


887 


[kirkja,  búnaðr :  messuklæði— rós]. 

ingi  198.  —  messuklæðaleppar 
161,  552,  574,  651.  -  messu- 
klæðakista  265,  269,  514.  — 
messuserkr  164,  174,  258,  450, 
560,  571,  651.  —  messustakkr 
450,  569.  —  met,  metaskálar 
(sbr.  skálar)  160,  262,  518,  523, 

534,  613,  718.  —  mítra,  mítrur 
288,  612.  —  morteel  614.  — 
munnlaug,  munnlaugar  (sbr. 
sacrarium)  8,  69,  78,  79,  80,  82, 
86,  87,  91,  92,  103,  104,  105, 
156,  157,  158,  166,  168,  169, 
172,  176,  195,  197,  198,  238, 
244,  259',  260',  261,    262,  2652, 

288,  304,  330,  331,  403,  404, 
405,  482,  503,  518,  521,  5222, 
523,    525,    526,    528,    530,    531, 

535,  545,  5462,  547,  554,  556, 
559,  560,  5622,  564,  584,  586, 
6122,  6132,  711,  718.  —  Sbr. 
vatnsmunnlaug.  —  mösurker 
ólokuð  289.  —  mösurker  með 
lokum  289,  613.  —  mösurker 
með  silfrloki  213.  —   mösurskál 

289.  —  möttull:  möttulsleppr 
718.  —  oblætajárn  (sbr.  bakstr- 
járn)  1.    —    ordinalia   288,  612. 

—  ormstungur  (tvær  með  silfr) 
289,  613.  —  páll,  pálar  711,  718. 

—  pallklæði  482,  503,  711,  718. 
pallkoddar  289,  711.  —  pall- 
sessa  289.  —  pálmadagsdúkr 
612.  —  panna  614.  —  páska- 
blað  (pent)  256,  523,  528,  535, 
574,  577,  581.  —  páskakerti  100, 
512.  —  páskakerti  með  umbún- 
aði  257.  —  páskakerti  af  tré  69, 
651.  —  páskakertistika  446,  522, 
542.  —  páskaspjald  'pent)  515, 
518,  567.  —  páskastaur  559.  — 
páskastika  555.  —  patina  (pa- 
tæna)  446,  506,  526,  541,  559, 
572,  574,  575.  581,  651.  -  pax- 
blað  (pent)  80,  84, 100,  160,  161, 
168,  172',   258,    288,    329,    419 


446,  450,  522',  526,  528,  5342, 
541,  544,  552,  553,  557»,  559, 
560,  562,  574,  577,  585,  586,  588, 
589,  651.  —  paxblað    með    blek 

583.  —  paxblað  steint  583.  — 
streingjalaust  paxblað  551.  — 
paxblað  með  uppkast  590  — 
paxspjald  100,  125,  158,  159, 
164,  1651,  166,  169,  171,  173', 
176,  197,  238,  241,  256,  261, 
264,  306,  324,  325,  331,  343, 
4042,  482,  502,  512,  514,  5153, 
51 72,  518,  519,  523,  524,  526, 
528,  5292,  530,  533,  535,  536, 
537,    543,    544,    545,    5462,  547, 

548,  549,    550,    555,    558,    560, 

567,  569,    570,    572,    5772,  581, 

584,  587,  600,  612,  656.  —  pax- 
spjald  steint  575.  —  perlur  288. 

—  pípur  að  sungið  er  við  565. 
propiciatorium  ( — ia)  512,  517, 
523,  526,  547,   562,    565,    567- 

568,  577,  581,  612.  —  propicia- 
torium  Mariæ  288.  —  pungr 
(punkr)  522,  534,  5552,  567,  570, 
574,  651.  —  silkipungr  288,  612. 

—  pungr  (punkr)  með  reliquijs 
612.  —  pytla  718.  —  reflar  82, 
1002,  1562,  164,  168,  1723, 
174,  175,  194,  1972,  235,  289, 
3302,  338,  482,  503,  521,  533, 
536,  554,  600,    613,    71 12,    7182. 

—  refill  nýþelaðr  613.  —  hringa- 
refill  613.  —  Martinus  refill  711. 

—  refilfái  (=  refiltötr)  718.  — 
refiltötr  718.   -    reiðustóll    107. 

—  reka  711.  —  reliquiæ,  sjá 
það  orð.  Sbr.  helgir  dómar.  — 
reykelsisker  160,  162,    165,  534, 

549.  —  reykelsisstokkr  527.  — 
rist  614.  —  ritstokkr  513.  — 
róða,  róður  482,  503,  557.  — 
róðakross,  róðukross  69,  102, 
193,  214,  259,  260,  261,  263, 
2643,  301,  343.  —  róðukyrtill 
hlaðbúinn  69.     —     rós .  289.    - 


888 


REGISTR. 


[kirkja,  búnaðr:  rós — skript]. 

silfrrósir  164,  212,  613.  —  sac- 
rarium  (sbr.  handklæði,  munn- 
laug)  88,  160,  161,  163,  164, 
256,  267,  520,  528,  536,  574, 
651.  —  sacrariumker  537.  — 
sacrarium  (sacrarij)  munnlaug 
32,  70,  81,  84,  85,  101, 102, 108, 
109,  110,  123,  1242,  125,  157, 
1582,  159,  160,  161,  162,  167, 
170,  171,  175',  177,  193,  195, 
196,  214,  241,  242,  243,  249, 
256,  2642,  268,  269,  288,  324, 
325,  338,  340,  342,  343,  404, 
450,  482,  502,  512,  513, 
514,  515,  517,  520,  524,  528, 
529,  533,  534,  541,  542,  543, 
548,  550,  555,  568,  563,  566, 
567,  569»,  570,  571,  572,  577, 
581,  583,  587,  590,  600.  -  sáða- 
járn  612.  —  salser  (salsier) 
2892,  718.  —  saltfat  614,  711. 
saltker  581.  —  saltkross  581. — 
sálumessnahökull  569.  —  sálún: 
sálúnsstaur  572.  —  sálúnsleppr 
574,  581.  Sjá  sálún,  sbr.  kápa, 
líkasálún,  sloppr.  —  samhringj- 
ur,  sjá  klukka.  —  sandalia  288, 
612.  —  sár,  sáir  100,  157,  520, 
522,  534.  -  kirkjusár  156,  162, 
175,  176.  —  serkr  (sbr.  messu- 
serkr)  170,  546,  569.  —  sessa, 
sessur  517,  523,  526,  528,  534, 
560,  566,  567,  577,  612,  6132.  — 
sessuleppr  544.  —  silkisessa 
288—289.  —    siridúkr  123,  136. 

—  skál,  skálar  289,  503,  632.  — 
silfrskál  613,  717.  -  skálar 
(metaskálar)  160,  162,  534,  718. 

—  skari  (=  skarbitr,  ljósasöx,  sbr. 
skæri)  531.  —  skinnfeldr  613.  — 
skjöldr,  skildir  241,  522,  554, 
686.  —  skjöldr  gull-lagðr  512.  — 
skírnarketill  78,  214,  256,  270, 
304,  450.  —  skírnarsár  32,  70, 
79,  102,  238,  260,  261,  266,  306, 
330.    —    skírnarsteinn    260.    — 


skriðljós  519.  —  skrín  (sbr. 
helgir  dómar,  tönn)  32,  69,  70, 
80,  83,  84s,  86,  89,  92,  161', 
162,  164,  165,  166,  168,  169, 
171,  172,  175,  177,  1932,  214, 
238,  241,  243,  256,  258,  259,  262, 
265,  269,  301,  305,  329,  401, 
403,  460,  482,  502,  515,  517, 
518,  519,  520,  523,  624,  526, 
533,  535,  536,  541,  5492,  552, 
560,  563,  564,  567,  571,  572, 
575,  577,  581,  583,  590,  600.  — 
skrínbrot  587.  —  silfrskrín  197, 
198,  331.  —  tréskrín  547.  — 
skríndúkr  612.  —  skript,  skript- 
ir  (litmyndir,  pentaðar  myndir) 
157,  167,  193,  451.  —  blöð 
(pentuð)  512,  520,  529,  553,  563, 
572.  —  blöð  með  uppkast  514, 
574.  —  páskastika  með  blaði 
565,  558.  —  Andrés  skript  403, 
529.    —    Augustinus   skript  328. 

—  Christi    imago    crucifixi  609. 

—  effigies  animalium  610-  — 
efflgies  aquilarum  610.  —  ef- 
figies  cervorum  610.  —  effigies 
columbarum  6102.  —  effigies 
crucis  substantibus  Johanne  & 
Maria  611.  —  effigies  episcopi 
610.   —    Guðmundar  skript  611. 

—  Jakobs  skript  269.  —  Jóns 
skript  195,  404.  —  Jóns  skript 
baptistæ  (skírara)  8,  68,  103, 
265.  —  Jóns  skript  postula  328, 
611  —  Jóns  mynd  biskups  Ög- 
mundarsonar  610.  —  mynd  af 
Jóseph  á  bókarspjaldi  607.  — 
Katrínarblað  560.  —  Krists  mynd, 
sjá  Salvatoris  skript.  —  skript 
hins  heilaga  kross  108.  —  Laur- 
entius  skript  102,  195,  249.  — 
Maríuskript  guðs  móður  8,  68, 
69,  70,  78,  792.  80,  81,  83,  84, 
85,  86,  87',  89,  101,  102,  103, 
105,  1072,  109,  124,  125,  1583, 
160.  162,    1632,    164,    165,    171, 


REGISTR. 


889 


[kirkja,   bunaðr  :   skript — stig-i]. 

172,  178,  174,  175»,  176,  193, 
194,  1952,  198,  214,  238,  240, 
241,  243',  2492,  256,  259,  260, 
262',  263,  2652,  267,  268,  269, 
301,  304,  324,  325,  328,  338,  340, 
343,  403,  404,  451,  482,  502, 
514,  521-522,  523,  525,  529, 
533-534,  536,  537,  539,  541, 
545,  549,  550,  565,  567,  577, 
594.  —  Maríuskript  með  hurð- 
um  160,  520.  —  Maríuskript 
hurðalaus  521.  —  Maríuskript 
með  alabastrum  531.  —  Maríu- 
líkneski  á  blaði  528,  587.  — 
vorrar  frú  blað  582.  —  Maríu- 
spjald  158.  544.  —  Maríumynd 
á  bókarspjaldi  607.  —  Maríu- 
skript  magdalenæ  88,  611.  — 
María    magdalena    á   blaði  526. 

—  Marteinsskript  105.  —  Matth- 
eus  blað  562.  —  Michaels  skript 
260.  —  Nikuláss  skript  70,  83, 
89,  92,  124,  246,  451,  611.  — 
Ólafs  skript  konungs  hins  helga 
68,  91,  104,  125,  196,  249,  256, 
258,  261,  268,  328,  611.  —  Páls 
skript  postula  265.  -  Páls  skript 
bordýruðástrimilí  Hólakirkju607. 

—  Pétrsblað  584.  —  Pétrsskript 
8,  79,  80,  87,  101,  198,  249,  262, 
265,  343,  611.  —  Pétrs  skript 
bordýruð  á  strimil  í  Hólakirkju 
607.  —  Salvatoris  skript  256.- 
Stephanus  skript  241,  249.  — 
Thomas  skript  postula  262.  — 
þorláks  skript  biskups  80,  100, 
125,  242,  246,  451.  —  þorláks- 
spjald  261.  —  skrúðakista  161, 
162,  164,  175,  517,  520,  526, 
533,  534,  536,  560,  569,  577, 
588,  590.  —  skrýðingarkufl  164, 
268.  —  skurnir  lokaðar  289, 
329,  613.  —  skurn  svört  með 
loki  613.  —  skæri  613.  — 
sloppr  (— ar)  8,  32,  68,  69,  70, 
78,  79,  80,  81,  82,   84,    86,  872, 


89,  91,  101,  102,  103,  105,  107, 
108,  109,  123,  1242,  125,  136, 
157,  159,  160,  1612,  1622,  163, 
164,    166,    167,    168,    170,    172, 

176,  195,  198,  213,  238,  241J, 
242,  244,  246,  249,  256,  258, 
259,  2602,  261,  262,  2652,  2682, 
288,  304,  324,  328,  338,  340, 
342,  401,  403,  404,  405,  4502, 
481,  502,  506,  511,  5142,  517, 
519,  520,  522,  528,  524,  5252, 
526,  527,  528,  530,  531,  533, 
534,  535,  536,  537,  5412,  543, 
546,  549,  553,  554,  555,  556, 
557,  5602,  563,  564,  567,  570, 
572,  574,  577,  581,  5832,  584, 
585,  587,  588,  600,  607,  612, 
651.    —    yfirsloppar    156,     171, 

177,  513,  516,  568,  590.  —  óttu- 
söngvasloppr  515,  551.  —  sálúns- 
sloppr  560.  —  sólarsteinn  482, 
502,  524,  718.  —  sólarsteinn 
kassaðr    560.    —    sótdript    157, 

161,  164,  176,  451,  512,  513, 
514,  521,  527,  531,  571,  572, 
574,  585,  590,  651.  —  sótdript- 
arleppar  584.  —  sparlak  84,  213. 

—  spegill,  speglar  564,  570,  718. 

—  spíra,  spírur  613.  —  spírur 
ólokaðar  289.  —  gyldar  spírur, 
ein  með  loki  289.  —  gyldar 
silfrspírur  með  lokum  212,  613, 
717 — 718.  —  spjald,  spjöld,  stein- 
spjöld  (sbr.  textaspjald)  157, 160, 

162,  163,  164,  520,  523,  526, 
531,  540,  541,  542,  553,  563, 
571,  574,  586,  589,  651.  —  spjöld 
með  hurðum  587.  —  stafr,  stafir 
522,  571,  612.  —  steinklæði  91, 
92,  100.  —  steintjöld  70,  157, 
159,  161,  213,  235,  249.  519. 
5202,  521,  543,  545,  563,  657.  — 
stéttarker  213,  288,  612.  — 
stéttarker  með  lokum  2892,  613. 

—  stéttarker  loklaus  613.  — 
stigi  69,  259,  482,  503.  —  kirkju- 

56* 


890  REGISTR. 

[kirkja,   búnaðr  :   stigi — vatn>ka!l]. 

stigi  166.  451.  535.  577.  — 
stika,  stikur  1582,  160.  161'2.  163, 
164,    165.    168,    169,    170.    171, 

172,  173.  174.  175,  1772,  238. 
517,  520,  529*.  534,  547,  555, 
563.   5652,   574.    575.    583,    651, 

—  formessustika  288.  —  kopar- 
stika  527.  541,  542.  543,  547. 
560,  571,  5812,  588,  612.  —  mess- 
ingarstika  519,  523.  524,  525. 
533.  537,  544,  545.  546',  549, 
563,  568.  570,  572,  577.  590, 
600.  —  tálknstika  513.  — 
stokkr,  stokkar.  572,  711.  — 
stóla.  stólur  156,  163,  171,  174, 
236,  249,  2888,  306.  404,  482, 
502.  511,  513,  514.  525.  526, 
536.  554,  569.  581,  612,  659.  - 
lausnarstóla    527.    —    stólublöð 

523.  -    stólubúningr   288,    612. 

—  stóll,  stólar69,  102,  104,156, 
157,    161,    162,    165,    170,    172, 

173,  174,  175,  249,  257,  258, 
2602.  261,  268,  340,  446,  451, 
515,   517,    519,    520,    521,    522^ 

524,  5282,  5292,  531,  534,  537, 
5412,  544,  545,  5462,  547,  548, 
549,    550,    551,    552,    554,   5582. 

559,  5602,  562,  563,  569.  5702, 
573,  574,  577,  583,  584,  585, 
586,  587,  590,  651.  —  fjalastóll 
56^  —  járnstóll  612.  —  kirkju- 
stóll  169.  514.  —  stólklæði  288. 

—  stökkull  (stökkvill),  stökklar 
256,  515.  -  beinstökkull  105.  — 
vatnsstökkull  69.  —  subtill, 
subtilar,    213,     268.     288,    328, 

560,  577.  5812,  611,  717.  — 
sudarium,  sudaria  167,  288, 
612.  —  svírar  288.  —  sylgja. 
sylgjur  290.  —  tabulum,  ta- 
bula  32,  70,  160,  164,  166, 
167,  168.  171,  172.  1732.  175. 
176,  177,  213,  238,  242,  243. 
249,  256,  261,  270,  326,  342, 
405,   450,    512,    516,    521,    529,  j 


531,  533,  534.  535.  336.  542, 
54 7*.  550.  552,  563,  564,  567?' 
575.  600.  608.  -  tapetum.  tapeta 
(dúkr)  171,  289,   533,    600,    612. 

—  teflingsver  613.  —  textaspjöld 
smelt  5:23.  —  textaspjöld  forgylt 
581.  Sbr.  spjöld.  —  Sbr.  texti 
(undir  bókum  kirkju).  —  tjald, 
tjöld  (sbr.  steintjald)  8,  32.  69, 
70.  78,  79,  80,  82,  85,  86,  872, 
89.  912,  102,  103,  105,  109,  124. 
125,  1572,  159,    1602.    161.    163, 

164,  1652.  166,  167,  168.  1692, 
170.  1732,  175,  176,  1932,  196, 
198.  223,  235,  237,  242,  243«, 
249,  256,  259,  2602,  261,  262, 
263,  264,  2652,  266,  267,  269, 
301,  304,  342,  401.  403,  404, 
405,  446.  450.  512,  515,  516. 
617,  519,  520,  5212,  522,  523, 
524,  525,  5282,  530,  6342,  635, 
537,  542,  543,  547,  558,  559, 
560,  562,  564,  567,  571,  572, 
574,  575,  584,  587,  588.  590. 
608*,  651,  657.  -  tjaldleppar, 
tjaldaleppar.  tjaldaslitr  (— ri), 
tjald(a)tötr  (-rar)  160.  161,  162, 

165,  241,  514,  515.  526,  529, 
531,  534,  536,  541,  545,  546, 
547,  548,  549,  552.  558.  566, 
6672,  568,  570,  577,  584.  586, 
613,  651.  —  heingitjöld  167.  - 
kirkjutjöld  513.  —  sönghústjöld 
258.  —  undirstöður  undir  krossi 
92,  160,  163,  256,  338,  482,  502, 
514,  517,  527,  531,  534.  536, 
537,  541.  542,  547,  549,  5502, 
555,  564.    565,    6752,    577.    581. 

—  upphaldskerti  528.  —  vatns- 
horn  515.  —  vatnskall,  vatns- 
ketill.  vatnskatlar  (vats-,  vattz-, 
vatz-,  vax-!)  68,  69,  79,  80,  81, 
84,  89,  110,  124,  160,  171,  1752, 
193»,  238,  242,  243.  249,  258, 
2622,  266,  267,  289,  404,  514, 
517,   524,    530,    533,    540,    561. 


RFGISTR, 


891 


[kirkja,  bækr: — Barlams  saga] 

565,  567,  594,  600,  6132,  711, 
718.  —  vígðs  (vígðr)  vatns  ketill 
70,  123,  125.  126,  256,  304,  338. 

450,  482,  502,  512,  513,  525.  - 
vígðs  vatns  kanna  261.  —  vatn(s)- 
ker92.260,268.  -  vatnsmunnlaug 

451,  547.  —  verkfæri  til  að  grafa 
lik  með  (graftól)  78,  304.  -  þela- 
högg  (sbr.  klakahögg)  125,  240, 
244.  —    þráðr:    silfrþræðir    289. 

—  þjónustubuðkr,  þjónustu  (þæn- 
ostu)  hús,  sjá  buðkr,  hús.  — 
örk,  erkr  566,  711. 

kirkja,  bækr  kirkna  (sbr.  bókakista, 
bókalektari.  bókastokkr,  bóka- 
stóll,  sjá  búnað  kirkju  og  áhöld) 
68,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84, 
85,  92,  101,  104,  105,  107,  156. 
159,  160,  1682,  171,  174,  1753, 
1772,  189,  1952,  196,  215,  220, 
224,  301,  4462,  451,  5122,  513, 
5142,  5182,  51 92,  520,  5222,  523, 
5242,  5262,  527,  529,  53P,  533, 
535,  5372,  5422,  543,  5462,  549, 
550.  553,  554,  655,  556,  558, 
559,  5602,  563,  564,  566,  567, 
568,  570,  571,  5732,  574,  577, 
580,  586,  587,  588,  590,  600.  - 
fornar  bækr,  bækr  með  fornum 
hætti  70,  100,  102,  107,  451. 
657.  —  bækr  í  hvítum  skinnum 
360,  419.  —  skýr  bók  í  selskinni 
161.  —  bækr  .iij.  í  norrænu  512. 

—  fimm  bækr   og   sautján    482. 

—  xvij  bækr  528.  —  xx  bækr 
68,  69,  503.  —  hálfr  v.  tugr  bóka 
í  spjöldum,  en  spjaldalausar  Lx. 
612.    —    vj  aurar  í  bókum  240. 

—  tíu  aurar  í  bókum  584.  — 
tíu  aura  lag   í    fornbókum   124. 

—  hundrað  í  bókum    157,    238. 

—  bækr  ij    fyrir    hundrað    196. 

—  hálft  annað  hundrað  í  bók- 
um  404.  —  xv  aurar  annars 
hundraðs  í  bókum  235.  —  ij.  c. 
í  bókum  157,  241,  244,   265.  — 


iij.  c.  í  bókum  258.  —  hálft 
fjórða  hundrað  í  bókum  243.  — 
xij  aurar  hins  fjórða  hundraðs 
í  bókum  263.  —  cccc.  í  bókum 
265,  269.  —  vj.  c.  í  bókum  124. 

—  vij.  c.  í  bókum  108.  —  xxxiij 
bækr  fyrir  x.  hundruð  123.  136. 

—  x.  bækr  fyrir  .xv.  hundruð 
241.  —  Actus  apostolorum  512, 
578.  —  adventubók  558.  —  Al- 
quinus  512.  —  altarisbók  166, 
168,  260.  268,  451,  521,  522, 
535,  545,  549,  5542,  556,  564, 
566,  612,  657,  658.  -  Andréss 
les  530.  —  Historia  Andreæ 
569.  —  Andres  saga  173,  613. 
Andres  saga  á  norrænu  512,  — 
ártíðaskrár  156,  177,  518,  524, 
526,  527,  528,  530,  535,  560, 
563,  567,  581.  —  aspiciens  (ad- 
spiciens),  aspiciensbók  100,  125, 
156,  160,  163,  164,  165,  168, 
175,  177,  193,  197,  262,  306, 
331,  512,  518,  522,  5242,  535, 
6372,  539,  554,  563,  566,  5672, 
571-572,  573,  584,  588,  594, 
657.   —  aspiciens    vaknað    589. 

—  aspicensbók  í  skinni  587.  — 
aspiciensbók  stórrituð  584.  — 
aspiciensbækr  enskar  í  spjöldum 
573.  —  aspiciensbókarskrá  573. 

—  aspiciensskrá  556.  —  Augus- 
tini  Homilia  512.  —  Barlams 
saga  613.  —  biskups  bækr  612. 

—  bók  frá  adventu  til  páska 
556.  —  bók  frá  adventu  og  fiam 
til  páska  577.  —  bók  um  hvita- 
sunnuviku  531.  —  bók  frá  Jól- 
um  til  páska  580.  —  bók  frá 
Jónsmessu  baptistæ  til  páska 
554.  —  bók  frá  níuviknaföstu 
til  páska  556.  —  bók  frá  pásk- 
um  657.  —  bók  frá  páskum  til 
adventu  521,  567,  580.  -  bók 
frá  páskum  fram  yfir  trinitatem 
577.  —  bók  frá  páskum  til  trini- 


892 


REGISTR. 


[kirkja,  bækr: — guðspjðU]. 

tatis  590.  —  bók  frá  trinitatis- 
degi  til  adventu  531.  —  bóka- 
skrár  530,  547,    558.    583,    590. 

—  bókfell,  bókfelli  575,  613.  — 
brefuer,  brefueri  612.  —  nótuð 
brefuer  612.  Sjá  ferðabrefuer, 
messudagabrefuer,  vetrarbrefu- 
eri.  —  Brito  613.  —  bruttsöngva- 
bók,  burtsöngvabók  177,  531. 
539,  578.  —  burtsöngvabók  ónót- 
uð  563.   —    burtsöngvaskrá  530. 

—  capitularius,  capitularium, 
capitularia  70,  157,  164, 
168,  170,  172,  177,  237, 
451.  482,  503.  512,  513, 
516,  518,  520,  521,  526,  528, 
529,  531,  535,  537,  546,  5562, 
561J,  563,  567,  569,  572,  577, 
580,  583,  584,  587,  590,  657.  - 
Casus  Bernardi  612.  —  Casus 
Clementini  (&)  Johannis  dextra 
pars  &  sinistra  pars  612.  — 
Catharinæ  historia  569.  —  Ceciliu 
historia  524.  —  Ceciliusaga  524, 
558.  —  collectarius,  collectarium 
482,  503,  518,  522,  524,  535, 
580»,  581,  612*.  -  collectur  5292, 
531,  556,  571,  586.  —  collectæ 
apostolorum  168.  —  commune 
177,  518,  524,  535,  554,  556, 
562,  563,  557* ,  573,  580,  586, 
587,  657.  —  commune  sancto- 
rum  531.  —  commune  suffragium 
110,  156,  174',  5122,  520,  521, 
524,  526,  553,  569,  580,  590, 
657.  —  commune  í  spjöldum 
587.  —  communsbók.  communis- 
bók  198,  4512.  —  de  corpore 
Christi  historia  69.  —  decollatio 
Johannis  569.  —  de  sanctis  bók 
160,  174,  262,  3042,  306,  331. 
482,  503,  518,  520,  5212,  5242, 
5662,  567,  569,  570,  573,  575, 
590,  657,  658.  —  sumarbók  de 
sanctis  177.  —  de  sanctis  les- 
bók    541.    —    de    sanctis    nova 


historia  518.  —  de  tempore  bók 
531,  575.  —  de  tempore  kver 
177.  —  de  tempore  jólabók  520. 
— Decretalis  612.  —  Sextus  de- 
cretalium  Gregorij  612.  —  De- 
cretum  6122.  —  Dextera  pars  & 
sinistra    pars    á    einni  bók  581. 

—  Dialogus  581,  612.  —  Dia- 
logus  á  tveim  bókum  512.  — 
Doctrinalia  613.  —  dominicale 
170,  177,  401,  522,  563.  569'.  - 
dominicubók  242,  524'  535,  574, 
588.  —  ecclesiastica  historia  612. 

—  epistolarius  (sbr.  pistlabók) 
329,  482,  503.  —  euangelia, 
euangeliorum  bók  70,  125,  168, 
590,  612.  —  euangelia  quatuor 
607.  —  euangelium  Matthei  174, 

562.  —  expositiones  euangelior- 
um  612.  —  expositiones  Gre- 
gorij  577.  —  ferðabók  biskups 
612.  —  ferðabrefuer  612.  — 
ferðatexti  612.  —  Sbr.  Flores  vir- 
ginis.  —  formessubók  612.  — 
formularius  612.  —  formælabók, 
formálabók  922,  451.  —  forn  bók 
kirkjunnar  á  Hólum    1322,    133. 

—  frammistöðubækr  612.  — 
Glosa  psalterij  612.  —  Goffredus 
612,  613.  —  gradall,  gradlari, 
grallari,  graduale  682,  70,  102, 
125,  159,  161,  164,  1682,  172, 
173,  174,  1752,  177,  193,  242, 
401,  4822,  5032,  5122,  5162, 5184, 
519,  524,  526»,  527,  529,  530, 
531,  535,  537,  542,  543,  5452, 
547,    548,    552,    555,    560,    562, 

563,  566,  567,  569,  570,  571, 
573.  5752,  577,  580,  584,  587, 
588,  6122,  657.  —  grallaraskrár 
527,  560,  574,  583,  651.  —  Gre- 
gorij  Homiliæ  (Omiliæ.  Omeliæ) 
512,  5812.  —  Omeliæ  Gregonj. 
xx.  á  norrænu  102.  —  Guð- 
mundarsaga  (— sögur)  177.  613. 

—  guðspjöll  241,  513,  516,  520, 


RF.GISTR. 


893 


[ki  kja,  baekr:  guðspjöll     messubók], 

5292,  532,  556,  571,  657.  —  gud- 
spjallabók  68,  174,  193,  304, 
482,  503,  569,  574.  580,  612. 
651.  —  handbók  (— bækr)  32, 
107,  170,  177,  193,  301,  5122, 
524.  527,  529,  556,  563,  581. 
Sbr.  dominicale.  —  handbókar- 
skrá  535.  —  heilagra  manna 
sögur:  xvj  heilagra  manna  sög- 
ur  567.  —  heilagra  manna  sög- 
ur  á  þremr  bókum  577 — 578, 
581.  —  historiur  156,   518,  554. 

—  Huguicio  Grecismus  613.  — 
hymnar,  ymnar  566.  —  hymna- 
bók  5182,  533,  5692.  -  ymnar- 
ius  (hymnarius)  68,  110,  164, 
168,  170,  451,  482,  503,  516, 
520,  5242,  531,  537,  556,  563, 
567,  573,  580,  590,  613,  657.  — 
hymnaskrá  527,  530.  —  Jacobi 
saga  613.  —  liber  Job  613.  — 
Jólabók  520,  567,  590.  —  Jóla- 
bók  de  tempore  520.  —    Jólales 

531.  —  Jólaföstubók  446,  521, 
559.  —  Jólamessubók  559.  — 
Jóns  saga  baptistæ  160,  519, 
522,  537,  543.  —  Jóns  saga 
(baptistæ)  í  norrænu  514.  — 
decollatio  Johannis  569.  —  Jóns 
saga  Hólabiskups  613.  —  Jóns 
historia  (postula)  518.  —  Jóns 
saga  postula  518,  535,  569.  — 
dejure  bækr  612.  —  Karlamagn- 
ús  saga  174,  613.  —  kirkjudags- 
söngr  518,  522,  573.  —  kirkju- 
bók  á  í>ingeyrum  1322,  133.  — 
kórpsaltari  213.  —    krossles  69. 

—  kyriall,  kiriall.  kirialskver 
175,  301,  520,  578,  657,  659.  — 
kyrials  quaterni  530.  —  kver 
(sbr.    quaterni)    514,     524,    526, 

532,  546,  547,  573,  575,  578, 
659.  —  kver  framan  af  grallara 
575.  —  lágasöngvar  170,  581, 
657.  -  lágasöngvabók  68s,  161, 
165,  513,    518,    524,    537,    555, 


560,  567,  577,  580,  590.  —  lága- 
söngvakver  164,  512,  520,  522— 
523,  537,  563,  567,  571,  573, 
657.  -  lágasöngvaskrá  527,  532, 
584.  —  latínubækr  177.  —  latínu- 
skrár  563.  —  Laurentius  (Lor- 
entius)  saga  69,  606.  —  legend- 
ur  198,  213,  224.  —  legendu- 
bækr    68,    165,     170,    329,    524, 

561,  590.  -  les  682,  69,  110. 
156,  197,  331,  451,  521,  522, 
523,  530,  531.  556,  559,  566, 
5673,  575,  577,  584,  586.  —  Sbr. 
Jólales  og  krossles.  —  lesbók  69, 
70,  107,  156,  160,  161,  162,  164, 
166,  167,  168,  174,  177,  193, 
237,  242,  260,  401,  446,  451, 
482,  503,  512,  5162,  517,  518, 
520,  521,  5223,  523,  526,  527a, 
530,  531,  535,  537,  541,  542', 
543,  546',  549,  554,  555-556, 
558,  559,  560,  563,  564,  5662, 
567a,  5693,  571,  573,  575,  5772, 
5812,  5832,  587,  5882,  6123,  657. 

—  leskver  571.  —  lesskrá  161, 
526,  530,    531,    542,    569,    5712. 

—  Maríu  saga  (guðs  móður) 
156,  171,  512,  549,  575,  583, 
587,  588,  600,  613.  —  Maríu 
saga  með  jarteiknum  533.  — 
Flores  virginis  612.  —  miracula 
beate  virginis  580.  —  Maríu 
sequenciur  659.  —  Maríupsalt- 
arar  612.  —  sermon  af  vorri 
frú  578.  —  Historia  (istoriale, 
historiale)  Martini  569,    581.    — 

—  Martinus  saga    á  latínú  580. 

—  Martinus  saga  á  norrænu 
580.  —  martirilogium,  (martyri- 
logium,  martyrologium,  martiro- 
logium)  68,  70,  107,  161,  177, 
516,  524,  542,  563,  567.  573,  531, 
5773,  5802,  587,  612.  —  matuti- 
nale  174,  512,  516,  520J,  529,  530, 
575,  590.  —  messa  (-—  ur,  á  bók) 
554,  558,   563,    566.    -    messu- 


894 


REGISTR. 


[Icirkja,  bækr:  messubók — Remundusl. 

bók  (— bækr)  682.  69.  100.  102,  j 
107.  125,  156s,  157,  158. 
1612,  162,  163,  164,  168,  170'-. 
172,  173,  174,  175,  1772.  198, 
213.  237,  242,  259,  306.  360, 
446,  451,  512»,   513,    516»,    518. 

520,  522,  523,  524,  526,  527, 
529',  535»,  537,  539,  541,  542, 
543.  545.  546»,  549,  552,  553, 
5542,  555,  558,  5592.  560,  561. 
5632,  564,  566,  567,  5692,  570— 
5712,  575,  5772,  583,  584,  587. 
588,  594.  —  messubók  í  skinni 
571.  —  messubækr  enskar    687. 

—  messubókarkver  573.  — 
messudagabrefer  520,  613.  — 
messusöngsbók  599.  —  Historia 
Michaelis  569.  —  Michaelis  saga 
92,  527,  530.  —  miracula  beatæ 
virginis  580.  —  missale,  missa- 
lia    174»,    519,    520,    529,    535, 

562,  566,  573,  575,  580,  586, 
590,  6572.  —  missæ  pro  de- 
functis  68.  —  Historia  sancti 
Nicholai  520,  547,  575.  —  Niku- 
lássaga  92.  156,  161,  176,  177, 
446,    451,    512,    526,    546,    559, 

563,  574,  575,  590,  651.  —  Niku- 
lássaga  með  (á)  latínu  162,  541. 

—  Nikulássaga  á  latinu  og  norr- 
ænu  532.  —  novum  festum  (= 
nýja  hald,  á  kveri)  532,  572.  — 
quaterni  novi  festi  (de  novo 
festo)  559,  569.  —  nýja  hald  (á 
bók)   554.    —    nýja    halds    kver 

521,  567,  658—659.  —  nýja  halds 
söngr  528,  546.  ofeiglin.  ij. 
per  anni  circulum  561.  —  ólaf- 
anna  sögur  {o:  Ólafs  konungs 
Haraldssonar  og  ólafs  konungs 
Tryggvasonar)  613.  —  ólafs 
historia  523.  —  Ólafs  saga  (Har- 
aldssonar)  156,  168,  173,  26S, 
512,  523,  554.  —  Oraciones  68. 

—  orda,  ordo,  ordines  164,  170, 
482,    503,    512,    533,    537,    567, 


569.  573.  578.  580,  581.  600  - 
ordobækr  168,  658.  —  ordokver 
587.  —  ordoskrá  527.  —  óttu- 
söngr,  óttusöngvar  (á  bók)  89, 
110.  168,  172,  198,  482,  503, 
657.  —  óttusöngs  (-söngva-)  bók, 
-kver  177,    213,    451,    520,   555. 

—  Pálsbók  561.  —  Pálssaga521. 
páskabók  556,  569,    5742.    65P. 

—  passionales,  passionarius  apo- 
stolorum  512,  524,  556,  580.  — 
per  usum  bækr  173,  518.  —  per- 
mentsbók  607.  —  Pétrssaga  160, 
17i:  533.  534,  535,  567,  572, 
573,  600.  -  pistlar  (á  bók)  125, 
513.  516,  520,  5292,  531.  556, 
571,  657.  —  pistlabók  (sbr.  epi- 
stolarius)  5272,  567',  574.  — 
pistlabók  írsk  567.  —  plenarium 
164,  523,  537.  —  postulasögur 
512,  613.  —  postulasögur  í  norr- 
ænu  658.  —  processionale,  pro- 
cessionall  161,  164,  451,  512, 
516,  524,  527,  529,  531,  537, 
542,  556,  581,  584,  612,  657.  - 
proprietarium  613.  —  proprium 
de  sanctis  78.  —  psaltari,  Davíðs 
psaltari  59,  89,  110,  125,  156, 
158,  162,  165,  167,  168, 
170,  171,  172,  1732,  174,  175, 
176.  177,  193,  198,  301,  325, 
401,  446,  451,  512«,  514,  516. 
518,  520,  522,  523,  524»,  5262, 
527,  531,  533,  535,  537,  541, 
542,  5432,  546,  549,  550,  552, 
554,  556,  558,  559,  5601.  562, 
563,  564,  567,  569,  570,  572, 
573,  574,  577,  580,  581,  582, 
583,  584,  586,  587,  590,  600, 
612',  613,  651,  657.  —  kórpsalt- 
ari  213.  —  psaltaraskrá  169, 
527,  530,  550,  575,  588.  -  glosa 
psalterij  612.  —  quaterni  (sbr. 
kver;  446a,  559,  578.  —  racio- 
nale  288,  6122.  —  liber  regum 
613.    —    Remundus   decretorum 


REGISTR. 


895 


[kirkjd,   bækrt    riddarasöjpir     Þorláks  söngT]. 

612.  —  riddara  sögur  618.  — 
sálumessur  (á  bók)  522.  —  sálu- 
tíðir  (á  bók)  658.  —  sálutíöabók 
401.  -  sálutíðakver  520.  564. 
liber  sapientiæ  512.  —  scriptura 
sacra  612.  —  sequencie,  se- 
quenciarium,  sequenciubók  68, 
70,  87,  162,  163,  164,  168*,  170, 
175,  177,  193,  197,  242,  331, 
451,  5122,  516,  518,  5222,  524, 
5262,  527,  531,  535,  537,  542', 
5452,  546,  650,  553,  655,  556, 
558,  5602,  566,  567,  570,  573, 
574,  575,  577,  580,  582,  583, 
587.  589,  590,  612.  651,  6572, 
659.  —  sequenciuskrá  529,  559, 
563,  567,  569,  578,  580,  584.  - 
sermones  512,  569.  —  sermones 
Augustini  577,  581.  —  Sermo 
Eligij  512.  —  sermon  af  vorri 
frú  578.  —  sermo  pastoralis  577. 
—  sermonicinarius,  sermonicin- 
arij  556,  612  —  sermonsbók, 
sermonesbók,  sermonisbók  156. 
177,  543.  5542,  563.  —  sermons- 
bók  í  norrænu  587.  —  sermonis- 
skrá  575.  —  sinistra  pars  & 
dextra  pars  á  einni  bók  581.  — 
skólabækr  613.  —  skrár  (með 
ýmsu  móti)  160,  161,  163,  164, 
177.  512,  518,  526,  537,  542, 
547,  550,  553,  556,  561,  562, 
5633,  566,  571,  574,  578,  581, 
585,  588,  589,  612,  651.  —  skrá- 
tötrar  586.  —  skræður  518.  — 
smábækr  561.  —  spjaldabók  með 
stórum  spennum  419.  —  strepi- 
tus  iudicij  613.  —  suffragium 
sanctorum  198.  —  sumarbók 
177,  520,  563,  671.  —  sumarbók 
ad  dominicum  331.  —  summa 
ad  messum  (á  bók)  566.  — 
summa  Remundi  612-613.  — 
Sylvester  saga  156.  —  sögubækr 
156.  613.  —  söngr  (á  bók;  sbr. 
nótur)  68»,  69,    110,    1562,    161, 


193,  521,  522,  523.  529.  5302. 
531.  561,  566,  5678,  569',  5712, 
573,  577,  584.  586,  612,  657.  - 
söngbók  68»,  69,  70.  107.  156, 
1622,  1633,  166,  167,  168,  170, 
173,  175,  242,  260,  329,  401, 
446,  516,  518,  519,  522,  523s, 
524,  526,  5272,  5312,  535,  5372, 
541,  5423,  545,  546.  548,  556, 
559,  564,  5662,  567,  5692,  577, 
5832,  586,  587,  5882.  —  söngbók 
ensk  524.  —  söngbókarskrá  527. 

—  sÖngskrá  569.  —  texti,  textus 
107,  166,  213,  241,  249,  258, 
262,  265,  288,  329,  338,  419, 
450,  4822,  502,  512,  516,  522, 
524,  535,  577,  581,  583,  612.  — 
texti  með  búnaði  404.  —  texti 
silfrbúinn  124.  —  textus  evan- 
geliorum  269. 590.  —  Thomas  saga 
171,  533,  600  —  Thomas  sögur 
tvær  613.  —  Thomas  historia 
(erkibiskups)  586.  —  Thomas 
saga  erkibiskups  165,  537,  548, 
586,  600.  -  tíðabækr,  tíðagerða- 
bækr  8,  32,  85s,  87,  89,  92,  100, 
176.  324,  340,  342,  451.  -  tólf 
mánaða  tíðir  257,  612.  —  tíða- 
skrár  523,  612.  —  titla(bók)  612. 

—  tólf  mánaða  bækr  343.  — 
versagradall  612.  —  vetrarbók 
572.  —  vetrarbrefueri  553.  — 
vita  patrum  578,  612.  —  vorbók 
161,  177,  520,  529,  535,  563, 
569,  571,  584.  —  ymnarius,  sjá 
hymnarius.  —  Ysodorus  Ethymo- 
logiarum  613.  —  þorláks  saga 
405,  520,  613.  —  Porláks  söngr 
68—69. 

Kirkjuból  á  Akranesi  222. 
Kirkjuból  í  Arnarfirði  198. 
Kirkjuból    í    Dalahrepp     í    Barða- 

strandarsýslu  700. 
Kirkjuból  í  Kolmúladal  91. 
Kirkjuból  í  Langadal  í  ísafjarðar- 


896 


REGISTR. 


sýslu  96.  229;    366,    681.    704— 

705. 
Kirkjuból     á   Rosmhvalanesi    221, 

342. 
Kirkjuból     á    Skálmarnesi    (Litla- 

nesi)  i  Barðastrandarsýslu  195. 
Kirkjuból    í  Skutilsfirði    198—199. 

228.  2292. 
Kirkjuból  í  Steingrímsfirði  231. 
Kirkjubængar.  sjá  Kirkbæingar. 
Kirkjubær  á  Færeyjum  51. 
Kirkjubær    á     Rangátvöllum    217, 

636. 
Kirkjubær    (klaustr)    á    Síðu    154, 

244.  366. 
Kirkjubær  á  Skagaströnd  171,  532. 

599. 
Kirkjubær    í     Tungu    232,    307— 

308. 
Kirkjueingi  Hvanneyrarkirkju  251. 
Kirkjufjörðr  í  Snæfellsnessýslu  15. 
Kirkjuholf  í  Víðimýrarþingum  175. 
Kirkjuhólmi  í  Eyjafirði  486. 
Kirkjuholt  í  Andakíl  125. 
Kirkjuhvammr  í  Miðfirði  706—708. 

—  Kirkjuhvammsfjall  707.    Sbr. 

Hvammr. 
Kirkjuland  í  Landeyjum  190. 
Kirkjulækr.  rekamark  Hvols  í  Saur- 

bæ  79.  597. 
Kirkjulækr   í    Fljótshlíð    216,   263, 

269*.  647,  713.  714. 
Kirkjuréttr  Jóns  Pétrssonar  511. 
Kirkjusandr  á   Seltjarnarnesi    338. 

340. 
Kirkjuskarð  í   Langadal    170.    379. 

412,  546,  622. 
Kirkjusker  á  Langanesi  156.  554. 
Kirkjuteigr  í  Eyjafirði  486. 
Kirkjuvogr  í  Höfnum  221. 
Kirkjuvogr  í  Orkneyjum  23.  50. 
kirknatal  á  Færeyjum  51—52. 
kista,  kistur,  kistlar,  sjá  básgagn. 
Kjalardalr  í  Skilmannahrepp  í  Borg- 

arfjarðarsýslu  223. 
Kjalarnes  í  Kjalarnesþingi  31.  32. 


215.  219.  241.242.  316,  317.354. 

—  Kjalarnesþing  33. 
Kjálkafjörðr    í    Barðastrandarsýslu 

15.  352. 
kjallari.  sjá  húsakynni. 
Kjalvegr  undir  Jökli  140,  141,  315, 

773. 
Kjarrá  (Kjarará)    í  Mýrasýslu  224, 

615. 
Kjarvalsstaðir  í  Skagafirði  410. 
Kjós(in)   70,    219.     —     Kjósarsker 

70. 
Kjósvík  í  Borgarfirði  97,  238,  772. 
Kjúkur  í  Mývatni  584. 
Kjölr  (Kjalvegr)  609. 
Kjölvararstaðir  í  Reykholtsdal  123. 
Kjölvegr,  sjá  Kjalvegr. 
kjörgripr  607. 
Kjörr  í  Þverárþingi  423. 
kjörtré  105.  327,  633,  656. 
kjöt  84,  172,  268,    289,    436.    438. 

533,  600.  614.     Sbr.  matr,  slátr. 
Klambra  (Klömbrur)    í  Laxárdal  í 

Suðr-Þingeyjarsýslu  578. 
Klapparárós  (Klapparós)    í  Gnúpa- 

sveit  135. 
Klára  Ormsdóttir  á  Svalbarðsströnd 

(fyrir  1410)  734. 
Klauf  á  Rosmhvalanesi  221. 
klaustr    99,    669.     —     klaustr    að 

Helgafelli.  —  í  Munklífi.    —    að 

Munkaþverá  (þverá).  —  aðMöðru- 

völlum.  —    á  Reynistað    (Stað  í 

Reyninesi).    —     í    Viðey.    —    á 

Þingeyrum.    —    í    þykkvabæ   (í 

Veri).   Sjá  hvert  þessara  orða  um 

sig.  —  klaustra  eignir  (góz)  207, 

302,  717,   752,    —    klaustraskjöl 

357. 
Klear  (Kleár  =  Kljár)  í  Helgafells- 

sveit  326. 
klefi.  sjá  húsakynni. 
Kleif    á   Skaga    nyrðra    279,    280. 

283.  384,  412. 
Kleif  hin  neðsta  í  Dýrafjarðarbotni 

198. 


REGISTR. 


897 


Kleifar  í  Dýrafjarðarbotni  197,  228, 

3302. 
Kleifar  í  Kaldbaksvík  á  Ströndum 

98,  106,  135,  327,  633. 
Kleifar  í  Seyðisfirði    í   ísafjarðar- 

sýslu  211,  325. 
Kleifar  í  Vopnafirði  236. 
Kleifar    fyrir    framan    Öxnahjalla 

236. 
Kleifareki    í    Axarfirði     579,     589, 

754. 
Kleifarvík(r)  á  Ströndum  106,  327, 

633. 
Kleifstaðir,  sjá  Klyppstaðir. 
Klemens  páfi  hinn  VI.  (1342—1352) 

55—56. 
Klemenskirkja  hins  helga  400-401. 

—  Klemensmessa  580. 
Kleppaskógr  á  landamerkjum  Kal- 

manstungu  624,  625. 
Kleppr  með  Sundum  597. 
Kleppstía  í  Norðrárdal  625,  645. 
klerkr,  klerkar,  klerkmenn  57,  89, 

128,  581,  696.  —  klerkdómr  76. 

—  klerkavald  496. 

klettr,  klettar  278,  280,    282,    284, 

286,  398,    4443   (=   Einbúi).    - 

klettr  hinn  eystri  undan  Elliða- 

ey,  sjá  Hesteyra. 
Klettr  í  Vestmannaeyjum  (Heima- 

klettr)  190,  191,  192,  636. 
Klettshraun  (=  Búðahraun)  á  Snæ- 

fellsnesi  112,  210,  373. 
Kleyf,  sjá  Kleif. 
Klif,  sbr.  Klyf. 
klif  (hamraklif)  463. 
Klif  í  Húnavatnsþingi  490. 
Klif  hjá  Arastöðum    á   Fellsströnd 

364    384. 
klifberi,  sjá  búsgagn. 
Klifsá  í  Eyjafirði  295. 
Klifshagi  i  Axarfirði  577,  579,587, 

753-754. 
Klifshagi,      karfamaðr     á      Hólum 

(1387)  406. 
Klifsskógr  á  Skógarströnd  137. 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


Klifstaðr,  sjá  Klyppstaðr. 

klofasteinar  54.  123, 137,  3982,  483, 
603    663,  712. 

klofavog,  sjá  búsgagn. 

Klofi  á  Landi  190,  191,  217,  405. 

Klofi  i  Norðrárdal  (sbr.  klofastein- 
ar)  222. 

klukka,  klukkur   422,    sjá  kirkja. 

Klungrbrekka  á  Skógarströnd  286 
—287,  294,  766. 

Kluptir  í  Kvaringsdal  674. 

klútar,  sjá  klæði. 

Klyf  í  Loðmundarfirði  240. 

Klyfstaðr,  sjá  Klyppstaðr. 

Klyppstaðr  (— staðir)  í  Loðmundar- 
firði  233,  239—240. 

klæði,  klæðaefni,  vefnaðr,  vefr  (sbr. 
steindr)  101,  108.  244,  245,  324, 
357.  358,  439,  484,  498,  500, 
641,  686»,  687,  752.  —  veftré 
632.  —  klæði  gert  af  purpura 
hvítum  (pallium)  152.  —  baldik- 
inn  (baldekin,  balldikind,  baldr- 
kin,  baldrskinn)  79,  1082,  136, 
1602,  174,  242,  288,  481,  502, 
513,  5342,  581 3,  612.  —  baldikinns 
kápa  123,  481,  502.  —  bastard 
198,  324.  —  bet(um)  á  hökli 
107.  —  buchram  (bochram)  173. 

—  ferskepta  160,  289,  301,  613. 

—  flöjel  607.  —  fustan  81, 102. 
110,  158.  167,  173,  236,  401, 
544,  564.     Sbr.    hökull  (kirkja). 

—  glit  583,  710.  —  guðvefr  107, 
193.  301.  —  guðvefjarpell  1. 
Sbr.  hökull  (kirkja).  —  heiðið 
stykki  513.  —  lérept  68,  81  \ 
164.  165,  180,  323.  343,  358, 
372,  451,  498,  50o',  515,  536, 
540,  549,  562,  583»,  608.  — 
bleikt  lérept  702—703.  —  lín- 
vefr  (sbr.  kirkja)  70.  —  pell  (sbr. 
kirkja)  70,  802,  814,83,  101,  108, 
110,  123,  136,  192,  193,  236, 
261,  288,  305,  324.  -  pellsklæðí 
612.  —  guðvefjarpell  1.   —  pur- 

57 


898 


REGISTR. 


puri  152.  —  sálún  (sbr.  kirkja) 
70,  80,  1622,  176,  196,  197,  289, 
290,  331,  514,  531,  536,  557, 
561,  569,  574,  577,  583,  613, 
658,  718.  —  silki  78,  101,  136, 
160,  213,  236,  249,  268,  288, 
289*,  343,  521,  522,  612.  — 
rautt  silki  213.  —  silkitau 
607.  —  sindel  174.  —  skín- 
andi  klæði  2882,  324,  612.  — 
skorning  515.  —  sprang  520, 
583.  —  sprangdúkr  542.  —  stryk 
(strik)  288,  612.  —  sæi  (=  silki) 
160,  174,  562.  —  taflbyrðings- 
hökull  81.  —  tapetum  171,  289, 
533,  600,  612.  —  tefling  515. 
5582,  563.  —  typping  718.  — 
vefr  101,  108,  324.  Sjá  vað- 
mál,  voð  (af  öllu  tagi). 
klæðnaðr,  klæðabúningr,  klæða- 
burðr,  klæðsla  (sbr.  áklæði, 
kirkja,  klæði,  sængrklæði)  186, 
498,  615,  677.  706.  —  lausung 
og  leikaraskapr  í  klæðaburði 
129.  -  bak  á  fati  607.  —  bak- 
boðangr  6072.  —  barmr  á  kápu 

607.  —    boðangr   (á    fati)   6072, 

608.  —  brækr  415.  —  djásn  687. 
—  dreglahúfur  129.  —  ermar  á 
fati  6072,  6082.  —  ermastakkr 
688.  —  faldr  436.  —  faldr  á 
fati  607*.  —  fóðr  526,  534.  — 
glófar  152,  288,  612.  —  hálsmál 
á  fati  607 3.  —  handvegir  á  fati 
607.  —  hanzkar  735.  —  hetta 
337,  739.  —  hettustrútr  129.  — 
hlað,  hlöð  á  klæði,  hlaðbúin 
klæði  69,  124,  173.  1742,  193, 
197,  2492,  288,  289.  —  hliðar  á 
fati  6072,  6082.  -  hosur  739.  - 
hosnaklæði  418.  —  húfa  152. — 
jaðrar  á  strimli  607.  —  klútar 
289.  -  koffur  523,  718.  — 
kragi  (á  kápu)  607.  —  líndúkr 
(sbr.  kirkja)  718.  —  mítr,  mítra, 
mítrur  288,  612.  —  möttull  718. 


—  sandalia  288,  612.  —  síð- 
hempa  607.  —  stigl  (á  fati)  6072, 
608.  —  strimill  (á  fati)  607.  - 
undirfóðr  175.  —  uppslög  (á  fati; 
607.  —  vosklæði  406,  417.  — 
voskyrtill  739.  —  vosstakkr  687. 

—  þverborði  (á  fati)  608.  — 
öxl  (á  hempu)  6074.  Sbr. 
skaut. 

Klæingr,  sjá  Klængr. 

Klængr  smiðr  á  Flugumýri  (1388) 

416. 
Klængr  Þorgeirsson  í  Rangárþingi 

(1636)  191. 
Klængr  (Klðngr)  þorsteinsson  bisk- 

up  í  Skáliiolti  23.  39,    44,    149, 

309. 
Klængsson:  Böðvar. 
Klömbrur  undir  Eyjafjöllum  259. 
Klömbrur  í  Vestrhópi  275. 
Klöngr,  sjá  Klængr. 
Knappey  í  Laxá  í  Suðr-þingeyjar- 

þingi  579. 
Knappstaðir  í  Stíflu  561,  643,  644'. 

686. 
Knararnes  á  Mýrum  84. 
Knararnes  í  Trékyllisvík  1052.  135. 

3272,  328,  6332,  776. 
Knausar,  sjá  Hnausar. 
knéfall  680,  681. 
Knífsey  á  Breiðafirði  326. 
Knjúkar  í  Torfalækjarhrepp  í  Húna- 

vatnssýslu  275—276. 
Knjúkr  í  Sveinsstaðahrepp  í  Húna- 

vatnssýslu  251. 
Knúey  í  Færeyjum  52, 
Knúkr     (Hnúkr)     á     Skarðsströnd 

660. 
Knútr  Eiríksson  Svíakonungr  31. 
Knútr  Finnbogason  nyrðra    (1391) 

456. 
Knútr     smiðr     Hólastaðar     (1389) 

428. 
Knútr  Steinólfsson  prestr  á  Undin- 

felli  (1381—1394  eða  leingr)  480. 

541. 


REGISTR. 


899 


Knútr  Sveinnson  ríki  Danakonungr 

29,  30. 
Knútr    Sveinsson    helgi    Danakon- 

ungr  30. 
Knútr  Valdemarsson  Danakonungr 

30. 
Knútsson:   Eiríkr,    Haldór,    Hörða- 

knútr.  Valdemar. 
Knútstaðir  í  Aðaldal  559. 
Knútsvaka  179. 
Knöpp  griðkona   á    Hólum    (1388) 

415. 
Knörr  í  Breiðuvík  undir  Jökli  110, 

226. 
koddi,  sjá  sængrklæði. 
Koðránsdóttir :  Brigitt. 
Koðránsson:  Ólafr. 
kofíur  523,  718. 
kol  605,  632.  —  kolagerð  401.  702. 

—  kolatak  141.  —  kolskógr  293, 
356. 

kola,     kolur,     sbr.     búsgagn,     sjá 

kirkja. 
Kolagata  í  Geirþjófsfirði  198. 
Kolbeinn    Benediktsson,    Kolbeins- 

sonar  (1359—1375)  131,207,253 

-254,  315,  321—322. 
Kolbeinn  Benediktusson  (1377)  315. 
Kolbeinn     (Bjarnason    Auðkýlingr) 

4,  276,  279,  283. 
Kolbeinn  Bjarnason  á  Eyri  i  Skut- 

ilsfirði  (um  1400)  652. 
Kolbeinn  húskarl    á  Hólum  (1388) 

414. 
Kolbeinn  Pétrsson  (í  Ási  í  Holtum 

1386)  394. 
Kolbeinn   prestr    í    Fagranesi    (c. 

1360)  174. 
Kolbeinn  Porgeirsson  nyrðra  (1406) 

712. 
Kolbein  þorgilsson  á  Borg  á  Mýr- 

um  88. 
Kolbeinsá  í  Strandasýslu  106.  635. 

—  Kolbeinsárós  106,  633. 
Kolbeinsárós  í  Skagafirði  278,  282. 
Kolbeinsdóttir:  Helga. 


Kolbeinsey  í  Orkneyjum  51. 
Kolbeinssker     á    Vatnsleysuströnd 

341. 
Kolbeinsson:Benedikt,Bjarni,Hallr, 

Haukr,  ívar.  Oddr,  Ólafr,    Teitr, 

Pórðr,  Porsteinn. 
Kolbeinsstaðir    í    Hnappadalssýslu 

95-96,  225,  595. 
Kolbeinsstaðir     á    Rosmhvalanesi 

597. 
Kolbitsá,  sjá  Kolbreiðsá. 
Kolbjarnarstaðir    í    Steingrímsfirði 

230. 
Kolbreiðsá  (Kolbitsá)  í  Strandasýslu 

166,  535. 
Kolfinna   Loptsdóttir,    þórðarsonar 

(d.  fyrir  1403)  687. 
kólfr  (í  klukku)  531,  571,  574,  584, 

651. 
Kolgrafarfjörðr   á  Snæfellsnesi  15, 

81,  117,  226. 
Kolgrafarhóll  i  Aðaldal  557. 
Kólkumýrar  í  Húnavatnssýslu  207. 

360,  -361. 
Kolla,    griðkona    á   Hólum    (1388) 

415,  418. 
Kollafjarðarnes  í  Strandasýslu  106. 

328,  660. 
Kollafjörðr     í     Barðastrandarsýslu 

15. 
Kollafjörðr  í  Kjalarnesþingi  14. 
Kollafjörðr    í  Strandasýslu  16,  90, 

231,  435,  660,  661. 
Kollagötur  í  Arnarfirði  91. 
Kollason:  þorbjörn. 
Kollar,  sjá  Kollr. 
Kollavík  á  Sléttu  134.  576,  580. 
Kollgrímr  Bútason  (1375)  291. 
Kollgrímr  Steinmóðsson  (1376)  308. 
Kolli  Magnússon  bóndi    nyrðra    (á 

15.  öld)  714-715. 
Kollr  á  Vatnsnesi  169,  550. 
Kollufoss,  sjá  Kötlufoss. 
Kollugröf  í  Hörðadal  491. 
Kollungr,     húskarl     á     Flugumýri 

(1388)  416. 

57* 


900 


REGISTR. 


Kolmúladalr  í  Arnarfirði  91. 

Kolr  biskup  hinn  útlendi  148. 

Kolr  Blotsveinsson  31,  sjá  Eiríkr 
ársæli. 

Kolr  Þorkelsson  hinn  íslenzki  Vík- 
verjabiskup  22,  26,  36.  41,  45 
(sbr.  Karl,  Kollar). 

Kolskeggsson :  Einar. 

Kolstaðir  í  Miðdölum  306. 

Koltreyjustaðr  í  Fáskrúðsíirði  233. 

Kolugil  í  Víðidal  539,  593. 

Kolumbum  (bók,  c.  1377)  313. 

Koluver  í  Skaptafellssýslu  vestari 
245. 

Kolviðarnes  í  Hnappadalssýslu  83. 

Kolþerna  griðkona  á  Hólum  (1388) 
415. 

kona,  konur  4732,  474  (opt),  476. 

Kongsskógr  á  Skógarströnd  348. 

Kongsstaðir  í  Svarfaðardal  512. 

Konráðsson:  Gísli.  Torfi. 

Konuhóll,  sjá  Rouohóll. 

konungr,  kongr,  kungr  34,  51,  72, 
75-76,  98,  116,  121,  122,  141, 
187,  209,  294,  442.  694,  696, 
7232,  7242,  767.  -  konunga- 
tal  á  Norðrlöndum  51.  —  kon- 
ungsbréf  33,  76,  209,  287,  297. 
362,  3682,  370,  3712,  403,  432, 
487,  7242,  766.  —  konungserindi 
690.  —  konungsdómr,  kongs- 
dómr  440,  724.  —  konungsgarðr 
440.  —  konungsgóz  441,  722, 
723,  724s.  —  orlof  konungs  440. 
—  konungs  partr  (í  skipi  frá 
íslandi)  722,  724,  7252.  —  sak- 
eyrir  konungs  34,  74,  76.  — 
skattr  konungs  34.  —  skógr 
konungs  348.  —  skipan  konungs 
693,  694.  —  umboðsmaðr  kon- 
ungs  178,  441.  694,  695.  - 
vald  konungs  202.  —  varnaðar- 
bréf  konungs  487.  —  viðr  kon- 
ungs  141.  —  vísaeyrir  konungs 
34. 

Konungsmúli  í  Fljótshlíð  268,  270. 


konventubróðir,  konventusystir,  sjá 
conventu-. 

kopar  80,  89,  108,  110,  125,  160, 
213,  256,  270,  288  (opt),  336, 
405,  422,  450,  482,  502,  506, 
512,  513,  517,  521,  526,  5312. 
534,  536,  5552,  559,  565,  567. 
572.  5832,  612»,  717.  —  kopar- 
böllr  288.  —  hani  með  kopar 
forgyltr  565.    —    koparker  405. 

—  koparkola  703.  —  koparkross 
581,  587.  —  koparspónn  514.  — 
koparstika  703.     Sjá  kirkja. 

Kópatjarnir     á     Snæfellsnesi    141, 

348. 
Kópavik  í  Arnarfirði  92. 
kór  422,  702,  —  kórbók  180,  190. 

—  kórkápa.     Sjá  kirkja. 
Kóreksstaðir     í    Hjaltastaðaþinghá 

232,  239. 
Kormakr    Helgason   í    Húnavatns- 

sýslu  (1386)  388,  389. 
korn  114.    —    sáld  korns  403.    — 

ij.  sáld  korns  216,  403.  —  mælir 

korns  234,  244,  2452.    —    korn- 

garðr  114. 
Kornamúlagil  í  Hörðadal  491. 
kórsbróðir  116 — 121. 
Kort  Haldórsson  prests  í  Eydölum 

360. 
Kortólfsstaðir  í  Mosfellssveit  597. 
kostnaðr  3772,  498. 
kostr  (matr)   172,    185,    186,    293. 

335,  355,  357,    3582,    366',  377, 

392,    436,    440,    484,   488,    507. 

533,   538,    593,    600,    627,    686, 

702. 
kot  (kotbær)  256. 
Kotá  í  Héraði  milli  Sanda  401. 
Kotbrekkur    (nú:    Kornbrekkur)    á 

Rangárvöllum  635 — 636. 
Kothraun  í  Helgafellssveit  313. 
Kothvammr  (að   því    er    virðist)    í 

Blönduhlíð  408. 
krafa,  kröfur  353,  373,    627,    628. 

631,  664s,  743s,  747,  760. 


REGISTR. 


901 


Krákr    Jónsson     (gamli)     í    Klofa 

(1399)  648. 
Kráksson:  Jón. 

Krákuá  í  Skagafjarðardölum  565. 
Krákuvöllr  á  Grenjaðarstað  579. 
Kraumastaðir  (Kraunastaðir)  í  Aðal- 

dal  576. 
Krínastaðir  í  Eyjafirði  685. 
kringla  (á  altarisstiku)  450. 
Kringla    í   Miðdölum    í  Dalasýslu 

100,  3062. 
Kringuhólar  í  Svartárdal  443,  463. 
Kringluvatn  í  Reykjahverfi  í  Suðr- 

þingeyjarsýslu  579. 
krisma  128,  130,  615. 
Kristbú:    á   Breiðabólstað    á   Síðu 

234.  —  í  Dalbæ  í  Landbroti  234, 

235.  245.  —  á  Keldugnúpi  á 
Síðu  234.  —  í  Uppsölum  í  Land- 
broti  234,  245.  —  á  þverá  á 
Síðu  234,  2353,  245.  —  Kristbúa- 
fjara  244. 

Kristfé  392.  —  Kristfé  á  Arneiðar- 
stöðum  240.  —  ferja  á  Jökulsá 
675.  —  á  Grímsstöðum  232.  — 
af  Hóli  á  Skagaströnd  533,  599. 
—  á  Kóreksstöðum  232.  —  á 
Tjörn  í  Svarfaðardal  514.  — 
Kristfjárjörð  á  Fossvelli  232.  — 
á  Ketilsstöðum  232.  —  á  Sóma- 
stöðum  233.  —  Kristfjármómagi 
525,  582. 

Kristín  Björnsdóttir  í  Vatnsfirði 
(Vatnsfjarðar-Kristín,  1405)  435, 
439,  440,  698. 

Kristín  Erlingsdóttir  undir  Jökli  (c. 
1380)  348. 

Kristín  Guðmundsdóttir  á  Snæfells- 
nesi  (1390—1399)  445,  646. 

Kristín  Oddsdóttir  lepps,  fylgikona 
Lopts  ríka  494.  495,  496. 

Kristinréttr,  kristindómsréttr,  krist- 
inlaga  réttr  75,  76,  95,  98»,  130. 
475,  668.  —  Kristinréttr  hinn 
forni  466,  467,  468,  469.  471, 
472.  —  Kristinréttr  forn  og  nýr 


122.  —  Kristinréttr    Árna   bisk- 

ups  34,  68,  245,  464,  465. 
Kristiphorus  Arason  nyrðra  (1403) 

686. 
Kristnes  í  Eyjafirði  363.  485—486, 

734—735. 
kristni,    kristnir    menn,    kristinna 

manna  samfélag    93,    120,    152, 

1852,  186,  470    672,  688. 
Kristophorus  hinn  helgi  172. 
Kristophorus  Valdemarsson  Dana- 

konungr  30. 
Kristophorusson :  Eiríkr,  Guðmundr. 
Kristr,  sjá  Christus. 
Kristskirkja  í  Björgvin  116,  724. 
krof  (sbr.  kjöt,  kostr,  matr)  614. 
Krógsfjörðr,  sjá  Króksfjörðr. 
Króklækr  i  Miklaholtshrepp  346. 
Króklækr  á  Skógarströnd  349. 
krókr:  tveggja    króka    (tvö    króks) 

höld  165,  251,  537. 
Krókr  í  Holtum  394. 
Krókr  í  Norðrárdal  645. 
Krókr  á  Skagaströnd  375. 
Króksdalr  (Krógsdalr)  í  Suðr-þing- 

eyjarþingi  356. 
Króksfjörðr  (Krógsfjörðr)   í  Barða- 

strandasýslu  15. 
Krókskarð    (stóra    og    litla)    milli 

Vatnsskarðs  og  Vatnshlíðar  10. 
Krókslækr  í  Laxárdal    í  Dalasýslu 

101. 
Króksstaðir  í  Miðfirði  164,  536. 
Krol,  sjá  Hrói. 
Kroppr  í  Borgarfirði    í    Reykholts- 

dal  222. 
kross.  hinn    heilagi    kross,    kross- 

mark  151,  256,    338,    422,    519, 

551.  —  krosskirkja  (á  Setbergi) 

108,  226.  Sbr.  Krossmessa.  Sbr. 

jarðkross,  kross(kirkja).  —  kross- 

ær  413. 
Kross  í  Guðmundarlóni  236. 
Kross  í  Hólmi  í  Skagafirði  565. 
Kross  í  Landeyjum  191,  218. 


902 


REGISTR. 


Kross    í    Ljósavatnsþingum     356, 

446. 
Kross    í    Norðrárdal    í    Skagafirði 

565. 
Kross  í  Óslandshlíð  411. 
Kross  á  Skarðsströnd  660. 
Krossanes    í  Kræklingahlíð    619— 

621.  —  Krossaness-sel  620. 
Krossanes  í  Skagafirði  408,  413. 
Krossanes   á  Vatnsnesi    169,    647, 

773. 
Krossar  í  Staðarsveit    á    Snæfells- 

nesi  81. 
Krossavík  undir  Jökli  139. 
Krossavík  á  Sléttu  576,  580. 
Krossavík  (hin  syðri)   í  Vopnafirði 

236. 
Krossbrekka  undir  Jökli  444. 
Krossbær  í  Hornafirði  243. 
Krosshamrar     í     Árnesshrepp     í 

Strandasýslu  106. 
Krossholt    á    Ásum    í  Húnavatns- 

þingi  650. 
Krossholt  í  Héraði  (Öræfum)  401. 
Krossholt    í    Hnappadalssýslu   83, 

863,  215,  225,    494,    495,    708- 

709,  730,  732-733. 
Krossmessa  308,  530,  531,  707.— 

Krossmessa  á  vor  130,  183,  356, 

373,   449,    470,    611,    618,    688. 

691—695,   698,   756;    sem    hjúa 

skildagi:     691,     692,    693,    694, 

695.  —  Krossmessa  á  haust  356, 

726,  756. 
Krossnessreki  Hólmakirkju  í  Reyð- 

arfirði  233. 
Krukkspá  291. 
krúna(n)  73,  121,   287,   294,    3612, 

3622,  440,  441,  442.  723,  724. 
krúnuvígsla  151. 
Krýsuvík  (Kryssuvík)  syðra  3,  212, 

222,  290-291,  749. 
Kræklingahlíð  í  Eyjafirði  490,  505, 

619,  620,  773. 
Kúabakki    í    Héraði    milli    Sanda 


Kúfr  húskarl  á  Hólum  (1388)  415. 

kúgildi.  kuigildi,  kvildi  8,  78,  79, 
80,  84,  852,  86,  87,  100,  101. 
107,  108.  109,  110,  111,  115, 
125,  1262,  155,  1562,  157,  158, 
160,  1632,  1642,  166,  167,  168, 
171,  273«,  174,  1752,  176,  18J, 
1842,  1872,  1932,  197,  2102,  214, 
217s,  2182,  219,  221,  222*,  223, 
224a,  2253,  226,  227,  2282,  231, 
232,  2382,  239,  241,  246,  249, 
2542,  257,  2593,  260,  267,  268, 
2713,  2754,  2905,  292,  295,  2983, 
301,  304,  305,  313,  3162,  317, 
323,  3242,  325,  328,  330,  3323, 
333  (opt),  334,  3352,  336,  337, 
338,  8531»  3523,  353  (opt),  355, 
357,  359  (opt),  264,  372,  276, 
3792,  3812,  3833,  3872,  3912,  392 
(opt),  393,  3942,  395,  396',  398, 
400,  401,  4082,  411',  4124,  4132, 
422,  424,  426s,  4492,  453,  4553, 
456,  461  (opt),  477',  481 3,  483, 
484,  486,  4883,  4913,  4922,  4982, 
500,  5013,  503,  504  (opt),  5052, 
506,  513,  5142,  5153,  5164,  5173, 
518,  519,  5212,  526,  527,  528*, 
529,  530,  531,  5322,  535,  536», 
537,  5383,  541,  542,  543,  544, 
545,  5472,  548,  5492,  550,  5513, 
55ö4,  5562,  557,  5583,  559,  560, 
5613,  566,  5673,  570,  5713,  572, 
573,  5743,  5752,  5782,  581.  582 
(opt),  5843,  585,  586,  5872,  588  2 
5902,  5932,  596,  5973,  601 3, 
603,  6042,  614  (opt),  6193,  6223, 
623,  6253,  628s,  6292,  6302,  636» 
6392,  6402,  6412,  6432,  644,  645' 
6473,  650  (opt),  651,  658s,  660^ 
661,  665,  675,  677  (opt),  6783 
6792,  6853,  686  (opt),  687  (opt), 
7022,  705,  707,  7102,  71 12,  715, 
718«,  719,^.727,  7362,  748,  7494, 
752,  7543,  759,  760,  774,  775.  — 
ófrítt  kúgildi  82.  —  kúgildaleigur 
6772. 


REGISTR. 


903 


Kúgildislækr  í  Steingrímsfirði   631. 

Kúla  186,  sjá  Auðkúla. 

kumpán  201. 

Kurbr  á  Skagaströnd  375. 

Kúrsveinsstaðir  í  Höfðahverfi   566. 

Kúskerpishvammr  í  Blönduhlíð 
484. 

kvantalaus,  sjá  quantalaus. 

Kvaringsdalr  í  Skagafjarðarsýslu 
674. 

kvartel  (mál)  288. 

Kveldúlfr  (Bjálfason)  13,  494. 

Kvennabrekka  í  Dalasýslu  100,  227, 
305-306. 

Kvennaholt  á  Skarðsströnd  660. 

kvenglys  677. 

kvenkné  303. 

Kverná  í  Eyrarsveit  108.  226. 

Kvíabekkr  í  Ólafsfirði  127,  392, 
686. 

kvíar  114. 

Kvíármýri  í  Héraði  milli  Sanda 
401. 

kviðálar  (magálar)  289. 

Kvígendisdalr  í  Eyjafjarðarsýslu 
363,  486. 

KvígindisfjÖrðr  í  Barðastrandasýslu 
15. 

Kvígindishóll  í  Víðvíkrsveit  410. 

Kvígudalr  í  Einarsstaðaþingum  555. 

Kvíguvogar  í  Gullbringusýslu  221. 

kvikfé,  kvikt  fé  51,  81,  82,  101, 
1142,  1403,  144,  160,  165,  166, 
167,  168,  170,  171,  172,  174, 
176,  185,  212,  214,  241,  250, 
259,  290,  291,  298,  338,  399, 
430,  451,  462,  483,  503,  515, 
516,  518,  519,  521,  529,  533, 
5362,  553,  555,  566,  567,  569, 
573,  574,  584,  585,  590.  5972, 
600,  614,  711,  718. 

kvinna  i=  húsfreyja)  738,  758. 

kvísl,  kvíslar  (árkvíslar)  2722,  2732, 
422,  440,  444,  483,  557,  7122. 

Kvíslar  í  Víðidalstunguheiði  538, 
593. 


kvittancia  204,  623. 

kvittun,  kvittunarbréf  99,  274,  297, 
304,  329,  372,  378,  384,  390^ 
400,  442,  449,  453,  476,  500, 
619,  623,  627,  675,  698, 
714,  715,  716,  725,  728,  7603, 
762. 

kvittr  (orðrómr)  318. 

kvonarmundr  699,  736,  737,  747. 

kvongaðir  menn  476. 

kvöð  (kvaðir)  753. 

Kyndilsmessa  207,  753. 

Kyngestone  super  Hull  770. 

kýr,  sjá  nautpeningr. 

Kýrdæli  (Kýrdalir)  í  Víðidal  180. 

Kýrholt  í  Víðvíkrsveit  54,  409.  — 
Kýrholtsendi  54. 

Kæitill,  sjá  Ketill. 

Kænugarðr  ( — garðar)  5. 

kæra,  kærur  116—117,  2002,  2552, 
258,  302,  319,  361,  3672,  370, 
487,  627,  6283,  665,  724,  759, 
760. 

Kætill  sjá  Ketill. 

Köipinnhafn  52,  sjá  Kaupmanna- 
höfn. 

Köngrsey  á  Breiðafirði  656  (= 
Kaungursey). 

köstr  (=  móhlaði)  114,  394. 

Kötlufoss  (Kollufoss)  í  Miðfirði  164, 
549,  595. 

Laðberg.  sjá  Hlaðberg. 

Lafranz.  sjá  Laurentius. 

lag  (verð):  fornt  lag  210. 

laga-,  sjá  lög. 

Lágafell  (ytra  og   syðra)    í    Mikla- 

holtshrepp  327,  344—347. 
Lágafell  í  Mosfellssveit  598. 
lágasöngvar  151. 
Lágheiði  milli  Ólafsfjarðar  og  Fljóta 

407. 
Lágidalr  í  Kirkjubólsþingum  í  ísa- 

fjarðarsýslu  704—705. 
lagsmáli  (kvenna)  296. 


904 


REGISTR. 


laici    (leikmenn)   59,    61,    62,    63, 

461,  757. 
Lakason.  skipmaðr  á  Hólum  íHjalta- 

dal  (1387)  406. 
Laki  (maðr?)  601. 
Lambá  í  Gönguskörðum  498. 
Lambablikastaðir  í  Hornafirði  234. 
Lambahlíð  á  Skógarströnd  137. 
Lambakró  í  Flókadal  483. 
Lambanes  í  Fljótum  65,    66,    315 

—316. 
Lambanes  á  Langanesi  2. 
Lambastapi  á  Snæfellsnesi  112. 
Lambasteinar  í  Núpufellsskógi  663. 
Lambatungur  afrétt  frá  Bessastöð- 

um  69. 
Lambatungur  Gilsbakkakirkju  224. 
Lambatungur  í  Vatnsdal  161,  541. 
Lambavötn  undir  Jökli  444. 
Lambertus  beatus  67.     Sjá  Land- 

bertus. 
Lambey  í  Flótshlíð  216.  263—264, 

269. 
Lambeyjar  í  Héraði  millum  Sanda 

401. 
Lambhagavík    í  Fljótum  278,  282, 

286. 
Lambhagi  á  Álptanesi  598. 
Lambhagi  í  Dyrafirði  447. 
lambhús  112. 

Lambkárr  þorgilsson  ábóti  31,  312. 
lambseldi,  lambaeldi  (sbr.  heytollr) 

89,  91.   97,    156,    157,  237,  239, 

240,  408  (opt),    4093,    410  (opt), 

411»,  486,    518,    5402,  554.    560, 

582,  583,  585,  5882,    5942,    605, 

722,  753. 
Lamech  5,  10. 
Lamedon    (sbr.     Laomedon,    Lao- 

menon)  11. 
lampi  ( — ar)    151.     Sbr.    búsgagn. 

kirkja. 
Lámúli    á   Skaga    279,    280,   283, 

284. 
lán  118,  145,  1462. 


land  =s  ísland  98,  118,  142.  148. 
149.  299,  722,  723,  724,  733. 
740.  —  lands  lög  98,  350.  — 
landsins  vani  121,  122. 

land  b?  Noregr  3682,  370'. 

land  (sbr.  jörð)  8,  9,  69,  101,  103, 
104,  108,  111,  1143.  1232,  124, 
125  (opt),  131,  1372,  138,  144-', 
155,  156,  157,  158,  1602,  161, 
166,  169,  170,  171,  1732,  175, 
176,  187  (opt),  1922,  1952,  196. 
201,  210,  21 12,  212,  216,  218-, 
2192,  2202,  223  (opt),  2242,  226;;. 
2278,  228  (opt),  230,  231,  2322, 
233,  234  (opt),  2352,  238,  240, 
2412,  2473,  254,  2602,  266,  270, 
2742,  278,  2792,  280,  282,  283, 
2952,  301,  302,  304,  305,  313, 
3173,  322,  3236,  328,  330,  331, 
336,  337,  338,  340,  341,  343, 
345,  351,  352,  356*,  366,  375, 
376,  398,  4012,  426,  446,  447. 
457,  458',  459,  484,  491  (opt), 
492,  500,  505,  511,  517,  518, 
522,  523,  529,  531,  532,  5342, 
5352,  542,  543,  545,  546,  552, 
553',  554»,  564,  565,  566,  567. 
568,  573,  576  (opt),  577,  578 
(opt),  579  (opt),  580,  583,  584, 
589,  590',  5992,  6012.  622,  631. 
638,  645,  654,  655,  657,  658, 
684,  749',  750.  —  ix  mæla  land 
3,  222.  —  landakaup,  landkaup. 
landkaupsbréf  66,  275,  422.  — 
landamerki,  landamörk,  landa- 
merkjabréf,  landamerkjaskrá  9 — 
10,  54-55,  56—57,  73-74, 112, 
137,  139—142,  210,  272,  2732, 
313,  332,  336,  337,  339'.  344'. 
3452,  346»,  347,  348,  349,  352. 
359,  361,  379,  3822,  398,  4022, 
421,  423,  426,  444,  4472,  477. 
478,  483,  491,  497,  503,  535, 
602,  603,  617,  619,  630,  631  \ 
637,  6392,  644,  645,  650,  652*, 
672,    673,    698,    707,    7122,  728, 


REGISTR. 


905 


729.  —  landamerkjagarðr  652. 
—  landeign,  landareign  10,  372, 
425,  588,  592,  631.  —  land- 
eigandi  2,  9,  32,  112,  342.  — 
landgögn  156,  161,  335,  553, 
554.  —  landleigjandi  351.  — 
landnám  629,  6643.  —  landslaga- 
bók  252.  Sbr.  lögbók.  —  land- 
sala  296  (sbr.  jarðakaup).  —  land- 
seti  6862.  —  landshluti  550, 
565.  —  landsmerki  232,  239, 
585.  Sbr.  rekamörk.  —  lands- 
nytjar  159,  275,  544,  645.  — 
landsnytkan  628.  —  landskyld 
(-skuld)  51,  78,  141,  322,  406, 
598,  626,  6772,  768.  -  land- 
sældingr  340.  —  landsverð  555, 
636. 

Land(ið)  í  Rangárþingi  77,  265, 
266,  291,  405. 

Landahraun  538,  592,  sjá  Tinda- 
hraun. 

Landbertus  martyr  67,  604.  — 
Landberti  messudagr  604. 

Landbjartsson:  Jón. 

Landbrot(ið)  í  Skaptafellssýslu  245. 

Landeyjar(nar)  í  Rangárþingi  404. 

Landfall  í  Blönduhlíð  564. 

landgrafarkorn  712. 

Landnáma  24. 

Landsker  fyrir  Snæfellsnesi  634. 

Langabúr.  sjá  húsakynni. 

langafasta  1.  32,  103,  168,  194, 
256,  293,  301,  338,  346,  453, 
540,  558,  569.  582,  594,  615, 
658'2,  753. 

Langafjara  á  Skaga  2792,  283, 
284. 

Langagerði  í  Hvolhrepp  269. 

Langahlíð  í  Hörgárdal  396,  397. 

Langamýri  ytri  i  Húnavatnsþingi 
649—650. 

Langamýri  í  Skagafirði  408,  412 

Langanes  undir  Eyjafjöllum  260, 
261. 


Langanes    í    Miklaholtshrepp  305, 

327,  776. 
Langanes    í    Norðr-J?ingeyjarsýslu 

17,  182,  19. 
langbönd  685. 

Langdælaá  í  Gönguskörðum  498. 

Langebeck,  Jakob  432. 

Langey  á  Breiðafirði  655,  660.    — 

Langeyjarnes  660. 
langfeðgar    303.    —    Langfeðgatal 

31. 
Langhamrar   í    Hreppum    380.   — 

Langhamraegg   380.    —    Lang- 

hamraendi  380. 
Langholt     (í      Hrunamannahrepp) 

191. 
Langholt    á  landamerkjam  Gaular 

og  Hofstaða  344,  346. 
Langholt  í  Skagafirði  462. 
Langidalr    í   Húnavatnssýslu    332, 

378,  421,  618,  621,  622,  719. 
Langidalr    í     ísafjarðarsýslu    229, 

366,  704. 
Langidalir    (hinn  innri  og  ytri)    á 

Skógarströnd  82,  104,  1052,  137, 

286-287,  294,  766.  —  Langdæl- 

ir.  Langadalsmenn  137. 
Langireki  á  Tjörnesi  457,  458,  576, 

579. 
Langitangi  á  Skaga  2802,  2842. 
Langivatnsdalr     í     Mýrasýslu     84, 

491. 
Languedoc  á  Frakklandi  203. 
Laomedon  (sbr.  Lamedon,  Laomen- 

on)  6. 
lár,  sjá  búsgagn. 
latína,    latínubækr,     latínskr    151. 

162,  307,  524,  532,  541,  580.  - 

latínulærdómr  741. 
Látr  á  Ströndum  702. 
Látr   á   Látraströnd    við  Eyjafjörð 

18,  455.  —  Látrareki  458,  568. 
Látrhólavík  í  Fljótum  671. 
Látratangi  á  Skaga  280,  284,  520. 
Látravík  í  ísafjarðarsýslu  198. 


906 


KEGISTR. 


Laufás  í  þingeyjarsýslu  359.  507. 
508,  566 -5682,  674,  735. 

Laufáshagi  á  Flateyjardal  566. 

Laufhóll  í  Ásalandi  í  SkaptártUngu 
402. 

Laugaból  í  ísafirði  476. 

Laugaland  í  Eyjafirði  295. 

Laugaland  í  Fljótum  278.  282,  286. 
776. 

Laugaland  í  Hörgárdal  507,  509. 
52P— 522,  642—643. 

Laugar  í  Hörðadal  491. 

Laugar  í  Sælingsdal  103. 

Laugardalr  í  Tálknafirði  196—197, 
775. 

Laugardalr  í  Hörðadal  491. 

Laugarhvammr  á  Barðaströnd  301. 

Laugarlækr  á  Seltjarnarnesi  340. 

Laugarnes  á  Seltjarnarnesi  340. 

Laugartjörn  í  Flókadal  483. 

Laugarvatn  í  Mosfellssveit  343. 

launfesting  616. 

laungetnir  menn  686. 

Lauphellur,  fjörumark  Holts  og 
Breiðabólstaðar  190,  191,  192. 

laupr:  laupshögg  (í  skógi)  295. 

Laurentius  hinn  helgi  57,  102.  195, 
199,  249.  304,  324.  571,  685.  — 
Laurentiuskirkja  222,  228,  229, 
232,  235,  236,  249,  324,  366, 
523,  584,  774.  —  Laurentius- 
messa  57,  181,  321,  460,  479, 
571. 

Laurentius  Kálfsson  biskup  á  Hól- 
um  39,  44,  159,  208,  310,  606, 
610.  —  Laurentius  saga  606, 
609. 

Lauritz  Clausen  Scalio  biskup  í 
Stafangri  47. 

Lauritz  Gottrúp  lögmaðr  179,  180. 

lausafé,  lausagóz,  lausaeign,  lausir 
peningar  (sbr.  flytjandi  eyrir) 
77,  112,  139,  155.  271,  275,287, 
291,  292,  293,  315,  334,  359, 
376,  378,  395,  397,  421,  422, 
426,    445,    477,    491,   495,    503, 


513,  514,  518a,  521,  523,  524, 
5252,  526,  527,  528»,  530,  531, 
532,  534,  535,  537,  538,  541. 
542,  543,  544,  545,  546,  547, 
5482,  549,  550,  551 a,  552,  553, 
555,  5562,  557,  558a,  559,  560, 
5612,  562,  563,  570.  571,  572, 
575,  578,  582,  584,  586,  587, 
588,  589,  593,  617,  621,  626, 
636.  643,  645,  649,  659,  675, 
676J  681,  706,  71 12,  7133,  714. 
728,  754,  761,  762,  763,  766, 
768. 

lausamatr  614. 

lausamenn  464. 

lausn,  lausnir  407,  628. 

lausnari(nn)  256,  338,  682,  688, 
701. 

lausung  615. 

lax,  laxastangan.  laxveiði  71,  84, 
88.  116—120,  132—134,  323, 
324,  485,  579.  634,  712.  —  laxa- 
verð  120. 

Laxá  í  Borgarfirði  austr  97. 

Laxá  í  Laxárdal  í  Dalasýslu  101. 

Laxá  í  Leirárvogum  223. 

Laxá  í  Laxárdal  í  Suðr-þingeyjar- 
sýslu  (Laxárós)  116—120,  133— 
134,  485,  537,  576. 

Laxá  í  Laxárdal  í  Skagafjarðar- 
sýslu  133,  337,  426. 

Laxafoss  (Laxfoss)  í  Kjós  70, 
219. 

Laxamýri  í  Suðr-þingeyjarsýslu 
580. 

Laxárbakki  í  Miklaholtshrepp  327. 

Laxárdalr  í  Dalasýslu  101,  736. 

Laxárdalr  í  Hornafirði  242. 

Laxárdalr  í  Suðr-ÍMngeyjarsýslu 
556. 

Laxárdalr  í  Skagafjarðarsýslu  133, 
171.  1732,  270,  281,  285,  317, 
336,  379,  387,  389,  411,  424, 
425,  448,  462,  477,  532,  546, 
599,  601,  654. 

Laxárdalr  í  þistilsfirði  331. 


REGISTR. 


907 


Laxárholt  í  Hraunhrepp  á  Mýrum 

708,  732. 
Laxárós  hinn  forni  í  þistilsfirði  2, 

331. 
Laxholt  í   Borgarhrepp    á   Mýrum 

88. 
lector  151. 

leg  (legstaðr  framliðinna  manna) 
185,  316,  366.  386.  391,  498, 
606,  671,  685,  702,  709.  —  leg- 
staðr  Jóns  biskups  Arasonar  og 
sona  hans  610.  —  legkaup  131, 
338,  464,  466,  467,  468,  469, 
471,  472,  473.  —  legsteinn  610. 
legáti,  legatus    49,    62,    120,    203, 

672. 
leiðangr  368. 
Leifr     Einarsson     nyrðra     (1385— 

1394)  387,  497. 
Leifr   (húskarl)    á    Hólum    (1388) 

414. 
Leifstaðir  í  Selárdal  639. 
Leifstaðir  í  Svarlárdal  158,  544. 
leiga,  leigur,  leiguburðr,  leigumáli 
95,  114  (opt),  118,  14P,  158,  160, 
163,  1692,  171,  1742,  175,  176, 
224,  276,  298,  305,  313,  318, 
334,  335,  353,  359,  376,  407, 
427J  462,  478,  486,  4883,  512, 
514,  516,  517,  518,  5202,  521, 
523,  524,  526,  5302,  532,  534, 
537,  Ö433,  545,  546,  547, 
5482,  549,  5502,  551,  552,  554, 
5562,  557,  5582,  559,  560,  561 2, 
562,  563,  570,  571,  572,  578, 
580,  582,  584,  586,  587,  589, 
596,  5974,  642,  674,  677,  691, 
692,  699,  707.  —  xij.  álna  leiga 
379,  396,  492.  —  óleigis  159.  — 
leiglendingr  (sbr.  landleigjandi) 
32.  —  leigukúgildi  141,  sbr.  kú- 
gildi.  —  leigustaðr  597. 
leikaraskapr  615. 

leikmenn,  leikir  '  ín,  leikmanna- 
dómr,  leikrr  aavald  (sbr.  laici) 
76,  95,  12u,  121,  130—131,  143, 


181,  182s,  200,  201,  202,  206, 
209,  247,  248,  253,  257— 258s, 
270,  271,  272,  273,  316,  322, 
335,  351,  357,  359,  363.  366, 
367,  370,  374,  375,  378,  381, 
384,  385,  389,  393,  420,  422, 
432,  452,  454,  455,  456,  477, 
4802,  486,  497,  500,  504,  507, 
602,  603,  605,  622,  630,  641, 
642,  649,  667,  678,  679,  6802, 
681,  683,  696,  706,  709,  719, 
742,  748,  752,  758. 

Leirá  í  Leirársveit  223. 

Leirhöfn    á     Melrakkasléttu    (sbr. 
Höfn)  579. 

Leirmúli  í  Miðdölum  226. 

Leirubakki    á    Landi    217,    265  — 
266. 

Leirufjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 

Leirur  undir  Eyjafjöllum  260. 

Leirutjörn,    landamerki    Kalmans- 
tungu  624. 

Leistr,   teigr    frá    Hafrafellstungu 
589,  652. 

Leiti  á  Skógarströnd  348,  349. 

Leituland,  skógarland  frá  Þverá  á 
Síðu  244. 

lén  441,  6972. 

léni,  sjá  amboð. 

lending  (skipa)  141. 

Lendingarlækr  undir  Jökli  348. 

Lendingarsteinn    undir    Tindastóli 
3883,  3892,  390. 

lendir  menn  367,  368. 

Lenn  á  Englandi  770. 

Leonardus  abbas  371.  —  Leonard- 
usmessa  184. 

lérépt,  sjá  klæði,  klæðaefni. 

Lestagötur  við  Vatnshlíðarvatn  10. 
—  Lestahvammr  10. 

lestrbók  (lesbók)  151,  sjá  kirkja. 

létorf  84.    Sbr.  torf. 

Leyningar  á  Fellsströnd  364. 

Leyningar  í  Miklaholtshrepp  82. 

Leyningardrög      á     landamerkjum 
Vatnshlíðar  og  Vatnsskarðs  10. 


908 


REGISTR. 


Leyningr  í  Eyjafirði  295. 
Leysingjastaðir  í  Hvammssveit  103. 

7293. 
Leysingslækr  í  Gönguskörðum  498. 
libellus  (skjal)  116. 
liber,  liber  capitularis  61,  62. 
liberationis  literæ  204. 
Lichenfeld  á  Bretlandi  768. 
Líðarsel  231,  sjá  Hlíðarsel. 
lifnaðr  illr  94. 
lík    (sbr.    gröptr,    líkami)    86,    90, 

125,  540,  565,  573,  7082.  -  líka- 

ofír  709,  7322.    -    líkmenn  228. 

—    líksöngr   1512.    —    líksöngs- 

eyrir  466,    467,    468,    469,  471. 

472,  474,  475.  476. 
Líkaböng,  klukka  á  Hólum  609. 
líkami.  líkamir  113.  185,  366,  386, 

3912,  671,   684,    685,    701,    702J 

709,  735,  739. 
Líkastapi     í    Arnarfirði     91,     775, 

776. 
Líkhólmr  í  Blöndu  eða  Svartá  333. 

444. 
likneski     (vorrar     frú)     681.      sjá 

kirkja. 
Lindiásskipreiða  í  Noregi  442. 
líndúkr  718;  sbr.  klæði. 
línlök  613. 

línvefr  70;  sbr.  klæði. 
Lista  í  Noregi  440,  730. 
lites  58. 

Litlafjara  frá  Grenjaðarstað  579. 
Litlibakki  í  Víðidal  382,  383. 
Litlidalr    (Eystridalr)    í    Miðdölum 

3062. 
Litlihóll  í  Víðvíkrsveit  409. 
Litlilækr  á  Skógarströnd  349. 
liturgiæ  sanctorum  438. 
ljáir.  sjá  amboð. 

Ljósaland  í  Vopnafirði  638,  639. 
Ljósavatn   í  Ljósavatnsskarði    355 

—356.  445—447.  507,  5092,  511. 

559.     —     Ljósavatnsskarð    355, 

445.  —  Ljósvetningar  356.  446, 

572.  —  Ljósvetningareki  356. 


ljóshvalr  200—201. 
ljóstollr.  sjá  lýsitollr. 
Ljótardalr  í  Strandasýslu  230. 
Ljótr  Andrésson  prestr  syðra(1413) 

750. 
Ljótr  Hallsson  ábóti  á  Munkaþverá 

28,  153,  310. 
Ljótr  Jónsson  (gríss,  í  ísafirði  1401) 

661. 
Ljótr  í  Sveinatungum    (fyrir  1389) 

166.  535. 
Ljótr  þorkelsson  á  Gaul  í  Staðar- 

sveit  (c.  1340)  344. 
Ljótsson:  Bjarni,  Jón,  Þorsteinn. 
Ljótsstaðir     í    Helgastaðahrepp     í 

Suðr-Þingeyjarsýslu  580. 
Ljótssaðir  í  Skagafirði  411. 
Ljótsstaðir  í  Vopnafirði  639. 
Ljúfustaðir  í  Kollafirði  90. 
Loðinn  biskup  á  Færeyjum  38,  43. 

51. 
Loðinn    Hákonarson    í    Hvammi  í 

Eyjafirði  (1390)  449. 
Loðinn  Skeggjason  prófentumaðr  á 

Reynistað  (1394)  496-499. 
Loðinn  Þórisson  kanoki  56. 
Loðinsdóttir:  Helga. 
Loðinsson:  Daði.  ólafr. 
Loðmundarfjörðr  í  Austfjörðum  14. 

239,  2402. 
Loðmundarson :  Grímr.  Sigfús. 
Loðmundr  ábóti    í    Veri    29.    154. 

312. 
Loðmundr  Brandsson  bóndi  í  Enni 

á  Höfðastrónd  (1353)  74. 
Loðmundr  Svartsson  8.  12. 
lofmessa  172. 
Logey.  skógarland  frá  þverá  á  Síðu 

244. 
Logi  Jónsson,  sjá  Logi  Stígsson. 
Logi  Stígsson  prestr  á  Ljósavatni 

og  officialis    fyrir    norðan    land 

(1380-1411)  355—356,  446,  510. 

709,  710,  711,  717.  719,  741. 
lok  (á  kistu,  könnu)  584,  608.  Sbr. 


REGÍSTR. 


909 


bikar,  Jónsbolli.  mösurker,  skurn, 

spíra.  stéttarker  (kirkja). 
lokarr,  sjá  smíðatól. 
Lómatindr  í  Axarfirði  652. 
Lómatjörn  í  Laufásþingum  566. 
Lómstaðalækr  í  Eystrahrepp  3803. 
lón  3722,  373,  620*. 
Lón  596,  sjá  Enni. 
Lón  hjá  Hraunhöfn  372  (sbr.  lón). 
Lón  undir  Jökli  81,  444. 
Lón  á  Langanesi  2,  155,  236,  554. 

—  Lónsós  134. 
Lón  í  Víðvíkrsveit  54,  409,  429.  — 

Lónsós  54,  278,  283. 
Lónafjörðr  í  Austr-Skaptafellssýslu 

14. 
Lónafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 
Londonia  (London)  770. 
Loptr       Bjarnarson       (Bjarnason) 

prestr  (1356,  líklega  á  Ingjalds- 

hóli)  112. 
Loptr     Filippusson     í    Saurbæ     á 

Rauðasandi  1932. 
Loptr  Guttormsson  ríki  ([1403]  1406 

og  þar  eptir)  494,  495,  496,  684, 

686(?),  707,  761,  762. 
Loptr  (1403)  686  [líklega  at  Loptr 

Guttormsson,    er  þá   mun    hafa 

verið    erlendis,    og    menn    hafa 

haldið  dáinn]. 
Loptr    prestr     á     Illugastöðum     í 

Fnjóskadal(1382— 1394  eðaleingr) 

590. 
Loptr  Sæmundarson  hins  fróða  8. 
Loptr     Tjörvason     vesfra     (1388) 

427. 
Loptr    þórðarson,    Hallssonar    (d. 

3365)  512,  568. 
Loptr    þorsteinsson    prestr    (1375) 

293. 
Loptsdóttir:  Björg,  Kolfinna,  Ólöf. 
Loptsson:   Árni,    Bjarni,    Filippus, 

Haldór,    Hálfdan,    Jón,    Sigurðr, 

Valgarðr,  þórðr,  Porlákr. 
Loptssynir  458,  459. 


Loptstaðir  á  Eyrarbakka  114.  — 
Loptstaðamenn  114. 

Lorencius,  sjá  Laurentius. 

Lorika  (  — i,  sbr.  Loritha,  — i)  11. 

Loritha  ( — i,  sbr.  Lorika,  — i)  6. 

Lucas  evangelista  376.  —  Lucas- 
kirkja  219. 

Lucia  virgo  360,  640. 

Ludolfus  Yrkeslene  klerkr  í  Magde- 
burg  205. 

Lundarbrekka  í  Bárðardal  507, 
509,  559—560. 

Lundey  á  Skagafirði  278,  283. 

Lundr  í  Fljótshverfi  451,  452.  — 
Lundarfjara  451,  452. 

Lundr  í  Lundareykjadal  215,  222, 
248—249. 

Lundr,  húskarl  á  Hólum  (1388) 
414. 

Lurkanslækr  á  Snæfellsnesi  112. 

Lúbeck  (Lybika)  750—751. 

lýðbiskup  25,  57,  1523. 

Lyfrkerstaðir  í  Bolungarvík  228. 

lyklar  151. 

lykting  (skulda)  3532,  4622. 

lyngvat  (vaðmál)  418. 

Lýsa,  á  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 
nesi  323,  324. 

lýsi:  lýsisaskr  361.  —  lýsiskista 
515. 

lýsing  (kirkju)  151,  194,    302,  571. 

lýsing  (til  hjónabands)  720. 

lýsistollr,  ljóstollr  69,  79,  802,  82,  85, 
86,  87,  88,  892,  91,  92,  97,  100 
— 1012,  103,  1072,  1092, 110,  lll2, 
115,  122,  1242,  125,  1262,  128, 
130,  143,  1582,  159,  360,  1612, 
162,  1632,  164,  165,  1662,  167, 
168,  1692,  170,  171,  172,  173, 
174',  175,  176,  1942,  195,  225, 
2292,  230,  231,  237,  2392,  240, 
241,  242J,  2432,  244,  256,  262, 
267,  301,  306,  324,  333'.  403, 
404,  447,  464  (opt),  465  (opt), 
466,  467  (opt),  468  (opt),  469 
(opt),    471  (opt),    472  (opt),    474 


910 


REGISTR. 


(opt),  475  (opt),  476  (opt).  512, 
513,  514,  516,  518,  520,  521, 
523,  524,  5252,  526,  527,  530, 
531,  532,  533,  534,  535,  536, 
5372,  5392.  541,  542,  5432,  544, 
5452,  546,  547,  5482,  549,  550, 
5513,  552,  553,  555,  5562,  5582, 
5592,  560,  5612,  5622,  563,  564, 
5652,  570,  571,  572,  574,  576, 
578,  582,  584,  585,  586,  587, 
589,  590,  5932,  600,  708,  709, 
7322,  777.  —  ljóstollasamþykt 
473.  —  hjónaljóstollr  465,  777. 

Lýtingr  Hjaltason  nyrðra  (1391) 
461,  484. 

Lýtingr  Húnljótsson  bóndi  á  Akri 
i  Húnavatnsþingi  (1368)  246— 
247. 

Lýtingsson:  Hjalti. 

Lýtingsstaðir  í  Tungusveit  176,  317 
-319,  532. 

Lækjarbugr  í  Miðfirði  707. 

Lækjardalr  í  Axarfirði  589,  652. 

Lækjareingi  í  Hnappadalssýslu  83. 

Lækjarteigr  á  Grenjaðarstað  579. 

lækningar  183. 

lækr.  lækir  10,  56,  57,  74,  97,  137 
(opt),  180.  210,  233,  240s,  250, 
345.  3463,  3472,  348,  349  (opt), 
35&  364,  372,  3802,  457,  477, 
478,  483,  604,  514,  565,  620, 
621,  624,  625,  639,  674  (opt), 
675,  707,  7128.  -  lækjarbotn 
372.  -  lækjargil  620.  —  lækjarós 
332. 

Lækr  í  Leirársveit  223. 

Lækr  í  Víðvíkrsveit  54—55,  73 — 
74,  601—604. 

lærðir  menn,  lærdómr  95,  120, 
121,  1822,  200,  206,  207,  208^ 
367,  370,  389,  390,  391,  507, 
615,  680,  682,  683,  752. 

læring  (kvenna)  752. 

lög  99,  111—112.  117,  127,  133, 
134,  136,  202,  210,  251,  254, 
255,    275,    276,    296,   298,    300, 


304,  3172,  320,  323,  333,  3372, 
351,  353,  355,  358,  363,  365, 
368,  3692,  370',  3712,  378,  379, 
3832,  399,  400,  422,  424,  4263, 
440,  4482,  449,  453,  455,  456', 
4572,  462,  478,  486,  488,  492, 
499,  504,  596,  603,  621, 
622,  624,  626,  627,  635,  636. 
640,  644,  647,  650,  662',  663, 
664  (opt),  667,  6682,  6693,  675^ 
676,  682,  688,  707,  719,  722, 
724,  725,  739,  745,  746,  747, 
749,  750,  754,  760,  761,  764, 
766.  —  lands  lög  98,  133.  — 
lög  heilagrar  kirkju,  guðs  lög 
186,  200,  209,  303,  320,  496, 
703,  721,  724,  756.  —  lög  og 
réttindi  76.  —  lögarfi  667.  - 
lögbók  98,  178,  300,  464,  500, 
664,  675.  724,  734.  —  lögferja 
675.  —    lögfesta  190s,  458,  662. 

—  löggjöf  454  (sbr.  gjöf).  -  lög- 
helgi  401,    sjá   löghelgir   dagar. 

—  lögleg  mótiköst  662,  664.  — 
löglegar  sakir  441.  —  löglega 
stefndr  148,  321.  —  lögmaðr 
33-34,  73,  76,  77,  2512,  2992, 
300,  348,  362,  369,  371,  377. 
440,  465,  63P,  632,  664,  6692. 
675,  6912,  692,  693,  694,  696, 
740,  763,  764.  —  lögmaðr  taki 
jafnmikið  kaup  sem  allir  lög- 
réttumenn  34.  —  lögmannsem- 
bætti  33.  —  lögmanns  kaup  33 
—34.  —  lögmannstollr  33—34, 
771.  —  lögmannsúrskurðr  9—10, 
377,  664,  669,  674—676,  692, 
693,  694,  748,  7602.  —  lögmál 
(rétt)  66,  95,  190.  —  lögrétt 
(forn)  539,  729a.  -  lögrétta  689, 
692,  693,  695,  696,  722,  740, 
7462,  7473,  7602,  779.  —  lög- 
réttufé  33.  —  lögréttumenn  34, 
299,  691»,  6922,  693,  694,  695, 
748.    —    lögréttumannakaup  34. 

—  lögsögumaðr    (sbr.    lögmaðr) 


REGISTR. 


911 


33.  —  lögsögumannskaup  33.  — 
lögteknar  hátíðir  207,  357.  — 
lögþingi  121,  209,  299,  738,  740. 
—  lagadómr  120.  —  lagaráð, 
lögráð  691,  692,  693,  694,  695, 
6962.  —  lagariptingar,  lögript- 
ingar  78,  187,  251,  271,  2752, 
296,  298,  313,  317,  333,  359, 
364,  376,  379,  383,  396,  3992, 
400,  422,  424,  426,  448,  453, 
456,  547,  462,  478,  486,  488, 
492,  504,  596,  603,  621,  622, 
626,  636,  640,  647,  650,  682, 
707,  719,  722,  749,  754.  —  laga- 
réttr  98.  —  lagaskipti  6483.  — 
lagaumboð  465,  467,  468,  469, 
471,  472,  474.  —  lagaúrskurðr 
182,  251,  252,  253,  320,  322, 
339,  358,  369,  371,  377,  389, 
487,  628,  631,  632,  648—649, 
668,  669,  675,  722,  723,  724, 
7472.  —  lagavegr  190.  —  laga- 
vitni,  lagavottr  743,  744. 

Lögarhóll  (Laugarhóll)  í  Auðkúlu- 
landi  640. 

Lögmannsannáll  349,  365,  460, 
479. 

Lðkr  603.  sjá  Lækr. 

Maaiusson:  þorleifr. 

Máfahlíð  á  Snæfellsnesi  109,110— 

111,  141. 
Máfanes  á  Langanesi  2362. 
Magdeburg  205. 
Magni   biskup    í    Selju    (Björgvin) 

21,  37,  42,  48. 
Magni,  ókunnr  maðr  24. 
Magni  Egilsson    í    Eyjafirði  (1401) 

661. 
Magni  Jónsson  prestr  syðra  (1360) 

146. 
Magnus  (sbr.  Magus)  11. 
Magnús  Andrésson    lögréttumaðr  í 

Árnessþingi  (á  lífi  1587)  692. 
Magnús  Beintsson  prestr  norrænn 

(1414)  752—753. 


Magnús  Bergþórsson,  bróðir  Einars. 

nyrðra  (1414)  754. 
Magnús  Birgisson  Svíakonungr  31. 
Magnús    Björnsson    prestr    vestra 

(1401)  670. 
Magnús  Brandsson  á  Svalbarði  (d. 

1363)  453. 
Magnús  Einarsson  biskup   í    Skál- 

holti  23,  39,  44,  149,  309. 
Magnús  Einarsson  prests  þorvarðs- 

sonar    (1401)     666—667,     668- 

669. 
Magnús  Einarsson  á  Jörfa  í  Hauka- 

dal,  skrifari  Árna   Magnússonar 

478,  653. 
Magnús    Eiríksson    smek    (minni- 

skjöldr)  Noregskonungr    (1319— 

1374)  72,  75-76,  98,   135,    187, 

207,    209,    210,    286—287,    293, 

294,    295,    298,    299,    361,    362, 

368,  441,    487.    493,    494,    634, 

697,  766. 
Magnús  Erlendsson    Eyjajarl    531, 

6442.    —    Magnúskirkja  227.    — 

Magnúsmessa    á    Jólaföstu    484. 

721. 
Magnús  Erlingsson  Noregskonungr 

29. 
Magnús  Eyjólfsson  biskup   í  Skál- 

holti  342. 
Magnús  Gíslason  amtmaðr  779. 
Magnús  Gizurarson  biskup  í  Skál- 

holti  (d.  1237)  23,   39,    44,    149. 

309,  615. 
Magnús  Gizurarson    galla    í    Víði- 

dalstungu  (1360—1385)  163,  382 

—384. 
Magnús  Grímsson   á  Bjarnastöðum 

í  Blönduhlíð  (1369—1380)  252— 

253,  367. 
Magnús  Grímsson  í  Eyjafirði  (1375 ; 

ef  til  vill  hinn  sami)  298. 
MagnúsGuðmundarsoníHúnavatns- 

þingi  (1375)  274—275. 
Magnús  Guðmundssonnyrðra(1386; 

ef  til  vill  sami)  388. 


912 


REGISTR. 


Magnús  Hafliðason  bóndi  í  Rangár-  j 

þingi  (fyrir  1363)  188. 
Magnús    Hafliðason    í     Gnúpufelli  j 

(1401)  661—664,  668. 
Magnús    Hákonarson    góði     (laga-  i 

bætir)  Noregskonungr    (d.    1280)  • 

29,  33. 
Magnús    Hallsson    á     Barðaströnd 

(1411)  739,  743.  744. 
Magnús  Hamarsbiskup    36.  41,  46, 

772. 
Magnús  Hamarsbiskup  annar  46. 
Magnús  Haraldsson    góði   konungr 

í  Noregi  29. 
Magnús  Heinreksson    Svíakonungr 

31. 
Magnús  Hemingsson  (1390)  450. 
Magnús    á   Holtastöðum    (c.   1394) 

547. 
Magnús    Illugason    á    Snæfellsnesi 

(1356-1360)  112,  145. 
Magnús  Jónsson  í  Húnavatnsbingi 

(1360-1397)      143.     144.      377, 

618. 
Magnús  J(óns)son  (1636)  191. 
Magnús  Ketilsson  sýslumaðr  í  Búð- 

ardal  (d.  1803)  659. 
Magnús     á    Leirubakka     á    Landi 

(Árnason?,  c.  1371)  266. 
Magnús  Magnússon  (1384)  377. 
Magnús     Magnússon      prófastr      í 

Hvammi  (d.  1720)  701. 
Magnús  Ólafsson  berfættr  Noregs- 

konungr  29, 
Magnús  Ólafssonríki  (góði)  Noregs- 

konungr  29,  30. 
Magnús  Ólafsson  (c.  1370)  348. 
Magnús  prestr    á   Höskuldsstöðum  j 

(1395)  601 s. 
Magnús    Runólfsson     í    Gnúpufelli : 

(eptir  1400)  528*. 
Magnús  Seljubiskup  26.  Sbr.  Magni.  \ 
Magnús  Sigurðarson  blindi  Noregs-  ! 

konungr  29. 
Magnús   Sigurðarson  í  Húnavatns-  ! 

þingi  (1386—1388)  389,  422. 


Magnús  Sigurðarson  prestr  (í  Mikla 

bæ  í  Blönduhlíð  1385)  386,  387. 
Magnns  bóndi  í  Skál  243. 
Magnús   staðarhaldari    í  Reykholti 

(um  1360)  136. 
Magnús    Stephensen    konferenzráð 

75,  675. 
Magnús    Sveinsson    í   Rangárþingi 

(1398)  636. 
Magnús  á  Svelgsá  í  Helgafellssveit 

(um  1398)  638. 
Magnús  sysmand  (syslumaðr?.  1369) 

254. 
Magnús  Sölvason  í  Húnavatnsþingi 

(1402)  678. 
Magnús  þorláksson  á  Melum  223. 
Magnús    þorláksson.    Guðmundar- 

sonar  1. 
Magnús  þorvaldsson  nyrðra   (1369 

—1387)  253,  319,  396.1) 
Magnússon:    Arngrímr,  Árni,  Auð- 

un,    Björn,     Einar,     Eiríkr,    Ey- 

steinn,     Finnr,      Grímr,     Gunn- 

laugr,  Hafliði,  Hákon.  Hallgrímr. 

Hallkell.     Hallr.     Hallvarðr,  Há- 

varðr,  Helgi,  Jón,  Knlli,  Magnús, 

ólafr,    Ormr,     Sigurðr,     Sveinn. 

Sæmundr,  þorkell.  þorvaldr,  þcr- 

varðr. 
Magus  (sbr.  Magnús)  6. 
Mahalael     (sbr.     Malaleel.     Mala- 

lie)  5. 
majores  770. 
mál  353,  3902,  507,  664,  668,  732, 

740.  -  málaferli  2552,  352,  668. 

740,  744. 
mál  (bæði  og  annað  mál)  260,  292, 

403'2,  596,  620,  6432.    —    máltíð 

358.    —    málsverðr    234,    680— 

681"2.    —    málnyta,    málnytukú- 

gildi  332,  596,  629,  715,  735. 
Malabrúnir  undir  Jökli  140,  773. 
Malaleel     (sbr.     Mahalael,     Mala- 

lie)  5. 

')  Þetta  getr  þó  verið  að  sé  ekki   alt  •iaa 
maðr. 


REGISTR. 


913 


Malalie  (sbr.  Mahalael,  Malaleel) 
10. 

málari  694. 

málatilbúnaðr  668. 

máldagi,  máldagar  1,  3,  8—9,  31 
-32,  67-71,  77,  78—92,  95,  96 
-98,  99—111,  113-115,  122— 
126,  140,  147,  155-178,  189— 
199,  200,  211—246,  248-250, 
266—257,  258-270,  287-291, 
292,  300—301,  302,  304-306; 
3202,  324-329,  330—331,  338— 
340,  341—343,  355-356,  360, 
372,  375,  378,  387,  394,  400 
-405,  419,  444,  445—447, 
450-452,  459,  481—483,  494, 
496,  502—503,  506,  508-595, 
596-601,  606-614,  632—634, 
635,  6382,  645,  646,  650-654, 
655-659,  708—709,  710-711, 
717—719,  730—783,  742,  749— 
750.  —  heimamáldagi,  sjá  heima, 
heimili.  —  vígslumáldagi  8—9, 
237,  256,  509. 

Málfríðr  Bjarnardóttir,  Brynjólfs- 
sonar  (1391)  484—485. 

máli  konu  319,  449,  619,  625,  7062. 
máli  karlmanns  486.  —  mála- 
kona  678,  679,  706. 

Malland  á  Skaga  nyrðra  276,  2792, 
2802,  2832,  2842,  412.  —  Mal- 
landsskarð  280,  284. 

Málmey  á  Skagfirði  412. 

málmr,  málmar  101,  163,  570, 
585.  Sbr.  blý,  gull,  járn,  kopar, 
messing,  silfr,  tin. 

máinyta  80. 

málstofa  335. 

Mánafell  í  Suðr-Þingeyjarsýslu 
574. 

Mánaskál  á  Skagaströnd  171,  316 
-317,  532,  599. 

Mánavíkr  á  Skaga  1742. 

Manheimar  á  Skarðsströnd  660. 

manna  minni  206. 

manndauði  67,  682.  —  manndauða- 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


haustið  seinna  (svarti  dauði) 
739. 

manneldi  464. 

Mannhelgi  Jónsbókar  142. 

mannsbein  606. 

manntalsþing  779. 

mansöx  718.     Sbr.  búsgagn. 

Marbæli  í  Óslandshlíð  408,  413, 
488. 

marca  noricana  60.  —  marca  puri 
(argenti)  60.    Sbr.  mörk. 

Marcellus  papa  682. 

Marcellus  &  Petrus  668. 

Marcus,  sjá  Markús. 

Marðargnúpr  í  Vatnsdal  161,  186, 
253—254,  480-481,  541,  542, 
722. 

margrátt  vaðmál  414. 

Margrét  griðkona  áFlugumyri(1388) 
416. 

Margrét  griðkona  á  Hólum  (1388) 
415,  428. 

Margrét  Eiríksdóttir,  Magnússonar, 
hústrú  (1415)  761-762. 

Margrét  mær  hin  helga  177,  393, 
547,  563.  —  Margrétarmessa 
725. 

Margrét  Valdemarsdóttir,  drottning 
(d.  1412)  440—442,669,696—697. 

Margrét  Vigfúsdóttir  Hólms  (1415) 
385,  765. 

Margrét  Þorvaldsdóttir  á  Gnúpi  í 
Gnúpsdal  (1401)  670—671. 

Margrét  Özurardóttir  kona  ívars 
Hólms  291,  338,  765. 

Maria  mær  (júmfrú,  göfuglig  guðs 
getara,  drottning,  sæl  Maria  guðs 
móðir,  sancta  Maria,  beata  virgo 
Maria)  8,  87,  89,  100,  101,  102, 
105,  107,  109,  125,  156%  157, 
1584,  159,  160%  161,  162,  163% 
164,  1653,  166,  168%  169%  1702r 
171%  1723,  173,  174,  175%  176, 
186,  1932,  194,  195,  1983,  205- 
206,  214,  238,  240,  241,  243% 
247,  2492,  256,  259,  260,  262% 
58 


914 


REGISTR. 


263,  265»,  267,  268,  269,  288 
296,  301,  304,  324,  325,  328 
338,  340,  343,  378,  391,  403 
404,  446,  451,  456,  459,  477 
482,  502,  511,  529,  530,  5312 
532,  533,  535,  536,  537,  541 
542,  543,  544J,  545,  546,  547' 
549,  550,  55P,  552,  5542,  558 
559,  562,  563,  564,  571,  573 
574,  575,  576,  583,  599,  600» 
606,  607,  608,  610,  611,  619 
621,  623,  648,  652,  655,  671 
680,  682—683,  685,  688,  701 
702.  —  Maríukirkja  3,  69,  78 
79,  80—81,  83—84,  85»,  862— 
872,  100J,  103,  107,  1092,  110 
114,  125,  2166,  2178,  218',  2195 
220,  221*,  2223,  223',  2243,  225* 
226»,  227s,  2288,  2298,  230*,  231* 
232»,  233«,  234',  239*,  341,  2422 
248,  249»,  256,  258,  2592,  260 
263a,  266,  268,  290,  304,  325 
402,  403,  404,  596,  655,  774* 
7753.  776.  —  getnaðartíð  Maríu 
206.  —  Maríumessa  110,  129 
156,  191,  194,  357,  470,  473, 
475,  524,  680.  —  Maríumessa  á 
föstu  156,  183,  194,  627,  753.  — 
Maríumessa  fyrri  287,  351,  589. 
—  Maríumessa  síðari  128,  182, 
206,  271,  469,  473,  475,  662, 
739.  —  Maríuvers  (Mariævers) 
93.  206. 

Maria  Magdalena  8,  184,  361,  611, 
655,  671. 

Marinus  cardinalis  459. 

Maríubakki  í  Fljótshverfi  (sbr. 
Bakki)  451,  452. 

Maríubás  í  Borgarfirði  austr  97. 

Maríubolli  (skip)  288. 

Maríufjara  í  Borgarfirði  austr  97. 

Maríufjara  Breiðabólstaðar  í  Fljóts- 
hlíð  1892.  1903.  191*   192,  270. 

Maríufjara  í  Fljótshverfi  452. 

Maríuhólmi  í  Svarfaðardal  513. 

Marius  &  Martha  martyres  641. 


Maríusandr  (Mariesandr)  fyrir  Hér- 

aðsflóa  232. 
Maríutóptir  í  Ljósavatnsþingum  356, 

446. 
mark,    mörk    (landamerki,    reka- 

mörk)  3,  54,  55.  95,    2782,   282, 

283,  286,   307',    345,    398,    421, 

532',  546,  552,  5992,  601»,    618. 

654,  6622,  6632.  712.    —    mark- 

garðr  295,  352.    —    marksteinn 

139. 
Markarfljót  í  Bangárþingi  496.   Sjá 

Fljót. 
Markdæl  í  Fnjóskadai  572. 
Markdæli  í  Blöndudal  352. 
Markdæli  í  Skagafirði  318. 
Markgata  í  Aðaldal  617. 
Markgil    milli  Hofstaða    og    Lága- 

fella  345,  346. 
Markgröf  í  Hörðadal  491. 
Markkelda    hjá    Hraunhöfn    372— 

373. 
Markklettr  í  Aðaldal  617. 
Markklettr  á  Vatnsleysuströnd  340. 

341. 
Marklækr    á    landamerkjum    Hof- 

staða  345. 
Markskriða  á  Snæfellsnesi  112. 
Marksteinar    á    Snæfellsnesi    (sbr. 

marksteinn)  112. 
Markús  Arnórsson  á  Eiðum  (1376) 

308,  496. 
Markús    guðspjallamaðr    (evangel- 

ista)  74.  152,  2752,  717. 
Markús  Jónsson  (1708)  674. 
Markús  Ólafsson  (1390)  445. 
Markús     Skeggjason     lögsögumaðr 

149. 
Markús  Þórðarson  á  Melum  777. 
Markús  (þórðarson?)  nyrðra  (1391^ 

456. 
Markússon :  Geir.  Gísli,  Torfi,  þor- 

lákr. 
Markvík  í  Sléttuhlíð  278,  282,  286. 
Marmar-Björn  í   Skagafirði    (1389) 

430. 


REGISTR. 


915 


Marquardus  Galliopolensis  751. 

Mársson:  Halli,  Hallr. 

Márstaðir  á  Skagaströnd,  sjá  Njáls- 

staðir. 
Márstaðir  í  Vatnsdal  161.  —  Már- 

staðamenn  654. 
Marteinn    Álfsson     nyrðra    (1394) 

501. 
Marteinn    Bessason    prestr  nyrðra 

(1378—1392,  að  því  er  virðist  á 

Bergstöðum  eða    í    Bólstaðahlíð) 

334,  359-360,  421-423,  477. 
Marteinn   (Martinus)    biskup    hinn 

helgi  104,    105,    119,    238,    355, 

710,  738,  739.  -  Marteinskirkja 

104,  218,  226,  516,  578,  731.  — 

Marteinsmessa    162,    387.    639, 

683,  727,  737,  738,  740. 
Marteinn  Björgynjarbiskup  21.  26, 

37,  42,  48. 
Marteinn     Færeyjabiskup     38,    43 

(sbr.  Matheus,  Mattis). 
Marteinn  ívarsson  í  Fljótum  (1399) 

644-  645. 
Marteinn  prestr  á  Höskuldsstöðum 

389,  5323,  599,  600.      Sbr.  Mar- 

teinn  þjóðólfsson. 
Marteinn     Pétrsson     í    ísafjarðar- 

sýslu  (1399)  648. 
Marteinn  þjóðólfsson  prestr  í  Húna- 

vatnsþingi(1360— 1380eðaleingr) 

146.  247,  276,  288,    322,    352- 

354.      Sbr.    Marteinn    prestr    á 

Höskuldsstöðum. 
Marteinn  Þorleifsson  bóndi  í  Máfa- 

hlíð    (c.    1355—1360)    111,    145, 

431,  638. 
Marteinsson:     Gamli,     Guðmundr, 

Gunnsteinn,    Jón,     Oddr,    Ólafr, 

Sigmundr,  Snorri,    Sveinn,    þor- 

leifr,  Þorsteinn. 
martyres  67,  253,  6753. 
Masi    húskarl     í     Bjarnastaðahlíð 

(1388)  417. 
Mástaðakelda     í     Miklaholtshrepp 

345. 


mat,  mát  201,  255,  3532,  358,  453, 
485,  602,  603,  630,  6372,  664, 
759'. 

Matheus  Færeyjabiskup  23,  27,  51. 
Sbr.  Marteinn. 

matr  (sbr.  kostr)  84,  166,  234.  269, 
435,  453,  491,  513,  536,  681, 
685,  686.  -  matgjafir  92,  94, 
128,  130,  4732-4742.  —  flesk 
289.  —  flot  289,  614,  718.  — 
gross  289.  —  hafrhvalr  289.  — 
hákall  289.  —  hvalr  166,  536, 
715.  —  saltaðr  hvalr  289.  — 
hvalgarnir  436.  —  kjöt  84,  172, 
268,  289.  533,  600.  —  (nauta)- 
hryggir  61 4.  —  krof  614.—  kviðálar 
(magálar)  289.  —  lausamatr  614. 

—  megring  (hvals)  627.  —  mjólk, 
sjá  málsmjólk.  —  Sjá  mjöl.  — 
mör,  sjá  það  orð.  —  nautalimir 
614.  —  Sjá  ostr.  —  rafabelti 
289.  —  reingi  458.  —  sauðaföll 
(sbr.  kjöt)  289.  —  sauðarbógar 
(sbr.  kjöt)  436,  438.  —  síður 
(nautakjöts)  289,  614.  —  skamm- 
rif  (sbr.  kjöt)  614.  —    Sjá  skyr. 

—  Sjá  slátr.  —  Sjá  smjör.  — 
spik  (hvalspik)  458.  —  Sjá  sýra. 

—  tólg,  tólkr  465,  572.  —  undir- 
mörvar  (sbr.  slátr)  84,  289.  — 
veggjahvalr  2892.  —  þvest  105, 
327,  633. 

matrimonium  62,  63,  769. 
Mattheus  guðspjallamaðr  1742,  184, 

5623. 
Mattheus  Hólabiskup  264. 
Mattheus     Pétrsson     ráðsmaðr      í 

Björgvin  (1409—1415)  723,   745, 

758. 
Mattheus  Swenonis  laicus  Roskil- 

densis  461. 
Matthías  postuli  64,  424.  456,  459. 

—  Matthíasmessa  456,  457,  459. 
Mattis,  sjá  Matheus. 
Matusalem  5,  10. 

Mauricius  hinn  helgi  531. 
58* 


916 


REGISTR. 


Maurus  abbas  388.  390.  500. 

mavrr,  sjá  mör. 

Meðaldalr  í  Dýrafirði  330. 

rneðalmaðr  32.  342. 

meðalverð  33. 

Medardus  &  Gilldardus  1&3. 

Meddalr  324.   Sbr.  Meðaldalr,  Nes- 

dalr. 
Meðalfell  í  Kjós  219. 
Meðalfellsströnd     (Fellsströnd)      í 

Dalasýslu  364. 
Meðalnes  í  Fellum  237. 
Medi  (sbr.  Modi)  11. 
megring  (hvals)  627. 
meinbugir  496,  721. 
Melá  í  Loðmundarfirði  240. 
Melabrúnir,  sjá  Malabrúnir. 
Melaland    í    Húnavatnssýslu     180, 

202,  647. 
Melar  í  Melasveit    223,   372,    688, 

689.  —  Melasveit  395,  688,  689. 
Melar    í   Norðfirði    í    Strandasýslu 

105,  327,  633. 
Melar  efri  (æfre)  og  neðri,    hross- 

hagi  frá  Grenjaðarstað  579. 
Melasandr  í  Húnavatnssyslu  179. 
Melatún  í  Húnavatnssýslu  180. 
Melifellzgill,  ^já  Mælifellsgil. 
melr  (korn)  í    Skjaldbreið    á    Síðu 

244.    —    Melteigar   í    Landbroti 

245». 
melr,  melar  3072,  308»,    333,    356, 

426,  564,  634. 
Melr  í  Miðfirði  (Melstaðr)  155.  166, 

167,    509,    535-536.    678,  6792, 

758—759. 
Melr  í  Miklaholtshrepp  305.  327. 
Melrakkadalr  í  Víðidal  540,  595. 
Melrakkaey  á  Breiðafirði  108,  328. 
Melrakkaþúfa      í     Loðmundarfirði 

240. 
Melshorn  á  Skaga  337. 
Mennon  (Menon)  konungr   í  Tróju 

(sbr.  Munon)  6,  11. 
mensa  communis  64. 


mensura  288»,  6122.  Sbr.  bús- 
gagn. 

mercatura  (verzlun)  767. 

merki  (sbr.  mark,  mörk)  10.  313, 
345,  988,  4202,  712.  —  merki- 
garðr  4022. 

Merkidalr  161,  sjá  Merkidæl. 

Merkidæl  í  Vatnsdal  (sbr.  Merki- 
dalr)  161.  541. 

Merkigil  í  Eyjafirði  595-596. 

Merkigil  í  Gönguskörðum  498. 

Merkigil  í  Laxárdal  í  Skagafjarðar- 
sýslu  426. 

Merkigil,  landamerki  Sámstaða 
625. 

Merkigilsbotn  á  Skógarströnd   137. 

Merkigröf,  landamerki  Sámstaða 
625. 

Merkihamar  á  Hrúteyjarströnd  106, 
135,  633. 

Merkihólar  í  Laxárdal  í  Skagafjarð- 
arsýslu  337. 

Merkihóll.  landamerki  Marðargnúps 
254. 

Merkihrís  á  Fellsströnd  364. 

Merkilækr,  rekamark  Staðarhóls 
79. 

Merkisíki  í  Ljósavatnsþingum  356, 
446. 

Merkislækr  í  Reykjarfirði  á  Strönd- 
um  135. 

messa.  messur  (sbr.  sálumessa, 
vígslumessa)  1,  32,  92,  130,  151, 
156,  166,  1682,  169,  171s.  193, 
194s,  261,  262*,  301  (opt),  302s, 
303,  306,  425,  462,  469,  470, 
514,  517,  532s,  540\  671»,  594 
(opt),  599  (opt),  683.  685.  730.  — 
messudagar  68,  129,  156,  307, 
325,  683.  —  Sjá  allra  heilagra 
messa,  Ambrosiusmessa,  Andrés- 
messa,  Bartholomeusmessa.Bene- 
diktsmessa.  Blasiusmessa,  Bót- 
ólfsmessa,  Ceciliumessa,  Calixt- 
usmessa,  Dionysiusmessa.  Egidi- 
usmessa,  Gregoriusmessa.    Hall- 


REGISTR. 


917 


varðsmessa,  Jakobsmessa.  Jóns- 
messa,  Jónsmessa  baptistæ,  Jóns- 
raessa  Hólabiskups,  Katrínar- 
messa,  Klemensmessa,  Kross- 
messa.  Kyndilmessa,  Lamberti- 
messa,  Laurentiusmessa,  Magn- 
úsmessa,  Margrétarmessa,  Maríu- 
messa,  Marteinsmessa,  Matthías- 
messa,  Michaelismessa,  Nikulás- 
messa,  ólafsmessa,  Pálsmessa, 
Pétrsmessa,  Postulamessur,  Se- 
bastianusmessa,  Seljumanna- 
messa,  Simonsmessa.  Sylvestri- 
messa,  Theodorimessa,  Thomas- 
messa,  Tiburtiusmessa,  Tveggja 
postulamessa,  Vincenciusmessa, 
Vitusmessa,  þorláksmessa,  Ögutu 
(Augutu)  messa.  —  messubók 
360,  483,  sjá  kirkja.  —  messu- 
djákn  151,  sbr.  djákn.  —  messu- 
klæði  128.  129,  130,  470,  615, 
703,  sjá  kirkja  —  messusöngr 
151',  251.  —  messuskrúð  152, 
sbr.  kirkja. 

messing  1023,  107,  157— 1582,  1612, 
1632,  164,  165,  168.  169,  1702, 
171,  172,  173*.  174,  175,  177, 
419,  5132,  514,  522,  607.  — 
messingarbeit  515.  —  messing- 
arker  8.  —  messingarketill  92, 
573.  —  messingarkross  261.  — 
messingarlampi  69.  —  messing- 
arstika,  sjá  kirkja. 

met,  metaskálir,  sjá  búsgagn. 

metfé  68,  71,  81,  84,  91,  104, 113, 
114,  115,  123,  226,  241,  2432, 
262,  267,  268,  360,  394,  419, 
451,  482,  503. 

metorð  452. 

mey,  sjá  mær. 

Meyjarhóll  454,  sjá  Hóll  á  Sval- 
barðsströnd. 

miðfasta  161. 

miðkirkja  685. 

miðsumar  172,  174,  5512. 


Mich(ael)  Clauson  biskup  í  ósló 
46. 

Michael  höfuðengill  (Mikkjáll)  89. 
158,  175',  260,  5272,  530s,  5452, 
564.  —  Michaelskirkja  77,  88, 
218,  219,  225,  230,  235,  260, 
774.  —  Michaelslíkneski  422. 
Sjá  kirkja.  —  Michaelsmessa  9, 
130,  261,  272.  470,  9302.  588, 
6492 

Michael  (Michill)  Skálholtsbiskup 
(1383—1391),  Michaelsmáldagar 
44,  114,  115,  215,  2163,  217, 
218,  395,  400r-405,  433,  773. 

Miðból  í  Náttfaravíkum  579. 

Miðbæli  undir  Eyjafjöllum  216. 
260. 

Miðdalamenn  í  Dölum  491. 

Miðdalr  í  Reykhólasveit  196. 

Miðdegisgil  á  Skógarströnd  137. 

Miðeingi  í  Grímsnesi  598. 

Miðey  á  Færeyjum  52. 

Miðfjarðará  á  Langanesströndum 
236. 

Miðfjarðarvatn  í  Miðfirði  539-540, 
594. 

Miðfjörðr  í  Húnavatnssýslu  16,  71. 
164',  166—167,  426,  478,  535, 
537,  548,  6783,  679,  680,  706. 
708,  758,  759. 

Miðfjörðr  í  Norðr-Mulasýslu  14. 

Miðgarðar  í  Staðarsveit  395.  494. 

Miðgötuholt  á  landamerkjum  Hof- 
staða  345. 

Miðhlíð  á  Barðaströnd  775. 

Miðhóll  í  Sléttuhlíð  637. 

Miðhús  í  Hvolhrepp  647. 

Miðhús,  kirkjujörð  frá  Hvoli  í  Saur- 
bæ  79. 

Miðhús  í  Óslandshlíð  278,  282,  411, 
602,  603. 

Miðhús  í  Vatnsfjarðarþingum  366. 

Miðker  í  Víðidalsá  538,  593. 

Miðkvísl  (í  Svartárdal)  360. 

Miðlækr  í  Langadal  421. 


918 


REGISTR. 


Miðmundaborg      á      Skógarströnd 

349. 
Miðmundafoss     í    Eldvatni    austr 

402. 
Miðmundahóll     hjá     Ásum     (Vill- 

ingshóll)  402. 
Miðskáli    undir    Eyjafjöllum    261. 

Sbr.  Skáli. 
Miðskógr    undir    Fagraskógarfjalli 

84. 
Miðskógr  í  Miðdölum  306. 
Miðskriðulandsgarðr    (sbr.    Skriðu- 

land)  620. 
Miðskytja  í  Blönduhlíð  565. 
Miðsmorgunshóll  í  Víðidal  538.  592. 

Sbr.  Gríshóll. 
Miðtindr    yfir    Laxárdal    í    Skaga- 

fjarðarsýslu  337. 
Miðtópt  í  Laxárdal  í  Skagafjarðar- 

sýslu  426. 
Mígandalækr  í  Dýrafirði  447. 
Mígandigröf    í    Gullbringusýslu    3. 

212. 
Mikiall,  Mikkjáll.  sjá  Michael. 
Mikili,  eystra  á  16.  öld  238. 
Miklaborg  undir  Jökli  139,  773. 
Miklabæjarkirkja  279,  283. 
Miklaholt,  örnefni  í  Aðaldal  617. 
Miklaholt    í    Miklaholtshrepp  81  — 

82,    225.     —     Miklaholtshreppr 

305,  344,  346. 
Miklagarðsskógr  í  Eyjafirði  524. 
Miklibýr  336—337.  sjá  Miklibær. 
Miklibær    í    Blönduhlíð    271—272, 

336-337,    386,    387,    455,    487, 

509,  564-566.    -    Miklabæjar- 

menn  565. 
Miklibær    í    óslandshlíð     55,    411. 

755. 
Mikligarðr  (Constantinopel)  152. 
Mikligarðr  í  Eyjafirði  611. 
Miklihóll  í  Víðvíkrsveit  409. 
Miklisteinn  á  Skaga  280a,  284'. 
Mikliteigr  í  Aðaldal  557. 
miraculum  756. 


Mirapicensis    diocesis     (Mirepoix) 

203. 
missa,  missæ  59,  751.     Sjá  messa. 
missiri:  tveggja  missira  björg  4742. 

—  missiristal  151. 
mítra  288,  612. 
Mjóey  í  Laxá  í  Suðr-Þingeyjarsýslu 

576. 
Mjófavatnslækr.   landamerki    Sám- 

staða  625. 
Mjófidalr  á    takmörkum    Dala-    og 

Mýrasýslu  491. 
Mjó(f)idalr  í  Langadal  333. 
Mjófidalr  í  Laxárdal  í  Skagafjarð- 

arsýslu  477—478 
Mjófifjörðr  (Mjóvafjörðr)  í  ísafjarð- 

arsýslu  16,  366. 
Mjófifjörðr    (Mjóvafjörðr)    í    Múla- 

þingi  14.  233. 
Mjófifjörðr  (Mjóvafjörðr)  í  Snæfells- 

nessýslu  15. 
Mjófihryggr  í  Fljótum  645. 
mjólk:   —  málsmjólk  80,  101. 
Mjósyndi  fyrir  Flateyjardal  575. 
Mjósyndi    í    Svínadal    í    Dalasýslu 

7293. 
mjöl  166,  2692,  289,  536. 
Móar  á  Kjalarnesi  598. 
Móberg  í  Langadal  339,  457.  671, 

672. 
Modi  (sbr.  Medi)  6. 
móðurarfr  254,  355',  484,  755. 
Mógil  í  Flateyjardal  566. 
Mógilsá  á  Kjalarnesi  598. 
Molastaðir  í  Fljótum  644—645.  — 

Molastaðagrafir  645. 
mold,  moldir  185,  366,    391,    482, 

545,  671,  686,  702. 
Moldbrekka  í  Hnappadalssýslu  84, 

327. 
Moldgil.  landamerki  Bólstaðahlíðar 

421. 
Moldskriðuhull  (=  hylr)  í    Laxár- 

dal  í  Dalasýslu  101. 
monachus  62. 


REGISTR. 


919 


monasterium  (sbr.  klaustr)  62.  270, 

275. 
moniales  62. 

monticolæ  438  (sbr.  tröll). 
morgungjöf  706'2. 
morteel,  sjá  búsgagn. 
mortualia  582. 
Morudalr    á   Barðaströnd   301.   — 

Morudalsskógr  301. 
Mosagrund  í  Blönduhlíð  485,  564. 
mosakelda  3982. 
Mosfell  við  Ormarslón  652. 
Mosfellssveit  343. 
Moshólavarða  á  Fellsströnd  364. 
Móskógar  í  Fljótum  671. 
móskurðr  83,  140,  636. 
Múkaþverá,  sjá    Munkaþverá,    sbr. 

þverá  í  Eyjafirði. 
Múlavatnsheiði    í    Húnavatnssýslu 

251. 
Múlaþing  240. 

Múli  á  Barðaströnd  301,  775. 
Múli  (Múlaland)  í  Kjós  70. 
Múli  (nú  Múlakot)  í  Lundareykja- 

dal  123,  223. 
Múli  í  Reykjadal   507,    508,   5102, 

573,    576—578.    579,    580,    589, 

681. 
Múli^a  Skálmarnesi  195,  774. 
Múli  fyrir  utan  Torfá  515. 
Múli  í  þorskafirði  196. 
MunaðarnesviðlngólfsfjörðáStrönd- 

um  105,  123,  327. 
munkar  457,  459,  6542  (áþingeyr- 

um). 
Munkaþverá    í    Eyjafirði    (klaustr, 

staðr;    sbr.    þverá)    2,    28,    153, 

187,    296,    297—298,    310,    366^ 

392,    393,    486,    507,    508J    509, 

605,    681,    682,    685,    709,    710, 

753,  754,  761,  762. 
Munklífi  í  Björgvin  730—731,   752 

—753. 
munnlaug  678,  sjá  kirkja. 
Munon  (sbr.   Mennon)    konungr   í 

Tróju  6,  11. 


múr  52.    Sbr.  húsakynni.  (bygging). 
Myckenes  á  Færeyjum  51. 
M.vdalr  í  Kjós  32,  219,  342,  598. 
Myklagarðr,  sjá  Mikligarðr. 
mynd   (af  þorski)    152,   (af  hundi) 

153, 
mýr,  mýri.  mýrar    240,    345,    402, 

545,  674 
Mýr  í  Vestrhópi  647. 
Mýraland  228,  sjá  Mýrar    í    Dýra- 

firði. 
Mýramenn,  Mýramannakyn  (ætt)  13, 

494. 
Mýrar  í  Dýrafirði  228,  329. 
Mýrar  (nú    Ámýrar)    í    Helgafells- 

sveit  144. 
Mýrar  við  Hrútafjörð  478. 
Mýrar  efri  á  Skagaströnd  601. 
Mýrar(nar)  í  Mýrasýslu  56,  87,  88, 

225,  250,  494. 
Mýrarholt  á  Kjalarnesi  220. 
Mýravík  við  Skagafjörð  715. 
Mýrdalr(inn)    í    Vestr-Skaptafells- 

sýslu  19,  291,  292,  400. 
Mýri  =  Gnúpsmýri  754. 
Mýri  í  Flóa  114. 
Mýri  (Laxamýri)  í  Suðr-Þingeyjar- 

þingi  117,  118,  133.  576. 
Myrká  í  Eyjafjarðarsýslu  507,  5092, 

526—527,  748,  749.   -   Myrkár- 

dalr  504,  621. 
Mælifell  í  Aðaldal  576. 
Mælifell  í  Skagafirði  155,  167,  381, 

531-532,  606. 
Mælifellsá  í  Skagafirði  456—457. 
Mælifellsgil  í  Bjarnardal    í    Mýra- 

sýslu  88. 
mælihlass  158. 
mælir,  sjá  korn,  land,  sæði. 
mæliteigar,  sjá  melteigar. 
mær,  mey,  meyjar  206,  701,    752. 

—     meyjaflokkar     (píslarvottar) 

186. 
Möðrufell  í  Eyjafirði  687. 
Möðruskálaholt  í  Eystrahrepp  137. 
Möðruvellir  í    Eyjafirði   507,    509, 


920 


REGISTR. 


516-517.  -  Möðruvallabók  153. 

—  Möðruvallagata    hin    forna 
663. 

Möðruvellir  í  Hörgárdal  (klaustr, 
staðr)  331—332,  335,  350-351. 
384,  385,  392,  393,  449,  450, 
490,  503,  504,  505-506.  507, 
508,  5092,  611,  627—630,  641, 
642,  643,  684,  685.  688,  710.  — 
Möðruvallastaðarnes  642. 

möl,  malir  112,  228. 

mör  (sbr.  matr,  undirmör)  84,  289, 
474,  4762,  533,  566,  600.  614, 
618. 

mörk  32,  73,  94,  96,  99, 1002,  101, 
102,  103,  105,  1092,  115,  127, 
128,  129,  130,  2774,  368,  442, 
506.  —  tveggja  marka  hross  83. 

—  mörk  brend  685. 

Mörk  undir  Eyjafjöllum  1,  297.  — 
Merkrfjara  262.  —  Efsta  Mörk 
216,  262.  -  Miðmörk  1,  262.— 
Syðsta  Mörk  262.  -  Yzta  Mörk  1. 

Mörsvambarrið  (í  Skorradal)  251. 

mösurr:  mösurker,  mösurskál,  sjá 
kirkja. 

mötlar,  sjá  klæði. 

N Grímsson    (á  Arnar- 

stapa  1695)  631. 
nábuar  573. 
nafar,  sjá  smíðatól. 
Nappstaðir,  sjá  Knappstaðir. 
Narfadóttir :  Haldóra. 
Narfason:  Erlendr.  Ketill,  Nikulás, 

þórðr,  þorlákr. 
Narfastaðir  í  Víðvíkrsveit  í  Skaga- 

firði  54,  74,  409. 
Narfeyri    104,    sjá   Eyri   í    Álpta- 

firði. 
Narfi  ábóti  á  Helgafelli   (1512   og 

þar  eptir)  141. 
Narfi  biskup  í  Björgvin  21,  26,  37, 

42,  48. 
Narfi  á  Borg    á    Mýrum    (c.    1354) 

88. 


Narfi  Guðmundarson  prestr  í  Hjarð- 
arholti  í  Laxárdal  (d.  1343) 
101. 

Narfi  Jónsson  (um  1360)  138. 

Narfi  Pálsson  bóndi  (1401)  667. 

Narfi  Sveinsson  lögmaðr  334.  365. 
688—689,  716—717. 

Narfi  Vigfússon.  Flosasonar  495. 
496. 

Nasamelr  í  Austfjörðum  307'2. 
3082. 

nativitas  beatæ  Mariæ  648,  730. 
Sbr.  festum. 

náttbeit  228. 

Náttfaravík(r)  í  Suðr-þingeyjarþingi 
356,  572,  573,  576.  579. 

nátthagi  6383. 

Náttmálshæðir  á  Skógarströnd  349. 

nauðreki  141. 

nauðsynjar  84. 

Naumdælafylki  í  Noregi  30. 

naust  114,  141.  356,  707.  —  naust- 
tópt  243. 

Naustagata  í  Sléttuhlíð  278',  2822. 
2862. 

Naustahólmr  í  Hnappadalssýslu  83. 

Naustshorn  á  Skaga  280,  284. 

Naustvíkr  á  Ströndum  230. 

nautpeningr  82.  —  geldnaut  (geld 
naut),  geldneyti  81,  111,  159. 
167,  228,  238,  250,  261.  4094. 
516,  536,  544.  -  geld  naut  tvæ- 
vetr  og  vetrgömul  214.  —  geld 
naut  þrévetr  og  eldri  214.  — 
geldneytarekstr  81,  484.  —  geld- 
neytarétt  325.  —  graðungar,  grið- 
ungar  69,   212,  219,    407,    4304. 

—  graðungr  á    fyrsta    vetr  43<>. 

—  griðungr  vetrgamall  261, 417. 

—  graðungr  tvævetr  32,  12o. 
259,  342.  407,  414»,  4172,  48o. 
503,  566.  —  kálfar  84,  97,  114. 
214,  238,  240,  268,  324,  328, 
407,  598  614,  629,  632,  718.  — 
kálfahagi,  kálfhagi  112,  210.  — 
kálfarekstr  198.  —   kúnaut   159, 


REGISTR. 


921 


544.  —  kvígur  4302.  —  vetr- 
gamlar  kvígur  407.  —  kvígur  á 
annan  vetr  430.  —  tvævetrar 
kvígur  156,  407,  4132,  414,  416s, 
574.  —  kvíga  á  þriðja  vetr  450. 
-  kýr  33,  53,  70,  71,  78,  79,  81 
823,  832,  84,  85,  87,  88,  89,  902 
91»,  97,  99,  100,  101-103,  1042 
Í072,  108,  109«,  113,  114,  123 
]243,  126,  144,  156,  1572,  1582 
159,  1602,  1612,  162,  1634,  1643 
165»,  166,  1672,  168,  169,  170 
171,  1723,  173s,  174,  1752,  1762 
194,  195,  1962,  197,  198,  212 
214,  2163,  2178,  218s,  2192,  220s 
2213,  2223,  223«,  2243,  225,  226" 
2273,  2282,  230,  231,  2324,  2333 
2343,  2354,  236,  238,  2402,  2413 
242,  2432,  2442,  2452,  2462,  249 
254,  256,  258,  259,  260,  261 2 
262,  264,  2652,  266,  2672,  268 
270,  271,  2752,  290,  291 2,  2932 
295,  298,  305,  306,  318,  324 
325,  328,  330,  331,  332,  333 
;;34,  335,  336,  337,  338,  340 
3422,  3432,  359,  363,  3733 
376,  381,  3833,  387,  3922,  394 
396,  401,  4032,  4042,  405,  4072 
408  (opt),  4093,  410s,  4112,  4124 
413  (opt),  416,  4222,  426,  430s 
451,  462,  477,  478, 481,  483,  486 
488,  491,  497,  498,  503,  5043 
506,  513,  514»,  5163,  5182,  519 
521,  522,  523,  525,  528,  529 
530,  531,  532,  534,  535,  5363,  537 
538,  541.  542,  543,  544,  545 
546,  5482,  549,  550,  5512,  552 
553,  555,  558,  5612,  5622,  563 
5662,  567,  5692,  571,  572,  573 
574,  575,  5782,  5822,  5842,  585 
587,  588,  593,  5973,  600,  601 4 
621,  622,  625,  629,  630,  632 
635.  645,  6504,  651,  656,  6582 
707,  711,  7182,  749,  754,  770 
775,  776.  —  geld  kýr  416.  - 
mylk  kýr  589.    -    kýrfóðr    401 


—  naut  140,  240,  325,  387,  408, 
417,  622,  776.  -  naut  á  fyrsta 
vetr  430.  —  vetrgömul  naut  81. 
84,  97,  114,  115,  158,  165,  176, 
268,  292,  328,  3332,  337,  387, 
4072,  4092,  4102,  41 1J,  4143,  462, 
483,  503,  504,  525,  544,  549, 
561,  562,  573,  598,  632,  718  — 
naut  á  annan  vetr  290,  430.  — 
tvævetr  naut  83,  84,  91,  114, 
264,  268,  292,  328,  333,  337, 
383,  392,  407,  408,  4092,  4102, 
4134,  414,  4163,  417,  428,  462, 
505,  547,  598,  632,  650,  687, 
718.    —    þrévetr  naut  238,  632. 

—  naut  .iv.  vetra  114.  —  gömul 
naut  598.  —  járngrátt  naut  430. 

—  nautabeit,  nautbeit  114,  293. 

—  nautarekstr  565.  —  naut- 
garðr  636.  —  uxar,  yxn  333, 
337,  414,  430»,  6582.  —  uxi  á 
annan  vetr  430.  —  tvævetrir 
uxar  4072.  —  þrévetrir  uxar  82, 
84,  4132'  4142.  —  uxar  (yxn) 
þrévetrir  og  eldri  290,  328,  407. 

—  uxar  (yxn)  fjögurra  vetra  68. 
156,  238,  241,  268,  333,  413, 
415,  435s,  566,  656.  —  uxar 
(yxn)  fimm  vetra  238,  268.  — 
?amlir  uxar  430,  685,  718.  — 
arðruxi  259.  —  x.  uxa  beit  243. 

—  yxnarekstr  685.  —  vetrungar 

409,  430.  —  geldir  vetrungar 
651. 

Nautabú  í  Hólahreppi  i  Skagafirði 

410,  429. 

Nautabú  í  Tungusveit  456—457. 
Nautadalir  á  Snæfellsnesi  111. 
Nautahjalli  við  Dýrafjörð  228. 
Nauteyri  í  ísafirði  704 — 705. 
Nautnes  í  Aðaldal  557. 
navigatio  769. 

Neðrahvol  í  Rangárþingi  217. 
Neðriás  í  Hjaltadal  410. 
Neðridalr   undir  Eyjafjöllum   (sbr. 
Dalr)  262. 


922 


REGISTR. 


Neðstaland  620,  sjá  Skriðuland. 
nefudarmenn    (sbr.    lögréttumenn) 

34,  772. 
Neremeth    (sbr.     Eremeth,    Here- 

meth)  6. 
Nereus  &  Achilleus  martyres   145. 

489. 
Nes  í  Aðaldal  271,  507,  557—558, 

618,  686. 
Nes  181,  sjá  Ásbjarnarnes. 
Nes  (Ferjunes)  í  Flóa  114. 
Nes  í  Höfðahverfi  566.  734—735. 
Nes  í  Loðmundarfirði  97. 
Nes  við  Seltjörn  340,  sjá  Seltjarn- 

arnes. 
Nes  á  Skaga  nyrðra  412. 
Nes  (nú:  Litlanes)  á    Skálmarnesi 

195. 
Nes  í  Skaptártungu  (nú  eyðijörð  í 

Ásahrauni)  402,  403. 
Nesdalr  á  Ingjaldssandi   197,  324, 

330. 
Neshreppr  undir  Jökli  140. 
Nesjasýsla    (Suðrnes    og    Inn-nes) 

219. 
Nesoddi,  rekaland  Staðar  á  Reykja- 

nesi  196. 
Nesskerjaskógar  í  Arnarfirði  91. 
net:  netjadráttr  117,  118,  119,  1332. 

—  netjaveiði  118,  119,  —    net- 

lög  189,  339. 
Nicholas,  sjá  Nikulás. 
Nicolaus,  sjá  Nikulás. 
Nicolaus  cardinalis  46,  49. 
Niðarnes   undir    Ögðum    í    Noregi 

300. 
Niðarós  í  Noregi  (sbr.  þrándheimr) 

20,  25,  40,  42,  47,    49,    57,    58. 

65,     113,     119—121,    203—205, 

208,  358,  731. 
Niðrvíkrá  í  Vopnafirði  236. 
Níelsson:  Jens,  Sveinn. 
níu  lestra  höld  256. 
m'u  vikna  fasta    (sbr.   langafasta) 

170,   306,    516,    523,    529,    556, 


558,  569,  575.  583,  586,  588. 
589,  657. 

Nikulás  Árnason  biskup  í  Ósló  22, 
26,  36,  41,  45. 

Nikulás  Bergsson,  sjá  Nikulás  Hall- 
bjarnarson. 

Nikulás  Bergþórsson,  sjá  Nikulás 
Hallbjarnarson. 

Nikulás  biskup  á  Færeyjum  38, 
43. 

Nikulás  biskup  hinn  helgi  124, 
156,  161, J,  1623,  170,  174,  1763, 
1772,  193,  246,  273,  301.  305. 
443,  446»,  45 ls,  520,  530,  531', 
532,  533,  540,  5414,  542,  546', 
5473,  559',  562,  5633.  568,  573, 
574,  576,  600»,  611,  685,  710.  - 
Nikuláskirkja  69.  82—83,  88, 
106-107,  124,  126,  216,  217, 
218,  2202,  221,  222,  2242,  2252, 
226,  227,  234,  235,  246,  258. 
305,  520.  526,  559,  7753.  — 
Nikulásmessa  116.  156, 184,  206, 
447,  530,  554.  —  Nikulás  saga 
á  refli  710.     Sjá  kirkja  (bækr). 

Nikulás  Broddason  í  Máfahlíð  (1417) 
111. 

Nikulás  (hinn  danski)  erkibiskup  í 
Niðarósi  (1381-1385)  49. 

Nikulás  Glostrup  biskup  í  Ösló 
46. 

Nikulás  Grænlandsbiskup  24,  27, 
39,  45,  53.  309. 

Nikulás  Guttormsson  í  Eyjafirði 
(1394)  504. 

Nikulás  Hallbjarnarson  ábóti  á 
Munkaþverá  28,  153,  310,  311. 

Nikulás  Hjálmsson  (1361)  180. 

Nikulás  Jónsson,  Nikulássonar.  í 
ísafirði  vestra  (1387-1392)  400, 
476. 

Nikulás  Kalib  biskup  í  Ósló  42. 
46. 

Nikulás  Narfason  prestr  í  Hítar- 
nesi  (enn  á  lífi  1610)  444. 


REGISTK. 


923 


Nikulás    Pétrsson    biskup    í    Selju 

(Björgvin)  21,  26,  27,  42,  48. 
Nikulás     Sveinsson     Danakonungr 

30. 
Nikulás  Sæmundarson,  sjá  Nikulás 

Hallbjarnarson. 
Nikulás    þórðarson     syðra    (1415) 

766. 
Nikulás  þrándheimsbiskup  (1381  — 

1385)  369. 
Nikulásdóttir:  Gecilia,  Helga,  Ingi- 

gerðr,  Valgerðr,  þóra,  Þorlaug. 
Nikulásson:  Hallr,  ívar,  Jón,  Pétr. 
Nípsmór  í  Vopnafirði  639.  —  Níp- 

sandr  639. 
Njáll  biskup  í  Stafangri  22,  26,  37, 

43,  47. 
Njáll  þorsteinsson  prestr  í  Eyvind- 

arhólum  og  á  Kálfafelli  i  Fljóts- 

hverfi    (1363—1390)    188,    259, 

46P. 
Njálsson:  Bárðr,  Einar,  Vermundr. 
Njálsstaðir  á  Skagaströnd  171,  532, 

599,    601.     —     Njálsstaðamenn 

599. 
Njarðvík  í  Borgarfirði    eystra    97, 

232,  239. 
Njarðvík  í  Gullbringusýslu  221. 
Nioskadalr,  sjá  Fnjóskadalr. 
Noa  (Nói)  sonr  Lamechs  5,  10. 
nón  206. 

Nónhóll  á  Skógarströnd  349. 
Nónvarða  frá  Hafrafellstungu  652. 
Norðfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 
Norðfjörðr  í  Múlaþingi   14,   18,  19. 
Norðfjörðr  í  Strandas^slu  16. 
Norðlendingar,  Norðlenzkir  75,  205, 

680,  682.   —  Norðlendingafjórð- 

ungr  16,  34. 
Norðmærafylki  í  Noregi  29. 
Norðrárdalr  í  Breiðdal  241. 
Norðrárdalr  í  þverárþingi  78,  123, 
166,    222,    224.    304,    306,    535, 
645. 
Norðrárdalr  í  Skagafirði  534. 


Norðrkinn,     afrétt    í     Rangárþingi 

636. 
Norðrklif,  skógarmörk  í  Hvítársíðu 

625. 
Norðrland  130,  203. 

Norðrnes  á  Rosmhvalanesi  256. 

Norðrreykir  í  Reykholtsdal  123. 
Norðtunga  í  þverárhlíð  224. 
Noregr,  Norvegia,  Norvagia  17,  18, 
19,  20,  24,  25,  28,  29,  45,  46, 
51.  52,  62,  72,  76,  98,  102,  116, 
120,  121,  122,  178,  203,  208, 
209,  210,  252,  255,  273,  274, 
287,  293,  294,  295,  297,  298, 
299,  300,  317,  331.  350,  355, 
359,  361—362,  365,  367—371, 
376,  377,  382,  384,  393,  3962, 
397,  399,  424,  425,  427,  428, 
4322— 442,  443,  487,  493,  608, 
617,  618,  669,  672,  696—697, 
700,  702,  722—726,  730,  731, 
763,  764,  766—770,  779.  -  nor- 
rænt  fat  (ílát)  711.  —  norrænir 
menn  116,  268.  —  norrænir  pen- 
ingar  60,  67.  —  norsk  bréf  268, 
349.  688,  699,  700,  710,  726, 
730—731,  735,  737,  743.  -  norsk 
hönd,  norskt  handarlag  á  bréf- 
um  1332,  211,  237,  254,  275, 
320,  363,  365,  450,  452,  481, 
483.  502,  647,  648,  650,  658, 
745,  747. 

norræna  102,  152,  512»,  532,   580, 
587,  658. 

nót,  nætr  (selanætr)  656. 

notarius  204,  205,  7572. 

nótur,  nótaðar  bækr,  sjá  söngr. 

Novum     Castrum     super     Tynam 
(Newcastle)  770. 

novum    festum     741.       Sbr.     ny"a 
hald. 

Núfsdalr,  sjá  Núpsdalr. 

nuncius  2032,  205,  461,  672. 

nunnur  152.  —  nunnusetr  152. 

Núpr,  sjá  Gnúpr. 

nuptiæ  64. 


824 


REGISTR. 


Núpufell,  sjá  Gnúpufell. 
Nýagarðar  á  Vatnsleysuströnd  340, 

341, 
nýahald  3572,  741. 
Nýahús  á  Hólum  609. 
Ny"i  annáll  680,  682,  730,  731. 
Nýibær  undir  Eyjafjöllum  192*. 
Nýlendi  í  Eyjafirði  560.  654. 
nytgæft  (hey)  158. 
nýverk  (í  skógi)  664. 
Næfrholt,  Næfrlost  á  Rangárvöllum 

217,  636,  647. 
nætrgisting  436. 

Octava,  pctavæ  (áttund  helgidaga) 
69,  71,  144,  174,  199,  256,  304. 
313,  319,  322,  357,  476,  481, 
499,  562.  642,  682.  738,  739, 
741,  761. 

óðal,  öðul  294,  494,  761. 

Oddbjörg  abbadís  á  Reynistað 
(1378—1385)  334.  354,  357—358, 
371—372.  381. 

Oddgeir  Þorsteinsson  biskup  í 
Skálholti  (1366—1381),  Oddgeirs- 
máldagar  44,  58,  65,  67,  78, 
1152,  116,  212s,  214—215,  216 
(opt),  2172.  218s,  219',  220,  222, 
224,  225,  227,  235»,  236,  237, 
239s,  240',  241»,  242.  243,  244, 
246»,  248s,  249s,  256,  257,  258 
—269,  290-291,  300,  301,  302, 
303,  304,  3055,  306,  309,  319- 
321,  324,  325,  329—331,  338, 
339-340.  341—343,  358,  506, 
775,  776. 

Oddi  á  Rangárvöllum  1.  189,  218, 
239,  292s,  713,  714.  —  Oddamál 
(1411)  731.  -  Oddaverjar  154. 

Oddný  kona  Glaumbæjar-Hrafns 
277. 

Oddr  Árnason  í  Gunnarsholti  (fyrir 
1393)  635. 

Oddr  Ásbjarnarson  í  Rangárþingi 
(1398)  632. 

Oddr  Bjarnarson  (1385)  381. 


Oddr  í  Bjarnastaðahlíð  (1388)  417. 

428. 
Oddr  Einarsson    í  Húnavatnsþingi 

(1377-1391)     322.     377,    463— 

464. 
Oddr  Einarsson  biskup  í  Skálholti 

109,    126,    191.    215,    235.    239. 

257,   269,    394.    632.    720.    756, 

773. 
Oddr  Erlendsson  (1375)  276. 
Oddr     Eyjólfsson     skólameistari    í 

Skálholti  483. 
Oddr  Gíslason  bóndi  í  Mörk  undir 

Eyjafjöllum     (1363-1366)     188. 

189,  210. 
Oddr  Grímsson  (1369)  252. 
Oddr  á  Hálsi  í  Svarfaðardal    (fyrir 

1387)  395—396. 
Oddr  Jakobsson  (1309)  10. 
Oddr    Jónsson    í    Húnavatnsþingi 

(1391—1409)  456,  722. 
Oddr  Jónsson  syðra  (1415)  766. 
Oddr  Jónsson  prestr  syðra  (1413) 

750. 
Oddr  Ketilsson  (vestra   1398-)  638. 
Oddr     Kolbeinsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1402)  678. 
Oddr    Marteinsson    (1372;    274— 

275. 
Oddr  Ólason  á  Söndum  12. 
Oddr  Pétrsson    á  Hvoli   í    Saurbæ 

(á  lífi  1490)  630,  631. 
Oddr  prestr  á  Ólafsvöllum  (c.  1356) 

115. 
Oddr  Sigurðsson  prestr  í  Múlaþingi 

(1405)  706. 
Oddr  Sigurðsson  lögmaðr  236. 
Oddr  Teitsson    prestr    í    Vallanesi 

(nm  1376)  238. 
Oddr  Þórðarson  leppr,   lögmaðr  (á 

lífi  enn  1440)    493-495,    722— 

726,  766. 
Oddr  þórðarson  í   Húnavatnssýslu 

(1402;  ef  ekki  hinn  sami)  678. 
Oddr  þorsteinsson  prestr   í  Múla- 

þingi  (1405)  706. 


REGISTR. 


925 


Oddr  í>orvarðsson,  í>órarinssonar 
496. 

Oddsdóttir:  Gróa,  Hallkatla,  Kristín. 

Od(d)sey  á  Bjarnarfirði  230. 

Oddsnautar  á  Breiðafirði  328. 

Oddsson:  Árni,  Bárðr,  Björn,  Daði, 
Einar,  Gísli,  Guðni,  Hallvarðr, 
Helgi,  Hrafn,  Jón,  Sigurðr,  Skeggi, 
Sæmundr,  Vigfús,  Þorgils,  þor- 
steinn. 

Odd(s)staðaósar  á  Melrakkasléttu 
586. 

Oddsstaðir  í  Miðdölum  306. 

Ódeiluhólmr  (Ódæluhólmr)  í  Laxá 
í  Suðr-þingeyjarsýslu  579. 

Odgarus,  sjá  Oddgeir. 

Óðinn  (sbr.  Voden)  6,  11.  —  Óðins- 
dagr  127,  371,  387. 

óðir  menn  151. 

Ódæluhólmr,  sjá  Ódeiluhólmr. 

Ófeigr  á  Gaul  (c.  1360)  344. 

Ófeigr  Haraldsson  (1386)  3882. 

Ófeigsfjörðr  í  Strandasýslu  16,  433, 
4  35. 

ófeigshellir  í  Suðr-Þingeyjarsýslu 
575. 

Ófeigsson :  Árni.  Jón. 

Ófeigsstaðir  í  Köldukinn  574. 

officialis,  officialatus  55,  117,  118, 
150,  182,  199,  200.  211,  277, 
281,  339,  389,  390,  392,  493, 
629.  643- 6442,  649,  668,  675, 
697,  709,  710,  711,  715,  731- 
732,  741,  752. 

officium  59,  60,  61,  63,  129. 

offr  122,  3024,  303,  703. 

ófrítt  fé  82,  83,  89  170,  196,  197, 
233,  242,  244,  324,  330,  335, 
353.  362,  419,  4782,  492.  516, 
558,  622.  626,  639,  642,  687, 
760.  761. 

oftekjur  685,  686.  6972. 

Ófærurekar  í  Austfjörðum  237. 

ójöfnuðr  631. 

okr  72—73.  —  okrkarlar  470. 

Óladóttir:  Steinunn. 


ólafr    Arason    í     Húnavatnsþingi 

(1401)  667. 
Ólafr  biskup   í    Björgvin    (1433 — 

1450)  48. 
Ólafr  biskup  í  Björgvin   hinn  síð- 

ari  (1456)  48. 
Ólafr  biskup  í   Björgvin   hinn  síð- 

asti  (1527-1535)  48. 
Ólafr  biskup  af  Hamri  41. 
Ólafr  biskup    í    Stafangri    38,    47, 

369. 
Ólafr    Bjarnarson,    Brynjólfssonar 

(1392)  484-485. 
Ólafr    Björnsson     (c.     1380)    346, 

347. 
Ólafr     Brandsson     í     Austfjörðum 

(1405)  706. 
Ólafr     Brandsson     nyrðra     (1403) 

686. 
Ólafr    Brandsson    á    Barðaströnd 

(1411)  736,  738,  740,  742. 
Ólafr  Brynjólfsson  (1737)  631. 
Ólafr  Einarsson  í  Skagafirði  (1405) 

704. 
Ólafr  erkibiskup  í  Niðarósi  36,  41, 

49,  57-65,  113,  209. 
ólafr    Eyjólfsson    nyrðra    (1408 — 

1415)  719,  723,  745,  759. 
Ólafr  Gíslason  biskup    í    Skálholti 

(d.  1753)  749,  779. 
Ólafr  Grímsson    á  Leirá  (c.  1370) 

223. 
Ólafr     Grænlendingabiskup     hinn 

fyrri  24. 
Ólafr    Grænlendingabiskup    annar 

24,  27,  39,  45,  53,  305 
Ólafr  Guðmundarson.  Snorrasonar 

(enn  á  lifi  1401)  658,  659. 
Ólafr    Gunnlaugsson    (1380—1384) 

355,  375. 
Ólafr   Hákonarson    Noregskonungr 

(1381  —  1387;  361—364,  365,  367, 

-371,  373,  376,  377,    382,   384, 

386,   393,    3962,  397,    399,    424, 

425,  427,  428,  441,  443. 


926 


REGISTR. 


Ólafr  Haldórsson,  norðmaðr  (1400) 

730. 
Ólafr  Hallsson    í  Skagafirði    (1388 

—1414)  416,  727,  755, 
Ólafr  Haraldsson  hinn  helgi  Nor- 
egskonungr  8,  20.  29,  35,  49,  62, 
100,  IJO,  125,  1562,  158.  168, 
1692,  1732,  1962.  233,  249,  2562, 
268,  261.  2682.  328,  338,  405, 
512,  527,  544,  545,  5462,  5513, 
5543,  611,  685,  701,  702.  - 
Olafskirkja  110,  123,  216,  2173, 
2183,  221,  223.  231,  235,  243, 
246,  261,  267,  366,  388,  512, 
622,  557,  564,  774.  —  Ólafs- 
lamb  211.  —  Ólafsmessa  110, 
114.  —  Ólafsmessa  fyrri  181, 
425,  507,  684.  —  Ólafsmessa 
síðari  167,  188,  555 
Ólafr  Haraldsson  kyrri  Noregskon- 

ungr  29. 
Ólafr  Helgason  prestr  (á  Skarði  á 

Skarðsströnd  1369)  255. 
ölafr  Hjaltason  biskup  á  Hólum  í 

Hjaltadal  (d.  1569)  453,  609. 
Ólafr  Hjörleifsson    ábóti    á  Helga- 

felli  30.  154,  312. 
Ólafr  á  Hofstöðum  (1388)  416. 
Ölafr    Jónsson    á    Bessastöðum    í 

Fljótsdal  (1398)  638-639. 
Ólafr   Jónsson    (1409;    ef    til   vill 

hinn  sami)  723,  725. 
Ólafr  Jónsson   locator   í    Skálholti 

483. 
Ólafr  kámr  456. 
Ölafr  Ketilsson  prestr  nyrðra  (1386) 

389. 
Ólafr  Koðransson  syðra  (1379)  341. 

776. 
Ólafr    Kolbeinsson    (1387)    396— 

397. 
Ólafr  Kolbeinsson  prestr   í   Reyk- 
holti  og  á  Staðastað  og  prófastr 
vestra    (1392-1403)    481,    502, 
659. 


Ólafr  langr  húskarl  á  Hólum  (1388) 

414. 
Ólafr     Loðinsson     nyrðra     (1411) 

741. 
Ólafr  Magnússon  berfætts  Noregs- 

konungr  29. 
Ólafr     Marteinsson     syðra    (1379) 

341. 
ólafr  Marteinsson  (staði,   þorleifs- 

sonar  í  Máfahlíð,  1402)  678. 
Ólafr  Noregskonungr  31. 
Ólafr  Ólafsson  í  Rangárþingi  (1398) 

636. 
Ólafr  Ormsson  (c.  1380)  348. 
Ólafr     Pétrsson     »bóndi*      nyrðra 

og     hirðstjóri     (1375     og      þar 

eptir,  d.   1410)    2092,    295,    605, 

663.') 
Ólafr  prestr    á   Desjarmýri    (1354) 

97. 
Ólafr   á    Reykjum    í    Mosfellssveit 

(1379)  343. 
Ólafr  Rögnvaldsson  biskup  á  Hól- 

um  166,  510,  553,  610. 
Ólafr     Sigurðsson     bóndi     nyrðra 

(1391-1398)  455,  636-637. 
Ólafr  Skeggjason    í   Miöfirði  (1388 

—1392)  426—427,  478. 
Ólafr  Snorrason  (1375)  295. 
Ólafr    Stephánsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1384—1385)  375,  385. 
Ólafr  Stephánsson  á  Hólum  (1388) 

418. 
ólafr  Stephánsson  prófastr  í  Valla- 

nesi  (d.  1740)  96,  355,  356,  446, 

559. 
ólafr  Sveinsson  Danakonungr  30 
Olafr  Sveinsson  (1380)  353. 
ólafr  sænski  Svíakonungr  30. 
Ólafr  Thomasson  skáld  á  Hafgríms- 

stöðum  (d.  1595)  611. 
Ólafr  Tryggvason   konungr  20,  29, 

35. 


>)  Þetta  mua  alt  vera  einn  og  sami  maðr. 


REGlSTR. 


927 


Ólafr  þorláksson,  ísleifssonar(1375) 

303,  304. 
Ólafr  þorsteinsson  (1375)  291. 
Ólafr  Þorvarðsson  prestr  á  Breiða- 

bólstað  í  Vestrhópi  (d.  1721)  179, 

180. 
Ólafr  bóndi  í  Æðey  í  ísafirði  (Ver- 

mundarson?)  435,  436. 
Ólafsdalr   í    Saurbæ    í    Dalasýslu 

Ólafsdóttir:    Eyrný,  Guðrún,   þóra. 

þorgerðr. 
Ólafsey  hin  litla  á  Breiðafirði  656. 

—  Ólafseyjar  656. 
ólafsfjörðr  í    Eyjafjarðarsýslu    17, 

127,  277,  281,  285,  458,  459,  684, 
685,  773. 

Olafsson:  Árni,  Ásbjörn,  Björn. 
Eilífr,  Einar,  Emundr,  Erlendr, 
Guðmundr,  Gunnar,  Hallr,  Jón, 
Karl,  Magnús,  Markús,  Ólafr, 
Runólfr,  Rögnvaldr.  þorgils,  þor- 
kell,  þorlákr,  þorleifr,  þormóðr, 
Porsteinn.  þorvarðr,  Ögmundr, 
Önundr. 

ólafsvellir  á  Skeiðum  115. 

Ólafsvellir  undir  Jökli  141,  326.  — 
Ólafsvíkrmenn  141. 

Ólason:  Oddr. 

Olaus.  sjá  Ólafr. 

Olauus  Haquini  (Ölafr  Hákonarson) 
Ausloensis  (1414)  757. 

oldrmaðr  (presbyter)  151. 

olean  151,  186,  391,  671,  686,  739. 

—  oleanarkaup  466,  467,  468, 
469,  471,  472,  474. 

oleum  288. 

Olfos(ið)  395,  597. 

Óli  húskarl  á  Hólum  (1388)  415. 

Oli  Svarthöfðason  prestr  í  Odda 
og  officialis  um  Skálholtsbiskups- 
dæmi  (1367—1399,  d.  1402)  212, 
450,  648,  708,  709,  732. 

Olisif  (=  Ellisif)  kona  þórðar  Kol- 
beinssonar  (1375)  293. 

Ollensis,  sjá  Hólar. 


ólöf  Arngrímsdóttir  frá  Marðar- 
gnúpi  (1392—1393)  481. 

Ólöf  kona  Bjarnar  Jórsalafara  435 
-436.  Sbr.  Ólöf  Loptsdóttir  og 
Solveig  þorsteinssdóttir 

Ólöf  Einarsdóttir,  Bjarnarsonar. 
systir  Árna  Dalskeggs,  og  kona 
Stepháns  Gunnlaugssonar  (1395 

-  —1401)  596,  662. 

Ólöf  Loptsdóttir  ríka  435.  439. 

Olöf  kona  Markúsar  Ólafssonar 
:  (1390)  445. 

Olöf  kona  Orms  lögmanns  Snorra- 
:  sonar  (á  lífi  1403)  657. 

Olöf  Vermundardóttir  hins  vitra  6. 
12. 

Olöf  Þorláksdóttir  (kona  Jóns 
Sveinssonar  í  Hvammi,  enn  á  lífi 
1355)  102. 

Ólöfarpartar  á  Skaga  276—277, 
279,  281,  283. 

Olöfarson:  Fróði. 

ólög  252,  648. 

ómagi,  ómagar  32,  162,  2252,  232, 
233,  244,  259,  304.  342,  418, 
465,  466,  4672.  4682^  469,  471», 
472J,  474,  541,  678.  —  karlgildr 
ómagi  245,  392.  —  kvengildr 
ómagi  32,  69.  223,  234,  244. 
245,  327.  342,  486,  552,  582. 
585,  605,  623.  —  ómagaaldr 
484,  687.  —  ómagaeyrir  462, 
465.  467,  468,  469.  471,  472, 
474,  7552.  —  ómagagóz  754. 
—  ómagavist  182.  243,  303'. 
304,  486.  —  ómegð  370. 

Omiliæ  Gregorij  151.     Sjá  kirkja. 

Omnes  sancti  766. 

oratio  dominica  61. 

orca  438.    Sbr.  reyðr,  steypireyðr. 

ordines  sacri  59,  60.  61,  64,  151 
— 152.  —  ordo  sancti  Benedicti 
672,  730.  —  ordo  Cisterciensis 
205.  —  ordo  prædicatorum  460. 

óréttr  676. 

orknadráp  401. 


928 


REGISTR. 


Orkndælafylki  í  Noregi  29. 
Orkneyjar  27,  38,  43,  50—51,  772. 

—  Orkneyingasaga  50. 
orlof  354.  358. 
Ormar,  sbr.  og  sjá  Ormr. 
Ormar    prestr    á    Breiðabólstað    í 

Vestrhópi  (c.  1330—1340)  167. 
Ormarsá  á  Melrakkasléttu  676. 
Ormarslón  á  Sléttu  589,  651,  652. 
Ormlaugarstaðir  (nú:  Örlygsstaðir) 

á  Skagaströnd  375. 
Ormr  Arason  (á  Hvanneyri  í  Borg- 

arfirði,  c.  1358  eða  síðar)  125. 
Ormr  Ásláksson  biskup    á    Hólum 

(1342—1356)  39,  44,  55—56,  65 

67,  71—74,  76-77,  98,117,118, 

131—132,   1333,    145—146,    310. 

487,  489—490,  606. 
Ormr  biskup  af  Hamri  22.  36,  41. 

46. 
Ormr  biskup  í  Ósló  22,  26,  36,  41. 

Sbr.  Óttar. 
Ormr  biskup  í  Selju  (Björgvin)  21. 

Sbr.  Óttar. 
Ormr  í  Bjarnastaðahlíð  (1388)  417. 
Ormr     Brandsson     nyrðra     (1415) 

759. 
Ormr  Daðason  sýslumaðr  í  Fagra- 

dal  (d.  1744)  292,  400,  452,  493, 

617,  655,  70P. 
Ormr  Eysteinssondróttseti  (d.  1360) 

99. 
Ormr    Hauksson     prestr    í     Holti 

undir    Eyjafjöllum    (1353—1363 

eða  leingr)  77,  188—189. 
Ormr  í  Hólum    í    Gnúpasveit    (um 

1360)  134. 
Ormr  Jónsson  Breiðbælingr  8. 
Ormr  (Ormer)  Jónsson  ráðsmaðr  í 

Björgvin  (1389)  440. 
Ormr  Jörundarson  (1409)  725. 
Ormr  Ketilsson  (1369)  250. 
Ormr    Magnússon    prestr    á    Berg- 

stöðum  (d.  fyrir  1402)   545,  674. 
Ormr  prestr  á  Staðarhrauni    (um 

1354)  85. 


Ormr  prestr   á    Tjörn  á  Vatnsnesi 

(c.  1360)  169. 
Ormr  Skeggjason  ábóti    á   Munka- 

þverá  28,  153,  310. 
Ormr  Snorrason  lögmaðr  á  Skarði 

(d.    1403)    166,    209.    254—255. 

299.  302,  426-427,    595,    637- 

638,  655—659.  665,  666. 
Ormr  Sturluson  lögmaðr  (d.  1575) 

729 
Ormr  Þorgeirsson  prestr    á  Gnúpi 

í  Eystrahrepp  (1385)  380. 
Ormr  þorkelsson    prestr    í    Húna- 

vatnsþingi  (1354—1365)   77-78, 

184,  186,  207.    Sbr.  Ormr  prestr 

á  Tjörn. 
Ormr  þorkelsson  syðra    og   eystra 

(1375)  291.  292. 
Ormr     þorláksson    kanoki    í    Veri 

154. 
Ormr   þorsteinsson    electus    (bisk- 

upsefni)  í  Skálholti  39. 
Ormsá  í  Breiðdal  233,  241. 
Ormsá   í  Presthólahrepp    í  Norðr- 

Þingeyjarsyslu  553. 
Ormsdóttir:  Klára,  Þórunn,  þuríðr. 
Ormsnes  (Ormnes)  í  Axarfirði  589. 

652,  754. 
Ormsson :  Andrés.  Arnbjörn.  Brandr, 

Erlendr.  Hákon,  Jón,  Ólafr,  Stein- 

þór,    Stulli,    þorgeir.     þorvarðr. 
Orm(s)staðabrekkur  á  Snæfellsnesi 

112.  210. 
Ormstaðaskógar     á     Skógarströnd 

137. 
ormstungur  289,  613.      Sjá  kirkja. 
Ormær,  sjá  Ormr. 
ornamenta    186,    333    (opt),     383, 

422  (opt),    462,    477,    511.    596, 

605,  620,  622.  635. 
Orný,  sjá  Oddný. 
Orwille  á  Bretlandi  770. 
Órækja  Sturluson    (Oræke    Sturla- 

son)  á  Ingjaldshvoli  (1356—1377) 

111-112,  315. 


REGISTR. 


929 


ós,  ósar  112  (=  Búðaós),  2022 
(=  Hópsós),  262  (=  Hópsós), 
277.  281,  285,  337.  372-  373  (= 
Búðaós),     458—459.    553,    5792, 

t  639. 

Ós  (í  Bolungarvík)  427. 

Ós  í  Breiðdal  241. 

Os  (=  Gnúpárós?)  í  Hnappadals- 
sýslu  83. 

Os  á  Langanesi  156,  554. 

Os  (Laxárós)  í  Suðr-Pingeyjarsýslu 

t  579. 

Ós  í  Miðfirði  706,  708,  759. 

Ós  á  Skógarströnd  286—287,  294, 
,  348,  349,  766. 

Os  í  Útmannasveit  238.  —  Ósrekar 

f  238. 

Ós  ViðeyjarklaustrsjÖrð  598. 

Os    hinn    forni    á    Melrakkasléttu 

t  580. 

Osar  á  Melrakkasléttu  580. 

Osar  á  Rosmhvalanesi  221. 

Osháls  í  Suðr-þingeyjarsýslu  575. 

Ósk  í  Bjarnastaðahlíð  (1388)  417. 

Ósk  Sigurðardóttir  (1380)  353. 

Ösland  í  Óslandshlíð  488.  —  Ós- 
landshlíð  54,  55,  488,  602.  755. 

Osló  í  Noregi  22,  25,  36,    41,    45, 

^  46,  56,  65,  369. 

Óssker  í  Selvogi  212. 

Ostleifahamar  á  landamerkjum 
Hofstaða  345. 

ostr,  ostar  105.  —  fjórðungr  osts 
eða  eyrir  9.  —  osttollr  9,  101, 
1813,  182  (opt),  306,  5573,  560, 
585,  598. 

Ostvatnsholt  (Ostvatzholt)  á  Landi 
292. 

Othbeyrgh,  Othbieyrgh,  Othbiorg, 
sjá  Oddbjörg. 

Othgeir,  sjá  Oddgeir. 

Otkell  á  Skagaströnd  (1377)  317. 

Otradalr  í  Barðastrandarsýslu  301, 
776. 

Ottar  biskup  í  ösló  45,  sjá  Ormr. 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


Öitar  hinn  íslenzki  biskup  í  Selju 
(Björgvin)  26,  37,  42,  48. 

Óttar  Bjarnarson  (1399-1401)648. 

^  665-666. 

Ottarsdóttir:  Brigíðr. 

Ottarsson:  Jón. 

Ottastaðir  í  Hraunum  suðr  341. 

Otte  Romar  (Regmwnzenn,  Reim- 
er,  Reiner)  féhirðir  í  þrándheimi 
362,  369. 

óttusöngr  32,  151.     Sbr.  kirkja. 

Oxafall,  sjá  Uxafall. 

Páfi(nn),  papa  49,  52,  55—56,  67, 

113,   120,    203,    204,    205,    207, 

2082,  252,    257,    459.    479,    607, 

616,  672,  6832,  751.     Sbr.  semi- 

páfi. 
Pála    griðkona    á    Hólum    (1388) 

415. 
pálar,  sjá  amboð. 
Páll  Bárðarson  erkibiskup  í  Niðar- 

ósi  36,  40,  49,  183.  257. 
Páll  biskup  í  Björgvin  21,  26,  37, 

42,  48. 
Páll  biskup  af  Hamri  23,    36,    41, 

46. 
Páll  Bjarnarson  (Bjarnason)  prestr 

á    Snæfellsnesi    (á    Ingjaldshóli 

1356)  112. 
PállBjarnarson  prestr  vestra  (1401) 

670. 
Páll  Bjarnason  prestr  (í  Miklaholti 

1415  og  þar  eptir)  750. 
Páll  Björnsson  (1635)  307. 
Páll  Grímsson  (1377)  319. 
Páll  Hákonarson  lögsagnari  í  Mar- 

teinstungu,    skrifari    Árna    202, 

247,    275,    325,    375,    382,    397. 

479,  655,. 
Páll  Hallvarðsson  prestr    á    Græn- 

landi  (1409)  720-721. 
Páll  Hauksson  496. 
Páll  Helgason  prestr  (1360)  143. 
Páll  bóndi  í  Hoffelli  243. 
Páll  Illugason  prestr  (1390)  450. 
59 


930 


REGISTR. 


Páll  Jónsson  biskup  í  Skálholti  8, 

23,  39,  44,  149,  309. 
Páll  Jónsson  (1628)  344. 
Páll  kjarni  ábóti  í  Viðey  (d.  1403) 

354-355,  598. 
Páll  Pálsson  í  Reykholtsdal  (1384 

—1397)  376,  619. 
Páll  postuli  56,  87,  265,  542,  549, 

586,  607.  —  Pálskirkja  217,  264, 

521.     —     Pálsmessa    183,    274, 

382,  716.    Sbr.  Pétr  postuli. 
Páll  prestr  í  Árskógi   (fyrir    1383) 

516. 
Páll  prestr    í    Kirkjubæ    í    Tungu 

(1376)  308. 
Páll     Runólfsson      (í      Gnúpufelli) 

528. 
Páll  Steinsson  (þórðarsonar)  í  Reyk- 

holtsdal  (1397-1398)  619,  626. 
Páll    Vídalín    lðgmaðr     179,     273, 

325,    382,    437,    478-479,    592, 

593. 
Páll     þorsteinsson     prestr     (1309) 

9—10. 
Páll  Porvarðsson  á  Eiðum  (d.  1403) 

495-496. 
pallborð  sjá  húsbúnaðr. 
pallium  1524. 
pallklæði     353.      Sbr.     húsbúnaðr, 

kirkja. 
pallkoddi,  pallsessa.  sjá  húsbúnaðr. 
pálmasunnudagr  552,  628. 
Pálsdóttir:  Hallotta,  Ingibjörg,  Ingi- 

ríðr,  Ragnhildr,  þóra,  þorgerðr. 
Pálsholt  í  Hörðadal  491. 
Páls  saga  biskups  153. 
Pálsson:     Atli.     Rrandr,     Eyjólfr, 

Haldór,  Jón.  Ketill,    Narfi,    Páll, 

Pétr,  Sigfús.  Sigurðr,  Skúfr,  Teitr, 

þorsteinn,  Þorvarðr. 
panna,  sjá  búsgagn. 
panzari  6882. 
papa,  sjá  páfi. 
Papafjörðr  í  Austr-Skaptafellssýslu 

14. 


Papey  (litla  og  meiri)  á  Orkneyj- 
um  50. 

Papi  í  Laxá  í  Dalasyslu  101. 

Paradisa  5,  703. 

parochia  59,  60.  —  parochianus 
60.     Sbr.  sókn. 

pascha,  sjá  páskar. 

páskar,  páskir,  páskadagr,  páska- 
dagar,  páskavika  682,  69,  73, 
110,  128,  1563,  159,  160,  164, 
165,  168,  170*,  173,  1742,  176, 
194,  207,  242,  297,  300,  3063, 
336,  365,  366,  453,  4653,  4672, 
4682,  4692,  4712,  4722,  474,  4752, 
479,  480,  501,  5122,  519,  520, 
521,  5222,  523,  526,  527,  5292, 
530,  531 5,  5372,  540,  543,  5452, 
546,  549,  552,  5542,  555,  5562, 
558,  560,  564,  5652,  5674,  5693, 
5714,  573,  574,  576,  5772,  5802, 
5832,  5842,  586,  5882,  589,  5902, 
594,  595,  596,  615,  617,  6572, 
665,  666,  704,  722,  754,  755. 

passio  domini  316,446,  558. 

pater  noster  93,  470,  680,  703. 

patina  1512.     Sjá  kirkja. 

Patrexfjörðr  í  Rarðastrandarsýslu 
15. 

patriarcha  152,  186.  —  patriarcha- 
stóll  152. 

patrocinium  64. 

patronus  671,  765. 

peccata  55,  61,  673. 

pell,  pellsklæði,  sjá  klæði. 

peningar  (sbr.  enskir  peningar, 
smápeningar,  silfr)  57,  60,  72— 
73,  115,  141,  143,  180,  185,  187. 
2552,  274,  290,  319,  350,  360, 
361,  370,  378,  384,  3942,  397, 
399.  422,  427,  443,  4532,  462, 
4643,  475,  4802,  481,  485,  487, 
490,  498,  568,  582,  600,  602, 
605,  622,  626,  6272.  6294,  6302, 
642,  645,  647,  6612,  665,  666, 
677,  6782,  679,  682,  683,  689', 
6942.  6952,  698,   702,    705,    706. 


REGISTR. 


931 


707,  710,  711,    7152,    716,    717, 

7272,  735,  736,    738,    741    (opt), 

752,  754,  758.    760    (opt),    762», 

756. 
penitencia  63,  6732.  —  penitencia- 

rius  460,  672. 
pent  263. 

pentecoste,  sjá  hvítasunna. 
pera  (þverpoki)  61. 
peregrinatio    437,    673.    —    pere- 

grinus  62. 
pergament  359,  4192,  420,  501,631, 

659,  761. 
perjurium  62. 
perla  288. 
Petarus,  sjá  Pétr. 
Petlandsfjörðr   milli   Skotlands   og 

Orkneyja  51. 
Pétr  biskup  í  Björgvin  21,  26,  37, 

42,  48. 
Pétr  biskup  á    Færeyjum    23,    27, 

38,  43,  51. 
Pétr  biskup  af  Hamri  23,   36,    41, 

46. 
Pétr  hinn  danski  biskup  af  Hamri 

(1426-1441)  46. 
Pétr  biskup  á    Orkneyjum  23,  27, 

38,  43,  50. 
Pétr  biskup  af  Ósló  22,  26,  36,  41, 

45. 
Pétr  biskup  í  Stafangri  22,  26,  37, 

42,  47. 
Pétr     Brynjólfsson     erkibiskup     í 

Niðarósi  21,  25,  35,  40,  49. 
Pétr  Eiríksson  canceler  Noregskon- 

ungs  179. 
Pétr  Gunnarsson  í  Eyjafjarðarsýslu 

(1398)  630. 
Pétr    Hákonarson,    norrænn    maðr 

115. 
Pétr     Hálfdanarson,     Andréssonar 

(1375)  299—300. 
Pétr    Indriðason,     norrænn    maðr 

65. 
Pétr  faðir  Jóns  12. 


Pétr  Jónsson,  Pétrssonar  10,  12, 
13.  —  ættartala  hans  10  —  13. 

Pétr  Nikulásson  biskup  á  Hólum 
(1391—1404)  166,  355,  459- 
461,  464,  4652,  473,  474,  475, 
479,  487,  489-490,  497,  498— 
499,  505,  506—507,  508—511, 
525,  535,  538,  578,  592,  593, 
599,  601—604,  606.  611,  622J, 
628,  651,  652,  669,  779. 

Pétr  Nikulásson  sýslumaðr  á  Há- 
logalandi  362. 

Pétr  Pálsson  í  Húnavatnsþingi  (1397) 
622. 

Pétr  postuli  1,  56,  100,  101,  152, 
157,  1609,  163,  170,  1712,  175», 
198,  233,  249,  262,  264,  2652, 
826»,  343,  402,  461,  482,  502, 
532,  5332,  534*  5492,  550,  564, 
571,  572,  586,  588,  599,  6002, 
626,  655,  702.  — r  Pétrssaltari 
482,  502.  —  cathedra  sancti 
Petri  186,  359,  423.  —  Pétrsfé 
539,  593.  -  Pétrskirkja  1,  79, 
2163,  2173,  218,  219,  220\  221, 
222,  223,  225,  227,  2292,  262, 
264,  265,  340,  341 -3422,  343, 
525,  555,  556,  560,  5612,  566, 
571,  572,  669,  689,  717,  722, 
740,  7462,  7742,  775.  —  Pétrs- 
messa  80,  81,  101,  183,  209, 
386,  615,  717.  722,  775.  —  Pétrs- 
messa  og  Páls  385,  443,  645, 
669,  689,  740,  7462,  760.  — 
Petrus  ad  viucula  300,  573,  582. 
—  Pétrspeningar  67.  —  Pétrs- 
skógr  í  Norðrárdal  123,  222.  — 
Pétrsstóll  (Rómaborg)  152. 

Pétr  Sigurðarson,  norrænn  maðr 
115. 

Pétr  Sæmundarson  í  Ey  í  Landeyj- 
um  (1636)  191. 

Petronella  virgo  132,  133. 

Pétrsdóttir:  Vilborg. 

Pétrsson:  (Axlar)-Björn,  Böðvar, 
Eyjólfr  Gunnar,  Hávarðr,  Jón, 
59* 


932 


REGISTR. 


Kolbeinn,  Marteinn,  Mattheus. 
Nikulás.  Oddr,  Ólafr,  Rabel, 
Sveinn,  Teitr,  þorgils. 

Petrus  biskup  af  Armenialandi  148. 
149. 

Petrus  Haghedorp  notarius  (1399) 
730, 

Petter,  sjá  Pétr. 

Phared  (sbr.  Dareth,  Fareth)  10. 

Philipps  safn  í  Thirlstaine  House 
655. 

Pilippus,  sjá  og  sbr.  Filippus. 

Philippus  Hallsteinsson  Svíakon- 
ungr  31. 

Philippus  &  Jacobus  432. 

píka,  píkur  481,  752. 

piltar  Hólastaðar  407. 

pína  616,  703. 

Pingel,  Chr.,  amtmaðr  779. 

pípur  að  sungið  er  við,  sjá  söngr. 

píslarvottar  (sbr.  martyres)  186. 
338. 

piscatura  (fiski)  767,  769,  7702. 

pistlar  151.    Sjá  kirkja. 

plágan,  stóra  plága,  pláguár,  plágu- 
vetr  (=  svarti  dauði,  erlendis 
1350;  á  íslandi  (1402—1404) 
50,  52,  5102,  578,  680,  683,  715, 
720. 

plumbum  (sbr.  bly")  203. 

Polycarpus  hinn  helgi  381. 

Pommern,  sjá  Eiríkr  konungr  af 
Pommern. 

Pontianus  Ólafsson  prestr  í  Kálf- 
holti  (1386—1398  eða  leingr) 
394,  632,  636. 

porcio  ecclesiæ,  porcioreikningr 
115',  165,  176,  193,  194,  195, 
223,  250,  257,  259,  261,  262, 
263,  264,  266,  3012,  304,  305, 
3182,  3293,  339,  3432,  404,  405, 
451,  475,  506,  5132,  516,  517, 
5182,  519,  521,  523,  524,  5252, 
526,  527,  528,  Ö298,  531,  532, 
534,  535,  537,  539,  540,  54L 
5422,  543,  544',    545,   547,  5482, 


549,  550,  551,  552,  556»,  557, 
558.  559,  560,  562,  563',  570, 
572,  576,  578,  5822,  585,  586. 
587.  5892,  590,  594,  600',  605. 
612,  620,  652,  659,  702,  707, 
754. 

postuli,  postular  151,  186.  — 
postulamessur  540,  594.  —  post- 
ullegt  sæti  113,  489,  490,  505, 
507,  509.  602,  611.  —  postulleg 
trú  470. 

pottr,  sjá  búsgagn. 

prédikan  92—93,  615. 

prékaralifnaðr  459.  460. 

prerogativa  59. 

presbyteri  58.  59,  60,  61,  64, 
1512. 

prestabúr.  sjá  húsakynni. 

Prestabúra,  griðkona  á  Hólum 
(1388)  415. 

prestr,  prestar  (í  hverskonar  merk- 
ingu)  1,  9,  32,  48,  51,  52,  65— 
67,  69,  71,  74,  76-77,  78,  79, 
80,  82,  852,  86,  872,  88,  892,  90, 
92,  93,  94,  95,  99,  101,  1034, 
1053,  107",  109,  1102,  1132,  118 
—119,  120,  121,  122,  1242,  125, 
127,  128,  129,  130,  131,  1432, 
145,  1462,  151  (opt),  1572,  1582. 
159,  160,  1613:  1622,  163»,  164», 
1658,  1662,  167,  1683,  169J,  170, 
171,  172,  173,  1742,  175,  1762, 
185,  186,  188,  189,  193»,  194, 
1953,  1972,  207,  209,  217  (opt), 
2183,  219,  223,  224,  2272,  228, 
229,  2312,  232,  2332,  234,  235. 
237,  238,  240,  241^  2422,  243 
2442,  246»,  248,  2492,  250, 
2512,  258»,  261,  262,  263,  264-, 
2652,  2662,  267a,  270,  292,  293, 
301,  302  (opt),  303»,  304,  305, 
306 \  313,  324,  330,  331.  3332, 
3382,  340,  342,  365,  366J  3833, 
391,  392,  4032,  404,  405,  418, 
426,  4352,  436,  439,  443,  446. 
453,  462,    463,    464,    466,    4692. 


REGISTR. 


933 


470  (opt),  471,  4722,  4732,  4742, 
475',  477,  484,  487,  507,  512, 
513,  514,  516,  517,  5182,  5202. 
521,  523,  524,  5253,  5263,  530 
(opt),  5323,  533,  5352,  5362,  5374, 
5392,  5402,  5412,  5423,  5433,  544, 
545,  546,  547,  5482,  549,  5502, 
5512,  552.  5532,  554,  5552,  557, 
5582,  5592,  560,  5612,  563',  5642, 
5652,  570,  571,  572,  5732,  574, 
576,  578,  581,  582,  5832,  584, 
5853,  586,  5873,  590,  5932,  594 
(opt),  596,  599,  605,  615  (opt), 
616  (opt),  623,  635,  643,  671, 
680,  6812,  683,  686,  702,  706, 
708.  731,  754.  Sbr.  heimaprestr, 
söngprestr,  ölmusuprestr. 

Presthólar,  sjá  Hólar  í  Gnúpa- 
sveit. 

Prestsbakki  Strandasýslu  96. 

prettir  625. 

Priamus  höfuðkonungr  í  Tróju  6, 
11. 

primsigning  151. 

prior  186,  764,  765.  —  priorissa 
752. 

privilegia  441,  664,  673',  696, 
764. 

processus  179,  180. 

procurator  59,  65. 

próf,  próftaka  10,  54,  254,  308, 
339,  353,  3742,  388,  3894,  662, 
6632,  664',  668,  689,  714,  738, 
740,  743,  745  (opt),  746',  747, 
760. 

prófastr,  prófastsdæmi  52,  93,  94, 
128,  129,  130,  257,  303,  319, 
362,  392,  465,  466',  467,  468, 
4692,  471,  4722,  473,  474,  616*, 
659,  675. 

prófenta.  prófentugjöf,  prófentu- 
samningr,  prófentumaðr  180,  201, 
296,  298,  354',  3572,  358,  445, 
4972,  498»,  499,  500',  5053,  640, 
641,  715,  728,  730,  766. 

profestum,    profesta     (aðfarardagr 


hátíðar)     147,    148,    220,    250, 

277,    330,    336,    352,    365,   377, 

391,    424,    490,    506,   513,    535, 

620,  710. 
Protus  &  Iacinglus  martyres  253. 
próventa,  sjá  prófenta. 
præbendæ,    prebendarius    62,    64. 

Sjá  prófenta. 
præfectus  (hirðstjóri)  672. 
præpositus  52,  205,  sjá  prófastr. 
psaltari  358,  671.     Sjá  kirkja. 
pund  sterling  enskra    peninga  67, 

115. 
pundari,  sjá  búsgagn. 
pungr  (punkr),    pungar   522,    534, 

5552,  567,  570,  574.  651.  —  silki- 

pungar  288,  612. 
purificacio    beatæ    Mariæ    virginis 

66,  623.     Sbr.  festum. 
purpuri  152. 
Puti,  húskarl  á  Hólum  (1388)  414, 

417,  418. 
pytla,  sjá  búsgagn. 
pyttr  111. 

pæingr,  sjá  peningar. 
pœna  59,  61. 
pœnitencia,  sjá  penitencia. 

Quantalaus  jörð  714. 
quartel,  sjá  kvartel. 
Quatuor  coronati  201. 
Quintinus  martyr  365. 
quittancia  204,  sjá  kvittancia. 

Rabel  Pétrsson  meistari,  fyrsti 
lutherski  biskup  í  Björgvin  49. 

ráð  (ríkisráð)  179,  2993,  300,  3612, 
3673,  3702. 

ráð  (ráðsmenska(  717. 

Ráðbarðaholt  í  Hvammssveit  9. 

ráðgjafi  300. 

ráðskona  500,  501. 

ráðsmenn,  ráðmenn  54,  178,  2522, 
253,  276,  277,  316',  333,  3342, 
335,  357,  372,  392.  405—419, 
428-431,  490,    498,    5052,    635, 


934 


REGISTR. 


641,  690,  7252,  726,  741.  -  ráðs- 

menska  717. 
ráðspjöll  (kvenna)  1422. 
rafabelti  289. 

Raffuvík,  sjá  Ráfuvík,  Raufvík. 
Rafm,  sjá  Hrafn. 
Rafn,  sjá  Hrafn. 
Ráfuvík    (Raufvík)    á  Snæfellsnesi 

112,  210. 
Ragnar  biskup    af   Hamri    22,  36, 

41,  46. 
Ragnar  biskup  í  Ósló  22. 
Ragnar  biskup  í  þrándheimi  20,  25, 

35,  40.  49. 
Ragnar  loðbrók    Danakonungr  28, 

30. 
Ragnarsson:  þorsteinn. 
Ragnheiðr  Einarsdóttir,    Eiríksson- 

ar  (1405)  702. 
Ragnheiðr  kona  Jóns  ölafssonar  í 

Hólum  í  Eyjafirði  (1375)  296. 
Ragnheiðr   kona    Magnúsar  Gizur- 

arsonar  (1385)  382,  383. 
Ragnheiðr    kona    Ólafs    þorsteins- 

sonar  (1375)  293. 
Ragnhildr  drottning  28. 
Ragnhildr  Eiríksdóttir  prests   þor- 

steinssonar  (f.  1636)  191. 
Ragnhildr    Karlsdóttir    frá    Eiðum 

496. 
Ragnhildr  Pálsdóttir,  Porvarðsson- 

ar  frá  Eiðum  495. 
Ragnhildr     Steingrímsdóttir     kona 

Andrésar  bagga  (1392)  479—480. 
Ragnheiðr    Sæmundardóttir    (1406) 

713. 
rak,  rök  (kertarök)  465,  474. 
raketum  612. 
Ramn,  sjá  Hrafn. 
rán  94. 

Ranastaðir,  sjá  Hranastaðir. 
Rangá  á  Ragnárvöllum  636. 
Rangagjögr  á  Suðrnesjum  3,    221, 

340,  341.1) 


')  í  II.  bindi  er  það  talið  í   Grindavík,  en 


Rangali  í  ísafjarðarsyslu  16. 
Rangárvellir    264,    266,   635,   649, 

713. 
Rangárþing  77,  2152.  258,  263,  264, 

394,  646. 
Rannveig  Einarsdóttir,    ólafssonar 

(1415)  759-760. 
Rannveigarstaðir  í  Skagafirði  409. 
raptviðarhögg  141,  702. 
rasura  (á  bréfi)  399. 
Rauðaflag  á  Skógarströnd  137. 
Rauðafoss  í  Eystrahrepp  380. 
Rauðagnúpr  (Rauðignúpr)  á  Sléttu 

579. 
Rauðalækr  í  Árneshreppi  í  Stranda- 

sýslu  106. 
Rauðalækr  í  Eystrahrepp  380. 
Rauðalækr  i  Flókadal  483. 
Rauðalækr    (Rauðilækr)    í    Héraði 

(Öræfum)  401. 
Rauðalækr  í  Holtum  267. 
Rauðalækr  á  Skógarströnd  348. 
Rauðaskriða  í  Blönduhlíð  564. 
Rauðaskriða  í  Hólabyrðu  610. 
Rauðaskriða    á    Skaga    170,    171. 

532.  546,  599,  601,  654. 
Rauðaskriða  í   Steingrímsfirði  631. 
rauðasmiðja  (á  Grenjaðarstað  1406) 

711. 
Raudasteinn  í  Svínadal  í  Dalasýslu 

729. 
Rauðisandr  á  Barðaströnd  19,  192, 

698,  775. 
Rauðkolluhóll  nyrðra  10. 
Rauðsdalshólmar  fyrir  Barðaströnd 

301. 
Rauðseyjar  á  Breiðafirði  660. 
Rauðshólar  í  Vopnafirði  232,   236. 
Rauðúlfr,  Roðólfr,  sjá  Hroðólfr. 
Rauf  í  Húsavíkrhreppi  í  Suðr-þing- 

eyjarsýslu  580. 
Rauf  í  Raufarbergi  3882. 
Rauf  í  Trékyllisvík  105.   328.  633. 


af  Kálfatjamar  bréfum   er  að  sjá,    að   það  sé 
á  Vatnsleysuströnd. 


REGISTR. 


935 


Raufarberg    eystra    megin    Skaga- 

fjarðar  (í    Sléttuhlíð)  2782,    281, 

2822,  285,  2862,  318. 
Raufarberg     vestanmegin     Skaga- 

fjarðar  (á  Reykjaströnd)  337,  388. 

390. 
Raufarhöfn  á  Sléttu  580,  586. 
Raufvík  (Raffuvík,  Ráfuvík)  á  Snæ- 

fellsnesi  112,  210. 
Raumaríki  í  Noregi  30. 
Raumdælafylki  í  Noregi  29. 
raun,  Raun,  sjá  hraun.  Hraun. 
refill,  reflar  353,    6852,    687,    710. 

Sjá  húsbúnaðr,  kirkja.    —    refil- 

saumr,  sjá  hannyrðir. 
Refsá   í    Suðr-þingeyjarsýslu    458, 

459. 
Refstaðir  í  Vopnafirði   232,    235— 

237.  638. 
refst,  refsing  691,  692,    693,    694, 

695. 
Reginleif   í    Aðaldal    (fyrir    1397) 

618. 
registrum  (kirkna)  453,    561,    582, 

611,  710. 
regla,  regluhald  153,  752. 
regnum  62,  203,  672. 
reið    (sbr.     áreið)    129,    292,    321, 

324,    382,    443,    470,    506,   507, 

508,  509,  7123.  —  reiðgötur  240, 

331,  345,  346,  356,  421,  484,  565, 

631. 
reiða  (öll)  69. 
Reiðarr,  sjá  Hreiðar. 
reiði  (skipreiði)  614. 
reiðingr  500. 
reiðr,  sjá  hreiðr. 
reiðskapr  735. 

Reiðslugil  í  Skagafjarðardölum  565. 
reiðupeningar  241. 
Reíkarhóll  í  Skagafirði  712. 
reikningr,     reikningar,     reiknings- 

skapr    66-67,    145,    147,    187, 

195,    290,    323,    355,    365,    405, 

441,    481,    506,    523,    525,    530, 

533,    535,    537,    543,    544,    550, 


557,  561,  563,  570,  574,  578, 
584,  587,  588,  590,  605,  611, 
616,  617,  641,  649,  658,  6772. 
687,  699,  705,  710,  719,  738, 
739,  762. 

Rein  í  Hegranesi  408,  413. 

Reinaldr  biskup  í  Stafangri  21,  26, 
37,  42.  46, 

Reinallr,  sjá  Reinaldr. 

reingi  (sbr.  hvalr,  matr)  458. 

Reinhald  46,  sjá  Reinaldr. 

reip,  sjá  búsgagn. 

Reisubók  (Ferðabók,  Itinerarium) 
Björns  Jórsalafara  433 — 439. 

reitr,  reitir  197,  251,  330. 

Rekavík  á  Hornströndum  106,  633. 
—  á  bak  Látrum  702. 

reki,  rekar,  rekabréf,  rekagögn. 
rekamáldagi,  rekamark,  rekaskrá, 
rekaskipti,  sbr.  samreki,  trjá- 
reki,  viðreki  (sbr.  hvalr,  viðr) 
2,  3,  4,  56—57,  65,  81,  82,  83, 
84,  88,  91,  97,  102,  1052,  106 
(opt),  107,  112,  131,  134  (opt), 
135,  136,  141,  1552,  156,  1572, 
160,  162,  165«,  169,  171,  173, 
176,  189,  1903,  193,  197,  199, 
221s,  225,  227,  230,  233,  236, 
238,  2403,  241,  243,  250,  258, 
273,  274,  276,  277  (opt),  278 
(opt),  279  (opt),  2802,  281  (opt), 
282  (opt),  283  (opt),  284  (opt), 
285  (opt),  286  (opt),  287,  288, 
294,  301,  '305,  307 8,  3083,  323, 
324,  327  (opt),  3302,  3313,  332a, 
335,  337',  338,  3404,  3412,  345, 
3483,  351,  3563,  3662,  374,  3754, 
387,  3883,  3892,  3902,  393a,  396, 
401,  420,  4312,  444,  455,  456, 
457,  4582,  4592,  484,  500,  5122, 
515,  5203,  5312,  533',  534,  540, 
542,  5482,  5494,  5504,  5524,  554, 
555,  566',  5683,  570,  572,  575, 
576,  579  (opt),  580  (opt),  5853, 
5862,  588,  598,  594,  596,  5992, 
600,  601',    602,    606,    622,    627, 


936 


REGISTR. 


632,    633  (opt),    634  (opt),    635,  |  Reyðará  (nú:  Rauðará)  við  Reykj 


638,  641,  646,  647',  651,  6522, !   vík)  598. 

683,  6853,  702,  706,  7152,  731, 1  Reyðará 

750',  754  (opt),  766,  775.  —   285. 

smáreki  3872.  553.  —   rekamaðr  |  Reyðará  á  Tjörnesi  583. 


í     Siglufirði     277,     282, 


281,  285.    -    rekaviðr   99,  235. 

—  rekhvalr  280,  285. 
rekkja,     rekkjuklæði,    rekkjuvoðir, 

sjá  sæng,  sængrklæði. 
rekstr,  rekstrar   (sbr.  nautpeningr, 

sauðpeningr)  170..  228,  4572,  514, 

538,  546.  576,  6432. 
Rekun  (sbr.  Zeckimm)  5. 
rekur,  sjá  amboð. 


Reyðarfjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  14. 
Reyðarlækr,    landamerki    Víðidals- 

tungu  539,  594. 
reyðr  (reyðarhvalr)  435. 
Reykehólar  166,  sjá  Reynihólar. 
reykelsi  151,   156,  165,    166.    171. 

177,    265,    267,    289,    338,    518, 

522,    531,    533,    535,    537,  600, 

613Í  659. 


reliquiæ  161,  243,    259,    288,  403,   Reykhólar  (Reykjahólar)    í    Reyk- 

hólasveit  427,  428,  7382,  740,  741. 

742,  743»,  7442,  745,  774. 
Reykholt,  sjá  Reykjaholt. 
Reykhverfingar     í     þingeyjarsyslu 

582. 
Reykir  í  Fljótum  315-316,  617. 
Reykir    í    Hólahrepp    í    Skagafirði 

410,  429. 
Reykir  í  Hrútafirði  454.  455. 
Reykir    í    Miðfirði   478,    536,    678, 

679. 
Reykir  í  Mosfellssveit  220,  343. 
Reykir  á  Reykjaströnd  í  Skagafirði 

336,  337,  388,  485. 
Reykir  í  Suðr-þingeyjarssýslu  581. 
Reykir    í  Tungusveit    í    Skagafirði 

175—176,    271—273,    319,    509, 

530—531,  565.    —   Reykjamenn 

273. 


446,  5222,  534,  552,  555,  5592' 
563,  570,  574,  612,  651. 

Remigius  hinn  helgi  290.  490. 

renningar  (sbr.  rekar,  viðr)  165, 
193,  230,  634. 

renta  732. 

repignoranda  479. 

Reppisá  í  Ólafsfirði  127. 

rétt,  réttir,  réttarhald  114,  158, 
159,  269.  4632,  544,  728.  — 
réttarstaðr  7292.     Sbr.  lögrétt. 

Réttarholt  í  Skagafirði  408,  429, 
431. 

Réttarvatn.  landamerki  Kalmans- 
tungu  624. 

réttr,  réttarpróf  255,  370,  372,  472, 
487,  649,  664,  667,  668.  669, 
698,  746,  747.  —  gamall  réttr 
178.    —    réttr  kvenna  1422.    - 


réttarbætr  75—76,  178—179,  299   Reykjadalr  (=  Lundareykjadalr)  í 


—300,  361-362,  367—371,  432, 
692,  734. 

réttsýni,  réttsýnis  (sbr.  sjónhend- 
ing)  10,  54,  1804,  254',  295, 
3184,  331,  3322,  337,  352,  356', 
3642,  398,  421  (opt),  446,  477», 
504,  538.  539,  540,  564,  592, 
5942,  620  (opt),  6212,  645,  6502, 
6523,  6632,  674,  707,  71 23. 

réttugheit  371. 


Borgarfirði  222,  248,  249,  352. 
Reykjadalr,  Reykjardalr  (=  Reyk- 

holtsdalr)      í      Borgarfirði     371, 

619. 
Reykjadalr    (Reykjardalr)    í    Suðr- 

þingeyjarþingi  116,  133,  352,  485, 

578.  676. 
Reykjaheiði    í    Suðr-þingeyjarsyslu 

681. 
Reykjahlíð  við    Mývatn    507,    508, 

584-585,  681,  686. 


REGISTR. 


937 


Reykjahólar,  sjá  Reykhólar. 

Reykjaholt  (Reykholt)  í  Borgaríirði 
12,  82,  122-123,  136,  211,  222, 
224,  481-483,  502—503,  619, 
626.  —  Reykjaholtssel  626. 

Reykjanes  í  Barðastrandarsýslu 
196. 

Reykjanes  (Reyikkianess)  í  Eystra- 
hrepp  380. 

Reykjanes  í  Reykhólasveit  738, 
741,  743,  744,  745. 

Reykjanes  á  Rosmhvalanesi  17, 
18,  192. 

Reykjanes  á  Ströndum  106,  230, 
326,  327,  633. 

Reykjardalr,  sjá  Reykjadalr. 

Reykjarfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
376. 

Reykjarfjörðr  á  Hornstöndum  16, 
135(?),  324. 

Reykjarfjörðr  í  Strandasýslu  16, 
135(?). 

Reykjarhóll  í  Fljótum  278,  282, 
286. 

Reykjarvík  í  Strandasýslu  135. 

Reykjaskarð,  landamerki  Vatnshlíð- 
ar  10,  712. 

Reykjatunga  í  Miðfirði  164,  536. 

Reykjavík  á  Seltjarnarnesi  510. 

Reynibugr  í  Berufirði  eystra  233. 

Reynifell  á  Rangárvöllum  219, 
269. 

Reynihólar  (Reykihólar,  Reynshól- 
ar)  í  Miðfirði  166,  535. 

Reynikelda  (Reinerkelda)  á  Skarðs- 
strönd  660. 

Reynistaðr,  Reyni(s)ness  staðr, 
staðr  í  Reyni(s)nesi,  staðr  (stath) 
í  Skagafirði  (Rænines,  Ræyni- 
nes,  Ræynisnes),  Reynistaðar- 
klaustr  185,  276—277,  2802,  2842, 
285,  317,  334,  336,  351,  354, 
357—358,  366,  371-372,  381, 
392,  425,  429,  442,  443,  496— 
499,  604,    611,    636,    637,  640- 


641,    665,    666,    685,    717—719, 

741,  751—752. 
Reynivellir  í  Hornafirði  234,  244. 
Reynivellir  í  Kjós  70—71,  219. 
Richemondia  (Richmond)    á   Bret- 

landi  766,  767. 
riddari,  riddarar   46,  49,  367,  368, 

3702,  704. 
Rif  fyrir  Barðaströnd  301 . 
Rif  undir  Jökli  112. 
Rifsker  við  Reykjanes    í  Stranda- 

sýslu  106,  633. 
Rifsreki  á  Sléttu  580. 
Rifsteinar  (sbr.  Rifsker)  í  Stranda- 

sýslu  135. 
ríki    121,    178,    362.     —    ríkisráð 

367,  3683,  369,  370,    Sbr.  ráð. 
ríkir  menn  362. 
Rímbegla  308,  310. 
rímbók  652.     Sbr.  kirkja. 
rimi,  rimar  111,  380. 
Rinansey  (Rinarsey)  í   Orkneyjum 

50. 
Ríp    í    Hegranesi    507,    509,   510, 

529. 
ripting   255,    293,    316,    337,   462, 

626,    640,    647.      Sbr.    lagaript- 

ing. 
Risamýri  í  Blönduhlíð  252—253. 
Rísey,  sjá  Hrísey. 
rist,  sjá  búsgagn. 
rjáfr  (á  stofu)  317. 
Rjúpnadalr  í  Hornafirði  243. 
Roðólfr,  sjá  Hroðólfr. 
róðr  235. 
Rodserning    biskup    á    Færeyjum 

50. 
Rófa  í  Miðfirði  164. 
Rófá,  sjá  Hrófá. 
Rófuskarðsá    í    Víðidalstunguafrétt 

539,  594. 
Rói,  sjá  Hrói. 
Bólfr,  sjá  Hrólfr. 
Rólfsey,  sjá  Hiólfsey. 
rolla  382. 


938 


REGISTR. 


Róm,   Roma,    Rómaborg    55,    162, 

437,  459,  460,  461,  672,  751.  — 

—  Rómferð  436.   —  Rómaskattr 

615. 
Roofuaholl,  sjá  Rovohóll. 
Roskildæ,  Roskíldensis,  sjá  Hróars- 

kelda. 
rosmer,  sjá  rostungr. 
Rosmhvalanes    í     Gullbringusýslu 

221,  256,  372,  690,  751. 
Rossatungur,  sjá  Hrossatungur. 
Rosstunga.  sjá  Hrosstunga. 
rostgjörð  82  (=  saltgerð?  =  naust- 

gjörð?). 
rostungr,     rostungar     (sbr.     tönn) 

436,  438,  550. 
Rótafjall  í  Héraði  milli  Sanda  401. 
Rovohóll    (Rouohooll,    Roofuaholl) 

í  Skagafirði  489,1)  777. 
Rucia  (sbr.  Ruscia)  5. 
Rúðólfr,  sjá  Hroðólfr. 
Rúfeyjar  á  Breiðafirði  655. 
Rugludalr  (Rygludalr)  í  Húnavatns- 

sýslu  452,  453. 
Rulzey  í  Færeyjum  52. 
rúmheilagt,  rúmhelgir    dagar    168, 

3022,  540,  571,  594,  616. 
Runólfr  Bergþórsson  prestr  í  Fagra- 

nesi  (1389—1394  eða  leingr)  488. 

563. 
Runólfr  Hildibrandsson  (1360)  146. 
Runólfr     Jónsson    í    Gunnarsholti 

(1398)  635-636. 
Runólfr  ólafsson  ábóti  í  Viðey  29, 

154,  311. 
Runólfr    Runólfsson     í     Skálholti 

(1737)  631. 
Runólfr  Sighvatsson  ábóti  31,  312. 
Runólfr  Sigmundarson  ábóti  í  Veri 

29,  154,  312. 
Runólfr  Sturluson  í  Eyjafirði  (1399 

—1410)  642—643,  733. 
Runólfsson:    Höskuldr,    Jón,    Kári, 


')  Sumar  pap(.ír.-afskriptir  þossa  bréís  nefna 
jörðina  Konnhól. 


Magnús.  Páll,  Runólfr,  Porgrímr, 

þorlákr,  Porsteinn. 
Rúnuskáli  í  Borgarfirði   eystra  97. 
Ruscia  (sbr.  Rucia)  5. 
rúst  3982.     Sbr.  garðrúst. 
rút-,  Rút-,  sjá  hrút-,  Hrút-. 
Bygjafylki  í  Noregi  29. 
Rædar,  sjá  Hreiðar. 
Ræfilsson:  Eiríkr. 
Ræiðr,  sjá  Hreiðar. 
Rækiarhlíð,  sjá  Reykjahlíð. 
Rænines,  Ræynines,  Ræynisnes.  sjá 

Reynistaðr. 
Rögnvaldr    Ólafsson    Svíakonungr 

31. 
Rögnvaldsdóttir:  Guðrún. 
Rögnvaldsey  í  Orkneyjum  51, 
Rögnvaldsson:  Eiríkr,  ólafr. 

Sabinensis,  sjá  Vilhelmus. 

Sabínuvík  á  Fellsströnd  364. 

sacerdos  (sbr.  prestr)  61,  63.  — 
sacerdotale  officium  129.  — 
sacerdotium  460. 

sacramentum.  sacramenta  60,  61, 
64.  93,  94,  470,  732. 

sacrarium  handklæði  615,  sjá 
kirkja, 

sacrilegium  62. 

Sagine  (Sagme)  406,  413.  sjá 
Brandr  Sagine. 

sakareyrir,  sjá  sök. 

Sakka  í  Svarfaðardal  753—754. 

sal,  söl  (fyrsta,  annað,  þriðja  og 
fjórða  sal,  þriggja  ára  söl,  sala- 
tími  =  eindagi)  53,  337,  377, 
3782,  3832,  3992,  427,  462,  487, 
707. 

sál,  sála:  sálugjafir  156,  554,  561, 
670,  684,  700,  709.  —  sáluháski 
207.  —  sáluhjálp  386.  680.  701. 
—  sálumessa,  sálutíðir  1,  103, 
104,  151,  167,  168,  1852.  366, 
391 2,  3923.  4532,  524,  5382,  571, 
593s,  683,  685.  7022. 

sala,  sölur.  sjá  kaup. 


REGISTR. 


939 


Salgerðr  kona  Bjarnar   Ólafssonar 

á  Hvalsnesi  (1370)  256. 
Salgerðr  Eyjólfsdóttir  (1369)  255. 
Salgerðr  Jónsdóttir  frá  Ási  8. 
Salomon    Brandsson    (Haukssonar, 

faðir  Auðunar  ríka  í  Borgarfirði?, 

1398)  626. 
Salomon  maðr  Guðrúnar  Ólafsdótt- 

ur  435. 
Salomon  þóraldason  biskup  í  ósló 

37,  41,  45,  56,  65, 
Salomonsdóttir :  Gyða. 
Salomonsson:  Auðun,  þormóðr. 
salser,  sbr.  kirkja,  sjá  búsgagn. 
salt  151.  —  saltfjara  97.   —  salt- 

gerð  82.  Sbr.  rostgerð(?).  —  salt- 

fat,  sjá  búsgagn.  —   saltker,  sjá 

búsgagn.  —  saltkross  571. 
saltari,  sjá  psaltari. 
Salthólmi  í  Skagafirði  420. 
Salthöfðafjara  í  Héraði  milli  Sanda 

401. 
Saltnes  í  Norðr-þingeyjarsýslu  552. 

—  Saltnesgarðr  134—135. 
Saltnes  á  Skógarströnd  348. 
Saltneshólmr  i  Strandasýslu  230. 
Saltvík  í  Hrútafirði  165,  549. 
Saltvík  á  Kjalarnesi  598. 
sálún  418.     Sjá  klæði,  klæðaefni. 
sambeit  1142.  317,    491,   625,  640, 

754.     Sb.  beit. 
Sambeit,     rekaland     Eydalakirkju 

240. 
sambæn  682. 
samhvíla  við  konu  151. 
samlög  56—57,  273,  316,  3752. 
samreki  742. 
Sámsson:  þorgeir. 
Sámstaðaskógr  vestra  137. 
Sámstaðir  í  Fljótshlíð  219,  268. 
Sámstaðir    í  Hvítársíðu    624,    625, 

626.     —     Sámstaða    sel(jagata) 

625. 
Samtýni  í  Kræklingahlíð  620. 
sancti    (helgir   menn,    sbr.    omnes 

sancti  683,  70,  102.  160,  161, 1633, 


164J,  167,    174—175,    177',  193. 

197»,  242,    260,    331,    401,    482, 

503,  516,    517,    519,    520»,    522, 

523,  526,    527T,  5292,  530,  53P, 

5372,  5425,  545,   546,    548,    553^ 

5562,  558,  560,    5632,    564,    566, 

567,  569,  5712,    572,    5733,    575, 

5772,  580,  583*,   584,    586,    587, 

588,  5902,  612,  657*. 
Sandá  í  þistilsfirði  2,  134,  335.  — 

Sandárós  2. 
sandalia  288,  612. 
Sandar  í  Dýrafirði  126,  227. 
Sandar  undir  Eyjafjöllum  262, 
Sandbrekka  í  Útmannasveit  238.  — 

Sandbrekkumenn  238. 
Sandeingisskurðr  í  Skagafirði  7122. 
Sandey  á  Færeyjum  51. 
Sandey  í  Orkneyjum  50. 
Sandeyjar  á  Breiðafirði    195,    773, 

774. 
Sandeyri  á  Snæfjallaströnd    704 — 

705. 
Sandfell  í  Axarfirði  652. 
Sandfell  á  Stórasandi  538,  593. 
Sandfell,  skógarland  frá  Vallanesi 

237, 
Sandfellshagi  í  Axarfirði  754. 
Sandfellshlíð  í  Kjós  70. 
Sandfellsmenn  í  Öræfum  401. 
Sandhaugar  í  Bárðardal  572. 
Sandgerði  á  Bosmhvalanesi  255. 
Sandhólar  í  Eyjafirði  524. 
Sandhólar  á  Tjörnesi  4.  —  Sand- 

hólareki  4. 
Sandkrókr  á  Langanesi  156,  554. 
Sandlækjarós  á  Skagaströnd  398. 
sandr,  sandar  388,  538,  572,  5793, 

585',  589»,  592,  650,  652.     Sbr. 

Sandr. 
Sandr,  reka-  og  beitarland  frá  Desj  - 

armýri  972. 
Sandr  (Stórisandr)  538,  593. 
Sandr við  Skjálfandafljót(sbr.  Fljóts- 

sandr)  572,  579. 


940 


REGISTR. 


Sandr  (í  Axarfirði)  589,    651,  652,  | 

754. 
Sandr  í  Kelduhverfi  5852. 
Sandsendi  í  þistilsfirði  2,  134. 
Sandshorn  í  Fjörðum  570. 
Sandvík  undir  Jökli,  sbr.  Sauðvík, 

sjá  Skarfsvík. 
Sandvík  á  Skaga  280\  2842,  520. 
Sandvík,  rekamark  Staðarhólskirkju 

79. 
sannindavitni  737. 
sár.  sáir,  sjá  búsgagn. 
Sáta  á  Skógarströnd  137. 
sáttir  53,  116,  664. 
sáttmál,    sáttmáli    122,    691,    695, 

754. 
Saturnus  á  Krít  5,  11. 
Sauðá  í  Skagafirði  337,  426,  500— 

501,  530. 
Sauðá  í  Þistilsfirði  134,  652. 
Sauðabólsás  á  landamerkjum  Hof- 

staða  og  Lágafells  345,    346.  — 

Sauðabólsholt  345,  346. 
Sauðadalr,  jörð    í    Húnavatnssýslu 

166,  251,  535. 
Sauðadalsá  á  Vatnsnesi    169,    499 

-500,  505,  540,  594. 
Sauðafell    í    Dalasýslu     99—100, 

227. 
Sauðanes  hvorttveggja  í  Húnavatns- 

sýslu  275—276. 
Sauðanes  á  Langanesi  2,  134,  155 

—156,  507,  508,  510,   554-555, 

577,  686.  —  Sauðanes  hið  syðra 

155. 
Sauðanes  við  Súgandafjörð  324. 
Sauðanes  á  Upsaströnd   við   Eyja- 

fjörð  412. 
Sauðatungur  í  Flókadal  483. 
Sauðeyjar  fyrir  Barðaströnd  301. 
Sauðhagi  í  Vallanessþingum  237. 
Sauðholt  í  Víðidal  538,  592. 
Sauðhús    í    Laxárdal    í    Dalasýslu 

735,  736. 
Sauðhús  á  Skarðsströnd  660. 


Sauðhúslækr  í  Norðrárdal  166, 
535. 

sauðpeningr,  sauðfé,  fé,  fénaðr. 
fénaðarhöld.  smali.  búsmali  (sbr. 
búfé,  kvikfé,  gangandi  fé)  70, 
143.  251,  373»,  407,  491,  497, 
552,  585,  602,  616,  650,  691, 
692,  693,  694,  695,  707.  —  fé 
bælt  552.  —  gamalt  fé  112,586. 
—  vetrgamalt  fé  84,  166,  214, 
268,  290,  328,  407,  447,  462, 
525,  536,  573,  576,  597.  — 
ásauðr,  ær,  ærgildi,  ágildi  68, 
69,  70,  71,  81,  82,  83,  84,  87^ 
88,  89,  91,  97,  100,  103,  104, 
107.  108,  109.  1132,  114,  115, 
123,  124,  1262,  144,  1477,  156, 
1572,  158,  159,  1602,  161,  162, 
163^  1643,  165,  166,  1672.  168, 
169,  170,  171,  1722,  173», 
174,  175',  1763,  196,  212,  214', 
2163,  2174,  2184,  219»,  221,  222, 
2238,  2242,  225.  226*,  227.  228, 
230,  2312,  232*,  2338,  2345,  235*, 
236,  238,  2403,  2418,  242,  2432, 
244',  2452,  2462,  254,  258,  259, 
260,  261,  262,  263.  264,  2673, 
268,  270,  271,  2752.  2902,  2912, 
292,  2932,  298,  306,  328,  332,  333, 
334,  335,  336,  337,  342,  343, 
356,  359,  363,  373',  376,  381, 
383,  387,  3922,  394,  396,  4032, 
4042,  405,  407,  4123,  413  (opt), 
422,  426,  4307.  446,  451,  462, 
4772,  481,  483,  486,  488,  491, 
497,  498,  503,  5043,  506,  513, 
514,  515,  516,  518,  521,  522, 
525,  528,  530,  531,  532,  533, 
534,  535,  5363,  537,  5382,  5412, 
542,  5432,  544,  545,  f483,  5492, 
550,  5513,  552,  553,  555,  558, 
5612,  5623,  563,  5662,  567, 
569,  571,  572,  573,  574,  575, 
5782,  5822,  5842.  585.  587,  588, 
5932,  5972,  6002.  621,  622.  625, 
629,  6302,    632,    635.    645,    650 


REGÍSTR. 


941 


651,  6562,  6582,  6652,  687,  7078, 
711,  718,  749,  754,  7602,  774.  - 
málnytukúgildi  332,  735.  —  ær 
loðin  og  lembd  269.  —  ær  snögg 
og  geld  269.  —  geld  ær  (sbr. 
geldfé)  269,  417,  451,  632.  — 
krossær  413.  —  forustusauðr 
236.  —  geldfé,  geldfénaðr,  geld- 
fjárgangr,  geldfjárrekstr  68,  69, 
81,  83,  853,  111,  164,  173,  222, 
226,  241,  243,  254,  260,  271, 
292,  2982,  318,  324,  332,  3562, 
359,  381,  387,  396,  412,  4132, 
425,  426,  458,  462,  481,  486, 
488,  5022,  513,  514,  5152,  516, 
518,  521,  528,  532,  544,  549, 
555,  558,  561,  567,  572,  574, 
575,  578,  582,  584,  585,  587, 
588,  605,  6204,  622,  625,  6362, 
639,  643,  6502,  711,  715,  749, 
7602.  —  geldingar  (á  öllum  aldri) 
84,  214,  219,  269  (opt),  290, 
292,  328,  407  (opt),  413,  415, 
417,  428  (opt),  430,  451,  536, 
597,  658.  —  geldingsstiklar  407. 

—  gymbrar  337,  407  (opt),  415. 

—  hrúiar  (vetrgamlir,  tvævetrir, 
gamlir)  84,  97,  123,  212,  214, 
234,  235,  238,  245,  290,  328,  407 
(opt),  414  (opt),  4152,  4175,  4283, 
4305,  451,  483,  503,  632.  — 
hrúthagi  356.  —  lömb  70,  114, 
211»,  408,  416,  4305,  538,  583, 
593.  —  geldingslömb  430.  — 
lambgymbrar  337.  —  lambahöfn 
70,  552.  —  lambarekstr  295, 
298,  576,  605,  620.  —  Sbr. 
lambseldi.  —  sauðir  (vetrgaml- 
ir,  tvævetrir,  gamlir,  sbr.  for- 
ustusauðr,  geldingar)  70,  82, 
84,  85,  90-91,  92,  lll3,  123, 
140,  157,  159,  160,  165,  167J, 
171,  173,  174,  176,  177,  210, 
221,  238,  268,  269,  292,  295, 
324,  3332,  337,  342,  401,  407, 
41P,  413,  414  (opt),   415s,    416, 


417,  418,  4282,  430,  4512,  483. 
503,  516,  518,  525,  532,  533, 
536,  544,  548,  549,  551,  553, 
562,  563,  569,  579,  600,  622, 
629,  630,  6323,  650,  658,  774.  - 
fjármark  32,  261.  —  fjárbeit, 
sauðfjárbeit,  sauðhöfn,  sauða- 
höfn  83,  87,  141,  160,  250,  305, 
345,  380,  447,  457,  542.  -  sauða- 
leitir  425.  —  náttból  (fé)  140. 
—  fjárrekstr,  sauðarekstr  538, 
566,  593.  Sbr.  geldfé.  —  sauða- 
menn  159,  210,  410,  418,  544.  — 
sauðamannsvist  112.  —  sauða- 
slátr,  sauðakjöt  289,  435,  436, 
438.  —  sauðskinn  510.  Sbr. 
ærgjald  úr  Æðey. 

Sauðsker  á  Snæfellsnesi  112. 

Sauðtjörn  á  Skógarströnd  349. 

Sauðvík  undir  Jökli,  sbr.  Sandvík, 
sjá  Skarfsvík. 

Sauðvöllr    undir    Eyjafjöllum  262. 

Saurá  í  Strandasjslu  89,  230. 

Saurar  í  Hraunhrepp  á  Mýrum 
84. 

Saurar  á  Skaga  nyrðra  452. 

Saurar  í  Strandasj'slu  106,  633. 

saurblað  (á  bók)  451.- 

Saurbrú  (hvortveggja)  í  Eyjafirði 
524. 

Saurbær(inn)  í  Dalasýslu  79,  254, 
596.  —  Saurbæjarfjara  166,  196. 
535,  657. 

Saurbær  í  Eyjafirði  30,  154,  507, 
509,  510,  524—525,  642,  685. 

Saurbær  í  Fljótum  65,  66. 

Saurbær  í  Hólahrepp  í  Skagafirði 
410. 

Saurbær  á  Hvalfjarðarströnd  67 — 
68,  219,  223. 

Saurbær  á  Kjalarnesi  31  —  32,  215, 
219,  341—342. 

Saurbær  á  Langanesströndum  236. 

Saurbær  á  Rauðasandi  192  —  193, 
698,  775. 

Saurbær  í  Siglufirði  316. 


942 


REGISTR. 


Saurbær  í  Vatnsdal  1612.  541. 
Saurklif  í  Svartárdal  443,  463. 
Saurlátr    fyrir  Helgafellssveit  326. 
Saurlækr  í  Aðaldal  576. 
Saurriðugerði  í   Ljósavatnsþingum 

356.  446. 

Saurteigr  í  Saurbæjarlandi  í  Gríms- 
tungnaþingum  (sbr.  Sýrteigr)  161, 
541. 

Saurveisnastekkr  í  Pistilsfirði  2. 
134,  588. 

Saurveituholt  í  Flókadal  483. 

Saurkvir.  sjá  Sörkvir. 

Saxahvoll  undir  Jökli  109,  226, 
322—324,  347,  348. 

Saxhamrar  undir  Jökli  140. 

saxicolæ  438. 

Scaloltensis,  Scalotensis.  sjá  Skál- 
holt. 

Scardeburgh  á  Bretlandi  770. 

Scharensis  diocesis  205. 

Sebastianus  hinnhelgi:  Sebastian- 
us  kirkja  222.  —  Sebastianus- 
messa  566. 

secretum  (innsigli)  366,  764. 

Seila,  sjá  Seyla. 

sekkjagjald  361,  362»,  367,  3692, 
441,  442. 

sekt,  sektir  53,  73.  75,  94.  129, 
130,  182,  206,  390,  465,  466, 
467,  468,  469,  470.  471,  472, 
473,  475,  476,  628,  693,  694, 
6962,  709,  732,  764. 

sel,  selför,  seljörð,  selland,  selja- 
gjörð,  selstaða  88,  101.  111,  112, 
114,  123,  125,  137»,  140,  1442^ 
156,  161,  210,  237,  241,  251, 
253,  2542,    295,    306,    324,    340, 

357,  363,  379,  447»,  457,  486, 
488,  4974,  504,  541,  554,  566, 
573,  5792,  621,  6252,  639,  640, 
647,  6742.  -  selgötur  712.  — 
seltóptir  259. 

Sel    (Seljaland)    í     Helgafellssveit 
144—145,  326.  -  Seljahöfði  1442. 
Sel  í  Hraunhrepp  á  Mýrum  872. 


Sel  á  Seltjarnarnesi  220,  240. 
Selá  á  Árskógarströnd  515,  685. 
Selá  á  Skaga  280,  285. 
Selá  í  Steingrímsfirði  892,  230. 
Selárdalr  í  Arnarfirði  91—82.  775. 
Selárdalr  í  Steingrímsfirði  230. 
Selárdalr  í  Vopnafirði  639. 
Seldís  í  Holti  í  Fljótum  (1388)  417, 

•777. 
Selgarðr  i  Aðaldal  557,  618. 
Selgrímr  húskarl  á  Hólum    (1388) 

415. 
Selhvammr  í  Langadal  170.  546. 
selja  (viðr)  553. 
Selja  í  Noregi  26,  505.  —  Selienses 

513.  —  Sbr.  Seljumannamessa.  — 

Sbr.  socij  in  Selio. 
selja  (ílát),  sjá  búsgagn. 
Seljadalr  í  Víðvíkrsveit  488,  602. 
Seljadalsá  í  Arnarfirði  91. 
Seljadalsá    í  Norðrárdal    í    Skaga- 

firði  565. 
Seljagrafir    í  Hnappadalssýslu    83, 

305. 
Seljaland  undir    Eyjafjöllum    210, 

262. 
Seljaland  undir  Hafnarfjalli  223. 
Seljalækr  í  Skorradal  250. 
Seljárdalr  í  Eystrahrepp  380. 
Seljatjörn    (Selatjörn)    undir    Jökli 

139, 
Seljatunga  í  Hvítársíðu  625. 
Seljumannamessa    377.    512,    646. 

—  Seljumannavaka  563,  724. 
Sellátr  (sellátr?)  á  Breiðafirði  710. 
Sellátr  í  Vopnafirði  236. 
Sellón.  ey  á  Breiðafirði  326. 
Selnes  á  Skaga.  sjá  Selsnes. 
selr,    selir,    selveiði,   sellátr,    sela 

fyrirhlaup,  selver  83,    141,   185, 

197,  228,    23G2,    305,    3252,  330, 

339,  348,    364s,    3843,    420,  438, 

553,  579,  622,  710.   —    selabátr 

656.  —  selskinn  161.  Sbr.  orkna- 

dráp. 
Selsá  á  Skaga  412. 


REGISTR. 


943 


Seleyjarsíki  í  Skagaíirði  612. 
Selsholt  í  Skagaíirði  712. 
Selskarð  á  Álptanesi  220. 
Selsker  fyrir  Akranesi  81. 
Selsker  fyrir  Eyrarsveit  107. 
Selsker  fyrir  Skálmarnesi  1953. 
Selsnes  (Selnes)  á  Skaga  280,   285, 

412,  429. 
Selstaðagröf  á  Skógarströnd  349. 
Seltjarnarnes  í  Gullbringusýslu  220, 

339,  340. 
Seltjörn  á  Seltjarnarnesi  338,  340. 
Seltóptir  fyrir  Öxlum  (sbr.  seltópt- 

ir)  253—254. 
Selvík  á  Skaga  170,  171,  533,  546, 

595,  601,  654. 
Selvogar  í  Dýrafirði  330. 
Selvogr  í  Árnessýslu  212. 
semipáfi  152. 
Senningarvík  í  Suðr-íÞingeyjarsyslu 

456,  457,  458,  570,  575. 
Serból  330,  sjá  Sæból. 
Septem  fratres  535. 
Sescep  (Sesep)  6,  11. 
sess:  til  sess  og  til  sætis  667, 
Sesselja,  sjá  Cecilia. 
Setberg  í  Eyrarsveit  108,  226. 
Setberg  í  Hornafirði  243. 
Setberg  á  Skógarströnd  348,    349. 

—  Setbergsá  349. 
Setbergsklettr  á  Fljótssandi  356. 
Seth  sonr  Adams  5,  10. 
séttareiðr  724. 
Setuhraun,  kirkjujörð  frá  Hítardal 

84. 
Severinus  episcopus  &  martyr  184, 

605,  773. 
Seyðarfjörðr  í  Norðrmúlasýslu    14. 
Seyðisfjörðr    í    ísafjarðarsýslu  16, 

96,  211.  229,  325,  366,  427. 
Seyla  í  Skagafirði  606,  711—713. 
seymi  (hvalseymi)  627. 
sextán  daga  hald  306,  615. 
Síða(n)     í     Skaptafellssýslu      244, 

246. 
Síða  í  Vestrhópi  167. 


síðhempa  607.     Sbr.  klæði. 

Síðumúli  í  Hvítársíðu  224. 

síður  (nautakjöts)  614. 

sifskapr  744. 

Sigfreðr  biskup  af  Osló  42,  45. 

Sigfriðir,  sjá  Sigfreðr. 

Sigfús  Loðmundarson  8. 

Sigfús  Pálsson    í   Björgvin    (1409) 

726. 
Sigfússon:  Sæmundr. 
Sighurðr,  sjá  Sigvarðr. 
Sighvatr     Ásgrímsson     í    Miðfirði 

(1392)  478—479. 
Sighvatr     Hallsson,      Húnvetningr 

(1353)  71. 
Sighvatr   ísleifsson    vestra   (1401) 

660—661. 
Sighvatr  bóndi  á  Sjóvarborg  (1377, 

d.  fyrir  1389)  173. 
Sighvatr  Sturluson  á  Grund  13. 
Sighvatsson:  Auðun,  Bessi,  Björn, 

Jón,  Bunólfr. 
sigillum  65. 
sigling  178,  362»,  3682,    370,    436, 

438,  439,  440. 
Siglufjörðr   í    Eyjafjarðarsýslu    17, 

316,  772. 
Siglunes  við  Siglufjörð  18,  277,  282, 

285. 
Sigluvík  á  Hornströndum  366. 
Sigluvík    á     Svalbarðsströnd     570, 

681. 
Sigmundardóttir:  Björg. 
Sigmundarson :  Bjarni.  Hallr,  Har- 

aldr,  Jón,  Bunólfr,  Þorkell. 
Sigmundr  Einarsson  príor  í  Viðey 

311. 
Sigmundr     Guðmundarson     prestr 

(1380)  352. 
Sigmundr    Marteinsson    á    Skarðs- 

strönd  (1369—1401)  252,  665. 
Sigmundr  þ-orsteinsson  (1390)  449. 
Signar  biskup  á  Færeyjum  38,  43 

51. 
signet  291,  631,  700. 
signing  151. 


944 


EEGISTR. 


Signý  Benediksdóttir  kona    Snorra 

Steinssonar  (1384)  377—378. 
Signýjargata  í  Drangavík    á  Horn- 

ströndum  136. 
Signýjarstaðanes    ítak    frá    Sáms- 

stöðum  625. 
Sigríðarhólmr  á  Breiðafirði  656. 
Sigríðarstaðir  i  Vestrhópi  167.    — 

Sigríðarstaðasandr  179. 
Sigríðr  Bjarnardóttir,  Brynjólfsson- 

ar  (1392  og  þar  eptir)  434-485, 

720—721,  756. 
Sigríðr  Guðmundardóttir,  þorsteins- 

sonar,  á  Valþjófsstað  (1405)  705 

-706! 
Sigríðr   í    Holti    í    Fljótum    (1388) 

417. 
Sigríðr(?),    er     gefr    Höskuldstaða- 

kirkju  kú  601. 
Sigríðr,  kona    í    Skagafirði    (1389) 

430. 
Sigríðr    Sæmundardóttir,    systir    á 

Beynistað,  frændkona  séra  Björg- 

ólfs  (1413)  752. 
Sigríðr  Torfadóttir    (Konráðssonar, 

dótturdóttir  Hauks  Gunnarsson- 

ar    og    systir  Snorra    á  Ökrum, 

f.  1349,  á  lífi  1369)  254-255. 
Sigríðr  kona  Valgarðs    Loptssonar 

(1377)  317. 
Sigríðr  dóttir  þórdísar  Snorradótt- 

ur,  sjá  Steinunn. 
Sigtún  í  Eyjafirði  560. 
Sigurðardóttir :     Áslaug,      Cecilia, 

Helga,  Ósk. 
Sigurðarregistr  511. 
Sigurðarson:     Arngeir,    Árni,   Ás- 

grímr,  Auðfinnr,    Bjarni,    Einar, 

Gísli,  Guðmundr,Hákon.  Haraldr, 

Helgi,  Jón,  Magnús,  Oddr,  Ólafr. 

Pétr,  Snorri,   Sverrir,    Þórarinn, 

þórðr,  Þorgeir,  þorgils,  Þorlákr, 

Þorsteinn. 
Sigurðarstaðir      á     Melrakkasléttu 

580. 
Sigurðr  (c.  1530)  152. 


Sigurðr  Björnsson,    norrænn  maðr 

(1410)  731. 
Sigurðr  Björns3on,  lögmaðr  215. 
Sigurðr  Einarsson  prestr  á  Breiða- 

bólstað  (d.  1634)  190. 
Sigurðr  Erlingsson  tafsi  erkibiskup 

í  Niðarósi  21,  25,  35,  40,  49. 
Sigurðr  Eysteinsson  nyrðra  (1392) 

480. 
Sigurðr  Guðlaugsson   lögsagnari   í 

Snæfellsnessýslu  372. 
Sigurðr     Guðmundarson     lögmaðr 

hinn    síðari    (1358—1380)     105, 

209,  349—350,  634. 
Sigurðr  Hafiiðason    bóndi    í    Eyja- 

firði  (1401—1412)  662,  748. 
Sigurðr  Hafþórsson  konungsfrændi 

56,  362,  369. 
Sigurðr  Hallsson  prestr  syðra  (1353) 

77. 
Sigurðr  Hamarbiskup  (1380  og  þar 

eptir)  369. 
Sigurðr  Haraldsson  munnr,  Noregs- 

konungr  29. 
Sigurðr  Helgason  á  Saxahvoli  (um 

miðja  14.  öld)  348. 
Sigurðr     biskup    ríki,     hirðbiskup 

Ólafs  konungs  Tryggvasonar  20, 

35. 
Sigurðr  hirðbiskup   Ólafs  konungs 

helga  20,  25,  35.  40,  49. 
Sigurðr  hjörtr  28. 
Sigurðr  húskarl  í  Holti    í   Fljótum 

(1388)  417. 
Sigurðr  Hrafnsson  (1376)  308. 
Sigurðr  Ivarsson    prestr    norrænn 

116. 
Sigurðr  Jónsson,  Loptssonar  8. 
Sigurðr  Jónsson    í  Bólstaðahlíð  (c. 

1360—1388,    d.    fyrir  1391)  158, 

422,  463,  545. 
Sigurðr  Jónsson  lögmaðr  í  Einars- 

nesi  772. 
Sigurðr  Jónsson    í  Eyjafirði  (1412) 

748—749. 


REGISTR. 


945 


Sigurðr    Jónsson    prestr    í    Húna- 

vatnssýslu  (1415)  758. 
Sigurðr  Jónsson  officialis  á  Grenj- 

aðarstáð  691. 
Sigurðr  Jónsson  (1639)  700. 
Sigurðr  Jónsson  (prestr  1749)  779. 
Sigurðr    Loptsson     prestr     (1371) 

272. 
Sigurðr      Magnússon      Jórsalafari, 

Noregskonungr  29. 
Sigurðr  Magnússon  á  Ferju  292. 
Sigurðr  monacus  hinn  síðari  bisk- 

up  í  þrándheimi  25,  35,  40,  49. 
Sigurðr  Oddsson  (1384)  372-373. 
Sigurðr  ormr  í  auga  Danakonungr 

28,  30. 
Sigurðr    Pálsson    lögréttumaðr    og 

skáld    í    Skógarnesi     139,     140, 

773. 
Sigurðr  uppeldissonr  Páls  lögmanns 

Vídalíns  437. 
Sigurðr  biskup    í    Selju  (Björgvin) 

21,  26,  37,  42,  48. 
Sigurðr  Sigurðsson  landsþingsskrif- 

ari  779. 
Sigurðr  bóndi  á  Silfrastöðum  (fyrir 

og  um  1390)  519-520. 
Sigurðr     Stafangrsbiskup     (1454  — 

1463)  47. 
Sigurðr     þórðarson    kalls     (kolls), 

hvítkollr    í    Ögri    (1366    og  þar 

eptir)  211,  432—441. 
Sigurðr  þórðarson  bóndi  á  Mýrum 

í  Dýrafirði  (1378)  329. ]) 
Sigurðr  þórðarson  (í  ísafirði  (1391 

—1392)  463.') 
Sigurðr    þórðarson,     Gíslasonar    í 

Haga  (1404   og  þar  eptir)  668— 

669,  723,   725.    736-737,    738a: 

740-741,  743-748. 
Sigurðr    þorleifsson    (1377)    317— 

319. 


')  Það  getr   verið,    að    annarhvor    þessara 
manna   eða  báðir  sé  annaö  hvort  Sigurðrhvít- 
koUr  eða  Sigurðr  í  Haga,  þótt   það    verði   nú 
ekki  sagt  með   neiuni  vissu, 
Dipl.  Isi.  III.  B. 


Sigurðr  þorvaldsson  í  Skagafirði 
(1409—1415)  727,  759. 

Sigurðr  þrándheimsbiskup  hinn 
fyrri  20,  25,  35,  40,  49. 

Sigvarðr  biskup  af  Hamri  (1381  — 
1419)  46. 

Sigvarðr  ívarsson  67. 

Sigvarðr  þéttmarsson  bískup  í 
Skálholti  23,  39,  44,  149,  309. 

Sigvarðsson:  Karl. 

sík(i)  295,  332,  333*,  356.  566,  712. 

Sílalækr  í  Laxárdal  í  Suðr-þing- 
eyjarsýslu  578—579. 

silfr,  argentum  67,  166,  168,  171, 
256,  2623,  288  (opt),  289,  315, 
3292.  404,  415,  416,  450.  482, 
502,  512,  517,  523,  531,  533, 
535,  542,  547,  562,  565,  568, 
583,  590,  600,  607,  608,  6123, 
613,  7182.  —  brent  silfr  212, 
677,  687,  706,  762.  -  altaris- 
steinn  búinn,  silfrbúinn  1242. 
214,  238,  242,  262,  266,  288, 
401,  405,  540,  482.  -  silframpli 

612.  —  silfrausa  289.  —  silfr- 
belti  (um  róðukyrtil)  69.  —  silfr- 
bikar  667,  677.  —  silfrbolli  289. 
687.  -  silfrbuðkr  612.  —  fingr- 
silfr  717.  —  silfrhirzla  160.  - 
hornker  með  silfrstétt  118.  — 
silfrkaleikar  32.  92,  193.  301, 
324,  330,  342,  401.  —  silfr- 
krossar  160,  243,  288,  542,  581, 
667,  687.  —  mðsurker  með  silfr- 
loki  213.  —  ormstungur  með 
silfr  289.  -    silfrrósir  164,  212, 

613.  —  silfrskálar  613,  710,  717. 
—  silfrskrín  197,  198,  331.  — 
silfrspírur  212,  613,  717-718.  — 
silfrspænir  213,  289,  612,  613, 
718.  -  silfrþráðr  289.  Sbr.  og 
sjá  acera,  horn,  kross,  skurn, 
smelt,  textaspjald  (kirkja). 

Silfrastaðir  í  Skagafirði    280,    284, 

507,  509,  519-520. 
silki,  sjá  klæði. 

60 


946 


REGISTR. 


Silvester,  sjá  Sylvester. 

Simeon,  sjá  Símon. 

Símon  Amórsson  (1377)  317. 

Símon  biskup  hinn  helgi  350. 

Simon  &  Judas  127,  147.  148,  350, 
637,  752. 

Simon  cum  socijs  350. 

Simon  stylites  350. 

Símon  Þrándheimsbiskup  20.  25, 
35,  40,  49. 

Símonarson,  Símonsson:  Haldór, 
þorvaldr. 

Símonsmessa  350,  448. 

sindel.  sjá  klæði. 

Siouarland,  sjá  Sævarland. 

Sixtus  hinn  helgi  585.  —  Sixtus- 
kirkja  233. 

sjáar-  sbr.  sjóar-. 

sjáarbakkar  364. 

Sjáarborg  í  Skagafirði  1552,  172 
-173,  387,  388,  389,  390,  509. 

sjáarflóð  307. 

sjáarföll  183. 

sjáargangr  373. 

sjáargarðr  250. 

sjáarútvegr  373. 

Sjávargarðr  á  Akranesi  222,  250. 

Sjónarhóll  undir  Jökli  139. 

Sjonarhóll  í  Langadal  333. 

Sjónarhvoll  í  Eystrahrepp  379. 

sjóndeildarstefna  10. 

sjónhending  10,  111,  112.  137  (opt), 
1392,  190,  191,  192,  224,  226, 
240,  244s,  245  (opt),  546  (opt), 
347J,  349  (opt),  364,  372,  373, 
379,  380  (opt),  401,  402  (opt), 
444,  624,  631.  634. 

sjór  112,  1S7,  195,  220,  240,  252, 
328,  340,  347,  3493,  359,  370, 
4362,  501,  565,  6202,  633,  707. 

sjóargögn  568. 

sjójöklar  441. 

sjóreyfarar  47,  52. 

Sjóvarfoss  í  Kjós  70,  219. 

Sjóvargarðr,  sjá  Sjávargarðr. 

sjúkir  menn  151,  539,  593. 


Sjöndá    (Sjöundá)     á    Barðaströnd 

192,  775. 
sjö  nætr  (vika)  93. 
sjöund  (vikufrestr)  186.  686. 
Skafrofa,  teigr  Ásskirkju  í  Keldu- 

hverfi  585. 
Skagafell,   afréttarland    frá    Valla- 

nesi  237. 
Skagafjörðr    í    Hegranessþingi    17, 

23,  78,  290,  317,  351,  381.  388, 

390,    487,    488,    501,    623.    641, 

673,   680,   681,    704,    711,    715, 

720,  756,  759. 
Skagaskógr  í  Loðmundarfirði  240. 
Skagaströnd  í  Húnavatnssýslu  56, 

57,  172,  375,  397,  398,  423,  424, 
501,  677,  683,  778. 

Skagi    (Fjallaskagi)    við    Dýrafjörð 

126,  197,  330. 
Skagi  nyrðra  18a,  1742,  185,  279— 

281,    283—285,   322,    412,    443, 

452,  520,  543,  565,  614. 
Skagi    í  (Drangavík)    Strandasýslu 

105,  sjá  Skarð. 
Skál  í  Hornafirði  243. 
Skál  á  Síðu  235.  245,  246. 
Skálá  í  Sléttuhlíð  714—715. 
Skálaholt,  sjá  Skálholt 
Skálaland  í  Gnúpasveit  157,  553. 
Skálanes  (hvorttveggja)  í  Vopnafirði 

639. 
Skálar-Brúsi  (d.  fyrir  1391)  463. 
Skálarteigr  í  Eyjafirði  486. 
Skálavík     í    ísafjarðarsýslu     199* 

330. 
Skáldalækr    í    Svarfaðardal    753— 

754. 
Skáley  í  Laxá  í  Suðr-þingeyjarsýslu 

576. 
Skáleyjar  á  Breiðafirði  185. 
Skálhóll  í  Eystrahrepp  180. 
Skálholt,  Skálaholt  í   Biskupstung- 

um,  Skálholtsbiskupsdæmi,  kirkja. 

staðr,  stóll    3,    23.    34,    38,    44, 

58,  67,  70,  80,  93,  94-95.   120, 
121,    122,    126,    127,    128,    130, 


REGISTR. 


947 


140,  145-148,  149,  150,  181, 
188,  192,  198,  199,  200,  203- 
205,  209,  211,  212,  215,  2202, 
221,  222,  2312,  237,  238,  247 
—248,  249,  259,  275,  287 
291,  292,  294,  300,  301,  303' 
319,  320,  329,  338,  358,  366,' 
375,  392,  397,  4022,  434,  435, 
438,  483,  493,  503,  606,  607, 
615,  631,  6342,  6353,  648,  653, 
655,  656,  669,  697,  698,  701, 
702,  708,  709,  721,  730,  731, 
732,  733,  742,  749,  7502— 751, 
752,  753,  756,  757,  760,  761, 
762,  766,  773,  776. 
Skálholtsbók  forna  128. 

Skálholtsbók  yngri  128. 

skáli:  skálagerð  156,  165,197,330, 
356,  537,  554,  588.  Sjá  húsa- 
kynni. 

Skáli  undir  Eyjafjöllum,  sbr.  Mið- 
skáli,  sjá  Ásólfsskáli. 

Skallagrímr  Auðunarson  í  Selárdal 
(d.  1353)  92. 

Skallagrímr  Kveldúlfsson  13,  494. 

Skallagrímsson:  Egill. 

Skallastaðir,  eyðijörð  í  Miklaholts- 
hrepp  327. 

Skallárdalr,  afréttarland  Hólastaðar 
(sbr.  Skálárdalr  í  Sléttuhlíð)  407. 

Skalli  húskarl  á  Hólum  (1388) 
416. 

Skálmardalr  á  Skálmarnesi  195. 

Skálmarfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
15. 

Skálmarnes  í  Barðastrandarsýslu 
195,  774. 

Skálmholt,  kirkjujörð  frá  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshlíð  268. 

Skammareki  á  Fljótssandi  356. 

skammrif  614. 

Skáney  í  Reykholtsdal  222,  376, 
619. 

Skáneyjar  (Skáne)  konungr  72,  98, 
209,  210. 

Skaptadóttir :  Guðrún,  Ingvildr. 


Skaptafell  í  Öræfum  401.  —  Skapta- 

fellsheiði  401.  —  Skaptafellssýsla 

402. 
Skaptártunga  í  Skaptafellssýslu  246, 

402. 
Skaptholt  í  Eystrahrepp  380. 
Skapti  Oddsson  í  Marbæli  (d.  fyrir 

1393)  488. 
Skárastaðir  í  Aðaldal  576. 
Skarð  (=  Frakkaskarð)  344,  346. 
Skarð,  selstaða   frá  Grenjaðarstað 

579. 
Skarð    undir    Jökli    140,    326.    — 

Skarðsmenn  140. 
Skarð  hið  ytra  á  Landi  77,  218. 
Skarð  í  Langadal,  sjá  Geitaskarð. 
Skarð  í  Leirársveit  223. 
Skarð  hið  eystra  á   Rangárvöllum 

217,  269. 
Skarð  á  Reykjaströnd  í  Skagafirði 

426. 
Skarð  í  Rjúpnadal  243. 
Skarð    á   Skarðsströnd    192,    254, 

255,  301—303,  637,  638,    655— 

660,  774.  —  Skarðsþing  302. 
Skarð  (sbr.  Skagi,  Skarðsárós,  Sker; 

Skörð    II,    116)    í    Drangavík    í 

Strandasýslu  105,  327,  633. 
Skarðaurð   á   Rosmhvalanesi   221. 

342. 
Skarðsá  í  Bleiksmýrardal  560. 
Skarðsá  í  Sæmundarhlíð    10,    181, 

434,   435,    436,   437,    438,    439, 

712. 
Skarðsárós  í  Drangavík    633,    sjá 

Árós. 
Skarðsbók  (af  Jónsbók)  75.    —    af 

postulasögum  655. 
Sarðsfjörðr  í  Austr-Skaptafellssýslu 

14. 
Skarðshamrar  í  Norðrárdal  625. 
Skarðshlíð  undir  Eyjafjöllum  258. 
Skarðs-Ólöf,    sjá   Ólöf  Loptsdóttir. 
Skarðsskógar  á  Landi  77. 
Skarðsströnd  í  Dalasýslu  301,  655, 

659,  660,  665,  666. 

60* 


948 


REGISTR. 


Skarfanes  á  Landi  218. 
Skarfasker  fyrir  Akranesi  250. 
Skarfasteinn  í  Sléttuhlíð  2782.  281, 

2822,  285.  286.  715. 
Skarfey  fyrir  Barðaströnd  (sbr.  þór- 

isey)  301. 
Skarfshóll  í  Miðfirði  (sbr.  Skarms- 

hóll)  164,  536. 
Skarfsvík  (Skarfavik,  sbr.  Sandvík, 

Sauðvík)  undir  Jökli  347. 
Skarholt     (Skorholt)     í     Melasveit 

223. 
Skarmshóll  164.  sjá  Skarfshóll. 
Skatastaðir  í  Skagafirði  408.  413. 
skattr:  skattbændr.  skattmenn*181, 

182,  192,  325,  772.  —  skattlönd 

178,  368,  370,  598,  768.  —  skatta- 

lög  33. 
Skaufhalabálkr  437.  —  Skaufhala- 

bálkr  hinn  stóri  437. 
Skaunafylki  í  Noregi  29. 
skaut  (faldr)  436. 
Skealdey   (Skjaldey)    á    Breiðafirði 

328. 
Skefilsstaðir  á  Skaga  426. 
Skeggaldsstaðir  í  Miðfirði  540,  595. 
Skeggi  Eldjárnsson    prestr    nyrðra 

(1383—1395)  366,  605. 
Skeggi  Jónsson  í  Skagafirði  (1402) 

674. 
Skeggi  Oddsson  nyrðra  (1358)  127. 
Skeggjadóttir:  Björg. 
Skeggjason:    Ásbjörn,   Bergr,  Ket- 

ill,  Loðinn,    Markús,  Ólafr,   þor- 

steinn. 
Skeggjastaðir  í  Mosfellssveit  598. 
Skeggjastaðir     á     Ströndum      214, 

235. 
Skeið  í  Aðaldal  576. 
Skeið  í  Loðmundarfirði  240. 
Skeljabakki  í  Andakíl  251. 
skemma  289,  418,  613.  —  skemmu- 

kona  415,  418. 
sker  (sem  í  fjarar)  136.    139,   144, 

227.  364»,  710. 


Sker  í  Drangavík  (sbr.  Skarð.  sker) 
136. 

Skermslalás  í  Austfjörðum  3072. 
308'. 

8kerpir  í  Húnavatnssýslu  360, 
421. 

skessa  436. 

Skíðadalr  í  Eyjafjarðarssýslu  627 
-630. 

Skíðaríma  437. 

Skíðason:  Eiríkr,  Porsteinn. 

Skíðastaðir  í  Laxárdal  í  Skaga- 
fjarðarsýslu  78,  337,  425-426. 

Skíðsholt  á  Mýrum  708,  732. 

skiladómr  78,  187,  271,  298,  337, 
396. 

skildagi  453,  678,  735. 

Skildinganes  við  Skerjafjörð  341, 
354. 

skildingar  (danskir,  enskir)  33,67, 
297. 

skileyrir  629,  6302. 

skilgetin  börn  734. 

skilmáli  247,  254,  295,  391,  420, 
448,  453,  530,  539,  57 12,  594, 
5952,  596,  603,  628,  642,  694, 
695,  705,  764. 

skilreiði  182. 

skríki  1882,  202,  208,  377,  389, 
540,  552,  594,  631,  649,  663', 
664,  740,  746». 

skilríkir  menn  1332,  683. 

skínandi  klæði,  sjá  klæði. 

skinn  1522,  355,  405,  450,  592, 
601,  655,  687.  —  húðir  614.  — 
kálfskinn  142,  181,  307,  359,  456, 
477,  497,  626,  631,  640.  641, 
653,  660,  700,  701.  —  sauðskinn 
510.  —  selskinn  161,  651.  — 
skinnbeðir  289,  6132,  711.  — 
skinnfeldr  613.  —  skinn  á  stól- 
um  573.  —  martis  skinna  feldr 
289.  —  skinn  (til  bókbands)  3602, 
419,  sbr.  aspiciensbók,  messu- 
bók.  —  álreip,  sjá  búsgagn.  — 
bjarnskinn,  bjarnfell.  sjá  kirkja. 


REGISTR. 


949 


Skinnalón  á  MeJrakkasléttu  580. 

Skinnastaðabók  72,  92,  128,  368, 
651,  691. 

Skinnastaðir  í  Axarfirði  117,  507. 
508,  510,  586—588,  675. 

skip  92,  104,  141,  208,  226,  290, 
294,  3682,  3703,  373,  4332,  436, 
439,  441 2,  442,  509.  574,  606, 
611,  6142,  676,  696,  6972,  723.  — 
skip  fyrir  iijc  91.  —  skipabætr 
588.  -  skipbrot  441,  588.  - 
skipsbygging,  skipagerð  367,  370. 

—  skipaflutningr  675.  —  skips- 
höfn,  skipsfólk,  skipmenn  83, 
112,  114,  126,  197,  210,  236, 
3233,  330,    373,   406,    417,   435. 

—  skipganga  240.  —  skipreiða 
442,  696.  —  skipreiki  439.  — 
skipstaða,  skipsátr,  skipsuppsátr 
140,  141,  156,  323,  324,  3562, 
423,  447,  554,  6572.  —  skipviðr 
588.  —  Sbr.  atkeri,  áttæringr, 
bátar,  bússa,  far,  ferja,  haust- 
skip,  karfi,  kaupskip,  reiði,  sela- 
bátr,  vorskip, 

skipan  (að  hval,  reka)  2,  5852. 

skipanir  biskupa:  Gyrðs  biskups 
92-96,  128—130.  —  Oddgeirs 
biskups  257,  301—303,  306— 
307.  —  Ólafs  erkibiskups  57- 
65.  —  Pétrs  biskups  Nikulás- 
sonar  464—476.  —  Vilchins 
biskups  615—616. 

Skipavík  á  Tjörnesi  4. 

Sipbolt  í  Hrunamannahreppi  115. 

Skiplækr  í  Skagafirði  712. 

skiptabréf  420,  480,  684. 

skiptifjara  191. 

skiptitíund,  skiptingartíund  (sbr. 
tíund)  432,  466,  467,  468,  471, 
472,  539,  593. 

skírdagr  417. 

skírn  470,  687. 

Skitinn,  húskarl  á  Flugumýri  (1388) 
416. 

Skjaldabjarnarvík    (Skjaldarbjarn- 


arvík)  á  Hornströndum  136,  2302, 

286-287,    294,    492—493,    494, 

766. 
Skjaldargil  í  Hörðadal  491. 
Skjaldarson:  Friðleifr. 
Skjaldarstaðir  í  Skriðuhrepp  í  Eyja- 

fjarðarsýslu  620. 
Skjaldbreið  á  Síðu  244. 
Skjaldbreið  á  Snæfellsnesi  111. 
Skjaldey,  sjá  Skealdey. 
Skjaldun  (Skialdun,    sbr.    Skjöldr) 

6,  11. 
skjól  (fyrir  fé,  sbr.  hellisskjól)  112, 

576.  —  skjólgarðr  70. 
skjóla,  skjólur,  sjá  búsgagn. 
Skjöldr  (sbr.  Skjaldun)  6,  11. 
Skjöldr  sonr  Óðins  6,  11. 
Skógar  í  Eyjafjarðarsýslu  295. 
Skógar  undir  Eyjafjöllum  216,  258. 

—  Eystri  Skógar  258. 
Skógar  á  Fellsströnd  364,  384.  — 

Skógahólmr  364. 
Skógar  í  Geirþjófsfirði  198. 
Skógar,  kirkjujörð    frá    Grenjaðar- 

stað  580. 
Skógar  í  Hvammssveit  103'. 
Skógar  í  Stafholtstungum  88. 
Skógar  (Skógaland)  í  Steingrímsfirði 

(sbr.  Hólsland,  Johnsens  Jarða- 

tal  Kh.  1848  bls.  215,  4.  nmgr.) 

231. 
Skógareki  í  Axarfirði  586. 
Skógargata  í  Eystrahrepp  3802. 
Skógarnes    í    Miklaholtshrepp    82, 

90.  —  Skógnesingar  82. 
Skógarströnd     í     Snæfellsnessýslu 

137,  286—287,  294,  766. 
Skógey  í  Hornafirði  242. 

skógr,  skógar,  skógarfleki,  skógar- 
högg,  skógarítak,  skógarland, 
skógarpartar,  skógarteigar,  skóga- 
mörk  (sbr.  hrísrif,  raptviðar- 
högg)  65,    77,  82,  83,  123,  1373, 

138,  180,  187,  195,  197,  1983, 
218,  237,  239,  240,  241,  242. 
243,    244,    260,    262,    263,    293^ 


950 


REGISTR. 


295,  298,  301',  315,  330,  340*, 
348,  356,  373,  516,  520,  524, 
573,  580,  595,  596,  605,  622, 
623,  639,  647*,  663»,  702,  754, 
775.  —  x.  vættir  í  skógi  573.  — 
skógaráverki  664.  —  skógr  í 
Arnarbýlisdal  301.  —  í  Arnar- 
firði  198.  —  Bakkaskógar  í  Yxna- 
dal  298.  —  Barnafellsskógr  356. 

—  skógr  í  Blöndugili  352.  — 
í  Burfellshálsi  115.—  í  Dalasýslu 
3062.  —  Dalsskógr  í  Eyjafirði 
661—664,  668.  —  skógr  í  Dýra- 
tjarðarbotni  324.  —  Fjarðarskógr 
eystra  241.  —  skógr  í  Flókadal 
483.  —  í  Fnjóskadals  568.  -  í 
Geitlandi  123.  —  Gnúpufellsskógr 
524,  621,662,663.  -  Hamarsskógr 
í  Drangalandi  134.  —  Harastaða- 
skógr  í  Vestrhópi  274.  —  Haug- 
staðaskógr  236.  —  Hreinstaða 
skógr  232.  —  Hrísaskógr  (á  Snæ- 
fellsnesi)  141.  -  Hrísdalsskógr 
107.  —  skógr  í  Hrossatungum  115. 

—  skógr  í  Húsafellshrauni  224. 

—  Hvammskógr  198.  —  Hvassa- 
fellsskógr  í  Eyjafirði  524.  — 
skógr  í  Kaldbak  524.  —  í  Kleif- 
um  í  Dýrafirði  228,  330.  - 
Kleppaskógr  624,  625.  -  Kross- 
skógar  eystra  237.  —  skógr  í 
Laugarhvammi  á  Barðaströnd 
301.  —  Lækjardalsskógr  589, 
652.    —    skógr  í  Mánafelli  574. 

—  Miklagarðsskógr  í  Eyjafirði 
524.  —  Morudalsskógar  301.  — 
skógar  í  Múlasýslu  syðri  233. — 
Nesskerjaskógr  92.  —  skógr  í 
Norðrárdal  123,  1662,  222,  306, 
535.  —  skógr  milli  Norðrkleifar 
og  Skriðu  625.  —  Næfrholts- 
skógar  636.  —  Ormstaðaskógr 
137.  —  skógr  í  Pálsholti  491.  — 
Sámstaðaskógr  137.  —  Skarðs- 
skógar  á  Landi  77.  —  Skóga- 
skógr  í  Loðmundarfirði  240.    — 


skógr  í  Skorradal  2502.  —  skógr 
hjá  Skriðuvatni  241.  —  hjá 
Stapa  270.  -  í  Steinsholti  293. 

—  í  Sléttafelli  652.  -  í  Súg- 
andafirði  228.  —  í  Svínadal  219. 

—  í  Svöngum  251.  —  í  Topta- 
dal  126.  —  Trégrefstaðaskógr 
295.  —  í  Trostansfirði  301.  — 
Tunguskógr  í  Hörgárdal  504, 
621.  -  í  Vatnsdal  á  Barða- 
strönd  301.  —  Vatnsleysuskógr 
458.  —  skógar  þykkvabæjar- 
klaustrs  293.  —  skógar  á  Öxna- 
dalsheiði  484. 

Skolastica  virgo  384. 

Skor    í    Barðastrandarsýslu     192, 

775. 
skorningr,  sjá  klæði. 
Skorradalr  í  Borgarfirði  124',  138, 

222,    250.     —     Skorradalsvatn 

250. 
Skorrastaðir     í     Norðfirði     eystra 

233. 
Skorreyjar  á  Breiðafirði  328. 
Skoruvík  á  Langanesi  235. 
skot  435.  —  skothlutr,  skotmanns- 

hlutr  (í  hval)  2,  4,  435,  580  (*= 

skytahlutr).    —  skotmannshvalr 

553,  586. 
Skotland  51. 
skrá,    skrár    (sbr.    bréf,    máldagi) 

272,    276,    277,    281,    546,    552' 

685. 
skraddaracesúr  289. 
skreið  91,  166,  172,  192,  268,  289 

315,  3262,  392,    411,   4122,     428 

533,   536,    566,    600,    614,    707 

752.  -  skreiðarskuld  691,   692, 

693,  694,  695.    —     skreiðartollr 

476,  702. 
skriða,  skriður  421»,  422,  564. 
Skriða  í  Bitru  104. 
Skriða  í  Hörgárdal  504,  621. 
Skriðufell     í      Suðr-Pingeyjarsýslu 

356. 
Skriðugil  í  Svartárdal  359. 


REGISTR. 


951 


Skriðuhylr    í    Svartá    eða    Blöndu 

422,  444. 
Skriðuhnúkr  í  Langadal  421. 
Skriðuland  í  Hólahreppi    í    Skaga- 

firði  410. 
Skriðuland  í  Öxnadal    296,    297— 

298,  619—621. 
Skriðulækr    í    Grýtubakkahreppi    í 

Suðr-Þingeyjarsýslu     458,     459, 

568. 
Skriðuvatn  í  Breiðdal  241. 
skrín,  sjá  kirkja.  —   skríngerð  683. 
skript  94,  95,  151,   1522,  267,  472, 

615,  616,  628.  —  skriptabók  151. 

—  skriptafaðir  55,  322,  459,  672. 

—  skriptagangr  153.  —  skripta- 
mál  615. 

skript:  piltr  lærir  að  skrifa  437. 

Skrúðhús  á  Hólum  288,  3912. 

Skröflustaðir  í  Svarfaðardal  511. 

skúarak  íífr  289,  613,  776. 

Skúfey  á  Færeyjum  51. 

Skúfr  húskarl  á  Hólum  (1388) 
415. 

Skúfr  Pálsson  nyrðra  í  Skagafirði 
(d.  fyrir  1351)  54. 

Skúfsbakki  í  Skagafirði  278,  282. 

Skúfsson:  Arngeir. 

Skúfstaðir  í  Skagafirði  410,  429. 

Skuggagata  í  Hörgárdal  504,  621. 

Skúlason:  Finnr,  Snorri,  þórðr, 
þorlákr. 

skuld,  skuldir,  skuldamál,  skulda- 
skipti  127,  182,  1872,  227,  297», 
334,  351,  352,  353,  384,  393, 
394,  4543,  476,  481,  572,  600, 
605,  611,  626,  627,  6472,  6772, 
6872,  691,  692,  693,  694,  695, 
703,  707,  759,  7602,  7623. 

skuldahjón  4732. 

Skúli  Hrifluson  (réttara:  Egilsson) 
13,  495. 

Skúli  á  Hæli  í  Flókadal  (fyrir  1392) 
483. 

Skúli  Ingason  prestr,  ráðsmaðr 
Hólastaðar  (d.  fyrir  1351)  54. 


Skúli    þórðarson,    Flosasonar    (d. 

1375)  286—287,   294,    492—495, 

766. 
Skúli  þorláksson  prestr    á   Grenj- 

aðarstað  (d.  1704)  116,  623,  674, 

711,  734,  761. 
Skúli  Þorsteinsson    prestr    nyrðra 

(1403)  681. 
Skúmhellir  (Skúmuhellir)  í  Dranga- 

vik  á  Hornströndum  136. 
Skúmsson:  þorkell. 
Skúmstaðir  í  Landeyjum  217. 
skurðr  (hvals)  2,  4,  157»,  551,  5532, 

588. 
skurðr  Uorfs  og  mós)  397.    —    lé- 

torfnaskurðr  84.    —    áttfeðmings 

(ij.  áttfeðminga)  skurðr  295,  337. 

707.  —    tólffeðmingsskurðr    295, 

298,  515.     —    kastarskurðr  702. 

— stakkskurðr  83,  196,  305,  3232, 

373. 
skurnir     (silfrbúnar,     gyltar)    358, 

710. 
Skutilsey   fyrir    Mýrum    86,     708, 

732. 
Skutilsfjörðr   í    ísafjarðarsýslu  16, 

96,     198,     199,    228,    229,    366, 

652. 
Skútuson;  Grímr. 
Skútustaðir  við  Mývatn  507,  508— 

509,  557. 
skyggnari  (=  biskup)  152. 
skyr  140,  172,  268,  533,  629,  630. 

Sbr.  matr.  —  skyrbúr,  sjá  húsa- 

kynni. 
skytahlutr  685.     Sbr.  skot. 
Skytnadalsbotnar  í  Svartárdal  360, 

421,     477.      —      Skytnadalstorf 

421. 
skæði  685.  —  skæðatollr  192,  5572, 

560,  585. 
skæri,  sjá  búsgagn. 
Skörð  (Gönguskörð)  í  Skagafjarðar- 

sýslu  9,  497,  604. 
Skörðugil  í  Skagafirði  408,  413. 


952 


REGISTR. 


Skötufjörðr     í     ísafjarðarsyslu   16, 

325. 
Slagelse  (Slaulosia)  á  Sjálandi  763, 

764. 
slátr     53,     210,     295,     333,      337, 

376,    379,    396,    4222,  424,    431, 

462»,  477,   478,    488,   490,    504s, 

513,    515,    518,    519,    521,    534, 

543,    545,    576,    584,    622,    636, 

6503.  686,  707,  710,  752. 
slátta  sláttr   140,    141*,    144,    373, 

462,    486',    557,    629,    630.    — 

sláttumaðr  415. 
Sláttukelda  á  landamerkjum  Lága- 

fells  og  Elliða  347. 
Slaui  (í  titli  Danakonunga)  768. 
Sleðbrjótsmenn      (Sleðbrottsmenn) 

í  Jökulsárhlíð  237,  307-308.  — 

Sleðsbrjótssandr  307—308. 
sleggja,  sjá  búsgagn. 
Sleittarimi  (=  Sléttarimi)  í  Eystra- 

hrepp  380. 
Sleitustaðir  í  Hólahreppi    í  Skaga- 

firði  411. 
Slétta  í  Fljótum  684,  685. 
Slétta    (Melrakkaslétta)    553,    676, 

754. 
Sléttafell  í  Axarfirði  652. 
Sléttahlíð    í    Skagafirði    281,    285, 

623,  637,  715. 
Sléttanes  við  Arnarfjörð  227. 
Sléttárdalr  í   Húnavatnssj'slu    160, 

171,  532,  542,  599,  601. 
slikjusteinn,  sjá  búsgagn. 
Slítandastaðir  í  Staðarsveit  á  Snæ- 

fellsnesi  81. 
slóði  373. 

sloppr  129.     Sjá  kirkja. 
slý  576. 

Slýjalækr  í  Víðvíkrsveit  54. 
Slættardalr,  sjá  Sléttárdalr. 
smalagötur  398. 
Smálönd  milli   Gásagils    og  Grófar 

566. 
Smáranes  í  Fljótum  645. 
smáreki  3872,  553. 


smeltr,  smelta-  (smeltir  hlutir),  sjá 
acera,  kross.  textaspjald  (kirkja). 
Sbr    silfr. 

smíðar  163.  —  smiðir  413,  428.  — 
smíðatól:  bolðxi  614.  —  drep- 
steði  324.  —  fellistokkr  (hefill* 
520,  577,  583.  —  hnoðhamrar 
711.  —  lokarr  520,  583.  — 
nafar  711.  —  steði  353.  Sbr. 
búsgagn,  rauðasmiðja. 

Smiðjuvík  í  ísafjarðarsýslu  229. 

Smiðshólmr  í  Laxárdal  í  Skagafirði 
337. 

Smiðslækr  (nú:  Smiðsgerði)  í  Hóla- 
hrepp  í  Skagafirði  411. 

Smiðsson:  Snorri. 

Smirlaberg  í  Húnavatnssýslu  379. 

smjör  (sbr.  matr)  84,  130,  166, 
172,  173,  228,  289,  392,  4062, 
408',  409,  410  (opt),  411  (opt), 
417,  418,  428»,  464,  465,  4762, 
513,  530,  536,  566,  571,  614, 
629,  630,  676,  685,  705,  711, 
718,  777.  —  smjörkista,  sjá  bús- 
gagn.  —  smjörleiga  462. 

Smjörhóll  í  Sléttafelli  í  Axarfirði 
652.  —  Smjörhólslág  652. 

Smjörskálargil  í  Langadal  333. 

Smjörskálarlækr,  landamerki  Mjófa- 
dals  477. 

Snartarson:  þorvaldr. 

Snartastaðir  í  Gnúpasveit  553.  — 
Snartastaðareki  553. 

Sneis  í  Langadal  448. 

Sneisargil  í  Svínadal  í  Dalasýslu 
729\ 

Snekkja  undir  Jökli  140. 

sniðgötur  356,  446. 

Snjallshöfði  á  Landi  217. 

Snjófellsnes,  sjá  Snæfellsnes. 

Snjófjöll  í  ísafjarðarsýslu  229, 
366. 

Snjófuglsstaðir  í  Grín-snesi  113. 

Snjólfr  GuðmundarsonbróðirHrafns 
lögmanns  (1401)  667.  Sbr.  Snjó- 
úlfr. 


REGISTR. 


953 


snjór    2062,    379.     —     snjóþyngsli 

205. 
Snjðnlfuer,  sjá  Snjóúlfr,  sbr.  Snjólfr. 
Snjóúlfr     Sumarliðason     prestr     á 

Grenjaðarstað    og   Hálsi    (enn  á 

lífi  1335)  208. 
Snóksdalr    í    Dalasýslu    226-227, 

697. 
Snorradóttir:      Guðrún,      Haldóra, 

Pórdís. 
Snorraedda  608. 
Snorrason :      Arngrímr,     Ásgrímr. 

Bárðr,    Böðvar,    Einar,    Erlingr, 

Eyjólfr,  Guðmundr,   Hrafn,    Jón, 

Kálfr,  Ólafr,  Ormr,  Tumas,  þor- 

kell,  þorleifr,  Þorsteinn. 
Snorri   Andrésson    í    Bjarnarhöfn 

(1360-1377)  111,  144—145,  313 

-314,  323. 
Snorri  Ásgeirsson    lögréttumaðr    á 

Varmalæk  191. 
Snorri  Bjarnarson    (c.    1380)    347, 

348. 
Snorri  Brandsson  (1385)  383. 
Snorri  Brandsson    (á  Hrafnabjörg- 

um  1393,  ef  til  vill  sami  maðr) 

491—492. 
Snorri    Gilsson    í    Húnavatnsþingi 

(c.  1360-1398)  167,  640.') 
Snorri  Jónsson  syðra  (1412)  742. 
Snorri  Jónsson  í   Skagafirði   (fyrir 

1414)  755. 
Snorri  Jónsson  prestr  á  Helgafelli 

(d.  1756)  419,  420,  637. 
Snorri  Markússon    á   Melum    495, 

777. 
Snorri    Marteinsson    í    Borgarfirði 

(1679)  635. 
Snorri  prestr  í  Miklaholti  (c.  1354) 

82. 
Snorri  príor  á  Möðruvöllum  (1380) 

351. 
Snorri  Sigurðsson  (1664)  483. 


')  Mnn  einn  maðr  á  báðnm    stöðnm ;    er  þó 
ekki  TÍst. 


Snorri  Skúlason  í  Skagafirði  (1353) 

74. 
Snorri  Smiðsson    á   Saxahvoli    (c. 

1300)  348. 
Snorri    Steinsson    bóndi    í    Húna- 

vatnsþingi     (1363—1384)    200- 

201,  202,  377—378. 
Snorri    Sturluson    fróði    í    Beykja- 

holti  12,  13. 
Snorri  Torfason    á    Ökrum    (1369) 

250-251. 
Snorri  þórarinsson    vestra    (1393) 

492. 
Snorri    þórðarson    prestr    á   Snæ- 

fellsnesi  (c.  1377)  313. 
Snorri  þórðarson    undir    Jökli    (c. 

1390;  ef  ekki  sami  maðr)  444. 
Snorri  þorleifsson  kyngir  officialis 

Skálholtskirkju    (d.  1376)  1462- 

148,    150,    181-182,    199—200, 

211,  247-248,  708,  709,  732. 
Snotrunessmenn       í       Borgarfirði 

eystra  238. 
Snúðhlíð  (sbr.  Sundhlíð  í  Auðunar- 

máldaga)    í    Grímstungnaþingum 

161,  541. 
Snæbjarnarson:  Eggert. 
Snæfellsjökull  19,  20.  —  Snæfells- 

nes  15,  18,  19,  80,  81,  111,  139, 

14P,  226,  348,  444.     Sbr.  Snjó- 

fellsnes. 
Snæfellsstaðir,    sjá  Snjófuglsstaðir. 
Snæristaðir  í  Vatnsdal  162,  540. 
socij  in  Selio  505.     Sbr.  Selja. 
soðhús  588. 
Sogn  í  Noregi  731. 
Sokkason:  Bergr. 
sókn  94,  95,    122,    206,    250-251, 

261,  302,  462,  475.    —    sóknar- 

fólk,    sóknarmenn    93,    615.    — 

sóknarkirkja    93,    94,    122,    128, 

306,  3073,  6162.   -  sóknarprestr 

302,  306.   -  sóknarskipti  730. 
sókn  (málasókn)  492*. 
Sokol  147,  sjá  Sæból. 
sólarsteinn  482,  502,  524,  560,  718. 


954 


REGISTR. 


Sóleyjarteigr  á  Grenjaðarstað  579. 
Sólheimakirkja  375. 
Sólheimar  í  Blönduhlíð  565. 
Sólheimar    í  Sæmundarhlíð    332  — 

—334,  461—462.  673,  674. 
Solveig     Benediktsdóttir,     Gizurar- 

sonar  galla  (1377)  319. 
Solveig     Guðmundardóttir.    Hjalta- 

sonar  (1386)  393-394,  582.') 
Solveig  Guðmundardóttir    á  Ljósa- 

vatni  (1390)  446. 2) 
Solveig  þorsteinsdóttir,  Eyjólísson- 

ar,    í   Vatnsfirði  439,    647,    702, 

703. 
Sómastaðir  í  Reyðarfirði  233. 
Sophia    Eiríksdóttir,    Magnússonar 

á  Möðruvöllum  (enn  á  lífi  1399) 

440,  517. 
Sópandaskarð  í  Mjófadal  491. 
Sorn  (Sogn)  í  Kjós  70,  219. 
sótt  (svartidauði)  684.     Sbr.  plága, 

svartidauði). 
Sóttartunga  (nú:   Marteinstunga)  í 

Holtum  218. 
Spágilsstaðir   í  Laxárdal    í    Dölum 

101. 
Spakárdalr  í  Austfjörðnm  238. 
Spákonuarfr  161,    170s,    171*,    532 

—533,  5463,  552,  599,    601,  653 

—654. 
Spákonufell  ( — fjall)  á  Skagaströnd 

56—57,  77,  172,    397,  .398,  411, 

551 — 552.   —   Spákonufellsmenn 

654.  —  Spákonufellsþing  56. 
spámenn  186. 
sparlak,  sjá  húsbúnaðr. 
Spárbyggjarfylki  í  Noregi  30. 
Specimen   Islandiæ  Arngríms   434, 

437. 
speglar  564,  570,  718.     Sbr.    hús- 

búnaðr. 
spell  238,  251.    Sbr.  kirkja,  staðr. 
spensl  687. 


)  Þetta  man   alt   ein  kona. 
-)  Gæti  verið  sama  kona  og  hin  fyrri;  þó  er 
þið  óvíít. 


Speorr,  sjá  Spjör. 

Sperðlahlíð  í  Arnarfirði  91. 

sperrur  (í  húsi,  1403)  685. 

spik  (hvalspik;  sbr.  hvalr.  matr) 
458. 

spíra  (— ur)  185,  709-710.  Sjá 
kirkja. 

spiritus  sanctus  58,  358,  6102. 

Spjör  í  Eyrarsveit  108. 

Sporðr  í  Akrvík  á  Ströndum  633. 

sprang,  sprangdúkr,  sjá  klæði. 

Spræningr  (Spreningr)  í  Ölafsfirði 
277,  281,  285. 

spænir.  sjá  búsgagn. 

Staðará  í  Dalasýslu  657. 

Staðará  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 
nesi  81. 

Staðará  í  Steingrímsfirði  631. 

Staðarbakki  í  Miðfirði  71,  164,  509, 
536—537. 

Staðarfell  á  Fellsströnd  80,  364— 
365,  384,  506,  774. 

Staðarhóll  í  Saurbæ  79,  774. 

Staðarholt  í  Köldukinn  575. 

Staðarhraun  85,  sjá  Hraun. 

Staðarsveit,  Staðarhreppr  á  Snæ- 
fellsnesi  99,  322,  344,  395,  431, 
495,  646. 

Staðastaðr,  sjá  Staðr  á  Snæfells- 
nesi. 

staðfestubréf  499,  538,  593,  697. 

staðr,  staðir  2,  3,  223,  230,  257, 
776.  —  staðarafhending  509.  — 
staðarbót  165,  573,  685.  — 
staðarbú  290,  5002,  614.  -  stað- 
areign  182,  201,  685.  —  staðar- 
jarðir'407.  —  staðarspell,  stað- 
arspjöll  57,  58,  59,  64,  72,  76, 
196,  387,  516,  555,  568,  584.  — 
staðartorg  609'.  —  staðr  í  Ár- 
skógi,  á  Bergstöðum,  á  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshlíð,  á  Breiðaból- 
stað  á  Skógarströnd,  á  Bægisá, 
í  Goðdölum,  á  Grenjaðarstöðum, 
í  Grindavík,  á  Hálsi  í  Fnjóskadal, 
á    Helgafelli,    á    Helgastöðum,   í 


REGISTR. 


955 


Holti  undir  Eyjafjöllum,  á  Hól- 
um  í  Hjaltadal,  í  Hrútafirði,  í 
Húsavík,  í  Hvammi  í  Laxárdal, 
á  Höskuldsstöðum,  á  Kálfafelli  í 
Fellshverfi,  á  Kálfafelli  í  Fljóts- 
hverfi,  í  Kálfholti,  í  Kinn,  í 
Laufási,  á  Mel  í  Miðfirði,  á 
Miklabæ  í  Blönduhlíð,  í  Múla,  á 
Munkaþverá,  á  Mælifelli,  á  Möðru- 
völlum,  í  Reykjaholti,  á  Reykja- 
nesi,  í  Reyninesi,  í  Skálholti,  á 
Snæfellsnesi,  í  Steingrímsfirði, 
í  Súgandafirði,  á  Söndum  í  Dýra- 
firði,  í  Viðey,  á  þingeyrum,  í 
Pykkvabæ.  Sjá  hvern  þessara 
staða  um  sig. 

Staðr  189  ==  Breiðibólstaðr  í  Fljóts- 
hlíð. 

Staðr  í  Grindavík  3,  2212.  —  Stað- 
armenn  3. 

Staðr  í  Hrútafirði  165-166,  548- 
549. 

Staðr  í  Kinn  507,  509,  574—575, 
576. 

Staðr  í  Noregi  19. 

Staðr  á  Reykjanesi  186,  774. 

Staðr  í  Reyni(s)nesi  í  Skagafirði,  sjá 
Reynistaðr. 

Staðr  á  Snæfellsnesi  (Ölduhrygg) 
80—81,  95,  137,  139,  141,  226, 
364,  431,  445,  493,  495,  496. 

Staðr  í  Steingrímsfirði  90,  96(?), 
360,  366,  631,  779. 

Staðr  í  Súgandafirði  366. 

Stafangr  í  Noregi  21,  25,  26,  37, 
42,  46,  47,  49,  52,  65,  369. 

stafaskr  718.     Sbr.  búsgagn. 

Stafholt  í  Mýrasýslu  88—89,  224. 

Stafholtsey,  sjá  ey  við  Hvítá. 

stafir,  sjá  amboð. 

Stafn  í  Deildardal  í  Skagafirði  411, 
429. 

Stafn  í  Svarfaðardal  512. 

Stafn  í  Svartárdal  1593,  5442. 

stafr  (bagall)  152. 

Stakkagil  í  Norðrárdal  123,  222. 


Stakkahlíð  í  Loðmundarfirði  240*. 
Stakkhamar    ( — rar)    í   Miklaholts- 

hreppi  314,  326. 
Stakkholt  í  Landeyjum  636. 
stakkgarðr  140,  141,  337,  344,  345s, 

3463,.  426. 
Stakksfjörðr  í  Gullbringusýslu  14. 
stakkskurðr,  sjá  skurðr. 
stálhanzkar  688. 

Stapaá  á  Langanessströndum   235. 
Stapagil  í  Geirþjófsfirði  198. 
Stapadalr      í     Barðastrandarsýslu 

776. 
StaDar  í  Fjörðum  458,  459. 
Stapar  á  Vatnsnesi  540,  594. 
stapi,  stapar    1372,     344,   346,    (= 

Gjálparstapi),  551. 
Stapi  (=  Arnarstapi)  444. 
Stapi    undir    Björgum     á    Reykja- 

strönd  388,  389,  426. 
Stapi  (stapi?)  á  Hrauni  á  Snæfells- 

nesi  139. 
Stapi,  skógarítak  frá  Breiðabólstað 

í  Fljótshlíð  270. 
starfhvalr  553. 
Starnes  (Stafnes)  á  Rosmhvalanesi 

597. 
Starrason:  Guðmundr. 
Starrastaðir  í  Skagafirði  176,   531. 
stath  351,  sjá  staðr. 
statutum,  statuta  (sbr.  skipun)  58, 

60,  61,  63,    93,    120,    128,    183, 

464. 
stauðull,  sjá  stöðull. 
staur  í  Hólmi  134,  577. 
Stawangrensis,  sjá  Stafangr. 
steði  (sbr.  smíðatól)  353. 
Steði  í  Reykholtsdal  123,  223, 
Steðja  í  Noregi  205. 
Steffán,  sjá  Stephán. 
stefna,   stefnudagr,    málstefna    74, 

116,    147.    148,    209,    252,    321, 

377,    3882,    389,    440,    616,  628, 

648,  724,   733,    737,    764.      Sbr. 

stundarstefna. 
steikiteinn,  sjá  búsgagn. 


956 


REGISTR. 


Steinakross  (steinakross)  í  Gnúpu- 
fellsskógi  6632. 

Steinar  undir  Eyjafjöllum  219,  260 
—261. 

Steinar  í  Hornafirði  243.  —  Steina- 
fjara  243.  —  Steinagata  243. 

Steinar  í  Kollafirði  90. 

Steindælafylki  í  Noregi  29. 

Steindór,  sjá  Steinþór. 

Steingrímr  Bergfinnsson  í  Eyjafirði 
(1412)  748. 

Steingrímr  Böðvarsson  nyrðra  (1392) 
484. 

Steingrímr  húskarl  á  Hóium  (1388) 
414,  4182. 

Steingrímr  Jónsson  Hellnaprestr 
(enn  á  lífi  1610)  444. 

Steingrímsdóttir:  Ragnhildr. 

Steingrímsfjörðr  í  Strandasýslu  16, 
106,  230,  231,  366,  630,  631. 
633,  779. 

Steingrímsson:  Guðmundr. 

Steinkell  Svíakonungr  31. 

Steinkelsson:  Ingi. 

Steinker  í  Eystrahrepp  3802. 

Steinker  í  Víðidalsá  538,  693. 

Steinmóðr  þorsteinsson  hinn  ríki 
prestr  á  Grenjaðarstöðum,  ráðs- 
maðr  Hólastóls  (1395-1398)  og 
officialis  nyrðra  (1399— 1404;  d. 
1404)  381,  449,  452,  463,  509, 
510,  516'),  517.  528'),  529,  530, 
531,  556,  581,  582,  602,  603,  604, 
611,  626—630,  636—637,  6412, 
642,  643,  644.  668,  669,  675,  687, 
709-710,  711-712,  755,  761- 
762. 

Steinmóðsson :  Kollgrímr,  þor- 
steinn. 

steinn  (=  litr)  260,  5152.  —  steindr 
kistill  162.  Sbr.  og  sjá  steind 
brík.steinklæði,  steinspjöld,  stein- 
tjöld  (kirkja). 


')  Það  er  ekki  með  öllu  vist,  að  þessir 
tveir  staðir  eigi  við  séra  Steinmóð  ríka,  en 
þó  mun  ]>að  vera   svo. 


steinn.     steinar    (sbr.    bliksteinar, 

klofasteinar)  22,   54.    1343,    137, 

139, 180,  280J,  284,318,  331.  344', 

3458,  346'.  347,  356,  380.    3883, 

3982,  446.  4834,  533,    5392,  553, 

564.    565,    577.    588,    593,    600, 

601.  603.   604,    6202,    621,    634, 

712. 
Steinn  ábóti  í  Munkalífi  731',   752 

—  753. 
Steinn  bóndi  á  Ásgeirsá  í  Víðidal 

(1359)  131. 
Steinn    Hafliðason    (prests    Steins- 

sonar,  1385)  383. 
Steinn  Jónsson    í    Húnavatnsþingi 

(1401)  667. 
Steinn  þórarinsson  (c.  1380)  344. 
Steinn    þórðarson    í    Reykholtsdal 

(1397)  619. 
Steinólfsson :  Guðmundr,  Helgi,  Jón. 

Knútr,  þorgils. 
Steinsholt,  skógarland  frá  Kerling- 

ardal  293. 
Steinshylr  í  Svartá  444. 
Steinsmýrarfljót  i  Meðallandi  245. 
Steinsson :  Eyjólfr,  Guðmundr,  Haf- 

liði,  Jón,  Ketill,  Páll,  Snorri. 
Steinstaðir    í    Torfalækjarhrepp    í 

Húnavatnsþingi  454 — 455. 
Steinstaðir    í    Öxnadal    398,    397, 

713. 
Steinunn    (=  steinveggr)  29,    771. 

Sjá  Erlingr  steinveggr. 
Steinunn  Bergsdóttir  7. 
Steinunn    Björgólfsdóttir.    systir  á 

Reynistað  (1413)  752. 
Steinunn  Hrafnsdóttir,    Bótólfsson- 

ar  (1392)  481. 
Steinunn     Jónsdóttir,      Pétrssonar 

12. 
Steinunn    Óladóttir,     kona    Hauks 

5,  8. 
Steinunn  dóttir  þórdísar  12. 
Steinþór  Andrésson  (1412)  748. 
Steinþór     Ormsson     í      Skagafirði 

(1391-1398)  456,  637. 


REGISTR. 


957 


Steinþór     bóndi     á     Sauðanesi    (á 

Guðmundarlóni)  156,  554. 
Steinþórsson  (Steindórsson):  Jón. 
Steinþórsstaðir  í  Reykholtsdal  123. 
stekkr,  stekkjarstaða  356,  491,  625, 

645,  712. 
Stephán    ábóti    á   Munkaþverá    og 

þingeyrum  3112. 
Stephán    biskup    af   Armenialandi 

148.  149. 
Stephán  Guðlaugsson  (1380)  449. 
Stephán  Gunnlaugsson   í  Eyjafirði 

(1390  -  1414)  452,  595-596,  662, 

663,  733,  754. 
Stephán  Jónsson  biskup  í  Skálholti 

141,  236,  305. 
Stephánsdóttir:  Guðrún. 
Stephánsson :      Gunnlaugr,     Ólafr, 

Úlfr. 
Stephanus  protomartyr    144,    166, 

241«,  249,  476,  535.  —  Stephan- 

uskirkja  216,  226,  233,  241. 
steypireyðr  436. 
Stigaás  í  Austfjörðum  238. 
Stigadæli  í  Hörgárdal  504,  621. 
Stigar,  rekamark    frá    Ásgarði   og 

Hvoli  í  Saurbæ  104,  596. 
stigl  (á  fati)  6072,  608. 
Stígr  Jónsson  á  Ljósavatni  355. 
Stígsson:  Logi. 
stika  108,  180.     Sjá  lérept. 
Stika  nær  Guðlaugshöfða   (í  Bitru) 

656. 
stikkhnífr  129. 
Stikuvík  í  Bitru  103. 
stillisveiði  639. 
Stiptskistan  á  Hólum  419. 
Stjórndælafylki  í  Noregi  30. 
Stlædæ  (=  Sleði),  graðhestr  Skarðs- 

kirkju  658. 
stóð  (hvannstóð)  224. 
stofa  191,  192,  317,  488,  711.    Sjá 

húsakynni 
stofutjöld,  sjá  húsbúnaðr. 
Stokkahlaðnir     í    Eyjafirði     595— 
596. 


stokkaker,  sjá  búsgagn. 
stokkar,  sjá  búsgagn. 
Stokkhólmr  í  Svíþjóð  672.  —  Stokk- 
hólmsbók  24—27,  50,  148-154. 
stóla  ( — ur)  61.     Sjá  kirkja. 
stóll  (biskupsstóll)  25,  148,  150.— 
erkibiskupsstóll  152.    —    Pétrs- 
stóll    152.     —     stólfastr    biskup 
149. 
Stóragjá  á  Rauðasandi  698. 
Stóragrjót,  iandamerki  Vatnshlíðar 

10. 
Stórastofa  á  Pingeyrum  247. 
Stóraurð  við  Skagafjörð  337. 
stórhvalir  458. 
stórkeröld,  sjá  búsgagn. 
stórviðir  308. 

Stranda-Kolr  (um  1450-1460)  771. 
Strandasýsla  96. 
Strandhöfn  í  Vopnafirði  236. 
Strandir  (Hornstrandir)    123,    433, 
435,     632.     —     Strandasáir,  sjá 
búsgagn. 
Strandir  (Langanesstrandir)  214. 
Strandsel  í  Ögrsþingum  325. 
Straumey  í  Færeyjum  51. 
Straumeyjar  í  Aðaldal  557. 
Straumfjarðará    í  Hnappadalssýslu 
53,  82,  328,  345,  634.  —  Straum- 
fjarðarlönd  345. 
Straumfjörðr     í     Hnappadalssýslu 

15. 
Straumfjörðr  á  Mýrum  15. 
Straumland  á  Lista  730. 
Straumlón   á    Melrakkasléttu    553, 

580.  —  Straumlónsós  553,  580. 
Straumlönd  á  Breiðafirði  328. 
Straumnes     í     Barðastrandarsýslu 

19. 
Straumr  á  Skógarströnd  348,   349. 
Straumsey  í  Orkneyjum  50. 
Straumsnes  í  Sléttuhlíð  281,-  285. 
Streingfoss  í  Víðidalsá  538. 
Streingr  i  Laxá  í  Dalasýslu  101. 
Streingr   í  Viðidalsá,    sjá    Streing- 
foss. 


958 


EEGISTR. 


Streiti  í  Breiðdal  241*. 
strokkar,  sjá  búsgagn. 
Strúgr    (nú:    Strjúgr)    í    Langadal 

457. 
stryk,  strik,  sjá  klæði. 
Strýta,   griðkona    á    Hólum  "(1388) 

415. 
Strönd  í  Selvogi  212.  —  Strandar- 

kirkja  212.  —  Strandarmenn  3. 
Strönd  (Árskógarströnd)  513. 
Strönd  (Skarðsströnd)  665,  666. 
studium  64. 
stuldr  94. 
Stulli  Ormsson  prestr  (á^Valþjófs- 

stað  1376)  308. 
Stulli   Þorgrímsson   nyrðra    (1392) 

484.  497. 
stundarstefna  736,  737. 
Sturla  Böðvarson  (1382—1385)  363, 

376-378,  383. 
Sturla    húskarl    á    Hólum    (1388) 

415. 
Sturla  Jónsson,  Pétrssonar,    herra 

12. 
SturlaþórðarsoníHvammi(Hvamm- 

Sturla)  12,  13. 
Sturla    þórðarson,    Helgasonar,    á 

Staðarfelli  729. 
Sturludóttir:  Helga,  Vigdís. 
Sturlunga  148. 
Sturlungar  13. 
Sturluson:  Arnór,  Barði,  Jón,  Ormr, 

Órækja,  Runólfr,  Sighvatr.  Snorri, 

Sveinn,  Valgarðr,  þórðr. 
stýrimenn  362,  440,  441. 
Styrkár  Sigurðsson    (Bárðarson)    á 

Snæfellsnesi  (1384)  372-373. 
Styrmisson:  Hreinn. 
Styrsdóttir:  Guðrún. 
Stöð  í  Stöðvarfirði  233. 
Stöðulslækr    í    Þistilsfirði    2,    135, 

588. 
Stöðvarfjörðr  í  Suðr-Múlasýslu  14. 
stöpull  (á  kirkju)  185,  709. 
subcollectores  204.  460. 


subdiaconus,    subdjákn    151,    168, 

314,  581. 
Súðavík  í  ísafjarðarsýslu  702. 
Súðey   í  Orkneyjum    (sbr.    Guðey) 

50. 
Suðrey  í  Færeyjum  51. 
Suðrey    í    Vestmanneyjum     190', 

191»,  192».  636. 
suðrganga  731. 

Suðrland  (á  íslandi)  98,   130,  148. 
Suðrlönd  25. 
suffragia  185.  —  suffraganeus  (sbr. 

lýðbiskup)  58. 
Súgandafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  15. 

228,  366. 
Sugurðr,  sjá  Sigurðr. 
Suhm,  P.  F.  sagnaritari  432—433. 
suik,  swik  289,   613.      Sbr.    bolli, 

silfrbolli. 
Sullr  húskarl  á  Hólum  (1388)  415, 

417. 
Súlufell    í    Skaptafellssýslu     244, 

401. 
Súlunes  (hvorttveggja)  í  Melasveit 

395. 
Súlur  í  Fjörðum  512,  568. 
sumar  332.     —     sumarsöngr    565 

(sbr.  kirkja).  —  sumarvist  691. 
Sumarhðason:  Snjóúlfr. 
Sumarliði  þorsteinsson.  Eyjólfsson- 

ar  (1394)  500— -501. 
Summa  viciorum  (bók)  685. 
sund    (landamerki    og    rekamark) 

380. 
Sund  í  Höfðahverfi  5682. 
Sund  undir  Vágsfjöllum  238. 
Sunndalr  í  Trostansfirði  301. 
Sunniva    þórðardóttir,     Hallssonar 

(enn  á  lífi  1403)  686. 
Sunniva  hin  helga  338. 
Sunnlendingafjórðungr  14,  34,  215. 
Sunnmæri  í  Noregi  115.  —   Sunn- 

mærafylki  29. 
sunnudagr    93,     3062,     307,     466, 

467,   468,    460,    471,    472,    615, 

720. 


REGISTR. 


959 


Sunnudalsá  í  Vopnafirði  237. 
superintendentes  46,  47.  49. 
suspensio  59,  64. 
Suæinn,  sjá  Sveinn. 
Suærkuir,  sjá  Sörkvir. 
Svaðastaðir  í  Skagafirði  409. 
Svaði  á  Hofstöðum  (1388)  416. 
Svaðshóll  við  Arnarfjörð  227. 
Svalbarð  á  Svalbarðsströnd  (Eyja- 

fjarðarströnd)    452—454,     507J, 

508,    509,    510,    566,   569—570, 

581,  682,  686. 
Svalbarð  í  þistilsfirði  2,  156—157. 

588—589.    —    Svalbarðsá  2.  — 

Svalbarðsárós,     Svalbarðsós    2. 

134,  588. 
Svalbarði  norðr  í  hafsbotni  19. 
Svalbarði  í  Miðdölum  301. 
Svalbarðsströnd  við  Eyjafjörð  452, 

453,  454,  458,  569,  734. 
Svangar    í    Skorradal    124,    250, 

251. 
Svanhildr    (Porvaldsdóttir?    1401) 

671. 
Svansgrund    á    Skagaströnd    532, 

599,  601. 
Svansvík  í  ísafjarðarsýslu  702. 
Svarbakafell  undir  Jökli  141. 
svarðreipi  613.     Sbr.  búsgagn. 
Svarfaðardalr     í    Eyjafjarðarsýslu 

387,    392,    393,    395,    411,    507, 

508,    511,    513,    604,    605.    630, 

685,  721,  722,  753. 
Svarfartungur    123,    sjá  Hvarfsár- 

tungur. 
Svarfhóll  í  Hnappadalssýslu  99. 
Svarfhóll  í  ísafjarðarsýslu  702. 
Svarfhóll  í  Stafholtstungum  88. 
svarfhvalr  236. 
svarin  veiði  53. 

Svartá  í  Skagafirði  272,   273,  318. 
Svartá  í  Svartárdal   í  Húnavatns- 

sýslu  422,  443—444,  463—464. 
Svartagil  í  Norðrárdal  166,  535. 
Svartárdalr  í  Húnavatnssyslu  452. 

463,  674. 


Svartárdalr  í  Skagafirði  408,  413. 
Svarthamar  á  Tjörnesi  583. 
Svarthöfðason:  Brandr.  Hallr,  Óli, 

þorsteinn. 
Svarthöfði   (Bjarnarson)    á   Hvals- 

nesi  (1370)  257. 
Svarthöfði  Brandsson    í    Kalmans- 

tungu  224. 
svarti  dauði    43,    47,    50.    52,    67, 

510,    680—681,    682-683,    712, 

778,     Sbr.  plága,  sótt. 
Svartr  skáld  á  Hofstöðum  437. 
Svartr   (á    Reykjum    í    Tungusveit 

1399)  531. 
Svartr  Úlfsson  aurgoða  7,  12. 
Svartr    þorleifsson    vestra    (1387) 

399. 
Svartskinna  (MSt.  27.  4to)  210,  378, 

675. 
Svartsson  :  Amundi,  Andrés,    Loð- 

mundr,  Pórðr. 
Svefneyjar  á  Breiðafirði  195. 
Sveinar,  örnefni  í  Aðaldal  617. 
Sveinatunga    í     Norðrárdal     166, 

535. 
Sveinbjarnarson:  Eiríkr. 
Sveinbjörn  ábóti  á  þingeyrum  (1394) 

499—500,  504—505. 
Sveinbjörn  (Ásmundarson  á  Bessa- 

stöðum  c.  1200)  69. 
Sveinbjörn    Egilsson     rektor    311, 

608. 
Sveinbjörn  Hrafnsson  (1385)  385. 
sveinn,  sveinar  3622,  367,  368,  3702, 

436,    440,    441,    489,    507,    688, 

763,  764. 
Sveinn     Alfífuson     Noregskonungr 

29. 
Sveinn    Björnsson    nyrðra    (1415) 

759. 
Sveinn  biskup  á  Færeyjum  23,  27, 

38,  43,  51. 
Sveinn  biskup  í  Selju  (Björgvin)  21, 

26. 
Sveinn    Brandsson    vestra    (1415) 

758. 


960 


REGISTR. 


Sveinn  Eiríksson    svíðandi    Dana- 

konungr  30. 
Sveinn  Grímsson  á  Vallá  (í  Braut- 

arholti,  1377)  317.') 
Sveinn  Hákonarson  jarl    í    Noregi 

29. 
Sveinn  Hallvarðsson   á  Ríp  (1415) 

759-760. 
Sveinn  Haraldsson  tjúguskeggDana- 

konungr  30. 
Sveinn  Jónsson    í  Húnavatnsþingi 

(1398)  640. 
Sveinn  Jónsson  vestra  (1401)  670. 
Sveinn  karíamaðr  á  Hólum  (1387) 

406. 
Sveinn  Magnússon  prestr  og  ráðs- 

maðr  Möðruvallaklaustrs   1393 — 

1398)  490,  505.  611,  627—630. 
Sveinn  Marsteinsson  í  Máfahlið  111. 
Sveinn  Níelsson  prófastr  á  Staða- 

stað  241. 
Sveinn    Pétrsson    spaki    biskup    í 

Skálholti  110. 
Sveinn    (prófentumaðr)     á    Hólum 

(1387)  405. 
Sveinn  Sturluson,  þórðarsonar  13. 
Sveinn     Tainsson     [=fi     Tannson? 

Camsson     (Kámsson)?]      nyrðra 

(1391)  456. 
Sveinn  Úlfsson  Danakonungr  30. 
Sveinn    þórðarson    á    Bergstöðum 

(c.  1360)  158-159. 
Sveinn  þorsteinsson  (1369)  255. 
Sveinn  bóndi    á  Öndverðareyri  (c. 

1355)  108.    Sbr.  Sveinn  Marteins- 

scn. 
Sveinsson:  Andrés,   Brynjólfr,    Ei- 
leifr,  Eiríkr.  Guðmundr.  Haraldr. 

ívar,  Jón,  Knútr,  Magnus,  Narfi. 


')  Þegar  eg  ritaði  það,  sem  stendr  í  Isl. 
Artíðaskrám  bls  250,  bafði  eg  ekki  tekið 
eptir  þvi,  að  Sveinn  Grimsson  á  Vuild  og 
Sveinn  i  Brautarholti  væri  einn  maðr,  og  a 
þvi  tilgatan  um  faðerni  hans  þar  að  falla 
niðr.  í  registri  við  Artíðaskrárnar  er  Sveinn 
samt  rétt  feðraðr,  þvi  að  þá  hafði  eg  tekið 
cptir  því,  að  það  var  sami  maðr  og  Sveinn 
Grimsson. 


Nikulás,  Olafr.  þórarinn,  Porkell, 

þorsteinn. 
sveitadúkr  151.     Sbr.  handlín.  sjá 

kirkja. 
Svelgsá  í  Helgafellssveit  638. 
sverð  735. 

Sverrir  biskup  af  Ósló  46. 
Sverrir  Sigurðarson  (Magnusson  = 

magnus)  Noregskonungr  29. 
Sverrisson:  Hákon. 
Svertingr  Grímsson  12. 
Svertingsdóttir:  Vigdís. 
Svertingsson:  Auðun. 
Svertingsstaðir  í  Miðfirði464— 455. 

679,  680. 
Svíar  (Sweiar)    72,    98,    209,    210, 

252,   273.    274,    287.    294,    297. 

298,  299,  317,  441.  —    Svíaríki. 

Svíþjóð,  Swecia,  Swerig  30,    31, 

203,    295,    355,   487,    669,    672. 

763,  766,  767,  768. 
Sviðningr  í  Hólahrepp  í  Skagafirði 

410. 
Sviðningsdalr      í      ísafjarðarsýslu 

198. 
Sviönur  á  Breiðafirði  195. 
svín  439.  5152.  —  svínarekstr  198. 

Sjá  grís.  gylta. 
Svíná  í   Náttfaravíkum    356,    572. 

579.     Sbr.  Svinin,  Svírinn. 
Svínadalr     í     Dalasýslu    729'.    — 

Svínadalsá  729. 
Svínadalr    í    Húnavatnssýslu   672. 

—  Svínadalsá  254. 
Svinadalr  í  Kjós  219. 
Svínafell  á  Skógarströnd  137. 
Svínafell    í    Hornafirði    126—127, 

242,  243. 
Svínahvoll  í  Miðdölum  306. 
Svínakleif  í  Reykjarfirði    á    Horn- 

ströndum  135. 
|  Svínalækr.    landamerki    Kalmans- 

tungu  624. 
}  Svínanes    i  Héraði    millum  Sanda 

402. 


REGISTR. 


961 


Svínanes  í  Hlíðarlandi  í  Reykhóla- 

sveit  196. 
Svínanes  á  Skálmarnesi  195. 
Svínavatn    í    Húnavatnssýslu  160, 

321,    456,    509,    533—534,   640, 

649-650,  654. 
Svínavellir,  fjárbeitarland  írá  Hey- 

nesi  250. 
Svínavík  í  Borgarfirði  eystra  238. 
Svínbjúgr  í  Miðdölum  227. 
Svíney  á  Breiðafirði  (sbr.   Purkey) 

301-303,  660. 
Svínin,  Svírinn  356,  sjá  Svíná. 
Svithun  hinn  helgi  599,  600. 
Svíþjóð,  sjá  Svíar. 
Svölustaðir  í  Víðidal  382,  383,  538, 

539,  592,    593.    —    Svölustaða- 

steinar  538,  592. 
Sygnafylki  í  Noregi  29. 
Sygnaskarð  á  Mýrum  224. 
Sygný,  sjá  Signý. 
Sygurðr  sjá  Sigurðr. 
sylgja  372,  667. 
sylla  317. 
Sylvester  papa  156,    554.    640.  — 

Sylvestri  messa  527. 
symoniæ  62. 
synd,  syndir  55,  470,  615,  672.  — 

sjö  höfuðsyndir   93.    —    synda- 

lausn  680,  701,  703.   —    synda- 

lausnarsali  672. 
synodus  93,  128,  129,  148,  615. 
sýra  629,  630. 
Syrpa  Árna  GíslasonaráHlíðarenda 

181. 
Sýrteigr  161,  sjá  Saurteigr. 
sýsla,  sýslur  209,  438,    696,    7172, 

7523,  759,  772.  -  sýslumenn  33, 

53,  76,  128,  130,  179,   254,  287, 

362,  3692,  691,    6923,    694,    695, 

696,  771. 
Sæbjörn  prestr  í  Kirkjubæ  í  Tungu 

307-308. 
Sæból  á  Ingjaldssandi  197,  228,  330. 
sæði  (sáð,  sbr.  korn,  sældingr)  210, 

37;-í2. 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


sæi  (sbr.  silki),  sjá  klæði. 
sældingr  (sbr.  korn,  sæði)  114,  340. 
Sælingsdalr  í  Dalasýslu  103. 
Sælingsdalstunga  í  Sælingsdal  103 

—  104,  728—729,  780. 
Sæmingsgilslækr      á     Skagaströnd 

398.  —  Sæmingsgilslækjarós  398. 

Sæmundará  í  Sæmundarhlíð  712. 

Sæmundardóttir:  Guðrún,  Ragn- 
heiðr,  Sigríðr. 

Sæmundarhlíð  í  Skagafirði  332, 
333,  334,  457,  458,  459,  461— 
462,  500,  501,  674. 

Sæmundarson:  Brandr,  Eyjólfr, 
Guðni,  Jón,  Loptr,  Pétr. 

Sæmundr  Hrólfsson  prestr  í  Stærra- 
árskógi  (d.  1738)  733. 

Sæmundr  Jónsson  í  Odda  8. 

Sæmundr  Magnússon  á  Hóli  í  Bol- 
ungarvík  399. 

Sæmundr  Oddsson  frændi  Sigríðar 
Bjarnardóttur  (1408)  756. 

Sæmundr  Oddsson  prófastr  í  Hít- 
ardal  (d.  1687)  142. 

Sæmundr  Sigfússon  fróði  8,  149. 

Sæmundr  í  Skarði  á  Landi  (1353) 
(Andrésson?)  77. 

Sæmundr  þorsteinsson  á  Svalbarði 
(1386  og  þar  eptir,  d.  1421) 
386,  399,  427,  452—454,  570,  681. 

sæng,  sængr  482,  498.  678.  — 
hundraðshvíla  157.  —  váðbeðr 
290.  —  vaðmálssæng  641.  — 
sængarklæði,  sængrklæði,  rekkju- 
klæði  168,  259,  418,  503,  613, 
711,  718.  —  beðr  289.  —  skinn- 
beðir  289,  613',  711.  —  beðdúk- 
ar  289.  —  beðsver  289,  711.  — 
bólstr,  bólstrar   6132,    711,    718. 

—  brekan  482.  -  dynur  289, 
6132,  711,  718.  —  hvíluvoðir 
718.  —    koddar    288,    290,    613. 

—  silkikoddar  213,  289.  —  lepp- 
ar  331,  562.  -  línlök  613.  — 
rekkjuklæði  418,  613.  —  rekkju- 
leppr  632.    —    rekkjuvoðir  290, 

61 


962 


REGISTR. 


482.  613»,  632,  711.     Sbr.  bús- 

gagn,húsbúnaðr,hægindi  (kirkja), 

klæði. 
særingabók  151. 
særir  dagar  740. 
Særisvöllr     í     Suðr-Pingeyjarsýslu 

568. 
sæti,  sjá  sess. 
Sævarland  í  Laxárdal  í  Skagafirði 

336-337,  386,  387,  424,  426. 
Sævarland   (Siouarland)    í    þistils- 

firði  576—577,  578,  587,  588. 
Sævarsson:  Jón. 
sæynd  392  =  sjöund. 
söðull  6972. 
Söðulsholt  í  Eyjahrepp  í  Hnappa- 

dalssýslu  138. 
Söffrensson:  Jens. 
sök  469,  474,  743.    —    sakareyrir 

489. 
Sökkubakkar  í  Svarfaðardal  515. 
söl,  sjá  sölvafjara. 
Sölgi  Haraldsson  (sbr.  Hölgi)  7. 
Sölmundardóttir:  Guðný,  Gyða. 
Sölmundarson :  Egill. 
Sölmundr  austmaðr  13. 
Sölmundr     Guðmundarson    (ríki    í 

Teigi  í  Fljótshlið,  1409)  722,  723, 

725. 
Sölmundr  Jónsson  prestr  (í  Hítar- 

dal,  1369—1398)  250,  635. 
söluvoð  539    593. 
Sölvabakki  á  Skagaströnd  532,  599, 

601. 
Sölvadalr  í  Eyjafjarðarsýslu  528. 
sölvafjara  140,  166,  250.  348.  375. 

585    —  sölvanám  114. 
Sölvanes    í     Lýtingsstaðahreppi    í 

Skagafirði  318,    637.    —    Sölva- 

nesfjall    318.    —    Sölvanesmenn 

318. 
Sölvasker      á     Snæfellsnesi     112, 

210. 
Sölvason:  Brandr,  ísleifr,  Magnús. 
Sölvi     Brandsson     prestr     nyrðra 


(1374-1402)  288,  385,  454-455, 
500,  667,  679. 

Sölvi  Guðlaugsson  á  Snæfellsnesi 
(1356)  112. 

Sölvi  Sðxólfsson  í  Skagafirði  (1393) 
488. 

söngr,  sönglist  1,  9,  91,  93—94. 
103.  105,  109,  110»,  115,  122, 
131,  143,  161*,  164,  167»,  168, 
171,  172,  185,  199,  224,  237, 
243,  244»,  246,  249»,  2562,  261, 
2624,  2632,  L642,  266,  2672.  292, 
3024,  306»,  307,  333,  338,  366, 
3912,  404\  453,  462,  464,  466, 
467,  468,  469,  471,  472,  477, 
514,  517,  524,  5304,  532,  540», 
565,  571,  594,  599,  615,  616, 
671,  683,  685,  686,  702,  730, 
754.  —  söngprestr  548  (sbr. 
prestr).  —  nótur,  nótaðar  bækr 
(nótnasöngr)  68,  563,  6122.  — 
pípur  að  sungið  er  við  565. 

Serar,  sjá  Saurar. 

Serkvir  biskup  á  Færeyjum  23,  27, 
38,  43,  51. 

Sörkvir  Karlsson  Sviakonungr  31. 

Sörkvisson:  Jón,  Karl. 

Sörlason :  þorsteinn. 

Sarlátr,  sjá  Saurlátr. 

Serli  erkibiskup  í  Niðarósi  21,  25, 
35,  40,  49. 

Sörli  Vilhjálmsson  á  Barðaströnd 
(1405)  699 

Söxólfsson:  Sölvi. 

Tabula  702.     Sjá  kirkja. 

taða,  töður    (sbr.    hey)    457,    552, 

602,  614,  754,  759.  —  mælihlass 

töðu  408,    411,    513,    519,    545, 

566. 
Taðnaskar  Miklaholtskirkju  82. 
taðskona  415. 
taflbyrðingr,  sjá  klæði. 
Tainsson :  Sveinn. 
takmörk  331,  456,  549,   645,    6564, 

750. 


REGISTR. 


963 


Tálknafjörðr  15,  196 

Tangahorn  á  Langanesi  236*. 

Tannstaðir  í  Hrútafirði  166. 

tapetum,  sjá  klæði. 

taska  129. 

tefling(r),  sjá  klæði. 

Teigar  í  Norð(r)árdal  í  Skagafirði 
534. 

teigr,  teigar  (sbr.  eingi,  skógr)  8, 
56,  57,  3332,  356,  378,  446, 
462,  486,  534,  551,  564,  572, 
576,  589,  6422,  643,  652%  653, 
754. 

Teigr  í   Fljótshlíð  216»,  403,  495. 

Teigr  í  Óslandshlíð  411. 

Teigsgil  í  Hvítársíðu  625. 

Teitr  Bergsson  (1377)  317. 

Teitr  á  Flugumýri  (1388)  416. 

Teitr  Hákonarson  í  Hvammi  í  Eyja- 
firði  (1390)  449. 

Teitr  Kolbeinsson  (1397)  617. 

Teitr  Pálsson  umboðsmaðr  konungs 
(1365)  209,  496. 

Teitr  Pétrsson  kirkjuprestr  í  Skál- 
holti  (1670-1672)  483. 

Teitsson:  Erlingr,  Gizur,  Gunn- 
laugr,  ísleifr,  Jón,  Oddr. 

tenaðarmaðr  206. 

Terra  sancta  (Jórsalaland)  437. 
673. 

Teskill  (prófentumaðr)  á  Hólum  í 
Hjaltadal  (1387)  405. 

testament,  testamentum.  testa- 
menta  62,  184,  1852,  1863,  281, 
285,  2913,  305.  313,  322^  336, 
358,  865,  3662.  391—392,  442, 
453,  531,  532,  599,  671,  683, 
684,  685,  6873,  6882,  700.  701, 
703,  709,  7352,  762.  —  'testa- 
mentis  (testamentum)  gjöf  182, 
356,  715.  735. 

Th.  Gudmundsen,  sjá  þórðr  Guð- 
mundsson. 

Theodorus  martyr  582,  638.  — 
Theodori  messa  582,    638,    779. 

Thingeyrar,  sjá  þingeyrar. 


Thirlstaine  House  i  Cheltenham 
655. 

Thomas  Carlsson  Vegner  biskup  í 
Stafangri  47. 

Thomas  Eiríksson  prestr  á  Mæli- 
felli  (um  1530)  611. 

Thomas  erkibiskup  af  Kantarabyrgi 
1652,  166,  167,  171,  338',  533, 
5372,  5484,  600,  764-765.  — 
Thomaskirkja   222,    585,    671(?). 

—  Thomasmessa  (óvíst  hvers) 
527. 

Thomas  greifi  af  Dorset  770. 

Thomas  postuli  262,  585. 

Thomasson:  Ólafr,  þorlákr. 

Thoras.  sjá  Þórir. 

Thorfinus,  sjá  þorfinnr. 

Thrundhiem,  sjá  þrándheimr. 

Thunsberg,  sjá  Túnsberg. 

Thurlacus,  sjá  þorlákr. 

Tiburtius  píslarvottr  485,  534.  — 
Tiburtiusmessa  294,  295.  — 
Tiburtius  &  Valerianus  681. 

Tidike  van  Lyne,  kaupmaðr  297. 

tíðir,  allar  tíðir,  tíðagerð,  helgar 
tíðir  1,  92,  93,  1512,  206,  292,  466, 
467,  468,  469,  471,  472,  540, 
582,  584,  615,  709,  732.  —  föstu- 
tíðir  93.  —  heimilistíðir  89,  sbr. 
heimili.  —  tólf  mánaða  tíðir  6852. 

—  tíðabækr  129,  685.  Sbr.  kirkja. 

—  líðaoffr  169,  1972,  219,  231, 
466,  4672,  468,  469,  470,  471, 
472.  —  tíðarenta  90,  231.  - 
tíðaskipan  151.  —  tíðasókn  89, 
230.  —  tíðasóknarmenn  615. 

Tíðsfordríf  Jóns    lærða    433,    435, 

731. 
tilgjöf  (konu)  142,  296,   670,  7062. 
timbr  573.  —  timbrstofa,  sjá  heim- 

kynni. 
tin  261,  288,  338,    858,  446',  482, 

503,  612,  613.  —  tindiskar  289, 

353,  614,    711,   718.      Sbr.    bús- 

gagn. 

61* 


964 


REGISTR. 


Tindahraun  í  Víðidal  (sbr.  Landa- 
hraun)  382,  383,  538,  592. 

Tindastóll      á     Reykjaströnd     við 
Skagafjörð  3883,  389,  390. 

Tinnudalsá  í  Breiðdal  233,  241. 

tintinnabulum     61.        Sbr.     bjalla 
(kirkja). 

Titlingshóll  í  Loðmundarfirði  240. 

tíu  laga  boðorð  guðs  185 

tíund,  tíundargerð,  hverskonar 
tíundarlag,  tíundargjald,  tíunda- 
mál,  tíundarvirt  fé  (sbr.  biskups- 
tíund,  heimatíund,  hvaltíund 
kirkjutíund,  páfatíund,  prests- 
tíund,  skiptitíund)  9,  32,  33,  69 
73,  78,  79,  80',  81,  82,  85,  86 
87*.  88,  89*.  90,  91,  92,  94,  95 
97,  98,  100-101,  103,  104\  1072 
109\  110,  111»,  115,  120,  122 
124\  125,  126»,  141*,  143,  149 
158  (opt),  159,  160,  161,  163 
164,  165,  166*.  167,  168,  169 
170,  171,  172,  173,  174»,  175 
176,  193,  194\  195»,  197»,  202 
218,  228,  22Q3,  230,  231,  237 
238,  239\  240,  241,  242«,  243 
244,  249,  256,  260,  261,  262 
267,  301,  302»,  305,  306,  324 
330,  331,  333,  338,  342',  401 
403,  404,  405,  447,  462,  464* 
465,  4662,  467\  4688,  4693,  470 
4715,  4722,  474,  475\  476,  477 
513,  514,  515,  516,  520,  521 
523,  524,  525,  526,  527,  530 
531,  532,  5332,  534»,  535,  5362 
5374,  539»,  541,  542',  544\  5454 
5462,  547\  548\  549,  550\5514 
5522,  553,  654,  556,  557,  558» 
559,  560,  56 1\  562\  563\  564 
5652,  570,  571,  573\  574,  576 
678,  682,  584,  585,  586,  587 
589\  590,  695,  600,  602,  608 
6162,  639,  650,  667,  678,  679» 
707,  727.  —  rangar  tiundargerðir 
72—73.  —  tíund  kemr  fyrst 
Noreg    (c.    1120-1140)    25.    — 


tíundargjöf  455.    —   tíundarhald 

182,  470. 
tjald:  tjaldstaðr  535. 
Tjaldanes  i  Dalasýslu  657. 
Tjaldastaðir  á  Rangárvöllum  269. 
Tjaldrspyjar  Miklaholtskirkju  82. 
tjara:  tjörutunna  385. 
Tjarnahverfi  í  Suðr-þingeyjarsýslu 

574. 
Tjarnardalr  á  Skagaströnd  398. 
Tjarnarhólakvísl.  landamerki  Víði- 

dalstungu  538,  592. 
Tjarnir  í  Eyjafirði  295. 
Tjarnir  eystri    í    Ljósavatnsskarði 

356. 
Tjarnir  á  Melrakkasléttn  580. 
tjörn,  tjarnir  180,  356\  4462,  491, 

6f>0. 
Tjörn  í  Aðaldal  617—618. 
Tjörn    í     Svarfaðardal    387,     392, 

507,  508,  513-514,  686. 
Tjörn  á  Vatnsnesi  161,  169.  550— 

551. 
Tjörnes  í  þingeyjarsýslu  3,  4,   18, 

685. 
Tjörvason:  Loptr. 
Tóargil  við  Arnarfjörð  227. 
Tófa  þórðardóttir  Hallssonar   (enn 

á  lífi  1403)  686. 
Tófason:  Jón. 
tólf  mánaða  stefna  73. 
tólffedmingr    torfs  397,  557\  575. 

—  tólffeðmingsskurðr  397. 
tólg.  tólkr  465,  572,  777. 
tollr,    tollar    (sbr.    fiskitollr,    hey- 

tollr,      lysitollr,      lögmannstollr, 

ostlollr)    9,    81    181,    182    (opt), 

198.   306,    330,    361,    476,    676, 

700,    764.    —    tollr    íslandsfara 

36L  367. 
tópt,   tóptir    134\    156\    236,    379, 

554. 
Tóptá  í  Þistilsfirði  2. 
Tópladalr  í  Reykhólasveit  196. 
torf,  torfrista,  torfskurðr,  torfstunga, 

torfstaða,  torfvöllr  56,    57,    100, 


REGISTR. 


965 


123,  125,  142,  144,  196,  198, 
228,  251,  254,  2712,  275,  295, 
298,  318,  332,  337,  3452,  Sl  6, 
363,  373,  379,  396,  397,  4572, 
486,  491,  552,  557,  560,  588, 
605,  618,  623,  625,  629,  6302, 
636,  650,  712,  754.  —  torfgröf 
98,  240,  429,  629,  636,  6452.  — 
desjatorf  373.  —  elditorf  (mór) 
639.  —  létorf  84.  —  torf  hlaðið 
um  kirkju  422.  —  áttfeðmingr 
torfs  497,  513,  566,  722.  -  tólf 
feðmingr  torfs    397,    5572,    575. 

—  torfmaðr  415.  —  torfskeri,  sjá 
amboð 

Torfá  í  Svarfaðardal  515. 

Torfadóttir:  Sigríðr. 

Torfalækr,  jörð  Reynistaðaklaustrs 

741. 
Torfason:  Snorri,  Pormóðr. 
Torfastaðir  í  Vopnafirði  638     639. 
Torfavötn,    landamerki     Kalmans- 

tungu  624. 
Torfdæl  í  Fjörðum  458,    459,    512. 

—  Torfdælarlækr  568. 
Torfgarðr    í    Skagafirði    408,    412, 

430. 
Torfgröf  (torfgröf?)  á  Skaga  429. 
Torfhólar  í  Langadal  622. 
Torfholt  í  Ljósavatnsþingum     366, 

446. 
Torfi    Arason    hirðstjóri    (d.   1459) 

771. 
Torfi  Erlendsson  sýslumaðr  á  Staf- 

nesi  (d.  1666)  700. 
Torfi  Jónsson    kirkjuprestr  í  Skál- 

holti   (1650-1651,    1652—1667) 

483. 
Torfi  Jónsson  í  Flatey  671. 
Torfi    Koðransson    (Konráðsson)  á 

Snæfellsnesi  (d.  1394)    112,  210. 
Torfi  Markússon  (1369)  255. 
Torfkrókshólmar     (sbr.     þorkróks- 

hólmar,  hjá  Auðuni)  eign  Grenj- 

aðarstaðar  579. 
Torfmýri  í  Blönduhlíð  408. 


Torfnes  í  Víðidal  538,  592. 

Torfunes  í  Köldukinn  574. 

Torfustaðir  í  Grímstungnaþingum 
(sbr.  nú:  Kot)  1612,  541. 

Torfustaðir  í  Miðfirði  678. 

Torfuvík  í  Þistilsfirði  331-332. 

Torfvogr  í  Hnappadalss^slu  83, 
305. 

Traðir  í  Fróðárþingum  109. 

Traðir  í  Staðarsveit  á  Snæfellsnes 
81. 

transfiguratio  domini  165. 

translatio:  Benedicti  184. —  Cuth- 
berti  134.  —  Johannis  episcopi 
Holensis  187,  365.  —  Martini 
355,  602,  604.  -  Thorlaci  145, 
252.  750. 

tré  (sbr.  timbr,  viðr)  69,  102,  114, 
269,  388»,  489,  51 52,  576.  656, 
760.  -  trjáreki  388.  Sbr.  reki, 
viðreki.  —  Sbr.  kjörtré.  —  tré- 
bolli  687.  —  trékanna  191.  — 
trélampi  575.  —  tréskál  289.  — 
tréskrín  547.     Sbr.  þvertré. 

Trégrefstaðir  (nú:  Tréstaðir)  á 
þelamörk  295.  —  Trégrefstaða- 
skógr  295. 

Tréker  i  Víðidalsá  538.  593. 

Tréknífa,  griðkona  á  Hólum  (1388) 
416. 

Trékyllisvík  í  Strandasýsla  16. 

Treyja  griðkona  á  Hólum  (1388) 
415. 

Trinam  sonr  Attra  11. 

trinitatisdagr  68,  181,  516.  527, 
531,  577*,  590. 

Troa  dóttir  Priamuss  (sbr.  Troian, 
Troiana)  11. 

tróð  3732.  —  tróðhrís  491.  —  tróð- 
slóði  373.  -  tróðslátta  373. 

trog    sjá  búsgagn. 

Troia  (Troiuborg)  6,  11. 

Tro-an.  Troiana  (sbr.  Troa)  6. 

Tror  (sbr.  þórr)  6,  11. 

Trosiansfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
15,  301. 


966 


REGISTR. 


trot,  sjá  tróð. 

trú,  heilög.  rétt  trú  93,  685. 

Truddadalr,  sjá  Þrúðardalr. 

trúlofan  94. 

Tryggvason:  ólafr. 

tröð  114.   -  traðastaðr  166. 

tröll  436,  438. 

Tröllaskarð  í  Langadal  332. 

Tnmas  Snorrason  prestr  (c.  1377) 

313. 
Tumasdóttir:  þóra. 
Tumason:  þorsteinn. 
Tumi  þórðarson  (1378)  334. 
tún:  túngarðar  617,  620,  639.   Sbr. 

vallargarðr. 
Tundrastaðir  í  Höfðahverfi  568. 
Tunga  í  Andakil  125,  223. 
Tunga  í  Axarfirði  553,    652.      Sjá 

Hafrafellstunga. 
Tunga  í  Bárðardal  681—682. 
Tunga  í  Blöndudal  (=  Finnstunga) 

378,    379.    421—422,    443-444. 

650tf).     —     Tungurétt    443.    — 

Tungusporðr  444. 
Tunga    í  biskupstungum    (Bræðra- 

tunga)  114—115. 
Tunga     (líklega      =     Finnstunga) 

650. 
Tunga  í  Holtum  (litlaoghin  meiri) 

267. 
Tunga    í    Hörgárdal    (Svellatunga, 

Sörlatunga)  504,  621. 
Tunga    í    Hörgárdal   (Staðartunga) 

526. 
Tunga  í  Máfahlíðarþingum  111. 
Tunga     á     Skagaströnd     (Skrapa- 

tunga)  171,  532,  599. 
Tunga  (hvorttveggja)  í  Staðarsveit 

á  Snæfellsnesi  81. 
Tunga     í     Steingrímsfirði    (Trölla- 

tunga)  96.   106,   231,    327,   634, 

656. 
Tunga  á  Svalbarðsströnd  452. 
Tunga    í  Sælingsdal,    sjá  Sælings- 

dalstunga. 
Tunga  ytri  á  Tjörnnesi  4. 


Tunga  á  Vatnsnesi  169,  550'. 
Tunga    í    Víðidal,     sjá    Víðidals- 

tunga. 
Tunguá  í  Eystrahrepp  3803. 
Tunguá  undir  Hafnarfjalli   í  Borg- 

firði  223. 
Tunguás  í  Víðidal  538,  592. 
Tungufell.   kirkjujörð    frá  Hítardal 

84. 
Tungufell  á  Skagaströnd  552. 
Tungufell     í     Svarfaðardal    721— 

722. 
Tunguháls  í  Skagafjarðarsyslu  176, 

563. 
Tungumúli  á  Barðaströnd  301. 
Tungunes    á  Ásum    í    Húnavatns- 

sýslu    427,    443,    640,    650.    — 

Tungunessporðr  443 
Tungureki  (Hafrafellstungu)  á  Sandi 

í  Axarfirði  553,  579,  754. 
Tungusel  í  Eyvindardal  237. 
Tungusveit(in)     í     Skagafirði    175, 

271-273,  319,  381,  456,  760. 
tunna  630.      Sbr    bjórtunna.     Sjá 

tjörutunna  (tjara). 
Túnsberg  í  Noregi    362,   369,   371, 

777.  —  Túnsbergshús  297. 
Tveggja  postula  messa    350,    362, 

514. 
tvíbytna,  sjá  búsgagn. 
Tvímánuðr  324. 
tvímæli  638. 
tygi  735. 
tylft  sjávar  18,  19.  —  tylftatal  um- 

hverfis  ísland  17—20. 
Tyna  (Tyne),  fljót  á  Englandi  770. 
typping.  sjá  klæði. 
Tyrfingsstaðir  á  Akranesi  222. 
Týsdagr  133,  700,   722,  738s,   739, 

753. 
tönn,  rostungstennr  84,    213,    258, 

288,    290,    513.    518,   520,    569, 

612.  —  tannbaglar  288,  612,  718. 

—  tannbuðkr  5:22.    —  tannskrín 

105. 


REGISTR. 


967 


Ufagil  (Úlfagil)  í  Húnavatnssj'slu 
457. 

Úfeigr,  sjá  Ófeigr, 

Ufsir,  sjá  Upsir. 

Ulfa  kona  Höskuldar  (1636)  191. 

tilfaldafjöll,  sjá  Úlfdalafjöll. 

Ulfarsá  í  Mosfellssveit  220. 

Ulfarsfell  í  Mosfellssveit  220, 
343. 

Úlfdalafjöll  milli  Fljóta  og  Siglu- 
fjarðar  19,  771. 

Ulfr  Jörundarson  aurgoði  7,  12. 

Úlfr  Stephánsson  nyrðra  (1363  — 
1401)  200,  201,  247,  270,  276, 
373,  499,  500,  667. 

Uifrida,  sjá  Hólmfríðr. 

Ulfsdalir  milli  Fljóta  og  Siglufjarð- 
ar  66-67,  277,  282,  286,  772. 

Ulfsson:  Svartr,  Sveinn. 

Úlfsstaðir  í  Blönduhlíð  479-480, 
5,J5. 

Ulfstaðir  í  Landeyjum  269. 

Ulfsstaðir  í  Loðmundarfiröi  240. 

Úlfsvatnsá  á  Tvidægru  624.  — 
Ulfsvatnsárlón  624. 

Ull  406,  629,  630',  718.  —  óþveg- 
in  ull  614.  —  ullþel  548,  7182. 

umboð,  umdæmi,  umboðsbréf,  um- 
boðsskrá,  löglegt  umboð  53,  95, 
117,  182,  203,  208,  248,  249, 
255,  259,  276,  277,  290,  319, 
320,  321.  353,  377,  388,  402. 
427,  442,  449,  472,  473,  6142, 
616,  626,  6273,  628,  637,  6422, 
662,  669,  679,  713,  724,  727, 
733,  760,  76P,  763.  ~  umboðs- 
menn  73,  178,  179,  182,  200, 
297,  303,  361,  362,  368,  370, 
506,  616,  648,  665,  668,  713, 
723,  736,  7372,  740,  743»,  744, 
745,  746,  763,  76 13. 

Unaðsdalr  á  Snæfjallaströnd  704  — 
705. 

Unastaðir  í  Hólahreppi  í  Skagafirði 
410. 


unctio  extrema  60. 

Undenfell     (Vndanfell,     Vnderfell, 

Vndinfell)  í  Vatnsdal  162,  540— 

541. 
Undirheimar   á   Snæfellsnesi   (sbr. 

Frambúðir)  373. 
undirmörvar  (sbr.  matr,  mör)    84, 

289. 
Unger,  R.  prófessor  651. 
ungfólk,  ungir  menn  367*,  464. 
Unnólfsstaðir,  klaustrjörð  frá  Viðey 

597. 
uppgerðarkerald,    uppistöðukerald, 

sjá  búsgagn. 
upplag  378. 

uppnefni  405-406.  413—419,  428. 
Uppsalir  í  Hvolhreppi  269. 
Uppsalir    í    Landbroti    234,     235, 

245. 
Uppsalir  á  Rosmhvalanesi  255. 
Uppsalir  í  Svarfaðardal  512. 
uppsátr,  sjá  skip. 
uppskipan  3692,  3712. 
uppstigningardagr  317,  428,  713*. 
Upptaka,    örnefni    í   Kræklingahlíð 

620. 
upptökudagr    (beina)    Jóns    Hóla- 

biskups  662. 
Upsir  á  Upsaströnd  507,    508,  514 

—515,  685.  —   Upsateigr  ( — ar) 

515,  754. 
Urbanus  páfi  hinn  V.  203-205. 
Urbanusmessa  183. 
Urðaland,    fjörumörk    Holts    undir 

Fjöllum    og    Breiðabólstaðar    í 

Fljótshlíð  189,  191. 
Urðarás  nær  Ormarslóni  652. 
Urðarmúli    á    landamerkjum    Hof- 

staða  345. 
Urðartunga  í  Hornafirði  242. 
Urðir  (>Vidir»,  tvennar)  í  Arnarfirði 

198. 
Urðir  (síðar:  Urðarsel)  á  Skálmar- 

nesi  195,  774. 
Urðir  í  Svarfaðardal  392,  395,  396, 

507,  508,  511—512,  722. 


968 


REGISTR. 


úrskurðr,  úrskurðarbréf,  lagaúr- 
skurðr  9—10,  56,  141,  300.  322, 
339,  350,  388,  389«,  538,  593, 
628,  629,  649,  668,  6762,  723*, 
725»,  727,  740,  745,  747». 

Urthvalafjörðr  í  Snæfellsnessyslu 
15. 

usura  62  (sbr.  okr). 

utanhéraðsmenn  676. 

Utanvertnes  (Utanverðunes)  í  Hegra- 
nesi  279,  283,  408,  413,  425, 
530. 

útbú  406,  413,  416,  614». 

útbænahús  670. 

úthey  (sbr.  hey,  taða)  614. 

úthy"si  759. 

útidyr  (á  Vatnsskarði)  674. 

útigangsmenn  681. 

útjörð  70,  211,  268. 

útkirkja  122,  237,  248  (opt),  306, 
616. 

útlenzkir  menn  3682.  3702,  471, 
475,  720.  —  útlönd  223. 

Útmannasveit  í  Austfjörðum  239. 

útróðr  423. 

útsaumr,  sjá  hannyrðir. 

Útskálahamar  í  Kjós  598. 

Útskálar  á  Rosmhvalanesi  220, 
257,  701. 

útsker  301. 

útver  235,  302. 

útvextir  261. 

Uxafall  í  Borgarfirði  austr  97.  — 
Uxafallsfjara  98. 

uxi,  sjá  nautpeningr. 

Vað,  vöð  (á  vötnum)  365,  446. 

Vað  á  Húnavatni  247. 

Vað  i  Axarfirði  675. 

Vaðill    (Vaðall)    í    Barðastrandar- 

sýslu  15,  736,  737,  738,  740. 
Vaðilseingi  i  Laxárdal  i  Skagafirði 

426. 
Vaðlar  í  Þistilsfirði  331. 
Vaðlar  í  Önundarfirði  324. 
vaðmál,  vaðmálagerð  (sbr.  hafnar- 


voð,  söluvoð,  voð)  1,  33,  79,91. 
99,  101,  115,  163,  164,  216,223, 
226,  227,  235,  238,  239,  243, 
245,  249,  291,  293,  305,  315s, 
323,  353»,  358,  36 12,  372,  376, 
3792,  392,  396,  398,  403, 
406  (opt),  407»,  408  (opt),  409 
(opt),  410  (opt),  411  (opt),  412», 
413,  4142,  417»,  422,  456,  462, 
480,  490,  491,  492',  4982,  604, 
506,  517,  519,  525,  528, 
532,  535,  536,  541,  584,  586, 
587,  614,  625,  630',  635,  636, 
641,  656,  6852,  686,  702,  707, 
710,  749.  —  heimagerð  vaðmál 
428.    —    hvítt  vaðmál  358,  407. 

—  járngrátt  vaðmál  357—358, 
418.    —    margrátt    vaðmál    414. 

—  sauðsvart  vaðmál    406,   418. 

—  svart  vaðmál  407,  4162,  418. 

—  vaðmáls  sæng  641.  —  vað- 
mál  til  ílegu  406. 

vaðdráttr  51. 

Vadsdalr,  Vazdalr,  sjá  Vatnsdalr. 

Vaðsgötur  (vaðsgötur)  í    Sæmund- 

arhlíð  712. 
Vadstenaklaustr  í  Svíþjóð  672. 
Vafrastaðir  í  Breiðdal  241. 
Vág-,  sjá  Vog-. 
Vaglar  í  Blönduhlíð  485. 
vaka  (sbr.  vigilia):  Bótólfsvaka  179. 

—  Knútsvaka  179. 
vakabroddr.  sjá  amboð. 
Valabjörg     á     Skógarströnd    (sbr. 

Vatnljörg)  344. 
Valadalr    í  Skagafirði    463,   673— 

674.  —  Valadalsmenn  674. 
Valadalr  á  Skógarströnd  1372. 
Valagilsá     í     Eyvindardal     eystra 

237. 
Valagilsá  í  Norðrárdal  í  Skagafirði 

565. 
Valagnúpar      á      Reykjanesskaga 

221. 
Valahrís  í  Suðr-þingeyjarsýslu  557, 

576. 


REGISTR. 


969 


Valdalækr  á  Vatnsnesi  169. 
Valdarás  í  Viðidal  638,   539,    592, 

593. 
Valdastaðir  í  Kjós  70. 
Valddalr  (Valldalr)   í    Norðr-fing- 

eyjarsýslu  134,  588. 
Valdemar    Birgisson    Svíakonungr 

31. 
Valdemar    Knútsson  Danakonungr 

30. 
Valdemar  Valdemarsson  Danakon- 

ungr  30. 
Valdemarsdóttir:  Margrét. 
Valdemarsson:  Abel,  Eiríkr,  Knútr, 

Kristophorus,  Valdemar. 
Valentinus  martyr  391,    396,    422, 

530. 
Valeriansson :  þorgrímr. 
Valdís  Helgadóttir    ráðskona  þórð- 

ar  prests  (1394—1402)  501,  676 

-678,  683,  778. 
valdsmenn  33—34. 
Valgarðr  Loptsson  bóndi   í  Mána- 

skál  og  áVallá  (1379—1380)  316 

—317,  354—355. 
Valgarðr  Sturluson  á  Saxahvoli(c. 

1320—30)  348. 
Valgarðr  Vemundarson  7,  12. 
Valgarðsson:  Björn,  Hrafn. 
Valgerðr  Brandsdóttir   kona    Hall- 

varðs  Hallkelssonar    (1379)    336 

-337. 
Valgerðr  Erlendsdóttir  hins  sterka 

495. 
ValgerðrErlendsdóttir  nyrðra  (1408) 

719-720. 
Valgerðr  Flosadóttir  7, 
Valgerðr  kona  Gamla  í  Lögmanns- 

hlíð  (1390—1394)  523. 
Valgerðr    kona    Jóns    þorbjarnar- 

sonar  (1394)  504. 
Valgerðr  Nikulásdóttir  (1383)    367. 
Valhamar     (Valshamar)     í    Mikla- 

holtshrepp  346. 
Vallá    á    landamerkjum     Hofstaða 

345. 


Vallá  hin  synsta  á  Kjalarnesi  316 
—317,  354—355,  5982. 

Vallanes  í  Suðr-Múlasýslu  214,  237 
—238,  355,  496.  —  Vallanesár- 
tíðaskrá  496. 

Vallar(tunga)  í  Austr-Skaptafells- 
sýslu  242. 

Vallhólmr(inn)  í  Skagafirði  485. 

Vallholt  í  Vallhólmi  565,  759  760. 

Vallsaxey  (nú  Vaðstakksey)  á 
Breiðafirði  328. 

Vallstakksheiði  undir  JökliHO,  141. 
—  Vallstakksheiðarmenn  140. 

Valþjófsstaðaá  í  Gnúpasveit  552. 

Valþjófsstaðir  í  Fljótsdal  705, 
706. 

Walter,  Lauritz,  danskr  læknir 
669. 

Vámúli  í  Ólafsfirði  277    281,  285. 

Vandráðr  Bjarnarson  (1351)  54. 

Vandráðsson:  Brandr. 

Vangr  í  Sogni  í  Noregi  731. 

vani,  forn  vani,  gamall  vani,  lof- 
legr  (löglegr)  vani  142,  143,  178, 
181,  182%  303,  304,  498,  680, 
750. 

vanrétti  698. 

vapen  47. 

Vápn-,  sjá  Vopn-. 

vara,  vörur,  varningr,  vöruvirðr 
eyrir,  vörueyrir,  vöruvirt  fé, 
vöruvirt  góz,  vöruvirt  vaðmál  8, 
33,  53,  78,  80,  82,  85,  86,  87, 
90,  91,  100,  101.  107,  108,  113, 
124,  125,  156,  157,  158,  159^ 
1603,  169*,  170,  1722,  173«,  174, 
175.  176,  177,  1782,  186,  196, 
224,  225,  227,  228,  230,  23P, 
234,  244,  245,  250,  269,  275», 
290^  2982,  304,  306,  317,  318, 
334,  337,  352J,  355,  357,  359,  364, 
372,  377,  379,  381,  3833,  387, 
406,  408  (opt),  409  (opt),  410 
(opt),  411  (opt),  412,  413.  414, 
416,  417,  422,  426,  430,  440 
462,  4772,    478,  480,    484,    488, 


970 


KEGISTR. 


491,  506,  513,  514,  515,  516, 
517',  518,  619», !  621,  526,  528, 
529,  5312,  5342,  535,  5363,  538, 
541,  5422,  543«,  5453,  5472,  5484, 
549s,  550,  651s,  552,  555.  556, 
559.  560,  5613,  562',  5632,  566. 
667»,  569,  570,  572,  582,  584, 
593.  622,  526,  6302,  6C6,  637, 
640',  6412,  644,  645,  6503,  6632, 
664,  665,  687,  707»,  759,  774. 

Varaklettr  á  Snæfellsnesi  112. 

varða,  vörður  54,  156,  236,  243, 
318.  348,  379.  380',  3982,  483, 
504,  553,  554,  603,  620,  621, 
6242. 

Varðgjá  í  Eyjafirði  117,  290,  449 
—450. 

Vargey  í  Blöndu  333. 

Vargjá,  sjá  Varðgjá. 

Varir  í  Garði  suðr  257. 

Varmá  í  Mosfellssveit  220,  578. 

Varmaland  undir  Eyjafjöllum  (sbr. 
Leirur)  260. 

Varmalækr  í  Akrvík  á  Ströndum 
633. 

Varmalækr  í  Borgarfirði  222.  — 
Varmlækingar  123—124,  223. 

Varmalækr  í  Víðidal  538,  592. 

varnaðr,  varnaðarbréf  99,  487,  696, 
697,  7632-764. 

varningr,  sjá  vara. 

vás-,  sjá  vos-. 

Vaská  í  Eyjafjarðarsýslu  298. 

Vatey  (Vatzey),  eign  Grenjaðarstað- 
ar  579.     (Sbr.  Vöttr). 

vatn,  vötn,  vatnsföll,  stöðuvötn, 
lækir  102,  32,  133,  137,  162, 
2402,  247,  252,  342.  364,  398, 
402»,  425,  483,  491*,  538,  549, 
576,  584,  593,  625,  6362. 

Vatn  (Elliðavatn)  fyrir  neðan  Heiði 
598. 

Vatn  (Múlavatn)  í  Aðaldal  576. 

Vatn  í  Hegranesi  (sbr.  nú:  Vatns- 
kot;  408,  413. 

Vatn  á  Höfðaströnd  411. 


Vatnafjörðr  í  Húnavatnssýslu  16. 
Vatnaheiði,  sjá  Vatnsheiði. 
Vatnahverfi  í  Húnavatnssýslu  171, 

532,  599. 
Vatnbjörg,  sjá  Valabjörg. 
vatnfasta  130,  466,  467,  468,  472, 

680,  681,  683.    —    vötnunarnætr 

474,  680. 
Vatnhamrar,  sjá  Vætuhamar. 
vatnker  151. 
Vatnsdalr  í  Barðastrandarsýslu  301, 

775. 
Vatnsdalr  í  Fljótshlíð  269. 
Vatnsdalr    í   Húnavatnssýslu    250, 

335,     336,    443,  464,    480,    667, 

707,  722,  727. 
Vatnsendi  í  Eyjafirði  295. 
Vatnsendi      í       Ljósavatnsþingum 

356. 
Vatnsendi     í     Seltjarnarneshreppi 

598. 
Vatnsendi  í  Vestrhópi  647. 
Vatnsendir  í  Skorradal  250—251. 
Vatnsfjarðar-Björn,  sjá  Björn  Ein- 

arsson. 
Vatnsfjarðar-Kristín,     sjá     Kristín 

Björnsdóttir. 
Vatnsfjörðr    í    Barðastrandarsýslu 

15. 
Vatnsfjörðr     í  ísafjarðarsýslu     16, 

96,     146-148,    150,     199-200, 

211,    229,    319-321,    365,    366, 

367,   399-400,    435,    436,    438, 

439,  463,  464,    476,   493,    648— 

649,  660,    661,    698,  700,    7023, 

773,    779.    —    Vatnsfjarðarskjöl 

147,  199,  211,  320. 
Vatnsheiði  (Vatnheiði)   á  Snæfells- 

nesi  81. 
Vatnshlíð  í  Aðaldal  576. 
Vatnshlíð  í  Húnavatnssýslu  9—10, 

462,     674.     —     Vatnshlíðarvatn 

(Hlíðarvatn)  10,  674. 
Vatnsholt  í  Staðarsveit  á  Snæfells- 

nesi  99.  322—324. 


REGISTR, 


971 


Vatnshorn  í  Haakadal  100—101, 
227. 

Vatnshorn  á  Skaga  280,  281. 

Vatnshorn  í  Víðidal  539,  593.  — 
Vatnshornshóll  539,  593. 

Vatnsleysa  á  Vatnsleysuströnd  221, 
291,  340. 

Vatnsleysa  í  Víðvíkrsveit  409, 
429. 

Vatnsleysuskógr  í  Eyjafirði  458. 

Vatnsnes  í  Húnavatnssýslu  18,  19, 
131,  161,  169,  273,  274,  499, 
505,  550,  647. 

Vatnsskarð  í  Skagafjarðarsýslu  9 — 
10,  462,  674.  —  Vatnsskarðsá 
10. 

Vattardalr  á  Skálmarnesi  .195, 
774. 

Vattarfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
15. 

Vattarnes  á  Skálmarnesi  195. 

Vatnnes,  sjá  Vatnsnes. 

vax  71,  102,  130,  156,  157,  159, 
162,  165,  166,  170,  171,  1722, 
1742,  176,  177,  257,  259,  262, 
265,  267,  2892,  291,  303,  338, 
372,  386,  403,  451,  4642,  4652, 
474,  476«,  515,  516,  517,  518, 
519,  522,  523,  524,  531,  533, 
535,  541,  543,  544,  547,  549, 
551,  5622,  563,  569,  571,  572, 
575,  5842,  600,  613,  659,  777. 

vé  (væ,  vælni,  vætti  =  lok)  83. 
102,  161,  583. 

Vébjarnarnes  í  Strandasýslu  136. 

Vébrandsson:  Þórðr. 

vébönd  6912.  692,  693,  695. 

veð  606. 

Veðrafoss  á  Snæfellsnesi  634. 

vefr,  vefnaðr,  sjá  klæði. 

Végeirsstaðir,  sjá  Veygeirsstaðir. 

Veggir  í  Kelduhverfi  582. 

veggjahvalr  2892. 

vegr,  vegir  170,  257,  546,  675. 

veiði,  veiðr,  veiðiskapr,  veiðistöð 
(sbr.  fiskr,  lax,    netjaveiði,  selr) 


71,  81,  83,  84,  101,  114,  120, 
123,  132,  134, 155,  161,  162, 163*, 
210,  212,  220,  2232,  224,  225, 
250,  2522,  261,  275,  328,  331, 
3482,  356,  373,  3832.  422,  436, 
5383,  5935,  617,  754.  —  smá- 
fiskaveiði  185.  —  stillisveiðr 
639.  —  svarin  veiði  53.  — 
veiðisíki  622.  —  helgra  daga 
veiðar  98.  —  veiði:  í  Bláhyl,  í 
Hópsós,  í  Hraunhafnarósi,  í  Jök- 
ulsá  (Héraðsvötnum),  í  Kerum  í 
Víðidal,  í  Laxá  í  Húnavatnssýslu 
í  Laxá  í  Þingeyjarsýslu,  í  Ljósa- 
vatni,  í  Svartá.  Sjá  hvert  þess- 
ara  nafna  um  sig. 

Veiðilaus  í  Strandasýslu  16  (= 
Veiðileysa). 

Veiðilausa  í  ísafjarðarsýslu  16. 

Veiðileysa  í  Strandasýslu  (sbr. 
Veiðilaus)  106,  633. 

veita  240. 

veizla  730. 

veizlumaðr  kvengildr  582. 

velbornir  menn  724,  746,  748. 

velkomandi  191. 

Vellankatla  á  Melrakkasléttu  553, 
579—580,  585,  586. 

Vellir  í  Eyjafirði  524. 

Vellir  í  Hnappadal  84. 

Velhr  á  Kjalarnesi  598. 

Vellir  á  Landi  (Stóruvellir)  218. 

Vellir  (syðri)  í  Miðfirði  426—427. 

Vellir  í  Svarfaðardal  349,  392,  458, 
459,  507,  508,  512—513,  568, 
604,  605,  630,  685,  722,  754.  — 
Vallateigar  754. 

Vellir  i  Vallhólmi  485. 

Vemundarson:  Valgarðr. 

Vemundr  Þórólfsson  orðlokarr  7, 
12. 

vendir,  sjá  húsbúnaðr. 

venzl  737. 

Ver  (Álptaver)  312. 

veraldarklæði  185. 

veraldarlíf  752. 


972 


REGISTR. 


Verðmarskelda  í  Hvolslandi  í  Saur- 

bæ  79. 
Verdælafylki  í  Noregi  30. 
verk:    hálfsmánaðarverk    652.     — 

þriggja  vikna  verk  337,  426.  — 

vj.  vikna  verk  618.  —  ij.  mán- 

aða    verk    589.     —     verkmaðr 

695*. 
Vermslareki  í  þingeyjarsýslu  585. 
Vermundardóttir :  Guðrún,  ólöf. 
Vermundarson:  Arnbjörn. 
Vermundr     prestr    í    Selárdal    og 

ábóti    á    Helgafelli    (Örnólfsson) 

(1403-1416)     697—698,     708— 

709,  728,  730,  731-7322,  750. 
Vermundr  Fróðason   hinn   vitri  6. 

12. 
Vermundr  Guðlaugsson  (Guðlauks- 

son)  á  Felli   í   Kollafirði    (1354) 

902. 
Vermundr  Guðmundarson  í  Æðey 

í  ísafirði  (1360)  147-148,  435. 
Vermundr    Haldórsson,     sjá    Ver- 

mundr  Njálsson. 
Vermundr  Njálsson  ábóti    á   þing- 

eyrum  28,  153,  311. 
Vermundr    Örnólfsson    prestr     á 

Helgafelli  (1389)  432.    Sbr.  Ver- 

mundr  ábóti. 
vernd  487,  626,  763.  —    verndar- 

bréf  76,  209,  731,  763. 
vervist  588. 
verzlun  367,  432,  768. 
Vestárdalr  í  Mýrasýslu  88. 
Vestfirðir  91,  95,  99,  300,  319,  417, 

506,    736,    738,    740,    742,    743, 

744,    775.    —    Vestfirðingafjórð- 

ungr  14,  34,  224,  319. 
Vestfold  í  Noregi  29. 
Vestliðason:  Ásgrímr. 
Vestmannaeyjar      18.      190,     191, 

192. 
Westminster   (Westmonasterium)  í 

Lundúnum  766,  768,  769,  770. 
Vestrá  í  Húnavatnssýslu  71. 


Vestrárskarð    í    Skagafjarðar-  eða 

Húnavatnssýslu  457. 
Vestrey  í  Orkneyjum  50. 
Vestrhólmar  í  Laxá    í   þingeyjar- 

sýslu  576. 
Vestrholt  (synstu)  undir  Eyjafjöll- 

um  192. 
Vestrhóp    í    Húnavatnssýslu    167, 

168,    179,    274,    275,    392,    547, 

647,  721,  722. 
Vestrhópshólar,  sjá  Hólar  í  Vestr- 

hópi. 
Vestridalr  í  Vopnafirði  639, 
Vestrland  130. 
vetr   636.  —  vetrarhörkur  205.  — 

vetrmessur    565,     —     vetrnætr 

114,  244,  332,  379,  422,  444.  — 

vetrbeit,  vetrarbeit  114,  210.  — 

vetrbraut  74.    —    vetrseta  4722, 

475. 
Vetrgötur  á  Skógarströnd   137.   — 

Vetrgötuskörð  137. 
vetvangr  717. 
Veygeirsstaðir    (nú:    Végeirsstaðir) 

í  Fnjóskadal  571. 
Vichfridus,  sjá  Vigfús. 
Viðarholt     (viðarholt?)     í    Aðaldal 

557. 
Viðarson:  í'ormóðr. 
Viðey  í    Sundum,    Viðeyjarklaustr, 

staðr  í  Viðey   29,    67,    154,  181 

—182,  209,  212—214,   220,  311, 

319,    341,    354—355,    597—598, 

685.  690,  731,  749—750,  776.  — 

Viðeyingar  3. 
Viðfjörðr  í  Múlaþingi  14. 
Víðgemlir.     landamerki     Kalmans- 

tungu  624. 
Víðidalr.    landamerki    Mjófadals    í 

Laxárdal    477.    —    Víðidalslækr 

477. 
Víðidalr  í  Húnavatnssýslu  131,  377, 

383,  384,  386,  463,  647. 
Víðidalsá  í  Víðidal  162,    538,   539, 

549,  592,  593.  —  Víðidalsárkvísl 

538.  593. 


REGISTR. 


97.:J 


Víðidalstunga  í  Víðidal  (Tunga  í 
Víðidal)  163,  376—378,  382— 
384,  437,  509,  538—540.  592— 
595.  —  Tunguþing  539,  593. 

Víðilækr  á  landamerkjum  Hofstaða 
og  Lágafells  344,  346.  —  Víði- 
lækjarbotn  344,  346. 

Víðimýri  í  Skagafirði  175, 429,  704. 
—  Víðimýrará  712. 

Víðimýri  á  Skálmarnesi  195. 

Víðines  i  Hólahrepp  í  Skagafirði 
410. 

Víðivallagerði  í  Blönduhlíð  564. 

Víðivellir  í  Blönduhlíð  271,  272, 
273,  534-535,  564,  565.  —  Víði- 
vallamenn  273. 

Víðivellir  í  Fnjóskadal  706. 

Víðivellir  í  Steingrímsfirði  630— 
631. 

Viðjarvík  í  Norðr-þingeyjarsýslu  2, 
588.  —  Viðjarvíkrá  1342.  — 
Viðjarvíkrárós,  Viðjarvíkrós  2, 
1342. 

víðirif  230. 

viðr,  rekaviðr,  viðreki,  viðar- 
högg,  viðun,  viðarholt  (sbr.  áln- 
arkefli,  renningar,  timbr,  tré)  3, 
4,  65,  66,  68,  71,  792,  83,  90, 
97,  99,  102—103,  104.  1052,  106 
(opt),  109,  114,  123,  135  (opt), 
136  (opt),  137,  1563,  161,  1622, 
168,  169,  172,  174,  180,  185, 
1962,  212,  221',  2302,  231,  2352, 
2362,  2372,  238,  242,  243,  245, 
271,  274,  277,  278  (opt),  2792, 
280  (opt),  28 12,  282  (opt),  2832, 
284  (opt),  2852,  286  (opt),  307, 
324,  328,  331,  335,  337, 
342,  356,  357,  3882,  389,  396, 
425,  426,  429,  430,  4572,  458 
(opt),  459  (opt),  500,  533,  5363, 
5403,  545,  549,  550,  5523,  553, 
5542,  557,  562,  565,  566,  568 
(opt),  572,  575*,  5764,  5792,  585, 
5862,  5883,  5893,  5942,  597,  600, 
601,    602,    633  (opt),    634    (opt), 


638,  639,  651»,  652,  656  (opt), 
671,  683,  702,  715,  749,  754«.— 
forn  viðr  3172.  ~  kongsins  viðr 
141.  —  þriggja  álna  viðr  553, 
754.  —  stórviðr  308.  —  viðarox 
sjá  amboð. 

viðreldi  328. 

viðrlag  601. 

viðrnefni  (sbr.  uppnefni):  austmaðr, 
Eyvindr.  —  baggi,  Andrés  Berg- 
þórsson.  —  bakki,  Þorkell.  — 
bjarki,  þórðr.     —    bokki,   Þórðr. 

—  bolli,  Eiríkr.  —  buttr,  Einar. 

—  böllóttr,  þorsteinn  Snorrason. 

—  dreingr.  Andrés  Ormsson.  — 
fiðill,  Jón.  —  fóstri,  Einar.  — 
friðsami,  Fróði.  —  fróði,  Snorri 
Sturluson,    Sæmundr    Sigfússon. 

—  frækni,  Fróði.  —  frændi, 
Brúsi.  —  galli,  Gizur  Bjarnar- 
son.  —  gammr,  Eyjólfr  Bjarnar- 
son.  —  gapi,  Andrés.  —  garpr. 
Þórðr  Loptsson.  —  góði,  Guð- 
mundr  Arason.  —  gurpr,  Illugi. 

—  háleggr,  Einar.  —  Holtakona. 
Brynhildr.  —  handrami,  Hávarðr. 

—  heimski.  Hrafn.  —  hilditönn, 
Haraldr.  —  hnöggvandbaugi, 
Hrærekr.  —  hreimr,  þorleifr 
Ketilsson.  —  híúga,  Eyjólfr.  — 
Húnakappi,  Snorri  Böðvarsson.  — 
hvammr,  Jón  Sveinsson.  —  hvít- 
kollr.Sigurðr. —  illi,  Jón  Ólafsson. 

—  Jórsalafari,  Björn.  —  kall,  þórðr 
Sigurðarson.  —  katern,  Jón.  — 
kámr,  Ólafr.  —  keis,  Bððvar.  — 
kerling,  Jón  Ólafsson.  —  knari, 
Jón.  —  knútr,  Jón.  —  kollr 
(kall),  þórðr  Sigurðarson.  — 
kópi,  Indriði.  —  kotir,  Jón.  — 
Langi-Bárðr.  —  langr,  Jón, 
Ólafr.  —  leppr,  Oddr  þórðarson. 

—  magri,  Helgi.  —  Marmar- 
Björn.  —  mjófi,  Þórðr.  —  múli, 
Jón.  —  orðlokarr,  Vemundr.  — 
ranglátr,     þorsteinn.     —    rauði, 


974 


REGISTR. 


Auðun  þorbergsson.  —  rauðr, 
þorkell  Sveinsson.  —  reggstaði, 
Bjarni.  —  ripi  Einar.  —  sagine 
(sagme),  Brandr.  —  selbyggr, 
Bjarni.  —  Skálar-Brúsi.  —  skalli, 
Jón  biskup  Eiríksson,  Jón  Jóns- 
son.  —  skarfr,  Þorgeir.  —  skjökt, 
Grímr.  —  skygn,  þorgils.  — 
slappi,  þórðr.  —  slöngvandbaugi, 
Hrærekr.  —  Starkaðarfóstri,  Ingj- 
aldr.  —  smirill,  Jón.  —  spenna, 
Álfheiðr.  —  sterki,  Edendr.  — 
Stranda-Kolr.    —    súla,  Þorlákr. 

—  svartr,  þorsteinn  Hallsson.  — 
Sverrisfóstri,  Jón.  —  vasi,  þor- 
valdr  Ögmundarson.  —  vitri, 
Vermundr.   —    voganef,  þórólfr. 

—  þrasi,  Einar. 

Víðvík    í    Skagafirði  410,    431.   — 

Víðvíkrsveit,    Víðvíkrþinghá    54, 

602. 
Viennense  concilium  60. 
Vífilstóptir  á  Fellsströnd  364. 
Víga-Glúmr  Eyjólfsson  7. 
Víga-Glúrnsson:  Vigfús. 
Vigdís  Áladóttir  (c.  1380)  344. 
Vigdis  kona    Einars    Bjarnarsonar 

(1395)  596. 
Vigdís  Sturludóttir  13. 
Vigdís  kona  Sveins  þórðarsonar  á 

Bergstöðum  158. 
Vigdís  Svertingsdóttir  12. 
Vigfús  Dagstyggsson  (1388)  427. 
Vigfús     Erlendsson    hirðstjóri    (d. 

1521)  495. 
Vigfús    Erlendsson    kirkjuprestr    í 

Skálholti  779. 
Vigfús  Flosason  í  Krossholti  (álífi 

1394)  494,  495,  496. 
Vigfús  Guðmundarson  djákni  (1363) 

187. 
Vigfús  Gunnarsson    nyrðra    (1415) 

759. 
Vigfús  ívarsson  Hólmr  hinn   eldri 

690. 
Vigfús  ívarsson  Hólmr  hinn  yngri, 


hirðstjóri  (1397— 1415)  616—617, 
672—673,    689-695,    723,    724, 

747-748.  750,  764—765. 
Vigfús  Jóhannsson  prestr  á  Útskál- 

um  (d.  1762)  3441),  701. 
Vigfús  Jónsson  sýslumaðr  á  Kala- 

stöðum  (d.  1595)  235. 
Vigfús  Jónsson  prófastr  í  Hítardal 

(d.  1776)  3—4,  68,  103. 
Vigfús  Oddson  prestr  í  Gaulverja- 

bæ  (d.  165D)  257. 
Vigfús  Víga  Glúmsson  7. 
Vigfús      Þorbjarnarson      prestr     í 

Odda     (1406—1411)      713—714, 

731. 
Vigfús  Þorleifsson  (1363)  187. 
Vigfús  þorvaldsson  (fyrir  1378)331. 
Vigfúsdóttir:     Cecilia,     Hólmfríðr, 

Ingiríðr,  Margrét. 
Vigfússon:     Ásbjörn,     Bergr,    Ed- 

mundr,  Erlendr,  Guðbrandr,  ívar, 

Jón,  Narfi,  þorlákr. 
vigilia.  vigiliæ    1,    194,    301,    339, 

680.  —  vigiliamessa  1. 
Vígisborg  undir  Jökli  347. 
Vigr  í  Orkneyjum  50,  772. 
Vigrafjorðr  í  Snæfellsnessýslu  15. 
Vigralækr    (Vigraleykr)    í    Staðar- 

sveit  á  Snæfellsnesi  344. 
Vigravík  á  Akranesi  250. 
vígsbætr  356. 
vígsla,  vígslur  allskonar,  vígslubréf, 

vígslugjöf,  vígðir  menn  25.    101, 

103,    113,     149   (opt),    150,    151 

(opt),  152  (opt),  167,    181,    192, 

196,  2192,    220,    221,    226,    227, 

2302,  231,    237.    240,    256,    257, 

338.    355,    443,    520.    599,    600, 

655,  710,  731,  760,  757. 
Vík  í  Blönduhlið  534. 
Vík  í  Flateyjardal  359,  575. 
Vík    á    Seltjarnarnesi    (Beykjavík) 

220,  339—340. 
Vík    (Víkr)     á     Skaga     (eystri    og 

vestri)  176,  279,  283,  484. 


')  Jóhannesson  á  þessum   stað  er  prentvilla. 


REGISTR. 


975 


Vík  í  Sæmundarhlíð  455,  456,  457, 
458,  459,  500.  501,  684. 

Vík  á  Vatnsnesi  (sbr.  Hamdisvík) 
169,  550,  647. 

vika  (sjóar)  18,  19.  279,  283. 

Víkingsstaðir  í  Vallanesþingum 
237. 

Víkr  (=  Náttfaravíkr)  356. 

Víkrholt,  skógarland  og  selstaða 
frá  Reykjavík  340. 

vikuhald  615. 

vikuverk  652. 

vilar  718.     Sbr.  klæði. 

Vilborg  frú  (Einarsdóttir  kona 
Eiríks  Sveinbjarnarsonar)  605, 
773. 

Vilborg  Pétrsdóttir  kona  Gunnars 
Gunnarssonar  (1408)  719. 

Vilborg  húsfreyja  þórðar  bónda  í 
Tungu  í  Steingrímsfirði  231. 

Vilchin  biskup  í  Skálholti,  Vilchins- 
máldagi,  Vilchinsbók  8,  69,  78, 
80,  87,  102,  108.  109,  110,  114, 
1152,  197, 198,  212,  213.  214,  215, 
216  (opt),  217  (opt),  218  (opt), 
219  (opt),  220  (opt),  221  (opt), 
222  (opt),  223  (opt),  224  (opt), 
225  (opt),  226  (opt),  227  (opt), 
228  (opt),  229  (opt),  230  (opt), 
231  (opt),  232  (opt),  233  (opt), 
234  (opt),  235,  239,  240,  241, 
242,  243,  2442,  246,  249,  250, 
256,  261,  263«,  2647,  2654,  266«, 
2677.  269,  270,  290,  303,  304, 
305,  306,  324,  325,  326,  330, 
338,  400.  401,  4034,  404  (opt), 
4053,  494,  496,  506,  596,  597, 
598,  615,  632,  633,  634,  646, 
669,  697-698,  772,  774—776. 

Vilhjálmr  kardinali  af  Sabina  120. 

Vilhjálmr  Arason  nyrðra  (1403) 
686. 

Vilhjálmr  gamli  (hinn  fyrsti)  bisk- 
up  af  Orkneyjum  23,  27,  38,  43, 
50. 


Vilhjálmr  annar  biskup    af    Orkn- 

eyjum  23,  27,  38,  43,  50. 
Vilhjálmr    hinn    þriðji    biskup    af 

Orkneyjum  38,  43,  50. 
Vilhjálmr    hinn    fjórði    biskup    af 
Orkneyjum  38,  43,  50. 

Vilhjálmr  biskup  í  Ósló  22,  26,  36, 
41,  45. 

Vilhjálmsson:  Eyjólfr,  Heinrek,  Jón, 
Sörli. 

Vilialmr,  sjá  Vilhjálmr. 

Villa  de  sancto  Botulpho  770. 

Villingr  (ráðsmaðr)  í  Holti  í  Fljót- 
um  (1388)  417. 

Villingshóll  hjá  Ásum  í  Skaptár- 
tungu  (sbr.  Miðmundahóll)  402. 

Vilmundr  prestr  á  Sauðanesi  (1381 
-1394)  555. 

Vilmundr  þórólfsson  ábóti  á  þing- 
eyrum  28,  153,  311. 

Vilráðsson:  Bjarnarðr. 

vín  128,  130,  151,  306,  615.  — 
víntollr  406. 

Vinaldinn  (Vinaldr,  Vinaldi)  Hen- 
riczson  prófastr  við  postulakirkju 
í  Björgvin  (1383)  og  erkibiskup 
í  Niðarósi  (1386-1402)  49,  362. 

Vinaldr  biskup  í  Orkneyjum  38, 

Vincencijmessa  582. 

vincula  Petri  673,  582. 

Vindás  í  Hvolhrepp  647. 

Vindás  í  Kjós  70 

Vindfulla  (nú:  Vindfell)  í  Vopna- 
firði  236. 

Vindælisgarðr  á  Skagaströnd  551. 

vindskeiðr  702. 

Vingener  (Vingenir)  6,  11. 

Vingeþórr  6,  11. 

Vingulmörk  í  Noregi  29. 

vinna:  vinna  óleigis  544. —  vinnu- 
fólk,  vinnufær  hjón  367,  465, 
467,  468,  471,  472.  -  vinnu- 
hjúakaup  413.  —  vinnukonur 
415.  —  vinnumenn  258,  413, 
691  —  696.    —    vinnumannagjöld 


976 


KEGISTR. 


(kaup)  417,  428.  —  vinnumissir 
636. 

virðingarfé  (sbr.  metfé)  193,  196, 
232,  235,  236,  238.  240,  353. 
481,  513,  514,  515,  525,  532, 
545,  553,  555.  556,  567,  573. 
574,  776,  5782,  582»,  5832,  587, 
588,  600,  651,  775. 

virgo,  virgines  (helgar  meyjar, 
einkum  Maria)  58.  61,  62,  66, 
132,  189,  580,  610,  648,  730. 

vísa,  vísur  íljóðmæli)  191,  437, 
608,  609,  610. 

vísaeyrir  (visseyrir)  34. 

visitatia,  visitatio  70,  77,  90,  91, 
95,  98,  116,  121,  123,  133, 
193,  194*,  222,  226,  248,  249, 
290,  292,  300,  302,  305,  329, 
402,  403,  405,  506,  507,  508, 
5093,  510,  511,  535,  592,  731. 
—  visitatiubréf  Pétrs  biskups 
(1394)  506-507.  —  visitatores 
116—121,  732.    Sbr.  yfirreið. 

Vislatzstaðir  í  Dalasýslu  (nú:  Víg- 
holtsstaðir)  101. 

vist  498,  499,  615.  641,  691—696. 

vitavorskuld  614. 

Witby  á  Englandi  770. 

vitni,  vitnisburðr  212,  276.  308, 
3412,  348,  360,  448,  617^  644, 
662*,  664,  672,  689,  696,  700, 
735.  736,  737*,  738',  739,  740, 
744,  760,  7542.  —  vitnismenn 
706. 

Vitusmessa  569. 

voð,  voðir  180,  406,  413',  414 
(opt),  415,  4162,  4178,  419,  428, 
430,  431,  453,  529,  543,  547, 
548,  549,  641,  671».  772.  —  hvít 
voð  498,  500.  —  svört  voð  498, 
500.  —  söluvoð  539,  593.  — 
voðbeðr  290.  Sbr.  hafnarvoð, 
vaðmál. 

Vóden  6,  771. 

vog,  sjá  búsgagn. 

Vogar  á  Færeyjum  52. 


Vogar  í  Gullbringusýslu  256. 

Vogar  í  Vatnsfjarðarþingum  366. 

Vogeyjar  á  Færeyjum,  sjá  Vogar. 

Vogr  í  Kraunhrepp  á  Mýrum  86. 
708,  732. 

Vogr  (í  Krýsuvíkrmáldaga)  3.  Sbr. 
Kirkjuvogr. 

Vogr  á  Skarðsströnd  660. 

Vogsfjöll  (Vágsfjöll)  í  Austfjörðum 
238. 

Vogshús  (Vágshús)  í  Selvogi  212. 

Vomúlastaðir  í  Landeyjum  269. 

vopnaburðr  615. 

Vopnafjörðr  (Vápnafjörðr)  í  Norðr- 
Múlasýslu  14,  235,  638,  639. 

vorskip  359. 

vorþing  740. 

Vos  (Vors)  í  Noregi  48. 

vosklæði  406,  417.  —  vosstakkr 
með  skinnum  687.  —  voskyrtill 
739. 

vota  60,  62. 

Votaberg  í  Víðvikrsveit  54. 

Votihvammr  í  Langadal  421. 

vottr,  vottar,  vottaleiðsla  54,  118, 
119,  188,  252,  253,  254,  271, 
298,  313,  317,  319,  322,  335, 
351,  365,  374,  377,  378,  388, 
427,  492,  626,  628,  6623,  664, 
665,  679,  691,  692,  693,  694, 
695,  696,  712,  727,  728,  731, 
733,  737,  739,  741,  743,  746, 
760. 

Vratislav  hertogi  afPommern  690. 

Wytfridus,  sjá  Vigfús. 

væ,  sjá  vé. 

vælni,  sjá  vé. 

vængir  með  teinum  (reinum,  dæm- 
um)  c82.  —  vængir  í  Hólakirkju 
6082,  610,  61 12.  —  vængir  Mariu 
611. 

vætt  (þungi):  meðalmaðr  beri  hálf- 
vætt  yflr  brú  í  logni  32. 

vætti,  sjá  vottr. 

vætti,  sjá  vé. 


REGISTR. 


977 


Vætuhamar    (sbr.    Vatnhamrar)    á 

Skógarströnd  349. 
Vöð  í  Skagafjarðarsýslu    (á    Öxna- 

dalsheiði)  484. 
Vöðluheiði  í  Eyjafjarðarsýslu    614, 

681.     —     Vöðlaþing,     Vaðlaþing 

508. 
völlr,  vellir:  vallargarðr  617,  618, 

620.     Sbr.  túngarðr. 
Völlr    (flt.    Völlur)    neðri    í    Flóa 

114. 
vöndr  353. 

Vör  hin  forna,  sjá  Fornavör. 
Vörðufell  á  Skógarströnd  286—287, 

294,  766. 
Vörðukinn  í  Eystrahrepp  3802. 
vöruvirt  fé,  sjá  vara. 
Vötn   í   Ásalandi    í    Skaptártungu 

402. 
Vötn  (í  Skagafirði)  =   Héraðsvötn 

425. 
Vöttr,  ey  í  Mývatni  584. 

Yfirbót  616. 

yfirferðarmenn  186. 

yfirreið  402,  5083,  5092.    Sbr.  Visi- 

tatia. 
yfirsöngvar  386.     Sbr.  söngr. 
yfirsveinn  763. 
Ylfrisgil,  landamerki  Bólstaðahlíðar 

421. 
ymbrudagar,  sjá  imbrudagar. 
Yngvildarstaðir.  sjá  Ingvildarstaðir. 
Yngvildr,  sjá  Ingvildr. 
Yrjar  á  Landi  218. 
Ysland,  sjá  ísland. 
Ytri-Ásar,  sjá  Ásar. 
Ytrihlíð  á  Rauðasandi  698. 
Yuarus,  sjá  ívar. 
Yxnadalr,  sjá  Öxnadalr. 
Yztaból  (Yztuból)   í  Náttfaravíkum 

579. 
Yztihóll  í  Sléttuhlíð  637. 
Yztihvammr     í     Helgastaðahreppi 

710. 

Dipl.  Isl.  III.  B. 


Yztiskógr    undir    Fagraskógarfjalli 

(í  Hnappadalssýslu)  84. 
Yztimór  í  Fljótum  671. 

Zacharias  faðir  Jóns  skírara  160, 

542,  547. 
Zechimm  (Zekin,  Zekun.   sbr.  Re- 

kun)  5,  11. 

Pangskáli  á  Skaga  2803,  284s,  412, 
565. 

þangskurðr  114. 

þaralátrsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  16. 

þari  114. 

þegnar  76,  299.  —  þegnanna  réttr 
121. 

þeistareykir  í  Aðaldal  576,  578. 

þeistavágr  í  Austfjörðum  238. 

þerney  á  Kollafirði  220,  723,  724. 

þernusandr  í  Eyrarsveit  107. 

fernusker  í  Grýtubakkahrepp  í 
Suðr-þingeyjarsýslu  568. 

þernuvík  við  ísafjörð  325. 

þerrivöllr  394. 

þéttmarsson:  Sigvarðr. 

þímusskógar  (þijmusskógar)  í 
Hnappadalssýslu  83. 

þing  (sbr.  sókn)  9,  94,  128,  130, 
156.  157,  158,  170,  1922,  200, 
258,  302,  306,  4702,  639,  5402, 
545,  581,  5883  593,  594,  595, 
602,  615.  —  þingafólk  470.  - 
þingunautar  207.  —  þingaprestr 
322,  443,  470,  474,  532. 

þing  740,  743,  7442,  745,  759.  — 
þingfararkaup  34,  105,  583.  — 
þingmaðr  700.  —  þingstaðr,  þing- 
stöð  573,  707. 

þingey  í  Skjálfandafljóti  573,  579. 
—  þingeyjarþing  355,  506,  508, 
675. 

fingeyrar  í  Húnavatnssýslu,  klaustr, 
staðr  28,  71—72,  74,  77,  132- 
133,  153,  161,  179-181,  184— 
186,  200—201,  202,  207,  246— 
247,  251-252,  270,  275-276, 
62 


978 


REGISTR. 


277,  287.  301,  321—322,  235— 
336,  360—361,  366,  373-375. 
385—386,  392,  396,  454,  455, 
480,  481,  490,  499-500,  501, 
504-505,  601,  602,  603.  604, 
611,  666,  667,  681,  683-684. 
685,  707.  710,  721,  722,  726, 
727,  778.  —  þingeyramenn  131. 
—  þingeyrasandr  540. 

Þingmannalækr  í  Fnjóskadal  592. 

Þingmannarjóðr  í  Dýrafjarðarbotni 
324. 

þingvöllr  í  Helgafellssveit  326. 

þingvöllr  við  Öxará  208,  209,  386, 
668,  669,  688,  689,  691.  716, 
717.  746,  747. 

Þistilsfjörðr  í  Norðr-þingeyjarsýslu 
2,  17,  156,  331,  335,  350,  351. 
507,  588,  686. 

þistilshella  undir  Jökli  347. 

þjóðhildr  Helgadóttir,  norræn  (1403) 
730. 

þjóðólfr  Arnórsson  prestr  í  Goð- 
dölum  (1377—1406)  319,  389, 
564,  712. 

þjóðólfsson:  Marteinn. 

þjónusta  (guðs)  151»,  152,  267, 
475. 

þjónusta  357,  368,  370,  498,  641, 
691,  692.  693,  694,  695,  —  þjón- 
ustudreingr  370.  —  þjónustufólk 
370.  —  þjónustulaun  698.  — 
þjónustumenn  694,  695.  —  þjón- 
ustuþerna  736. 

þjórsá  (þjósá)  á  mótum  Rangar- 
valla  og  Árnessýslu  19,  3802, 
496.  —  þjórsárós  19.  —  þjórs- 
árholt  (þjósárholt)  í  Eystrahrepp 
379. 

þóf  428. 

þokur  457. 

þollker  482. 

þór(?)  prestr  í  Glaumbæ  (c.  1360) 
175. 

þóra  griðkona  á  Hólum  (1388) 
415. 


þóra      Ketilsdóttir,      Skeggjasonar 

(1402)  678. 
Þóra  Nikulásdóttir  í  ísafirði  (1388 

-1405)  427,  702. 
þóra  Ólafsdóttir  og  Helgu  611. 
þóra  Pálsdóttir    (á    Stað    í    Hrúta- 

firði;  sbr.  þóra  húsfreyja  á  Stað- 

arbakka.  fyrir  1360)  165. 
þóra  húsfreyja  á  Staðarbakka  (fyrir 

1360;  sbr.  þóra  Pálsdóttir)    164. 
Þóra     Tumasdóttir     (Tómasdóttir). 

Eiríkssonar  611. 
þóra    þorgilsdóttir    nyrðra    (1403) 

686. 
þóra  þorsteinsdóttir,    kona  Sveins 

Brandssonar  (1415)  758. 
þóraldason:  Salomon. 
þórálfr,  sjá  þórólfr. 
Þórar,  sjá  þórir. 
Þórarinn  Andrésson  prestr  nyrðra 

(1415)  766. 
þórarinn  Bergsson  (á  Spákonufelli 

fyrir  1360)  551. 
þórarinn  Eyleifsson  (Eilífsson,  1386) 

388. 
þórarinn  Finnbjarnarson    prestr    í 

Húnavatnsþingi  (1369)  254. 
þórarinn     Guðmundsson    í    Húna- 

vatnsþingi  (1397)  622. 
Þórarinn      á    Hólum     í    Hjaltadal 

(1388)  418. 
þórarinn  Sigurðarson  biskup  í  Skál- 

holti  (1363-1364)  44,  115,   188, 

192—200,  209,  248,  309,  320. 
þórarinn,  í  Skagafirði    (1389;    sbr. 

þórarinn  á  Hólum)  430. 
þórarinn  Sveinsson  ábóti  á    þing- 

eyrum  28,  153,  311, 
Þórinn  Sveinsson  djákni  og  prestr 

nyrðra  (1391-1396)  454,  611. 
þórarinn  þorvarðsson.  þórarinsson- 

ar  496. 
þórarinsson :  Einar,  Eyvindr,  Grímr, 

Jón,  Snorri,  Steinn,  þorgils,  þor- 

varðr. 


REGISTR, 


979 


þórarinsstaðir   i   Seyðisfirði  eystra 

233. 
þorbergsson:  Auðun,  Haldór. 
þorbjargarstaðir  í  Aðaldal  557. 
þorbjargarstaðir  í  Laxárdal  í  Skaga- 

fjarðarsýslu  337. 
þorbjarnardóttir:  Hallbjörg. 
þorbjarnarhólmr  í  Miklaholtshrepp 

345. 
Þorbjarnarson:  Einar,  Eiríkr,  Giz- 

ur,  Jón,  Vigfús. 
þorbjarnarstaðir  á  Álptanesi  598. 
þorbjarnarstaðir  á    Melrakkasléttu 

580. 
þorbjörg    Guðmundardótttir,     Ara- 

sonar.    kona    Guðna    Oddssonar 

495. 
Þorbjörg    Guðmundardóttir,     kona 

Gunnlaugs  Teitssonar  (1410)  733, 

734. 
þorbjörn  ábóti    á   þingeyrum    28, 

311. 
þorbjörn  Arnórsson   í   Presthólum 

157,  553. 
þorbjörn  Bárðarson  nyrðra    (1414) 

756. 
þorbjörn  á  Harrastöðum  faðir  Eiríks 

(1388)  423. 
þorbjörn  Högnason  í  Selvogi  (f.  c. 

1280—1290,  á  lífi  1367)  2  2. 
þorbjörn  Kollason  (1379)  836. 
þorbjörn  Ögmundarson  (1403;  681. 
þorbrandsstaðir  í  Vopnafirði  236 
þórðardótiir:  Guðný.  Guðrún,  Ingi- 

ríðr,  Járíðr,  Járngerðr,   Sunniva, 

þorgerðr. 
þórðarey  á  Bjarnarfirði  230. 
þórðarson:    Arngrímr,    Arni,    Ás- 

björn,    Biarni,     Böðvar,     Einar, 

Erlendr,  Flosi,  Guðmundr,  Gunn- 

ar,   ívar,    Jón,    Jörundr,    Loptr, 

Nikulás,    Oddr,     Sigurðr,    Skúli, 

Snorri,   Steinn,    Sturla,    Sveiun, 

Tumi,  þórðr,  þorgils,  þórir,  þor- 

kell,  þorleifr,  þorsteinn. 


Þórdís    móðir    Eiríks    þorbjarnar- 

sonar     á     Harrastöðum      (1388) 

423. 
þórdís  Gellisdóttir  13. 
þórdís     kona     Guðmundar     sýslu- 

manns  Snorrasonar    (enn    á   lífi 

1403)  659. 
Þórdís  kona  Gunnars  Pétrssonar  í 

Auðbrekku  (1375)  296. 
þórdís  kona  Halls  Kolbeinssonar  í 

Hvammi  (um  1375)  305. 
þórdís     Snorradóttir,     Sturlusonar 

12. 
þórdísarstaðir    í    Eyrarsveit    107, 

226. 
þórðr  Andrésson  í  Eyjafirði  (1401) 

662,  663. 
þórðr  Arnórsson  (1373)  276. 
þórðr  Ásmundarson   í  Húnavatns- 

þingi     (1380—1402)     351,     377, 

679. 
Þórðr    tíessason,    Brandssonar    (á 

Eyvindarstöðum,     1380)      351- 

352. 
þórðr  bjarki  (1385)  383. 
þórðr  bokki    biskup    á    Grænlandi 

24,  27,  39,  45,  53,  309. 
þórðr  Brandsson  í  Görðum  áAkra- 

nesi  (1352;  68. 
þórðr    Brandsson    nyrðra    (13.3 — 

1391)  276,  456. 
þórðr  Brynjólfsson  (1635)  307. 
þórðr  Böðvarsson  prestr  495. 
þórðr    Böðvarsson     frá    Bæ    494, 

495. 
þórðr  Egilsson  lögmaðr  77. 
þórðr     Eyjólfsson     prestr     nyrðra 

(1352-1394)  66,  187,  497. 
þórðr  Filippusson,  Gíslasonar,   frá 

Haga    (d.  1404)    688—689,    699, 

737,  739,  747. 
þórðr  Flosason,   Jónssonar   (enh  á 

lífi  1392-1393)  872,  493—495. 
þórðr     Gíslason,     Filippussonar,   í 

Haga  (enn  á  lífi  1404)  399,   688 


980 


REGISTR 


-689,  699,  716—717,  735—736, 

737,  739,  747. 
þórðr  Guðmundarson  ábóti  á  Helga- 

felli  30,  154,  312. 
þórðr    Guðmundsson    undir    Jökli 

(um  1390)  444. 
þórðr  Guðmundsson  prestr    (1375) 

293. 
þórðr  Guðmundsson  sýslumaðr  Ár- 

nesinga  (>Th.  Gudmundsen*.   d. 

1892)  6^0.  631. 
þórðr  Heinreksson  sýslumaðr  Borg- 

firðinga  700. 
þórðr  Helgason  á  Staðarfelli  729. 
þórðr   Hjaltason     nyrðra     (1384— 

1398)  377,  620,  623. 
þórðr  Hrafnsson  nyrðra  (1411)  741. 
þórðr  Ingjaldsson    á    Skarðsströnd 

(1401)  665. 
þórðr    Jónsson     í    Dalasýslu    (um 

1410)  728. 
þórðr  Jónsson  prófastr  á  Staðastað 

(d.  1720)  364. 
þórðr  Jörundarson    nyrðra    (1414) 

756. 
þórðr  Kálfsson  nyrðra  (1403)  687. 
þórðr  Kárason  (1369)  255 
Pórðr  Kolbeinsson  nyrðra  (1375  - 

1395)  298,  605. 
þórðr    Kolbeinsson     syðra     (1375) 

293. 
þórðr  Loptsson,  þórðarsonar  (enn 

á  lífi  1403)  686. 
þórðr  Loptsson  garpr  nyrðra  (1403) 

686. 
þórðr  mjófi  á  Skinnastöðum    (fyrir 

1394)  587. 
þórðr  Narfason  lögmaðr  105,   327, 

633. 
þórðr    prestr     í    Blöndudalshólum 

(um  1394)  544. 
þórðr  Sigurðarson  kall  (=  kollr)  í 

Ögri  (1363)  211. 
þórðr  Skúlason  13,  495. 
þórðr  slappi  á  Narfastöðum  í  Skaga- 

firði  (1353)  74. 


þórðr  Stullason  bóndi  á  Gnúpi  í 
Dýrafirði  (fyrir  1390)  448. 

þórðr  Sturluson  á  Stað  13,  634. 

þórðr  Svartsson  á  Barðaströnd 
(1411)  736,  738. 

þórðr  bóndi  í  Tungu  í  Steingríms- 
firði  231. 

þórðrVébrandsson,kaupmaðr(1409) 
7252.  726. 

þórðr  þórðarson  prestr  á  Höskulds- 
stöðum.  ráðsmaðr  á  Hólum  og 
officialis  (1369-1403)  253,  2762, 
371,  374,  375,  378—379.  388,  389, 
397-399,  407.  420,  422,  423, 
442—443,  448,  461,  477—478, 
479,  481,  486,  489,  500,  501  — 
502,  509,  510,  517.  530,  533, 
6002,  603,  611.  641,  643.  644, 
667,  676-678,  679,  684,  726— 
727. 

þórðr  þórðarson  ráðsmaðr  í  Skál- 
holti  og  ritari  Árna  292,  400, 
452,  478,  483,  653,  655,  7012. 

þórðr  þórðarson  dannebogsmaðr  á 
Bauðkollsstöðum  777. 

þórðr  þorláksson  prestr  í  Húna- 
vatnsþingi  (1399)  649. 

þórðr  þorleifsson  djákni  (1372) 
275. 

þórðr  þorleifsson  í  ísafjarðarsýslu 
(1401)  661.  670. 

þórðr  þoileifsson  á  Kirkjubæjar- 
klaustri  478. 

þóreyjargnúpr  í  Húnavatnsþingi 
539,  593. 

þóreyjartungur  í  Flókadal  483. 

þorfinnr  Beinisson  bróðir,  prestr 
syðra  (1412)  742. 

þorfinnr  biskup  af  Hamri  23.  36, 
41,  46. 

þorfinnr  Brandsson  (1388)  424. 

þorfinnr  Eiríksson,  norrænn  maðr 
65. 

þorfinnr  Hallfreðarson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1399)  649—650. 

þorfinnr   í    Holti    í    Fljótum    og  í 


REGISTR. 


981 


Bjarnastaðahlíð  (1388—1389)417, 

428. 
þorfinnr,    er    gefr    Höskuldsstaða- 

kirkju  kú  601. 
þorfinnr    í   Litlu  .  .  .  í    Skagafirði 

(1389)  431. 
þorfinnr  prestr    í    Garði   í   Keldu- 

hverfi  (um  1394)  585. 
þorfinnr  þorgeirsson  ábóti  á  Helga- 

felli  30,  154,  312. 
þorfinnsson:      Eiríkr,      Guðmundr, 

þorsteinn. 
þorgeir  Hirgisson  í  Björgvin  (1409) 

726 
þorgeir  Brandsson  nyrðra  (1384 — 

1402)  378,    397,    422,    423,    443, 

480,  486,  676-677. 
þorgeir  Böðvarsson  nyrðra  (1388 — 

1399)  420,  448,   477,  479-4802, 

500,  618,  622,  641. 
þorgeir  í  Dal  (1388)  418. 
þorgeir    Helgason      fjörugeymslu 

maðr  í  Holti    undir  Eyjafjöllum 

(1363)  188,  189. 
þorgeir     á      Holtastöðum      (1394) 

547. 
þorgeir  Ormsson,    prests  þorgeirs- 

sonar,     frá      Stóranúpi      (1385) 

380. 
Þorgeir  prior  á  þingeyrum  311. 
þorgeir   Sámsson    á    Skarðsströnd 

(1401)  665. 
þorgeir  Sigurðarson  nyrðra  (1406) 

712. 
þorgeir  skarfr  í  Skagafirði  ((1353) 

74. 
þorgeir  þorsteinsson  (1388)  427. 
þorgeirsfjörðr  í  þingeyjarsýslu  17, 

458.  459,  512. 
þorgeirsson:        Guðmundr,        Jón, 

Klængr,    Kolbeinn.    Ormr,    þor- 

finnr,  þorsteinn,  Ögmundr. 
þorgeirsstaðir  undir  Eyjafjöllum  1. 
Þorgeirstjörn,  skógarmark  frá  Gils- 

bakka  525. 


Porgerðr,   arfi  séra  Sölva  Brands- 

sonar  (1391)  455. 
Þorgerðr  Grímsdóttir    í   13ólstaðar- 

hlíð  (um  1360)  158. 
Þorgerðr    Grímsdóttir,    kona   Por- 

gils    Ólafssonar    (1387)     397— 

399. 
Porgerðr  kona  Jóns  bónda  Björns- 

sonar     (1398-1399)     626-627, 

641-642. 
Þorgerðr  Ólafsdóttir  kona  Ara  Guð- 

mundssonar  (1401)  670. 
Þorgerðr  Pálsdóttir    nyrðra  (1403) 

686. 
Þorgerðr  Þórðardóttir  (1369)  253— 

254. 
Þorgils  biskup  í  Stafangri  22,    27, 

37,  43,  47. 
Þorgils      Bjarnarson      (Bjarnason) 

prestr    (á     Staðarhrauni,     1366) 

210. 
Þorgils  Böðvarsson    prestr    (1382) 

363. 
þorgils  (Drang)eyjarmaðr  á  Hólum 

(1388)  413. 
Þorgils  Guðlaugsson  (1377)  314. 
Þorgils  Guðmundsson  á  Barnafelli 

(fyrir   1380'  356.    * 
Þorgils  Guðmundarson  (á  Helgafelli 

1889)  432. 
Þorgils  Hallsson  (1386     1387)  389, 

397. 
þorgils  ívarsson  (1387)  397. 
Þorgils    Jónsson    mágr    Benedikts 

Brynjólfssonar  (1405)   704-705. 
Þorgils  Jónsson  (1372)'  274.   (Ef  til 

vill  sami  maðr). 
Þorgils  Oddsson  (1388)  427. 
Þorgils    Ólafsson    á    Finnsstöðum 

(1387—1388)  397-399,  423. 
Þorgils  Pétrsson  bóndi  á  Þórodds- 

stöðum  á  Svalbarðsströnd   (1381 

—1403  eða  leingr,  d.  fyrir  1410) 

359,  681,  734. 
Þorgils  Sigurðsson  344. 
Þorgils  skygn  nyrðra  (1403)  687. 


982 


REGISTR. 


þorgils  Steinólfsson  (1354)  90. 
Þorgils     þórarinsson     í     Eyjafirði 

(1401)  662. 
þorgils      þórðarson      í     Skagafirði 

(1388)  424,  425. 
Þorgils  þorvarðsson  nyrðra  (1414) 

755. 
í>orgilsdóttir:  Guðrún,  þóra. 
þorgilsson:    Andrés,    Ari,    Brandr, 

Hallgeir,  Hallr,  Jón.    Kári,    Kol- 

beinn,  Larnbkárr. 
þorgrímr  Runólfsson  (1360)  145. 
Þorgrímr  Valeriansson  (Vilhjálms- 

son,  1361)  180. 
Þorgrímr  á    Skútustöðum    (1374— 

1394)  557. 
þorgrímr  þorgrímsson   (1384)  S77. 
Porgrímr    á    þverá   í    Laxárdal    í 

þingeyjarsýslu  (1375—1385)  556. 
þorgrímsdóttir:  Gróa 
þorgrímsgerði  á  Akranesi  250. 
þorgrímsson:    Bjarni,    Jón,    Stulli, 

Porgrímr. 
Þorgrímsstaðir  í  Vestrhópi  167. 
þórhallr  biskup  í  Ósló  25,  sjá  þór- 

ólfr. 
þórhallsson:  Hallr,  Þorlákr. 
Þórhallsstaðir    í  Forsæludal    1612, 

541. 
Þórir  biskup  af  Hamri  22,  36,  41, 

46. 
þórir  Einarsson  í  Eyjufirði  (1412)  748. 
þórir  (Guðmundarson)  erkibiskup  í 

Niðarósi  hinn  víkverski21,  25,  35, 

40,  49. 
þórir    erkibiskup   í  Niðarósi    hinn 

þrænzki  21,  25,  35,  40,  49. 
Þórir  Haraldsson   ábóti    á  Munka- 

þverá  28,  153,  310. 
í>órir     fórðarson,     Kolbeinssonar 

(1375)  293. 
|>órir    ^orkelsson    prestr     nyrðra 

(1358)  127. 
Þórir  þorkelsson  í  Stafangri  65. 
Þórisey     fyrir     Barðaströnd     (sbr. 

Skarfey)  301. 


f>órisós  í  Hnappadalssýslu  305. 
þórisson:  Hákon.  Loðinn. 
{>órisstaðalækr  við  Skagafjörð  2782, 

282',  2862. 
|>óristaðir  (fórustaðir)  í  Helgafells- 

sveit  312—313,    326.    —   í>óru- 

staðafjörðr  313. 
Þóristaðir  á  Rosmhvalanesi  256. 
|>órkatla  Jakobsdóttir  (1309)  10. 
|>orkell    bakki    (1369-1388)    255, 

414. 
|>orkell  Bergsson  bóndi  í  í>ingeyj- 

arþingi  (1403—1414)  681,  733— 

734.  754. 
J>orkell  biskup  í  Ósló  26,    36,    41, 

45. 
|>orkell      Blængsson      (Blæggsson) 

nyrðra  (1414)  755. 
|>orkell  Einarsson  ábóti    á    Helga- 

felli  312. 
|>orkell     Eiríksson     prestr     (1380) 

352. 
f>orkell  Eyjólfsson  prestr  á  Staða- 

stað  (d.  1891)  139,  431,  646. 
f>orkell   Gunnarson    í    Húnavatns- 

þingi  (1392)  477-478. 
þorkell  Hafliðason  prestr  í  Saurbæ 

á    Kjdlarnesi     (c.     1350—1360) 

342 
þorkell    Magnússon    í    Skagafirði 

(1351)  55. 
f>orkell    Magnússon    í     Blöndudal 

(1380)  851. 
f>  ^rkell  Magnússon  723. 
f>orkell  Ólafsson  í  Hörgárdal  (1379 

—1380)  335,  351. 
f>orkell  Ólafsson  prestr  í  Reykholti, 

bróðir  Árna  biskups  (1415)  760. 

761. 
þorkell  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi  342. 

Sbr.  f>orkell  Hafliðason. 
þorkell  Sigmundarson  (Sigurðsson, 

1384)  373. 
þorkell  Skúmsson  ábóti  í   Saurbæ 

31,  154. 


BEGISTR. 


983 


J>orkell    smiðr     á     Hólum     (1388) 

413. 
$>orkell  Snorrason    í    Austfjörðum 

(1398)  638. 
f>orkell  Sveinsson  rauðr  í  Eyjafirði 

(1398)  623. 
f>orkell   þórðarson    prestr    í  Gaul- 

verjabæ  (um  1356)  114. 
f>orkell  þórólfsson  nyrðra  (1384 — 

1393)  378.  488. 
f>orkell  f>orvarðsson  nyrðra  (1403) 

682. 
þorkelsdóttir:  Finna. 
þorkelsson:  Ari.    Einar,    Eysteinn, 

Gunnar,  Jón,  Kolr,  Ljótr,  Ormr, 

f>órir. 
f>órkötlustaðir  í  Grindavík  3,  222. 
f>orlákr  Guðmundsson  sýslumaðr  í 

ísafjarðarsýslu  779. 
f>orlákr    ísleifsson,     f>orleifssonar 

hreims  303,  304. 
f>orlákr  Jónsson  kaupmaðr    (1409) 

725. 
f>orlákr  Loptsson  ábóti  í  Veri  154, 

312. 
f>orlákr  Markússon   (c.  1380)  346. 

347. 
f>orlákr  á  Melum  223. 
þorlákr  Narfason  prestr  í  Hítardal 

(d.  1369)  146,  247—248,  708. 
f>orlákr    Ólafsson     prestr     (1381) 

359. 
f>orlákr  Runólfsson  biskup  í  Skál- 

holti  23,  39,  41,  149,  309. 
f>orlákr  Sigurðarson  nyrðra  (1391) 

463. 
f>orlákr  Skúlason  biskup  á  Hólum 

(d.   1656)    155,    387,    389,    508, 

510.  511,  606.  609,  614,  617. 
f>orlákr  súla  á  Saxabvoli  (c.  1340) 

348. 
f>orlákr  Tbomasson    nyrðra    (1368 

—1371)  247,  253,  270. 
f>orlákr  prestr  á  Tjörn    í  Svarfað- 

ardal  (1386)  387. 
f>orlákr  Vigfússon  (1390)  447. 


f>orlákr  Vigfússon  Hólms  (1415) 
765. 

f>orlákr  f>orhallsson  hinn  helgi 
biskup  í  Skálholti  (d.  1193)  8, 
23,  29,  39,  44,  87,  89, 1002,  125, 
145,  149,  153,  157,  158,  1722, 
214,  230.  235,  238,  242,  246.' 
252,  261,  263,  304,  309,  312, 
330,  338,  343,  392,  4052,  451, 
5442,  551,  5522,  750.  -  f>orláks- 
kirkja  2162,  2172,  2202,  2218, 
222,  228,  230,  263,  330,  343,  405, 
570.  —  forláksmessa  101,  110, 
121,  183,  184,  192,  552,  635, 
761.  —  í>orlákssaga  152,  494.  — 
iþorláksskript  100.  —  f>orlákssúð 
(skip  1409)  724. 

f>orláksdóttir :  Agatha,  Ingibjörg, 
Ólöf. 

þorláksson :  Ari,  Árni,  Einar,  Guð- 
brandr,  Ketill,  Magnús,  Olafr, 
Ormr,  Skúli,  i>órðr. 

í>orlaug  Nikulásdóttir    (1403)    715. 

|>orlaugardys  á  Skagaströnd  170, 
171,  533,  546,  599,  601,  654. 

þorleifr  Arason  prófastr  á  Breiða- 
bólstað  (d.  1727)  653,  701. 

f>orleifr  Árnason  í  Víðidalstungu 
faðir  Bjarnar  ríka  (d.  1433)439, 
582,  710—711,  733-734,  759— 
760. 

f>orleifr  Árnason  í  Valadal  (fyrir 
1402)  674. 

|>orleifr  Bergþórsson  prestr  nyrðra 
og  ráðsmaðr  á  Reynistað  (1353 
-1381)  74,  143,  146,  272,  273, 
288,  351,  352,  358,  359. 

f>orleifr  Björnsson  hirðstjóri  618. 

|>orleifr  Brandsson  í  Eyjafirði(1412) 
748—749. 

f>orleifr  Brynjólfsson  Claus  (á  18. 
öld)  9. 

f>orleifr  Einarsson  (1705)  400. 

f>orleifr  Eyvindarson  hagi  (d.  1315) 
10—13. 


984 


REGISTR. 


í>orleifr  Hákonarson  prestr   (1380) 

352. 
þorleifr  Ketilson  hreimr,  lögsögu- 

maðr  (d.  1289)  303.  304. 
í>orleifr  Maaiusson  (1372)  275. 
f>orleifr    Marteinsson     í     Máfahlíð 

(bróðir  Ólafs  staða,  1389—1415) 

111,  431,  758.     Sbr  f>orleikr. 
J>orleifr  Ólafsson  biskup    í   Björg- 

vin  (1450-1455)  48. 
f>orleifr  prestr  á  Melum  (um  1370) 

223. 
|>orleifr  Snorrason  í  Dalasýslu  (um 

1410)  728,  729. 
þorleifr   |>órðarson    í    Görðum    (d. 

1257)  494.  495. 
J>orleifsson :  Bárðr,  Bergþór,  Björn, 

Brandr,  Eiríkr,  ísleifr,  Jón,  Mar- 

teinn,    Sigurðr,    Snorri,    Svartr, 

Vigfús,  Þórðr. 
Þorleifsstaðir  á  Rangárvöllum  269. 
Þorleikr  Marteinsson  431,  sjá  þor- 

leifr  Marteinsson. 
Þorleiksstaðir  í  BlönduhUð  484. 
Þorljótsson:  Bergr,  Þrándr. 
Þormóðarson,  sjá  Þormóðsson. 
Þormóðr     Hallvarðsson,     norrænn 

maðr  (1388)  730. 
Þormóðr  Jónsson  (1377)  323. 
Þormóðr  Ólafsson    á   Barðaströnd 

(1412)  742-743. 
þormóðr  prestr  á  Staðrbakka  (fyrir 

1360)  164*. 
Þormóðr  Salomonsson  langafi  Jóns 

lærða  435,  436. 
þormóðr  Torfason  sagnaritari  111, 

439,  608. 
Þormóðr    Viðarsson    ráðsmaðr     í 

Björgvin  (1389)  440. 
Þormóðr  Önundarsoná  Barðaströnd 

(1411)  738,  739.  743-745. 
Þormóðsey  á  Breiðafirði  326. 
þormóðsson:  Hákon,  J>orsteinn. 
Þórný     Bessadóttir     kona     Einars 

Oddssonar  áAuðólfsstóðum(1378) 

333. 


l>órný    griðkona    á    Hólum    (1388) 

415. 
f>órný     Guðvarðsdóttir     á    Hofi    í 

Vatnsdal  (1369)  2512. 
þóroddr   á  Öndverðunesi   í  Gríms- 

nesi  (fyrir  1356?)  113. 
þóroddsstaðir  í  Hrútafirði  165, 166, 

540,  549,  595. 
þóroddsstaðir  í  Ólafsfirði  127. 
þóroddsstaðir     á     Svalbarðsströnd 

734. 
þórólfr  biskup  í  Ósló  22,    36,    41, 

45.     Sbr.  þórhallr. 
þórólfr  Bjarnarson    bóndi   í   þing- 

eyjarþingi  (í  Reykjahlíð,  1387  og 

þar    eptir,    d.    fyrir    1410)    396, 

397,  584,  650-651.  734. 
Þórólfr  Eilífsson  í   Eyjafirði  (1401 

—1403)  661,  681—682. 
f>órólfr  prófastr  á  Færeyjum  52. 
þórólfr  skipmaðr  á  Hólum  (1387 — 

1388)  406,  414,  418. 
f>órólfr  váganef  Hræreksson  7,  12. 
þórólfsson  (þorálfsson,  þorúlfsson) : 

Andrés,    Jón,    Vermundr,     þor- 

kell. 
þórólfsstaðir  í  Önundarfirði  324. 
þórólfsvík  á  Skaga  375. 
þorp  á  Galmansströnd  í    Stranda- 

sýslu  106,  231,  634,  656,  660. 
þórr  (Ásaþórr)6,  11. 
þórsdagr  293,  441,  689,  761. 
Þorskafjörðr  í    Barðastrandarsýslu 

15,  196. 
þorskr:  mynd  af  þorski  152. 
þórsmörk  260. 
þorsteinn  Bergsson    nyrðra    (1381 

—1403)  360,  374,  378,  397,  422, 

423,   448,    461,    480,    486,    622, 

676,  687. 
Þorsteinn    biskup    í    Björgvin    37, 

42,  48. 
þorsteinn  biskup  af  Hamri  23,  36, 

41,  46. 
f>orsteinn  biskup  í  Ósló  22,  26,  36, 

41,  45. 


REGISTR. 


985 


þorsteinn  Bótólfsson  í  Eyjafjarðar- 

sýslu  (1398)  630. 
þorsteinn  Brandsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1415)  758. 
f>orsteinn    Böðvarsson,    Jónssonar 

(1384)  373-374. 
þorsteinn  Egilsson,  Skallagrímsson- 

ar  13,  494. 
þorsteinn    Einarsson    ranglátr    (d. 

1149)  7. 
þorsteinn  Einarsson    (fyrir     1403) 

687. 
Þorsteinn  Eyjólfsson  lögmaðr  (1358 

—1402)  127;  187,  209,  273-274, 

300,    350,    389,    391 -3922.  393, 

439,    487,    516,    538.    593,    617, 

630—632,  646,   668—669,  674- 

676. 
í>orsteinn     Guðmundarson     bóndi 

nyrðra  (fyrir  1353)  74. 
þorsteinn     Guðmundarson     prestr 

(1363)  188. 
Þorsteinn  Guðmundsson   á   Barða- 

strönd    (1411—1412);    739,    743, 

744. 
Þorsteinn     Guðmundsson     nyrðra 

(1415)  759. 
Þorsteinn  Gunnarssonnyrðra(1351) 

56—57. 
Porsteinn     Gunnarsson     prestr     í 

Húnavatnsþingi  (1377)  321—322. 
Þorsteinn     Gunnarsson     prestr     í 

Skagafirði  (1398;  ef  til  vill  sami 

maðr)  637. 
Þorsteinn     Gunnarsson     djákni     í 

Húnavatnsþingi    (1392)    477    (ef 

til    vill    sami     og     eptirfarandi 

maðr). 
þorsteinn  Gunnarsson,  Eyjólfsson- 

ar,    frá    Auðbrekku,    prestr    (d. 

fyrir  1406)  713,  714. 
Porsteinn  Hallsson    prestr    nyrðra 

og    officialis    (1357— 1S60)    117, 

118,  146. 
þorsteinn    Hallsson    prestr    syðra 

(1363)  188. 


Porsteinn  Hallsson  svartr  á  Knapp- 

stöðum    (1394-1399)    561,   602 

603,  643—644. 
Porsteinn  Hallsson  nyrðra  (1372 — 

1390)  274,  298,    316,    322,    389 

448.      Getr  verið   sami  maðr  og 

Porsteinn  svartr. 
Þorsteinn  Helgason  (1387)  397. 
Þorsteinn,  er  segir  til  landamerkja 

Hofstaða  (um  1380)  344,  346. 
Þorsteinn    Hólastaðarmaðr    (1387) 

406. 
þorsteinn  Illugasson  (Skarð-Steinn) 

prestr  á  Grenjaðarstað  208. 
J>orsteinn  Illugason  í  Eyjafjarðar- 

sýslu  (1394)  504. 
Þorsteinn  Jónsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað   og  ráðsmaðr  Hólastóls 

(1371-1391)  271,  288,  316,322, 

352-354,  407,  418.') 
Þorsteinn    Jónsson     prestr    syðra 

(1363)  188. 
]?orsteinn    Jónsson     syðra    (1379) 

341. 
þorsteinn  Jónsson  í  Eyjafirði  (1401) 

661. 
Þorsteinn     Jónsson     í     Skagafirði 

(1406)  712—713. 
Þorsteinn  í  Klofa  á  Landi  405. 
þorsteinn  Kolbeinsson   Auðkýlings 

276,  279,  284, 
þorsteinn  Ljótsson   nyrðra    (1351) 

54. 
Þorsteinn  Marteinsson    í  Eyjafirði 

(1401)  661. 
þorsteinn  Oddsson  prestr    í    Holti 

undir  Eyjafjöllum  (d.  1752)  635. 
Þorsteinn  Ólafsson  á  Snæfellsnesi 

(1356)  112. 
þorsteinn     Ólafsson    í     Skagafirði 

(1371)  272,  273. 
Þorsteinn     Ölafsson      í     Eyjafirði 

(1390)  452. 


1  l'etta   er  líklega   alt  einn  maðr;    þó   verðr 
það  eltki  sagt  með  vissu. 


986 


REGISTR. 


þorsteinn  Ólafsson  lögmaðr  (1409 

—1414)  720-721,  756. 
þorsfeinn    Pálsson    prestr    vestra 

(1354)  90. 
Þorsteinn  prestr    í  Felli    i  Sléttu- 

hlíð  (c.  1380-1399)  562. 
Þorsteinn    prestr  í    Hjarðarholti  í 

Laxárdal  (um  1355)  102. 
þorsteinn     Ragnarsson    kaupmaðr 

(1409)  725. 
Þorsteinn   Runólfsson   í    Berunesi 

233. 
þorsteinn    Sigurðarson    í    Miðfirði 

(1388)  427. 
þorsteinn  Sigurðarson  (1409 — 1412; 

ef  til  vill  sami  maðr)  723,  745. 
þorsteinn  Sigurðsson    sýslumaðr   í 

Múlaþingi  97,  701,  733. 
þorsteinn    Skeggjason,    Njálssonar 

12. 
þorsteinn  Skeggjason  prestr  á  Stað 

í     Hrútafirði     (1394—1402     eða 

leingr)  549,  678,  679. 
þorsteinn  Skíðason   nyrðra    (1351) 

54. 
þorsteinn  Snorrason  böllóttr  ábóti 

á  Helgafelli  53-54,  312,  348. 
þorsteinn  Snorrason  ábóti  á  Helga- 

felli   hinn     síðari     (1390-1403) 

395,  4452. 
Þorsteinn     Steinmóðsson      nyrðra 

(1377-1398)  322,  386,  389,602, 

637. 
þorsteinn    Svarthöfðason  officialis 

Skálhohskirkju  (1398—1413)  634 

-635.  697-698,  750. 
Þorsteinn    Sv  insson    ráðsmaðr    í 

Björgvin  (1389)  440. 
þorsteinn  Sörlason  (1363)  187. 
þorsteinn  Thumason  (á    Spákonu- 

felli)  551. 
þorsteinn  Tumason  ábóti   (í  Saur- 

bæ)  31,  145. 
Þorsteinn    þórðarson    í    Hreppum 

(1385)  379-381,  382. 


Þorsteinn  Þórðarson  i  Rangárþingi 
(1398)  636. 

þorsteinn  þorfinnsson  prestr  í 
Skagafirði  (1377—1388)316,420. 

þorsteinn  þorgeirsson  í  Múla  í 
Aðaldal  (1404  eða  1406)  578. 

þorsteinn  |>ormóðsson  (1360)  143. 

J>orsteinn  f>orvarðsson  ábóti  á 
Helgafelli  312. 

|>orsteinsdóttir:  Guðný,  Guðrún, 
Solveig,  f>óra. 

Þorsteinsson:  Arnfinnr,  Árni,  Ás 
geir,  Bergr,  Bessi,  Bjarni 
Björn.  Böðvar,  Einar,  Eiríkr 
Eyjólfr,  Gellir.  Grímr,  Guðmundr 
Haldór.  Hannes,  Hrifla  (r. :  Egils 
son),  Högni,  Jón,  Jörundr,  Ketill 
Klængr,  Loptr,  Njáll,  Oddgeir 
Oddr,  Ólafr,  Ormr,  Páll,  Sig 
mundr.  Skúli,  Steinmóðr,  Sumar 
liði,  Sveinn,  Sæmundr,  orgeir 
þorvaldr. 

f>orsteinsstaðir  í  Laufássþingum 
566. 

Þorsteinssstaðir  í  Miðdölum  306. 

þórugnúpr  í  Fljótshlíð  268. 

J>órúlfr,  sjá  |>órólfr. 

Þórunardæld  í  Langadal  421. 

f>órunarey,  eign  Grenjaðarstaðar 
579. 

f>órunn  Fjallgeirsdóttir  undir  Jökli 
(um   1390)  444. 

f>órunn  Gellisdóttir  13. 

f>órunn  Ormsdóttir  systir  og  príór- 
issa  á  Reynistað  (1408—1413) 
717,  752. 

f>órustaðir.  sjá  |>óristaðir. 

J>orvaldr  Auðunarson  í  Dalasýslu 
(um  1410)  728. 

þorvaldr  Eiríksson  nyrðra  (1407) 
715. 

þorvaldr  Jónsson  (1389)  443. 

Þorvaldr  Magnússon  prestr  á  Mæli- 
felli  (1353— 1377  eða  leingr)  176, 
253,  272,  273,  319. 


REGISTR. 


987 


þorvaldr    Simeonsson   í   Dalasýslu 

(um  1410)  729. 
þorvaldr  Snartarson  (1383)  366. 
þorvaldr  J>orsteinsson  í  Skagafirði 

(1393)  488. 
þorvaldr     Ögmundarson     vasi     á 

Bakka  í    Öxnadal    (1381—1395) 

363,    396,    397,    420,    485—486. 

518,  602,  777. 
þorvaldsdalr  Eyjafjarðarsýslu  296. 
þorvaldsdóttir:  Haldóra,  Margrét. 
þorvaldsson:  Eiríkr.  Hafliði,  Helgi, 

Höskuldr,  Jón,  Magnús,  Sigurðr, 

Vigfús. 
þorvarðr  Arason  syðra  (1379)  340 

-341. 
þorvarðr    Arason     prestr     nyrðra 

(1391)  456,  463-464. 
þorvarðr  (Bjarnason    í  Njarðvík)  í 

Borgarfirði  eystra  238. 
þorvarðr  í   Bjarnastaðahlíð    (1388) 

417. 
þorvarðr  Erlendsson  lögmaðr  495. 
f>orvarðr  Grímsson  prestr  á  Mikla- 

bæ  í  Blönduhlíð  (1340—1369  eða 

leingr)  208,  252,  564. 
$>orvarðr     Guðmundarson    nyrðra 

(1381)  360. 
þorvarðr     Guðmundarson     vestra 

(1383)  366. 
f>orvarðr  Guðvarðsson  (1378)  332. 
þorvarðr  Hallvarðsson  (1386)  388, 

389. 
í>orvarðr  húskarHá  Hólum   (1388) 

414,  418. 
jþorvarðr  Magnússon  í  Bæ  í  Borg- 

arfirði  (á  17.  öld)  635. 
porvarðr  Ólafsson  í  Miðfirði  (1388) 

427. 
þorvarðr     Ólafsson     í     Skagafirði 

(1409)  727. 
þorvarðr  Ormsson  (1385)  381. 
Þorvarðr  Pálsson  á  Eiðum  (d.  fyrir 

1376)  308,  496. 
J>orvarðr  prestr  á  Gunnsteinsstöð- 

um  (um  1360)  169. 


þorvarðr    prestr     á    Staðarbakka 

(1353)  71. 
þorvarðr  þórarinsson  riddari  496. 
|>orvarðsdóttir :  Guðrún,  Járngerðr. 
þorvarðsson:  Einar,  Erlendr.   Eyj- 

ólfr,  Guðmundr,  Gunnlaugr,  Oddr, 

Ólafr,    Páll,    þórarinn,    f>orgils, 

þorkell,  þorsteinn,  Örnólfr. 
Porvarðsstaðavötn  á  landamerkjum 

Kalmanstungu  624. 
Porvarðsstaðir  í  Rangárþingi  216. 
Þrándarholt  í  Flókadal  483. 
þrándarstaðir  undir  Jökli  140,  141, 

326. 
í>rándheimr  í  Noregi   20,    25,   46, 

47,  49,  362,  369. 
Þrándr  ókunnr  maðr  (1353)  71. 
þrándr  erkibiskup   í  Niðarósi    41, 

49. 
þrándr  Þorljótsson  (1385)  385. 
Þreskjöldr  í  Miðdölum  226. 
þrettándi  dagr  (Jóla)  381. 
þriði    dagr,    þriðjudagr    455,    714, 

722,  737,  7432,  744. 
þriðjungafé,  þriðjungarfé  298,  316, 

391,    398,    424,    449,    456,    486, 

590,  643'. 
Þrijtuteigr,  sjá  þrætuteigr. 
í>rjúgstungur  (Þriustungur,   þrugs- 

tungr)  í  Eyjafirði  525,  605,  623. 
Þrondheim,  sjá  Þrándheimr. 
þrondr,  sjá  þrándr. 
þrúðardalr  (þrúðudalr,  Truddadalr) 

í  Kollafirði  91. 
Þrúðr    Árnadóttir    á    Barðaströnd 

(1411)  737,  738,  739,  744— 745. 
þrælá  á  Völlum  eystra  237. 
þrælagata  í  Víðidal  180. 
f>ræley  í  Borgarfirði  88. 
þrælsfell  í  Blöndudal  352. 
þrætuskógr  663i 
þrætuteigr  í  Strandasýslu  105, 327, 

633. 
|>römr  í  Eyjafirði  586. 
f>römr  (|>remr)   á   Vatnsnesi  500, 

505,  540,  594. 


988 


BEGISTR. 


þröngabrún  á  landamerkjum  Lága- 

fells  og  Hofstaða  344,  346. 
þúfa,  þúfur  (sem  landamerki)  1342, 

307»,  308»,  333.  402.  588. 
Þúfa  í  Kjós  70. 
Þúfa  í  Miðdölum  306. 
Þúfa    (hvortveggja)    í    Miklaholts- 

hrepp  82. 
Þúfur  í  Blönduhlíð  411. 
Þumlaskáli  á  Höfðaströnd  278,  282, 

411. 
fmnsberg,  sjá  Túnsberg. 
þurfasta  206,   466,    467,   468.  471, 

472,  680. 
Þuríðr    í    Bjarnastaðahlíð    (1388) 

417. 
Þuríðr,  griðkona  á   Hólum    (1388) 

415,  418. 
Puríðr  Haldórsdótlir  systir  á  Reyni- 

stað  (1408)  717. 
þuríðr  Jónsdóttir  í  Marbæli  (1393) 

488. 
þuríðr  (Þorvaldsdóttir?   1401)  671. 
þverá  í  Axarfirði  753,  754. 
Iverá  í  Blönduhlíð  408,  429. 
Pverá  í  Borgarfirði  88.  —  Þverár- 

dalr  88. 
þverá  í  Eyjafirði,  sjá  Munkaþverá. 
þverá  í  Eystrahrepp  S80. 
Þverá  í  Fljótshlíð  254—255,  572. 
f>verá  í  Halladal  399,  501. 
Pverá  í  Höfðahverfi  568. 
f>verá  í  Laxárdal  í  Þingeyjarsýslu 

507,  509,  556. 
Þverá  í  Miðfirði  540,  595. 
þverá  á  Síðu  234,  244,  245. 
þverá  á  Skagaströnd  171,  532,  599, 

601. 
Þverá    (hvortveggja)     í    Vestrhópi 

274,  6472. 
þverárdalr,  skógarhögg  frá  Hrafns- 

eyri  198. 
þverárdalr  út  úr  Langadal  421.  — 

Þverárdalshöfði  í  Langadal  421. 
þverárgrund  í  Blönduhlíð  408. 


þverármenn  (í  Suðr-þingeyjarþingi) 

356. 
Þverbrekkur  í  Eystrahrepp  380. 
Þverdalr  í  Saurbær  í  Dalasyslu  79. 

774. 
f>verdalr  í  Dalas^slu  101. 
þverfell  við  Ormarslón  652. 
þvergarðar  í  Blönduhlíð  564. 
þvergarðr  í  Svarfaðardal  722. 
þvergeil  (Þyargeil)  í  Blöndudal  262. 
þverlækr  í  Kjarrárdal  625. 
þverskjöldr  í  Kaldbak  524. 
þvertré  317. 
þvest  105,  327,  633. 
Þvottá  í  Álptafirði  234. 
þýargeil,  sjá  þvergil. 
þýðversk  áklæði  711.—  þýzka  721. 
þýfiteigr  á  Hálsi  í  Fnjóskadal  572. 
þykkvabæingafjara  í  Landbroti  245. 
þykkvibær  í  Holtum  191,  269. 
þykkvibær    í    Veri,    þykkvabæjar- 

klsustr  28,  148,   153,    154,    366, 

403.  703,  704. 
þykkviskógr  í  Dalasýslu  100,  227. 
þæfusteinn  (þæfisteinn)  undir  Jökli 

140,  201,  318,  773. 
þönglabakki   í  Fjörðum   458,    459, 

566,  685.    —    þönglabakkamenn 

568. 

Æðasker  fyrir  Barðastrand  301. 
Æðey    í    ísafirði     146—148,    150, 

199-200,  435. 
Æfrimelar,  sjá  Melar. 
Æinar,  sjá  Einar. 
Æirekr,  Æiríkr,  sjá  Eiríkr. 
ærgjald   úr  Æðey    146 — 147,    150, 

199,  435. 
ærlegir  menn,  ærumenn  695,  724, 

740,  746,  748,  759,  761. 
Ærlækr  í  Axarfirði  589,  652,   674, 

676.  —  Ærlækjarreki  586,  589. 
Æsa.  griðkona  á  Flugumýri  (1388) 

416. 
Æsistaðir  í  Langadal  333.  359,  412, 

421. 


REGISTR. 


989 


ætt,  ættir  392,  435,  605.  -  ætt- 
fræðingr  493.  —  ættartölur  5—8, 
10-13,  303,  304,  435—436,  493 
—496.  —  ættleiðing  455,  667, 
669,  762. 

Æygiulfr,  Æyiulfr,  sjá  Eyjólfr. 

Ogmundarskarð      í      Eystrahrepp 

380. 
Ögmundarson :      Arnór,      Böðvar, 

Eiríkr,  Jón,   þorbjörn,  Porvaldr, 

Ögmundr. 
Ögmundr  í  Skagafirði  (1391)  455. 
Ögmundr  ábóti  á  Þingeyrum  311. 
Ögmundr  Ásgrímsson  prestr  (1379) 

335. 
Ögmundr  Bjarnarson  (c.  1380)  348 

-349. 
Ögmundr    Finnsson     dróttseti    (d. 

1385)  56,  362,  369,  753. 
Ögmundr  Jónsson  (1388)  424,  425. 
Ögmundr  Kálfsson   ábóti   á  Helga- 

felli  29,  154,  312. 
Ögmundr  ölafsson  kanoki  í  Niðar- 

ósi  (1381)  358. 
Ögmundr    prestr    á    Spákonufelli 

(c.  1360)  172. 
Ögmundr     Þorgeirsson     prestr     í 

Hvammi    í    Laxárdal    (c.    1340) 

388. 
Ögmundr    Ögmundarson,    norrænn 

maðr  (1385)  730. 
Ögr  í  Helgafellssveit  326. 
Ögr  í  ísafirði  96,    211,    229,    325, 

366. 
öl  507. 

Öldugil  í  Grunnavík  229, 
Öldugil  í  Morudal  301. 
Ölduhamar  í  Borgarfirði   austr  97. 
Ölduhlaup  á  írlandi  19. 
Ölduhryggr,    sjá  Staðr   á  Snæfells- 

nesi. 
Ölfus,  sjá  Olfos. 
Ölkelda  í  Staðarsveit    á    Snæfells- 

nesi  81. 
ölmusa    186,    358,    683,    701.    — 


ölmusufólk  524.  —    ölmusukerl- 

ing    703.    —    ölmusumaðr    366, 

453,  548*.  —  ölmusuprestr   169. 
Ölvaldsstaðir  á  Mýrum  88. 
Ölves(ið),  sjá  Olfos. 
Öndóttsstaðir   í  Reykjadal    í  þing- 

eyjarsýslu  353. 
Ondurðareyri  (Öndverð   eyri,  Önd- 

verðareyri)  .í  Eyrarsveit    107 — 

108,  221. 
Öndurtnes  í  Grímsnesi  113. 
Öndurtnes     (Ö  ídverðarnes)    undir 

Jökli  19,  84,  3232,  347. 
Öngulsnes  í  Vopnafirði  236. 
Öngulstaðir  í  Eyjafirði  363,  486. 
Önundarfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  15, 

92—93,  228,  304,  366,  758. 
Önundarfjörðr    í    Snælellsnessýslu 

15. 
Önundarson:  Guðmundr,  þormóðr. 
Önundarstaðir    í  Landeyjum    190, 

191,  192.  —    Önundarstaðafjara 

1902. 
Önundr  Ólafsson  Svíakonungr  30. 
öreigar  465,    466,   468,    469,    471, 

472,  474,  475.    —    öreigaskuldir 

686. 
Örfirisey  á  Breiðafirði  656. 
Örfirisey  fyrir  Melrakkasléttu  580. 
Örgumleiði,  hólmi   í    Svarfaðardal 

540. 
örk  566,  711.     Sbr.  búsgagn,  lár. 
örk  Nóa  5. 

Örla,  eingi  í  Andakíl  251. 
Örlögstaðir  í    Helgafellssveit    104, 

728. 
Örn,  sbr.  Arnarsynir. 
Örnólfr,  sbr.  Arnólfr. 
Örnólfr    í    Eyjafirði    (fyrir    1285) 

3-4. 
ÖrnólfrGunnarsson  lögmaðríBjörg- 

vin  (1389)  440. 
Örnólfr  Jónsson    bóndi    á    Staðar- 

felli  (1354—1385)  80,  334,  364— 

365,  384,  506. 


990 


REGISTR. 


Örnólfr  þorvarðsson   í    Miklagarði 

3-4. 
Örnólfsdóttir :  Ingibjörg. 
Örnólfsson:  Guttormr,  Hjálmr,  Ver- 

mundr. 
örtug  67,  73,    99,    368,    369,    370, 

371. 
Öræfin  í  Skaptafellssýslu  19.  400. 
Öx,  sjá  amboð,  sbr.  smíðatól. 
Öxará  á  þingvelli  250.  —  Öxarár- 

þing  6912,  692,  693,  6942,  745— 

747. 
Öxará    í    Ljósavatnsþingum    356, 

681.  682. 


Öxarfjörðr  í  þingeyjarsýslu  17, 674 

-676,  753,  764. 
Öxná  í  Húnavatnssýslu  162,  549. 
Öxnadalr    í    Eyjafjarðarsýslu    396, 

397-398,    411,    511,    517,    620, 

671.  -  Öxnadalsheiði  484,  565, 

626,  709. 
Öxnahjalli  í  Vopnafirði  236. 
Öxnatungur  í  Víðidal  539,  593. 
Öxney  fyrir  Skógarströnd  105. 
Öxnhóll  í  Hörgárdal  504,  621. 
Öysteinn,  sjá  Eysteinn. 
Özurardóttir :  Margrét. 
Özurarson:  Arnór. 


38 

OlL, 


d 
co 

m 
00 


•tí 


CJ 


P» 


o 

pfi        u 


University  of  Toronto 
Library 


DO  NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme  Library  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File" 
Made  by  LIBRARY  BUREAU 


